DIPLOMATARIUM  ISLANDÍCUM. 


ÍSLENZKT  FORNBRÉFASAFN, 

SEM  HEFIR  INNI  AÐ  HALDA 

BRÉF  OG  GJÖRNINGA,  DÓMA  OG  MÁLDAGA, 
OG  ADRAR  SKRÍR, 

ER  SNERTA 

ÍSLAND  EÐA  ÍSLENZKA  MENN. 


GEFIÐ   UT 

AF 

HINU  ÍSLENZKA  BÓKMENTAFÉLAGI. 


SJOUNDA  BINDI 
1170-1505. 


^l 


REYKJAVÍK. 

í   FÉLAGSPRENTSMIÐJU. 
1903-1907 


Bréfið  Nr.  286  í  III.  bindi  þessa  safns,  —  sem  er  vitnisburðr_,  meðal 
annara  Ólafs  Koðranssonar,  um  reka  Kálfatjarnar  og  Viðeyjar- 
klaustrs  —  er  árfœrt  skýlaust  í  handritunum  til  1379,  og  því  ári  var 
látiði  fylgjá  Kálfatjarnarmáldagi  (Nr.  284)  og  vitnisburðr  Þorvarðs 
Arasonar  o.  fl.  um  Kálfatjarnarreka  (Nr.  285),  som  handrit  árfœra 
ekki,  tn  auðsœtt  er  að  öll  þessi  skjöl  eru  frá  sama  tíma.  Þetta 
hepti  III.  bindis  var  prentað  árið  1S91,  og  voru  þá  enn  órannsökuð 
til  nokkurrar  hlítar  öll  skjöl  frá  siðustu  árum  1.5.  aldar  Eigi  að 
siðr  tók  eg  eptir  þvi  í  sðmu  svifum  og  prentan  þess  heptis  var  Íokið, 
að  til  væri  annar  vitnisburðr,  er  Ólafr  Koðransson  gæíi  út  um 
sama  efni  og  árfærðr  vœri  til  1497.  Gat  eg  þess  á  kápu  heptisins 
með  þessum  orðum:  „Bls.  341  Nr.  286.  Þess  hefði  átt  að  vera 
getið,  að  nainið  Ólaír  Koðransson  kemr  fyrir  í  vitnisburði  um  Við- 
eyjarklaustrsreka,  en  að  það  sé  sá  hinn  sami  og  hér  er  nefndr,  þótti 
óvíst^  einkum  af  því  að  handrilið  setr  skýlaust  ártalið  1379."  Þessi 
grein  hefir  þó  undanfallið  meðal  alhugasemda  við  bindið  í  heild  sinni 
(bls.  776). 

I  þessu  (VII.)  bindi  eru  nú  komnir  fram  tveir  vitnisburðir 
Ó  1  a  f  s  K  o  ð  r  a  n  s  s  o  n  a  r  frá  1497  (Nr.  375  og  376)  um  reka  Við- 
eyjarklaustrs.  Að  vísu  er  síðari  vitnisburðrinn  ártalslaus  í  fornu 
skjalabókinni,  sem  hefir  að  halda  Viðeyjarklaustrsbréfin,  en  það  hefir 
lítið  að  merkja,  því  að  bæði  hefir  Árni  Magnússon  ritað  við  hann,  að 
ártalið  œtti  að  vera  1497,  og  svo  tekr  það  af  öll  tvíœæli,  að  Böðvar 
prestr  Jónsson,  — •  sem  einmitt  er  uppi  um.þetta  leyti  og  tekr  þetta 
ár  marga  vitnisburði  um  reka  klaustrsins  —  og  Stephán  biskup  Jóns- 
son  koma  við  bæði  bréfin.  Þegar  það  er  aðgaett,  að  Olafr  Koðrans- 
son  ber  með  svo  sem  sömu  orðatiltækjum  um  „máldaga  kirkjunnar 
og  klaustrsins  í  Viðey  áðr  en  brann  kirkjan",  bæði  í  vitnisburðinum 
III,  Nr.  286  og  VII,  Nr.  376  (bls.  340),  virðist  það  vera  auðsætt,  að 
það  sé  einn  maðr  og  sami,  sem  frá  segir.  Má  því  ártalið  1379  á 
vitnisburðinum  III,  286  hafa  misskrifazt  í  gömlu  skjalabókinni  (A.  M. 
238.  4to)  fyrir  1497,  og  frá  sama  ári  verðr  því  nú  að  álíta  ártals- 
lausa  vitnisburðinn  III,  Nr.  285  og  máldaga  Kálfatjarnarkirkju  III, 
Nr.  284.  I  þessari  skoðun  hefi  eg  og  orðið  öruggari  af  því,  að  Eirikr 
preslaskólakennari  Briem  hefir  að  fyrra  bragði  tekið  eptir  saniræminu 


í  orðatillæki  þessara  tveggja  vítnisburcía,  er  macJr  meá  sama  nafní 
gefr  út  —  að  frásögn  handritsins  með  118  ára  millibili,  —  og  talið 
það  sina  sannfæringu,  að  bæði  bréfin  væri  frá  sama  tíma  og  stöfuðu 
frá  sama  manni. 

Að  nafnið  Kálfatjörn  er  hér  haft,  en  ekki  Gahnatjörn  (=- 
Galmanstjörn,  Kalmanstjörn)  eins  og  stendr  í  Vilchinsbók  frá  1394 
(sbr.  DL  IV,  32.  í  3,  106.  og  regi^tr  þes.'^a  VII.  bindis  bls.  903),  sannar 
hins  vegar  hvorki  til  uéftáum  aldr  bréfanna,  því  að  bæði  þessi  nöfn  á 
bænum  eru  göniul,  og  K  á  I  f  t  j  ö  r  n  i  n  g  a  f  j  a  r  «  stendr  í  forna 
rekíibréfinu  Garðakiikju  á  Álptonesi  frá  dögum  Hauks  lögmanns 
Erlendssonar  (1307;  DI,  II,  Nr.  194;  IV,  Nr.  5). 

Registr  þessa  bindis  hefir  verið  gert  á  þá  leið,  að  cand.  philos. 
Páll  Eggert  Olason  hefir  safnað  öllu  lil  hhita  og  orðareg- 
istrsins  og  geingið  þar  frá  lil  fuUnustu  ýmsum  aðalorðunum,  svo 
sem  búsgagn,  kirkja,  konungr,  nautpeningr  o.  fl. 
En  öllum  tilvilnunum  í  manna-  og  staða-  nafna  registrinu  hefir 
Einar  Þorkelsson  safnað.  Registrinu  hefi  eg  síðan  steypt  í 
eina  heild,  og  að  öðru  leyti  geingið  frá  því  undir  prentun  á  svipaðan 
hátt  og  að  undanförnu. 

Eeykjavík  31.  Maí  1907. 

Jón  Þorkelsson. 


Efnisyflrlit. 

*1.     fum  1170  og  síðar].     Máldagi  kirkjunnar  á  Húsa- 

felli  í  Borgaríirði 1—2 

*2.     [1258— c.  144UJ.     Máldagi  Ásskirkju  i  Borgarfirði  2-3 

3.  [c.  1310J.     Alþingisdórar  um  rekamark      ...  4 

4.  1339.     Máldagi  Garðskirkju  i  KeJduhveríi    .     .  4 

5.  1384,  24.  Okt.     Kaupbréf  um  Knör   og  Búðar- 

dal  0.  fl.  jarðir .  4-  6 

6.  1446,  10.  Mai.  Útlegðarbréf  GuðmundarArasonar  6-7 
*7.     1457 — 1479.     Skrá   um   landamerki    Brúnastaða 

i  Tungusveit 7—8 

8.  1477.     Dómságrip  um  málsverð,  meðlag  og  fæði  8—9 

9.  1478,  25.  Nóv.     Konungsbréí  um  skipti  á  Guð- 
mundareignum 9 — 10 

10.  1480,  4.  Júli.     Vitnisburðr  um    kröfur   Þorleifs 
Björnssonar  til  Rafns  lögmanns  Brandssonar,  og 

um  neitan  lögmanns .  10 — 11 

11.  1480,  18    Okt.     Kristján    konungr   fyrsti    sam- 

þykkir  skipti  á  Guðmundareignum 11 — 12 

12.  1484,   17.  Aug.     Vitnisburðr  um  svik,  ásælni  og 
yfirgang  Diðreks  Pinings  og  fylgjara  hans    .     .  12 — 13 

13.  [fyrir  1490J.     Transskriptarbréf    ......  14 

14—15.    [1491—1518].    Máldagar  Skeggjastaðakirkju 

á  Ströndum  (tveir) 14—17 

16—17.  [1491-1518J.  MáldagarRefstaðakirkju(tveir)  17—18 
18—19.    [1491— 1518J.   Máldagar  Hofskirkju  i  Vopna- 

firði  (tveir) 18—19 

20-21.     [1491— 1518J.     Máldagar    Möðrudalskirkju 

(tveir) 19 

22.  [1491  — 1518J.    Máldagi  bænhússins  á  Þorbrands- 

stöðum  i  Vopnafirði 19 — 20 

23.  [1491  -1518J.     Máldagi   bænhússins  á  Búastöð- 

um  i  Vopnafirði ...,,,. 20 


VI  EFNISYFIRLIT. 

Bl9. 

24—25.  [1491-J518J.  Máldagar  Hofteigskirkja  (tveir)  20 
26—27.    fl491-1518J.    Máldagar  Kirkjubæjar  í  Tungu 

(tveir) 21 

28—29.     [1491— 1518J.     Máldagar  Eiðakirkju  (tveir)  .  21—22 

30.  |1491— 1518J.     Máldagi  fíjaltastaðakirkju  ...  22 

31.  [1491-1518J.     Máldagi  Njarðvíkrkirkju      ...  22 

32.  [1491-1518J.     Máldagi  Desjarmýrarkirkju      .     .  22-23 

33.  [1491 — 151 8J.     Máldagi  Húsavíkrkirkju  i  Borgar- 

firði 23 

34.  [1491— 151 8J.  Máldagi  Klyppstaðakirkju  ...  23 
35  —  36.     [1491  — 151 8J.     Máldagar  Dvergasteinskirkju 

(tveir) .     .     .  ,  23-24 

37.  [1491-1518J.  Máldagi  Ásskirkju  i  Fellum  .  .  24 
38-  39.     [1491  —  1518].     Máldagar  Valþjófsstaðakirkju 

(tveir) .    '.^  .  ,   ,  25 

40.  [1491— 1518J.     Máldagi  Vallanesskirkju      .     .  \  25-26 

41.  [1491— 1518J.  Máldagi  Ketilsstaðakirkju  á  Völlura  26 
42-43.     [1491  — 1518J.      Máldagar    Mjóafjarðarkirkju 

(tveir) 26—27 

44.  [1491— 1518J.     Máldagi  bænhússins   i   Steinsnesi 

i  Mjóafirði 27 

45.  [1491— 1518J.  MáldagiháltkirkjunnaráEyvindará  27—28 
46-48.     [1491— 1518J.    Máldagarkirkjunnar  á  Skorra- 

stað  (þrir) •     •  ,          28 

49.  [1491— 1518J.     Máldagi  Hallormsstaðakirkju   .,    .  29 

50.  [1491-1518J.     Máldagi  Þingmúlakirkju      .     .     .'  29 

51.  [1491— 1518J.  Máldagi  Hólmakirkju  í  Heyðarfirði  29-30 
52-53.     [1491  — 1518J.     Máldag?r  kirkjuunar   á   Kcl- 

freyjustað  (tveir) 30 

54.  [1491— 1518J.     Máldagi  Stöðvarkirkju     .     .     .     .  31 

55.  [1491-  3518J.  Máldagi  Eydalakirkju  .  .  .  .  31 
56—58.  .  [1491— 1518J.     Máldagar    Berufjarðarkirkju 

(þrir) 31-33 

59.  [1491— 1518J.  Máldagi  Beruno.sskirkju  ...  33 
60-61.     [1491— 1518J.   MáldagarHAUkirkjuíHamars- 

íirði  (tveir) 33-34 

62.  [I491-1518J.     MáldagiHofstaðakirkjuíÁlptafirði  34 

63.  [1491  — 1518J.     Máldagi  Þvottárkirkju    ....  34-35 

64.  [1491  — 1518J.     Máldagi  bænhússins  á  Starmýri  .  35 

65.  [1491— 1518J.     Máldagi  Geithellnakirkju     ,     ,     ,  35 


EFNISYFIIILIT. 


VII 


06. 

67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 

80. 

81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92- 

94. 
95. 

96. 
97- 

101. 
102. 
103. 


1518|.   Máldagi  Bjarnanesskirkju  (minnis 


Máldagi  Hoífellskirkju  .     .     . 
Máldagi  Hofskirkju  í  Öræfum 
Máldagi  Sandfellskirkju      .     . 
Máldagi  Reyniskirkju    .     .     . 
Máldagi  Miðbæliskirkju     .     . 
Máldagi  Steinakirkju     .     .     . 
Máldagi  Dalskirkju  undirrjöllum 
Máldagi  Skúmstaðakirkju  .     . 
Máldagi  Fiflholtskirkju       .     . 
Máldagi  hálfkirkjunnar  á  Velli 
Máldagi  Keldnakirkju  .     .     . 
Máldagi  Asskirkju  í  Holtum 
Máldagi    kirkjunnar    fyrir    ofan 


[1491 

grein)     .     . 

[1491—1518 

[1491-1518 

[1491-1518 

[1491—1518 

[1491—1518 

[1491—1518 

[1491—1518 

[1491-1518 

[1491—1518 

[1491-  1518 

[1491—1518 

[1491—1518 

[1491— 151& 

Leiti  i  Vestmannaeyjum  . 

[1491  —  1518J.      Máldagi 

Vestmannaeyjum 

[1491— 1518J.     Máldagi  Stóranúpskirkju   .     . 
[1491— 151 8J.     Máldagi  Hrunakirkju     .     .     . 
[1491— 1518J.     Máldagi  Reykjadalskirkju      . 
[1491— 1518J.     Máldagi  Gaulverjabæjarkirkju 
[1491— 1518J.  MáldagihænhússinsiGregnishólum 
[1491— 1518J.     Máldagi  Oddgeirshólakirkju 
[1491— 1518J.   Máldagi  Kallaðarnesskirkju  í  Flóa 
[1491— 1518J.     Máldagi  Skálholtskirkju     .     . 
[1491 — 1518J.     Máldagi  kirkjunnar  á  Hömrum 
[1491— 1518J.     Máldagi  Snæfuglsstaðakirkju 
[1491— 1518J.     Máldagi  Olíosvatnskirkju  .     . 
-93,,    [1491-  1518J.    Máldagar  Úlfljótsvatnskirkju 


Kirkjubæjarkirkju 


(tveir) 

,  [1491— 1518J.     Máldagi  Nesskirkju  i  Selvogi 
[1491  — 1518J.     Máldagi  Staðarkirkju  i  Grindavik 
[1491— 1518J      Máldagi  Laugarnesskirkju 

-100.     [1491— 1518J.     Máldagar    Engeyjarkirkju 

(fjórir) 

[1491— 1518J.     Máldagi  Brautarholtskirkju    . 
[1491—1518  eða  siðarj.     Máldagi  Mýdalskirkju 
[1491-  1518].     Máldagi  Eyrarkirkju  i  Kjós  .     . 


Bls. 

35 
36 

36-37 

37-38 
38 
38 

38-39 
39 

39-40 

.      40 

40 

40 

41 

41     42 

42—43 
44 
44 
44 

44—45 
45 
45 

45-46 
46 

46—47 
47 
47 

47—48 

48 

48-49 

49- -50 

50-52 

52-  54 

54 

54 


Vin  EFNISYFIRLIT. 

Bls. 
104.     [1491— 1518J.       Máldagar     Saurbæjarkirkju     á 

Hvalfjarðarströnd  (tveir) 54 — 55 

105-106.     [1491—1518].     Máidagar    Kalastaðakirkju 

(tveir) 55—56 

107.  [1491— 1518J.     Máldagi  Garðakirkju  á  Akranesi  56 

108.  [1491-  1518J.     Máldagi  Heynesskirkju      .     .     .  56-57 

109.  [1491— 1518J.     Máldagi  Ytra-Hólmskirkju     .     .  57—58 

110.  [1491— 1518J.     Máldagi  Innra-Hólraskirkju    .     .  58 

111.  [1491-1518J.     Máldagi  Leirárkirkju     .....  58 

112.  [1491— 1518J.     Máldagi  Melakirkju 58-59 

113.  [1491— 1518J.     Máldagi  Haínarkirkju    ....  ^         60 

114.  [1491— 1518J.     Máldagi  Hvanneyrarkirkju      .     .  60 

115.  [1491— 1518J.     Máldagi  Bæjarkirkju     ....  60—61 

116.  [1491  — 1518J.     Máldagi  Lundarkirkju   .     .     r    .  61 

117.  [1491-1518J.     Máldagi  Fitjakirkju 61 

118-119.     [1491-1518J.       Máldagar     Hælskirkju     í 

Fiókadal  (tveir) 61-62 

120.  [1491  -1518J.     Máldagi  Deildartungukirkju  .     .  62 

121.  [1491— 1518J.     MáldagiHvamraskirkjuíNorðrár- 

dal 62-63 

122.  [1491-1518].     Máldagi  Skarðshararakirkju   .     .  :,          63 

123.  [1491— 1518J.     Máldagi  Norðtungukirkju  .     .     .  .63 

124.  [149U- 1518J.     Máldagi  Stafholtskirkju     ...  ,64 

125.  [1491— 1518J.     Máldagi  Staðarhraunskirkju   .     .  64 

126.  |1491-1518J.     Máldagi  Akrakirkju 65 

127.  [1491-  1518].     Máldagi  bænhússins  á  Eiðhúsum  65 
i28.     [1491— 1518J.     Máldagi  Hoístaðakirkju  í  Mikla- 

holtshrepp 65 

129.  [1491— 1518J.     Máldagi    bænhússins    á    Hraun- 

löndum 65-66 

130.  [1491-1518].  MáldagibænhússinsáÖndverðunesi  GQ 

131.  [149Í-1518J.     Máldagi  bænhússins  á  SeJjum    .  66 

132.  [1491-1518J.     Máldagi  Eyrarkirkju  í  Álptafirði  66—67 

133.  [1491  eða  síðarj.     Máldagi  Snóksdalskirkju  .     .  ,  ,          67 

134.  [1491— 1518J.     Máldagi  Kvennabrekkukirkju     .  .    67-68 

135.  [1491-1518J.     Máldagi  Vatnshornskirkju      .     .  68-69 

136.  [1491- 1518J.  MáldagiHvammskirkjuíHvamms-  .      ■ 
sveit 69 

137.  [1491  —  1518    eða    fyrrij.     Máldagi   Sælingsdals- 
tungukirkju 69—70 


Bl8. 

70 

70- 

-71 

71- 

-72 

72 

72- 

-73 

73 

-75 

75 

ÉFNISYriRLIT.  IX 

138.  [1491— 1518J.     Máldagi  bæDhússÍÐs  í  Sælingsdal 

139.  [1491—1518].     Máldagi  Hvolskirkju  i  Saurbæ  . 

140.  [1491—1-518].     Máldagi  Tjaldanesskirkju  .     .     . 

141.  [1491— 1518J.     Máldagi  Fagradalskirkju    .     .     . 
142-143.     [1491-1518J.     Máldagar   Búðardalskirkju 

(tveir) 

144.  [1491- 1518    eða    fyrrij.     Máldagi  Skarðskirkju 
á  Skarðsströnd  . 

145.  [1491— 1518  eða  fyrrij.     Máldagi  Dögurðarness- 
kirkju 

146.  [1491—1518    eða    fyrrij.     Máldagi    Galtardals- 
tungukirkju 75-76 

147.  11491—1518  eða  siðarj.     Máldagi  Þykkvaskógs- 

kirkju 76 

148.  [1491— 1518J.    Máldagi  Garpsdalskirkju   .     .     .        76-77 

149.  [1491— 1518  eða  siðarj.     Máldagi  Gufudalskirkju         77-78 
150—151.     [1491  — 1518J.      Máldagar    bænhússins    á 

Kirkjubóli  i  Kvigindisfirði  (tveir)      .....  78 

152.  [1491— 1518J.    MáldagiMúlakirkjuáSkálraarnesi  79 

153.  [U91~1518J.     Máldagi  bænhússins  i  Skálmardai  79 

154.  [1491— 1518J.     Máldagi  Flateyjarkirkju     .     . 
155.^   [1491— 1518J.     Máldagi  Sauðlauksdalskirkju 

156.  [1491— 1518J.     Máldagi  Otrardalskirkju     .     . 

157.  [1491— 1518J.     Máldagi  Hrafuseyrarkirkju     . 
158.^    [1491— 1518J.     Máldagi  Núpskirkju   í   Dýrafirði  81 

159.  [1491— 1518J.     Máldagi  hálíkirkjunnar  í  Alviðru  81 

160.  [1491-1518J.       Máldagi    hálfkirkjunnar    undir 

Hesti  í  Önundaríirði 81 

161.  [1491-1518J.     Máldagi  Ögurskirkju      ....  82 
lfi2.     [1491- -1518J.     Máldagi    bænhússins    i    Múla    i 

ísaíirði 82 

163.  [1491-1518J.     Máldagi  Laugabólskirkju  ...  83 

164.  [1491---1518J.     Máldági  Kirkjubóls   i   Langadal  ^             83 
*Í65— Í66.     [1491— 1518J.     Máldagar  kirkjunnar  á  Stað 

i  Aðalvík  (tveir)      ...........         83-84 

167.  [1491— 1518J.     Máldagi  Kii'kjubólskirkju  í  Stein- 
grírasfirði 84 

168.  [1491— 1518J.       Máldagi     Prestsbakkakirkju     í 
Hrútafirði  ..............  85 

J69.     [1491— 151S].     Máldagi  Eyrarkirkju  í  Bitru      .         §5-86 


79 

80 

80 

80-81 


X  EFNISYFIRLIT. 

Bls. 

170.  [1491-1518].     Máldagi  bænhúsains  á  Melura  i 
Hrútafirði  . 86 

171.  [1491—1518].     Máldagi  bænhússins  í  Innri-Vík 

í  Hrútafirði 86 

172.  1492,  9.  Jan.     Bréf  um   landamerki    Dögurðar- 

uess  á  Skarðsströnd  og  Arnarbælis 86 — 87 

173.  1492,  18.  Jan.     Kryddhóll  gefinn  Hóladómkirkju         87—88 

174.  1492,  25.  Jan.     Sáttargerð  Stepháns  biskups  og 

Arna  bónda  Guðmundssonar 88  —  90 

175.  1492,  27.  Jan.     Dómr  Ólafs  biskups  um  ákærur 

hans  til  Þorláks  Semingssonar     ......         90—93 

176.  1492,  30.  Jan.     Dómr    Björns    Guðnasonar   um 
orðbragð  í>orkels  Jónssonar  við  Arnór  Finnsson         93—97 

177.  1492,  1.  Febr.     Transskript 97-98 

178.  1492,  5.  Febr.     Kvittunarbréf  um  andvirði  Ytri- 

Valla  i  Miðfirði 98-99 

179.  1492,  10.  Febr.     Vitnisburðr  ura   Þóroddstaði  i 
Kaupangssveit 99 

180.  1492,  23.  Febr.     Þorlákr  Semingsson   fær  Ólafi 

biskupi  Þóroddstaði  í  Kaupangssveit    ....  100 

181.  1492,  27.  Febr.     Dómr  Björns   Guðnasonar  um 
ábúðarheimild  á  Þverdal 101—104 

182.  1492,  9.  Marts.     Transskript 104-105 

183.  1492,   19.   Marts.     Dórar   Stepháns   biskups   um 
ákærur  hans  til  Orms  bónda  Jónssonar  og  Ingi- 

bjargar  Eiríksdóttur 105 — 108 

184.  1492,  22.  Marts.     Gjafabréf  um  Þorbjargarstaði 

i  Laxárdal  til  Hóladómkirkju  .......     108—109 

185.  1492,  14.  Apr.     Dórar  Stepháns  biskups    ura  á- 
kærur  hans  til  Haldórs  Brynjólfssonar  út  af  halii 

á  Haukholti  og  andvirði  Hrauns  i  Grirasnesi    .  .  109 — 111 

186.  1492,  14.  Apr.     Úrskurðr  Stepháns  biskups  ura 
ónýtt  kaup  Haldórs  Brynjólfssonar  á  Haukholti 

og  Hrauni 111 — 113 

187.  1492,    20.    Apr.     Dómr    Stepháns    biskups    um 
raisþyrming    Haldórs    Brynjólfssonar    við    Geat 

Pálsson 113-115 

188.  1492,    2.    Maí.     Prófentubréf    Árna    Bergssonar 

við  klaustrið  á  Muukaþverá 115—116 

189.  1492,  5.  Mai,     Transskript  .     .,,,,,,     116—117 


EFNISYFIRLIT.  XI 

Bls. 

190.  1492,  24.  Mai.  Haldór  Brynjólfason  fær  Stepháni 
biskupi  jörðina  Ketilhúshaga  fyrir  misþyriuingar 

við  Gest  Pálsson 117—118 

191.  1492,  9.  Júni.  Urskurðr  Ögmundar  prófasts 
Andréssonar    um    undanfæri    Einars    JÞorsteins- 

sonar  af  misþyrming  við  Berg  Pálsson     .     .     .  118—120 

,192.     1492,  12.  Júní.     Biéf  um  sölu  á  Hvassafelli      .  120-121 

193.  1492,  12.  Júni.     Aíhendingarbréf  um  sama  .     .  121—122 

194.  1492,  13.  Júni.     Vitnisburðr  um  sama      ...  122-123 

195.  1492,  28.  Júní.     Dómr  Stepháns  biskups  um  hald 

á  jörðunni  Hamrendum,  eign  Hjarðarholtskirkju  123— 125 

196.  1492,  14.  Júlí.     Vitnisburðr  um  Hvaramsdal      .  125—126 

197.  1492,  30.  Júlí.     Transskript 126-127 

198.  1492,  3.  August.     Vitnisburðr  um  vígsbætr  eptir 

Jón  Markússon .     .     .     .     .     .  127 

199.  1492,  18.  August.    Gjafabréf  um  jörðiná  Skafðsdal  128 

200.  1492,  25.  August.  Vitnisburðr  um  viðreign  Eyj- 
ólfs  Gíslasonar  og  Jóns  Turaasonar  i  viðrvist 
Magnúss  biskups 128-129 

201.  1492,  26.  Aug.  Vilnisburðr  ura,  hvort  það  hefði 
boriðverið,  að  Eyjólfr  Gislason  hafi  slegiðMagnús 

biskup  á  munninn .     129 — 130 

202.  1492.    8.    Sept.       Leyfisbréf   Stepháns   biskups 

handa  bænhúsinu  á  Melgraseyri  ......     130—131 

203.  1492,  9.  September.  Kvittunarbréf  handa  Páli 
Jónssyni  um  bisknpstíundir      .     .     .     .     .     .     .  131 

204.  1492,  15.  Sept.     Stephán  biakup  skipar  bænhús 

að  Melum  á  Skaiðsströnd 131—133 

205.  1492,  16.  Sept.  Aflátsbréf  bænhússins  á  Nesi  í 
Grnnnavík 133 

206.  1492,  19.  Sept.  Máldagi  og  reikningskapr  Stáð- 
arfellskirkju 134-186 

207.  1492,  25.  Sept.  Bréf  um  hjónabandsmál  Ólafs 
Fibppussonar  og  Vigdíaar  Jónsdóttur   ....     136  -  137 

208.  1492,  26.  Sept.  Skiptabréf  um  jarðir  Bjarna 
Ólasonar 137—138 

209.  1492,   30.   Sept.— 1496    8.   Apr.    Kaupmálabréf 

Ólafs  Fib'ppussonar  og  Vigdísar  Jón.sdóttur  .     .     138  —  139 

210.  1492,  18.  Okt.   Stephán  biskup  staðfeatir  máldaga 

og  skipanir  una  málsmjólkurtQll  til  Stí^darfeU^  .     139 — 14Q 


Xll  ÉFNISYFIRLIÍ. 

Bls. 

211.  1492,  23,  Okt.  Kvittunarbréf  haDcla  Þorsteini 
Hákonarsyni  og  Hákooi  Jónssyni 140 — 141 

212.  1492.  27.  Okt.     Bréf  um  hald  á   jörðunni   Eyri 

í  Bitru 141—143 

213.  1492,  2.  Nóv.  Bréf  um  prófentugjöf  Ólaís  Hal- 
dórssonar    . 144 

214.  1492,  5.  Nóv.     Prófóntubréf  Ólafs  Haldórssonar  145—146 

215.  1492.  6.  Nóv.     Bréf  um  Engimýr  og  SkoUatungu  146  -147 

216.  1492,  22.   Nóv.   Lofunarbréf  Sveins   Sumarliða- 

sonar  við  Ólaf  biskup 147 

217.  1492,22.Nóv.   BréfumKrossanesiKræklingahlið  147-148 

218.  1492,  24.  Nóv.     Transskript 149 

219.  1492,  2.  Dec.     Lofunarbréf  Höskulds  Árnasonar 

ura  lúkningar  til  Núpufellskirkju 149  —  150 

220.  1492,  3.  Dec.  Bréf  um  lúkningar  Höskulds 
Árnasonar  til  Ólafs  bi&kups  fyrir  meinsæri  með 

Bjarna  Ólasyni        150  —  151 

221.  1492,  11.  Dec.  Úrskurðr  Stepháns  biskups  um 
hrosslán  til  Skálholtsstaðar 152—153 

222.  1492  eða  1500.  Máldagi  Hvammskirkju  i 
Hvammssveit 154 

223.  [Um  1492  eða  síðarj.  Skrá  um  peningaskipti 
þeirra  feðga  Gruðua  Jónssonar  og  Björns 
Guðnasonar    154 — 155 

224.  [1492  eða  síðar.J     Akærur  Þorbjarnar  Eióvents 

sonar  til  Bjarnar  Árnasonar 155—156 

225.  1493;  8.  Jan.     Prófeutubréí  Einars  Þórólfssonar  156—157 

226.  1493,  17.  Jau.  Bréf  um  viðtal  Eiríks  prests 
Einarssonar  og  Olafs  biskups 158 — 159 

227.  1493,  27.  Jan.     Andrés  Guðmundsson  gefr  Guð- 

mundi  syni  sínum  jörðina  Saurbæ  á  Rauðasandi     159—160 

228.  1493,  28.  Jan.  Dómr  Runólfs  Höskulddsonar  um 

jörðina  Máhlíð 160-161 

229.  1493,  30.  Jan.  Bréf  um  jörðina  Steðja    í  Hörg- 

árdal 161—162 

230.  1493,  31.  Jan.       Bréf  um    fjáreign    Melakirkju 

undir  Oddi  Þorkelssyni        162—163 

231.  1493,  4.  Febr.  Solveig  Hrafnsdóttir  gefr  Skarð 
í  Fnjóskadal  með  sér  til  systralags  að  Stað  í 
Reyninesi  .,,..... 163—164 


Sí^NISYFIRLlT.  Xttl 

BlB. 

232.  1493,  11.  Febr.  Bréf  um  landeign  Jódísarstaða     164—165 

233.  1499,  6.  Apr.     Brét  uin  landaraerki  Arnarbælis 

og  Dögurðarness 165 

234.  1493,  10.  Apr.     Bréf  um  Skálá  i  Sléttuhlíð    .     .     166 

235.  1493.    15.    Apr.    —     1509,    7.   Sept.     Bréf    um 
Stærri-Akra  í  Blönduhlíð 166—167 

236.  1493,  17.  Apr.  Dómr  Olafs  biskups  um  Þorstein 
JÞorleiísson 168-170 

237.  1493,  19.  Apr.  Bréf  um   landamerki    Dögurðar- 
ness  og  Arnarbælis 170 

238.  1493,  23.  Apr.      Stephán  biskup  gerir    Lund    í 
Lundarreykjadal  að  stað  æfinlega 171-172 

239.  1493,    27.     Apr.       Hirðstjórakvittan    um   þegn- 

gildi 172-173 

240.  1493,  27.  Apr.       Kvittunarbréf  um    Skútustaði     173—174 

241.  1493,  29.  Apr.       Dómr  Björns  Guðnasonar  um 
framfæri    í>óru    Tumadóttur 174—176 

242.  1493,  7.  Maí.     Kaupbréf  um  Hellisholt     .     .     .     176-177 

243.  .1493,  13.  Maí.     Kraía  Jóns  ábóta  á  Munkaþverá 
til.Stígs  Einarssonar 177—178 

244.  1493,  13.  Maí.       Prófentubréf  Jóns    hjálms    og 
Þórunar  Gísladóttur 179 

245.  1493,  20.  Maí— 17.  Mai  1494.       Dómr    um    arí 

;  eptir  Guðnýju  Þorvaldsdóttur 180  —  181 

246.  1493,  21.  Maí.  Ráðsmannsbréf  handa  ráðsmanni 

á  Keynivöllum  í  Kjós 181—182 

247.  1493,  21.  Mai.     Transskript 182 

248.  1493,  28.  Mai.     Skiptabréf  eptir  í>órð  Helgason 

á  Staðarfelli .     183—184 

249.  1493,  28.  Maí.  Kaupbréf  um  Borg  og  Laxárdal 

á  Skógarströnd .     184—185 

250.  .[1493J.     Kvittunarbréf  um  sama :     185—186 

251.  1493,  3.  Júni.     Kvittunarbréf  um  prófentugjald 

Jóns  hjálms 186—187 

252.  1493,  5.  Júni.     Transskript 187 

253.  1493,  23.  Júni.  Kaupbréf  um  Skinnþúfu  ...  188 

254.  1493,  25.  Júni.       Kaupbréf   um   Norðrreyki  og 
Galtarvik 189—190 

255.  1493,  26.  Júli.     Alþingisdómr  um  ólöglega  pen- 

inga  aðtekt  Andrésar  Guðmundssonar  .     .    .     .     190 — 191 


XIV  ÉFNISÝJFIRLÍÍ. 

Bls. 

256.  1493,  22.  Aug.     Bréf  um  Jódísarstaði      .     .     .     191—192 

257.  1493,  21.  Okt.     Transskript     .     .     .     ...     .     192 

258.  1493,  11.  Nov.       Dómr  Ólafs    biskups   um  síra 

Hallkel  Ólaftíson m^l94 

259.  1493,  28.  Nov.  —  1494,  20.  Maí.  Kaup-  og 
landamerkjabréf  um  Efranúp  í  Núpsdal,  Mel- 
rakkadal  og  Hris 194-196 

260.  1493,  3.  Dec.     Bréf  um  Presthvamm  og  Tungu 

á  Tjörnesi  rafl 197—198 

261.  1493.     Máldagi  Möðrudalskirkju       .     .     .     .     .  198—199 

262.  1493.     Máldagi  Skorrastaðarkirkju  .     .     .     .     .  199 

263.  1493.     Afhending  Hóla  í  Hrunamannahrepp      .  199-  200 

264.  1493.     Bréfságrip  um  Síðumúlaveggi    ....  200 

265.  [eptir  1493J.    Máldagi  Staðarfellskirkju     .     .     .  201-202 

266.  [eptir  1493J.     Máldagi  Stáðarfellskirkju     .     .     .  202  í 

267.  1494,  €.  Febr.     Víglýsingarbréf 203 

268.  1494,  1.  Marts.  Kaupbréf  um  Bjargastaði  og 
Hnausa. 203-204 

269.  1494,  8.  Marts.      Kvittunarbréf   Stepháns  bisk- 

ups  til  handa  Þorbirni  Jónssyni       .     .     .     .     .     205 

270.  1494,  13.  Marts.  Andrés  Guðmundsson  afhend- 

ir  Guðmundi  syni  sínum  Fell  í  Kollafirði     .     .     206 

271.  1494,  29.  Marts.  Prestastefnubréf  Ólafs  biskups     207—208 

272.  1494,  [21.  Apr.J.    Dómr  Sturlu  Þórðarsonar  um 

víg  Böðvars  Loptssouar       .     .     .     .     .     .     .     .     208;.  210 

273.  1494,  3.  Júni.  Dómr  Egils  G-rímssonar  um  hald 

á  peningum  Ingibjargar  Illugadóttur    .     .     .     .     210—212 

274.  1494,  19.  Júní.    Vitnisburðr  um  landsvistarbréf 

Jóns  Asgeirssonar       .........     .212—213 

275.  1494  28.  Júní.  Vitnisburðr  um  landamerki  og 
rekamörk  Ass  og  Kelduness  i  Kelduhverfi  .     .     213-215 

276.  1494,  29.  Júní.  Samþyktarbréí  um  sölu  á  Guð- 
mundarlóni 215 

277.  1494,  29.  Júní.     Prófentubréf  um  Barð  í  Fljótum  216 

278.  1494,  1.  Júlí.     Dagsbréf  handa    Páli    Jónssyni         i 

fyrir  vig  Böðvars  Loptssonar .     216—217; 

279.  1494,    1.  Júli.     Alþingisdómr   um    víg  Böðvars         ' 
Loptssonar      ..    . .     .     .     217—218 

280.  1494,  7.  Júlí.     Transskript  .     . .218—219 

281.  1494,    10.  Aug.      Staðfestingarbréf  um  gjöf  til 


EÍ^NISYÍ^IRLIT.  XV 

Blg. 
'kirkjuonar  undir  Felli  í  Kollaíirðrá  sex  manna 
iferð  i  Saurbæjarfjöru 219—220 

282.  1494, 10.  Aug.    Bréf  um  ítök  og  selstöðu  Þykkva- 

skógs 220—221 

283.  1494,  27.  Aug.     Bréf  um  Vik  út  frá  Stað     .     .     221—222 

284.  1494,  14.  Sept.— 1500,  6.  Júní.     Bréf  um  jörðina 

Skriðu  í  Breiðdal 222 

285.  1494,  20.  Sept.     Festingarbréf  Finnboga   Jóns- 

sonar  og  Málfríðar  Toríadóttur 223-224 

286.  1494,  2.   Okt.     Kaupbréf  Helgafellsklaustrs  um 

jöfðina  Hraunholt  i  Hnappadal 224 

287.  1494,    11.   Okt.     Kaupbréí   um    Raufaíell   undir 
EyjafjöUum 225-226 

288.  1494,    20.   Okt.     Dómr   Henreks   Henrekssonar 
Kdabekks  um  viðskipti  Sturlu  Þórðarsonar  og 

Arnórs  Tinnssonar  út  af  ómagaflutniugi    .     .     .     226—229 

289.  1494,  25.  Nov.     Kaupbréf  um  Vik  út   frá   Stað     229-230 

290.  1494,  26.  Dec.     Samningr  Orms  Bjarnasonar  og 
Solveigar  Björnsdóttur  um  peninga  meðíerð  Ólöf- 

ar  Loptsdóttur  vegna  Sophiu  systur  sinnar  .     .     230   -232 

291.  1494.     Skrá   um   eignir  Kirkjubæjarklaustrs    á 

Siðu  i  silfri 232 

292.  fl494J.     Testamentisbréf  Páls  Brandssonar  .      .  232-234 

293.  1495,  7.  Jan.     Kaupbréf  um  Grindr  á  Höfðaströnd  235—236 

294.  1495,  8.  Jan.     Kaupbréf  um  Launguhlið  og  Sauðá  236—237 

295.  [fyrir   1495J.     Sendibréf  Jóns  dans   til    Páls    á 

Skarði 237—238 

296.  [1495J.     Skriptamál  [Solveigar  BjörnsdótturJ      .     238-  242 

297.  1495, 17.  Jan.     Testamentisbréf  Solveigar  Björns- 

dóttur 242—247 

298.  1495,  27.  Jan.     Vitnisburðr  um  Bæ  í  Súgandafirði     247—248 

299.  1495,  4.  Febr.     Dómr  um  eignarvitni  að  gjöf  á 

Bæ  í  Súgandafirði 248-249 

300.  1495,   14.   Pebr.— 1498,   4.  Jan.    Kaupbréf  um 

Björg  i  Kinn 249—250 

301.  14&5,  15.  Febr.— 1497.     Kaupmáiabréf  Ara  And- 
réssonar  og  Þórdísar  Gisladóttur      .....  250—251 

302.  1495,  21.  Febr.     Gjafabréf  Guðna  Jónssonar  ura 
Hvamm,     Asgarð,  Glerárskóga  og  Ketiisstaði    .  251 — 252 


Blg. 

303.  1495,  2.  Marts.     Kaupbréf  um  Lágafell  i  Land- 

eyjun)  og  Bakka  á  Kjalarnesi 252—253 

304.  1495,  20.  Marts.     Kaupbréf  um   jörðina   Grindr 

á  Höfðaströnd 253—254 

305.  1495,  21.  Marts.     Kaupbréf  um  Hafnarhólm      .     254-255 

306.  1495,  22.  Marts-1498,  12.  Jan.    Kaupbréf  um  .     : 
Björg  i  Kinn 255—256 

307.  1495,  10.  Apr.  Björn  Guðnasop  lýsir  sig  lögarfa 
Solveigar  Björnsdóttur 256—257 

308.  1495,  18.  Apr.-1502,  8.  Maí.  Kvittunarbréf 
um  heimreið  til  Hólma  i  Reyðarfirði  og  uni  upp- 

lag  i  Syðrivik  i  Vopnafirði 257—258 

309.  1495,  21.  Apr.     Úrskurðr  Stepháns  biskups  um 

legkaup  Stafafellskirkju 258—259 

310.  1495,  9.  Mai.  Úrskurðr  Stepháns  biskups  um 
hjónaband  JÞorleiís  Björnssonar  og  Ingvildar 
Helgadóttur  og  skilgetning  barna  þeirra  .     .     .     259 — 260 

311.  1495,  31.  Mai.  Samningr  um  jörðina  Dal  i 
Eyjafirði  og  um  arf  eptir  Arna  Einarsson ,    .     .     260 — 262 

312.  1495,  31.  Mai.  Andrés  Guðmundsson  kvittar 
Guðmund  son  sinn  um  öU  þeirra  skipti    .     .     .  262 

313.  1495,  7.  Júní.     Transskript 262—263 

314.  1495,  17.  Júni.  Bréf  um  undanfæri  Ólafs 
FilippussoDar  af  Viðidalstunguvigi    .     .     .     .     .     263 — 264 

315.  1495,  19.  Júní.     Spjaldhagadómr  Finnboga  lög- 

manns  um  Möðruvallaarf 264—268 

316.  1495,    28.    Júní.     Dómr   Stepháns    biskups   um 

Kotvöll : 268—270 

317.  1495,  30.  Júni.  Alþingisdómr  um  heimanfylgju 
Margrétar  Sturludóttur 270-272 

318.  1495,  30.  Júni.  Kaupbréf  um  Svalbarð  á  Sval- 
barðsströnd 272 

319.  1495,  30.  Júni.     Alþingisdómr  ura  Möðruvallaarf    273—274 

320.  1495,   15.  Júlí.     Bréf  um   gjafir   Ólafs  biskups 

til  Hólakirkju ,275 

321.  1495,  11.  Aug.     Transskript 275—276. 

322.  1495,  18.  Aug.     Stephán  biskup  úrskurðar  svo 
mikið   vera  fallið  til  æfinlegs  beneíicium  upp  i     . 
heimalandið  i  Vatnsfirði,  sem  bresti  á  reiknings-       . 

skap  kirkjunnar 276—277 


ÉFNISYFIRLÍT  XVIÍ 

Bls. 

323.  1495,  16.  Sept.    Kvittanarbréf  ura  kirkjureikning 

á  Kirkjubóli  í  Langadal 277-278 

324.  1495,     17.  Sept.        Dómr  uni  fiski-  og  hákálla- 

tolla  Sauðlauksdalskirkju  í  Kópavik     ....     278  —  279 

325.  1495,  21.  Okt.    Kaupbréf  um  Mársstaði,  Grund 

og  GrjHubakka 279—281 

326.  1495,  6.  Nov.  eða  fyrri.  Dómr  um  umboð  Pétrs 
Loptssonar 281—283 

327.  1495,  8.  Dec.  Bréf  um  sókn  á  peningum  Medíu 
Sigurðardóttur .     283—284 

328.  1495.     Gjafabréf  um  Staðarhól 284 

329.  1495.  Reikningrum  nokkrar  íjárheiratur  Skál- 
holtsstaðar 284—285 

330.  1495.     Skrá   ura    kirkjur,    er    Páll    Jónsson    og 

Jón  Björnsson  voru  í  fyrirsvari  ura      ....     285 — 286 

331.  1495.     Máldagi  og  aíhending    Stafafellskirkju  í 

Lóni 286-288 

332.  [eptir  1495J.  Máldagi  Staðarhólskirkju  í  Saurbæ     288—289 

333.  1496,  20.  Janúar.     Dórar  ura    umboð  á  pening- 

ura  Magnúsar  heitins  Þorólfssonar 289—290 

334.  1496,  25.  Jan.  —  1497,  25.  Nóv.  Kaupbréf  ura 
Svalbarð  á  Svalbarðsströnd 291 

335.  1496,  11.  Apr.     Dórar  ura  umboð  á  peningum 
Magnúsar  Þórólfssonar         291—293 

336.  1496,  2.  Maí.  Vitnisburðr  um  vatnssókn  frá 
Holti  í  Saurbæ    „virkisvetrinn"    (1482—1483)       294 

337.  1496,  17.  Mai.  Bréí  ura  greiðslu  á  an'dvirði 
Svalbarðs') 295 

338.  1496,  10.  Maí.     Dómr  um  hestreið  og  hesthald 

fyrir  Þykkvabæjarklaustri^) 295  -297 

339.  1496,  22.  Maí.     Kaupbréf  ura  Mánaskál        .     .  298 

340.  1496,  9.  Júní.    Bréf  ura  Stærrivoga      ....  298-299 

341.  1496,  23.  Júní.  Dórar  um  fjórðungsgjöf  Æsu 
Jónsdóttur  i  garð  Hafliða  Jónsssonar        .     .     .  300—302 

342.  1496,  11.  Júlí.  Gottskalk  prestr  Nikulásson 
postulatus  til  Hóladómkirkju  skipar  Einar  prest 
Benediktsson    ábóta  að  Munkaþverá     ....  302-303 

343.  1496,  1.  Aug.     Bréf  um  Stærrivoga      ....  303-305 


1)  Þessi  bréf  hafa  af  ógáti  skipt  sætum. 


XVm  EMISYFIRLIT 

Bls. 

344.  1496,  6.  Aug.     KvittaD  um  vígsbætr    ....  305 

345.  1496,  10.  Aug.  -    1497,  31.  Marts.      Kaupbréf 

um  Fjósatungu  og  Griudr        305 — 307 

346.  1496,  16.   Aug.       Bréf  um    íramfæris    peuÍDga 
Guðrúnar  Bárðardóttur 307—308 

347.  1496,  21.  Aug.      Kvittan  um  aodvirði  Branda- 

gils  ofl 308 

348.  1496,  21.  Aug.     Bréf  um  landamerki    Holts  og 
Brunnár  i  Saurbæ 308-309 

349.  1496,    23.    Aug.        Vígslubréf  kirkjugarðsins  í 

Skriðu  i  Eljótsdal 309-310 

350.  1496,  9.  Sept.     Bréf  um  Skeggjastaði  á  Strönd  310-311 

351.  1496,  18.  Sept.     Aflausaarbréf  fyrir  áverka       .  311  —  312 

352.  1496,  26.  Sept.     Gjafabréf  um  Lækjardal      .     .  312—313 

353.  1496,  11.  Okt.    Bréf  um  eið  Ólafs  Filippusson- 

ar  fyrir  Víðidalstunguslag  (1483) 313—314 

354.  1496,  12.  Okt.  Dómr  um  tilkall  Ólafs  Eilippus- 

sonar  til  arfs  eptir  Solveigu  Björnsdóttur     .     .  314—315 

355.  1496,  12.  Okt.    Kaupbréf  um  Kollabæ  í  Fljóts- 

hlíð 315—316 

356.  1496,  15.  Nov.  —  1497,  24.  Febr.  Kaupbréf  um 

GruDd  í  Eyjafirði        317-318 

357.  1496,  22.  Dec  — 1497,  29.  Jan.     llDdiriagsbréf 

JÓDS  SigmuodssoDar  og  Pétrs  LoptssoDar     .     .  318 — 320 

358.  1496,  24.  Dec.  Kaupbréf  um  FÍDDSstaði  .     .     .  320—321 

359.  1496.     Áshildarmýrarsamþykt       ......  321—324 

360.  1496.     Máldagi  Krýsivikrkirkju 324 

361.  [fyrir  1497 1.     Skrá  um  laudamerki  Laugarvatus 

og  SDorrastaða 324 — 325 

362.  1497,  2.  Febr.      Kaupmálabréf  Jóds  Sigmuuds- 

souar  og  Bjargar  ÞorvaldsdótttDi 325—326 

363.  1497,  5.  Fehr.     Sama  með  öðru  móti  ....  327—329 

364.  1497,  c.  5.  Febr.  Lýsiug  Jóds  officialis  Þorvalds- 

soDar  um  sama  hjÓDabaDd 329 — 330 

365.  1497,  7.  Febr.     Bréf  um  framfærispeuÍDga    .     .  330—331 

366.  1497,  7.  Febr.       PrófeDtubréf  lugvildar  Helga- 

dóttur 331-332 

367.  [1497J.     Kvittau  um  audvirði  MiðjaDess    .     .     .  332—333 

368.  1497,  9.  Febr.     Bréf  um  PlagbjarDarholt       .     .  333—334 

369.  1497,  19.  Febr.    Bréf  um  Rómaskatt   ....  334—335 


ÉFNISYFIRLIT  XlX 

Bls. 

370.  1497,  19.  Febr.    Bréf  nra  reka  Viðeyjarklaustrs  335-336 

371.  1497,  31.  Marts.  Transskript 336 

372.  1497,  20.  Apr.     Bréf  um  reka  Viðeyjarklaustrs  337 

373.  1497,  23.  Apr.     Bréf  ura  saraa 337-338 

374.  1497,  23.  Apr.     Bréf  ura  sama 338-339 

375.  1497,  28.  Apr.     Bréf  ura  sama 339-340 

376.  1497.  Bréf  ura  sama 340 

377.  1497,  5.MaiBréf  um  gjafir  SolveigarBjörnsdóttur  341 

378.  1497,  9.  Maí.     Sáttabréf  Jóns  Sigmundssonar 

og  Pétrs  Loptssonar 341—344 

379.  1497,  19.  Máí.     Kvittunarbréf  um  Stærrivoga  .  344—345 

380.  1497,  25.  Maí.  Kaupbréf  ura  Sturluflöt  og  Gröf  345-346 

381.  1497,  2.  Júní.     G-jafabréf  um  Kalmanstungu  346-347 

382.  1497,  12.  Júní.  Dómr  ura  tilkall  Björns  Guðna- 

sonar  til  arfs  eptir  Solveigu  Björnsdóttur  .  347 — 349 

383.  1497,  21.  Júní.  Dómr  um  arftöku  Einars  Ólafs- 

sonar  eptir  Solveigu  Björnsdóttur 349—354 

384.  1497,  23.  Júní.     Bréf  um  Oddsstaði  i  Lundar- 
reykjadal •     •     •  354—355 

385.  1497,  29.  Júní.  Gjafabréf  Haldórs  Brynjólfsson- 

ar  til  Skriðuklaustrs 355-357 

386.  1497,  29.  Júni.      Dómr  um  testament  og  gjafir 
Solveigar  Björnsdóttur         357-  358 

387.  1497,  30.  Júní.  Alþingisdómrura  víg  Páls  Jóns- 

sonar  á  Skarði 358—364 

388.  1497,  1.  Júli.       Vigslubréf  Einars  ábóta   Bene- 
diktssonar 364—365 

389.  1497,  2.  Júlí.       Umboðsbréf    Stepháns   biskups 

handa  Einari  ábóta  Benediktssyni    ...     .     .     .  365—366 

390.  1497,  4.  Júli.     Kaupbréf  um  Svalbarð      .     .     .  366-367 
39 L     1497,  2L  Júlí.       Vitnisburðr  um    lögarfalýsing 

Björns  Guðnasonar  eptir  Solveigu  Björnsdóttur  367 — 368 

392.  1497,  29.  Júli.     Útlúkningarbréf  Björns  Guðna- 
sonar  um  Hvamm,  Ásgarð,  Glerárskóga  og  Ket- 

ilstaði  til  Ragnhildar  konu  sinnar 368—370 

393.  1497,  30.  Júli.  Kaupbréf  um  Vað  i  Skriðuhverfi  370 

394.  1497,  10.  Sept.     Kvittun  Páls  Aronssonar  fyrir 
atvist  að  vigi  Páls  Jónssonar 371 

395.  1497,  4.  Okt.  —  1498,  1.  Marts.     Dómr  um  111- 
ugastaði .    •  371-373 


XX  EFNISÝriRLIÍ. 

Bls. 

396.  1497,  24.  Okt.  Kvittan  um  andvirði  Mánaskálar     373—374 

397.  1497,  18.  Dec.  Skýrsla  Raimondo  de  Raimondi 

di  Soncino  um  ísl.  fiskiveiðar 374 

398.  1497.     Máldagi  Hvammskirkju  í  Kjós       ...     375 

399.  1497.  líeikniogr  um  íjárheimtur  Skálholtsstaðar     375  —  376 

400.  1497.     Skrá  um  sama 376—377 

401.  [1497].Skráumútlendanvarnaðtekinnúrkaupstað     377 -37í5 

402.  1498,  24.  Febr.  Hans  Danakonungr  staðfestir 
bréf  um  hjónaband  I>orleifs  Björnssonar  og 
Ingvildar  Helgadóttur 378-379 

403.  1498,  31.  Marts.  Hans  Danakonungr  úrskurðar 
Birni  Guðnasyni  og    samöríum    hans    arf    eptir 

Einar  Björnsson 379-380 

404.  1498,  26.  Apr.— 1499,  4.  Maí.     Vitnisburðr  um 

kaup  á  Svalbarði 380-381 

405.  1498,  19.  Maí.       Dómr  um    Erlend  Magnússon 

fyrir  grip  á  fé  Hólakirkju 381—383 

406.  1498,  1.  Júni.     Dómr  um  brigð  á  Dufansdal    .  383-384 

407.  1498,  4.  Júní.  Bréf  um  verleigur  og  skipsátr 
Eiðakirkju  á  Fiskabjargi  í  Borgarfirði      .     .     .  385 

408.  1498,  23.  Júní.  Úrskurðr  um  hjónaband  Ólafs 
Eilippussonar  og  Vigdisar  Jónsdóttur  ....  385—  386 

409.  1498,  27.  Júní.     Bréf  um  Vað 386—387 

410.  1498,  28.  Júní.     Bréf  fyrir  Vífilsmýrum    .     .     .  387—388 

411.  1498,  30.  Júní.  Alþingisdómr  um  víg  Páls  Jóns- 

sonar  á  Skarði 388—391 

412.  1498,  30.  Júní  --  1499.     Alþingisdómr  um  arf 

eptir  Dorleií  Björnsson 391—392 

413.  1498,  1.  og  2.  Júlí.  Jarðakaupabréf  milli  Narfa 

príors  á  Skriðu  og  Grríms  Pálssonar     ....  392-393 

414.  1498,  5.  Júli.     Kvittunarbréf  um  Stærrivoga     .  394 

415.  1498,  9.  Júlí.     Kaupbréf  um  Hrafnkelsstaði      .  395 

416.  1498,  9.  Aug.  Bréf  um  úttekt  Hóla  i  Hruna- 
mannahrepp 396 

417.  1498,  19.  Aug.     Bréf  um  Hnífsdal 396-397 

418.  1498,  20.  Aug.     Lögmannsúrskurðr  um  Nr.  383  397-  398 

419.  1498,  7.  Sept.  Hestr  í  Borgarfirði  gefinn  klaustr- 

inu  i  Viðey 398-399 

420.  1498,  10.  Sept.  Bréf  um  Lækjardal  og  Plautafell     400 

421.  1498,  16.  Sept.  Bréf  um  Saurbæ  á  Rauðasandi  ofl.     401  -403 


ErNISTFTRLIT.  XXI 

Bls. 

422.  1498,  17.  Sept.  -     1499,    12.   Jan.        Bréf  um 
Kaldbak  og  Kleifar 403-404 

423.  1498,  9.  Okt.  —  1530,  19.  Apr.  Bréf  um  Stærri- 

akra  ofl 404—405 

424.  1498,  11.  Okt.  —  1523,  2.  Nov.  Bréf  um  Minui- 

akra 405—406 

425.  1498,  4.  Nov.     Kaupmálabréf  Hallvarðs  Eiríks- 
sonar  og  I>orgerðar  Jónsdóttur 406 

426.  1498,  6.  Nov.  Landsvistarbréf  handa  Gruðmundi 
Andréssyni  fyrir  víg 407 

427.  1498,  13.  Dec.  —  1499,  12.  Dec.  Verzlunarleyfi 

handa  Stepháni  biskupi  .     .     .     • 407—408 

428.  1498,  24.  Dec.     Bréf  um  Harastaði       ....  408-409 

429.  1498,  27.  Dec.     Bréf  um  Kaldbak  og  Kleifar  .  409—410 

430.  1498,  29.  Dec.    —    1506,    18.    Maí.       Bréf  um 

Haug,  Spena  og  Tannstaðabakka 410 — 412 

431.  1498.    Bréf  um  hjónaband  Jóns  Sigmundssonar 

og  Bjargar  Þorvaldsdóttur 412 — 413 

432.  1499,  28.  Jan.     Bréf  um  Villinganes    ....  413—414 

433.  1499,  1.  Marts.     Leyfisbréf  handa  Sturlu  Þórð- 

arsyni  og  Guðlaugu  Finnbogadóttur  um  hjúskap  414 — 415 

434.  1499,  26.  Marts.       Vitnisburðr  um  máldaga  og 

jtök  Svalbarðskirkju 415 — 416 

435.  1499,  1.  April.     Bréf  um  Máfahlíð  og  Látr  .     .  416-417 

436.  fl499J.     Kvittun  um  andvirði  Máfahlíðar       .     .  417 

437.  1499,  10.  April.     Bréf  um  aflausn  Jóns  Einars- 

sonar     .     .     .     .     , 417—418 

438.  1499,  26.  Apríl.       Bréf  um    arf  Einars    Ólafs- 

sonar  eptir  Solveigu  Björnsdóttur 418 — 419 

439.  1499,  1.  Maí.     Bréf  um  Garð  í  Þistilsfirði   .     .  419-420 

440.  1499.    20.    Mai  —    1500,    30.    Dec.       Bréf   um 
Deildará 420—421 

441.  1499,  30.  Mai.     Bréf  um  Ábæ  í  Dölum    .     .     .  421-423 

442.  1499.     31.  Mai.    Gjaíabréf  Guðfinnu  Jónsdóttur 

til  Sturlu  Þórðarsonar  sonar  síns  mfl.       .     .     .  423  —  4:^4 

443.  1499,  1.  Júni.      Kvittunarbréf  fianda  Jóni  Sig- 
mundssyni  um  biskupstíundir 424 

444.  1497,  27.  Júni.     Bréf  um  festing  Bárðar   Jóns- 
sonar  og  Sigriðar  Jónsdóttur 425 

445.  1499, 1.  Júlí.  Alþingisdómr  um  Guðmundareignir  425—  427 


XXn  EFNISYFIRLIT. 

BIs 

446.  1499,  1.  Júlí.     Alþingisdómr  um  arf  eptir  f>or- 

leif  og  Einar  BjörnssoD 427—430 

447.  1499,  6.  Júlí.       Kvittunarbréf    handa    í>orbirni 
Jónssyni .  430—431 

448.  1499,  11.  Júli.    Vitnisburðr  um  testament  Árna 

bónda  Guðmundssonar 431—432 

449.  1499,  18.  August.       Bréf    um    Ytrisólheima  og 
Yztaskála 432—433 

450.  1499,  27.  Augnst.     Vígslu  og  aflátsbréf  Kirkju- 
bólskirkju 433—434 

451.  1499,  16.  Sept.  —  21.  Okt.    Lögmannsúrskurðr 

um  arf  eptir  Pál  Brandsson 434—437 

452.  1499,  19.  Sept.     Skipuð  hálfkirkja  á  Fellsenda 

i  Dölum 437-438 

453.  1499,  2L  Sept.  —    1500,  10.  Apríl.       Bréf  um 
Hvassafell 438-439 

454.  1499,  13.  Nóv.  Lagaboðsbréf  um  mál  Kolbeins 
Þórðarsonar  og  Ólafs  Pálssonar        439 — 440 

455.  1499,  23.  Dec.       Gjaíabréf  Jóns    íslendings  til 
Sauðlauksdalskirkju 441 

456.  1499,  23.  Dec.     Transskript 441-442 

457.  1499.     Máldagi  Gilsbakkakirkja 442—443 

458.  |1499 — 1508].  Bréf  lögmanna  um  Láunguréttar- 

bót  og  landsvist 443—444 

459.  [um  1500J.     Sendibréf  Halls  prests  Þórarinsson- 

ar  til  Björns  Guðnasonar 444—445 

460.  [um   1500].   Sendibréf  Guðna  Jónssonar  til  Jóns 
Sigraundssonar 445 

461.  [um   1500J.     Máldagi  kirkjunnar  á  Bessastöðum 

i  Fljótsdal 446-447 

462.  [um   1500J.  Afhending  Hálsstaðar  i  Haraarsíirði  447—448 

463.  (um  1500].       Afhending  Hofsstaðar  í  Álptafirði  448-449 

464.  [um  1500J.      Afhending  HofPells  í  Hornafirði     .  449 

465.  [um  1500J.     Afhending  Einholtsstaðar  i  Horna-  449—450 
firði 449-450 

466.  [um  1500].      Vitnisburðr  um  sama  efni     .     .     .  450 — 451 

467.  [um  1500J.  Máldagi  Kálíafellskirkju  í  Eellshverfi  451-452 

468.  [um  1500].     Afhending  Kálfholtsstaðar     .     .     .  453 

469.  [um  1500J.    Máldagi  Gaulverjabæjarkirkju     .     .  453-455 

470.  [um  1500J.  Skrá  um  eignir  Snæfuglsstaðakirkju  455 — 456 


EFNISYriRLIT.  XXIII 

Bl8. 

471.  [ura  1500J.      Reikningsskapr  á  SDæfaglsstöðam     456 

472.  [uni  1500].  Lýsing  Gruðlaugs  prests  um  landa- 
merki  Snæfuglsstaða 457 

473.  [ura  1500].  Skrá  um  landaraerki  milli  Voga  og 
Grindavíkr 457—458 

474.  (ura  1500].  Skrá  um  landamerki  Víkr  (Keykja- 
víkr)  á  Seltjarnarnesi,  Örfæriseyjar,  Eiðs  og 
Lambastaða 458 

475.  [um  1500].       Máldagi  Sauðafellskirkju  i  Dölum     459 

47€.     [um  1500].     Máldagi  Snóksdalskirkju  ....     459-460 

477.  [ura  15()0|.     Máldagi  Gnúpskirkju  í  Dýraíirði   .     460 

478.  [ura  1500J.  Skrá  ura  reka  Þingeyraklaustrs  á 
Ströndum 461-462 

479.  [ura  1500].       Skrá  ura    landamerki    Viðvikr  og 

fleiri  jarða  i  Skagaíirði 462-  463 

480.  [um  1500J.    Skrá  um  ýms  áhöld  og  raessureiðu 

á  Hólum  i  Hjaltadal 463—464 

481.  [um  1500J.     Eekaskrá  og  máldagi  Skinnastaða     465—468 

482.  1500,  2.  Jan.     Bréf  um  dýrleika  á  Eelli  í  KoUa- 

íirði       468—469 

483.  1500,  6.  Febr.  Síra  Sigmundr  Steindórsson 
kvittar  Ólaf  Eilippusson  af  vígiÁsgrímsSigraunds- 

sonar  (1483) 469—470 

484.  1500,  18.— 15.  Eebr.     Dómr  um  réttarbót  frá  2. 

Maí  1313  .     .     .     • 470-472 

485.  1500,  25.  Eebr.  Testaraent  Sigurðar  prests  beig- 

alda  Jónssonar 472—476 

486.  1500,  29.  Eebr.     Vitnisburðr  um  Viðidalstungu- 

slag  (1483) 476-477 

487.  1500,  16.  Marts.       Einnbogi    lögmaðr   lýsir  sig 

lögarfa  eptir  Guðríði  dóttur  sína 477  —  478 

488.  1500,  7.  Mai  eða  17.  Sept.  -  1501.  Sáttargerð 
Þórðar    Brynjólfssonar    og    Indriða    Pétrssonar 

um  heytöku 478—479 

489.  1500,  11.  Mai.     Dómr  um  Guðmundareignir      .  479-483 

490.  1500,  25.  Mai.     Bréf  um  Vindás  í  Hvolhrepp  .  483—484 

491.  1500,  1.  Júní.     Dómr  um  barsraið 484—485 

492.  1500,  5.  Júní.     Ánastaðir  gefnir   Skriðuklaustri  485-486 

493.  1500,  8.  Júni.  Skriða  i  Eljótsdal  geíin  til 
klaustrs 486—487 


XXIV  EFNISYriELIT. 

Bls. 

494.  1500,  10.  JÚDÍ.     Dómr  um  peninga  eptir  Kolla 
MagDÚsson 487-489 

495.  1500,  20.  Júní.     Vitnisburðr  ura  hald  á  pening- 

ura  Sophíu  Loptsdóttur 489— 49U 

496.  1500,   25.  Júni.     Skriðuklaustri   geíið   Sellátr  i 
Reyðaríirði 490-491 

497.  1500,    27.   Júní.     Dómr    klerka    ura    hjónaband 

Þorleifs  Björnssonar  og  Ingvildar  Helgadóttur  .     491  -  492 

498.  1500,  1.  Júlí.     Alþingisdómr  um  arf  eptir  í>or- 

leif  Björnsson  og  Ingvildi  Helgadóttur     .     .     .     492—495 

499.  1500,    1.    Júlí.      Alþingisdómr    ura    sekkjagjöld 

enskra  kaupmanna,  verzlun  o.  fl 495—498 

500.  1500,   1.  Júh'.     Alþingissamþykt   um   hnifskurði 

og  annað  íleira 498—502 

501.  1500,  1.  Júlí.     Alþingisdórar  ura   Möðruvallaarf    502-504 

502.  1500,   1.  Júb'.     Hirðstjóra  úr&kurðr  ura  sama     .     504—  505 

503.  1500,  1.  Júlí.     Gjörningsbréf  um  Teitspeninga  .     505—506 

504.  1500,    1.    Júlí.       Vitnisburðr    um    kvittunarbréf 

hauda  Teiti  Gunnlaugssyni 506—507 

505.  1500,  6.  Júh'.     Bréf  ura  Strönd  í  Landeyjura     .     507—508 

506.  1500,  27.  Júli.     Dórar  ura    Höskuld  Kunólfsson     508-  510 

507.  1500,  27.  Júlí.     Bréf  um  Jón  Einarsson  og  Þor- 

kel  Gunnarsson 510 — 511 

508.  1500,  23.  August.     Bréf  um   hálfkirkjuskyld   á 
Ketilsstöðum  á  Völlura 511-512 

509.  1500,  24.  August.     Bréf  um  iunstæðu  kirkjunn- 

ar  á  Hoíi  i  Vopnaíirði 512—513 

510.  1500,   13.  Sept.     Bréf  um   Breiðagerði  á  Vatns- 
leysuströnd 513—514 

511.  1500,  16.  Sept.     Umboðsbréf  Ólafs  Fihppusson- 

ar  til  hauda  Birni  Guðnasyni 514—516 

512.  1500,  18.  Sept.     Bréf  um  Hvassafell    ....     516-517 

513.  1500,    28.    Sept.     Gottskalk    biskup    saniþykkir 

dóma  og  úrskurði  um  Möðruvallamál   ....     517—518 
514      1500,    24.    Sept.     Virðing    kirkjunnar    í    Bæ    á 

Rauðasandi 518—519 

515.  1500,  8.  Okt.     Bréf  að   Björn    Guðnason    bygði 

sira  Jóni  Eiríkssyni  Hvarara 519—520 

516.  [1500,  3.   Okt.J-1501,   15.  Febr.     Löggjafabréf 


EFNISYEIRLIT.  XXV 

Andrésar  Guðmundssonar  og  Þorbjargar  Olafs- 

dóttur^) 520-521 

517.  1500,   8.   Okt.      Bréf   (Björns   Þorleifssonar)  til 

Jóns  (dans)  Björnssonar 521—522 

518.  1500,  13.  Okt.  Bréf  um  landamerki  Bergstaða  o.  fl.  522—523 

519.  1500,  18.  Okt.     Transskript     .......  523—524 

520.  1500,  21.  Okt.     Bréf  um  Sævarland      ....  524—525 

521.  1500,  22.  Okt.     Bréf  am    Hrjót   og   Hamragarð  525  -526 

522.  1500,  4.  Nóv.     Bréf  um   Saurbæ  á  Rauðasandi  526—527 

523.  1500,  16.  Nóv.— 1501,  14.  Maí.     Bréf  um   Brú 

á  Jökulsdal  og  Sólheima  i  Mýrdal 527—528 

524.  1500,  23.  Nóv.     Bréf  um  Látr  á  Ströudum  .     .     528—529 

525.  1500,  25.  Nóv.— 1501,  20.  Marts.  Bréf  um 
Fagrabæ  á  Svalbarðsströnd 529  -  530 

526.  IbOO,  13.  Dec.  Stephán  biskup  úrskurðar  börn 
Þorleifs  Björnssonar  og  Ingvildar  Helgadóttur 
arfgeing 530-531 

527.  1500—1506,  11.  Mai.  Dómr  um  víg  Þórólfs 
Guðmuudssonar 531 — 532 

528.  [1500].     Bréf  Björns    Guðnasonar    til   Stepháns 

biskups 532-536 

529.  [1500J.     Bréf  sama  til  sama 536—537 

530.  [1500J.     Bréf  Vestíirðinga  til  Finnboga  lögmanns 

um  arf  eptir  Þorleif  Björnsson 537—540 

531.  [1500].  Stefna  Björns  Ouðnasonar  til  Ólafs 
Filippussonar 540—  542 

532.  [1500J.  Steína  Björns  Guðnasonar  til  Björns 
Þorleifssonar 542—543 

533.  1501,  16.  Janúar.     Kaupmáli  um  Flatey  .     .     .     543-544 

534.  1501,  29.  Janúar.  Dórar  um  Símon  Þorsteinsson 
(Kálfskinn) 545-546 

535.  1501,  30.  Janúar.    Dómr  um  skatthald      .     .     .     546-548 

536.  1501,  10.  Tebr.     Próíentubréf  Ingileitar   Kolla- 

dóttur 548-549 

537.  1501,  1.  Marts.     Stefna  Finnboga  Jónssonar  til 

Björns  Þorleifssonar  o.  fl .     550  —  551 

538.  1501,  9.  Apr.     Bréf  um  Kjarlaksstaði  og  Orms 

staði 551—552 

539.  1501,  13.  Apr.  eða  síðar.     Transskript      ...  553 

1)    Hefði  átt  að  standa  einu  bréíi  fraraar. 


XXVI  ErNISYFIRLIT. 

Bls. 

540.  1501,  2.  Maí.  Jón  Björnsson  gefr  Guðna  Jóns- 
syni  lagasókn  og  eptirkæru  á  nokkrum  Gruð- 
mundareignuni C53 — 555 

541.  1501,  13.   Maí.     Prestastefnudómr  um   kirkjuti- 

undir  i  íerðakostnað  Grottskalks  biskups  .     .     .  555—556 

542.  1501,  13.  Mai.      Prestastefnudómr  um  biskups- 

tiundir  af  klaustrajörðum 556—557 

543.  1501,  13.  Mai.  Prestastefnudómr  um  Simon 
Þorsteinsson  (Kálfskinn) 557—558 

544.  1501,  14.  Mai.  Prestas^efnudómr  um  skilriki 
Viðidalstungukirkju 558—560 

545.  1501,  30.  Mai.     Bréf  um  Breiðagerði    ....  560-  561 

546.  1501,  3.  Júni.     Vestíirðingaskrá 561    -566 

547.  1501,  26.  Júni.  Úrskurðr  Stepháns  biskups  um 
guðtolla  til  Staðarkirkju  á  Reykjanesi       .     .     .  566 — 567 

548.  1501,  30.  Júni.     Dómr  um  Arnarbæii  i  Ölfosi  .  567—569 

549.  1501,  30.  Júni.     Dómr  um  Gruðmundareignir  og 

Saurbæ  á  Rauðasandi 569—572 

550.  1501,  1.  Júli.  Alþingissamþykt  um  þingkost 
lögmanna  og  nefudarmanna  og  um  vetrsetu  út- 
lendinga 573—574 

551.  1501,  Alþingissamþykt  um  eiða 574—575 

552.  1501,  1.  Júli.     Alþingisdómr  um  Bjarnanes  .     .  575 — 576 

553.  1501,  11.  Júli.     Kvittan  um  mannslag      .     .     .  577 

554.  1501Í  25.  Júli-1503,  10.  August.  Bréf  um 
Villinganes .  577—578 

555.  1501,  26.  Júli.    Bréf  um  Örlygshnjót  i  Patreksíirði  578-  579 

556.  1501,  6.  August.     Bréf  um  Bólstað  á  Ströndum  579-580 

557.  1501,  10.  August.  Bréf  um  Dal  (Djúpadal)  i 
Blönduhlíð  og  Einholt  i  Biskupstungum    .     .     .  580—581 

558.  1501,  7.— 10.  Sept.     Palsbréf  ura  Jón  Sigmunds- 

son 581—582 

559.  1501,  18.  Sept.     Jarðaskiptabréf  Þorvarðs   lög- 

manns  Erlendssonar  og  Grims  Pálssonar  .     .     .  582 — 584 

560.  1501,  25.  Sept.     Transskript 584—585 

561.  1501,  11.  Okt.     Bréf  um  Þormóðsdal   ....  585—586 

562.  1501,  26.  Okt.  Löggjafabréf  Andrésar  Guð- 
mundssonar  og  Þcrbjargar  Olafsdóttur      .     .     .  586 — 587 

563.  1501.  30.  Okt.     Bréf  um  Kirkjuból  i  Skutilsfirði  587-   589 

564.  X50L     Transskript 589 


EFNISYFIRLIT.  XXVU 

Bl8. 

565.  1501.     Kvittunarbréf  um  atvist  að  vígi   Páls   á 

Skarði 589-590 

566.  1501.    Máldagi  Lundarkirkju  i  Lundarreykjadal  590 

567.  1502,  4.  Janúar.     Gjafabréf  um  Bræðratuugu    .  591—592 

568.  1502,  8.  Janúar.     Dómr   um   Þverá  í  Vestrhópi  592—593 

569.  i502,  22.  Febr.     Bréf  um  Breiðagerði  ....  593-594 

570.  1502,    16.    Apríl.      Kvittunarbréf    um    andvirði 
£>ormóðsdals 594 

571.  1502,  29.  April.     Dómr  um  umboð   Björns   ríka 

af  hendi  Ólöfar  Aradóttur 594—597 

672.     1502,   2.    Maí.     Bréf  um   biskupstíundagreiðslu 

Jóns  Sigmundssonar 597—598 

573.  1502,  10.  Maí.     Bréf  um  Bólstað  í  Steingrímsfirði     598—599 

574.  1502,    14.    Mai.     Gjörningsbréf  Jóns    dans    og 

Björns  Þorleiíssonar  um  Reykhóla 599—600 

575.  1502,   8.   Júní.     Dómr    klerka    ura    kúgildahald 

Sveins  Jónssonar 600 — 601 

576.  1502,  15.  Júni.     Dómr   um    umboð   Þóru   Gott- 
skálksdóttur 602—603 

577.  1502,  27.  Júní.    Prestastefnudómr  ura  hjónaband 

Daða  Arasonar  og  Þóru  Þórarinsdóttur    .     .     .     603 — 606 

578.  1502,  30.  Júní.    Alþingisdómr  um  Skógartungna- 

skóg  i  Blönduhlíð 606—608 

579.  1502.     Alþingissamþykt  um  kaupskpp   ....  608 

580.  1502.     Ágrip    af  konungsbréfi,    að    íslendingar 
skuli  réttast  eptir  Noregs  lögum    og   íslenzkum 

lögum 608 

581.  1502,  18.  Júlí.     Hirðstjórakvittan  handa  Vigfúsi 
Erlendssyni  um  áverka 609 

582.  1502, 1.  Sept.  VígshimáldagiHvammskirkjuiKjós     609-  610 

583.  1502,  16.  Sept.     Bréf  um  Hreiðarstaði  i  Svarf- 

aðardal 611 

584.  1502,  17.  Sept.     Sáttarbréí  Stepháns  biskups  og 

Björns  Guðnasonar  um  garðinn  Vatnsíjörð    .     .     612—613 

585.  1502.  8.  Okt.     Bréf  um  Ásgeirsár,  Lækjamót  og 
Lögmannshlíð 613-615 

586.  1502,  9.  Okt.     Staðfestingarbréf  um  sóknaskipti 

milli  Akra  og  Krossholts 615-617 

587.  1502,  11.  Okt.~1503,  28.  Jan.     Biéf   um    Ing- 
vildarstaði,  Reyki,  Daðastaði  og  Staðarfell    ,     ,     617—618 


XXVTII  EFNISYriRLIT. 

Bls. 

588.  1502,  16.  Okt.     Bréf  um  SveÍDungsvík      .     .     .     618-619 

589.  1502j  31.  Okt.  Areiðar  og  landamerkjabréf 
miUi  Núps  í  Gnúpverjahreppi  og  jarða  Skál- 
holtsstaðar. 619—622 

590.  1502,  3.  Nóv.     Bréf  um  Árbæ,  Fossnes  og  Þór- 

isstaði  i  Ölvesi  og  Traðarholt  og  Langholt  i  Flóa     622-623 

591.  1502,  5.  Nóv.  Umboðsbréí  um  áreið  á  reka- 
mörk  Viðeyjarklaustrs  og  Staðastaðar  i  Grinda- 

vik 623-624 

592.  1502,  29.  Nóv.     Dómr  klerka  um  Þórð  Þórðar- 

son,  Hallvarð  Jónsson  og  Auðun  Sigurðsson     .  624 — 625 

593.  [1502].     Bréf  Stepháns  biskups  um  Lénarð  fógeta  625—626 

594.  1502.     Vaðmálareikningr  Skálholtsstaðar  .     .     .  626—628 

595.  1502.     Máldagi  Norðtungukirkju 628 

596.  1503,  27.  Marts.     Bréf  um  Ásgeirsvelli  i  Skaga- 

íirði  og  Tjarnir  í  Ljósavatnsskarði 623 — 630 

597.  1503,  17.  April.  Stephán  biskup  samþykkir  mál- 
daga  hinna  fyrri  biskupa  á  kirkjunni  i  Asi  i 
Hálsasveit.     . 630 

598.  1503,  29.  April.     Dómr  Finnboga  lögmanns  um 

ferjan  og  félegheit  Torfa  Finnbogasonar  fyrir  vig  630—632 

599.  1503,  29.  Apr.     Samþykki  lögmanns  á  sama  dómi  632—633 

600.  1503,  1.  Mai.    Bréf  um  útlúkning  fyrir  Stærriakra  633—634 

601.  1503,    9.    Mai.     Dómr   Sigurðar   Daðasonar    um 

nefnd  Arnórs  Finnssonar 634—635 

602.  1503,  25.  Mai.     Bréf  um  Ölvatnsholt    ....     635-636 

603.  1503,    26.   Maí.      Skrá  um   eignir   Vatnsfjarðar- 

kirkju  og  Kirkjubólskirkju 636—639 

604.  1503,    16.   Júni.       Bréf  um    Máfahlið,   Holt   og 

Tungu 639-  -640 

605.  1503,   1.  Júh'.     Alþingissamþykt,  að  lögmönnum 

sé  ekki  stefnt 640—641 

606.  1503,  1.  Júlí.     Biéf  um  Asgeirsár  og  Lækjamót  641 — 642 

607.  1503,  1.  Júlí.     Bréf  um  sama .  642 

608.  1503,  1.  Júb'.     Bréf  um  sama 642-643 

609.  1503,  3.  Júli.  Bréf  um  peningamat  i  Vík  i 
Skagaíirði 643 

610.  1503,   17.  Júli.     Sýslubréf  handa   Birni   Ouðna- 

syni  miUi  (reirhólms  o^  Lan^aness  ,     .     ,     ,     .     644 — 645 


feFNISYmLIT.  XXIX 

Bl8. 

611.  1503,  26.  Júlí.    Bréí   um  ráðsmensku   og   ráðs- 
mannskaup  í  Skálholti 645—646 

612.  1503,  12.  Aug.     Stefaa  Eiríks  prests  Sumarliða- 

sonar  til  Finnboga  lögmanns 646  —  648 

613.  1503,  5.  Sept.     Bróf  um  Graíir  í  Mosfellssveit  .     648-649 

614.  1503,  20.  Okt.     Dómr  um  Asgeirsár,  Lækjamót 

og  Strandajarðir 649 — 650 

615.  1503,  31.  Okt.     Lögmanns   úrskurðr  um   landa- 

merki  Staðarfells  og  Harastaða 651—  658 

616.  1503,  18.  Nóv.   Bréf  um  viðtal  Björns  Þorleifs- 

sonar  og  Jóns  dans  Björnssonar 653—655 

617.  1503,  19.  Nóv.  Dómr  um  Hrófey  og  Tungusker     655-656 

618.  1503,  22.  Nóv.     Lögmanns  úrskurðr  um  Reyki 

og  Aðalból  0.  íl 656-  662 

619.  1503,   10.   Dec.     Bréf  um   Strönd   i   Hvolhrepp 

og  Gröf  í  Mosfellssveit 662—663 

620.  1503,  19.  Dec.     Bréf  um  umboð    á   fjám  Ólötar 
Jónsdóttur 663—664 

621.  1503-1536,   31.    Maí   og    2.   Júní.       Skrá    um 

eignir  kirkjunnar  i  Haífjarðarey 664  —  665 

622.  1503.      Skrá  um    eignir   kirkjunjjar   i   Hólum    í 
Hrunamannahrepp 665 

623.  1503.     Skrá  um  fjármuni  Keykholtskirkju     .     .     666—667 

624.  1503.     Skrá  um  fé  þau,  er  síra  Haldór  Jónsson 

lukti  Þórði  Jónssyni  með  Beykholti      ....  667 

625.  [1503J.     Skrá  um  aflát  og  syndalausn  ....  667-671 

626.  [um    1503J.     Skrá   um   landamerki    Hurðarbaks, 
Deildartungu,  Gullsmiðsreykja  og  Skáneyjar      .  671 

627.  1504,  16.  Janúar.     Dómr  um  grip  á  smjöri  .     .  672 — 674 

628.  1504,    1.   Febr.     Dómr   um    tíundarhald   Einars 
Sveinssonar 674—676 

629.  1504,  3.  Febr.     Bréf.um  Deildará 676-677 

630.  1504,  2.  Marts.     Kvittunarbréf  um  Ölvatnsholt.  677—678 

631.  1504,  7.  Marts.     Bréf  um  Staðarhól      ....  678 

632.  1504,    14.   Apr.     Vitnisburðr    um    Alþingisdóm 

Nr.  498 679 

633.  1504,  17.  Apr.     Bréf  um  Höfða  i  Eyrarsveit    .  680 

634.  1504,  18.  Apr.     Bréf  um  Sireksstaði,  Bitru  og 

Háhús  0.  fl.  jarðir 681 

635.  1504,  18.  Apr.   Dómr  um  landskyldarhald  o.  fl.     682-685 


ÍÍXX  feriíISÝFIÍlLI*. 

Bls. 

636.  1504,  19.  Apr.     Bréf  sama  efDÍs  og  Nr.  634     .  685—686 

637.  1504,  25.  Apr.    Bréf  um  Breiðavík      ....  686-687 

638.  1504,  eptir  3.  Maí.  Bréf  um  Arnbjargarlæk  o.  fl.  687—688 

639.  1504,  9.  og  15.  Maí.  Lögraauns  úrskurður  um 
nauðgan 688—689 

640.  1504,  10.  Maí.     Bréf  um  Höfða  i  Eyrarsveit     .  690 

641.  1504,  2L  Maí.    Dómr  um  prófentugjöf  Ingibjarg- 

ar  ÞorsteÍDsdóttur 690-692 

642.  1504,  22.  Maí.  Dómr  um  barsmíð  Sigurðar 
Egilssonar  á  Pétri  SveinssyDÍ 692 — 694 

643.  1504,  22.  Maí.     Bróf  um  Hvallátr 694-695 

644.  1504,  15.  Júní.     Bréf  um  Kallaðarnes  i  Flóa    .  695-696 

645.  1504,   25.   Júní.     Sýslubréf  handa  Torfa  Jóns- 

syni  milli  í>jórsár  og  Jökulsár 696—597 

646.  1504,  28.  Júni.  Dómr  um  Skeggjastaði  á 
Ströndum 697—699 

647.  1504,  29.  Júni  -1506,  23.  Marts.  Upplagsbréf 
þeirra  bræðra  Helga,  Snæbjarnar  og  Erlings 
Gíslasona  við  Eyjólf  bróður  sinn  um  Haga  .     .  699 — 700 

648.  1504,  29.  Júní— 1506,  23.  Marts.  Bréf  sama  eínis  700-701 

649.  1504,  29.  Júní.     Eriðarbréf  hirðstjóra  til  handa 

Birni  Þorleifssyni 701—702 

650.  1504.     Alþingisdórar  um  prestsvitni      ....  702—703 

651.  1504, 1.  Júlí.  Alþingisdórar  ura  Asgeirsár,  Lækja- 

raót  og  Strandajarðir 704 — 705 

652.  1504,  2.  Júlí.  Alþingisdómr  um  viðreign  Torfa 
Jónssonar  i  (Klofa)  og  Arnórs  Finnssonar    .     .  705 — 708 

653.  1504.  3.  Júlí.  Lögraanns  saraþykt  á  sama  dómi  708 — 709 

654.  1504,  3.  Júli.     Alþingisdómr  ura  Reyki  og  Að- 

alból 709—713 

655.  1504,  3.  Júlí.  Gjörningsbréf  raiUi  Haldórs  á- 
bóta  á  Helgafelli  og  Jóns  Nikulássonar    .     /    .  713 

656.  1504,  4.  Júlí.     Bréf  ura  Borgarhöfn      ....  714—715 

657.  1504,  4.  Júlí  -  1505,  3.  Marts.  Bréf  ura  Koll- 
staði  og  Torfastaði 716 

658.  1504,  11.  Júli.  Aflausnarleyíi  handa  Ögmundi 
prófasti  Pálssyni 717 

659.  1504,  13.  Júlí.  Kieghe  van  AneíFelde  hirðstjóri 
tekur  til  láns  hjá  Stepháni  biskupi  þrjár   lestir 


ÉÍNISYFIRLIT  XXXl 

Bls. 
skreiðar  af  peningum    Rómakirkju,    er  Atzerus 

Iguari  hafði  safnað  íyrir  aflát  á  íslandi  .     .     .  717—718 

660.  1504,  22.  Júlí.  Kvittunarbréf  um    reikningskap 
Hagakirkju 718-719 

661.  1504,  10.  Aug.     Bréf  um  Klömbur  ofl.     .     .     .  719—721 

662.  1504,  9.  Sept.    -  1505,  30.  Okt.     Brét  um  Vík 

i  Staðarsveit,  Haldórsstaði,  Mýlastaði  ofl.      .     .  721-  722 

663.  1504,  13.  Sept.     Dómr  um  Laugardal  í  Tálkna- 

firði 722-723 

664.  1504,  13.  Sept.       Bréf  um  Tungu  i  Örlygshöfn  723-725 

665.  1504,  19.  Sept.  Dómr  um  leiguliða,  er  fella  kú- 

gildi  landsdrottna  fyrir  fóðurtöku  af  öðrum       .  725 — 727 

666.  1504,  26.  Sept.  Dómr  um  ólöglega  ásetu  jarðar  727—729 

667.  15Q4,  7.  Okt.     Bréf  um  landamerki  Eiríksstaða 

og  Fjósa  i  Svartárdal 729—730 

668.  1504,  11.  Okt— 1505,  18.  Jan.  Bréfum  Skörð 

og  Finnastaði 730—731 

669.  1504,  25.  Okt.  Bréf  um  Víðar,  Hellu  og  Skútu- 

staði 731—732 

670.  1504,  2.  Nóv.       Bréf  um    landamerki    Jódísar- 

staða  i  Skriðuhverfi 732—733 

671.  1504,  9.  Nóv.    —   1505,    10.    Júní.       Bréf    um 
Skeggjastaði  á  Ströndum 733—734 

672.  1504,  30.  Dec.  Vitnisburðr  um  umboð  Finnboga 

lögmanns  af  hirðstjóra  til  að  skipa  sýslumenn  734—735 
673     [1504J.     Skrá  um  eignir  Breiðabólstaðar  i  Eljóts- 
hlið,  þegar  sira  Ögmundr  Pálsson  tók  við  staðn- 

um 735-736 

674.  1504.     Skrá    ura    leigu  á  jörðum    kirkjunnar  i 
Reykholti 736—737 

675.  1504.    Máldagi  Húsafellskirkju 737—738 

676.  1504.     Reikningr  kirkjunnar  í  Steinsholti     .     .  739 

677.  1504.     Skrá  ura  eignir  kirkjunnar  á  Ærlæk      .  739—740 

678.  1504.     Transskript 740-741 

679.  1504.  Kvittunarbréf  handa  Páli  Aronssyni  fyrir 
atvist  að  vigi  Páls  á  Skarði  (1496)      ....  741 

680.  1504.       Skrá  og  reikningsskapr    eigna    Guðna 
Jónssonar  um  JÞverárþing 742 — 746 

681.  1504.     Bréf  um  andvirði  Höfða  í  Eyrarsveit     .  746—747 

682.  1504.     Bréfságrip  um  Húsavik  í  Steingrímsflrði  747 


XXXIÍ  ÉFNISÝriRLrí 

Bls. 

683.  1505,  14.  Janúar.     Bréf  ura  landamerki  Arnar- 

bælis  og  Dögurðarness 747 — 748 

684.  1505,  21.  Janúar.       Landsvistarbréf    handa    Vig- 
fúsi    Erlendssyni    fyrir   handarafhögg    á    Halli 
Brandssyni 748—740 

685.  1505,  21.  Janúar.      Veitingabréf  handa  Vigíúsi 
Erlendssyni  fyrir  Skóga  og  Merkreignura      .     .     749 — 750 

686.  1505,  25.  Janúar.   Landsvistarbréf  handa  Birni     . 
JÞorleifssyni  fyrir  atvist  að  vígi  Páls  Jónssonar 

(1496) 751 

687.  1505,  29.  Janúar.    Runóifr  Höskuldsson  dæmdr 

frá  sýslu 752-753 

688.  1505,  3,  Febr.     Máldagi  Víkrkirkju  á  Seitjarnar- 

nesi 754 

689.  1505-1524,  24.  Júní.     Bréf  um  kaupraála  Þor- 
steins  Finubogasonar  og  Ceciliu  Torfadóttur     .     755 

690.  1505,11.  Eebr.  Bréf  ura  eiðatöku  um  Þorkelshvol     755—756 

691.  1505,  15.  Marts.     Löggjafabréf  Jóns  Sigmunds- 

sonar  til  dætra  sinna 756 — 758 

692.  [1505,  26.  MartsJ.     Vitnisburðr  um   skógarhögg 

i  Sleðmeiðarásum 758—759 

693.  1505,  26.  Marts.     Vituisburðr  um  sama    .     .     .  759 

694.  1505,  27.  Marts.     Bréf  ura  Dynjandi    ....  760—761 

695.  1505,  8.  Apríh  Kvittun  handa  bróður  Jópi  Þor- 
valdssyni 761 

696.  1505,  15.  April.  Bréf  um  Ytradal,  Kambfell  og 
Geldingsá       761-762 

697.  1505,  1.  Mai.     Ealsbréf  um  Ósland  ofl.     .     .     .  762-763 

698.  1505,  12.  Maí  —  1506,  14.  Apr.  Dórar  ura  hval- 

reka  á  Kirkjubóli  i  Skatilsfirði 763—765 

699.  1505,     19.    Maí.       Dómr     um    Skeggjastaði    á 
Ströndum 765—767 

700.  1505,  28.  Maí.       Stefna  Gottskálks    biskups  til 

Jóns  Sigmundssonar 767 — 769 

701.  1505,  80.  Maí.       Björn   Þorleifsson    selr    Hans 
Kruckugh  Stað  i  Aðalvik  ofl.  jarðir     ....  769—771 

702.  1505,  31.  Mai.  Umboð  um  lögfestu  á  Lögraanns- 

hlið  mfl ^ 771—772 

703.  1505.     Bréf  um  Seylu,  Asgeirsá,   Lækjamót  og 
Lögmannshlið 772-773 


EFNlSYmLiT  XXXIII 

Bls. 

704.  í  505,  8.  Júni.  Vitnisburðr  um  kaup  á  Reykjum 

um,  Aðalbóli  og  Hreiðarstöðum    ......     773—774 

705.  1509,  9.  Júní.  Dómr  ura  framfæri  Atla  Atlasouar     774—775 

706.  1505,  11.  Júní.  Vitnisburðr  um  írændsemi  Jóos 
Sigmundssonar  og  Bjargar  £>orvaldsdóttur   •,.  :  •     775—777 

707.  1505,  16.  Júní.  Vitnisburðr  um  innsiglanir  og 
innsiglagröpt  Jóns  Sigmundssonar    ....     .     777—778 

708.  1505,  19.  og  20.  Júni.  Dómr  klerka  um  sakir 
þær,  er  Gottskálk  biskup  bar  á  Jón  Sigmunds-      . 

son    .     .     .     .',.. 778-  785 

709.  1505,  1.  JúU.    Lögmanns  staðfestiög  á  Nr.  665     785—786 

710.  1505,  17.  Júlí.       Ríkisráð   dæmir    hirðstjóm  af 

Keyæ  wan  Alefeldæ    .     .     .......     .     786-787' 

711.  1505,  28.  Júli.  Stephán  biskup  kvittar  Helgu 
húsfreyju  Guðnadóttur  um  allar  fésektir  fyrir 
afbrot  Torfa   heitins   Jónssonar  i  Klofa,    bónda 

hennar,  yið  guð  og  heilaga  kirkju    .    .     ;    .        787—788 

712.  1505,  20.  Augúst  —  1506,  31.  Jan.,^  Dómr  um 

vig  Halls  Magnússonar,  er  Bessi  Þorláksson  vo     788—790 

713.  1505,  6.  Sept.      Gjafalofan  Grims  Pálssonar  við 

Haldór  Sigmundsson  írænda  sinn.    ,    .     .     .     .  790 — 791 
714*     1505,  9.  Sept.  Dómr  um  peningamál  Guðmund- 

ar  indriðasonar    og    Asgríms    Þorbjarnarsonar  791 — 792 

715.  1505,  10.  Sept.  Vigslu  og  aflátsbréf  Ögurskirkju  793-794 

716.  1505,  10.  Sept.  Vígslu  og  aflátsbréí  Álptamýr- 
arkirkju 794-795 

717.  1505.  Sept.  Orlofsbréf  Stepháns  biskups  um 
aukning  bænhússins  í  Sauðlauksdal      ....  795—796 

718.  1505,  12.  Sept.  Kvittunarbréf  Þorvarðs  Erlends- 

sonar  til  Grims  Pálssonar  um  eignarbýti  þeirra    796—797 

719.  1505.  19.  Sept.       Sáttarbréf  um    legorð    Halls 

prests  Ögmundssonar    með  Ólöfu   Andrésdóttur    797 — 799 

720.  1505,  26.  Sept.  Vitnisburðr  um  landeign  Reykja- 

hb'ðar 799-800 

721.  1505,  10.  Okt.     Bréf  um  Dæli  í  Svarfaðardal   .  800 

722.  1505,  13.  Okt.      Dómr  um  vig   Hans    Etins     .  800-802 

723.  1505,  25.  Okt.      Bréf  um  Fagraskóg  á  Galma- 

strönd 802-803 

724.  1505,  27.  Okt.  Bréf  Stepháns  biskups  um  kaup 


Bl8. 

þeirra  KÍTi'^  JÞóról^óbár  og  Vigfú^ar  JÞórðaT- 

jBouar  á  Hvanneyri  i  A'údakíl       ......     803  —  804 

725.     15D5,  8^.  0kt.  Bref  \xm  Þóriástaði  á  SváMrðs- 

strönd-     .     .     .     .    \     .     .     .     ......    804-805 

Hl.    'ÍStoö,  a  mv.  Mf  úm  Yztafekáia  o^  Snotrunes    805-806 

727.  1505,  BO.  IWv.    Bréf  utó  Tctóguskóg  í  Bktttífs- 
mi     .    .    .    .    .    .    .    ...;......    806 

728.  1505.     Vitofábilfr^  úm  ITéSt  i  Bói^áÁrBi     .     .    807 

729.  1505.    DMr  to  Éa|a  'k  iferskó^i^trM     .     .     807-810 
7é0.     WOb.  Dómr  um  hlutaríörgun,  réttaryrði,  kapal- 

feigu  t)l       ....       .........  te^l2 

731.     1505.     Skr^  ifei  'eignir  SteíWshöltskirkjti  .     .     .  8ÍÍ2-T8!lB 
7B2.    pm  1505J.       Dómr  um  Téttaryrði  Vátt  Hóiín- 

fastásofó'ár  vfð  Eýstíéiú  Guðmúód^son       .     .     .  813 
733.     [um  imS\.     Bómr  I^örvar^ðs  lö^^ii'6^  Erl^Ú's- 

sonar  Wm  ¥étt?á¥ýir^i     ..........  Ö14 

^l.    fbto  1505).      Dómr  fcórvMðíj  iögmabná  lErlétMs- 

sonar  1ito  g^lÍfé,  Itmbá^fcétr  og  fjMls'kll      .     .  él4 


DIPLOMATARIUM  ISLANDICUM. 


*1.  [um  1170  og  síðar]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Húsafelli  í  Borgarfirði. 

Gamla  máldaRabókin  írá  Skálholti  (=  D12)  i  4to,  bl  70b— 71b, 
skr.  1601  af  Bjarna  Marteinssyni,  nú  i  skjalasafni  biskupsdæmisÍDs  i 
Laudsskjalasafni.  AUan  íyrra  hluta  þessa  máldaga  hefír  Jön  Sigurðssoa 
látið  preuta  í  Dipl.  Isl.  I,  Nr.  37,  og  snúið  rithætti  til  forneskju,  en 
Biðara  hlutanum  hefír  hann  slept  og  talið  hann  yngri,  sem  og  er,  og  þö 
vart  mjög  miklu. 

HusafeU. 

Sa  er  kirkiu  maldagi  at  husafelli  at  branndur  þorar- 
inson  leggur  þar  til  kirkiu  husafellz  lannd  og  annad 
land  er  þar  fylgir  med  laiiznýtivm  ðUum.  þeim  er  þar 
íylgia.  þar  skulu  fylgia  íim  kýr  og  þrir  tigir  a  og  hund- 
rad  fiogorra  alna'aura  j  husbunadi  og  busgaugnum.  þar 
skal  avalt  vera  heimilis  prestur.  þar  skal  sýngia  ottu  song 
og  messu  huernn  helgann  dag  og  huernn  dag  skal  þar 
messu  sýiigia  er  níju  læctior  eru  j  ottu  aauiig.  þar  skal 
síj'nngia  messu  fostudag  huernii  og  sæludaga  alla.  annan 
huern  dag  ýmb  jola  fostu.  eiiíi  huernii  dag  vm  langafostu. 
giiii  ef  helgan  dag  missir  tíj'da.  þa  skal  veita  þurfamonnum 
]  þriu  maL  þar  skal  lios  brenna  j  kirkiu  fra  mariumessu 
enne  fýrri  fyrir  huernn  helgaii  dag  til  micaelsmessu.  gnn 
hueria  nott  fra  þuíj  vnz  líjdur  paskaviku. 

Klænngur  blskup  lofadi  at  grafa  þar  ad  kirkiu  heima- 
menn  þa  er  þar  aiidast.  þar  skal  fýlgia  kuenngildur  omagi 
avalt  kirkiu  fiam  þessum  sa  er  brandur  þor(arins)s(on)  vil(l) 
til   taka  or  síjnu  kýni  eda  sýnir  hans. 

gnn  Branndur  Þ(orarins)s(on)  skal  vardveita  kirkiu  fe 

þessi  medann  hann  vilL     gnn  þa   sýnir   hans   medan   þeir 

vilia.  taka  þeir  mann  til  vardveislu  ef  þeir  vilia  fra  radast. 

€nn  ef  þeir  eigu  eigi  erfíjíigia  þa  er  forrad  kunni.  þa  skal 

Dipi.  isi.  vn.  B.  1 


2  HÚSAPELL.  1170 

taka  mann  til  vr  kyni  þeirra.  at  vardveita  kirkiufen.  þann 
er  biskupi  þicir  vel  thil  fallin  þeim  er  fyrir  radi  j  skala- 
holti.  €nn  sa  skal  abyrgiast  kirkiu  og  bunijiig  hennar 
allann  vid  elldi  og  auUuín  skodvm  er  kirkiu  fe  vardueiter^). 

Þetta  fe  var  virtt  med  stad  ad  husafelli.  kýr  ij.  iij 
veturgomul  naut.  xij  saudir  veturgamlir.  hestur  íiij  vetra 
gamall.  Silfurkalekur  fýrir  kugilldi.  Bækur.  vj.  fyrir  ku- 
gilldi.  katlar  iiij  og  Braudjarnn  fyrir  kugilldi.j  reckiuklæd- 
um  fýrir  kugilldi  [j  jarnn  Buhlutum^).  og  þar  med  ær  og 
hirdilvr  iij  fyrir  kugilldi.  veidistod.  hundradz  lag  er  yíir 
fram  j  þessu  fe.  fiogur  hundrud  j  metfe.  husbunadr  med 
bugognum. 

Þetta  fe  lætur  s(ira)  amuiidi  prestur  eptir  ad  stadnvm 
suo  at  ecki  er  metid.  baksturjarnn  og  bok  er  cL  eru.  viij. 
heilagra  manna  sogur  oc  slijkusteinn.  Jtem  certta  sticur  ij  er 
hann  let  giora.  Boc  er  cL  er  gudspioU  matthei.  torfskafa 
og  klacahogg.  þrettan  mErkur  vax  og  reýcelsi.  messufot 
þreiin.  med  fiorum  hocklum.  slopp  og  kanntara  capu.  þetta 
fe  er  ecki  talt.  adur  j  kirkiu  maldaga.  gnn  kirkia  skalþad 
eiga  hedan  af. 


*2.  [1358— c.  1440]. 

]!lÁLDJk.Gi  Ásskirkju  í  Borgarfirði,  settr  í    öndverðu   af  Sig- 
varði  biskupi  Þéttmarssyni  og  aukinn  af  síðari  biskupum. 

Eptir  visitazíubók  Borgarfjarðarprófastsdæmis  1705—1730,  nú  i 
Landsskjalasafni;  er  afskript  bó  gerð  eftir  Bjálfa  frumritinu  á  skinni, 
sem  læst  var  saman  við  samþyktarbréf  Stepháns  biskaps  frá  17.  Apr. 
1503;  Btaðfestu  afskript  þessa  i  Reykholti  23.  Nóv.  1710  Hannes  pró- 
fastr  HalldörsBOD,  Torfí  Sigurðsson,  Stephán  Kjartanssou  og  Halldör 
Árnaaon  (prestr  &  Húsafelli).    Sbr.  Dipl.  Isl.  I,  593-594. 

*)  Því,  sem  nú  fer  eptir,  er  slept  í  Dipl.  IbI.  I,  37,  og  er  það 
talið  yngra.  Mjög  miklu  yngra  mun  það  þö  ekki  vera,  og  sýnist  varla 
muni  vera  meiri  munr  á  fyrra  hlutanum  og  hinum  síðara  heldr  en  er  ét 
elzta  hluta  Reykholtsmáldaga  og  hinum  síðari  hlutum  hans.  Er  niðrlag 
þessa  m&ldaga  því  án  efa  ekki  yngra  en  á  13.  öld,  og  hefði  því  að  réttu 
lagi  átt  að  koma  i  I.  biodí  safnsias.  Hér  má.  og  sjá,  töluverðar  leifar 
af  fornum  rithætti  i  niðrlagi  máldagans,  sem  Bjarni  MarteiuBson  hefir 
övart  latið  öhaggaðar,  þegar  hann  afskrifaði  1601.    ^)  [Svo. 


1258  ÁS  í  HÁLSASVEIT  3 

Gamall  Maldage  as  kyrkiu 

Kirkia  i  ase  er  helgoth  gude  almattugum  og  Marpo] 
drottningo  Andreo  apostola  og  Blaseo  episcopo  og  aullum 
guds  helgum  monnum. 

þridiungur  i  heimalande  þar  liggur  til  kirkiu  og  heima- 
manna  tiund  aull.  fiogur  kugilldeog  tiund  af  vij  bæiom.  af  auga- 
stodum.  Refstodum.  fra  gillium  og  kolslæk.  halse  og  vattne 
og  af  sigmundarstaudum.  af  þessom  bæiom  auUom  er  og 
ath  giallda  vj  alner  til  kirkiu  i  ase  a  hverio  are  og  halfer 
lysistollar.  en  halfer  til  Gilsbakka  kirkiu. 

þar  er  skýllt  ath  syngi  huern  dag  helgan  fra  gilsbakka 
og  alla  ymbrodagha  jolatider  og  hina  efsto  viko.  pasca  vico  alla 
og  hina  helgo  viko.  en  bonde  sa  sem  þar  býr  skal  giaUda  fiorar 
merkur  kaups  presti  þeim  er  þangath  sýngur  og  fæda 
anath  hvort  maf^  edur  hest  med  honum  þegar  veturkemur. 

heimilisprestur  skal  þar  vera  ef  bonde  viU  sa  er  þar 
bjr.  eda  eigi  haf^  þridiung  i  bue  kirkiu  hluta. 

þeiia  maldagha  sette  siguardur  biskup  þa  er  hal^  vigde 
kirkiuna  tueim  nottum  epter  bartolom(e)us  messo  og  skyllt 
ath  hallda  af  auUum  þeim  bæiom  sem  under  liggia  fyrir 
utan  naudsyn. 

[kirkia  a  tvær  klukur.  sakrarium  munlaug.  alltaris- 
klædi  tuan^)  forn.  blasius  likneske.  kertistika. 

Jtem  lagde  gils  bonde  til  kirkiuiiar  andreus  likneske 
og  kertistikv^). 

Jtem  gallt  hrafn  bondi*)  kirkiu  i  asi  i  reikningskap  1 
porcio  kalleik  og  messuklædi  ný.  ottusaungua  bok  fra  jons- 
messu  til  katrijnarmessu.  og  nockut  af  grallara  fra  iolla 
nott  og  til  laugardags  fir  paska. 


1)  Svo  =  tuen  =  tvenn.  *)  [Þetta  má  heita  sama  viébótin  og 
hjá  Vilcbni  (Dipl.  Isl.,  IV,  124—125).  ')  Hrafn  Þórarinsson  er  uppi  i 
Borgarfirði  1444  og  sýnist  bafa  verið  virðingamaðr,  þvi  að  bann  er 
nefndr  þar  fyrstr  vottr  að  gerningi  (D.  I.,  IV,  668).  Það  gæti  verið 
þeasi,  og  væri  þ&  þesBÍ  kafli  máldagans  liklega  írá  timum  Godsvins 
biskups  eða  svo  sem  1440,  nema  það  sé  Hrafn  GíIbsou  1468—1474.  Að 
visu  mun  bann  yngri  en  frá  dögum  Vilcbins  biskups  úr  þvi  að  bók 
hauB  befir  ekki  þessa   klausu  (Ðipl.   Isl.  IV,  124—126). 

1* 


4  ALDINGISDÓMR.  —  GAKÖR.  1310—13^9 

3.  [c.  1810]. 

Alpikgisdómk  um  rekamark. 

Hörglandsdómabók  i  LandBskjalaBafDÍ,  Skaptafellssýsla  101  (blB. 
59),  skr.  c.  1690,  komin  með  skjalaaafui  Skaptafellssýfilu  sumarið  1900, 
en  hefir  verið  eign  séra  Bergs  Jónssonar  á  Hörgslandi  (d.  1852)  og 
Ólafs  umboðBmanns  Pálssonar  (d.  1894).  Bókin  er  með  hendi  ísleifs 
Býslumanns  Einarssonar  (d.  1720).  Ákvæði  þau,  sem  hér  eru  talin,  eru 
viðsjátrverð,  og  akjal  þetta  eða  dómságrip  því  iikyggilegt  og  ótryggi- 
legt. 

Alþingia  Dömur  um  nekamark. 
Þad  var  logteked  rekamark  cL  almennelegu  Auxardr- 
þinge  af  badum  logmðnnum  og  lögriettunne  d  dogum  Hd- 
konar  kongs  sem  ad  være  j  almennilegu  flædarmále  þd 
sior  Rædur  sier.  enn  ef  kastar  yfer  mdla  kamb  edur  €yrar 
Tanga  þd  eignest  landeigande. 


4.  1339. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Garði  í  Kelduhverfi  eptir   máldaga- 
bókEgils  Eyjólfssonar  biskups  á  Hólum. 

Eptir  fornri  afskript  á  pappír  (c.  1600—1620)  af  máldögum  Garðs 
kitkjn  1  Keldubverfi,  sem  kom  til  LandsBkjalasafnBÍnB  frá  Skinnastöðnm 
með  Bkjölum  GArðskirkju  sumarið  1901. 

Þetta  er  skrifad  vr  maldaga  gardz  kyrkiu 

j  kelldubuerfe  vr  Biskupz  ggilz 

registre.    Datum  þess  registurz  1339. 

Kyrkiaii  ]  garde  (er)  helgud  Mariu  et  cetera. 

hun  (a)  allt  hejmaland    med   reka.   og   ollum   gognum 

þeim  sem  gardzlandi  filgia  et  cetera. 

Gardzmenn  Eigu  beit  j  birgiz  land.  allz  fiar.  cL  Sand 
wt. 


5.  34.   Oktober  1384.         á  Reykhólum. 

Kaupbrép  þeirra  Ólafs  Marteinssonar  og  Filippusar  Þorleifs- 
sonar  um  Knörr,  með  fleirum  jörðum  í  Breiðavík,  og  Búð- 
ardal  á  Skarðsströnd,  með  öðrum  jörðum  á  Breiðafirði. 


1384  JARÐAKAÖP.  B 

Bréf  þetta  er  tekið  hér  eptir  góðri  og  n&kvæmri  afskript  frá  hér 
nm  hil  1736  i  máldagabók  Arnarstapa  nmboðs,  sem  nú  er  meðal  skjala 
umboðsins  i  LaDdiskjalasafui,  og  er  bréfíð  inoíært  þar  eptir  staðfostri 
og  Btafréttri  afskript  frumritsins  á  skinni  frá  1727:  „Þad  auglysum 
vier  underskrifader  Sigurdar  Sigurdsson.  ValdBmann  i  Þverárþingi  ad 
vestan.  Runolfar  Olafsson.  Jon  SigurdsBon.  Lögrettumenn.  Þorvalldur 
FinnsBon.  Jon  Jonsson  og  Högne  Þorsteinsson  hreppstiorar  ad  vier  hof- 
vm  sied  og  yfírlesed  gamalt  Originalbref  Bkrifad  a  k&lískinn.  hvort  vier 
grandvarlega  hofum  samanlesed  vit  þetta  ofan  skrifad  TransBkriftarbref 
og  funded  þad  ordrett  samhlioda  vera  aminstu  Original  kálfflkinabrefe. 
hvoriu  til  Sannenda  merkes  eru  vor  nofn.  med  eigen  hondum  hier  under 
Bkrifud.  og  aþrikt  veniulog  Signet.  ad  Hiardarholite  þann  21.  Septem- 
bris.    Anno  Christi  M.  DCC.  XXVIL 

Sigurdur  Sigurdsson  yngre.  Bnnolfur  Olafwon 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Jon  Sigurdsson.  Þorvalldur  Finsson 

(L.  S.) 
Högne  ÞorsteinsBon.  Jon  JonsBon 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Framlagt;  upplesed  og  uppáskrifad  fyrer  Betto  a  Laugarbreckn  al- 
mennelegn  herads  og  landastefnu  þinge  föBtudagenn  þann  30  OctobrÍB 
Anno  1733. 

Johann  Cristoffer  Gottorp". 

In  nomine  domini  amen. 

Er  þetta  kaup  þeirra  philippus  Þolleifsaonar  og  Olafs 
Marteinssonar.  Selr  Philippus  Olafhi  jardernar  i  Breidavíjk. 
er  so  heita.  Knðr.  Hraun.  midhuus.  Hwsanes.  Cnarartunghv 
ok  auxl.  medr  þui  auUu  er  hann  vard  fremz  eighandi  ath 
ok  þessum  jaurdum  filger  ok  fylkt  hefer  at  fornu  ok  nyghiu. 
med  hvalrekum  ok  vidrekum.  afrettum  ok  jtaukum.  jtem 
fylger  jaurdinni  a  kneri  gelldneytarekstr  i  mælifellzdal.  svo 
maurgum  sem  þeir  eigha.  er  ath  kneBÍ  buha.  ok  stodhrossa 
haghi.  skipstada  vid  Bwder  og  aunr  vid  Selator.  jtem  fylger 
Hraunlavndum  skipstada  vid  bwder  og  aunnr  vid  SelcLtor. 
gefhr  Philippus  med  þessum  jaurdum  fioghur  kughilldi. 
jtem  aa  kirkian  aa  kneri  sanzenda  med  vidreka  og  hvalreka. 
eda  tihu  hundrut  i  heimaiaurdu.  siautian  kwhgildi.  þriw 
hundrut  vadmála.  tvau  hross.  Her  i  möti  selr  Olafhr 
ddrnefndr  Philippo  fyrnefndum  bwdardals  jaurd  aakreyar 
framyndan  Bwdardal  aa  fiordin.    broddadalsaa    a    koilafirdi 


6  GUÐMUNDARMÁL.  1446. 

med  hvalreka  ok  vidreka.  arrastadi  ok  halft  itrafell  a  fell- 
straund.  þessar  iarder  allar  med  aullum  þeim  gaugnum  ok 
gædum.  sem  hann  vard  fremz  eighandi  ath.  ok  þeim  fylg- 
er  ok  fylkt  hefr  ath  forno  ok  nyhiu.  jtem  á  kirkian  i  búd- 
ardal  tvær  iardir.  tinda  ok  huarfsdal.  atta  kyr.  bakstrjárn. 
tvau  hundrut  vadmála.  brigdiz  budardalr  svmr  eda  allr.  þá 
skilr  Philippua  ser  aptr  i  knauR  sva  mikit.  skulu  nefndir 
menn  Philippus  oc  Olafhr  ábirgiaz  laghariptingar  cL  aadr- 
greindum  iavrdum.  enn  huertveggi  hallda  til  lagha.  laugdu 
upp  med  handabandi  Steinunn  floaadotter  kona  philippus  ok 
jnghibiðrgh  arnadótter  kona  Olafs  ok  samþyktv  á  sinna 
vegna  þetta  kaup. 

Voru  þessir  kaupvottar  Olafur  prestur  kolbeinsson.  Gud- 
mundr  kolbeinsson.  Sigurdur  Odzson.  lukas  Gudmvndarson. 
kolbeirn  þoUeifsson.  €ghill  einarsson. 

Ok  til  sanenda  her  vm.  settu  adrgreindir  menn  sín  in- 
sigli  fyrir  þetta  kaupbref.  skrifath  a  reýkiahölum  crastino 
severini  anno  domini  CD.  ccc.  Ixxx  quarto^). 


6.  10.  Maí  1446.         á  Sveinsstöðam. 

EiNAB  hirðstjóri    Þorleifsson   úrskurðar  og   lýsir   Guðmund 
Arason  útlægan  og  óheilagan. 

Eptir  blöðum  i  Landsikjalftsafni  með  hendi  Magnúsar  sjBlnmanns 
Ketilssonar  (d.  1803),  Bkrifuðum  eptir  1776,  og  segir  hann  þar  svo: 
„Þetta  urikurdarbréf  edr  útlegdarlýsing  Einars  h[írdstióra]  Þorleifsson- 
ar  hefer  eg  léd  á  kálfskinne.  baíde  eitt  inniigle  under  yered.  lem  var 
i  bnrtu  enn  þvengrinn  epter.  Þad  er  bo  hliódande".  Blöð  þessi  komu  i 
skjalasafnið  úr  dánarbúi  síra  Friðriks  Eggerz  ^Vs  1902.  Bréfið  er  prent- 
að  í  Sýslumannaæfnm  II,  268—269,  eptir  afskript  með  hendi  Jóds  há- 
yfírdömara  Pétrisonar. 

OUum  mðnnum  þeim  sem  þetta  bréf  siá  edr  heyra.  send- 
er  eg  ginar  Þorleifsson  hirdatióre  fyrer  nordan  og  vestan  á 
Jslande  qvediu  guds  og  sína^)  kunnugt  giðrande  þá  er  lid- 
ith  var  frá  hingatburd  vors  herra  Jesu  Christi   þushundrud 

*)  4«.  afskr.    *)  Svo,  bæði  (fyrir :  míná). 


1446.  GUÐMUNDARMÁL.  7 

fiðgur  hundrud  fiorutiger  og  sex  ár  þridiudaginn  næsta  ept- 
er  Jonsmessu  postola  ante  portam  latinam  á  Sveinstðdum  í 
Vazdal  á  almennilegu')  þingi  kom  fyrer  mig  Þorsteinn  Þor- 
grímsson  og  Biðrn  Kársson^)  og  Þorvardr^)  Olafsson  og 
ginar  Hallfredarson.  beiddu  mig  og  kröfdu*)  aller  og  aér- 
hvðr  stirks  og  atfarar  vid  Gudmund  Arason  fyrer  þat  rán 
og  heimsókner.  er  hann  hafde  þeim  veitt  i  sinne  nordrreid 
epter  þvi  sem  þeir  letu  þar  sýna  og  sveria. 

Nú  saker  þess  ad  mér  lízt  þetta  fullt  útlegdarverk  og 
lýsta  eg  Gudmund  Arason  útlægaii  og  óheilagaii.  hvarhann 
kann  takazt  utan  gridastada.  og  þvi  fyrerbýd  eg  hvðrium. 
manne  hédan  1  frá  hann  at  hýsa  edr  heima.  halda  edr  haf  a 
stydia  edr  stirkia  edr  nockra  biðrg  veita  í  móte  kongsins 
rétti  og  landsins  lægum  under  slíka  sekt  sem  lægbók  vott- 
ar  ef  þat  dirfezt  nock(u)r  giðra.  Svá  beider  eg  og  krefr 
eg  og  skyldar  eg  til  kongdómsins  vegna  hvorn  mann  er 
mitt  bréf  heyrer  mig  til  ad  stirkia  og  fuUt  lid  ad  veita 
hann  ad  fánga  og  under  rétt  læg  koma. 

Jtem  i  annarre  grein  fyrerbýd  eg  hvorium  manne  í 
þeim  gózum  sitia  edr  nock(u)rn  kostnad  hafa  sem  fyrnefnd- 
ur  Gudmundr  hefer  ádr  haft  og  halldid  og  sér  eignat  epter 
þvi.  sem  eg  má  fremst  med  la/'gum. 

og  til  sanninda  hér  um  setta  eg  mitt  Jnnsigle  fyrer 
þetta  bréf  skrifat  í  sama  stad  oge  áre.  dege  sídar  enn  fyrr 
seger. 


*7.  1457—1479. 

Skeá  um  landamerki  Brúnastaða  1  Tungusveit  í   Skagafirði. 

Kirkjostöll  Mælifellskirkja  i  LandsBkjalas&fainu,  bls.  14,  með  hendi 
Bíra  J6ns  Magnússonar  1752.  Sbr.  Dipl.  Isl.  VI,  Nr.  282.  Þar  eru  talin 
iandamerkin  eins,  en  hér  er  talið  framar  um  prestaskipti  &  Mælifelli. 

Þetta  vorulandamerkeBrunastadaþa  Sira  SigurdurÞorlaks- 
son  tök  vid  Mælefellsstad  af  sira  Sigmunde  Anno  domini  CD.  cd. 

*)  almennu,  Sýsl.  (rangt)  ^)  Kárason,  Sýal.  *)  Þ6rður,  Sýsl.  (mun 
rangt)  *)  kröfðnst,  Sýsl. 


8  MÆLIPELL.  —  DÓMSÁGRIP.  1458—1479. 

P  vii  og  um  tijd  Sira  Sigurdar  Anno  domini  CD  cd  Ixx  nono 
ep(t)er  gem  þetta  drtal  íinst  fyrer  ofan  epter  skrifud  landa- 
merki  Ritud  a  Kalfskina  bref: 

first  ad  suiian  miUum  Þorsteinstada  úr  Störagriote  vid 
Svartaa.  og  so  uppi  litla  skard.  so  i  jtra  endaii  d  Þorstein- 
stadatiðrn.  En  firer  utan  i  þaii  stein  sem  stendur  d  meln- 
um  fýrer  austan  sidra  hellirscLs  enda.  og  so  vestur  i  gard- 
eii  sem  geingur  a  millum  hafgrijmsstada  og  Brunastada. 
So  er  og  holme  sem  nefndur  er  Brunastadaholme  er  Svartd 
hefur  af  broted  Brunastada  lande  þar  hun  hefur  ad  fornu 
þan  vestare  farveg  geingid. 

Þetta  ad  vera   Rett   Extraherad   epter   adar   nefndn  KalÍBkinsbrefi 
vitna  ander8krifader(!)  Mælefelle  d.  16.  Maij  Ano  1752. 

Jon  MagnuBsou. 


8.  1477. 

DóMsÁGEip  um  málsverð,  meðlag  og  fæði. 

Á  þesBu  ágripi,  Bem  alt  sýnist  vera  úr  sama  dóminum,  verðr  að 
svo  Btöddn  eingin  ábyrgð  tekin  önnur  en  sú;  að  það  eteudr  svo  i  þess- 
nm  handritum.  Svipuð  ákvæði  standa  i  ýmsum  aískriptum  Báalaga. 

L 

AM.  60.  8V0  bl.  52b  (fyrri  hluti  handritBÍns),  skr.  c.  1680—1690.  — 
ÍBfél.  Kh.  303.  8vo  bl.  2a  skr.  c.  1780. 

Anno  1477  mdlzverdur  haalf  þridia  mðrk  smiors  edur 
annar  jafnvirdur^)  matur. 

n. 

ÍBfél.  Kh.  223.  8vo,  blöð  skr.  c.  1780—1800. 

Anno  1477  effter  gðmlu  lage  fyrer  kerling  á  viku  SVs 
alin.  Enn  fullar  4  alner  fyrir  karl  þungfæran.  eun  þurfe 
hðnum  allt  ad  þiona.  þd  5  alner. 


')  jafnverdur  303. 


1478.  GUÐMUNDARMÁL.  9 

III. 

Landsbókasafn  812.  4to  bl.  170a,  skr.  c.  1750. 

Anno  1477  var  dæmdur  malsverdur   half   þridia   mork 
smiors  edur  þess  virde  i  mat.  íirir   karlmann    a    vet[ur]    4 

al.  enn  firir  kuenman  3  og  half utisetumanna^)  og 

vermanna. 


9.  25.  Nóyember  1478.  í  Kaupmannahöfii. 

Brép  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta,  þar  sem  hann  býðr 
Diðreki  hirðstióra  Pining  og  Magnúsi  biskupi  i  Skálholti 
að  skipta  með  tólf  mönnum  Guðmundareignum  í  þrjá  staði, 
og  skyldi  einn  hluti  falla  konungi  og  krúnunni  til  handa, 
því  að  of  ódýrt  hefði  Björn  Porleifsson  keypt  gózin,  ann- 
ar  til  niðja  Björns  Þorleifssonar  og  þriði  til  Bjama  Þórar- 
inssonar  vegna  Solveigar  Guðmundardóttur  konu  hans,  en 
Bjarni  kærði  málið  fyrir  konungi. 

Advocates  Library  Eidínaborg  Collect.  FM.  64.  4to  (21,  7,  14) 
með  hendi  séra  Björns  HaldórBsonar  i  Sauðlauksdal  c.  1770—80.  Afðkr. 
})ar  af  með  hendi  lodriða  endrskoðanda  Einarssonar  i  safoi  JSig.  454. 
4to  bls.  490-421.  Sbr.  Dipl.  Isl.  VI,  Nr.  268. 

Mandat  um  Gots  Gudmundar  Arasonar 
udg(efid)  1478. 
Vij  Christiern  med  Guds  Naade  Danmarks.  Norega. 
Suijarijkis.  Venders  og  Gotthers  kongur.  Hertogi  j  Holsten 
og  Hertoge  i  Detmersken.  Greifi  i  Oldenborg  og  Delmen- 
horst.  giðrum  aullum  viturligt  at  sem  for  oss  er  komid  at 
j  vors  forfodurs  Kong  Christophors  tijd.  var  forbroted  af 
Gudmundi  Arasyne  til  Noregs  Crónu.  halfdelen  af  hans 
gotz  jord  og  ögner  upp  á  Island  liggiande.  for  hvilken  brot 
og  falsmdl.  han  met  fornte  vor  forfader  Kong  Christophor 
Semiu  giorde.  so  han  skylde  aiiama  sitt  gotz  frij  og  kuijtt 
i  gen  og  feck  Kong  Christophors  bref  þar  upp  á.  met  for- 
ord  ad  han  skylde  giefa  honum  400  nobile  þar  firir.  Hvilk- 

*)  Þ.  e.  þeir,  sem  sitja  (standa)  yfir  fé  á,  vetrum. 


10  GUÐMUNDARMÁL.  1478. 

en  400  nobile  han  ei  feck.  eda  Vij.  sem  hana  epterkomende 
vare.  þui  selldum  vij  Biörn  Þorleifssyne  og  hustru  Oluf  for- 
gkrifud  BÍettugheit  for  for^  400  nobile.  da  kom  denne  brevvis- 
er  Biarne  Þorarinssson  semforp^  GudmundsArasonar  dottur 
feck  til  hústrú  seigiande.  at  fyrrnefnt  gotz  være  miklu  meira 
vert.  en  sem  þat  var  fyri  selt.  sem  þau  bref  útvijsa.  sem 
vij  nu  fengum  epter  vor  forskrivelse.  sem  vij  hðfdum  skrif- 
ad  til  Island.  at  virdingamenn  skylldu  koma  upp  á  for]^ 
gótz.  og  vyrda  þat  epter  Norrigs  Iðg.  Nu  epter  þui  at  vij 
eingiii  Tvijdrackt  og  ortilia  vilium  hafa  uppá  vort  Landls- 
land.  hvar  Vij  kunnum  þess  betr  auppá  þat  vij  kunnum  vndt- 
fly  landsens  og  Inbiggers  fordiarfelse.  da  hafum  vij  beslutt 
soddant  midde  og  forligelse  som  her  epter  skrifat  staar. 
fyrst  so  at  vij  skulu  bíhalda  hiii  þridia  deil  af  forp(o)  Gud- 
munds  Arasonar  gótz.  sem  forbrotit  var  til  Crúnunnar  ept- 
ir  þui  þat  gótz  var  meira  vert.  en  sem  þat  var  for  keypt. 
og  80  þeir.  sem  af  oss  keyftu.  skulu  hafa  þann  þridia  deil 
af  sama  gotze  for  þau  400  nobile.  þeir  ossgafu.  Ogdenne 
brefvisare  Biarne  Þorarinsson.  sem  feck  Guðmundar  Ara- 
sonar  dottur  skal  hafa  þaii  þridia  part  upp  á  hans  hustru 
vegna  til  æfinlegrar  0'gnar.  og  nióte  hans  Hustrus  moderne 
j  allan  máta  epter  Norex  og  Islands  Iðg.  sem  þad  sig  ber. 
og  þar  med  skal  all  óvilíe  og  tiltal  vera  af  taled  uppá  allar 
sijdur.  Þui  bidium  ver  og  biódum  ydur  verduge  fader 
Biskop  Magnús  j  Skálholte  og  Didrich  Pining.  vor  umbods- 
mann  uppá  Island  at  j  taker  til  ydar  xij  beztu  Jslendska 
menn  og  ofurreiknid  og  skiptid  for]^  gótz.  som  nu  er  hex- 
et  som  i  viliet  andsvara  for  Gude.  og  vera  bíkender  (for) 
oss.  forbiódande  alle  her  imod  at  giðre.  ella  giðra  Idtaund- 
er  vorn  konunglegu  hefnd  og  Eeide. 

Datum  in  Castro  nostro  Havniensis  die  beatæ  Catarinæ 
virginis  Anno  Domini  1478. 

Sub  nostro  Sigillo. 


10.  4.  Júlí  1480.  á  Lundi. 

ViTNisBTJBDB  íjögurra  manna,  að  Þorleifr  Björnsson  hafi  beitt 


1480.  GUDMUNDARMÁL.  K : 

og  krafið  Hrafn  lögmann  Brandsson  að  rannsaka  bréf  sín 
um  Guðmundareignir  og  gera  sór  lög  og  rétt  um  það  efni, 
en  lögmaðr  hafi  ekkert  svar  viljað  gefa  þar  til. 

Sýslumannaæfir  II,  bls.  272,  eptir  afakript  með    hendi    Jóns  háyfir- 
dómara  PétrsBonar  (d.  1896).  Sbr.  Dipl.  Isl.  VI,  Nr.  262. 

Það  gjörum  vér  Egill  Grímsson,  Arnfinnur  Jónsson, 
Þorlákur  Þorkelsson  og  Þorleikur  Gunnsteinsson  góðum 
mönnum  viturligt  með  þessu  voru  opnu  bréfi,  að  þá  er  lið- 
ið  var  frá  hingaðburð  vors  herra  Jesú  Christi  þúsund  fjög- 
ur  hundruð  og  átta  tigir  ára  á  almennilegu  Öxarárþingi 
[mánudaginn  næstan  eptir  Pétursmessu]  vorum  vér  í  hjá, 
að  Þorleifur  Björnsson  beiddi  og  krafði  Hrafn  lögmann  norð- 
an  og  vestan  á  íslandi  að  nefna  dóm,  yfir  að  skoða  og 
rannsaka  sín  bréf,  þau  er  hann  hafði  af  sínum  náðuga  herra 
kong  Kristiern  um  það,  hvort  hann  skyldi  eigi  niótandi 
verða  hans  bréfa  til  síns  herra  kongsins  náða  um  þá  pen- 
inga,  er  Guðmundur  heitinn  Arason  og  hans  kvinna  höfðu 
átt,  og  öll  önnur  þau  bréf  og  skilríki  þau,  er  áður  greind- 
ur  Þorleifur  hafði,  svo  hann  eigi  misti  sína  peninga  fyrir 
lög  fram,  eptir  því  sem  þeir  áður  greindur  Þorleifur  og 
Bjarni  Þórarinsson  höfðu  þar  gjörning  um  gjört.  En  áður 
greindur  Hrafn  lögmann  vildi  þar  ekki  svar  til  gefa.  Og 
til  sanninda  hér  um  settum  vær  vor  innsigli  fyrir  þetta 
bréf,  er  gjört  var  á  Lundi  í  Lunda(r)reykjadal  á  sama  ári, 
degi  síðar  en  fyr  segir. 


11.  18.  Oktober  1480.  í  Koldingborg. 

Kbistján  konungr  hinn  fyrsti  samþykkir  skipti  þeirra  Magn- 
úsar  biskups  og  Diðreks  Pínings  á  Guðmundareignum. 

Advocates  Library  í  Eidínaborg  Collect.  FM.  64.  4to  (21,  7, 14)  með 
hendi  séra  Björns  Haldórssonar  í  Sauðlaukfldal  c.  1770—80.  Afskript 
þar  af  með  hendi  lodriða  Einarssonar  er  i  safni  JSig.  454.  4to  blB.  422. 
Sbr.  Dipl  Isl.  VI,  Nr.  258. 

Stadfestingarbref  um  sama  efni  utg(efid)  1480. 
Wij  Christiern  med  Guds  ndd  et  cetera. 


12  GUÐMTJNDARMÁL.  1480. 

gíðre  alle  vitturligt  at  vij  som  tilfoma  haver  til  skrif- 
at  og  biifalat  oss  elskuleg  verduge  fadir  B(i»kop)  Magnus 
i  Skalh(ollti)  i  Island.  og  Didrich  Pining  vor  Umbodsmann 
yíir  allt  (vort)  land  Island  at  þeir  skyldu  taka  til  sig  xij  bestu 
Islendska  menn.  og  ofurreikna  og  skipta  þat  gótz  og  jard- 
ir  úti  þriá  parta.  sem  var  forbrotid  af  Gudmundi  Arasyni 
til  Noregs  Crónu  i  Kong  Christophorg  tijd.  sem  þat  bref  ut- 
vijsar  og  ineheldur.  þa  hefur  nu  forne  Didrich  Pining  her 
fyrir  oss  vitnisbref  vel  forvarad.  og  besiglt  med  beskeidena 
manna  Insigle.  giolfr  Hialtason.  Einar  Þorleifsson.  Jon 
Sigmundsson.  geíid  uppá  Þingvall  uppá  vort  land  Island 
lægardaginn  epter  S(ancti)  Petri  og  Pauli  arum  epter  guds 
burd  M  cd  Ixxx  lydende  at  forne  verdugur  fader  Biskop 
Magnús  og  Didrich  Pining  hðfdu  til  sijn  teked  xij  af  bestu 
monnum  uppá  Island  og  reyknad  og  skipt  þad  gotz  og  jard- 
er.  sem  forne  Gudmundr  Arason  forbrotid  hefur.  i  þriá  parta 
epter  voro  brefs  lydelse.  som  þad  útvijsar.  og  hðfudbref  þar 
af  klarlega  jiieheldur.  hvilket  Vijtnisbref  med  sijtt  hðfud- 
bref  vij  hafum  nu  stadfestit  og  fuUburt.  og  med  þetta  vort 
opid  bref  stadfeste  og  fuUburde  vid  fuUre  magt  at  blíjfa 
æfinliga. 

Datum  in  Castro   nostro   Coldingeburgi   S(ancti)   Lucæ 
Euangeliste  Anno  1480. 


13.  17.  Áugust  1184.  í  Flatey. 

ViTNisBUKÐR  Guðua  Jónssonar  og  þriggja  annara  um  svik, 
ásælni  og  yfirgang  Diðreks  Pínings,  Henreks  Mæðings,  Pétrs 
skyttu  og  fieiri  Piningsmannavið  enska  kaupmenn,  bæði  frá 
Byrstofu  (Bristol?)  og  Hyl  (Hull),  og  um  ránskap  Englend- 
inga,  sem  af  því  hefði  leitt. 

Eptir  blöðura  á  pappír  í  Landsskjalasafai,  sem  komin    eru  28.  Jódí 
1801  frá  Breiðabólstað  i  Fljótahlíð  og  eru  rituð  um  1760. 

Um  Didrek  Pining  Vitnesburdur. 
Þad  gierum  vier  Gudne   Jönsson.   Jngemundur   Finns- 
son.  Haflide  Skúlason  og  Biðrn   Helgason   gödum   monnum 


1484.  flNINQ  OG  ENSKIH  KAtJPMENIN.  13 

viturlegt  med  þessu  voru  opnu  briefe.  ad  vær  heyrdum 
soddan  rikte  og  ordtðk  af  ollum  almuga  cL  Jslande  um  þat 
sem  kom  til  med  Didrek  Pining  og  gingelskum  kaupmonn- 
um.  sem  Idu  á  Bdtsendum  er  voru  af  Byrstofu.  gullduþeir 
sin  seckia^)  giolld.  gnn  þar  epter  var  sagt.  ad  þeir  hefdu 
vered  svikner  i  riettre  tru  af  Pining  og  Heinrik  Mæding 
hans  fovita.  Petri  skyttu.  Lodvik  og  fleirum  ódrum  þeirra 
fylgiurum. 

Þar  epter  kom  skip  af  Hyl.  var  þd  sagt.  ad  þar  ut  af 
være  aender  ij  ærleger  kaupmenn.  er  so  heita  Tumas  Buckl- 
are  og  Jacob  Spenser.  ad  fa  hafner  af  Pining.  enn  sagt  var. 
ad  hann  hefde  sent  sitt  fölk  fram  i  vegenn.  og  Idted  skamm- 
færa  þd  og  biskattad  af  þeim  .xl.  halfstycke  klædes.  c  stycke 
lerept.  vij  dufladar  hufur.  þar  epter  kom  skip  af  Lundun 
i  Vestmanna  gyiar.  kom  þar  þd  fovite  Pinings  Biðrn  Odds- 
son  og  tók  af  þeím  seckia^)  giðUd.  enn  gaf  þeim  brief  Pin- 
ings  vegna.  ad  þeir  skylldu  vera  med  fri.  og  kaupslaga 
hvar  þeir  viUdu  i  landid.  €nn  er  þeir  komu  i  Grindavík. 
þd  voru  þeir  þegar  svikner.  og  kugad  af  þeim  allt  þad  i 
skipinu  var.  klæde.  lerept.  salt.  og  þar  epter  vard  skipidaf 
Lybiku  ad  leysa  þd,  út  med  lest  ðl.  og  lest  miðl  og  lest  smiðr. 
80  og  var  sagt  fyrer  sannende.  ad  iiij  af  Jslendskum  bænd- 
um  af  Vestmanna  €yium  föru  til  Pinings  med  þeim  bodskap 
af  €ingelskum.  og  eige  sidur  fyrer  sina  bæn  og  almugana 
vegna  i  Vestmanna  €yitiíii  ad  Pining  skyllde  aptur  leggia 
þad  minna  skipid  tömt.  sem  hann  hafde  Idted  taka  fyrer 
þeim  cL  Bdtsendum.  so  þeir  være  þá  þar  epter  med  fri  og 
mak  vid  landsfölkid.  gnn  fyrer  þad  ad  þad  fieckst  eckeaf 
Pining.  þd  reyfdu  þeir  allar  Vestmanna  €yia'r-  og  vidar  ann- 
arstadar.  So  og  heyrdum  vier  sagt.  ad  menn  Pinings  hefdu 
fared  ospaklega  nu  i  sumar  bæde  um  qvinnafar  fyrer  utan 
þeirra  vilia.  og  so  um  peninga  bændanna.  ad  þeir  hefdu  þd 
hafft  fyrer  utan  þeirra  vilia. 

Og  til  sannenda  hier  um  setium  vær  fyrrgreinder  menn  vor 
Jnnsigle  fyrer  þetta  brief  giðrt  i  Flatey  þridiudaginn  næst- 
aii  epter  Assumtio  Sanctæ  Mariæ.  M.  cccc.  Ixxx  og  iiii  aar. 

»)  Sekta,  hdr. 


14  TÍIANSSKRIÍ>T.  -  STEPHÁNSMÍLDAGAR.  1490—1491. 

13.  [fyrir  1490]. 

Tbansskeipt  aebeéf. 

AM.  Apogr.  1668.  —  AM.  381.  Fol.,  afskript  á  pappír.  Helgi  prestr 
Magnósson  er  dáinn  fyrir  19.  Apr.  1490.  Sbr.  Dipl.  Isl.  VI,  bls.  317. 

Pad  ^iðrum  vier  Helge  prestur  Magnusson.  Jon  Jons- 
son  og  Helge  Arnason  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  opnu  briefe.  ad  vier  hðfum  sied  og  yferlesed  svo  lat- 
ande  maldaga  (vm)  landamerke  i  millum  Hofstada  er  ligg- 
ur  i  Miklholltz  kirkiu  sokn  og  klaustursens  jarda  a  Helga- 
felle  sem  hier  epter  skrifad  stendur. 

[Hér  kemr  skrá  um  landamerki  Hoísstaða  og  LágaíellB  írá  c.  1380, 
DI,  m,  Nr.  292]»). 


14.— 15.  [1491-1518]. 

Máldagi  Skeggjastaðakirkju  á  Ströndum,  ásamt  landamerkja- 
skrá. 

Nú  fylgir  hér  i  safni  þessu  eptir  um  hríð  flokkr  af  máldögum  írá 
dögum  StepháuB  bÍBknps  Jónssonar  i  Skálholti,  þö  þeir  máidagar  einir, 
sem  ekkert  ártal  stendr  við  i  handritunum,  svo  að  árfærsla  þeirra  er  ö- 
vis,  og  hefír  þvi  þött  óhættast  að  heimfæra  þá  að  eins  til  biskupsæfí 
hans,  án  þess  að  fara  írekar  út  i  að  gizka  upp  á  ártöl.  Árfærslan 
stendr  hér  og  á  litlu,  og  það  lítið,  sem  verða  kynni  til  stuðnings  i  þá 
átt,  skýrist  betr  smám  saman,  þegar  allar  bréfagerðir  frá  þessum  tím- 
um  eru  komnar  i  Ijós.  Hins  vegar  er  öllum  þeim  máldögum  Stepháns 
biskupi,  sem  handritin  árfæra,  skipað  til  sætis  hverjum  við  sitt  ár.  Slikt 
hið  sama  þeím  máldögum,  sem  að  einhverju  leyti  urðu  miðaðir  við  eitt- 
hvert  ár  eða  af  öðrum  ástæðu  n  þótti  fara  betr  á  að  skipa  annarsataðar 
en  i  þenna  flokk,  þótt  þeir  virðist  vera  frá  tímum  Stepháns  biskups. 

Aðalheimildirnar  að  öllum  máldögum  frá  timum  Stepháns  biskups 
ein  handrit  þau,  er  nú  verða  talin: 

I.  AM.  257.  4to;  er  það  skinnbók  og  frumrit  að  má,ldögunum,  það 
Bem  hún  nær,  en  bæði  er  hún  orðin  skemd  af  fúa  og  úr  henni  glatað. 
Afskript  af  öllum  máldögum  Stephána  áþessari  bók,  eins  og  hún  ná  er, 
er  meðal  fornbréfaafskripta  Árna  Magnússonar  Nr.  2661—2694  með  eigin- 
höndi  Arna  ijálfs,  og  farast  honum  svo  orð  um  afskript  sína :  „Accurate 
collatum  og  liggur  i  orden  epter  pergamentet.  Er  allt  Stephans  bisk 
npB  og  med  hans   skrifara   hende   i  pergamentsblödanum".    AUir   þelr 

*)  Niðrlag  trauBBkriptsins  vautar,  og  hefír  aldrei  verið  Bkrifað  hér. 


1491.  STEPHÁNSMÁLDAGAR.  15 

máldagar,  sem  hér  eru  teknir  eptir  þessari  bök,   era   þvi   rétt   eignaðir 
Stepháni  biskupi. 

II.  AM.  263.  Fol.,  eem  er  máldagabókin  gamla  fr&  Skálholti,  ritað 
á  pappír  fyrir  Odd  biskup  Einarsson  1598,  sem  þrásækikga  hefir  verið 
notuð  áðr  í  þessu  lafni.  Er  &  henni  fjöldi  afskrípta  hinna  söma  mál- 
daga  aem  í  Bkinnbókinni,  er  fyrri  var  getið,  og  hafa  þeir  verið  ágætir 
til  Btuðnings  við  skinnbókina  og  henni  til  uppfyllingar,  þar  sem  úr  var 
fúnað.  Auk  þess  heldr  bök  þessi  marga  máldaga  Stepháns,  lem  ekki 
fínnast  á  skinnbökinni,  og  tilgreinir  hún  þá  opt,  að  þeir  séu  eptir  hann 
(„Stephánim&Idagi");  eru  allir  slikir  máldagar  þvi  réttilega  eignaðir 
honam.  Þá  inniheldr  hún  og  enn  mikið  af  máldögum,  sem  hún  annað- 
hvort  kallar  „gamla''  máldaga  eða  þá  merkir  að  einga,  en  Bem  þö  sum- 
ir  reynast  með  vissn  vera  frá  dögnm  Stepháns  biskups,  og  aðrir  likleg' 
ir  til  þesfl  eptir  samanburði  við  aðra  máldaga  og  af  ýmium  deilum. 

III.  M&Idagab6k  biskupsskjalasaínsins  hiu  gamla  (áðr  i  Landslöka- 
safni  268.  4to  =  D  12)  ritað  1601  af  Bjarna  Marteinsayni,  sem  ótelj- 
andi  sinnum  hefir  notuð  verið  við  þetta  safn.  Það,  sem  er  einkennilög- 
ast  við  þessa  bók  hér  er  það,  að  hún  setr  ártal  ýmist  „1552"  eða  „1553" 
við  ýmsa  af  þeim  máldögum,  sem  sjálfir  sanna  það,  að  þeir  sé  frá  dðg- 
um  Stepháns  bisknps,  og  man  standa  svo  á  því,  að  þeir  hafa  verið  hér 
teknir  eptir  afskript  frá.  dögam  Marteins  bisknps. 

IV.  AM.  259.  4to;  er  sá  kafli  þeirrar  bókar  (bl.  132»  —137),  sem 
hér  er  am  að  gera,  ritaðr  um  1600,  og  heldr  að  eins  afskript  af  Ste- 
phánsmáldögum  kirkna  í  Aastfjörðum,  og  mun  hún  Btafa  frá  Ólafí  prö- 
fasti  Einarisyni,  þegar  hann  var  i  Skálholti  hjá  Oddi  biskupi  bróður 
sinam,  þvi  að  bvo  BOgir  sira  Jön  Haldörison  i  Hítardal:  „Sira  Ölafr 
Einarsson  ikrifaði  út  úr  mildagaböknm  1  Skálholti  kirknamáldaga  i 
Múlaþingi  .  .  .  árum  áðr  en  herbergin  brunnu  Anno  1630"  (Landsb. 
107.  4to  bls.  481).  Aptan  við  Kirkjubæjarmáldaga  „á  ÚtmannaBveit" 
stendr  i  handritinu  þessi  klansa:  „Þesser  fyrrakrifader  maldagar  era 
Bkrifader  epter  eirne  maldagabok.  sem  Þordar  Gudmandsson  logmadur 
liede  eirn  vetur  til  Skalhollttz  {ih  HvijtarvoUum".  En  aptan  við  Þvott- 
ármáldaga  stendr:  „Nota.  Anno  domini  1554  vora  þetta  eigner  Bene- 
ficiorum  j  Austfiarda  Sýsla.  a  DiiIIam  Helkunduheidar  og  LouBheidar. 
sem  fyrrökrifad  stendur".  Kemr  hér  þvi  hið  sama  fram  og  i  næsta  bók 
&  undan.  Eru  þetta  þö  alt  Stephánsmáldagar,  og  margir  þeirra  ein- 
mitt  ýmist  hinir  sömu,  sem  Btanda  i  sjálfa  framriti  Stepháns  biskaps, 
eða  þá  hinir  söma  og  þeir,  sem  kallaðir  era  Bkýlaast  Stephánsmáldagar 
i  AM.  263.  Fol. 

V.  AM.  238.  4to,  Bessastaðabók,  skrifuð  am  1570  að  nokkru  leyti 
af  Vigfúði  sýslumailni  Jónssyni  á  Kalastöðum  (d.  1595).  A  þeirri  bök 
ern  nokkrir  máldagar  úr  Þverárþingi  og  KjalarnesBþingí,  sem  virðast 
vera  frá  timum  Stephá.ns  biskups,  eða  litlu  Biðar. 

VI.  JSig.  143.  4to.    1  þeirrí  bók  (Garðabók)  era  margir  máldagar, 


16  SKEGGJASTAÐIR.  1491 

þar  á  með&l  nokkrir  frá  dögam  Stepbáns  biskupS;  ritaðir  um  eða  litla 
eptir  1600. 

yil.  LandabökasafQ  108.  4to,  sem  er  skjala-  og  m&ldagabók  írá  sira 
J6ni  Haldórssyni  í  Hítardal.  Er  á  henni  fyrst  með  hendi  sira  Jóns 
langr  má.ldagabáikr  frá  dögam  Stepbáus  biskups,  og  er  þar  i  bæði 
matt,  sem  stendr  i  frumbók  máldaganna,  og  svo  ófátt,  sem  hvergi  fínst, 
nema  bér.  Bendir  það  til  þees,  að  afskript  sira  Jóne  sé  gorð  eptir  gam- 
alli  afskript  af  frnmbökinni,  meðan  hún  var  miklu  fyllri  en  um  daga 
Árna  Magnúasonar  og  nú.  Þá  eru  aptan  við  bök  þessa  (blfl.  559—568) 
með  ágætri  hendi  (að  því  er  virðist  Steingríms  biskups)  frá  öndverðri 
19.  öld  allmargir  máldagar  írá  ýmsum  timum,  og  þar  á  meðal  nokkrir 
frá  tið  Stepháns  biskups.  Eru  allir  þessir  máldagar  kaliaðir  hér 
„Kyrkna  máldagar  efter  Bók  akrifadre  1606",  og  aptan  við  Skógamál- 
daga  undir  Eyjafjöllum,  sem  tekinn  er  eptir  máldagabök  Gísla  biskups 
Jónssonar,  steudr:  „Þesse  máldage  er  skrifadur  efiter  0ræfabök". 

Yni.  Méildagabók  Bískupsskjalasafnsins  (Yilchins  og  Gisla  máldagi), 
kölluð  þar  áðr  2.  4to.  A  henni  eru  á  bls.  137—141  ritaðir  með  hend- 
ír&  c.  1750  nokkrir  máldagar,  og  fyrir  þeim  sagt:  „Þesaer  epterflkrif- 
ader  Kyrkna  maldagar  voru  skrifader  a  nockrum  blödum  epter  Vilch- 
ins  bok  oc  Visitatiu  bok  herra  Gisla  JónBsonar,  sem  er  i  Skalholite". 
Eru  i  þessum  flokki  allmargir  máldagar  Steph&ns  biskups.  Þá  koma  k 
bls.  141—145  máldagar  með  hendi  frá  c.  1750  ritaðir  eptir  bréfabók 
Signrðar  lögmanns  Jónssonar  (d.  1677):  „Þesaer  epterfílgiando  Kirkna- 
máldagar  eru  skrifader  epter  brefabok  Lögmansins  Herra  Sigurdar  sal- 
nga  Jonisonar".    í  þeim  flokki  eru  einnig  nokkrir  Stepbáns  máldagar. 

í  fleiri  bandritum  en  þessum  fínnast  máldagar  Stepháns  biskups 
ekki  i  neinni  heiid,  heldr  stöku  máldagi  á  stangli  hér  og  hvar  (svo  aem 
i  Landsb.  107.  4to),  og  er  þess  þá  getið  hér  við  hvern  þeirra. 

Þes8  er  að  geta  um  Austfjarðamáldagana  sérstaklega,  að  eiginlega 
ern  eingir  þeirra  eldri  en  frá  1493,  nema  þeir  sem  gerðir  kunna  að 
vera  í  umboði  biskups,  þvi  að  það  ár  visiteraði  Stephán  biskup  íyrat 
Austfjörðu.  Vestfírði  sýnist  hann  og  hafa  visiterað  fyrst  1492.  En  Suðr- 
land  sýnist  hann  hafa  visiteraö  strax  á  fyrsta  ári  biskupBdöms  sins 
1491. 

I. 

AM.  263.  Fol.,  bÍB.  2,  skr.  1598.  Sýnist  vera  Stephánsmáldagi. 

gamall  maldage. 
Kirkian  ad  skeggiastodvm  a  strondvm  a  heima  land.  eina 
kv.  xxiij  ær.  sterkann  sexæring.   kalek    oc  messoklædi.  þar 
vndir  liggia  xij  kot. 


1491  SKEGGJASTADIK.  —  HEFSTADIR.  17 

n. 

Landsb.  268.  4to  bl.  UOb  skr.  1601.  —  Landsbókasafn  107.  4to 
bls.  433  „Effter  gomlu  kvere  Bkrifudu  i  Skalhollti  1601"  (=268.  4to). 
Þeesi  mítldagi  mun  yera  frá  dögum  Stephílns  biskups. 

Skeggiastadir^). 

Jtem*)  Suo  felldann  reikiiijng  cL  kirkian  a  skeggiastod- 
um  sem  hier  stendur. 

jn  primis.  iiij.  kugillde  oc  þar  er  j  ein  kýr. 

skip  alfærtt  med  arum  oc  stýre.  oc  einn  kapalP). 

Enn  lanndareign  a  stadurinn  vr  merkesteine  oc  j  ranng- 
arlæk.  jtðlulauzann  reka  vr  rdnngarlæk  oc  rettsýne  framm 
j  griothlijdir  oc  suo  lanngt  framm  sem  sambýdur  korckudalz- 
vatne  hdifu  oc  halft  diupavatn  oc  þadann  riettsjne  austur 
vm  þverr  skarafioll  j  huiidzvatz  hrýgg  framarliga  oc  hdlft 
huiidzvatn.  allar  tungur  yfir  j  holknd.  vervist  oc  skipgonngu 
j  litlu  to  j  hafnar  lannde. 


16-17.  [1491—1518]. 

Máldagab  tveir  Refstaðakirkju  í  Vopnafirði. 

I. 
AM.  257.  4to  Bkb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2690  með  hendi  Árna. 
—  AM.  263.  Fol.  bl8.  3,  akr.  1598.  —  AM.  269.  4to   bl.    133b,    skr.    c. 
1600. 

gamall*). 

Kirkia'*)  a  refsstodvm  er  helgvd  gudi  oc  sancto®)  laur- 
encio.  sancto  olauo  oc  sancte  cecilie  virgini. 

er  kirkiudagur  þar  [sunnudag  hinn')  næsta*)  fyrir  laur- 
enciuamesso. 

II. 

AM.  268.  Fol.  blB.  4,  skr.  1598. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  Refstodvm  a  heimaland  alltt  oc  xj^  kot  ad 

^)  „maldage  og  Landamerke  Skieggiastada  i  Austfiordum"  107.  *) 
sl.  107.  3)  kapal  107  *)  263;  Refstader  259. »)  kirkian  263,  259;  «)  sancti 
263.  '')  [aunnudaginn  259.  »)  næstauu  259. 

Dipl.  Isl.  Vn.  B.  2 


18  HOP  í  VOPNAFIRÐI.  1491 

auk:  hvn  a  vj  kýr.  Ixx  aaavdar:  v  kapla  til  framtals:  ij 
navt  gomvl:  ejtt  hvndrat  j  koite.  hvndrad  j  virdingarfie: 
oc  ad  auk  fiogra  skiolna  ketill:  oc  skip  lijtid  oc  lasid:  jtem 
jnnann  kirkiv  j  kalek:  ein  messoklædi:  þar  vnder  liggia 
viij  bæier  oc  fellur  nv  xl  alner. 


18—19.  [1491—1518]. 

Maldagar  tveir  Hofskirkju  í  Vopnafirði. 

I. 
AM.  263.  Fol.  blfl.  4,  ikr.  1698.     Sbr.  bréf  frá  24.  Aug.  1500. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  hofe  a  heimaland  alltt:  þar  tillxx^  j  fasta 
eign.  XX  kugiUdi  oc  xij  kapla  klifbæra:  busgagn  oc  elldz- 
gognn  sem  þui  bui  þarfast:  jtem  jnnan  kirkiv  iiij  kalekar: 
iij  messoklædi:  ein  kantara  kapa.  v  kluckur:  ein  korbialla: 
þar  liggia  til  xxvj  bæier:  þar  fellur  nærri  halft  annad 
hvndrad. 

n. 

Landsb.  268.  4to  bl.  140b,  skr.  1601.  —  Landsb.  107.  4to  bls.  433 
(séra  J6n  i  Hítardal,  eptir  268  4to). 

Hof  j  vopnafirde^). 

Þesse  er  maldage  oc  reiknijngur  kirkiunnar  ad  hofe  j 
vopnafirde. 

J  fyrstu  X  kýr.  Ix  dsaudar.  vj.  kaplar  klýfbærir.  skip 
alfærtt. 

Jtem  jnnann  gattá  j  þarfligum  penijnngum  j  elldzgogn- 
um  oc  Busgagiie  sem  þetta  bu  verdi  vel  hialpligt.  hier  med 
iiij  sængur  alfærar.  smidiu  alfæra.  suo  og  d  kirkian  ij  xij 
hundrada  jardir  oc  vj  hundrada  jardir  ij  oc  iij  vj  hundrada 
kot.  d  langanese  oc  eru  til  litlrar  leigu  býgd^)  sakir 
hardenda  oc  grasleysis.  eckjrtt  kugilldi  med  þessare  jordu 
neirne. 

Er  þesse  maldage  oc  rejknijngur  rett  eptir  jnnsigludu 

^)  máldage  Hofs  kirkiu  i  VopDafyrde  107  ^)  bjgd,  bæði. 


1491  MÖÐRUDALR.-  ÞORBRANDSSTAÖIR.  19 

brefe  herra  Stephdos  godrar  mÍQnijnngar  bisknps  skalholltsen- 


20-31.  [1491—1518]. 

Máldagae  tveir  Möðrudalikirkjn  á  Fjalli. 

I. 
AM.  267.  4to  gkb.  samtiða.  —  AM.  Apogr.  2688  með  hendí   Árna. 
—  AM.  263.  Fol.  bls.  1.,  skr.  1598. 

gamall  maldagi^). 

Kirkia  sancti  petri  apostoli  i  modrvdal  a  fialle  a  allt 
heimaland  med  gognvm  oc  gædvm. 

Jtem  V.  kyr  oc  xij.  ær.  oc  þar  til  eitt.  c. 

Jtem  cccc.  i  koplvm. 

Þangad  heyra  til  þeir  bæer  sem  liggia  i  hinvm  efra 
jokulsdalnum  ad  tivndvm  oc  lysitollvm. 

Kirkian  a  kalek  oc  messukledi. 

n. 

AM.  262.  Fol.  bls.  1,  skr.  1598. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  modrvdal  d  fialle  d  heimaland  alltt;  viij^ 
kot:  V  kýr  oc  viij  asavdar  kvgilldi:  iij  hesta  klifbæra  oc  iij 
hestamædur:  jnnan  stoks  halft  annad  hvndrad  j  metfie: 
jnnan  kirkiv  einn  kalekur:  ein  messoklædi:  iiij  koparstikur: 
ij  kluckur:  j  BÍalIa:  þar  vnder  liggia  iiij  bæier:  þar  fellur 
nv  nærre  v  avrvm. 


22.  [1491-1518]. 

MiLLDAGi  bænhússins  á  Þorbrandsstöðum  í  Vopnafirði. 

AM.  267.  4to  Bkb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2667.  —  AM.  263.  Fol. 
blB.98,  Bkr.  1598. 

gamall  maldagi^). 
Bænhusit  a  þorbrandzstðdvm  j  vopnafirde  j  hofs  kirkiu 
sokn  a  eina  ku  oc  eitt  asavdarkugiUde. 

')  263;  Modrudalor  259  >)  263. 


20  BÚASTADIH.  -  HOFTEIGH.  1491 

þar  skulu  ayngiazt  tolf^)  raessur  hvert  ar  oc   gialldazt 
preati  sex*)  aurar  j  tidaoffur. 


33.  [1491—1518]. 

Máldagi  bænhússins  á  Búastöðum  í  Vopnafirði. 

AM.  257.  4to  Bkinnb.  Bamtíða.  —  AM.  Apogr.  2667.  —  AM. 
263.  Fol.  bls.  98,  akr.  1698. 

gamall  maldagi^). 

Jtem*)  bænhus  aa  Buastðdum  i  sðmu  kirkiusokn  a  tuau 
kugiUde. 

þar  skulu  syngiazt  tolf  messur.  gialldazt  presti  sex 
aurar  i  tidaoffur. 


34-35.  [1491-1518]. 

Máldagar  tveir  Hofteigskirkju  á  Jökulsdal. 

I. 
AM.  257.  4to    flkb.    samtíða.  —  AM.    Apogr.    2689.  —  AM.263. 
Fol.  bls.  5,  Bkr.  1598.  —  AM.  259.  4to,  bl.  133b  —  134a,  skr.  c.  1600. 

Biskups  Stephans  maldage*^). 
Kirkia  sancte  Marie  i  Hofteigi  i  jokulsdal  a  heimaland 
allt.  viij.  kyr.  Ix.  asaudar.  viij  hesta.  oc  iiij  hross.  oc.  ecc.  i  met- 
fe  innan  gatta.  jtem  kalek  oc  messokledi.  lagasongvabok  oc 
nockrar  bækur  adrar.  fell  Didr  porcio  oc  mortuarium  vnder 
sira  paal  fyrir  kirkiu  vppgiord.  vigdi  biskup  steffan  kirkiuna 
oc  skipadi  hennar  kirkiudag  ad  hallda  sunnudag®)  hinn 
næsta'')  epter  assvmpcionem  beate^)  marie  virginis. 

II. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  4,  ekr.  1598. 

Stephans  maldage. 

Kirkian  ad  Hofteige  a  heimaland  allt:  vjc  kot:  vc 
fadma  fiorv  j  vopnafirdi:  vj  kýr  til  tals:  iiij  asavdar  ku- 
gilldi:  jc  metfe:  jnnan  kirkiv:  einn  kalek:  ein  messoklæde: 
ij  smakluckur.  þar  liggia  vnder  v  bæier:  þar  falla  vj  avrar. 

^)  xij  263;  3)  vj  263;  »)  263;  *)  sl.  263;   ^)    268;  Hofteigur    259.    •) 
sunnadaginn  259  '^)  næetan  259  ^)  sauctæ  259. 


1491  KIBKJUBÆR.  -  EIÐ.  21 

36-37.  [1491-1518J. 

Máldagab  tveir  kirkjuDnar  í  Kirkjubæ    „á    Útmannasveit" 
(í  Tungu). 

I. 
AM.  257.  4to  Bkinnb.  samtíða.    —    AM.    Apogr.     2664.   -—  AM. 
263.  Fol.  blB.  5,  Bkr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  137»,  skr.  c.  1600. 

Stephansí  maldage^). 
Med  kirkiunne  i  Kirkiubæ    a   Vtmannasveit.    xx.   kyr. 
xj.  asaudar  kugilldi.  vij.  c.  i  gelldum    navtvm.    oo.    cc^)    i 
gelJdum  gavdvm.  vj.  hestar.  iiij.  hross.  ccc.  i  metfe. 

II. 
AM.  263.  Fol.  bl«.  6,  skr.  1598. 

Stephans  maldage. 
Kirkiubæiar  stadar  kirkia  a  heimaland  alltt  lxvj°  j 
jordv:  xxxij  kugiUdi:  iij  navt  gelld:  iiij  veturgomvl:  xxiiij 
gauder  veturgamler:  v:  kaplar  klifbærer:  vc  jnnann  stoks: 
jtem  jnnan  kirkiv  ij  kalekar:  iij  messo  klædi:  iiij  kluckur: 
þar  liggia  til  xvij  bæier:  þar  fellur  nær  halft  annad  hvnd- 
rad. 


38—39.  [1491—1518]. 

Máldagár  tveir  kirkjunnar  á  Eiðum  í  Útmannasveit. 

L 

AM.  257.  4to  skb.  Bamtíða.  —  AM.  Apogr.     2673.     —    AM.    268. 
Fol.  bls.  7,  Bkr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  136a,  skr.  c.  1600. 

Stephans  maldage.^) 
Kirkia  sancti   Nickulai   a   eidum   a.   xxx.   hundrada  j 
heimalandi.  oc.  x^.  i  holi.  xif.  i  ormstodum.  oc  Vc.    þuridar- 
stadi.  grof.  iijc.  jtem  a  kirkian  xviij.  kugilldi  oc  iiij.  kapla, 

n. 

AM.  263.  Fol.  bls.  7,  skr.  1598. 

Stephans   maldage. 
Kirkian  ad  gidum:  a  xxxc    j  heima  lande.  oc  nær  xlc 

0  Kirckiubær  259  »)  iijc  263,  259  »)^263;  Eidar  259, 


22        HJALTASTAÐm.  —  NJARÐVÍK.  -  BESJARMÝRI.       1491. 

ad  auk  j  fasta  eign:  xxc  j  kugilldvm  og  odrvm  peningvm: 
jnnan  kirkiv  ij  kaleka:  iij  messoklædi:  vj  klucknr:  nockur 
onnur  god  ornamenta:  þar  liggia  vnder  x  bæier:  þar  fellur 
ijc. 


30.  [U91-1518]. 

MAldagi  kirkjunnar  á  Hjaltastöðum  á  Útmannasveit. 

AM.  263.  Fol.  bls.  8,  skr.  1698.  —    AM.  269.  4to  bl.  132a— b,8kr. 
c.  1600. 

Stephans  maldage^). 
Kirkian    ad   hiailtastodTm    a   heimaland   alltt:   v.  ku- 
giUdi:  c  j  koplvm.  nær  iij°jnnan  stoks:  j  metfe:  jtem:   jnn- 
an  kirkiv  einn  kalek:  ein  messoklædi:  þar  liggia  vnder.  xix. 
bæier:  þar  falla  Ix  alner. 


31.  [1491—1518]. 

Máldagi  Njarðvikrkirkju  í  Borgarfirði. 

AM  263.  Fol.  bls.  8.,  skr.  1698. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  niardvijk  a  xxx°j  heimalandi:  jnnan  kirkiv 
god  messoklædi:  og  kalek:  heima  manna  gropt. 


33.  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjunuar  á  Mýrum  (Desjarmýri)  í  Borgarfirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  8,  ikr.  1598.  —  AM.  269.  4to  bl.     132b.  skr.  c. 
1600. 

Stephans  raaldage*). 
Kirkian  a  mýrvm  j    Borgarfirdi  a  heimaland  alltt    suo 


>)  HialltUstadui  269.  >)  Desiarmyie  269, 


1491.     HÚSAVÍK.  —  KLYPPSTAÐR.  —  DVERGASTEINN.  23 

oc  med  frijdv  og  ofrijdv  x°-  jtem  jnnan   kirkiv:   kalek:    ein 
messoklædi:  þar  vnder  liggia  x.  bæier:  oc  fellnr  vj   anrar. 


33.  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjnnnar  í  Húaavík  1  Borgarfirði. 

AM.  263.  Pol.  bls.  8,  skr.  1698. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  hnsavijk  a  xvjc:  jord  med  vijkvnvm:  jnnan 
kirkiv  messvklædi    alfær:     aterkan  kalek:   ij    klncknr:   og 
Biollv. 


34.  [1491—1518]. 

Máldaoi    Klifstaðakirkjn    (Klyppstaðakirkju)  í    Loðmundar- 
firði. 

AM.    263.    Fol.   8,    skr.  1698.  —   AM.   259.   4to    bl.    132b,  skr.  c. 
1600. 

Stephans  maldage^). 
Kirkia  ad  klifstodvm  a  heimaland  alltt.  vj  kvgilldi:  og 
j*)  kapal:  jc  innan  stoks:  innan  kirkiv  ein  messvklædi:  þar 
vnder  liggia  vj  bæier:  og  falla  v.  avrar. 


36.-36.  [1491—1518]. 

Máldagar  tveir  Dvergasteinskirkju  í  Seyðisfirði. 

I. 

AM.  267.  4to  skb.  samtiða.  —  AM.  263.  Fol.  bls.  10,    skr.  1698.— 
AM.   Apogr.  2678.  —  AM.  259.  4to  bl.  134b— 135a  skr.  c.  1600. 

Stephans  maldage*). 
Mariu  kirkia  a  duergasteine  a    so  mikit   i    landi   sem 
presti  heyrer.  vij.  kyr.  xxxvj.  ær.  Hialmarstrond  alla   mille 

»)  Klifstadnr  259.  •)  eirn  269.  »)  263j  Dvergasteirn  259, 


24  DVERGASTEINN.  -  ÁS  í  FELLUM.  1491. 

Hialmar  oc  Grimkelsgils.  reka  mille  Hamarsnes  oc  GuU- 
steins.  reka  mille  þoresvogs  oc  sudrad  staale^).  þridiung  i 
auUum  uidreka  fuidreka*)  fyrir  kolstada  landi  til  selar.  oc 
halfan  matreka.  fimm  aura  af  Brimnese.  skal  halftt  hafua 
þat  prestr  en  halft  bondi.  kirkian  a  vervist  a  slettunausti 
med  auUum  aflutningi.  skogarteig  mille  vikrar  skala  oc  Brim- 
nes^)  marks.  þangat  liggia  under.  x.  bæir  ad  allre  skylldu. 
eru  þar  i  þriu  bænhus.  takazst.  vj.  aurar  af  tveimur.  En*) 
X.  aurar  af  eino.  þar  skal  vera  prestur.  þar  hefer  verit 
ad  gaumlu.  kluckur  iij.  ellbera'^).  messuklædi  ad  auk  hokul. 
slopp.  likakrak.  refel  stubbar.  ij.  kross  einn.  mercki.  ij.  half 
morck  i  bokum.  krokstiku  eina  med  iarn.  þar  hefir  fallit  i 
porcioném  morck  vpp  a  nockur  ar. 

n. 

AM  263.  Fol.  bla.  8,  skr.  1598. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  duergasteini  a  vjc  kot:    myklar  jtokur   og 
reka.  v.  kvgiUde.  jnnan  kirkiv    messvklædi:  þar    liggia    til 
iiij  bæier:  þar  falla  vij  alner. 


37.  [1491-1518]. 

Máldagi  Ásskirkju  í  Fellum. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  6,  skr.  1598. 

gamall  maldage. 
Kirkian    ad    Asi    a  xij  kugilldi:  og  cc.  þar  tiL  xxijc  j 
fasta  eign.  jnnan   kirkiv    messvklædi:    kalek:    kluckur:    þar 
liggia  vnder  viij  bæier:  þar  fellur  hvndrad. 


»)  stalle  259.     »)  hI,  259.    »)  Braaneas  259.    *)   b.    v,    259.    »)  eld- 
bera  263,  259. 


1491.  VALÞJÓFSSTADR.  —  VALLANES.  25 

38.-89.  [1491—1518]. 

Máldagar  tveir  kirkjunnar  á  Valþjófsstöðum. 

I. 
AM.  257.  4to   Bkinnbók  samtíða  mjög  rotin.    —   AM.  263.  Fol.  bls. 
6,  skr.  1598.-  AM.  Apogr.  2681  (eptir  257).  — AM.   259.  4to  bl.   134b, 
Bkr.  c.  1600.  —  BiakupsBkjalasafu,  kallað  fyrrum  2.  4to,  akr.  c.  1760. 

gamall  maldage^). 
[Jtem^)  kirkia*)  a  valþiofsstad*)  [giord  fyrir  Ixc  en  þar 
þotti*)  bresta  a  hana  [xxc*^)  ef  hun  skylldi  vera  [sæmiliga 
gtandandi.  jtem  stadurinn*)  inne®)  med  uthusum'')  oc  fiosum 
var  gior  [fyrir**)  hundrat  hundrada  xij  [rætt^)  oc^)  xijc  þar' 
til  ad  auk. 

n. 

AM.  263.  Fol.  bls.  6.  skr.  1598.  —  AM.    259.      4to    bla.  182a,  skr. 
c.  1600. 

Stephans  maldage^^). 
Kirkian  ad  Valþiofsstad  a  heima  land  alltt  og  ad  auk 
Ixc  j  fasta  eign:  xxiij  kugilldi:  viij  hesta:  iiij  hross  med  ij 
tuævetrum:  xijc  j  metfie.  jnnan  kirkiv  kalek  veikann:  ein^^) 
god  messoklædi:  ij  onnur:  þar  liggia  vnder  xj  bæier.  þar 
fellur  nærri  hvndrad. 


40.  [1491-1518]. 

Máldagi  Vallaneskirkju  á  Völlum. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  7,  «kr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  132a,  skr.  c. 
1600. 

Stephans  maldage^-). 
Kirkian  ad  Vallanesi  da  xxv  kvgijldi.  xc")  metfe:  iiijc  j 

0  263;  Valþiofstadur  259;  Valþiofstada  kyrkiu  maldage  B2.  *)  var, 
b.  V.  BJ.  »)  [fúiö  úr  257.  *)  Valþiofsstaadum  263.  ^)  [fúið  úr  257. 
«)  juDre  263,  259,  B2.  ')  vtehusum  263,  259,  B2.  »)  enn  B2.  »;  þa 
B2.  *o)  Walþioís8tadir  259.  ")  eira  259  (en  lætr  það  þó  eiga  við 
messuklæði).    ")  Vallaues  259.    ")  vc  259. 


26  KETILSSTAÐIR.  -  MJÓAFJÖBÐR.  1491. 

koplvm.  viij  savdi  veturgamla:  jtem  jnnan  kirkiv:  ij  kaleka: 
þridia  miog  lijtinn:  iij  messvklædi:  saxtnr  jarn:  eim  slopp- 
ur:  og  kantarakapa:  þar  vnder  liggia  xj  bæier:  þar  fellur 
ny  halft  annad  hvndrad. 


41.  [1491—1518]. 

Málðaoi  kirkjunnar  á  Eetilsstöðum  á  Völlum. 

AM.  267.  4to  skinnb.  Bamtíða.  —  AM.  263.  Fol.  bls.  99,  skr.  1598. 
—  AM.  Apogr.  2682.  —  BiakupsBkjalasafn  2.  4to,  aftkr.  c.  1750.  Sbr. 
bréf  írá  23.  Aug.  1500. 

Maldage  kirkiunnar  a  Ketilstaudvm  j  fliotzdalihier- 
ade.    Stephans  maldage^). 

Kirkia  sancti  andree  apostoli  a  ketilsstodum  a  voll[vm 
j]  fliotzdalsheradi  a  fiogra  hvndrada  reka  [er]  heitir  ketils- 
stada  sandur.  oc  liggur  i  miUe  [Stei[nvadz]  sandz^)  oc 
hialltastada  sandz.  Jtem  a  hvn  iíj.  [kyr  og]  xij.  ærochvnd- 
rads  hest.  þar  skal^^syngia  annan  hvern  helgann  dag  þa 
þingaprestur  er  i  Vallanesi.  oc  skal  giallda  presti  .ij.  merk- 
ur  i  kaup.  þar  takazt  heima  tiunder  oc  lysitollar  bonda*)  oc 
husfreyv.  oc  þe[irra]  m[annaj  er  þav  hallda  a  sinn  kost. 
þar  ma  hion  saman  vigia.  born  skira.  oc  konur  i  kirkiu 
leida. 


43.-43.  [1491-1581]. 

Máldagab  tveir  kirkjunnar  í  Mjóafirði. 

I. 
AM.  257.  4to  Bkb.  Bamtiða.  —  AM.  Apogr.  2672  með    hendi   Árna. 
—  AM.  269.  4to  bl.  136».  skr.  c.  1600. 

Mioafiordur*^). 
Mariukirkia  i  miofafirde  a.  x.  hundrud  i  heimalandi  og 
.ccc.  i  reykium.  og  þar  til  xiij.  kugilldi. 

»)  AM.  263.  Stephans  maldage  sl.  B2.    «)  Steinuordu  B2.    »)  a  ad 
B  2.   *)  eyða  í  B  2.    »)  269. 


1491.  STEINSNES.  -  EYVINDARÁ.  27 

Jtem  .xiiij.  hundrud  i  sina  porcionem  uppa  .xxx.    aara. 
Jtem  a  kirkian  þar  fiordung  i  steinsneareka^).  og  ska[la]- 
vist')  og^)  ellibrand  sem  skipuerium  næger, 

n. 

AM.  263.  Fol.  blB.  8,  skr.  1698. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  mioafirdi  a  xxc    j    heimalandi:    liggia   þar 
vnder  vj  bæier:  þar  fæst  eingin  tijvnd. 


44.  [1491-1518]. 

Málða&i  bænhússins  í  Steinsnesi  í  Mjóafirði. 

AM.  257.  4to  Bkinnb.  samtíða.  —  AM.  263.  Fol.  bls.  98,  skr.    1598 
—  AM.  Apogr. 


Gamall  maldagi*). 

Bænhusit  aa  steinsnesi  i  miofafirde  [i  fiardar  kirkiu 
sokn'*)  aa  tuær  kyr  oc  tvo  asaudar  kugillde  oc  friduirt  hund- 
rat. 

þar  skulu  syngiazt  fiorar  messur  oc  .xx.  aa  tolf  man- 
ðdum.  oc  giallda  presti  xij.  aura  i  kaup. 

þar  skal  mega  skira  bðrn  oc  primsigna.  leida  konur  i 
kirkiu  oc  vigia  saman  hion. 


45.  [1491—1518]. 

Máldagi  hálfkirkjunnar  á  Eyvindará. 

AM.  257.  4to  skinnbók  fúin.—  AM.  Apogr.  2671.—  AM.  263.Pol.bl8. 
99  Bkr.  1598. 

Stephans  maldagí. 
[Halfkirkia  sancte    Thom^]    archiepiscopi  a    eyvindaraa 
eignazt  [xc  j  heiraa]  landi  oc  v.  kugillde.  jtem  fim  hundrud 


»)    Steinnesreka   259.     «)  skipavÍBt    259.     »)  sl.  259.    *)    263;    ^)   [sl. 
263. 


28  SKORRASTAÐR.  1491. 

[j  porcionem].  vppa  .xxx.  vetra  medan   kodran    bondi  jons- 
8on  hefer  halldit. 


46.-48.  [1491—1518]. 

Máldaoar  þrír  kirkjunnar  á  Skorrastað  í  Norðfirði. 

I. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  Nr.  2666.  --    AM.  263. 
Fol.  blB.  9,  Hkr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  137a,  skr.  c.  1600. 

Stephans  maldage^). 
Kirkia  sancti  Laurencij  a  skorrastodum   i   Nordfirdi    a 
jordina  kirkiubol  i  Reydarfirde.  er  sira  halle  mag^nusson  gaf 
halfa  enn  luckte  halfa  i  porcionem.  kirkiunne^)  þar. 

n. 

AM.  263.  Fol.  bli.  10,  akr.  1598.   —    AM.   259.    4to  bl.    134a.  skr. 
c.  1600.  —  BiBkupsskjalasafn  2.  4to  afskr.  c.  1750. 

Skorastadur.  Stephans  maldage. 
Jtem  gaf  sera  halli  magnussson   halfa  jordina   kirkiv- 
bol  j  Roidarfirdi:  kirkiv  sancti  Laurentij:  a  skorastad  j  nord- 
firdi:  til  æfinligrar  eignar:  enn  halfa  gallt    hann   kirkivnne 
þar  j  porcionem. 

m. 

AM.  263.  Fol.  blB.  8,  skr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  132b,  skr.  c. 
1600. 

Stephans  maldage^). 
Kirkian  ad  skorastodvm  a  heimaland  alltt:  xx  kvgilldi 
oc  halft  annad  hvndrat  j  gelldfe.  iíj  hross  klifbær:  xc  j  met- 
fe:  xvc  j  jordvm:  jnnan  kirkiv:  iiij  messvklædi  alfær:  einn 
kalekur:  silgia  lijtil  med  silfur  oc  lijtid  silfur  niste :  kopar- 
stika:  þar  liggia  til  xij  bæier:  falla  vj  avrar. 


»)  263;  Skora8tadar;,259.    »)  kirkivnnar  263.  «)  SkoraBtadur  259. 


1491.  HALLOHMSSTADB.    -    ÞINGMÚLI.  -  HÓLMAR.    29 

49.  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Hallormsstöðum  í  Skógum. 

AM.  263.  Fol.  blB.  6,  ikr.  1698.  —  AM.  259.  4to  bl.  132a.  skr. 
c.  1600. 

Stephaas  maldage^). 
Kirkian  ad  hallormstodvm  a  heimaland  alltt.  xvij  ku- 
gilldi:  ejtt  gelldfiar  hvndrad :  j  kotlvm  iijc  jnnann  stoks: 
jtem:  jnnan  kirkiv:  ij  kalekar  veiker:  ij  messoklædi:  stor 
jarnstika.  ein  kantarakapa:  saxtur  jarn:  iiij  klucknr  og  j 
biaUa.  J  jordvm  Ixc^).  þar  liggia  vnder  iiij  bæier:  þar  falla 
vj  avrar. 


50.  [1491—1518]. 

Máldagi  Þingmúlakirkju  í  SkriðdaL 

AM.  263.  Foi.  bls.  7,  skr.  1598.  —    AM.  259.  4to  bl.  132»^  skr.  c. 
1600. 

Stephans  maldage^). 
Kirkian  ad  mula  a  heimaland    alltt:    v:  kyr:    xxvj  ær: 
jc  jnnan  stoks:  jnnan  kirkiv  kalek:  messoklædi:  saxtur  jarn: 
xlc  j  fasta  eign :  þar  liggia  vnder  viij  bæier.  þar  falla  nærri 
viij  avrar. 


51.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hólmakirkju  1  Eeyðarfirði. 

AM.    263.    Pol.   bls.  8,  skr.  1598.—  AM.    259.    4to  bl.    132b,    skr. 
1600. 

Stephans  maldage*). 
Kirkian  ad  holmastad:  a  heimaland  alltt:  skip  gamalltt: 
XX  kvgillde:  ij  hrosa    klifbær:   jnnan   kirkiv   tuenn    messo- 
klædi  lasinn:  kalekur  lasinn:  iij  AUtariss  skrvdar:  ij  kluck- 

»)  Hallormmatader  269.   [*)  ilc  259.    »)  Mule   259.    *)  Holmastadur 
259. 


30  KOLFREYJITSTAÐII.  1491. 

ur:  og  ein  BÍalla.  saxtur  jarn:  xxiiijc  j   jordvm:   þar    liggia 
til  xvij  bæier:  oc  fellur  nv  viij  avrar. 


53-58.  [1491—1518]. 

Máldagar  tveir  kirkjunnar  á  Kolfreyjustað  í   Páakrúðsfirði. 

L 
AM.  257.  4to  skb.    samtíða.    —    AM.    Apogr.   2665.    —    AM.    263. 
Fol.  bls.  9  skr.  1598.  —  BiskupsskjalaBafn  2.  4to,  afaki.  írá  c.  1750.  — 
AM.  259.  4to  bl.  134a  (=  a)  og  137a  (=  b),  akr.  c.  1600. 

Stephani  maldage^) 
Kirkia  sancti  sixti^)  episcopi  a  koltreyiustad  a  viij. 
kyr  oc  Ix.  asaudar.  tvevetran  gridvng,  xij.  saudi  vetur- 
gamla.  tvevetran  saud.  oc  annann  gamlann.  ij.  hesta  oc  iij. 
hross.  Jtem  luckti  sira  jon  jndridason  vj.  aura  kalek  [med 
silfur  fyrir  ccc.  i^)  porcionem. 

n. 

AM.  263.  Fol.  blB.  8,  skr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  132b  — 133a 
skr.  c.  1600. 

Stephans  maldage*). 
Koltrýivstadar  kirkia  a  heimaland  alltt:  viij  kýr:  Ix 
asavdar.  v  kapla  klifbæra:  ix  savdi  veturgamla:  einn  gaml- 
ann  oc  annan  tuævetrann:  jnnan  stoks  vj  trog:  vj  smaker- 
olld:  eitt  XXX  skiolna  keralld.  ij  ketilhroof  vond.  sexæringur 
forn:  hvn  a  vj  hross:  skogarteig  j  kapteygiarland**).  jtem 
fasta  eign:  iiij  kot:  oc  halft  kot  vid  kong:  þridivng  j  oU- 
vm  reka:  hvad  sem  a  ber  milivm  Gardzdar*)  og  hrvnadar. 
jtem  lamb  til  abyrgdar  hvertt  dar:  þar  liggia  til  xv  bæier: 
þar  fellur  .  .  .') 


1)  263.  Maldage  Koltryustada  kyrkiu  B  2;  Koltrijnstader  (—  dur,  b) 
259.  2)  Sexti  259.  «)  [i  þriu  hundrud  fyrer  B2,  259a  ^)  Koltrijustadur 
259.  ^)  Svo  bæði.  «)  Skardzár  259.  ')  Skrifarinn  (í  263)  setr  hér  milli 
sviga:  „ue^sjcio",  sem  ekkí  stendr  i  259. 


1491.  STÖÐ.  —  HEYDALIR.  —  BERUPJÖRÐR.  31 

54.  [1491—1518]. 

Máldagi  Stöðvarkirkju  í  Stöðvarfirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  8,  skr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  133a.  akr. 
1600. 

Stephani  maldage^). 
Staudva   kirkia    a  heimaland   med   vij   kvgilldvm:    og 
jc  þar  til  j  þarfa  peningvm:  jnnan  kirkiv:  ein  kalekur:  ein 
mesioklædi  vond:  þar  liggia  til  iij  bæier:  þar  fellur  vj  aur- 
ar  nærre  þetta  aar. 


55.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Heydölum  í  Breiðdal. 

AM.  263.  Fol.  bli.  8,  skr.  1598.  —  AM.  259  4to  bl.  133a,  skr.  c. 
1600. 

Stephans  maldage^). 
Kirkian  j  heydolvm^)  a  heimaland  alltt.  j  jordvm:  [.  . 
.  .  .*)  xxxvij  kvgillde.  xijc  j  metfe:  vjc  j  gelldvm  savdvm: 
vc  '^)jiavdumog  gelldvm  navtvm:  viij  kapla  klifbæra:  jtem 
jnnan  kirkiv:  iij  kalekar.  v.  mesivklædi.  iij  klucknr.  j  bialla: 
ij  kantara  kapur:  Baxtur  jarn:  þar  liggia  vnder  xvj  bæier 
oc  erv  vj:  ecki  tijvndader:  og  fellur  nv.  v.  aurar.  Triekirkia 
laiin.  þar  ikvlv  vera  ij  prestar:  einn  diakne. 


56.-58.  [1491—1518]. 

Máldagar  þrír  kirkjunnar  í  Berufirði. 

I. 

AM.  263.  Fol.  bls.  9,  skr.  1598. 

Stephans[maldage] . 
Kirkian  ad  Bervfirdi  a  xxxc  j    heimalande:   oc  viijo  ad 
auk:  j  faita  eign:  þar  liggur  under  eirn  bær. 

»)  Staud  259.    «)  Eydaler  259.  »)  Heydölum   (hér)   269.    *)  [hér   er 
eyða  íyrir  V*  úr  línu  í  259.  ^)  269;  og  (?)  263. 


32  BERTJFJÖRÐR.  1491 

II 

AM.  263.  Fol.   bls.  10.  skr.  1598.  —  AM.   259.   4to  bl.    134,    Bkr. 
c.  1600.  —  BiskupsskjalaBafii  2.  4to,af8kr.  c.  1750. 

St[ephan»  maldage]^). 
Sancte  Olafs  kirkia  j  Bervfirdi:    a  halft   heimaland   oc 
xijc  jord.  jorvijk^):  og  adra  jord   kielldvskoga   vjc:    jtem   a 
kirkian  iiijc  j  jordenne  Skaala^):  er  sera  Sveirn  gaf.  jtem   a 
kirkian  x  kyr  oc  Ix  asaudar:  ij  hesta:  oc  j  hross. 

m. 

AM.  263.  Fol.  bls.  11  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to  bl.    134—35, 
skr.  1601. 

Berufiordur  [gamall  maldage*). 
Olafs  kirkia  j  Bervfirdi  a  heimaland  halft:  þangad 
liggia  ad  song  og  allri  skylldv  ij  Bæier:  a  Bervfiardarstrðnd: 
þeir  sem  þar  erv  næster:  hvn  a  messvklædi  oc  kaleki  [ij 
AUtarissklædi:  marivskrift:  olafs  skrift:  jarnstikur  ij:  merki: 
lijkakrdakur:  kluckur  ij:  sloppur:  kantarakapa  med  salvn: 
og  onnur  med  Bastar(d):  skijrnar  sar  oc fontklæde:  graduale: 
sequencivbok:  samsett  a  veturinn:  de  tempore*):  ix  kýr:  Ix 
asavdar:  iiij  hross  eitt  gelldfiar  kvgillde:  vjc^)  j  vorv  eda 
virdingarfee:  mofærzla  j  kelldvskogaland  svo  mykla  sem  sa 
viU  er  j  Bervfirdi  er:  navstgiord  og  skipsat  a  þvfveyre: 
hvn  a  hrijs  eý  oc  kijdaholm:  laugness  holm:  kalholm:  gripe®): 
hroarsholm:  ædastein:  kellingarholm'):  seglstein:  herdibreid: 
kippisslog^).  þangad  liggur  reki  fra  nausttoft  af  vtanverdre 
valvardar  skridv.  þar  skal  vera  setvprestur  og  tekur  iiij 
merkur  kaups:  jtem  lagdi  sera  stulli  til  kirkivnnar:  nytt 
AUtarissklædi  [oc  Toxta  spialld^).  porcio  ecclesie  næstv  .v. 
ar.  sijdan  olafur  [hielt]  halfur  atiandi  eyrer:  er  stendur  til 
reiknings  vmm  iiij  ar:  medan  Jon  Stullvson  bio:  sem  reikn- 
ad  var:  vtan  þui  minna:    ef  hann  hefur   bætt    kirkivna^"): 


1)  Máldago  Sancte  Olafs  kyrkiu  i  Berufyrde,  B  2;  Berufiordur  259 
»)  Bl.  B2.  8)  [263!  4)  [felt  úr  268.  »)  xvj,  Vilch.  «)  gripne  Vilch.  ') 
kellingaholmm  268.  «)  Kypislaug,  Vilch.  »)  [et  cetera  268.  »<>)  Hingað 
að  orðrétt  samhljóða  Vilchni. 


1491.  BERUNES.  -  HÁLS.  M 

jtem  so  ordid  var  ornameptuin  kirkiunnar  j  Bervíirde  þa 
Steingrijmur  jsleifsson  tok  vid:  enn  kodran  jonsson^)  af- 
hentte:  [psalltare  gradall:  syngiandi  de  Sanctis  et  de  tem- 
pore:  seqvencivbok:  gradall  a  veturinn:  samsettur  med  pistla 
oc  gudzspioJl  oc  oratiur:  framau  til  paaska:  hymnabok.  les- 
bok  vm  langa  fostv:  ottvsongva  bok:  fra  jonsmesso:  og  til 
Adventv.  syngianda  commun.  brefere:  oc  vondur  kiriall:  kan- 
anum  bok:  kantarakapa  fostudag(!)  og  onnur  liettari*):  messv 
klædi  kostvlig:  Alltariss  brvn  gulllogd  [og  fordukar  nýer: 
forn  hokuU:  ij  AUtarissklædi^). 


59.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  „Byrnesi"  (Berunesi)  við  Berufjörð. 

AM.  263.  Fol.  bls.  9,  skr.  1598. 

Stephans  maldage. 
Kirkian  ad  Byrnesi*)  a  xx^  j  heima  lande:  xv  kvgiHde: 
jnnan  stoks:  c  med  bat.  jnnan  kirkiv  kalekur:    measyklædi: 
ij  kluckur:  j  BÍalla:  þar  liggia  vnder  iiij  bæier.  þar  falla  ij 


avrar. 


60.— 61.  [1491-1518]. 

Máldagar  tveir  Hálskirkju  1  Hamarsfirði. 

I. 

AM.  263.  Pol.  bl8.  9,  skr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  133a,  skr.  c. 
1600. 

Stephans  maldage*^). 

Kirkian  ad  halsi:  a  heima  land  alltt.  ix   kvgillde:  ijc  j 

koplvm:  halftt  annad  hundrad   j    busgognvm:   jtem:   jnnan 

kirkiv:  kalekur  nyr:  og  annar  lijtill.  tuenn  messvklædi:    ein 

klucka  oc  BÍalla:  þar  liggia  til  ij  bæier  og  fellur  .v.    alner. 


*)  Kemr  við  bréf  eystra  1465,  og  hélt  Eyvindará  í  30  ár  fyrir  1493. 
(«  [felt  úr  268.  »)  [felt  úr  268.  *)  o:  Berunesi.  '^)  Vnderhals  259. 

Ðipl.  Isl.  Vn.  B.  3 


á4  HOF.  -  ÞVOTTÁ.  Í49l. 

11. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  10,  skr.  1598.  —  AM.   259.    4to   bl.    134b,    gkr. 
1600.  —  BiskopBskjalasafn  2.  4to,  af{jkr..c.  1750. 

Stephans  maldage^). 
Kirkia  sancti   Andre^   Apostoli    vnder   halse  j   nirdra 
Alftaíirde  a  allt  heima  land^).  vj  kyr.  Ix.  asavdar;  iij  hesta: 
oc  iij  hross. 


63.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hofstaðakirkju  i  Múlaþingi  (í  Álptafirði). 

AM.  263.  Fol.  bls.  9,  skr.  1598.  —    AM.   259.    4to   bl.    1331),    skr. 
c.  1600. 

Stephþns  maldage]^). 
Kirkian  ad  hofstodvm  a  heima  land  alltt.  x  kýr.  11. 
asavdar.  vj  savde  tuævetra:  iiij  gelldær:  iiij  savdi  gamla 
þrevetra:  gridvng:  iij  hesta:  v.  hestamædur.  vj  fiordvnga 
ketil  sterckann.  annan  lijtinn  ketil:  iijc  jnnan  stoks:  jtem 
jnnan  kirkiv  tuenn  messvklædi  sterck:  sloppur:  kantara 
kapa:  ij  kalekar:  annar  lasinn:  baxturjarn:  ij  koparstikur: 
stor  klucka:  ij  miune:  íj  litlar  biollur:  liggia  vndcr  ij  Bæi- 
er:  þar  fellur  xx  alner. 


63.  [1491-1518]. 

Máldaöi  Þvottárkirkju. 

AM.  263.  Fol.  bls.  9,  skr.  1598.  —  AM.  259.  4to  bl.  133b,  skr.  c. 
1600. 

St[ephans  maldage]*). 
Kirkian  ad  þvottda:  a  heima   land   alltt   med   gognvm 
oc  giædvm:  hvn  a  x  kvgilldi:    hvndradz   heat:  og  fullrosk- 


»)  Vnder  HaUe  259.  «)  er  xc,  b.  v.  B  2.  »)  Hofstadur  austur  j  Alfta- 
firde  259.  *)  Þvotta  259. 


1491.        STARMÝRI.  —  GElMÉLLAÍl.  —  BJARNANES.  ^5 

id  hross:  oc  hvndrad  ÍDnan  stoks:  jnnan  kirkiv   ein   messv- 
klædi:  j^)  kalekur:  ij  kluckur:  þar  falla  xv  alner. 


64.  [1491—1518]. 

Máldagi  bænhússins  á  Starmýri. 

AM.  263.  Fol.  bli«.  98  skr.  1598.  Steadr  meðal  Stepháas  máldaga  og 
mun  vera  hans.  —  Biskupsakjalasafn  2.  4to,  afskr.  c.  1750. 

gamall  maldagi^). 
Bænhusid^)  á  starmýre  j  þvottaar  þijngvm  a  ij  kugiUdi. 


65.  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Geithellum. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  99,  skr.  1698.  —  Landsb.  268  4to  134b,  gkr. 
1601.  Þó  að  við  þennan  málda^a  standi  ekki,  að  það  sé  Stephánsmáldagi, 
mun  hann  þó  vera  frá  hans  timum. 

Geithellar  [gamall  maldagi*). 
Michaels[kirkia*)  d  geythellum  a  iiij  kýr.  iiij   asavdar- 
kugiUde  oc  ij  hross  fullroskin. 


66.  [1491—1518]. 

Máldagi  Bjarnaness  í  Hornaíirði  (minnisgrein). 

AM.  257.  4to  skb.  samtiða.  —  AM.  Apogr.  1659  með  hendi  Arna. 

Teítur  þorleifsson  hafdi  silfurknappa  fra  sancto  olafo  i 
biarnanesi.  nordur  vm  land. 

Jtem  var  silfurkross  burt  hafdr  or  hornafirdinvm  sud- 
vr  vnder  eya[fiðll] 


»)  eiru  259.    a)  b1.,  B  2.    »)  Bænhus,  B  2.    *)  [263.    »)  [sl.  263. 

8* 


36  HOFFELL.  Í491 

67.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hoffellskirkju  í  Hornafirði. 

AM.  257.  4to  Bkb.  Bamtíða.  —  AM.  Apogr.  2674   með    hendi  Árna. 
—  AM.  259.  4to  bl.  I35b— 136,    ekr.  c.  1600. 

HoffelP). 

Mariukirkia  ad  hoffelle  a  halftt  heimaland  med  auU- 
um  gaugnum  og  giædum.  vtan  pall  bondi  a  þar  i  omaga 
vist.  er  hann  keyptte  ad  magnuse^)  bonda  i  skal  fyrir 
•xijc 

Jn  primis  suinafell  xujc  iord.  oc  adra  xujc  iord  setberg. 
er  pall  bondi  palsson  lagde  kirkiunne  fyrer  gamlan  reikn- 
ingskap. 

hun  a  .xiij.  kyr  oc  attatigi  asaudar.  eitt  fylhross. 

Jtem  a  kirkian  fyrir  innan  sig.  ij.  messuklædi  vond. 
kalek.  alltarissteinn  oc  alltarisklædi.  kross  med  likneske. 
annar  silffurkross  cum  reliqviis  mariuskriptt.  Tomaslikneski. 
gudspialla  kross.  pals  likneski.  andreas  likneski  .iiij.  kluck- 
ur.  messuklæda  kista  vond. 

Þangat  liggur  vnder  krossbær  ad  tiundum  oc  lysetoU- 
um. 

Jtem  suinafell  oc  setberg. 

vard  kirkian  skylldug  pali  bonda  .xv.  aura  a  hinu 
þridia  hundrade  fyrer  kirkiu  vppgiord  [oc  bota  er  giordr 
hafdi  verit  af  officialis.  oc  þar  til  tvau  hundrut  fyrer  ny 
messuklæde.  er  hann  lagdi  nu  til  kirkiunnar  henni  til  eign- 
ar. 


68.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hofskirkju  í  Öræfum. 

AM.  257.  4to  skb.  samtiða.  —  AM.  Apogr.  2677  með  hendi  Árna. 
—  AM.  259.  4to  135a. 

^)  259.  2)  „Hier  liefur  íyrst  skrifad  vered  (í  257)  Jone.  enn  sidan 
corrigerad  med  sömu  henda  og  sama  bleke,  og  ur  Jone  giort  Magnuse" 
(AM.);  Jone  iib9. 


1491.  HOF  OG  SANDFELL.  37 

Hof  j  oræfum^). 

Kirkia  sancti  clementes  pape  martyris  a  hofe  aa  halft 
heimaland  at  fornu.  oc  nu^)  þat  at  auki  er  margret  þor- 
hallzdotter  lagdi  kirkiunne  þar  uppi  heimalandit  fyrir  halft 
skaptafellid  er  hun  kirkian  atti  til  forna  enn  greind  mar- 
gret  selldi^)  burt. 

Jtem  a  kirkian  [ein]a  ku.  xij.  ær.  xiij.  vetra  gamlan 
vxa.  ij.  naut  tuæuetur.  iij.  naut  veturgomul. 

þar  hefer  fallid  mðrk  i  porcio  vm  tvo  jaar  |hin 
næstu. 


69.  [1491—1518]. 

Máldagi  Sandíellskirkju  í  Öræfum. 

AM.  269.  4to,  bl.   135a-b,   skr.    c.    1600.    Stendr    hér  meðal    Step- 
hánsmáldaga,  og  er  áu  efa  frá  hans  dögum. 

Sandfell. 

Kirckia  j  Sandfelle  j  Litla  hierade  er  helgud  gude. 
jungfru  mariu.  Sancte  Andrese  og  hinne  helgu  Aunnu. 

Hun  d  heimaland  alltt  med  gognum  og  giædum. 

Jn  primis  syngianda  kommoii  med  lese.  og  brestur  da 
nockud.  Jtem  matutinale  ne  tempore  fra  festo  sanctæ  trini- 
tatis  til  adventum  og  er  þo  nockurn  partt  ecke  epter  ord- 
ine.  Jtem  matutinale  festiuale*)  fra  festo  Sancte  Johanniz 
Baptistæ  ad  Adventum  domini.  Jtem  Canonis  kver.  Jtem 
Sancte  Oanu  kver  syngiande  med  messu.  Jtem  missale 
pascale.  syngianda  samsett  De  tempore.  De  vigilia  paschæ 
ad  adventum  Dominj.  Jtem  missale  syngianda  samsett  efstu 
vikuna.  og  Graduale  j  kuerum  syngianda.  olystur.  obund- 
inn. 


*)  259.  »)  nyu  259.  ')  j  b.  v,  259.  *)  festinale,  hdr, 


38  REYNIR.  -  MIÐBÆLI.  149  1. 

Jtem  jnnstæda  kirckiunnar.  j  Sandfelle.  v  kyr.  xij  ær. 
eitt  hross. 

Jtem  portio  vj  aurar  vppd  eitt  dr  medan  sera  Jon 
Jllugason  hefur  halldid. 

Jtem  á  kirkiaii  eina  Brun. 


70.  [1491-1518]. 

Máldagi  Reyniskirkju  í  Mýrdal. 

LADdBbókasafn  108.  4to,  bls.  560,  með  hendi  frá    lu.öld   eptir   bök 
ikrifaðri  1606. 

Reiner  í  MyrdaL 
Kirkian  á  Reinir  á  20c  i  Lande. 

[Jtem  4  og  2  ásaudar  kúgillde^). 
Jtem  einn  Silfurkaleik  vondann. 
Jtem  2  kluckur. 


71.  [1191-1518]. 

MAldagi  Miðbæliskirkju  undir  Eyjafjöllum. 

Landsbókasafu  108.  4to,  blá.  559—60,  ekr.  á  19.  öld  eptir  bók  skrif- 
aðri  1606. 

Midbæle. 
Kirkian  i  Midbæle  á  heimaland  hálft  med  gögnum   og 
giædum. 

item  4  kýr  og  l  ásaudar  kúgillde. 

Jtem  ein  messuklæde  og  einn  silfurkáleik  líten. 

Jtem  2  kluckur. 


73.  [1491-1518]. 

Máldagi  Steinakirkju  undir  ByjafjöUum. 

Landsbókasafn  108.  4to  b's.  659,eptir  bók  Bkiifaðri  lb06. 
»)  [Svo  hdr. 


1491.  STEINAR  -  DALR.  -  SKÚMSTAÐIR.  3^ 

Steinar. 
Kirkiaii  i  Steinum  á  Land  ad  Gnúpum. 

item  1  kirkiune  ein  messuklæde  og  laus  hökull. 
item  1  alltaresklæde  og  1  kórkápa. 
item  1  klucka. 


73.  [1491—1518]. 

Máldagi  Dalskirkju  undir  Eyjafjöllum. 

AM.  263.  Fol.  bls.  31,  skr.  1598.—  Landsb.  268.  4to  bl.  153a,gkr. 
1601.  Þetta  er  Stephánsmáldagi.  Ártal  handritsius  1558  er  vilt.  Næst 
á  undan  er  máldagi  Marteins  frá  1553.  —  Lindsb.  108.  4to  bU.  482. 

Dalur^). 

Kyrkiunnj  j  dal  gaf  fyolfur  logmadur  halfa  sýnstu 
raork.  oc  halfuann  saudhusvoll.  vnder  eyafiollum.  enn  kirki- 
ann  atti  adur  þessar  jarder  halfar.  eru  þær  nu  aliendiliga 
kirkiunnar  eign.  [et  cetera. 

Hid  Eyolfe  Biskup(s)  mdg  þar  fæ  eg  ongvaii  reikn- 
ingsskap^). 


74.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Skúmstöðum  í  Landeyjum. 

Landsb.  268.  4to  bl.  162-153,  skr.  1601.  —  AM.  263.  Pol.  bl.  31, 
skr.  1598.  —  Landsb.  103.  4to  bls.  481—82. 

Skumstader^) 

[Kyrkia  ad  skumstðdum  cL  prests  skylld  i  heimalande  et 
cetera*). 

Jn  primis  voru  sa  skumstodum  bækur  xvij  ad  taulu 
þær  sem  hæfar  voru  mestur  partur.  xij  manada  tijder.  ottu 
saungvar  oc  messur.  oc   þar   til   iij   skrædur   ad    auke.   iij 


*)  [Dalskirkia  1653,  268.  «)  [b.  v.  108,  og  er  það  viðbót  frá  dög- 
nm  Gizurar  biskups  eða  Marteins.  *)  263;  aa  BkumBtodum  1553  268, 
en  er  vílt.  Marteinsmáldagi  ít&  1553  er  naesti  máldagi  á  undan  i  band- 
ritinu.    *)  [b.  v.  108, 


40  FIFLHOLT.  -  VÖLLR.  -  KELDUR.  1491. 

messuklæde.  fontzklæde^)  oc  alltarisklæde.  brun  oc  Corduk- 
ar.  kantara  kapa  hæf.  med  silke.  enn  onnur  fordiorfud  oc 
godur  hokuU.  fordiarfadur.  einn  kaleikur  miog  losadur.  skrijn 
oc  ij^)  Glodarkier.  alltaris  steirnn  oc  olafz  likneski.  peturs 
likneske.  laurentius  likneske.  katrinar  oc  mariu  likneske. 
kross  med  understaudum.  er  þetta  allt  fordiarfat  af  vatne 
oc  fua.  vj  klukkur.  ij  alltare  oc  forme  oc  skrudakista. 


75.  [1491—1518]. 

Máldagi  Fíflholtskirkju  í  Landeyjum. 

Landsbókasafn  108.  4to  bla.  560  eptir  bók  skrifaðri  1606. 

Fíflhollt. 
Kirkian  1  Fíflhollte  á  1  kú  og  4  ær. 


76.  [1491-1518]. 

Máldxgi  hálfkirkjunnar  á  Velli  í  Hvolhrepp. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  659. 

Veller. 
Hálfkirkian  á  Velle  á  4  kúgillde. 
item  eina  litla  klucku. 


77.  [1491-1518]. 

Máldagi  Keldnakirkju  á  Rangárvöllum. 

AM.  257.  4to  skb.  samtiða.  —  AM.  Apoí^r.  2658  með  hendi  Árno. 

Kirkia  sancti  pauli  apostoli  a  kelldum    a  nv  alla  iord- 
ina  stockalæk. 


»)  sl.  263;  2)  8l.  i;63. 


1491.  ÁS.—  OFANLEITL  41 

78.  [1491—1518]. 

Máldagi  Ásskirkju  í  Holtum. 

LandsbókasafQ  108.  4to  bls.  560. 

As. 

Kirkian  i  Ase  á  Jólgeirsstade  er  Kolbeinn  Petursgon 
gaf  henne. 

Hún  á  neka  er,  greindur  Kolbeinn  gaf  henne.  er  ligg- 
ur  fyrer  Þyckvabæ.  Enn  þesse  eru  þar  fiorumðrk.  fyrer 
vestan  audner  i  midt  Burfell.  enn  fyrer  austan  stendur 
Stika.  og  þadan  rettsyni  i  þickvabæar  ....  Skardsfiall 
austanvert. 

Jtem  á  kirkiaii  12  kugillde. 

Jtem  i  kirkiunne  þrenn  messuklæde.  1  kaleikur  brák- 
adur. 

Jtem  2  kluckur.  2  koparhiálmar. 

Jtem  Járnhiálmur.  2  kertapípur  med  kopar. 

item  1  alltaresklæde. 

item  brún  med  10  skilldum  med  Silfur.  og  2  smápen- 
ingar  millum  hvers  skilldar. 

item  eitt  glódarker. 


79.  [1491— 1518J. 

Máldagi  Andreaskirkju  fyrir  ofan  Leiti  1   Vestmannaeyjum. 

AM.  263.  Fol.  b!s.  91,  skr.  1598.  Máldaginn  er  ekki  gamall,  og 
mun  áu  efa  vera  frá  tímum  Stepháns. —  BiskupsskjalaBafn  2.  4to,  afskr.  c. 
1750  (meðal  Stephánsmáidaga). 

gamall  maldagi^). 
Kirkia  sancti  Andree  fyrer  ofan  leiti  j    vestmannaeyi- 
um  a  iij  kyr.  [ij  hross^).  xx.  ær   oc   einn   hest   veturgaml- 
ann.  vj.  trog.  ix.  kierolld.  iij    pijpur.   viij   tvnnuhrof.   einer 

*)  Maldage  kyrk(i)unnar  i  VeBtmannaey(i)um,  B2.  *)  [sl.  B2. 


42  OFANLEITI.  1491. 

barkrokar.  nafar.  pall.  x.  fiordvnga  ketill.  Liaspijknr.  forn 
avxe.  ij  bryne.  v  onglar.  klavflavd.  x  fiordvnga  ketill  [nyr. 
oc  annar^)  vondur. 

jtem  ornamentum  kirkivnnar. 

þrenn  messoklædi.  oc  enn  ad^)  avk  einn  sloppur.  silf- 
urkalekur.  graduale  per  anni  circulum.  missale  bok  de 
sanctis  oc  de  tempore  fra  Aduentv  oc  til  passionem  domini. 
de  sanctis  messvbok  vm  xij  manvdi  syngiande  med  comm- 
vnione.  de  sanctis  matutinale  vm  xij  manude.  [ottvsongva 
bok  med  lese.  oc  ymnvm  fra  Aduentv.  ocframan  til  svnnu- 
dagsins  epter  geisladaginn.  ottvsongvabok  fra  njv  vjkna 
fostv  oc  til  paska^)  ottvsongva  bok  fra  ad  vincula  petri  og 
til  Adventv.  de  sanctis  oc  de  tempore.  ij  ottvsongvabækur 
vm  paska.  de  sanctis  bok  vm  veturinn.  messvbok  frá  pask- 
vm  oc  til  trinitatis  dags  med  Domiuicum  a  svmared.  pro- 
cessionall  alfær.  kiriall  alfær.  canonvm  bok  med  ymnum  oc 
orationibua  qvotidianis.  og  onnur  vond.  psalltare.  capitular- 
ius  med  ymnum.  lesbok  frá  paskvm  de  tempore.  ocframm 
a  svmared.  oc  er  oll  roten.  Andreas  skriftt.  trinitatis  skrift. 
ij  mariv  skrifter.  onnv  skript.  Olafs  skriftt.  Stephunus^) 
skrift.  Lavrentius^)  skriftt.  ij  kopar  krossar.  gudz  sonar  lik- 
neski.  katrijnar  likneski.  margretar  likneski.  gomvl  brijk 
yfer  AUtare.  kross  med  vnderstodvm.  eitt  glodarker.  iij 
kluckur.  vatzberi  [med  tin^).  ij  .Alltarissklædi.  ij  glitader 
dukar.  oc  þridie  vondur.  iiij  koparstikur  smar^).  tiolld')  vond. 
skruda  kístv  hrof  vondtt.  ij  hialmar.  ein  kanna^)  lijtil  vond. 


80.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Kirkjubæ  í  Vestmannaeyjum. 

AM.  257.  4to  skinnbók  eamtíða.  —   AM.    Apogr.    2679    með    hendi 
Árna.  —  AM.  263.  Fol.  bls.  92,  ekr.  1598. 


0  [öl.  B  2.  2)  eitt  B  2.  8)  Stephani,  B  2.  *)  Laurentii,  B  2.  »)  [Jtem 
(!)  B  2.  «)  fijnar,  B  2.  ')  ij  Tiolld,  B  2.  «)  panna  (!)  B  2. 


1491.  KIRKJUBÆR.  43 

gamall  maldagi^) 

Kirkian  j  kirkiubæ  j  vestmannaeyium  er  helgud  allz- 
valldanda  gudi.  jungfru  marie  oc  hinum  heilaga  nicholao. 
uar  hun  vigd  sunnudag^)  hinn  næsta  epter  qvasi  modo 
geneti. 

kirkian  a  land  þar  j  eyiunum  er  heiter  ad  Bilustodum 
oc  þar  tíl  uj^)  kýr.  xuj*  ær.  hest  oc  hross. 

jtem  ornamentum.  messubok  de  sanctis  per  annum.  et 
de  tempore  fra  paskum  oc  til  adventu.  oc  onnor  messubok 
fra  jolafostu  oc  til  paska  samsett  med  gudspiollum  oc  pistl- 
um  oc  oracium.  ottvsonguabok  samsett  oc  ad  ollu  alfær  oc 
med  messum  de  tempore.  fra  paskum  oc  til  aduentu.  ottu- 
songuabok  de  sanctis  per  annum.  de  sanctis  bok  med  gud- 
spiollum  oc  pistlum  oc  oracionis^)  per  annum.  sequenciubok 
per  annum  salltare  alfær.  kanonem^)  bok  alfær.  procession- 
all  alfær.  dextera')  pars  j  norrænu,  messudagakuer.  efztu 
viku  orda.  ottusonguabok  de  tempore  fra  sunnudeginum  ept- 
er  xiij.  dag  oc  til  paska.  nicholas  saga  ny  oc  onnur  vond. 
kiriall  gamall.  tuenn  alitarisklædi.  tuenn  messuklædi  alfær. 
serkur  oc  ij  hoklar  ad  auk  sloppur  oc  kapa.  forii.  fonz  um- 
buningr.  brik  yfer  alltare  gomol.  kross  med  vnderstodum. 
nicholas  skript.  mariu  skript.  Antonius  skript.  thorlaks 
skript.  koronacio.  mariu^)  skript.  christoforus  skript.  pals 
skript.  Barbaru  skript.  Gabriels  skript.  x  koparstikur.  ij 
glodarker.  baksturiarn.  ij  kistur  læstar.  oc  en  þridia  vond. 
ij  kluckur.  j.  bialla.  j.  silfurkaleikur.  oc  annar  koparkalek- 
ur. 

jtem  jnnan  gdtta  iij  kierolld  med  ij  skiolum.  ij.  pipr 
oc  ij  hogsetur  uond.  uj^)  skaler.  iiij  diskar.  ij  tinfot.  ij  tunnu- 
hrof.  ij  sængar  slitre*^).  j  halfkanna.  eitt  sallzer. 


>)  263  á  Bp^BSÍu.  2)  _  dagin  263.  ^)  iij  268.  *)  liij  263.  »)  ora- 
tiones  263.  «)  Cononvm  263;  ')  dcxtra  263;  ^)  mariæ  263;  »)  i^j  263.  ^^) 
slitur  262. 


44  STÓRINÚPR.  -  HRUNI.  —  REYKJADALR.  1491. 

81.  [1491-1518]. 

Máldagi  Stóranúpskirkju  í  Eystrahrepp. 

AM.  257.  4to  8kb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2675  mcð  hendi  Árua. 

Kirkia  sancti  olaui  konungs  a  nupi  i  eystra  hrepp  a 
svo  mickid  i  heimalandi  stem  stendr  fyrer  prestzskylld  oc 
diackna. 


83.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hrunakirkju  í  Hrunamannahrepp. 

AM.  267.  4^0  skb.  Bamtíða.  —  AM.  Apogr.  2694  með  hendi  Árna* 

Mariekirkia  i  hr[vna  a]  xx.  kyr  oc  hvndrad  tolfrætt 
saudar.  viij.  hundrvd  i  gelldvm  savdum.  ocþar  til  enngelld 
fiar  hvndrad. 

Jtem  xxij  hundrud  i  hestum  oc  koplum. 


88.  [1491—1518]. 

Máldagi  Eeykjadalskirkju  i  Hrunamannahreppi. 

Landsb.  268.  4to  bl.  128a.  skr.  1601.    Þessi  máldagi  mun  vera  frá 
tímum  Stefáns  biskups. 

Eeykiadalur. 

CDariukirkiaj  reykiardal  a  heimalannd  allt.  skog[ar]toft 
j  luciju  hofJa.  vj.  kýr.  fiogur  asaudar  kugillde.  ij  hross  full- 
roskin  oc  hid  þridia  veturgamallt.  einn  hestur.  ein  messo- 
klæde  et  cetera. 

þar  liggia  til  v  bæier  ad  tijuadum  oc  lýsetollum.  þar 
skal  vera  prestur  heimilisfastur. 


84.      ,  [1491-1518]. 

Máldagi  Gaulverjabæjarkirkju  í  Flóa. 

ÁM.  257.  4to  Bkb.  samtíða.  --  AM.  Apogr.  2654  með  hendi  Árna. 


1401.  GAULVERJABÆR.— GEGNISHÓLAB.-  ODDGEIEeSHÓLAR  45 

Jtem  reiknadizt  kirkiupeningar  i  gaulveriabæ  i  floa. 
fimtiger.  c.  þa  var  talin  sa  reikningsskapur.  sem  sira  auzuri 
biornssyni  var  gior  fyrir  stadarbot. 


85.  [1401—1518]. 

Máldagi  bænhússins  í  Gegnishólum  í  Flóa. 

AM.  2t53.  Fol.  bls.  55  skr.  1598. 

Byskups  stephans  maldage. 
Bænhus  j  nedrum  gegnissholum  j    floa.    a   kugilldi    og 
þar  til  hvndrad.  þar  skal  syngia  (vr)  Bæ  tolf  messur.  og  luka 
presti  half(a)  mork  j  savngkaup. 


86.  [1491—1518]. 

Máldagi  Oddgeirshólakirkju  í  Flóa. 

AM.  263.  Fol.  bls.  55  skr.  1598. 

Byskups  stephans  maldage. 
Kirkia  j  oddgeirsholvm  a  fimm  kyr   og   fimm    asavdar 
kvgilldi. 


87.  [1491-1518]. 

Maldagi  Kallaðarnesskirkju  í  Flóa. 

Landsb.  268.  4to  bl.  127b  skr.  1601.  Máldagi  þessi  mun  vera  frá 
tímum  Stepháns  biskup?,  því  hér  er  talið  mjög  mart  af  gulii  og  silfri 
fram  yfir  það,  sem  stendr  hjá  Vilchni. 

Kalladarnes. 
Krosskirkia  j  kalladarnesi  a  xx  hundrud  j  keimalande. 
skipshofnn  j  vertijd  j  ellida  hofnn    oc  garda  skipverium  oc 
naustgard.  skipshofnn  j  herdijsarvijk  oc  skreidargard  j  skala- 


46  KALLAÐARNES.  —  SKÁLHOLT.  —  HAMRAR.  Í49l. 

gerdé.  vidarbogg  j  gelldijnngasteine.  fioru  j  keflavijk  ad 
helmijnngi  vid  krysnvijkur  stad  ad  ollum  reka.  saudhofnn 
j  krijsuvijk  oc  husrum  manne  i  ad  geýma  þar  sauda.  fa  ket- 
il  oc  elldevid  oc  ij  menn  til  safnna  a  vorid  med  þeim  sem 
sauda  giæter.  selfor  j  breidamýre.  til  suejnaskala  oc  man- 
adarbeit.  torfskurd  j  audzholltz  lannd  suo  mikinn  sem  þeir 
vilia  er  j  kalladarnese  bua.  skog  j  saudafelle. 

Jtem  rodukross  et  cetera^). 

Jtem  teiknn  med  silfur.  xiij  sjlgiur  med  silfur.  tuð 
guU.  xij  skilldir  med  silfur  forgyllter.  auga  med  silfur.  ij. 
niste.  xj  silfurflugur  oc  xx  oc  viij  vmm  hanndvega  stack- 
inum.  ij.  siifurhnappar. 

xix  kýr.  iiij  a&audar  kugiUde.  ij  hross  oc  einn  hestur.  þar 
skal  vera  heimilisprestur  oc  messodiaknn.  þar  skal  aynngia 
messo  huernn  fostu  [dag.  de  cruce.  ef  eigi  ber  annad  festum 
a]  cetera^). 


88.  [1491— 1518J. 

Máldagi  Skálholtskirkju  í  Biskupstungum. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2676  með  hendi  Árna. 

Jtem  kirkian  i  skaJhollti  a  alla  olmodsey  i  þiorsaa.  enn 
oddaveriar  eiga  ad  fa  þar  til  godan  streng.  þann  sem  vel 
dvger.  aarliga.  greindri  kirkiu  i  skaihollti  til  gagns. 

Jtem  skal  Ivkazt  gamall  gelldingur  epter  fornre  skyldv 
fra  egelsstodum  til  skalhoUtzstadar  aarliga. 


89.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Hömrum  í  Biskupstungum. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  55  skr.  1598. 

Byskups  stephans  maldage. 
Kirkia  sancti    tborlaki  a  homrvm   j   skalhoUtz   kirkiv 

^)  Hér  fellir  máldagabókiu  úr  með  viija. 


149 1 .      SNÆFUGLSSTAÐIE.-OLFOSVATN.— ÚLFLJÓTSVATN.    47 

sokn.  a  x  hvndrud  j  heimalandi.  þar  standa  oc  xx  hvvdrud 
j  jordvnni  fyrer  omaga  vist. 


90.  [1491-^1518]. 

Máldagi  Snæfuglstaða  í  Grímsnesi. 

AM.  257    4to  skb.  sanitiða.  —  AM.  Apofjr.  2670  með  hendi  Árna. 

Halldor  bryniolfsson  hefer  gefit  gudi  oc  jvngfru  marie 
a  snæfoglsstodum  jordina  hry gg  i  floa  ihraungerdis  kirkiu- 
sokn. 


91.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Olfosvatni. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  55.  skr.  1598. 

Byskups  Stephans  maldagi. 
Kirkian  a  Olversvatni.  a  heimaland  halft.  sandeý.  kirkiv- 
EÍd.  kirkian  a  nv  viij  kvgilldi.  þar  liggur  til  eirn  bær. 
kirkian  lasin.  hana  a  skalhollt. 


92.  [1491—1518]. 

Máldagar  tveir  kirkjunnar  á  Úlfljótsvatni  í  Grafningi. 


AM.  257.  4to  skb.  sdmtíða.—  AM.  Apogr.  2686  með  hendi  Árna.  — 
BÍBkupaskjalasafn  2.  4to,  aískr.  c.  1750. 

Kirkia  sancti  petri  apostoli  a  vlfliotzvatne  i  grafninge  a 
jordina  viUingavatn  .xxc  ad  dyrleika.  þriar  kyr  oc  iiij. 
asaudar  kvgillde.  oc  .ccc.  i  koplvm. 


4Ö  ÚLFLJÓTSVATN.-  NÉS.  -  STAÐR.  1491. 

Jtem  kalek  oc  messvkledi.  ij.  klnckur.  kross.  mariv  lik- 
neski  oc  petvrs^)  likneski. 

II. 

Landab.  268.  4to  bl.  138a,  skr.  1601.  Þ6  þesBÍ  máldagi  sé  ekki 
samhljöða  Stephánsmátdaganum  hér  á  undan,  og  þó  þetta  sé  eigi  neínt 
Stephánsmáldagi,  fer  þó  varla  hjá,  því,  að  hann  er  frá  þessum  tímum. 

yifiiotzvatn. 

Peturz  postula  kirkia  a  vlfliotzvatnne  a  ij  kýr  oc  xuj 
ær.  cc  hundrud  j  koplum  oc  þar  til  xv  aura  kapal.  þar  til 
liggur  jord  viUijngavatnn.  xx  hundrud  ad  dyrleika  oc  kirki- 
an  áá  ijc 

Jtem  hundradz  hestur  j  morttuarium. 


94.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Nesi  í  Selvogi. 

AM.  263.  Fol.  bls.  55,  skr.  1598. 

Byskups  stephans  maldagi. 

Kirkian  j  nese  j  Selvoge  a  Snothus  viijc-  eirn  kalek. 
iij  kluckur.  þar  liggur  til  eirn  Bær  ad  halfv.  og  fellur  nv 
half  mork. 

kirkian  nidri  og  hefur  suo  leingi  verid. 


95.  [1491—1518]. 

Máldagi  Staðarkirkju  í  Grindavik. 

AM.  238.  4to  bl.  28,   skr.    c.    1570  (Bessastaðabók).  —    JSig.    143. 
4to  bl.  19—20,  149—150  skr.  1696. 

Stadar  maldagi  j  grindavik. 
Kirkian  da  stad  j  grindavík    er  vigd  med   gude:    sælli 
marie  og  johanne  postula.  steífano.  olafe  konge.  blasio  bisk- 
upi.  thorlake  biskupe.  heilagre  mey  katrine:  iiij  nottvm  ept- 

*)  Petri  B  2. 


1491.  STAÐE  í  GRINDAVÍK.  49 

ir  allra  heilagra  messo.  hun  aa  allt  heimaland:  og  hvn  aa 
allt  halft  annad  mælisland  at  husaþottum.  og  mork  vad- 
mala  ath  jarngerdarstodvm.  alldri  skal  minna  gialldazt  þott 
sa  hafi  eigi  fie  er  þar  byr:  giallda  skal  og  alla  kirkiv  ti- 
vnd  þott  hann  giore  meire  og  allir  heimamenn.  þadan  skal 
og  giallda  legkaup  undir  heimamenn.  giallda  þo  presti  lik- 
saungskaup.  hvn  aa  grasnautnar  hvalreka  iiij  vættir  og  siett- 
ung  vr  þeim  hlvta  er  hvsaþottvm  fylgir.  en  sa  hvalreki  er 
fra  valagnvpvm  og  til  biarnargiar.  ef  hvalvr  er  meire  en 
iiij  vættir:  þa  skal  skipta  j  helminga:  og  skal  hafa  grinda- 
vik  og  jarngerdarstodvm^)  og  hvsaþottir  helming.  þar  skal 
vera  heimilisprestur  sa  er  kirkiu  vardveitir:  skal  hann  á- 
býrgiazt  hana  at  ollv  og  alltt  kirkiv  fie:  kirkia  aa  rekafir- 
ir  biarksenda^)  og  til  gardsenda  er  gengvr  firir  vestan 
arfadali:  halfur  vidreki  aa  miUvm  biarnargiar  og  markz  aa 
arfadalsnesi.  halfur  vidreki  aa  oddbiarnarkielldu.  kirkia  aa 
skogfell:  hvii  aa  vj  kyr  og  hesta  ij:  vj  c  j  busbuhlutum: 
med  skipi.  hvn  aa  fiordvng  j  lonalandi  og  skal  hafa  af  þeim 
sem  kirkiv  vardveitir  sliktt  sem  hann  verdvr  vid  þann  a- 
sattvr  er  þar  byr:  skalholtz  stadvr  aa  hellming  j  hvalreka 
oUvm  vid  stad  j  grindavik  ef  meire  er  enn  iiij  vaattir  aa 
miUvm  rangagiogvrs  og  valagnvpa  þar  eigv  fleire  j:  En  þad 
verdur  attungur  skjptungar^)  hvals.  er  hlýtzt  j  þessv  tak- 
marki  j  skalhoUt.  og  þvi  eiga  staderner:  fiordung  vr  oUvm 
hval.  og  vm  fram  kirkian  j  grindavik  siettung  vr  hvsaþotta 
hlvta. 


96.  [1491—1518]. 

Máldagi  Laugarneskirkju  með  Sundum. 

AM.  238.  4to  bl.  27,  skr.  c.  1670  (Bessastaðabók).  —  JSig.  143. 
4to  bls.  16,  skT.  1696.  —  M&ldagabók  Biskupsskjalasafns  2. 4to  (eptir  bréfa- 
bók  Sigurðar  iögmannfl  JöDBSonar),  skr.  c.  1760. 


1)  Svo.    ")  =  biargsenda.    •)  B2. 
Dipl.  iBl.  vn.  B. 


50  LAUGARNES  -  EINGEY.  1491. 

Langarnes*). 

Kirkian  j  lavgarnesi  da  heima  land  halftt: 

X  kvgiUde  og  v  hross: 

fimta  hvorn  lax  af  veidi  þeirri  er  videyingar  eiga  j 
ellida  aa  firir  vtanu  þann  part  er  hallotta  þorsteinsdottir  gaf 
klaustrinv  j  videy.  er  þat  reiknad  v^- 

[Jtem  x«  j  metfie. 

Jtem  xiij  bækur  er  aa  er  xij  manadar^)  tider  allar: 
ij.  messo  klædi.  einn  kaleckur.  ij  kivckur  atorar^). 


97-100.  [1401—1518]. 

MiLDAGAB  Eingeyjarkirkju  fjórir. 

I. 

AM.  263.  Fol.  blB.  66,  akr.  1598;  er  hérumbil  orðréttr  eins  og  mál- 
dngi  Engeyjar  í  Vilcbinsbðk,  sem  er  eiginloga  Oddgeiramáidagi  frá 
1379,     (Dipl.  IhI.  III,  Nr.  281). 

Maldage  gingeýar  kirkiv.   Byskups  stcphans  maldage. 

Pa  er  lidid  var  fra  fæding  vors  herra  jesv  christi  CD 
vetra  oc  [iiijc  oc  iiij  aar*)  þrim  nottvm  fyrir  Hallvardz- 
messv  var  kirkia  j  Eingeý  vijgd  af  herra  Oddgeire  bisk- 
upe.  hinvm  helga  krosse  oc  hinvm  helga  Dionysio.  Thomase 
erchibiskupi.  Olavi  konge.  Thorlake  biskupe.  oc  hinne  helgv 
katerinv  med  þessvm  maldaga  er  hier  fylgier. 

ad  þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgann  oc  dag 
j  vikv  vmm  langa  fostu.  þann  sem  bondi  viU.  favstudaga  j 
jmbredegum.  greida  presti  tuær  merkur.  þar  skal  oc  vera 
heimiliss  prestur  ef  bondi  vill  oc  taka  iiij  merkur» 

þetta  a  kirkian.  kalek  oc  messuklædi.  glodarker  oc  v. 
kyr. 

þar  skal  oc  vera  oll  heimamani  a  tijvnd  oc  heima- 
manna  groftur.  skal  halftt  legkaup  leggiazt  til  heima  kirkiv. 
enn  halft  til  Laugarneskirkiv. 

Lysitollar  skvlv  aller  heima  takazt. 

*)  B  2.  ■)  Svo.  »)  [sl.  B  2.  ^)  [þannig  hdr.;  á,  að  vera:  iijc  Ixxix  aar. 


1491.  EINGEY.  51 

leggur  huafru  margret  Aussurardotter  nu  so  mikid  til 
kirkiunnar  ad  hun  skal  hiedan  af  eiga. 

jn  primis  xxxc  j  Eingeý  oc  v  kugilldi.  ein  messvklædi. 
kantara  kapv.  ii  alltarisklædi  med  dukum  oc  einvm  for- 
dukum.  lecktaradukur.  oc  ij  kertistikur  med  kopar.  oc  ij 
med  jarni.  kross  med  vnderstodvm.  marivakript.  thomas  lik- 
neski.  ein  AUtarisbrijk.  oc  lijtid  spialld. 

jtem  eirn  slopp  oc  refla  vm  korinn  med  glitudvm  duk- 
um. 

jtem  iij  merkur  vax.  halfmork    reykelsiss.    eitt  merke. 

jtem  vijgs  vatz  kietiU  med  tin.  ampull  oc  sacrarium 
mvnnlaug.  ij  bioUur.  einn  psalltare  oc  vij  bækur  adrar. 

n. 

AM.  263.  Foi.  bls.  66,  Bki.  1698.  Þessi  máldagi  mnn  yera  iiá  þyi 
litlu  eptir  1600. 

Byskups  stephans  maldage. 

Kirkia  j  Eingeý  a  fiordvng  hvals  j  oUvm  reka  millvm 
[foss  oc  vogslækiar^)  oc  seltiarnarlækiar  vtan  á  kirkivvijkur 
sande.  oc  j  Tiarnarlæk. 

jtem  fselvadi^)  vid  eijdsker.  tuo  nötleg  vestan  adgras- 
holmvm.  vegna  Grijms  palssonar'). 

gnn  bokin  heýrer  til  kirkiv  sancti  Andre^  a  Hofi  á 
kialarnese. 

m. 

AM.  238.  4to  bl.  27,  skr,  c.  1570.  — JSig.  143.  4to  bls.  16  c.  1696. 
Oddgeirsmáldagi  1379  er  grundvöllr  þessa  máldaga.  Þö  mun  hanu  yeia 
frá  dögum  Stepháns  bÍBkups. 

Eingeyar  maldage. 
Er  þesse  maldage  aa  kirkiunne  j  Eingey.  ad   þar  skal 
syngia  hvern  helgan  dag  oc  dag  j  viku  um  langafðstu  þær 
sem  bondi  viU.   föstudag  j    jmbredögum.    greida    preste    ij 
merkur. 


*)  [Svo.  ')  þ.  e.  Grimr  PáÍBSon  &  Möðruvðllum. 


5á  EINGEY.  -  BUAÚTARHOLT.  1491. 

þar  skal  oc  vera  heimilisprestur  ef  bondi  viU.  oc  luka 
þa  honum  iiij  merkur. 

kirkian  a  kaleik  oc  messuklædi. 

þar  skal  oc  heima  takast  oU  heimamanna  tiund. 

þar  er  heimamanna  groptur.  half  legkaup  skulu  heima 
takast  enn  half  leggiast  til  laugarnesskirkiu. 

Lysitollar  allir  skulu  heima  takast. 

Kirkian  á  fiordung  j  ollum  reka  millum  fossvogslækiar 
utan  ad  kirkiusande.  og  j  seltiorn. 

Jtem  selveide  vid  eidskere.  oc  ij  netlog  vestan  ad  giá- 
holmum^). 

IV. 

Biskupsskjalasafa  2.  4to^  afskr.  c.  1750  (meðál  Stepháos  máldaga). 

Maldage  Eingeyar  kyrkiu. 

Þessi  er  maldage  Eingeyar  kyrkiu  epter  tillage  hussfru 
Margretar  Ossurardottur. 

ÍD  primis  a  kyrkiann  .xxx.c  i  heimalandi.  v  kugiUdi. 
ein  messuklædi.  kantarakdpu.  ij  alltarisklædi  med  dukum 
og  einum  fordukum.  lectara  auk(!).  ij  kiertistikur  raed  kopar 
og  ij  med  jarn.  kross  med  vnderstðdum.  Mariuskrifft  og 
annad  lijkneski.  ein  alltaris  brijk  og  lijtid  spialld. 

Jtem  eirn  sloppur  og  refla  vmm  korinn  med  glitudum 
dukum.  iij  merkur  vax. 


101.  [1491-1518]. 

Máldagi  Brautarholtskirkju  á  Kjalarnesi. 

AM.  238.  4to  bl.  124b,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók,  =  a.)  —  Mál- 
dagabók  BiskupsskjalasafnsÍDS  í  Lanílaskjilaaafni  2.  4to,  bl.  75,  og  er 
afskript  síi  gerð  1749  (=  &);  er  hún  ekki  vel  nákvæm,  enda  marg- 
traneskriptnð:  „Þetta  er  ordrett  Coperad  eífter  þvi  gamla  brefe.  sem 
var  i  BrædratuDgu  og  vier  Baam  og  samanlasum.  er  vor  nofn  her  und- 
er  skrifa. 

Brædratungu  Anno  1665. 

Þordur  Stullason  meh.  Þordur  Einarsson  meh. 

1)  fíér  kemr  Laugarnessmáldagi  beint  á  eptir. 


1491.  BRAUTARHOLT.  53 

Ad  þetta  framanskrifad  sie  Rett  coperad  effter  sínne  Forskrifft 
vottum  víd  underskrifader  Anno  1691  þann  17.  Septembri8  ad  Siurbaj 
a  Kialarnese. 

Gudmundur  Jonsaon.  Þordur  Thorleífsson  mppria". 
E  h. 

Þar  eptir  fylgir  samþykt  kennidómsins  á  raáldaganum  gerð  og 
framfarin  í  Skálholti  6.  J61Í  1692,  og  rita  þar  undir  þessir  klerkar: 
Árni  ÞorvarðflBon,  Brynjóifr  Jónsson,  Oddr  Eyjólfsson,  Jóhann  Þórðar- 
son,  Vigfúá  ísleifsBon,  Páll  Gunnarsson,  J6n  Salomonsson  og  Hannea 
Bjömsson.  —  Þá  kemr  Btaðfesting  Christj/ins  amtmanns  MúUers  á  mál- 
daganum,  dagsett  á  Bossastöðum  26.  Júní  1694.  —  Því  næst  vottaþeir 
Kort  Jónsson,  Þorsteinn  Hákonarson  og  Sigurðr  Bryujólfgson,  að  mál- 
daginn  hafi  verið  upplesinn  fyrir  héraðsrétti  á  „Bæjaiskerjum"  (Býja- 
skerjum)  6.  Febr.  1749.  Síðan  er  þeísi  aískript  máldagans  löggilt  aem 
frumrit  („Dette  passerer  for  Original")  á  Þingvöllnm  14.  Júli  1749  af 
J.  C.  Pingel  amtmanni,  Ólafi  bÍBkupi  Gíslasyni,  Magnóai  lögraanni  Gísla- 
syni,  Bjarna  sýBlumanni  Hnldórssyni,  Vigfúsi  próföBti  Erlendssyni  og 
Sigurði  prófasti  Jónssyni.  Að  lyktum  sttðfesta  þeir  þessa  afskript  14. 
Júli  1749  k  Þingvelli  sira  Vígfús  ErÍQudsson    og  Einar  konrektor  Jóns- 


Maldagi  BrautarhoUtz  kirkiu. 

Kyrkian  j  BrautarhoUti  er  helgud  gudi  og  sancte  nicholasi. 

Hun  aa  heimaland  allt    fra    gardi    þeim    er    gengr    aa 

[miUi  Brautarholltz  og  Hofs ^)  íiall  vpp  og  fram  j 

sio  og  til  lækiaross  (þess  er)  gengr  j^)  milli  arnarhollz  og 
Myrarhollz.  kellda  su  aa  ad  rada  aem  gengr  nedan  j  Lang- 
holltzvad. 

Hun  aa  .  .  .^)  Langhollt.  og  suo  þadan  land  allt  fram 
undir  Fossa. 

Hun  aa  eingi  allt *)  flodfra  osenulækog  riett- 

syni  vr  Bliksteinum  og  til  fiaUz  vpp. 

hvn  aa  samreka  j  streinglaug  j  Laurentiusbaas  aa  Eeykia- 
neai. 

Hun  aa  halfan  stardal. 

Kirkian  aa  skog  allan  j  Hrauntungr  [er  liggr  fyrir  of- 
an  straum  edur  straund^). 


*)  eyða  í  a.    ^)  [6   hleypr  yfir  (!).    »)  eyða  í  a;  eingin  eyða  i  b,  *) 
[sl.  6. 


54  MÝDALR.  -    EYRI.  1491 

hun  aa  skoga  [j  skoga^)  j  akoradal  er  suo  heita.  Fest- 
arskogr  og  Margrietarskridr.  er  hustru  Margret  Aussurar- 
dottir  lagdi  til  kirk(i)unnar. 


103.  [1491-1518  eða  síðar]. 

Máldaoi  Mýdalskirkju. 

AM.  238.  4to  bl.  133,  skr.  c.  1570  (Bessastadabók). 

Mydals  kirkiu  maldagi. 

Mariu  kirkia  j  Mydal  aa  .x.c  j  heimalandi  og  viij  ær 
en  Jon  Palsson  lagdi  til  suo  .iiij.  kugiUdi  voru. 

þar  skal  syngia  annan  huern  dag  helgan  og  hinn  fiorda 
huem  ottusaung. 

xvij  avrar  skulu  lukast  j  tidaoffur  og  skal  heima  tak- 
ast  tiund  heimamanna. 

lysa  skal  fyrir  laughelga  messudaga. 


103.  [1491—1618]. 

Máldagi   Byrarkirkju  í  Kjós. 

AM.  238.  4to  bl.  124,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabök). 

Byrar  maldagi  j  Kios. 
Kirkian  a  Eyri  aa  .iiij.  kugilldi. 

Jtem  ein  gaumul  messuklædi  sterk. 

Jtem  iij  smakluckur. 

Jtem  þrid(i)ung  veidar  j  lagxfossi  j  lagsaa. 


104.  [1491-1518]. 

MlLDAGAR  tveir  Saurbæjarkirkju  á  Hvalfjarðarströnd. 

I. 

AM.  257.  4to,  skb.  aamtíða.  —  AM.  Apogr.  2655  með  hendi  Árna. 

*)  [avo  a;  sl.  b. 


1491.  SAURBÆR.  --  KALASTAÐIR.  55 

Kirkia  sancti  johannis  baptiste  i  sanrbæ  a  hnalfiardar- 
strðnd  a  heimaland  allt. 

Jtera  a  hvn  viij.  kyr.  oc  vij.  asandar  kngilldi.  oc  vij. 
hundrnd  i  koplvm. 

annar  reikningsskapnr  allur.  sa  sem  fallid  hefer  hier 
til.  er  knittur  med  þni  mote.  ad  sira  jon  skaptason  skal 
giora  vpp  kirkivna  siuo  ad  hvn  se  semiliga  standandL 

n. 

AM.  238.  4to  bl.  118b,  akr.  c.  1570  (Bessastaðabók). 

Kirkiu  maldagi  aa  Saurbæ  aa  Hnalfiardarstraund. 
Kirkian  j  saurbæ  aa  Hualfiardarstraund  aa  heimaland  allt 
med  gaugnum  og  gædum.  Hrafnaberg.    Ferstiklu.   Karanes. 
Haufda.  Sæfargard  halfan. 

Jtem  .iiij.c  j  osi  j  garda  kirkiu  sokn. 


105-106.  [1491—1518]. 

Máldagar  tveir  Kalastaðakirkju  á  Hvalfjarðarströnd. 

AM.  267.  4to  8kb.  aamtíða.  —   AM.  Apogr.  Nr.  2656.  —   AM.  263. 
Fol.  bl8.  71,  skr.  1698. 

gamall  maldagi^). 
Kirkia  sancti  petri  apostoli  a  kalastodvm  a  hualfiard- 
arstrðnd  a  kambsland  halft  oc  þar  v.  kvgilldi.  oc  þa  er 
biskup  steffan  vigde  halfkirkiuna  þar  gaf  hann  leyfe  til  ad 
þar  se  hion  saman  vigd  born  skird  oc  konur  j  kirkiu  leidd- 
ar.  þeirra  manna  sem  þar  eru  heimelisfaster. 

U. 

AM.  238.  4to  bl.  118,  skr.  c.  1670  (Bessastaðabók). 

Kalastada  maldagi. 
Kirkian  aa  kalastaudum  aa  allt  halft  Kamsland  aa  milli 


»)  AM.  263. 


56  GAEÐAR.  -  HEYNES.  1491. 

Griotar  og  Kambsar  sa  motz  vid  Holms  kirkin  og  eitt  fliot 
j  LagsdoL  fyrir  vtan  Midfellzmula.  HenDÍ  fylgia  .iiij.  kyr  og 
.xij.  ær. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgan.  Inka  presti 
ij  merkur.  skulu  takast  heima  tiundir  og  liostollar. 


107.  [1491—1518]. 

Máldagi  Garðakirkju  á  Akranesi. 

AM.  238.  4to,  bl.  112b  (Bessastaðabók)  skr.  c.  1570.   —    JSig.  143. 
4to,  bls.  154  8kr.  1696. 

[Maldage  kirkiunnar  j  Gordum  a  Akranese^). 

Kirkian  j  gaurdum  da  akranesi  da  heimaland  allt. 

hun  da  millum  oss  j  arnarnesi  og  griotgardz  j  galm- 
azuik  allan  storReka  og  aull  þau  trie  er  þar  eru  leingri 
enn.  vj.  alner  og  bolauxi  [megi  setia  aa  fyrir  framan^). 

hun  m.  Reka  allan  upp  med  ala  da  og  allt  land  jnn  ad 
merkurlæk :  enn  sa  er  vid  gardinn  ad  oai : 

Selfarir:  ij:  adra  vpp  med  leira  firir  vestan  gagnuart 
biskupsbrecku  adra  fram  da  mastaudum: 

afRÍett  j  suanga  aullum  nautum:  en  cii  gagnheidi  aull- 
um  saudum. 


108.  [1491-1518]. 

Máldagi   Heynesskirkju  á  Akranesi. 

AM.  238.  4to,  bl.  118  (Beseafitaðabók),  skr.  c.  1570.    —  JSig.    143. 
4to,  blB.  155— 156,8kr.  1696. 

Heýnes  maldagi. 
Þessi  er  kirkiu  maldagi  ad  heynesi. 
Par  liggur  til  heimaland  halft  og  waurduhus  half  med 

*)  [143.  «)  [b.  x.j  vantar  í  handritin. 


1491  HEYNES.  -  HÓLMR.  57 

auUum  gædum  þeim  adur  fýlgdu  heynesi  og  þeim  er  þor- 
biorn  keýpti  til  kirk(i)unnar : 

þar  eru  :viij:  kugildi  aiaudar  og  kyr  xij:  skrud  sitt 
allt:  silfurkaleik  gýlltan  er  vegur  :vj:  avra. 

þar  ikal  sýngia  huern  dag  laughelgan:  og  aiian  huern- 
ann^)  ottusanng  allar  tidir  jola  dag  hinn  fyrsta:  allar  tidir 
hina  efitu  viku  da  langfauitu:  og  fyrir  oa  paskadaginn.  aptan- 
saung  um  alla  paska.  faustudag  og  laugardag  j  aullum 
ýmbru  daugum:  og  fýrir  drottins  dag  eptir:  messu  ausku- 
dag  og  huern  faustu  dag  j  langafaustu:  fýrir  allar  mariu- 
messur:  advincula  pietri.  magnusmesso  fýrir  jol:  blasius 
messo. 

Sa  madur  er  da  heýnesi  býr  skal  hafa  heima  kirkiu 
tiund  sina:  og  heimamanna  sinna:  og  fra  uppsaulum: 

þangat  skal  syngia  prestur  ur  gaurdum:  presti  skal 
greida  tvau  hundrut  vauru:  og  fæda  hann  og  mann  med 
honum  edur  hest :  Sa  madur  er  da  heýnesi  vardveitir  kirkiu 
fie :  skal  hallda  hana  ad  vaxi  og  neýkelsi :  og  abýrgiast 
kirkiu  ad  laugum  og  allt  fie  hennar.  Mariu  er  kirkia  helg- 
ut  med  gudi  michli*)  og  pietri  postula.  rekar  allar^)  og 
veidar  fylgia  heýnesí :  fra  Rostungum  og  jnn  j  wigravik  til 
lækiar  þess  er  fellur  firir  jnnan  þorgrimsgerdi:  og  gerdit 
sialft:  fylgir  þangat  aaulfafiara  fýrer  sævargardi:  og  j 
skarfaskeri:  fiarbeit  da  ateinauauUum  allt  til  dalsokna:  af- 
riett  j  suanga  gelldnautum.  Skogur  i  skoradal  firir  nedan 
selialæk:  vtfra  eýri  hinni  nedri:  þessar  bækur  da  kirkian^). 


109.  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Ytra-Hólmi  á  Akranesi. 

AM.  257.  4to,  skinnblöð  samtíða.  —  AM.  Apogr.  Nr.  2657.  —   AM. 
263.  Fol.  bls.  71,8kr.  1598. 

gamall  maldagi^). 
Kirkia  sancti  olaui  kouvngs  a  ytra  holme    a  akraneie 
er  vigd  vorvm  horra  oc  greindum  sancto  olauo.  hvn  a  .x.c  j 


')  Svo.  «)  ekki  taldar.  «)  AM.  263. 


Ö8  HÓLMR. -LEIRÍ.  1491. 

heimalandi.  foc]  v.  [kvjgilldi.  þar  skal  syngiazt  annan 
huern  helgann  dag  forfalla[laust]  þa  er  preataskipan  verdr 
mogvlig  oc  luka  presti  .ij.  merkur  j  kaup.  þar  skvlv  tak- 
azt  heima  tiunder  oc  lysitollar  bonda  oc  husfreyv  oc  þeirra 
manna  er  þau  hallda  a  sinn  kost. 


110.  [1491—1518]. 

Máldagi   Innrahólms  á  Akranesi. 

AM.  238.  4to  bls.  118,  Bkr.  1570  (BesBastaðabók). 

Innra  holms  maldagi. 
Kyrkian  aa  Jnnra  holmi  aa  Kirkiubol  og  Tyrfingstadi. 
Jtem  hualreka  fra  Kirkiuhaumrum  og    til   Bresagerdis 
ef  meira  er  (en)  halfr  hualur.   vidarreki    allr   fylgir  j    þui 
takmarki  nema  keflareki. 

Jtem  aa  kirkian  j  heimalandi  med  vtlaundum  .xlc 


111.  [1491—1518]. 

MAldagi  Leirárkirkju  í  Leirársveit. 

AM.  23S.  4to,bl.  118b,  skr.  c.  1570  (BesBastaðabók). 

Leirar  kirkiu  maldagi. 

Kirkian  aa  Leira  aa  þrid(i)ung  j  heimalandi  og  vtlaund- 
um  og  þrid(i)ung  allrar  veidi  j  Lagxaa. 

Jtem  seigir  Olafr  Brandzson  ad  kirkian  eigi  Akrey  j 
Vogum.  Suanga  kot  j  Skoradal  og  skog  allan  austr  ad 
Suartagile. 

J  fridu  .ix.  kugilldi.  hundratz  hest  ogij  gelldfiar  hund- 
rut. 


113.  [1491—1581]. 

Máldagi  Melakirkju  í  Melasveit. 

BiBkupBskjalaBaíii  2.  ito^  afski.  frá  c.  1760  (eptir    br^abðk  Sigarð, 


1491.  MELAR.  59 

ar  lögmanns  JónsBonar).  Máldagi  þessi  er  bygðr  á  forna  m&ldaganum 
(frá  1180,  Dipl.  Isl.  I,  Nr.  61  og  VI,  Nr.  17B)  en  er  þ6  mikln  yngri  og 
telrmart,  ereigi  er  komið  undir  fyrri  en  lanngu  BÍðar.  Þó  er  hér  ekki 
gotið  um  England,  sem  ögmundr  biakup  lagði  til  1589,  og  er  þetta  því 
án   efa  máldagi  Steph&ns  biskups. 


Mela  kyrkia. 

Kyrkian  ad  Melum  er  helgnd  Gudi  almattkum  S. 
Mariæ.  Peturé.  Andrææ.  Stephano.  Olavo.  Laurentio.  Martino. 
Nicholao.  Thorlaco.  Agathæ.  Inciæ  og  Sanctarum  undecim 
og  0llum  helgum. 

hun  a  Melaland  allt  med  ellum  giædum  þeim  erThor- 
lakur  keiffti  og  Magnus  hefur  sijdann  tillagt  og  Selfðr  i 
Land  þad  er  liggur  a  miUi  fosslækiar  og  TunguÁr  og  vid- 
an  til  husa  og  bunautnar  medan  þar  gietur. 

eru  þes8i  Landamerki  miUum  Mela  og  Belgshollts  flat- 
ur  Steirn  fyrir  nordann  ösinn  a  skalalæk  og  vppa  steininn 
a  SkalahoUti  og  þadann  i  TitlingzhoUt  og  þadannAugiyn  i 
VorduhoUt  og  þadann  i  Byrgishollt  og  þadann  Augsyn  i 
Fiskilækiar  Steckia  og  þadan  i  fuglsþufu  skamt  fra  tun- 
gardi  ad  Fiskilæk. 

Stackgard  og  eingi  i  Fiskilækiar  veitu  og  vr  fuglþufu 
i  Jardkrossa  Sudur  veitu  vid  lækj  Og  Augsyn  þadan  i 
Stein  fyrer  ofann  hollts  föt  og  Augsyn  vr  hoUtinu  j  kring- 
lottar  þufur  og  Augsýn  þadann  i  Landbrotzkielldur.  sem 
Sunnann  ganga  i  vatnid. 

Gardur  er  geingur  vr  Melavatne  og  ofann  i  mejra 
vatn  fyrer  ofann  gard  A  Ase. 

Annar  gardur  ofann  ur  tungardi  A  Ase  og  ofann  i  gil- 
id  fyrer  vestann  Akurgierde  A  Ase. 

Kirkiann  a  reka  allann  þadann  fra  þvi  gili  og  til 
Steinsins  fyrer  Nordann  skálalækiar  ös. 

fiarmadur  af  Melum  a  ad  Sitia  a  tungardi  A  Ase. 

hun  a  Seliaiund  allt  er  liggur  i  miUum  fosslækiar  og 
og  tungu  Ár. 

hun  a  Skorholltinn  bædi  Sulunes  og  Jarkarlæk  og 
straumnes.  hun  a  og  nðtlðg  i  Borgarskier  a  Seleyre  og 
Seluaskier  vid  BelgzhoUtsholm, 


60  HÖFN.  -  HVANNEYRI.  -  BÆR.  1491. 

113.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Höfn  í  Borgarfirði. 

AM.  257.  4to  gkbl.  mjög  rotin  og  skallar  i.  —  AM.  Apogr.  Nr. 
2687.  —  AM.  263.  Fol.  bls.  70,  ikr.  1598.  —  BÍBknpsskjalasafn  2.  4to 
afskr.  c.  1760. 

gamall  maldage*). 

Kirkia  sancti  olavi  j  hofn  a.  x.  h[undrud  j  heimalandi] 

oc  fiogur  malnytv  kvgilldi.  jtem  [vc    eingi   j    andakjijl    er 

sira  snorre  j  stafhollti  [gaf  halfkirkiunne.  þad  erliggurfyr- 

er]  nedan  ytri  skelia  [breckv  oc  kallad  er  landvarnarnea]. 


114.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hvanneyrarkirkju  í  Borgarfirði. 

Biskupsskjalasafn  2.  4to,  afskr.  c.  1750  (eptír  bréfabök  Sigurðar  lög- 
manns  JónssoQar). 

Mariukyrkia  ad  Huanneyre  a  Tunguland  xijc  allt.  As- 
gard.  Kistu.  Ausu.  Horn  og  Drageyri.  liggia  þessar  Allar  i 
hennar  kyrkiu  sokn. 

med  Kistu  er  eitt  kugillde  er  Eodaii  d. 

Kyrkiann  þar  a  figkveidi  i  AndarkijlscLrfossi  ofan  ad 
Hrafnagili  enn  attHug  laxveidar  i  Grirazd. 

Selfðr  j  Jndridastada  land.  halfít  kyrkiuhollt.  skog 
þann  Kielldna  einge  og  Klocka.  torfskurdur  i  Ásgards  Land. 
Arnarholm  allann. 


115.  [1491—1518]. 

Máldagi  Bæjarkirkju  1  Borgarfirði. 

JSig.  143.  4to  bls.  362  á  pappir,  c.  1600  (Garðabók). 
»)  AM.  263.  Maldage  kyrkíunnar  i  Haufn  B2. 


1491  BÆR.  —  LÚNDR.  -  FlTJAÍt.  .61 

Bær  j  Borgarfirde. 

Jtem  afhendte  A^mandnr  Jonsson  J  Bæ  j  Borgarfirde 
Hauskullde  Þorgilssyne  epter  skipan  Herra  Stephanz  Jons- 
sonar.  þessa  peninga. 

XV  ær  med  lombam  oc  þrevett  hross.  j  fylia.  ij.  hesta. 
fyrer  hundrad  huorn.  ix  hiona  lioztoUa  og  hundrad  tolck- 
kierte. 


116.  [1491-1518]. 

Máldagi  Lundarkirkju  í  Lundarreykjadal. 

AM.  257.  4to,  8kb.  saratíða.  —  AM.  Apogr.  2651  með  hendi  Árna. 

Kirkia  sancti  Laurencij  a  lunde  i  lundareykiadal  a 
heimaland  allt  med  gognum  oc  giædum. 

þadan  eiga  ad  luckazt.  x.  aurar  voruvirder  til  skal- 
holltz  a  hueriu  aare. 

kirkian  þar  a  .xix.  c.  i  kugilldum  oc  fuUvirtum  pen- 
ingum. 


117.  [1491—1518]. 

Máldagi  Fitjakirkju  í  Skorradal. 

AM.  238.  4to  W.  118,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók). 

Fitia  kirkitt  maldagi. 
Kirkian  aa  fitium  j  Skoradal  aa  þridiung  j    heimalandi. 
xxc- 

Jtem  .vj.c-  j  Digranesi. 


118—119.       [1491-1518]. 

Máldagar  tveir  kirkjunnar  á  flæli  í  Flókadal. 

L 

AM.  257.  4to,  skb.  Bamtíða.  —  AM.  Apogr.  2685  moð  hendi   Árna. 
^  BiskupsBkjalasaín  2.  4to,  aískr.  c.  1750. 


6á.  HÆLL.  —  NOEDTUNGA.  -  HVAMMR.  1491 

Maldage  halfkyrkiuDnar  a  Hæle  í  FlokadaP). 
AUra  heilagra  halfkirkia  i    flocadal    a    [h]§le   a    fiaim 
hvndrvd  þar  i  landi  .oc.  v.  kvgiUdi.  enn  kirkivnne  i  reykia- 
hollti  voru  [luct]  iij.  kugilide  oc  .cc.  i  fridvm  peningvm. 

n. 

AM.  267.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2692  með  hendi  Árna. 

AUra  heilagra  halfkirkia  a  h§le  i  flokadal  a  fimm  hund- 
rud  þar  i  heimalande.  ok  fim  malnytu  kugilldi.  en  þri» 
kugilidi  ok  tuo  hundrud  i  fridum  peningum.  voru  luckt 
kirkiunni  i  reykhoUte  fyrer  uppgiof  tiundanna. 


130.  [1491—1518]. 

Máldaöi  kirkjunnar  í  Deildartungu  í  Borgarfirði. 

AM.  268.  Fol.  blB.  71  skr.  1598;  &  undan  er  Fossmáldagi  frá  1181 
(Dipl.  Isl.  I,  66),  en  þar  á  undan  eru  Stephánsmáldagar  og  Jóns  Krabba 
um  Borgarfjörð.—  Landsb.  268.  4to  bl.  139»  (meðal  Stepbánsmáldaga).— 
Biflkupsskjalasaín  2.  4to,  skr.  c.  1760  (eptir  btéfabók  Sigurðar  lög- 
manns  Jónssonar),  og  er  þetta  án  efa  Stephánsmáldagi. 

Deilldartunga  [gomul  maldagaskra^) 
Kirkia  sancte  marie  magdalene  j  deildar  Tvngv  j  borg- 

arfirdi  a  halfa  jordina  klephoiltzreyke  oc  messvklædi. 

jtem  V  kugilldi  epter  þui  sem  jon    b(ondi)    [sigurdzson 

hefer  tilaagtt^). 


131.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hvammskirkju  i  Norðrárdal. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  423—24  (niáldagasafn   eéra   J6ng   Hal- 
dörsBonar  i  Hitardai). 

Hvamur  j  norduraardal. 
Kirkian  j  Hvame  j  öorduraardal   d   þessar  Jarder   Hd- 

»)  B2.    »)  [263.    »)  [hefar  tilsagt  Sigurdsson  B  2. 


1491.  SKAEÐSHAMRAR.  ~  NORDTUNGA.  63 

rekstadi.  Hvol.  Krok.  xvc  j  Desey  og  xc    j  Dal    fram    frcL 
hvarfaá.  fröda  einge  02;  kleppstiju. 

Jtem  d  kirkian  x  kyr  og  Ix  asaudar.  xc  j    koplum  og 
i  busgagne  og  EUdsgðgnum. 


123  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Skarðshömrum  í  Norðrárdal. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  70,  Bki.  1598.  —  Landsb.  268.  4to  bl. 
81a-b.  Bkr.l601.  Þetta  er  Stefána  máldagi.  Árið  1431  setr  J6n 
biskup  Gerreksson  hálfkirkju  &  Skarðshömrum,  Yilchinsbók  cxlvj  (aptan 
við  Hvamm  i  Norðrárdal).  —  AM.  260,  Fol.  bla.  73.  Máldagi  þessi 
kynni  að  vera  frá  1508  (Sbr.  DI,  IV,  126),  og  er  þó  aðaiefni  hane  frá 
dögnm  J6nB  biskups  Gerrekssonar. 

gamall  maldage^). 

Kirkia  a  Skardzhomrvm  j  nordurardal  skal  vera  half- 
kirkia  med  þeim  skildaga.  ad  þar  skal  syngiazt  annan  huern 
dag  helgan  oc  luka  presti  ij.  merkur  kaups.  takast  þar 
heima  tijvnder  oc  liostollar  bonda  oc  husfreýiu.  oc  allra 
heima  manna. 

[jtem  a  kirkian  .v.  kugiUdi^). 


138.  [1491—1518]. 

Máldagi  Norðtungukirkju  í  Þverárhlið. 

JSig.  143.  4to  blB.  332  á  pappir,  ski.  c.  1609  (Garðabðk).  Man  vera 
Stephánsmáldagi. 

Nordtunga. 
Kirkian  j  nortungu  j  norduraardal  ai  land  er  heiter  at 
hogna[stodum]  viij  hundrud  ad  dýrleika. 
Jtem  xij  hundrud  j  annari  jordu. 
Jtem  er  þar  jnnstæda  vj  kugiUde. 


^)  Skardzhamrar  268.     »)  [bí.  Vilch. 


64  STAFHOLT.  -  STADARHRATJN.  1491 

m.  [1491-1518]. 

Máldagi  Stafholtskirkju  í  Stafholtstungum. 

BiskupsskjalsBafn  2.  4to,  afskr.  c.  1750  (eptir  bréfabók  Sigurðar 
lögmanns  JónBSonar).  ÞesBÍ  máldagi  er  bygðr  á  Steina  má-ldaga  (1140; 
Dipl.  Isl.  L,  28).  En  komið  er  hér  vm  fjórðungsveiði  Ferjubakka  í 
Þverá,  sem  íyrst  kemr  fram  í  Gyrðs  máldaga  (1358),  og  úr  þvi  að 
mart  af  máldögunnm  á,  þessnm  blöðum  er  frá  dögum  Stepháns  biskups, 
er  líklegast  að  þeesi  sé  það  og. 

StafhoUts  kyrkia 

Niculas  kyrkia  i  StafhoHti  a  heimaland  aUt  epter  þui 
sem  Steini^)  prestur  Porvardsson  setti  og  gaf  til  kyrkiu  þar. 
hun  a  Biarnardal  aUann  fyrer  ofann  mælifellsgiL  afriett 
i  Hrödurbiargar  dal  a  bak  Jafnaskardi.  iköga  vðU  i  Skardz- 
tungu  þad  er  vær  kðUum  KyrkiuhoUt.  Selfor  i  Þuerdrdal  vpp 
frá  Kuijum.  Hríjsey  A  Hreduvatni  ey  su  er  Þverdr  þing  er 
i.    Þræley  Sudur  fra  Bylzhðmrum. 

Laxveidi  i  ÞuercL  ad  þrem  hlutum  og  a  Feriubacki  i 
fiördunginn.  Kierveidi  i  Nordura  vnder  fossi.  Middals- 
mula  AUann.  tijunder  af  24  bæium. 

Enn  i  hiardarhoUti  Skardi  og  EskiuhoUti  skal  vera 
hejma  tijund.  enn  vr  GaUtarhoUti  skal  giaUda  i  StafhoUti  Sex 
aura  vðru  A  hveríu  dre. 


125.  [1491-1518J. 

Máldagi  kirkjunnar  undir  Hrauni  (Staðarhrauni)  á  Mýrum. 

Biskupaskjalasafn  2.  4to  afakr.  c.  1750,  (eptir  bréfabók  Sigurðar 
lögmanns  JónsBonar).  Þetta  mun  vera  Stepháns  máldagi  fyrir  Staðar- 
hrauni. 

Mariu  kyrkia  vnder  Hraune  a  heimaland  og  annad  ad 
Fossi  med  oUum  giædum.  Afriettur  i  Langavatnadal  naut- 
0Uum  og  Ua  ei  edrum. 


>)    Steirn,  hdr. 


1491.    AKRAK.  —  EIÐHÚS.  —  HOFSTAÐIR.  —  HRAUNLÖND.  65 

126.  [1491—1518]. 

Máldagi  Akrakirkju  á  Mýrum. 

Biskupsskjalasafn  2.  4to,  afakr.  frá  c.  1750  (eptir  bréíabók  SigDrðar 
lögmanns  Jónssonar).    Þetta  mun  vera  Stepháns  máldagi. 

Mariu  kýrkia  ad  0krum  a  heimaland  halfft.  Prestur 
þar  skal  hafa  hejtolla  af  7  bæium  og  qvijndisdal  allauD 
med  Sandnese,  halfa  Hafurstade,  hann  skal  og  annast  naud- 
syniar  allar  fyrer  sunnann  Kalfualæk^) 


137.  [1491—1518]. 

MAldagi  bænhússins  á  Eiðhúsumí  Miklaholtshreppi. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  75,  skr.  1598. 

gamall  maldagi. 
Bænhus  a  Eidihusum  j  Miklholltzkirkiv  sokn  er  helgad 
sancto  Nicholao.  þad  a  ij  kugilldi.  þar  skal  seigia  xij  mess- 
ur  oc  giaUda  presti  half  mork  j  kavp. 


128.  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Hofstöðum  í  Miklaholtshreppi. 
AM.  263.  Fol.  bls.  75,  skr.  1598. 

gamall  maldagi. 
Kirkia  a  Hofstodum  sancti  Nichulaj     a   iij    kyr   oc  iij 
asaudar  kugilldi. 

139.  [1491—1518]. 

Máldagi  bænhússins  á  Hraunlöndum. 

AM.  283.  Fol.  blfl.  76  «kr.  1598. 

gamall  maldagi. 
Bænhusid  a  hravnlondum  j  knerrar(!)  kirkiu  sokn  a   ij 
kueiUdi. 


^)  í  LiudsbókéiSdíui  10^3.    4to    bls.   429   (uiáidagasatn    séra   Jöns   i 
Hitardal)  meðal  Stepháns  máldaga  er  máldaginn  byo: 
„Akrar  a  mýrum. 

KirkÍBn  a  Ankrum  a  xxxc  j   heimalandi    og    reiknast    þad    halfft 
heimaland". 

Dipi.  iBi.  vn.  B.  5 


66  ÖNDVERTNES.  —  SEL.  —  EÝRÍ.  1491. 

þar  skal  syngia  xij  messur. 
giallda  presti  halfa  mork  j  kavp. 


130.  [1491—1518]. 

Máldagi  bænhússins  á  Öndverðunesi  undir  Jökli. 

AM.  263.  Fol.  bls.  76,  skr.  1598. 

gamall  maldagi. 
Bænhusid  a  Ondvordanesi  a  iij  kugilldi. 
þar  skulu  syngiazt  xij  messur  arlega    oc    lukazt    half 
mork  kavps. 


181.  [1491-1518]. 

3IÁLDAGI  bænhússins  á  Seljum  í  Helgafellssveit. 

AM.  263.  Fol.  bls.  75,  ekr.  1698. 

gamall   maldage. 
Bænhus  sancti  magnus  a  Selium  j  Biarnarhafnar  kirkiv 
sokn  a  iij  kvgilldi  i  jnnstædu  sijna.  þar  skvlu  syngiazt  xij. 
messur  oc  luka  presti  halfmork  j  kaup. 


183.  [1491-1518]. 

Máldagi  Eyrarkirkju  i  Álptaíirði. 

AM.  257.  4to  skb.  saratíða.  —  AM.  Apogr.  2652  nieð  hendi  Árna. 

Kirkia  hins  heilaga  marthini  aa  eyre  i  alptafirdi  a  skog- 
arstraund  a  xxc  i  eyium. 

Jtem  V.  kyr  oc  Ix.  asaudar. 

Jtem  bækur  oc  messuklædi  oc  annat  ornamentum.  ept- 
er  þui  sem  skrifat  stendr  i  reikningsskap  greindrar  kirkiu. 
þeim  sem  biskup  suein  godrar  minningar  hefer  giort. 

Jtem  lagdi  þuridur  husfreyia  oc  þorualldr  narfason. 
sonur  hennar.  til  kirkiunnar  jordina  langadal  hinn  minna 
er  líggur  a  skogarstraund  i  greindre  kirkiusokn.  fyrer  þann 
reikningskap.  sem  þeim  bar  ad  suara  fyrer  sig  oc   sin    for- 


1491.  SNÓKSDALR.  —  KVENNABREKKA.  67 

elldre.  og  hier  upp  a  gaf  biskup  stephan  fyrnefnd   mædgin 
ðUungis  kuitt  og  akiæiulaus  um  fyrnefndan  reikningsskap. 


133.  [1491  eða  síðar], 

Máldagi  Snóksdalskirkju  1  Dölum. 

Laudsb.  268.  4to  bl.  82b,  Bkr.  160L  „NB.  Þesse  œaldage  er  Magn- 
usar  biskups  edur  þo  helldur  Stephans  þvi  Sigurdur  synest  hafa  bued 
þar  1491"     (Sira  Vigfús  i  Hitardai  á  apássíu). 

Snoksdalur 
Kirkia  j  Snokzdal  er  helgud  hinum  heilaga  Stephano. 
hun  cL  lond  þriu  haif.  siioksddl  halfan  oc  þui  meira  sem  er  j 
millum  þroskalldar  oc  leirmula.  sionhendijnng  framm  j  d. 
Gilsbacka  halfann.  hordabol.  halfann  botnn  hia  suijnbiug. 
Dalaholmm  oc  skerin  med  val  attung  j  aullum  reka  d 
hardavelle  j  raillum  dranngs  oc  grinndar  oc  kiortre  ad  auk. 
val;  settunng  j  þeim  huolum  er  koma  d  fdllanndastada  reka 
j  hrutafirde.  alla  veide  j  midd  sem  lannd  liggur  vid  vt  j 
sio.  jtem  iiij  kýr  oc  einn  kapall  et  cetera.  Jtem  hafa  gef- 
ist  ij  hundrud.  porcio  ecclesie  vmm  næstu  vij  ar  medann 
sigurdur  dadason  hefur  halldid  fimm  hunndrud. 


134.  [1491—1518.] 

Máldagi  Kvennabrekkukirkju  í  Dölum. 

Ltndsb.  268.  4to  bl.  86a-b,  j^kr.  1601. 

.  KuennaBrecka. 

ClOariu  kirkia  a  kuennabrekku  oc  hins  blessada  johann- 
is  postula.  hun  d  heimalannd  allt.  krijnnglu  oc  kirkiuskog  oc 
kolstadi.  Jn  príjmis  vj  kýr.  v.  asaudar  kugilldi  oc  eitt  gelld- 
fiar  kugilidi.  einn  hestur  oc  eitt  hross. 

þetta  JQuana  gdtta  ij  sænngarflet  fanýt  oc  einnginn  dun  j 
vtann  klýpur  oc  annar  hrodi.  sextýgi  fiordunnga  keralld.  x. 
trog.  X.  keroil.  x.  diskar.  x.  bollar.  x  spænir  allt  fáuýtt  oc 
dukur  ídueytur.  einn  ketil]  oc  vnndann  botninn.  pallklædi 
gamalJt  oc  tialld  gamallt  oc  fdueýtt  huortueggia    oc    vijda 

6* 


68  KVÉNNABREKKA.  —  VAtNSHORN.  1491. 

bætt.  ij  kistur  fanýtar.  jtem  fyrir  jnnann  sig  tuenn  CDesso- 
klædi  oc  slopp.  corporal  oc  altarisstein.  ij  kalekar.  alltaris- 
bunijnngur  oc  glitadur  yfirdukur.  ad  sijra  jon  helgason  lagdi 
til  kirkiunnar.  fonntz  vmmbunijnngur  fanýtur.  fiorar  kluck- 
ur  ij  stærri  oc  ij  smærri.  aspicieiisbok  til  pdska.  Ottusaungua 
bok  fra  ii  vikiia  fostu  til  póLska.  dominicobok  a  sumarid 
med  lesi  oc  oracionis.  capitularius  per  annum.  ymiiarius 
per  annum.  processionall  per  annuni.  jtem  de  sanctis  messu- 
bok.  pistlar.  gudspioU.  oracior  per  annum  þar  med  comraun 
med  sama  hætti.  þar  er  a  kiriall.  kerttavijgsla.  oskuvijgsla. 
palmmavijgsla  med  processio  oc  kerttessvijgsla.  dominicor  a 
sumarmessur  samsett.  jrsk.  fdneýtur  grallari  oc  eru  j  burtu 
vr  honum  allar  dominicur  d  sumarit.  jtem  de  tempore.  grall- 
ari  a  saumarid  fdneytur  oc  vtlendskur.  jtem  samsett  messu- 
bok.  dominicor  a  sumarid  oc  er  þueiginn  vpp.  communis- 
bok  med  lese.  lesbok  a  sumarid  vand  de  sanctis.  ottu- 
saunguabok  frd  jonzmessu  baptista  til  advenntum  d«  temp- 
ore  CDessobok.  frd  advenntutil  paska  samsett  jrsk.  jtem 
pistlabok  oc  gudspialla  frd  adventu  til  pdska. 

jtem  hefur  þar  fallid  iiij.c.  j  porcionem  sijdann  sijra   jon 
helgason  tok  sijna  kuittan. 


185.  [1491—1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Vatnshorni  í  Haukadal. 

LiDdab.  268.  4to  bls.  85b-86a.,   skr.  1601. 

Vatnnshornn. 
Kirkia  ad  vatzhornni  j  haukadal  er  helgud  med  gudi 
og  mdriu  drottnijngu.  anndree  petro.  olauo  oc  thorldko. 
hun  a  xxc  jlanndi.  v.  kyr.  ij  ross.  vj.  c.  j  vadmdium.  kross 
oc  alltaris  brijk.  mariu  skript.  peturz  skript.  iij  kluckur  oc 
bialla.  onnur  brotin.  glodarker.  sacrarium.  munnlog.  alltar- 
isklædi.  ij  merki.  bækur.  ij  alltarisdukar  ovijgdir.  þar  skal 
vera  prestur  heimilisfastur  oc  taka  iiij  merkur.  þanngad 
liggia  XV  bæier  ad  tijunndum  oc   lýsetollum.    erv   .v.   bæn- 


1491.  HVAMMR.  -  SÆLINGSDALSTUNGA.  69 

hus  oc  takaat  vj  aurar  af  hueriu.  jtem  hefur  aukist  ein  kýr. 
iij  hross.  cc.  yadmcíla.  porcio  eccleiie.  vmm  xij  dr.  vj  c  oc 
vj  aurar.  er  þetta  gamall  reiknijnngskapur. 

suo  mickla  penijnnga  tok  grijmur  bonndi  jonson  med 
kirkiunni.  iiij  kugilldi.  fonnan  oc  fuinn  grallara  de  tempore 
per  annum.  de  sanctis  bok  fonna  med  gudspioU  oc  pistla 
oc  oracionis  per  annum.  salltara  skræda  fanýt  oc  eru  vr 
honum  margir  salmmar.  j  klucka  oc  bialla.  messuklædi.  ka- 
lek.  korporcLlis  oc  alltaria  stein.  jtem  hefur  þar  fallid  xij 
hunndrud  j  porcionem  j  xiiij  cLr.  er  bodid(!)  hefur  halldid. 


136.  [1491—1518]. 

MAldagi  kirkjunnar  í  Hvammi  í  Hvammssveit. 

BískupsskjalasBfn  2.  4to  afakr.  frá  c.  1750  (meðal  StepháuB  máldaga). 
—  Landsbókaaafn  108.  4to  bls.  424  (séra  J6n  í  Hítardal. 

Maldage  Kyrkiunnar  Huamms  i  Huammsiveit. 
Kýrkia  Sanctæ   Mariæ   Gudz    mödur   Sancti   Johannis 
Baptistæ  og  Sancti  Petri   Apostoli   i   Huammi   i    Huamms- 
sveit  a  .X.  kyr  og  Lx  ásaudar    og  þar  til  .v.  kugiUdi  eptir 
þui  sem  Gudne  bonde  afhendti. 


187.  [1491-1518  eða  fyrri]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Sælingsdalstungu. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  113a,  skr.  1601. 

Sælijnngzdalztunnga. 

Kirkia  j  sælijnngsdalztunngu  j  huamsueit   er   vijgd   ad 

vpphafe  til  heidurz  almdttigum  gude.  jumfrumarie  oc  sancte 

johanne  baptiste.  þanngad  liggur    tijunnd    oll    af    tuennum 

skogum.  leysijnngiastodum.     holum.     logum.     sælijnngsdaL 


70  SÆLINGSDALSTUNGA.  —  SÆLINGSDALR.  1491. 

groptur  oc  lysetoUur  oc  allar  skýlldur.  þaDrgad  a  ad  gef- 
ast  eyrirstollur  af  þessum  íiorum  bæium.  leysijnngiastod- 
um.  holum.  logum  oc  sælijungsdaL  kirkian  cL  lannd  ad  saur- 
um.  suo  oc  jordina  þammbarvollu  er  vlfrun  skipade  kirki- 
unne  fyrir  xvj  hunndrud. 

Jtem  cL  kirkian  iiij  kjr  oc  íiogur  asaudarkugillde. 

Jtem  vidreka  oc  hualreka  j  stikuvijk  oc  xij  manna 
jferd  j  saurbæiarfioru. 

þar  d  ad  vera  heimilisprestur  oc  sj'^iigia  til  asgardz 
huern  dag  helgann.  ymbrudaga  alla  oc  ij  daga  vmm  lannga- 
fostu  j  huerre  viku.  giallda  presti  .cc.  j  tijdaoífur  oc  fæ.da 
mann  med  honum  d  veturinn. 

Jon  bonnde  j  huammi  lagde  til  kirkiunnar  j  sælijnngs- 
dalztunngu  eyristoll  æfinliga  afhuoru  sijnu  lannde  er  skog- 
ar  heita  med  þeim  hætte  ad  þar  skal  skrifast  artijd  fodur  hans 
oc  modur  sialfs  hans  oc  tueggia  husfreyia  hans  oc  seigia 
salumessu  artijdardag  huers  þeirra  æfiuliga  et  cetera. 

Þar  skulu  gialldast  iiij  merkur  presti.  fellu  nidur  vij 
hundrud  af  porcione  fyrir  kirkivbot  messuklæde  oc  trinitátis 
lijknneske  er  gunnar  jonson  hafde  lagt  til  kirkiunnar. 
reiknast  nu  ad  epter  stendur  hunndrad  j  porcionem. 


138.  [1491—1518]. 

Máldagi  bænhússins  í  Sælingsdal. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  75,  akr.  1598. 

gamall  maldage. 
Bænhusid  j  sælingsdal  a  tuo  kvgilJdi.  eiga  þar  ad  seigj- 
azt  xij  messur  oc  luka  presti  vj  avra  j  kavp. 


139.  [1491—1518   eða  fyrri]. 

Máldagi  Hvolskirkju  í  Saurbæ. 

Landsb.  268.  4to  bl.  113^  s'^r.  1601.     Máldagi  þessi  cr    ffá    síðara 
hluta  15.  aldar  eða  dögum  Stepháns  biskupá. 


1491.  HVOLL.  —  TJALDANES.  71 

Huol  j  saurBæ. 

CDariu  kirkia  d  huole  j  saurbæ  d  verdmarskelldu  j 
huolzlannde.  ix  kjr.  hun  a  afrett  j  raokollzdal  ollu  gelldfee 
þess  bonnda  er  ad  huole  byr.  stodhrossabeit  a  sumar  vnnd- 
ir  kirkiufelL  þriggia  j  bersatungulannd.  jtem  ij  þijnghesta 
beit  a  hrossahialla  j  huijtadalz  lannd  til  alþijngiz  framan. 
jtem  þrætunes  einnge  j  belgzdalzjord  oc  eyrargardz  einnge 
j  mula  jord.  jtem  ij  manada  beit  a  buge  a  veturinn  ollu 
gelldfee.  letorfnna  ristu  vnnder  kidahol  sem  huolsmenn  þurfu. 
suijnadal  ad  eigii  fra  hafragile  til  rettargilz  fyrir  auatan 
framm  enn  allann  fyrir  vestann  framm.  þadan  jafnngeinngt 
ofan  til  volafallz.  Jtem  torfskurd  j  efra  brecku  lannd  sem 
hafa  þarf  til  selz  medann  huolmenn  hafa  selfor.  hun  a  mið- 
husa  lannd  oc  settung  j  hualreka  med  ennis  lannde  oc 
fyrir  breckulannde  j  mille  hunndzvordu  oc  stiga.  enn  þridi- 
ung  j  vidreka  j  mille  greindrar  hundzvordu  oc  kirkivlæki- 
ar.  Jtem  á  hun  xij  manna  jferd   j   sauluaíioru    til    reytzlu. 

kirkian  á  jnnann  sig  et  cetera. 

Jtem  lagde  sigurdur^)  til  kirkiunnar  messuklæde. 

reiknnast  porcio  vmm  viij '  ar  a  medann  greindur  sijg- 
urdur  hefur  halldid.  v.  hunndrud  oc  xl  alnnar  betur. 

Jtem  gaf  þorbiorg  ormsdotter  kirkiunne  ad  huole  af- 
rett  j  svijnadal  frá  mássgile  tihl  rettagils. 


140.  [1491—1518]. 

Máldagi    kirkjunnar  í  Tjaldanesi. 

AM.  263.  Fol.  bls.  73  skr.  1698.— Landsb.  268.  4to  bls.  107b  og  117b, 
Bkr.   1601.    Stendr    í    268  meðal  máldaga  frá  tímum  StepháDS  biskups. 

Tialldanes  [gamall  maldage^) 
Þollaks  kirkia  j  tialldaneae  a  hnifsker  oc   fyrer   innan 
sig  marivskrift   oc  þollaks    skrift.    oc    smelltann    kross.    oc 
Alltariss  bvning.  þar  skvlv  syngiazt  iiij  messur    oc   xx  fra 
gtadarhols  kirkiv. 


^)  Sigurðr    Geirmundsson   bróðir  Ólafs  tóna    yngra    átti    Hvol    og 
bjó  þar  (Bps.  n.  278).    ■)  [268. 


72         FAGRADALR.  —  BÚÐARDALR.  1491, 

þar  takazt   heima   tollar   oc  Tijvnder   bonda    oc    hvs- 
freyiv. 


141.  [1491-1518]. 

Maldagi  kirkjunnar  í  Fagradal. 

AM.  263.  Fol.  blB.  73  Bkr.  1598.—  Landsb.  268.  4to  bls.  llOa  og 
117l>  (hleypir  úr)  skr.  1601.  Þetta  mun  vera  Stepháas  máldagi  enda 
itendr  hann  i  268  meðal  bans  máldaga. 

Fagri  dalur  [gamall  maldage^). 

Mariu  kirkia  j  fagradal  a  fagradalstvngv  oc  fagureý 
oc  holm  jnn  af  eýnne  oc  vjc  j  hrvteyivm. 

jtem  fyrir  innann  sig  AUtarisg  stein  oc  AUtariss  bvn- 
ing  fornann.  kross  med  vnderstodvm.  marivskriftt.  [peturz 
skript^)  oc^)  olafs  skrift.  þar  skal  syngiazt  viij  messur  oc 
xL  fra  stadarholskirkiv.  þar  takazt  heima  tollar  oc  tývnder 
bonda  oc  hvsfreyiv  oc  allra  heima  manna. 

jtem  lagdi  sigurdur  bondi  kirkivnne  cc  j  hrvteýium. 
fyrir  porcio  þat  sem  fell  sijdan  hann  tok  vid  gardinvm. 

jtem  a  kirkian  Bugsker. 


143-143.  [1491-1518]. 

Máldagab  tveir  kirkjunnar  í  Búðardal. 

L 

Landsb.  268.  4to  bl.  llOa-b,  og  bl.  117b,  skr.  1601. 

Budardalur. 
CDikaelz  kirkia  j  budardal  d  huarízdal    allan  og  tinda. 
brodda  dalza  j  kollafirdi  med  ollum  reka.  hellu  holma  med 
oUum  skerium  oc  selueidar  flogum.  jtem  ij  sker.  jnn  oc  framm 

*)  [263.  »)  [8l.  268.  *)  sl.  268. 


1491.  BÚÐARDALR  -  SKARB.  73 

vndann  holmanum  oc  vj  kugilldi.  hest  oc  hross.  Jtem  vj 
manna  jferd  i  saurbæiar  fioru.  skulu  þar  sýngiast  Ix  mess- 
ur  fra  skardi.  oc  giallda.  c.  j  kaup.  þar  er  heima  manna 
groptur  oc  allra  þeirra  sem  deyia  j  tinnda  landi  oc  huarfs 
dalz  landi.  Jtem  a  kirkian  fyrir  jnnann  sig  [mariu  l(ikneski). 
mikal(s)  l(ikneski).  þollak(s)  (likneski)  oc  gudmundar  mýnnd. 
kross  gylltur.  CDessoklædi.  alltarisstein.  corporalia.ij  kluckur 
oceinbialla.  messubokhatijdar  synngianndi  samsett.  sæmilig 
ottvsonnguabok  de  tempore  oc  de  sanctis  fra  paskum  til  dom- 
ini(ca)  sancte  trinitatis  oc  vond  spalltara(!)  skræda.  mikalis- 
saga^).  jtem  hefur  fallid  j  porcio  sijdann  sygurdur  oddzson^) 
tok  gardinn  Ixxx  alnir  oc  c. 

n. 

Landsb.  268.  4to  bl.  139l>,  skr.  160L 

Budardalur. 
Kirkia  sancte  michael(is)    archanngelij    j    budardal    d 
skardzstronnd  á  jordina  broddadalzaa  er  liggur  j  kollafirde 
j  fellzkirkiu  soknn. 


144.  [1491—1518  eða  fyrrlj. 

Máldagi  Skarðskirkju  á  Skarðsströnd. 

Landsb.  268.  4to  bl.  llOb-lllb  og  118a  (hleypir  úr),  skr.  1601. 
Þessi  máldagi  er  æðilíkur  þeim  frá  1401  (DI,  III,  Nr.  650);  stendr  þ6 
meðal  Stepánsmáldaga,  og  kynni  þvi  að  vera  frá  hans  tið  iþeirri  mynd, 
sem  hann  er  hér. 

Skard. 

Mariukirkia  ad  skardi  d  skardzstronnd   oc   hins  helga 

olafs  kongs  d  heimalannd  halft  med  geirmundarstodum  half- 

um  oc  allt  lanndid  ad    a.  rufeýiar    med    kalfum.    lanngeý. 

halfa  kongurseý.  olafseyiar  halfar.  oc   sigrijdarholm    allann. 


*)  [et  cetera  268b  og  hleypir  þessu  úr.  *)  Oddr  faðir  Sigurðar  i  Báð- 
aidal  dó  1506. 


74  SKARÐ.  1491. 

aurfuriseyiar  halfar.  jna  litlu  oldfseý  hcLlfa.  þrid  hluti  j  vid- 
reka  fyrir  þorpum  oc  hualreka  milli  kdrhafnar  oc  grinndar 
ad  frateknum  sem  felJzkirkia.  oc  tunngu  kirkia  eiga  oc 
tueimur  tolftunngum  j  hualreka  er  annann  a  tungu  kirkia 
enn  annann  [huamms^)  kirkia  oc  þeim  vidreka  er  bænhus- 
id  j  þorpum  a.  af  b^nhusvijk  j  þorpum.  eru  þad  vj  sex 
alnna  tre  oc  minni.  enn  stadurinn  j  skalholJti  fiordunng  j 
vidreka  j  grejndu  takmarki  jafnt  vid  skardzkirkiu.  jtem  a 
kirkian  a  skardi  hdlft  brecku  lannd  j  bitru  med  hualreka 
oc  vidreka  til  hunnzvordu  oc  kiortre  d.  hun^)  huerium  xij 
manudum  vnndir  gudlogshofda.  jiin  til  stiku  huar  semkem- 
ur.  er  halldijs  gaf  d  gnijp  kirkiunni.  jtem  skipstod  kuitta  j 
biarnneyium  med  budarstodu  oc  hialli.  fiogra  manna  oc 
XX  jferd  (j)  saurbæiar  fipru.  budarstodu  oc  hrossabeit  vid 
stord  j  tialdanes  landi  medann  fiorufor  stædi  yfir  er  hall- 
dora  narfadottir^)  gaf  kirkiunni  þa  hun  atti  tialldanés.  jtem 
d  kirkian.  1.  c.  j  kugilldum  gelldíe  og  koplum.  jtem  a  kirki- 
an  fýrir  jnnan  sig*)  bríjk  yfir  alltari.  ij  mariu  skriptir. 
kross  yfir  kordyr.  peturz  lijknneski.  olafz  lijknneski.  marie 
lijknneski  magdalen§.  jtem  fimm  manna  messuklædi.  einn 
hokul  ad  auki.  ij  sloppar.  ij  kanntara  kapur  fáneytar.  ij 
merki.  ij  kalekar.  eirii  kross  gýlltur.  ij  alltarisklædi.  er  ann- 
ad  glitad.  enn  annad  med  lerept.  ein^  alltarisbrun  göd. 
formma  dukur.  jtem  grallari  med  sequencijum  per  anni 
(circulum)  med  kiridl.  jtem  annar  grallari  med  sama  hætti. 
helldur  hann  oc  pistla  oc  gudzspioU  oc  oracionis.  ij  ottu- 
saungua  bækur.  helldur  aunnur  d  vetur  enn  aunnur  a  sum- 
ar  per  anni  (circulum).  þessar  fyrr  skrifadar  fiörar  bækur 
d  kirkiann  hdlfar.  enn  hdlfar  sd  sem  gardinn  d.  jtem  kiri- 
all  med  tonarius.  processionall.  capitularius.  ymiiarius  a 
einne  bok  allt  samann.  ein  leabok  ný  frd  aduenntu  til  pdska 
de  tempore  oc  de  sanctis.  aunnur  lesbok  fra  pdskum  thil 
advenntu  de  tempore  oc  de  sanctis.  ein    kononembok.  jtem 


^]  [vantar  í  báðar  [afakriptir,  en  á  bvo  að  vera,  sbr.  máldagann 
1401.  8)  b1.  268b.  8)  Halldóra  Narfadóttir  dó  1324  (Skálholts  og  Gott- 
skálksanuáil).  *)  et  cetera  b.  v.  2685^  og  endar  hér. 


1491.  DÖGURÐÁRNES.-GALTARDALSTUNGU.  75 

de  saBctis  messubok  med  pistlum  gudspiollum.  oracionis  per 
anni  (circulum).  jtem  messubok  samsett  med  ottusonngum. 
pistlum  ocgudzspiolh m  oracionisockanonende  tempore  frd  ad- 
venntu  til  pdska  oc  er  kaullud.  loginar^).  glodarker.  skirnnar 
ketill.  ein  klucka  stör  oc  iij  rifnnar.  ij  biollur.  ij  salltarar. 
ij  skrudakistur  fdneytar.  íimm  corporalia. 


145.  [1491-1518  eða  fyrri]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  Dögurðarnesi. 

AM.  263.  Fol.  bls.  74  skr.  1598.— Landsb.  268.  4to  bls.  lllbog  118a, 
skr.  1601.  Máldagi  þessi  virðist  vera  frá  síðara  hluta  15.  aldar  eða 
dögnm  Stepháns  biskups. 

Dogurdarnes   [gamali  maldage^). 
Magnus  kirkia  j  dogvrdar  nese  a  magnus  likneski. 
þangad  a  [at]  syngia  v.  messvr  oc  xx  fra  skardi. 
þar  takazt  heima  tollar  oc  Tjjvnder. 


146.  [1491-1518  eða  fyrri]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Galtardalstungu. 

AM.  263.  Fol.  bls.  74,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,  bls.  112»  og 
118^  skr.  1601.  Máldagi  þ?s8i  virðist  vera  frá  síðari  hluta  15.  aldar 
eða  tímum  Stepháns  biskups. 

Galltardalstunnga  [gamall  maldage^). 

Olafs  kirkia  j  galltárdalstvngv  a  kirkiv  skýlld  j  heima 
landi.  galltardal  hinn  minna  oc  Eingeyjar  vj  hvndrvdvm. 

jtem  a  kirkian  fyrir  jnnan  sig  mariv  likneski.  Olafs 
likneski.  kross  yfer  Alltari. 

þar  skvlv  syngiazt  iiij  messvr  oc  xx  fra  stadarfelli. 
paskadag  oc  alla  þa  daga  sem  j  xvj  daga  halldi  erv. 

þar  skvlv  gialldazt  þijngapresti    xij    avrar  j  kavp.  þar 


1)  login,  hdr.  =  Loginrá.    ^)  [263.  »)  [263. 


76  GARPSDALR.  —  DYKKVASKÓGR.  1491. 

skvlv  takazt  heima  [ij   tijvnder*)    oc   lysitoUur   þess   bonda 
sem  þar  býr.  og  allra  þeirra  sem  a  hans  kost  erv. 


147.  [1491-1518  eða  síðar]. 

MÍ.LDAÖI  kirkjunnar  í  Pykkvaakógi. 

AM.  263.  Fol.  bls.  74,  skr.  1698.  —  Landab.  268.    4to  bl.  87a.  skr. 
1601. 

gamall  maldage^) 

Mariu  kirkia  oc  sancte  magnus^)  j  þýckvaskoge  a  vj 
kvgiUdi.  kolvidarhogg  j  liarskogum  suo  sem  skogsmenn  þurfa 
arliga. 

jtem  a  kirkian  AUtarissduk.  glodarker.  sacrarivm  mvn- 
lavg  oc  tinker  oc  handklædi.  mariuskriftt.  nichulas  skriftt. 
jons  skrift.  magnus  skrift.  iiij  kluckur.  messvklædi.  corpor- 
all.  AUtaris  steirn  [litiU*)  brijk.  processionall  rotin.  forn 
svmarbok  med  les.  nockud  af  rotnvm  psalltara. 

jtem  hefur  þar  fallid  cc.  j  porcio  sijdann  þoUeifur  bondi 
tok  sijna  kvittan. 


148.  [1491—1518]. 

Hálðagi  Garpsdalskirkju. 

Landsb.  268.  4to  bl.  113a-114b,  skr.  1601. 

Garpsdalur. 

CTDariukirkia  j  garpsdal  d  xx  hunndrud  j  heimalannde. 
hrijshogg  j  borg  hunndradz(!)  timburz  j  rauddalz  skogie 
huertt  sumar.  torfskurd  j  suardholzlannd  j  garpdalzgrafer. 
saulua  fioru  til  bunautnnar  ollum  heimamonnum. 

viij  kjr.  iiij  gelldfiar  kugillde.  hestur  oc  c.  j  voru. 


0  [tijunndir  ij,  268a.    ^)  þýckueskogur  268.    »)   magnusar  268.    *) 
[lytU  268. 


1491.  QUFUDALtl.  77 

jtem  ein  messuklæde  oc  kalek.  graduale  per  annum  oc 
sequencijubok. 


149.  [1491—1518  eða  síðar]. 

MiLDAGi  Gufudalskirkju. 

AM.  Apogr.  2052C.  blað  skr.  c.  1620,  Bem  Árni  fékk  1710  hjá 
Helgn  EggertBdóttur  á  Múla  i  KoUafirði,  möður  Eggerts  Snæbjörnsson- 
ar  á  Kirkjuböli  i  Langadal.  Máldaginn  sr  að  efoi  til  mjög  Bvipaðr 
Gisla,  en  er  þó  líklega  írá  dögum  Stepháns  biskups. 

Annar  maldage  gufudalz  kirkiu^) 

Kyrkia  j  gufudal  a  allt  heimaland  oc  hofstade  med  oll- 
um  gognum  oc  giædum.  skog  a  melanese  med  hofþtojdum 
og  allann  skog  fra  geithusgile  og  upp  ad  miallgile.  man- 
adar  Beit  j  Breckulande.  wtbeit  nautum  yfer  um  a.  skog 
hia  Vatne  hinu  nedra  og  lambhaga.  Beyt  j  alptadalz  mula. 
akurgerde  under  hraune  a  skalanese. 

Jtem  a  kyrkian  j  gufudal  mdlz  miolk  af  hvorium  sæ  j 
sinne  þingd  nema  grauf  um  petursmessu  tijma.  og  skiæde 
af  sæ  alnarlaung.  so  og  a  kyrkian  allar  þær  tijunder  sem 
minne  eru  enn  eyris  tijund  ur  þingdnne. 

Jtem  a  kyrkian  xxj  malnýtu  kugillde.  ix  kýr  oc  xij 
asaudar  kugillde. 

Jtem  iijc  j  kauplum.  eitt  naut  veturgamallt  og  iiij 
saude  tvævetra. 

Jtem  innann  gatta  xij  trog  ocxij  kerolld.  ij  storkerolld. 
einn  stock.  v  fiordunga  ketíl. 

Jtem  j  kyrkiunne  þrenn  messuklæde  alfær.  og  ij  hokl- 
ar  lauser.  sloppur  oc  kapa.  ij  kaleykar. 

Jtem  XX  Bækur.  ein  bnjk  yfer  haaltare.  og  aunnur 
framan  firir. 

Jtem  iij  kluckur. 

Jtem  glodarker  oc  vatzkall  oc  munnlaug.  iij  kopar- 
pijpur. 

')  á  undan  er  máldagi  Brands  biskups  frá  c.  1238,  Ðipl  IbI.  1, 135. 


78  KlRKJUBÓL.  1401. 

Jtem  einn  jarnnkall  oc  ein  kista. 
Jtem  a   kirkian   þessar    jarder.    Brecku.    Midhus    og 
k(v)yindisfiaurd. 


150—151.  [1491—1518]. 

Máldagae  tveir  bænhússins  á   Kirkjubóli  í   Kvigindisfirði    1 
Gufudalsþingum. 

I. 

AM.  263.  Fol.  bls.  80,  skr.  1598.  —  Biskupsskjalasafu  2.  4to,  aískr. 
c.  1750  (meðal  Stephána  máldaga). 

gamall  maldagi. 

Bænhusid  a  kirkiuboli  j  kviggindissfirdi  er  prevelegerat 
suo  þar  ma  vijgia  saman  hion.  skijra  born  oc  leida  konur 
j  kirkiv. 

Þar  skal  gefa  prest  vj  avra  j  kavp  vpp  d  xij  messur 
vm  xij  mdnvdi. 

II. 

AM.  263.  Fol.  blB.  80,  skr.  1598. 

gamall  maldage. 
Bænhusid  a  kirkivboli  j  Gufvdals  þiingvm  er  miog  j 
fiarska  vid  soknar  kirkiuna  oc  þess  annars.  saker  storra 
ovega  oc  margfalldz  haska.  sem  þar  hyndrar  kirkivsoknar 
menn.  þui  hofu  vær  gefid  gott  ordiof  til  ad  þar  skal  hion 
saman  vijgia,  born  skijra  oc  konur  j  kirkiv  leida  med  þui 
moti  oc  skilmala.  ad  sa  scin  jordina  d.  leggie  þar  til  iiij 
innstædvkugilldi  til  Bænhusins  oc  sie  svngnar  xv  messur 
arliga.  enn  presti  iukizt  mork  j  kaupid.  suo  og  sie  prestur 
soktur  med  hesti  oc  mauni  oc  heim  aptur  færdur  jafnan 
þa  er  þessa  embættis  þarf  med. 


1491.  MÚLI.  -  SKÁLMARDALR.  -FLATEY.  79 

153.  [1491—1518]. 

Máldagi  Múlakirkju  á  Skálmarnesi. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  427.  (máldagasafn  séra  Jóns  í  Hítardal). 

Múle  cL  SkcLlraanese. 
Kirkia  sancti  Laurentii  under  Mula    d    Skalmanese    d 
jðrdina  halfann  SkalmardaL  Er  Hustru  Jngebiðrg  Arnadott- 
er  og  dætur  hennar  gafu  Gude   og   sancto   Laurentio   firer 
sdl  Jons  Ellingssonar  gödrar  minningar, 


153.  [1491-1518]. 

Máldagi  bænhússins  í  SkálmardaL 

AM.  263.  Fol.  bls.  80,  akr.  1598.  — Biskupaskjalasafn  2.  4to,  afskr. 
c.  1750  (meðal  Stepháns  máldaga). 

gamall  maldagí^). 
Bænhusid  j  Skalmardal  j  Mulakirkiu  þijngvm.  a  vj  ær. 
Þar  skal  syngia  vj  messur  vmm  ared.  og  lukizt  presti 
xij  alnir  j  kavp. 


154.  [1491—1518]. 

Máldagi  Flateyjarkirkju  á  Breiðafirði. 

Landsbókasafn  108  4to,  bls.  428  (raáldagasafQ  séra  Jóns  í  Hítardal). 

.     Flateý. 
Jons  kirckia  postula  j  Flateý    cL   xxc  j  heimalandi    og 
saudeyar^).  Oddbiarnarskier  og  Styckiseyar. 
xj  kyr.  ij  merkur  frijds  fiar.  eitt  hross. 
Þar  skal  og  vera  prestur  og  diakne. 


^)  al.  B  2.    »)  Svo. 


80  SAUDLAtJKSDALÍl.  -  OTRARDALR.  1491 

155.  [1491—1518]. 

Máldagi  Sauðlauksdalskirkju. 

AM.  257.  4to  skb.  Bamtíða.  —  AM.  Apogr.  2693  með    hendi   Árna. 
—  Landsbókasafn  108.  4to  bls.  429  (máldagasafn  séra  J6ns  í  Hítardal). 

KJrkia  i  saudlavxdal  a  jordina  siglvnes.  tiv  hundrudvm. 
i  hagakirkivsokn.  oc  ij.  raalnytu  kugillde.  oc  þangad  er 
skipadur  patrixfiordr  med  ollvm  bævm  þeim  er  þar  erv  ad 
oUvm  skylldvm  oc  skog  i  trostansfirde  sva  sem  þorf  gior- 
izt^). 


156.  [1491—1518]. 

Máldagi  Otrardalskirkju. 

JSig.  143.  4to  bls.  243,  skr.  1624  eptir  tránsecr.  frá  17.  Maí  1615. 
ÞesBÍ  máldagi  er  forn  að  efni,  en  mnn  þö  eins  og  hann  iiggr  fyrir 
▼arla  vera  eldri  en  frá  Stepháns  tíð  (sbr.  máld.  1324  Dipl.  Isl.  IL  368.) 

Þetta  fie  d  kirkian  j  otrardal. 

Land  j  miUe  haga  hins  ýdra  haganess  og  Beitilsharara. 

Skðg  j  Trostramsfirde(!)  til  allra  þarfinda  enn  leyfa 
aunguum.  Stadarmenn  hoggve  þar  sem  þeir  vilia.  so  vijtt 
aem  land  a  skog. 

kyr  iij.  xij  ær.  hest.  kistu  og  kaleik.  kluckur  iij.  krossa 
iij.  kistil  og  postula  skrift.  Altarisklæde  iij.  og  elldbere. 
Refill  nyr.  munnlaugar  tvær.  Ordubok. 


157.  [1491-1518]. 

Máldagi  Hrafnseyrarkirkju  í  Arnarfirði, 

AM.  257.  4to,  ,skh.  s<^rr»tíð>»      —  AM      Apogr.       gfifiO     m*^ð     hj'vái 
Árna. 


*)  í  108  setr  séra  Jón  á  ípássía:     „Þesse  maldage    er    annadhvort 
giördur  1512  edur  þar  efEter". 


1491.      HRAFNSEYRL  —  NÚPR.  -  ALVIÐKA.  —  HFSTR.       81 

Petri  apostoli  ecclesia  a  brafnseyri  i  arnarfirdi  a  fimm 
kyr  oc  firam  asaudar  kvgildi.  epter  þui  sem  jon  bondi 
biornsson  giordi  vt  vid  biskup  steffan  i  hans  fimtu  visita- 
cione  vm  vestfiordv. 


158.  [1491—1518]. 

Máldagi  Núpskirkju  í  Dýrafirði. 

AM.  257.  4to  skb.  samtiða.  —  AM.  Apogr.  2661  með  hendi   Árna. 

Jtem  notandum. 
Kirkian  vnder  nvp  hefer  i    sina   porcionem.    a   medan 
jon  bondi   biornsson  hefer  halldit  jordina.    fiogur    hvndrvd 
oc.  X   aura  betur. 


159.  [1491—1518]. 

Máldagi  hálfkirkjunnar  í  Alviðru  við  Dýrafjörð. 

AM.  257.  4to  Bkb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2662  með   hendi   Árna. 
—  AM.  263.  Fol.  bla.  79,  Bkr.  1598. 

gamall  maldagi^). 
Halfkirkian  i  alvidru.    epter    gamalla   manna    sogn    oc 
ordtaki  a  xijc  jord  er  heitir   skagi.    oc   liggur   í    dyrafirdL 
[et  cetera^). 


160.  [1491—1518]. 

Máldagi  hálfkirkjunnar  undir  Hesti  í  Önundarfirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  80,  skr.  1598. 

gamall  maldagi. 
Halfkirkian  vnder  Hesti  j  Onvndarfirdi    a   xc  j    heima 
landi  oc  v.  kugilldi. 

^)  263.     2)  [sl.  263. 

Dipl.  Isl.  VII.  B.  6 


éé  ÖGR.  -  MÚLl.  Í40Í 

161.  [1491-1518]. 

Máldagi  Ögrskirkju  í  ísaíirði. 

Landsbókasafn  108.  4to^  bls  562  —  563.  eptir  bók  Bkrifttðri  1606. 

Augur. 

Kirkiaii  i  0gre  á  jördena  StrandseL 

Jtem  Smidiuvík  á  Ströndum. 

hún  á  hinn  4da  hvörn  sel  i  Þernuvík  og  áttúng  i  hval- 
reka.  hinn  4<Ja  hvörn  sel  i  ^vallátrum. 

gielldneyta  afriétt  á  Fiall-Eyrar,  j  Skötuíiörd,  so  mörg- 
um  nautum  sem  sá  (á)  er  kirkiu  heldur. 

Jtem  i  kirkiupeningum  12  kýr. 

Jtem  12  ásaudar  kúgildi,  1  kantara  kápa. 

item  2  aitaresklæde  med  brúnum. 

item  2  Tiölld  málud  útlendsk. 

item  2  koparhiálmar,  1  koparstika. 

Jtem  4  kluckur  stórar  og  4  biöllur. 

Jtem  2  kaleikar.  Corporalhús  med  2  Corporalum. 

Jtem  fons  umbúningur,  1  lítell  Járnkall. 

Jtem  sæmeleg  brík  yfer  ^áaltare. 

Jtem  22  bækur  med  vondum  og  gódura. 

Jtem  glerglugge  yfer  altarenu. 


163.  [1491— 1518J. 

MlLDAGi  bænhússins  í  Múla  í  Isafirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  80,  skr.  1598. 

gamall  maldage. 

Bænhus  j  mvla  j  ysafirdi  j  kirkiubols  kirkiu  sokn  j 
langadal  er  helgad^)  gvde. 

Pad  a  ij  kvgilldi  oc  eitt  hvndrad  þar  til. 

Þar  skvlu  syngiazt  xij  messur  a  arinv.  oc  luka  presti 
vj  avra  j  kavp. 


^)  helgvd,  hdr. 


1491.  LAUGABÓL.  -  KIRKJUBÓL.  -  AÐALVÍK.  83 

163.  [1491—1518]. 

Máldagi  Laugabólskirkju  í  ísaíirði. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2683  með    hendi   Árna. 
—  Biskupsskjalasafn  2.  4to.  afskr.  c.  1750. 

Kirkia    sancti    blasij   episcopi^   martyris  a  laug:aboli   i 

jsa[fir]d[i]  a^).  [iij=^).  kyr  [oc  xij.  ær^). 


164.  [1491-1518]. 

Máldagi  Kirkjubólskirkju  í  Langadal. 

BÍBkupsskjalasafQ    2.  4to,  afskr.  c.  1750  (meðal    Stepháns  máldaga). 
—  Laudabókasafn  108.  4to  bls.  427—28  (séra  J6n  í  Hítardal). 

Maldage  Kyrkiuböls  i  Langadal. 
Kyrkia  sancti  Laurentij  a  Kyrkiuböli    i    Langadal    A 
xvijc  j  Jnnstædu.  Lagde  Gudne  bonde  jordina  Stærrafell  er 
liggur  i  trekyllersvijk  vjc  ad  dyrleijka   kyrk(i)unne   i   sinn 
Reijkningskap  med  reka  og  ollum  gðgnum  og  giædum. 


165.— 166.  [1491-1518]. 

Máldagar  tveir  kirkjunnar  (á  Stað)  í  Aðalvík. 

I. 

Biskupsskjalasafn  2.  4to  afskr.  c.  1750  (meðal  Stepháus  máldaga). — 
Landsbókasafn  108.  4to  bls.  428  (séra  Jón  i  Hítardal). 

Adalvijk^). 
Kyrkia  1  Adalvijk  bijhelldur  nu  vij  kugilldum. 


0  b.  V.  B2.    2)  eigur,  B2.    »)  [B2;  eyða  i  257.   *)  [sl.  B2.    »)  b.  v. 
108. 


84  ÁDALVÍK.  -  KÍÉKJUBÓL.  Í49Í 

II. 

LnndsbókaBafn  108.  4to  bls.  563;  skr.  á  19.  öld  eptir  bók   akrifaðri 
1806. 

Stadur  í  Adalvík. 

Kirkian  á  Stad  i  Adalvík  á  heimaland  hálft,  Kagadar- 
vík^)  og  Sandvík  og  Griótleite.  allar  þessar  Eigner  hálfar 
á  Kirkian  vid  bóndann  þann  sem  gardenn  á. 

Jtem  Tólftúng  Reka  i  Eekavík  á  bak  Látrum  med 
ágóda. 

Siöttúng  i  f^^valreka  i  f^öfn. 

hálfaii  Reka  frá  Selastilie  og  til  Þverdalsár,  og  Söl(va)- 
íiöru  alla.  tolllaust.  skip  vid  Sigmundarlæk^)  og  adflutning- 
ar  allar. 

mánadarbeit  i  Þverdal  öllum  peninge  tveim  meigen 
Þorláksmessu. 

Selu^)  i  midkiós^)  i  Lónafirde  og  hálft  ^elmingalón. 

afrett  i  l^vestu.  10  malnytu  kúgillde. 

Jtem  tvenn  messuklæde  alfær,  sloppur,  kantarakápa, 
fonsklæde,  1  Silfurkaleikur. 

Jtem  koparhiálmur. 

Jtem  1  koparstika,  1  glódarker,  1  Járnkall. 

Jtem  10  bækur  med  þeirre  bóndenn  tillagde. 


167.  [1491-1518]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Kirkjubóli  í  Steingrímsíirði. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2684  með  hendi  Árna, 
og  getur  hann  þess,  að  þessi  máldagi  „er  ecki  med  Jndulgentzskrar 
hendenne,  og  ecki  med  neinni  þeirre  hende  sem  a  bokfellinu  Btanda, 
heldur  mcd  annare  fraleitre  hende,  sem  og  synest  eigi  ad  vera  so  göm- 
ul  sera  hinar,  þo  er  hun  og  ecki  heidur  ny." — Biakupsskjalasifn  2.  4t0j 
afskr.  c.  1760. 

[Kyrkia    sancte     Olafs,     konu]ngs*)    aa     kirkiuboli     i 
stein[grim8firdi  a  .  .  .^)  kyr  og  iiij.  ajsaudar  kuiilldi. 

^)  Skagavík,  hdr.  ^)  Sölmundarlæk,  hdr.  «)  Svo,  hdr.  *)  „ita  evi- 
denter"  (AM)  þ.  e.  Árni  les  .  .  .  uga  [=ungs]    ^)  eyða  i  B2. 


1491.  PRESTSBAKKI.  —  EYRI  í  BITRQ.  85 

168.  [1491-1518]. 

Máldagi  Idrkjuniiar  á  Prestsbakka  „í  Hrútaíirði". 

L'indsbókasafn  108.  4to  bls.  427  (máldagaBatn    séra    Jöns    Haldórs- 
sonar  í  Hítardal). 

Prestbacke. 

Kirkia  sancti  Johannis  Apostoli  Evangelistæ  d  prest- 
backa  j  Hrutaíirde  d  halffc  heimaland  og  xijc  Jord  Liota- 
stade. 

Kirkiaii  d  og  v  kyr  og  vj  asaudar  kugillde. 

Eirn  hest  og  ccc  j  vadmdlum. 

Hefur  fallid  j  portionem  drlega  hier  til  ij  voder  vad- 
mdls. 


169.  [1491—1518]. 

Máldagi  Eyrarkirkju  í  Bitru. 

Landab.  268  4<o  bl.  Il4b,    skr.  1601. 

€ýre  j  Bitru. 

Jtem  dtta  hunndrud  oc  xx  a  kirkian  [a  eyri  j  bitru] 
j  sinn  reiknnijnngskap  vpp  a  sijra  olaf  tumason  eda  hans 
eríijnngia  ef  hanz  missir  vid. 

hun  a  fiordunng  j  oHum  hualreka  a  hruteyiarstroiid  fra 
merkihamri  oc  til  hualár.  enn  attunngj  ollum  hualreka  j 
ofeigsfirde  j  millum  hualar  oc  merkelækiar  oc  selánes  enn 
allann  reka  frd  þammbd  j  bitru  oc  lonnguvijkur.  enn  skiæda- 
tollur  oc  osttollur  oc  annad  þad  sem  þar  med  stenndur  vmm 
bænhusid  j  vijk.  ma  skrifa  epter  enne  gomlu  mdldagabok- 
enne. 

þar  liggia  vnndir  iij  bænhus.  a  enne.  j  tungu.  j  vijk. 

kirkian  d  jnnann  sig  messuklæde  rotinn.  mariu  likn- 
neske.  johannisbaptistelíjkneáki.jonslikneski  [postula].  eirnn 
kross  yfir  alltare.  iij  alltarisklæde.  ij  bruner.  eitt  glödarker. 
ij  kluckur  litlar.  paxblad.  ein  jarnstika.  ein  vpphalldz  stika. 
ein  gomul  sonngbok  fra  advenntu  til  paska. 

giordu  vier  kirkiu  fyrir  fiortan  hunndrud.  skýUdi  greinnd- 


86  MELAR.  -  INNBIVÍK.  1491 

ur  sijra  olafur  lata  bæta  kirkivna  suo  hun  sie  yel  staiiiid- 
annde  suo  sem  ad  retta  hana  oc  þilia  hana  oc  bæta  ad 
þake  oc  beckium  jnnann  sig.  skyldi  fyrnefndur  sijra  olafur 
vera  kuittur  vmm  vj  hunndrud.  j  porcio  fyrir   kirkiubotena. 


170.  [1491-1518]. 

Máldagi  bænhússins  á  Melum  í  Hrútafirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  80,  skr.  1598. 

gamall  maldagi. 

Bænhus  heilaga  Olaíi^)  d  Melum  j  hrutaíirdi  epter  þui 
sem  forn  maldagi  seigcr  oc  gamler  menn  hata  heyrtt.  a  iij 
kyr  og  XXX  asaudar.  þar  a  ad  taka  vid  biskupe  oc  hans 
folke  þa  hann  rijdur  j  sijna  visitationem  vmm  hrutaíiord, 

Þar  takazt  oc  heima  toUar  oc   tijvnder. 

jafnrar  rentv  ad  aullv  er  bænhusedj  innre  vijk  j  greind- 
vm  Hrvtafirdi. 


171.  [1491-1518]. 

Máldagi  bænhússins  í  Innri-Vík  í  Hrútafirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  80,  skr.  1598. 

gamall  maldagi. 
Bænhus  sancti  Nichvlaj   biskups  j  jnnre   víjk   j    hruta 
firdi  hefur  þuilijk  privilegia  oc  frijheit  vm  Tijvnder  oc  adra 
hluti  svo  sem  halfkirkiur.  þar  hefur  skalholltz   biskup    rett 
til  ad  gista  þa  er  hann  fer  [vm]  sijna  syslv.  til  vpphelldiss 
christnum  dome. 


172.  9.  Janúar  1493.  undir  Staðarfclli. 

Oddb  prestr  Sveinsson  tekr  í    umboði  Þorbjarnar   Jóiissoii- 
ar,  prófasts  milli  Gilsfjarðar  og  Gljúfrár,  cið  af   Helga  Ey- 

')  Svo. 


1492.  DÖGURDARNES.  87 

vindssyni  um  landamerki  Dögurðarness  á    Skarðsströnd   og 
Arnarbælis. 

Eptir  afskript  Magnúsar  Einarssonar  á  Jörfa  (c.  1730—40)  af 
Dögurðarneas  og  Dímonarklakka  skjölura  (hjá  mér),  og  er  þetta  ritað 
eptir  transskripti  á  pappír  gerðu  í  Haga  á  Birðaströnd  16.  Nóv.  1662 
af  Þorleifi  Magnússyni  og  Jóhanni  Jóngsyni. 

Þad  giore  eg  ^elge  givindsson  godum  mðnnum  kunn- 
ugtt  med  þessu  minu  opnu  briefe.  ad  eg  ox  vpp  a  Skarde 
hia  Birne  Þorleifssyne.  var  eg  og  med  Jone  Sveinssyne. 
medan  hann  var  vmbodzmann  a  skarde.  og  heyrda  eg  all- 
drei  akiærd  hraunfioll.  er  liggia  j  arnarbælis  jordu.  gn  Eaudalæk 
halldinn  landamerke  j  millum  Dogurdarness  og  Arnarbælis. 
er  fellur  ur  Altatiorn  til  siofar.  helldur  beiddi  adurnefndur 
Jon  Sveinsson  þangad  hnjs  hogx  þa  sem  Arnarbæle  attu. 
Og  þennaii  sama  &jd  tok  eg  sera  Oddur  prestur  Sveinsson 
j  vmbode  Sera  Þorbiarnar  Jonssonar  er  þa  var  profastur  i 
millum  Gilzfiardar  og  Gliuf(r)ar  af  adurnefndum  ^elga.  ad 
hiaverande  Þorde  ^elgasyne.  Sagdist  hann  ecke  hafa  vitad 
ðnnur  landamerke  halldin  i  mille  Dogurdarness  og  Arnar- 
bælis  enn  þesse. 

O^:  til  sanninda  hier  um  settum  vid  fyrnefndir  menn 
ockur  jnncigle  fyrir  þetta  gijdzbref.  er  giortt  var  undir 
Stadarfelle  a  medalfellsstrðnd  manudæginn  næstan  eptir 
þrettanda  dag.  þa  er  lidid  var  fra  hijngadburde  vorz  herra 
Jesu  Christi  þusund  cccc  nijutiger  og  tu(a)u  ar. 


173.  18.  Janúar  1493.  á  Hólum. 

SvEiNN  Guðmundsson  gefr  heilagri  Hólakirkju  til  æfinlegr- 
ar  eignar  jörðina  Kryddhól  í  Víðimýrarkirkjusókn  með  þeim 
atriðisorðum,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Fdse.  XXXI.  16,  transskript  á  skinni  frá  21.    Okt.  1493.    — 
Apogr.  3345. 

krydhoP). 
Þath  giore  eg    sueinn    gudmundzson    profentomann    a 

')  Utan  á,  bréfinu  með  fornri  hendi. 


88  KRYDDHÓLSBRÉF.  1492. 

holvm  godvm  monnum  viturligt  med  þessv  rninv  opnubrefe 
ath  og  heíi  gefit  heilagri  hola  kirkiv  til  ^uenligrar  eignar 
jordiiia  kryddhol  er  liggur  j  videmýrar  kirkiv  sokn  med 
ollvm  þeim  gognvm  ok  giædvm  sem  greindre  jordv  fýlger 
ok  fýlgt  hefer  ath  forno  ok  nýu  ok  eg  uard  fremst  eigande 
ath  ok  þar  med  atta  kugillde  er  jordune  fylger  vndan  mier 
ok  minwm  erfingvm.  gef  eg  einn  part  j  jordunne  j  salvgiof. 
ok  þat  adra^)  fyrir  þionvstvkono  miiia  þorgerdi  þor- 
leifsdottur  profentokono  sama  stadz  fyrir  þat  miss^tte  ok 
brot  er  hvn  vard  brotlig  uid  heilaga  kirkiv  ok  biskupin  en 
hvn  fyrir  þessa  sok  kuitt  uid  heilaga  kirkiu  en  eg  skil  mier 
landskýlld  ok  leigur  medan  eg  lifer  en  kirkian  eigurhuort- 
tueggia  epter  minn  dag.  skal  sueinn  svara  lagariptingum 
fyrir  jordiiia  en  biskupin  hallda  til  laga.  Ok  til  sannenda 
hier  vm  sette  eg  mitt  inncigle  fyrir  þetta  bref  med  þeirra 
daiidimanna  jnnciglvm  sira  andres  jonssonar  radzma(n)z 
sama  stadar  ok  gudmundar  prestz  jonssonar  er  hia  voro  er 
þetta  var  giort  med  handabandi  vid  biskupin.  skrifat  a  hol- 
vm  j  hialtadal  miduikudagin  fyrir  conversionem  sancti 
pauli  apostoli  vm  veturin.  anno  domini  CDo  cdo    xc^  secundo. 


174.  35.  Jaimar  1493.  í  SkálholtL 

SlTTARGEKÐ  Stepháus  biskups  í  Skálholti  og  Árna  bónda 
Guðmundssonar;  staðfesta  þeir  gerning  Sveins  biskups  og 
Árna  út  af  Oddgeirshólareið,  en  fyrir  það,  sem  síðan  kom 
til  með  Árna  og  Stepháni  biskupi,  gjaldi  Árni  sextigi  hund- 
raða,  og  lofuðu  þeir  að  halda  vináttu  hvor  við  annan  upp 
frá  þessu,  en  Porvarðr  Erlendsson  sýslumaðr  i  Árnesþingi 
samþykkir  þenna  gjörning. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  2ö  frumrit  á  Bkinni.  —  AM.  Apogr.  2^69  eptir 
Skálholtsfrumriti  „accuratissmé".  Átta  ionsigli  hafd  veiið  fyjir  bréíiju, 
og  lýsir  Árni  þeim,  aem  þá  voru  ekki  dottin  frá. 

Sattargiordabref  biskupsins  og  arna  gudmundzionar. 
Ollum  monnum  þeim  sem    þetta   bref   sia    edur   heýra 
senda  arne  prestur  snæbiarnarson    ofí'icialis    heilagrar    skal- 

*)  svo.. 


1492  SÆTTABRÉF.  89 

holltz  kirkiu  j  railium  huítar  j  bor^arfirdi  og  helkunndu- 
heidar.  suorre  prestur  helgason  profastraa  rangaaruollum. 
narfue  jonsson  kirkiuprestur  j  skalhollte.  a^mundr  jonsíon 
radzmadr  sama  stadar.  þoruardur  ellendinzson^)  kongs  um- 
bodzmann  ýfer  aarness  syslu.  sigurdr  jonsson.  leikmenn.  kuediu 
Guds  ok  sina  kunnigtt  giðrande.  ath  sub  anno  gracie 
niillesimo.  quadringentesimo.  nonagesimo.  secundo.  jn  conuersi- 
one  sancti  pauli  apostoli.  j  biskupsstofunne  j  skalhMlltc  uor- 
um  uær  j  hia  mcd  íleirum  audrum  godum  monnum.  saum 
og  heýrdum  oa.  ord  og  handaband  þessara  manna.  af  einne 
alfu  ærligs  f^erra  ok  andaligs  fodrs.  herra  stefans  med  guds 
nad  biskups  j  skalhollte.  enn  arna  bonda  gudmundzsonar  af 
annare.  skildizt  þad  ok  faldiztt  under  þeirra  handabande. 
ath  þeir  giordu  med  sier  fullaa  satt  ok  alla  upp  aa  kirki- 
unnar  uegna  ok  kongdomsins  ok  stadfestu  ath  saa  giorningr 
sem  biskup  sueinn  heitinn  godrar  minningar  er  þaa  hafde 
kirkiunnar  ualld  ok  konungsins.  giorde  uid  greindan  arna 
bonda  um  oddgeiráshola  reid  bædi  upp  aa  kirkiunnar  uegna 
ok  kongdomsins  fyrir  þaa  bada  ok  alla  þeirra  menn.  skýllde 
standa  obrigdiligur  j  allan  mata.  enn  fyrir  þau  tilferle  sem 
sidan  kuomu  til.  med  þeim.  greindum  biskup  stephane.  ok 
fyrrnefndum  arna  bonda.  upp  aa  kirkiunnar  uegna  eptter 
þad  sem  sættargiordin  for  fyrst  fraih.  lagde  adr  skriíadur 
arne  bonde  fyrrnefndum  biskup  stephane.  scxtigi  hundrada 
med  suodan  skilmala.  ath  hann  skýllde  giallda  aa  þrimur 
arum.  tutugu  hundrud  a  hveriu  are.  j  ðllum  þarfligum  ok 
friduirtum  peningum.  ok  skal  gialldaztt  aa  austazsta  skala 
undir  eýiafiollum.  eda  j  oddgeirsholum  j  floa.  biskupinum 
cdr  hans  umbodsmanne.  samþýckte  allan  þennan  þeirra 
giorning.  greindr  þoruardr  ellindzson.  sem  þa  uar  kongs 
umbodzmann  ýfer  greindri  arnes  sýslu.  medkondiztt  optt- 
nefndur  arne  bonde  j  sama  handabande.  ath  hann  giordo 
þenna  giorning  sialfuiliugur  j  allan  mata.  lofudu  þeir  ath 
hallda  sinni  uiriattu  huor  uid  annan  upp  fra  þessu.  ok  ad 
]>essum  penÍDgum  lukttum.  þa  gaf  ok  giorde  tittskrifadr 
biskup  stephan  adr  greindan  arna  bonda   aullungis    kuittan 

')  Svo. 


90  ÞORLÁKR  SEMINGSSON.  1492. 

ok  akiærulausan  upp  aa  kirkiunar  uegna  fyrir  sier  ok  aull- 
um  sinum  eptterkomendum  kirkiunnar  formonnum  j  skal- 
hollte  um  allar  fyrrgreindar  sakir  ok  malaferle.  Ok  til 
sanninda  hier  um.  sette  þrattnefndr  biskup  stephan.  ok  fyrr- 
greindr  arne  bonde.  sin  jnnsigle  med  uorum  jnsiglum  fyrir 
þetta  sattargiordar  bref  skrifath  j  sama  stad  degi  ok  are 
sem  fyr  seger. 


175.  27.  Janáar  1493.  á  Hólum. 

DóMR  tuttugu  presta  útnefndr  af  Ólaíi  biskupi  á  Hólum  um 
ákæru  hans  til  Þorláks  Semingssonar  um  það,  að  hann 
hefði  höggvið  skóg  1  jörðum  Hólastaðar,  og  um  áttatigi 
hundraða  gjöf  séra  Semings  föður  Þorláks. 

AM.  Fdsc.  XXXI,  1,  frumi'itið  á  skinni.     Af  20    innsiglum    cr    1 
dottið  fíá.  —  Apogr.  3333. 

Þath  giaurum  ver  andres  jonsson  Kadzman  heilagrar 
holakirkiu.  jon  þorualldzson.  snioulfur  sigurdzson.  olafur 
ingemundarson.  stigr  ingimundarson.  þorsteirn  gudmundzson. 
gunnar  jonsson.  gudmundr  jonsson.  geir  uigfusson.  þordr 
ingimundarson.  nikulas  kollason.  olafur  ionsson.  gudmundr 
kollason.  biaurn  þorsteinsson.  jon  helgason,  gudulfur  magn- 
usson.  CDagnus  halldorsson.  eirikr  sigmundzson.  sigrdr  jons- 
son  og^)  thomas  sueinsson.  prestar  holabiskups  dæmis  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  uorv  brefi.  at  þa  er  lidith 
uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi.  CD.  cd.  ix  tiger 
og  ij  aar.  aa  fau^tudaginn  næstan  efter  conversionem  pauli 
apostoli.  heima  aa  domkirkiunne  a  holum  j  hialltadal.  vorum 
ver  i  dom  nefnder  af  vorum  virduligum  herra  og  andaligvm 
faudr  olafe  med  gvdzs  nad  biskupi  a  holum  at  dæma  vm 
þa  akæru.  er  biskupinn  kærdi  til  þorlaks  semingssonar  med 
þeim  saukum.  er  j  þui  brcfi  stod  cr  biskupinn  stefndi  hon- 
um.  þui  at  til  kalladre  gudz  nad.  dæmdum  ver  fyrsagder 
prestar  j  fyrstu  stefnuna  laugliga.    þuí  hun  uar  svarin  fyrir 

0  Svo  hér. 


1492.  ÞOHLÁKR  SEMINGSSON.  9l 

oss  af  niculase  presti  kollasyni.  o^  þorlak  semingsson  lav^- 
liga  fyrir  kalladan  hier  j  dag  ok  hann  skyldugaii  at  luka 
maurk  j  stefnnfall.  nema  hann  syne  laugiig  forfaull.  at  hann 
matte  ecke  koma.  Enn  fyrir  þa  sauk  er  j  stefnunue  stod. 
at  biskupinn  kærdi  til  þorlaks  semingssonar.  at  hann  hefdi 
haugguit  edur  hauggua  latid  skog  j  holastadar  jaurdum  er 
svo  heita  barnafelli  og  gardi.  j  aungu  uoru  frelsi  edur  uorra 
umbodzmanna.  enn  saker  þess  ath  þar  kom  fram  bref  med 
tueggia  manna  uitne.  ad  adrncfndur  þorlakr  hefdi  med- 
kenzt.  [at  hann  hefdi  medkenzt^).  ad  hann  hefdi  haugguit 
fyr  sagdan  skog.  vpp  aa  fiora  kapla.  svo  og  mcdkendizt 
greindr  þorlakr  j  þui  sama  brefi.  er  hann  sendi  biskupinum 
og  [þar^)  var  fyrir  oss  [þar^)  lesid.  ad  optnefndr  þorlakr 
hefdi  haugguid  j  holastadar  skogi  sem  fyr  seger.  Nv  saker 
þess  ad  adurgreindur  þorlakur  uændizt  heimilld  þoralfs 
oddzsonar.  er  þa  hafdi  umbod  holastadar.  at  fyr  nefiidr 
þoralfur  hefdi  lied  sier  fyr  sagdaii  skog.  enn  optnefndur 
þoralfur  sagde  þar  nei  til.  þui  dæmdum  ver  fyrnefnder 
prestar  tittnefndaii  þorlak  skylldugaíi  at  leida  tuau  lauglig 
vitne  fyrir  biskupinum  eda  hans  laugligum  vmbodzmanne 
innan  halfs  manadar.  at  heyrdum  dominum.  at  tittnefndur 
þoralfur  hefdi  lofat  þrattnefndum  þorlake  ad  hauggua  edur 
lata  hauggua  adur  greindaíi  holastadar  skog.  fallazt 
þorlaki  þessi  uitne  þa  dæmdum  ver  nefndan  þorlak  skylld- 
ugan  at  Ivka  hola  domkirkiv.  xxx.  marka  fyrir  ran  og  grip 
j  sitt  fullrietti  um  adur  greint  skogarhaugg.  enn  þorlak 
skylldugan  at  sueria  tylftareid.  ath  hann  hafe  eigi  meira 
hatt  onn  adur  greiner.  fellzt  hann  at  þessvm  eide.  giallde 
hann  holakirkiu.  Ix.  marka  i  sitt  fullrictti  og  fallenn  i 
bann  og  skylldugaii  ad  taka  lausn.  og  skript  af  biskupin- 
um.  gnn  vm  þa  adra  sauk.  er  j  stefnunne  stod  og  biskupinn 
kærde  til  þorlaks.  um  þau  Ixxx  hundrata.  er  þratt  nefndr 
þorlakr  mcdkciidizt  fyrir  biskupinum.  og  morgum  audrum 
dandiuionnum  ad  fadcr  hans  sira  semingr  hefdi  gefid  hon- 
um.  afhent  og  utlukt.  dæmdum  ver  þorlak  skylldugafi  apt- 
ur  ad  leggia  alla  adur    greinda    peninga    fasta    og    lausa. 

*)  [8V0. 


92  ORDAMÁL.  1492. 

kuika  og  davda.  heilagre  holakirkiu.  vnder  sinn  svarenn 
bokareid.  fyrir  þann  skada  er  sira  semingr  hefer  giaurt 
heilagre  holakirkiu.  um  þa  tuo  gullkaleka  er  hann  hefer 
medkenzt  fyrir  biskupinvm.  og  fleirum  dandemonnum  audr- 
um  ath  hann  hafi  i  burt  haft  fra  heilagre  holakirkiu  og 
alldre  hafa  aptur  komid.  þui  dæmdum  uer  sira  seming 
aungua  peninga  burt  hafa  matt  faa  upp  fra  þui  er  hann 
fiell  j  þessa  sauk  uid  heilaga  hola  domkirkiv.  skulu  þesser 
aller  peningar  og  sakeyrer  lukazt  ad  næstum  fardaugvm. 
at  heyrdum  dominum.  biskupinvm  j  havnd.  edur  hans  um- 
bodsmanne.  Ok^)  til  sanniiida  hier  um  settvm  ver  fyrr 
nefnder  prestar  uor  incigle  fyrir  þetta  domsbref.  er  skrifad 
var  j  sama  stad.  dag  og  aar.  sem  fyrr  segin. 


176.  30.  Janiiar  1493.  í  Hvammi. 

DóMB  tólf  manna  útnefndr  af  Birni  Guðnasyni,  kongs  um- 
boðsmanni  milli  Gilsfjarðar  og  Gljúfrár,  um  oröbragð  Þor- 
kels  Jónssonar  við  Arnór  Finnsson  ofl. 

Landabókasafn  63.  4to  bl.  286  —  290,  skr.  c.  1640.  —  Dómabók 
í  4to  bls.  47—48  skr.  c.  1608  (brot),  sem  átt  hefir  J6a  Hákonar- 
8on  á  Vatnshorni  (d.  1748).  —  ÁM.  211c  4to  bls.  107—113,  akr.  c. 
1700  (htill).— Ágrip  af  dórainum  er  í  British  Musenm  Add.  4882.  4to  bl. 
290b    (með  raungu  ártali:  1487). 

Domur  vm  ordbragd  mille  Arnors  Finssonar 
og  Þorkiels  Jonssonar. 
Ollum  monnum  sem  þetta  Breff  sia  edur  heyra  senda 
Jon  Oddsson.  Sigurdur  Dadason.  Gudmundur  finnsson.  Orm- 
ur  Jilugason.  Eirijkur  Jonsson.  Sueinbiorn  Arnorsson.  Arni 
Þorstcinsson.  Sigurdur^)  Grjjmsson.  Pall  Gudmundsson. 
Kietill  arnason.  Jon  Eirijksson  og  Bdrdur  Palsson  kuediu 
G(uds)  og  s(ina)  k(unnugt)  G(iorande)  ad  þa  lidid  var  fra 
hingad  burd  vors  herra  Jesu  Christi  [M.  cccc.  Ixxxx  ij  ar^) 
manudæginn  næstann  fyrer  purificatio  (sancte)    Mariæ  vir- 

^)  Svo  hér.    ^)  Sigmundar  211;    »)  [211;  1482(!),  63. 


1492.  ÖRDAMÁL.  03 

ginis  j  Huame  j  Hnamssueit  a  þÍDgstad  riettum  vorum 
vier  j  dom  ceffnder  aff  ærligum  manue  Bjrne  Gudnasyne 
er  þa  haffde  mijns')  herra  kongsins  syslu  og  vmbod  j  milli 
Gilsíiardar  og  Gliufurdr.  ad  skoda  og  dæma  vm  þær  sakir 
og  akiæru  sem  arnor  íinsson  kiærde  til  þorkieiz  Jonssonar 
og  Gudrunar  Hallzdotter  konu  hans.  og^)  nefndur  arnor 
Beidde  og  kraffde  Biorn  Gudnason  at  nefna  dom  yffer. 

J  fyrstu  Grein  kiærde  arnor  finnsson  þad  til  þorkielz 
jonssonar.  ad  hann  hcffdeBcffed  þa  satt  [sem  hann  giorde^) 
vid  greindan  arnor  Arum  effter  Guds  burd  [M.  cccc  Ixxx. 
vij.  ar^)  vm  þessar  sakir  sem  hier  effter  filgir. 

J  fyrstu  ad  greindur  þorkiell  Jonsson  hefde  talad  so 
felldum  ordum  til  arnors  finssonar  ad  arnor  heffde  þrugad 
og  naudgad  konu  og  Bænt  og  stolid  jordu  þorkielz  [og 
hann^)  heffde  barid  og  suellt  naut  arnors  med  heifft  og  of- 
und  offt  og  osialldann  og  hann  heffde  tekid  laxa  medlaun- 
ungu^)  vr  kiere')  hanz  vr  anne  fdskrud.  var  þad  suarid 
aff  ij  loglegum  vitnum  fyrer  greindum^)  Birne  Gudnasyne 
[þar  þ(i:  ad  þad^)  var  suo  skilid  med  þeim  Arnori  og  þor- 
kiele.  ad  greindur  þorkiell  skýllde  okuittur  vera  vid  arn- 
or  vm  allar  adur  skifadar  sakir  og  hann  þorkiel  loglega 
sækia  meiga.  Ef  þorkiell  brigde  nockru  þuj  sem  þa  loffade 
hann  Arnori  ]  þessari  þeirra  sætt  edur^^)  slægist  til  nockurs 
draflsskapar  edur  hugarmota")  med  ord  edur  verk  vid 
greindan  Arnor. 

J  annari  grein  kiærde  Arnor  finnsson  til  þorkiels  Jons- 
sonar^)  og  Gudrunar  Hallzdottur  konu  hans  ad  nu  vpp  cL  ny 
effter  þessa  þeirra  scítt  hefde  þau  bæde  talad  til  arnors 
finnssonar  og  offtar  enn  einu  sinne  þesse  ord  ad  hann  heffde 
naudgad  konu  og  þrugad^^)  og  sænt  og  stolid  jordu  þorkiels 
og  hier  med  hefde  þorkiell  tekid  fra  Arnori  med  launungu 
ij  hundrud  safftuidar  [og  iij^^)  Grenetrie  framan  aff  [Gafiz- 
fellz^*)  heijde**^)  er  arnor  dtte.  [þad  fyrst    sem    var    vij'®) 

0  b.  V.  211  2)  ad  211;  ^)  [sl.  211;  *)  [211;  1487,  63;  ">)  [jtem  ad 
porkell  211,  «)  laungungu(!)  63;  ')  kietu  211;  »)  b.  v.  211;  »)  [en211;  ^^) 
ef  þorkell  b.  V.  211;  ")  hugarmóðs  211.  ^2)konu  b.  v.  211;  ^8)  [{.ff  þu)'(!)  211. 
^*)  Galfells  211;  ^^)  þad    b.  v.  211;  i«)  [btittst.  ij.  211. 


94  ORÐAMÁL  1492 

alna.  eitt  aslægt  [en^)  ij  sagande  o^  tekid  enn  med  laun- 
ung  laxa  vr  kieri  vr  anne  faskrud  og  fargad  fyrer  honum 
veturgomlu  nauti.  hier  med  suellt  og  Barid  naut  hanz  med 
heipt  og  ofund  [opt  og  oisalldann.  Suo  og  kiærde^)  Arnor 
finsson  þad  til  Gudrunar  Halizdottur  konu  þorkiels  ad 
hun  hcíFde  hillt  og  samþickt  [med  honum*'^)  allar  fyrskrif- 
adar  sakir  og  nadid  med  honum  fullum  launradum  haíft 
og  hirdt^)  fyrsagt  fie  og  dreigid  dulur  a.  Var  þorkiell 
Jonsson  þar  þa  stefndur  fyrer  Biorn  Gudnason  fyrer  allar 
þessar  adur  skrifadar  sakir  sinna  vegna  og  sinnar  kuinnu. 
Var  stefnan  suarin  af  tueimur  [löglegum^)  vottum. 

E>ui  j  fyrstu  dæmum  vier  stefnuna  loglega  og  oíft- 
nefndan  þorkiel  Jonssoa  þar  þd  logliga  fyrirkalladan  vm 
sagdar  sakir  fyrcr  sig  og  sijna  [konu^) 

Jtem  beiddist  Arnor  fiansson  þar  þa  þorkielz  Jons- 
sonar  edur  harz  loglegs  vmbodsmanns  til  andsuars  vm  ad- 
ur  sagdar  sakii:  og  saud  sig  þar  þd  vnder  dom  og  log 
vid  oíftskrifadan  þorkiel  Jonsson  [vm  þad  sem  hann  mætte 
med  logum  til  hans  tala^).  Enn  þorkiell  Jonsson  kom  þar 
e'j  og  eij  hanz  vmbodsmadur.  þui  dæmum  vier  hann  sekaii 
halfri  mork  j  stefnufall  sem  log  votta. 

Jtem  ieidde  Arnor  finsson  ij  logleg  vitni  fyrer  Byrni 
Gudnasyne.  suo  vier  heirdum.  er  þad  soru  med  fullun)  Bok- 
ar  eijde  ad  Þorkiell  Jonsson  heffde  Eofid  þd  sdtt  sem  hann 
giorde  vid  arnor  finsson  j  huamme  sem  fyr  skrifad  er  og 
þui  dæmum  vier  fuU  sattar  Roff  a  þorkiel  Jonsson  og  hann 
vm  þær  sakir  sem  þeir  sættust  vm')  okuittan  vera  vid 
arnor  finsson  og  suo  [kongdomsins  vegna^)  nema  hann 
sýnde  loglega  kuittan  aff  þeim  kongs  vmbodsmanni  sem 
hann  mætte  med  logum  þar  vm  kuittan  giora^). 

Jtem  soru  þad  ij  logleg  vitni  þar  þa  fyrer  Birne 
Gudnasyne  þau  er  arnor  leidde  ad  offtskrifadur  þorkiell 
Jonsson  og  Gudrun  HaJJzdotter  kona  hans  hefdu  nu  vpp  a 


0  [b.  V.  211;  2)  [og  klagade  211;  ^)  [við  hann  211;  *)  hillt  211; 
*)  [ál.  211;  ^)  [edar  hanz  loglegz  vmbodzmanz  til  andsvara  vm  sagdar 
saker  211;  ^)  a  211;  ^)  [koagdomínn  211;  »)  gieffa  211. 


1492.  ORDAMÁL.  95 

ny.  effter  þeirra  satt  arnora  og  þorkiels  talad  bæde  þesse 
ord  til  arnors  ad  þau  heffdu  sagt  ad  offtnefndur  Arnor  hefde 
naudgad  og  þrugad  konu  og  Eænt  og  stolid  jor  lu  þorkiels  [og 
þesse  oll  fyrskrifud  ord  hefde  huort  þeirra  fyrer  sig  þorkell 
jonsson^)  og  Gudrun  offtar  talad  cnn  einu  sinne  til  arnors 
finssonar.  þui  leist  ofs  þau  ccki  sialldnar  hafa  mdtt^)  talad 
þesse  ord  enn^)  tuisuar  hiiort  vm  sig.  Giorum  vier  huort 
vm  sig  fyrrskrifadra  orda  fuliriettis  ord.  þui  dæmum  vier 
þorkielJonsson  og  hans  konu  Gudrunu  H(alls)d(ottur)  sek 
4  raðrkum  vid  kong  huort  vm  sig  fyrer  huort  adur  skrifad 
ord.  enn  arnori  finssyne  5  merkur  j  sitt  fuilriette  affhuoriu 
þeirra  fyrer  sig  j  huort  sinn  er  þau  hefde  talad  þesse  firr- 
greind  ord  tilhans  sem  suarid  var.  hann  af  sijnu  fiefyrersig.enn 
hun  aff  sijnu  fie  fyrer  sig.  verda  þad^)  xvj  fullriette  arnors 
finssonar  sem  suarid  var  viij  d  huort  þeirra  og  ad  auk  hinar 
fyrre  sakir  sem  til  komu  med  þeim  fyrer  þeinu  sdtt  og  fir^) 
skrifadar  eru. 

Jtem  var  þad  og  suarit  þar  til  aff  voltam  fyrer  Birne 
Gudnasyne  ad  þau  somu  grenetrie  sem  arnor  dtte  og  hann 
liet  flitia  uordan  vr  bitru  fra  jordu  sinne  tungu  og  nijdur 
leggia  d  Gaflfeliz*)heijde  og  þadaii  voru  sijdan  j  Burt  tek- 
in  an')  hans  vilia  eda  vitorde  voru  logd  i  fiosed  j  Glerar- 
skogum  fyrer  hlidasa.  er  þorkiell  Jonsson  liet  vpp  giora  þd 
hann  bio  þar.  þui  þotte  oss  þar  föle  jnne  fundinn  [ad  hanz 
jnni^)  þui  [&d  kom  einginn^)  fram  sem  þad  segde.  ad  hann 
hefde  þeim  med  logum  lýst. 

Giorum  vier  þesse  Grenetrie  til  verds  Eyrer^^)  þui 
dæmum  vier  fuUa  og  alla  þiofs  sok  a  þorkiel  Jonsson  fyrer 
sogd  Grenetrie  og  hann  skylldugaii  ad  leisa  hud  sijna 
þrim  mðrkum  vid  kong  ef  fie  er  til.  ella  misse  hudina.  enn 
arnore  full  giolld  fiar  sijns  og  riett  sinn  sem  log  votta. 
þui  fyrer  þessa  adurskrifada  þiofs  sok  og  fyrer  þd  laxana 
sem  Arnor  bar  ad  honum  ad  hann  heffde  stolid  vr  anne 
fdskrud  med  launung  vr  kieri  hans  og  vm  þann  Eafftvidinn 
er  Arnor  bar  ad  honum  ad  Þorkiell  hefde  tekid  fyrer  sier 

1)  [b.  V.  211;  2)  sl.  211;  »)  gl.  63;  ^)  þa  211;  ^)  vpp  211;  «)  Galfells 
211;  ')  aff  63;  »)  [sl.  211;  »)  [hier  kom  einginn  211;  ^o)  eine  211. 


§6  ORÐAMÁL.  1492. 

og  vm  þad  nautid  sem  arnor  sagdi  þorkicll  heífdo  fargad 
fyrer  sier  og  vm  þa  sok  sem  Arnor  bar  ad  honum  ad  haun 
hefdi  barid  og  suellt  sijn  naut  med  heipt  og  ofund  offfc  og 
osialld  ín  og  þær  fleiri  saker  sem  til  varmennsku  horfa^)  og 
arnor  finnsson  bar  ad  honum  med  þeim  vitnum  og  ei;dum 
og  likindum  sem  hann  þar  til  haffde  og  oss  leist  full  lijk- 
inde  til  vera  er  þar  kom  þd  fram  þess  annars  ad  vier 
vissum  fyrer  full  sanninde  ad  oftfc  skrifadur  þorkiell  fordad- 
ist  log  og  stefnur  so  hann  faldist  og  sier  vndan  skaut 
nær  hann  gat  so  ei  skillde  logum  verda  yffer  hann  komid. 
þui  fyrer  þessar  allar  greiner  og  þær  fleiri  sem  j  logunum 
standa  og  hier  ad  luta  dæmum  vier  þrattskrifadan^)  þorkiel 
Jonsson  riett  fangadaii  aff  kongs  vmbodsmanni.  huar  scm 
hann  yrde  tecinn  utan  gridastadar  og  Eiettbrotiii  hus  til 
hanz  cf  þuifftc^)  sem  log  votta  og  færa  hann  so  \nder 
log  og  dom  firir  allar  þessar  fyj  rskrifadar  sakir. 

Enn  saktr  þess  ad  vier  vissum  þorkiell  Jonsson  var 
burt  ridinn  aff  sueitinne  fyrer  þa^)  skulld^)  ad  hann  villdi 
ecki  koma  til  laga  uid  Arnor  Finnsson  vmm  fyrrskrifadar 
sakir.  Pess  Annars  ad  hann  setti  aunguann  sinn  vmbodz- 
mann  epter  til  neinnra  sinna  mala  edur  skullda  greidsiu. 
Enn  oss  þotti  hann  ouijs  til  skila  edur  afturkomu.  Þui 
enginn  vissi  þa  þar  i  sueit  huar  hann  var  nidur  kominn. 
Pess  þridia  ad  hann  var  nu  dæmdur  þiofur  og  EÍettfangad- 
ur.  Pess  fiorda  ad  uier  vissum  ad  hann  og  kona  hans 
Gudrun  Hallzdottur  attu  ecki  suo  mikla  peninga  sem  suar- 
adi  þeim  secktum  sem  voru  af  þeim  dæmdar  firir  adur 
skrijfad  orda  mas.  og  adrar  fleiri  sakir  sem  fyrr  skrifadar 
eru. 

Þui  dæmum  vier  alla  þa  peninga  sem  þorkíell  Jons- 
son  atti  og  hans  kona  Gudrun  Hallzdottir  edur  þau  med 
haundum  hefdi  huar  hellst  sem  þeir  stædi.  j  vernd  og  vm- 
sia  Biarnar  Gudinasonar  kongs  vmbodzmann(s)  i  sagdri  syslu 


0  211;  Bl.  63;  2)  b.  V.  211;  »)  þaif  211;  *)  þann  211.  ^)  Hér  byrjar 
niðrlag  dómsius  i  VatEshornsbók,  og  er  tekið  niðrlagið  eptir  henni, 
en  skallarnir  fyltir  eptir  63  og  211. 


1492.  ORÐAMÁL.  —  TRANSSKRIPT.  9Í 

og  hann  skylldugaii  til  ad  rida  og  ad  sier  ad  taka  med 
dandimanna  vitordi  alla  fyrsþgda  peninjga  kuika  og  dauda. 
og  þa  skyllduga  honum  ad  afh[enda  sem  sagjdir  peningar 
hia  standa  og  giallda  huorium  sijna  skul[ld  ad  næjstum  far- 
daugum.  sem  íie  vinst  til.  ad  EÍettre  tiltaulu  [eíFter  dajndi- 
manna  virdingu.  og  yfirsyn.  suo  leingi  sem  fie  [vinst  til]. 
Enn  ef  fie  vinst  ecki  til  allra  sekta  og  skuUda.  þa  [misse 
huor]  sem  tala  Eennur  til  [eífter  fiarmagne^)  og  dandimenn 
giora.  Enn  ef  po[rkiell]  Jonsson  og^)  Gudrun  Hallzdottur 
kona  hans  Eiga  eck[i  svo]  mikla  peninga  ad  auk  skuUda, 
sem  vier^)  dæmdum  da  þ[au]  kongsdomsins  vegna  Birni 
Gudinasyni  og  Arnori  fi[nnssyne]  firir  greindar  sakir  sem 
adur  er  skrijfad:  þa  dæm[dum  vier  þeim]  Eefsing  badum 
sitt  keyrishogg  firir  huoria  mork  er  þau  [briste  cL]  ad  eii 
jnnist  til  sem  dæ.mt  uar.  þar  til  sem  væri  [xij  merckur  a 
hu]ort  [vm  sig^)  þeirra  [hiona^).  Enn  þo  meira  bresti  þa 
skal  ei  meire  E[efsing  enn  sijn]  xij  keirishogg  huoru  þeirra. 
Enn  huor  sem  greind[an  mann  þorkiel]  Jonsson  helldur 
vndan  laugum  med  mact  edur  Audrum  vndanbraugdvm  svo 
biorn  og  Arnor  nai  ecki  laugum  af  honum.  suari  slikri  sekt 
sem  laug  votta  vm  þa  menn  sem  hallda  edur  hysa  þiofa 
dæmda  edur  vtlæga  menn  og  styrkia  j  moti  laugum.  edur 
kongsins  EÍetti. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrr  nefndir  menn 
vor  Jnnsigli  firir  þetta  domsbref  skrijfad  j  huammi  i  huams- 
sueit. 


177.  1.  Febrúar  1493  í  Skálholti. 

TvEiE   prestar   transskríbera   transscriptum   frá   22.   Marts 
1444  af  skrá  um  reka  Skálholtsstaðar  á  Ströndum. 

Skalh.  FaBc.  IX.  1.  — AM.  Apogr.  Nr.  2607. 

Þath  gigrum  vid  narfvi  jonsson  oc  þorbÍQrn  ionsson 
prestar  skalholltz  biskups  dæmis  godvm  monnvm  kunnigt 
med  þessu  ockru  opnu  brefi  at  wid  hgfum  sied  oc  ýfer  les- 

»)  [b.  V.  211.    3)  edur  211.    ^)  höffam  dæmt  og  b.  v.  211. 
Dlpl.  I8l.  VII.  B.  7 


áör  YTRIVELLIÉ.  1492. 

id  opit  bref  med  heilum  oc  oskQddvm  haDgvndum  inzigl- 
vuTsuo^'íatanda  ord  eptir  ord  sem  hier  seger.  [Hér  kemr 
tranBBcriptum  frá  22.  Marts  1444  af  rekaBkránni,  DI,  II,  Nr.  281  B,  og 
IV.  Nr.  693]. 

Ok  til  sannenda  her  vm  settum  wid  fýrr  nefnder  prest- 
ar  ockar  innsigle  firir  þetta  transkriptum"'bref  skrifad  j 
skalhoUti  in  festo  sancte  brigide  virginis  ,anno  domini  CD. 
cd.  nonagesimo  secundo. 


178.  5.  Febrúar  1493.  á  Rcynlstað. 

Helgi  Ketilsson  kvittar  Jón  prest  Porvaldsson  um  andvirði 
jarðarinnar  Ytri-Valla  í  Miðfirði. 

AM.  Fasc.  XXXI,  17,  frumritið  á  skinni.    Af  6  innaiglam  erufjög- 
nr  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3345b. 

Brief  vm  Jstuvelle  j  melstadar  kirkiusokn^). 
OUom  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  þorleifr  prestr  jonson.  benedikt  magnusson.  þorgeir 
þorsteinson.  helgi  gudmundzson.  steinn  hrolfson.  hallfredr 
jonson  ok  jon  biornson  quediu  guds  ok  síjna  kunnigt  gior- 
andi  þa  er  lidit  uar  fra  hingatbvrd  uors  herra  ihesv  christi 
þusund  fiogur  hundrod  ix  tiger  ok  ij  aar  aa  sunnodagin 
næstan  efter  kyndilmesso  aa  stad  j  Eeynenesi  uorum  uier  j 
hia  saavm  ok  heyrdvm  aa  ord  ok  handaband  jons  prestz 
þorvalldzsonar  ok  helga  ketilsonar  ath  suo  fyrir  skildo  ath 
adrgreindr  helgi  medkendiz  ath  hann  hefdi  fulla  ok  alla 
peninga  wt  tekit  ok  upp  borit  af  fyrrnefndum  sira  jone 
fyrir  jordina  ytriuoUo  er  liggr  j  melstadar  kirkivsokn  efter 
þui  sem  j  kaup  þeirra  hefer  komit.  hier  med  j  sama  handa- 
bandi  gaf  oftnefndr  helgi  tijttnefndan  jon  prest  auUungis 
kuittan  ok  akærvlausan  lidvgan  ok  frialsan  fyrir  sier  ok 
oUom  síjnvm  erfingium  ok  efterkomendum  um  adrgreinda 
jord  ok  jardaruerd  ytriuollo  j  midfirdi.  Ok  thil  sanninda 
hier  um  settvm  uier  fyrr  skrifader  menn  uor  jnscigli  fyrir 


')  Utan  á  bréfína  með  hendi  frá  17.  'ólú. 


1492.  ÞÓRODDSSTAÐABRÉF.  99^ 

þetta  kuittunarbref  er  skrifad   var  j    sama   stad   ok   deigi 
sijdar  enn  fyrr  seiger^). 


170.  10.  Fcbrúar  1493.       á  Munkaþvcrá. 

YoTTOEÐ  tveggja  manna,  að  Semingr  prestr  Magnússon  lýsti 
því,  að  hústrú  Margrét  Vigfúsdóttir  haíi  gefið  sér  jörðina 
Þóroddsstaði  í  Kaupangssveit,  en  hann  hafi  aptr  gefið  hana 
Þorláki  „frænda  sínum"  (Semingssyni)  til  kvonarmundar. 

AM.  Fftsc.  XXXI,  19,  frumritið  á  skinni.  Anuað  innsiglið  er    dottið 
ffá.  —  Apogr.  3347. 

vm  þorustader^). 
Þat  giorvm  vith  iUavgi  þorgilsson  ok  stefan  ingimvnda- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockrv  opnv  brefi 
ath  þa  er  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  ihesv  christi 
þushundrud  cccc  ixtiger  ok  .ij.  ar  a  faustudaghinn  sidaztan 
j  þorra  aa  mukaþveraa  j  eýiafirdi.  vorum  uith  j  hia  ok  heýrd- 
um  aa  ath  sira  semingr  magniisson  lýsti  fyrir  ockur  ok  fleir- 
um  dandimonnum.  ath  hustru  margrett  heiten  vigfusdotter 
sem  gud  hennar  sdl  hafi.  hefdi  gefit  ser  til  fullrar  eignar 
jordina  þoroddzstade  er  liggur  j  kaupangs  kirkiv  sokn  med 
auUum  þeim  gavgg(n)um  ok  gædum  sem  henne  hefer  fýlgt 
ath  fornv  ok  nýiv  ok  hvn  vard  fremz  eigandi  ath  ok  mælti 
þar  svo  um  ath  hvn  veri  golldin  enn  gefin  ecki.  her  epter 
medkenndizst  adrnefndr  semingur  ath  hann  hefdi  gefit  adr- 
greinda  jord  þorlaki  frænda  sinum  tií  kuonarmundar.  þa  er 
pall  bondi  brandzson  gipti  honum  frænkonu  sina  þuridi 
heitna  benediczdottur.  ok  veitti  greindr  pall  þa  ecki  nock- 
urt  tilkall  vm  greinda  jord  suo  ath  hann  heýrdi.  ok  til 
sanninda  her  um  settum  uit  fýr  nefnder  menn  ockur  in- 
cigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  deigi  ok  are  sem 
fýr  seger. 


*)  þ.  e.  6.  Febr.    ^)  Utan  á  bréfinu  með  íornri  hendi. 

7* 


löÓ  ÞÓRODDSSTAÐABRÉF.  1492. 

180.  33.  Febrúar  1493.  á  Hólum. 

ÞoELÁKR  Semingsson  fær  Ólafi  biskupi  og  heilagri  Hóla- 
kirkju  jörðina  Þóroddsstaði  í  Kaupangssveit  til  fullrar  eign- 
ar  og  þar  með  fimm  kúgildi,  fyrir  þá  sök,  er  síra  Semingr 
faðir  hans  hafði  haft  burt  tvo  guUkaleika  frá  heilagri  Hóla- 
kirkju. 

AM.  Fasc.  XXXI,  4,  frumritið  á  skinni.    Af  5  innsiglum   eru  nú  3 
og  brot  af  þvi  fjórða  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3836. 

vm  þorustader  i  kaupangi^). 
Path  giorum  vær  andress  jonsson  radsman  aa  holum.  gud- 
mundr  jonsson.  jon  jonsson  ok  gudulfur  magnusson  prestar 
ok  magnus  biarnarson  leikmann.  godum  monnum  uiturligt 
med  þessu  uoro  opnu  brefe  ath  uær  vorum  j  hia  saaum  ok 
heyrdum  aa  fimtudagen  fyrstan  j  langafostu  heima  ath  dom- 
kirkiu(nn)e  ath  holum.  ath  þa  er  lidit  uar  fra  jngatburd^) 
uors  herra  ihesu  christi  þussund  fiogur  hundrud  nivtigerok 
t(u)au  ar  ath  þorlackur  semingsson  feck  uorum  naduligum 
herraa  ok  andaligum  fðdur  biskup  olafe  ok  heilagre  hola 
kirkiu  til  fullrar  eignar.  med  handabaiide  jordina  þorustade 
er  liggur  j  kaupans^)  kirkiu  sokn  j  eyiafirdi  er  hann  reckn- 
adi  þriatige  hundrud.  med  oUum  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  greindre  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nýu 
ok  þorlackur  uard  fremss^)  eigande  ath  ok  fader  hana  sira 
semingur  magnusson  hafdi  gefit  honum.  ok  þar  med  fim 
kuillde*)  fyrir  þa  sauk  ath  fyr  nefndur  sira  semingur  fad- 
er  fyr  nefnzt^)  þorlakzt^)  hafdi  i  burtt  haft  tauo^)  gullka- 
leka  fra  heilagre  hola  kirkiu.  ok  alldre  kuomu  aptur.  sem 
domsbref  hier  um  þetta  mal  utuisar.  ath  hann  matti  aungua 
peninga  burtt  gefa.  fyr  en  heilaug  kirkia  hafdi  sina  skulld. 
lofadi  greindur  þorlackur  biskupinum  kaupmalabrefe  hier 
upp  aa  edr  transkriptum  þar  ut  af.  Ok  til  sanenda  hier 
um  settum  vær  nefnder  prestar  ok  leikmenn  uor  jncigle 
fyrir  þetta  bref  er  giort  uar  j  sama  stad  ok  are  deige  sid- 
ar  en  fyr  seiger^). 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    ^)  S?o.    »)  þ.  e.  24.  Febr. 


1492.  ÁBÚÐARHEIMILD.  101 

181.  37.  Febrúar  1493.       í  Ljárskógum. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Birni  Guðnasyni  kongs  um- 
boðsmanns  milli  Gilsfjarðar  og  Skraumu  um  heimild  Jóns 
Eiríkssonar  til  ábúðar  á  Þverdal  í  Saurbæ,  er  Ólafr  prestr 
Oddsson  hafði  bygt  honum. 

DómaByrpa  Jóns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni  (d.  1748)  í  4to  bls.  69 
—72,  Bkr.  c.  1608.  —  Afskript  frá  c.  1700  er  og  í  AM.  íállc.  4to  bls. 
132—135. 

Domur  Jons  Eirikssonar  huort   honum  væri  leigu- 
jord  sijn  heimil. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Jon  Oddzson.  Oddur  Sigurdzgon.  Þordur  Biornsson. 
Einar  Sueinsson.  Pormodur  Biornsson  og  Arnor  finnzson 
kuediu  gudz  og  sijna  kunnigt  giorandi  at  þa  er  lidit  uar 
fra  hingadburd  vors  herra  Jhesu  christi.  (10.  cccc  Ixxxx  og 
ij  ar  manudæginn  næstaii  fyrir  Chathedra  petre  dapostuli^) 
doL  Stadarholi  j  Saurbæ  oa  þingstad  EÍettum  vorum  vær  i 
hia  saum  og  heyrdum  da  ad  Jon  eiriksson  beiddi  og  krafdi 
Biorn  gudnason  kongs  vmbodzmann  j  millum  Gilsfiardar  og 
gliufurar.  ad  nefna  dom  yfir.  huort  hann  mundi  hafa  fuUa  heim- 
iUd  fyrir  jordunni  Þuerdal  til  abudar  til  næstu  fardaga  og  huort 
hann  mundi  med  laugum  sækia  meiga  þa  beit  sem  honum 
hefdi  þar  olaugliga  gior  verid  a  greindri  jordu.  sem  annar 
BÍettur  leigulidi.  Eptir  þeim  framburdi  og  gaugnum  sem 
hann  hafdi  þar  til.  vændist  greindur  Jon  Eiriksson  at  vott 
Olafi  Eyolfssyni.  ad  hann  hefdi  hia  verid.  þa  sira  Olafur 
Oddzson  heimiladi  honnm  greinda  jord  þuerdal  med  akued- 
inni  landzskylldu.  Og  ad  audrnmvott  vændist  hann  Gud- 
laugi  Sueinssyni.  ad  sira  Olafur  hefdi  lyst  fyrir  honum  og 
fleirum  aiidrum.  ad  hann  hafdi  heimilad  Jone  Eirikssyni 
greindajaurduÞuerdal.  Beiddi  Jon  Eiriksson  og  krafdi  þessa 
fyrskrifada  menn.  ad  bera  sier  niett  vitni  og  satt.  hier  vm 
sem  þeir  mætti.  Enn  þeir  saugdust  ecki  vitni  honum  bera. 
Fyrr  enn  þeir  væri  skylldadir  til  med  laugum.  Beiddi  þa 
adur  skrifadur    Jon  Eiriksson   og   krafdi   Biorn   Gudnason 

0  Þ.  e.  20.  Febr. 


1Ö2  ÁBÚÐARHEIMILD.  1492. 

kongs  vmbodzraann  ad  stefna  þessum    fyrskrifudnm   monn- 

um  til  vitnisburdar  hier  vm  þar  þa    fyrir   sig.    Stefndi    þa 

greindur  Biorn  Gudinason   þessum  adurskrifudum   monnum 

fyrir  sig  þar  þa.  til  ad  bera  greindum  Jone  Eirikssyne  EÍett 

vitne  og  satt  sem  framast  vissu  þeir.  og  mættu  med   laug- 

um  bera  j  greindu  mali  og  þad  giordu  þeir.   Jtem  i  fyrstu 

greio  sor  Olafur  Eyolfsson  fullan  Bokar  Eyd  þar   þa   fyrir 

Bime  Gudinasyni.  suo  vær  heyrdum  ad  hann  hefdi  hia  ver- 

id  j  meyiarhollti  i  Saurbæ  ad  sira    Olafur  Oddzson   heimil- 

adi  Jone  Eirikssyne  med  ordum  jordina  Þuerdal  til  abudar 

hid  næsta  ar  vpp  fra  fardaugum  er  var   j    vor   og   beit   j 

Jord  sijna  j  Stadarhols  jord  ]  millum  miclagardz  og  kleijfa 

og  eingiar  sem  hann  þurfti  j  Stadarholmsodda^)  fyrir  nedan 

heygard  og  þessir  fyrgreindir  menn  sira  Olafur  og  Jon  vrdu 

þa  sattir  og  samkaupa  Bædi  vm  landzskylld  og   leigu.    suo 

sem  þeir  haufdu  adur  vm  talad  og  þa  var  og  þa  da  greind(t) 

þo  eigi  kæmi  handsaul.  Jtem  j  annari  grein  sor  Gudlaugur 

Sueinsson  og  fullaii  bokar  Eijd  þar  þa  fyrir  Birne   Gudina- 

at  Sira  Olafur  Oddzson  hefdi  lyst  fyrir  sier    ad  hann  hefdi 

heimilad  Jone  Eirikssyne  jordina   Puerdal   til   abudar   hid 

næsta  ar  med  aulium  líjka  skilmala   sem    Olafur   Eiolfsson 

sör  med  fyrrsagdri  beit  og  eingium  j  Stadarhols  jord.  Jtem 

i  þridiu  grein  sor  ^alldor  Arnbiarnarson  fyrir   optgreindum 

Bijrni  Gudinasyni.  at  hann  hefdi  afhent    Jone   Eirikssyni  j 

vor  j  fardaugum    er    uar  j    vmbodi    síra  Olafs  Oddzsonar. 

sem  hann  hafdi  adur  bifalad  honum.    þau  kugilldi  sem  sira 

Olafur  Oddzson  hafdi  bygt  Jone   Eirikssyni    raed   optskrif- 

adri  jordu  Puerdal.    og  Síra  Olafur  hafdi  sagt  sier  ad  hann 

hefdi  heimilat  Jone  Eirikssyni  þa  þratt    greinda  jord  þuer- 

dal  til  abudar  þessa  xij  manudu.  og  þad    sor    ^alldor   med 

ad  hann  hugdi  Jone  Eirikssyne   þetta    fyrir   fulla   heimiUd 

ganga  mundi  sædi  vm  jord  og  kugilldi.  Jtem  j  fiordu  grein 

vorum  vær  fyrrskrifadir  menn  til  nefndir  afBirno   Gudina- 

syne.  kongs  vmbodzmanni  ad  skoda  og  dæraa  vm  þetta  sagt 

mal.    Eptir  þui  sem  oss  leist  BÍettast   og   sannast   og   vær 

roættum  fremst  med  laugum  dæma^). 

*)  Svo.    *)  leiðr.;''dæmaBt,  hdr. 


1492.  ÁBÚÐARHEIMILD.  103 

Jtem  j  fyrstu  grein  dæmdu  vær  Jone  Eirikssyni  lyr- 
ittargijd  hinn  minna  ad  hann  hugdi  sier  heimila  og  frialsa 
vera  jordina  Þuerdal  til  abudar  þessa  xij  manudv  sem  var 
fra  fardaugum  j  uor  ed  uar  og  til  fardaga  er  kiemur.  eptir 
ir  þeirri  heimílld  og  lofun.  sem  sira  Olafur  Oddzson  hafdi 
honum  hier  vm  lofad  adur  enn  hann  flutti  sig  til  greindr- 
ar  jardar.  sem  suarit  var  og  fyrrskrifad  er.  Sor  Jon  Ei- 
riksson  þar  þa  samstundis  þennan  eid  sem  honum  var 
dæmdur  fyrir  Birni  Gudinasyni  ad  aullu  suo  latandi  sem 
honum  var  hann  dæmdur.  og  þad  lagdi  hann  j  sinn  eid 
med  at  hann  hefdi  tekid  i  fodur  i  haust  ij  laumb  af  síra 
Olafi  Oddzsyni.  Enn  aira  Marcus  sadzmadur  hans  afhenti 
honum  þau  vppi  þa  landzskylld  sem  hann  atti  ad  giallda 
vppi  jordina  Þuerdal.  og  sira  Olafur  skijldi  sier  þessi  tuo 
lambafodur  af  Jone  Eirikssyne  þa  hann  heimiladi  honum 
optgreinda  jord  Þuerdal.  Nuaf  þui  ad  suo  auijsa  vorlandz- 
laug.  at  þar  sem  menn  kaupa  jardir.  edur  skiptast  uid  hus- 
um  edur  skipum.  þa  skal  kaupa  med  handsaulum  og  vott- 
um  tueimur  edur  fleirum.  Enn  aull  aunnur  kaup  skulu 
halldast.  Ef  handsaulut  ero.  og  suo  auU  þau  sem  vottar 
vita.  þo  eigi  sie  handsaul.  edur  sa  geingur  vit  fyrir  vottum 
er  selldi.  Þess  annars  ad  suo  stendur  i  Bunadarbælki  j 
laugbok  vorri.  at  ef  þeim  fuUnast  vitni  sem  jord  hafa 
tekna.  þa  skulu  Bændur  dæma  honum  leigu  jord  sijna. 
Eptir  þui  sem  vitni  baru  honum.  Jtem  j  sama  capitula 
seigir  suo.  at  sa  sem  leiger  da  Grasnautn  alla^)  da  jord 
þeirri.  Þess  þridia  ad  oss  leijst  þetta  fuU  gaugn  og  vitni 
sem  Jon  Eiriksson  hafdi  til  þessa  sins  mals  vm  greindan 
þuerdal.  sem  þessir  þrir  menn  soru  sem  adurskrifat  stend- 
ur. 

Þui  ad  suo  prouudu  og  fyrir  oss  komnu  dæmdu  vær 
med  fuUu  doms  atquædi  adur  skrifadir  menn.  suo  framt 
sem  vier  mattum  þetta  mal  med  logum  dæma  Jone  Eiriks- 
syni  þessa  þratt  greinda  jord  Þuerdal  heimila  og  frialsa 
til  abudar  til  næstu  fardaga  er  kiemur  og  suo  þau  kugilldi 
sem  síra  Olafur  hafdi  bygt    honum   þar  med   og    greindan 

1)  tvískrifað  J_hdr. 


104  ÁBÚÐARHEIMILD.  —  TRANSSKRIPT.  1492. 

Jon  Eiriksson  med  BÍettu  hafa  eiga  auU  þau  giædi 
og  gagnsmuni  da  þessari  optgreindri  jordu  Þuerdal. 
sem  audrum  leigulida  ber  med  riettu  ad  hafa  da  sinni  leigu- 
jordu  til  næstu  fardaga  er  kiemur.  og  med  laugum  lækia 
meiga  sem  annar  leigulidi  þa  Beit  sem  honum  hefur  þar 
olaugliga  gior  verit.  Suo  og  undir  saumugrein  og  forordi. 
leijst  oss  honum  su  beit  heimil  sem  hann  hafdi  j  Stadar- 
hols  jordu.  j  millum  miclagardz  og  kleyfa.  suo  micit  sem 
suarit  uar.  ad  sira  Olafur  heimiladi  honum  og  adur  er  skrijf- 
ad.  nema  laugmanni  litist  annad  laugligra.  med  skynsamra 
manna  Badi  og  samþycki.  Suo  og  medkiennunst  vier  adur 
skrifadir  menn.  at  Jone  Eirikssyni  var  þar  Eingin  sauk 
gefin  af  sira  Olafi  Oddzsyni  vm  þessa  jardar  abud.  suo  vær 
vissum.  þa  þessi  vor  domur  var  vtnefndur.  og  dæmdur  suo 
gem  fyr  skrifad  stendur. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrskrifadir  menn 
vor  jnnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  Liarskogum  i  Laxar- 
dal  i  hiardarhollz  kirkiusokn.  manudæginn  næstan  fyrir 
Translacio  sancte  Johannis  hoIaBÍskups  oa  sama  ari  sem  fyrr 
seigir. 


183.  9.  Marts  1492.      á  Hofi  í  VatnsdaL 

Tbansskbiptabbbéf. 

AM.  Apogr.  747  „Ex  trausscripto"  þ.  e.  eptir  frnratransscripto  á 
Bkinni  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna.  „Fyrer  brefinu  eru 
fiorer  þveinger  og  fimmta  þveingfar,  enn  Jnnsiglenn  eru  öll  j  burt.  Bref- 
ed  er  a  pergament,  med  ecke  riett  goda  liönd  og  þo  alliæselega". 

Þat  giorum  uær  einar  oddzson.  gunnlaugur  þorkelsson. 
liotur  þorleifsson  og  jon  olafsson  godura  monnum  uiturligt 
med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  uær  hofum  siet  og  yferlesit 
opin  bref  med    heilum    og   osk5ddum   hangandi   innsiglum 


1492.  OEMR  JÓNSSON.  105 

þeirra  godra  manua  er  þar  voru  fyrir  skrifader  suo  latanndi 
ord  efter  ord  sem  hier  seiger.    [Hér  kemr: 

1.  Vottorð  tveggja  manna  um  kanp  Einars  Dorleifasonar  og  Jóns 
Geirssonar  á  Eyviadarstöðam  og  GuölaugBStöðum  25.  Sept.  1453,  DI, 
V,  Nr.  101; 

2.  Vottorð  þriggja  manna,  að  J6n  GeirBSon  fékk  Egli  Grimssyni  á- 
kall  sitt  á  EyvíndarBtöðum  25.  Sept.  1453,  DI,  V,  Nr.  102; 

3.  Björn  Dorleifsson  selr  Egli  Grímssyni  Eyvindarstaði  11.  Okt. 
1453,  DI,  V.  Nr.  105; 

4.  Afsalsbréf  Þorleiía  jungkæra  Björnssonar  fyrir  Skarði  i  Langa- 
dal  til  Egils  Grimssonar  6.  Febr.  1468,  DI,  V,  Nr.  452; 

5.  Arfskipti  þeirra  bræðra  Dorleiís  og  EinarB  Björnssonar  eptir 
Árna  bróður  sinn  18.  Júni  1476,  DI,  VI,  Nr.  76]. 

Og  til  meire  sanninnda  hier  um  settum  vær  adurnefnd- 
er  menn  vor  jnnsigli  fyrer  þetta  transkriptarbref  er  giort 
var  aa  hofe  j  uazdal  faustudaginn  næsta  fyrer  gregorius- 
messu  i  langafðstu  þa  er  lidit  var  fra  hinngatburd  uors 
herra  jehsu  christi  þusund  íiogur  hunndrut  níutiger  oktuau 
aar. 


183,  19.  Marts  1493.  í  Skálliolti. 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  af  Stepháni  biskupi  1  Skálholti 
um  kæru  biskups  til  Orms  bónda  Jónssonar  og  Ingibjargar 
Eiríksdóttur  hústrú  hans,  að  Ormr  hefði  nefnt  leikmanna- 
dóm  yfir  heilagrar  kirkju  málefnum,  en  Ingibjörg  hefði  tek- 
ið  1  vernd  og  samneyti  Pétr  heitinn  Ólason,  eptir  að  sann- 
prófað  var,  að  hann  hefði  stolið  og  rænt  silfri  og  kostuleg- 
um  „háfum"  kirkjunnar  og  biskupsins  1  Skálholti. 

Bisk.  Skalh.  XVIL,  25,  frumrit  k  skinni.  ÖU  (13)  innsigli  voru 
dottiu  frá  á  dögum  Árna  Magnúseonar.  —  AM.  Apogr.  2368  eptir  Skál- 
holtsfrumritinu  „accuratissimé".  Þegar  Árni  gerði  aískript  sína,  var 
frumbréfið  orðið  skerat,  bvo  að  skallar  voiu  í.  Þáskalla  fylti  Árni  ept- 
ir  „Bok  Jona  Hakonarsonar  á  Vatzhorne  innehalldande  copiur  af  ad- 
skilianlegum  domum  og  brefum",  og  á  eg  þá  bók  nú,  og  er  hún  rituð 
um  1608;  er  dómrinn  þar  í  tjansskripti  írá  5.  Maí  1492.  Eptir  þessari 
aískript  tilfærir  Árni  og  nokkurn  orðamun  „meir  ad  iliustrationem  enn 
til  nytsemdar".  „Þ6  kynni  transecriptum  vera  giört  epter  ödrum  ori- 
ginal.  þvi  fleire  hafa  oefad  giörder  vered  euu  sá  sem  i  SkalboUteliggur". 


106  ORMR  JÓNSSON.  1492. 

Domnr  um  Orm  bonda  Jonsson  og  hustru  Jngibiðrgu 
kvinnu  hans. 
Ollum  monnum  [þeim  sem^)  þetta  bref  sia  edur  heýra. 
Senda  aarne  Snæbiarnarson.  Narfue  jonsson.  jon  olafsson.  jon 
vilhialmsson.  augmundr  biornsson. '  eirekur  sigurdzson.  hakon 
jonsson.  (Darteinn  einarsson.  gudmundr  þorkelsson.  halldor 
týrfingsson.  halldor  jonsson.  hallur  sigurdzson.  prestar  Skal- 
hoUtzbiskupsdæmis  kuediu  guds  og  sina  kunnigtt  giorannde. 
ath  sub  anno  gracie.  CD^  cd^.  nonagessimo  secunndo  aa 
[manvdag  hinn^)  næsta  fyrir  benedictusClOesso  j  stora^)  stof- 
unne  i  Skalholltte.  [vorum  uær^)  j  dom  aefndir  af  ærligvm 
herra  og  andaligum^)  fðdr  f^erra  Stephano  med  guds  nad 
biskupe  j  SkalhoUtte.  ath  dæma  vm  þær  sakir  sem  greindr 
Herra  Stephan  kiærde  til  orms  bonda  jonssonar  og  hans  eig- 
inkuinnu  hustru  jngibiargar  eireksdottur.  sem  var  [i  fyrstu^) 
atii  fyrrnefndr  ormur  bonde  jonsson  hafde  sett  sig  ologliga 
jn  j  þad  ualld  sem  honum  var  alldre  bifalad.  nefnande  leik- 
manna  dom.  ut  yfir  heiiagrar  kirkiu  malum.  og  tekit  týlfttar- 
eid  ut  af  þeim  manne.  sem  i  heilagrar  kirkiu  stormælum') 
var  bundin  og  kirkiunnar  formanne  bar  rett  ýfir  at  segia.  og 
fyrir  þa  sok  ath  greind  hustrujngibiorg  hans  eiginkona.  hafde 
tekit  vndir  sina  vernd.  j  samneyte.  samþýcke  og  selskap. 
petur  heitinn  olason^).  adr  enn  hann  var  j  hel  sleginn.  ept- 
er  þad  er^)  sannprovad  var.  at  hann  hefde  stolit  eda  rænt 
silfre  og  kostuligum^^)  hafum.  kirkiunnar  og  biskupsins  j 
Skalhollte  ur  sialfre  domkirkiunne  þar  heima  aa  stadnumog 
fyrir  þær  fleire  sakir  sem  hann  matte  þaa^^)  med  logum  til 
hans  tala.  nu  af  þui  ad  adurgreindr  ormur  bonde  var  þar 
þa  logliga  fyrirkalladr.  suo  og  beiddunzt  vær  hans  forsuars. 
fyrir  hueria  grein  er^^)  hann  hefde  dom  vt  nefnt  og  tekit 
eid  af  petre  olasýne.  enn  hann  gaf  þad  svar  hier  til.  at 
hann  hefde  verit  beiddr   og   krafdr   af  fyrrsaugdum   petre 


^)  [b.  V.  JHák.  2)  [manudagian,  JHák.  ^)  storH  JHák.  *)  [voru  ver 
JHák.  ^)  andligum  JHák.  «)  [b.  v.  JHák.  ')  stormalum  JHák.  »)  olafs- 
son  JHák.  (alstaðar).  »)  ad  JHák.  ^O)  godum  JHák.  ")  þar  JHák.  ") 
ad  JHák. 


1492.  ORMR    JÓNSSON.  107 

olasyne  vndanfærslu.  og  hann  hngde  ath  skynsamer  laug- 
rettumenn  mundu  þat  eitt  dæma.  gem  hann  ihætte  med 
godre  skýnseme  og  skiluise  framfýlgia.  þotte  oss  þettahans 
forsuar  ecke  afl  hafa.  Nu  sakir  þess  ath  suo  stendr  j  kirki- 
unar  logum  at  huer  sem  ræner  eda  stelur  ur  kirkiu.  þa  skal 
þad  mal  fyrst  ransakasi  fyrir  kirkiunnar  vallde.  jtem  þeir 
af  leikmonnum  sem  taka  undir  gig  til  profuanar  og^)  rann- 
saks  eda  doms  þær  sakir  sem  ath  eins  eiga  fyrir  forstior- 
um  heilagrar  kirkiu  at  dæmazt  uanuirdande  j  þui  loglega 
domendur  þeirra  mala  og  geingr  suo  vitz^)  vitandþ  aa] 
sættargiord  þa  er  gior  var  j  millum  kongdomsins  og  kirki- 
unar.  og  af  huorratueggiu  alfu  var  med  suardogum  stad- 
fest.  eda  þeir  leikmenn  sem  dom  leggia  aa  kirkiu  [eigner 
eda  kljerka  ath  þeim  sialfum  oipurdum  edr  mote  mælund- 
um  þeim  sem  rada  eiga  þa  fellir  sa  aa  sig  fuUkomit  bann 
af  sialfu  verkinu.  Jtem  finnzt  og  [suo  skrifat  j  sialfum 
kirkiunnar  IJogum  ath  ef  nockur  heyrer  opinbera  rýktt,  af 
sannordum  monnum.  ath  ef  einnhuer  hafue  bannsettr  verit. 
eda  giort  nockud  þad  uerck  sem  hann  fellur^)  j  hid  [meira 
ba]nn  vt  af  þaa  ber  honum  skýllduliga  at  hafa  epttirleitan 
þess  mals  vm  sannleik  og  ath  fordaztt  samneýte  vid  þann 
sama  mann.  suo  leinge  at  hann  verdr  full[viss  hu]at  satt 
er  þar*)  j.  Þui  at  heilax  anda  nad  tilkalladre  ath  suo  prof- 
udu  og  fyrir  oss  komnu  dæmdu  vær  fyrr  neíndir  prestar 
med  fuUu  doms  atkuæde.  adr  grein[dan]  orm  jonsson  olog- 
liga  tekid  hafa  eid  og  undanfærslu  af  greindum  petre  ola- 
syne.  vm  þad  [at  hann  hefde^)  rænt  edr®)  stolit  silfri  og 
audrum  peningum  ur  heilagre  S[kal]holltzkirkiu.  og  fellt 
suo  aa  sig  fullkomit  bann  af  sialfu  uerckinu.  og  skylld- 
ugan  ath  taka  lausn  og  skripttir  af  biskup  Stephano.  edr 
þeim  sem  hann  þar  til  skipar  og  se[ka]n  fuUrette  vid  hei- 
laga  skalholltzkirkiu  og  biskupinn').  xxx.  marcka.  enn  fyr- 
ir  þionuzatu  tekiu  og  kirkiu  jnngaungn  sekan  suo  sem  kirki- 


1)  edur  JHák.    ^)  vis,    JHák.    «)  felle   JHák.    *)    b.   v.   JHák.    ^) 
[er  hann  hafdi  JHák.     «)   og   JHák.    ')     biskupinum  JHák. 


108        OBMR  JÓNSSON.  -  ÞORBJARGAKSTAÐABRÉP.  1492. 

unar  laug  utuisa.  Jtem  med  sama  doma  athkuæde  dæmdu 
vær  fyrrnefndre  hustru  ingebiorgu  eirekksdottur  settareid 
jnnan  halfs  manadar  at  heýrdum  dominum.  fyrir  adr  skrif- 
udum  biskup  [ste]phano  edur  þeim  sem  hann  þar^)  til  skip- 
ar.  suo  felldan  at  hun  hafe  huorcke  heýrtt  sagt  af  optt- 
nefndum  petre  olasyne  ne  jone  diak[na  s]em  kalladr  er 
pungur  og  ei  af  nockrum  [audrum  skiluisum*)  monnum  at 
adrgreindr  jon  diakne  hafue  suared  bokareid  ath  petur  ola- 
son  hefde  tekit  [silf]ur  og  annat  þad  sem  horfid  hafde  vr 
dorakirkiunne  j  SkalhoUte  enn  ef  hun  fellz  aa  eidinum  þa 
dæmdum  ver  hana  skýllduga  ath  taka  lausn  og  skripttir 
fyrir  samneýte  og  samþýcke  vid  sagdan  petur  ög  seka  fyr- 
ir  þionuztutekiu  og  kirkiu  jnngaungu  eptter  þui  sem  kirki- 
unnar  log  vtuisa.  skal  þetta  sakafe  lukazst.  einn  þridiungr 
at  næstum  fardogum.  annar  at  mikaelsCDesso  þar  næst.  og 
hinn  þride  ath  fardogum  þar  epttir.  biskupinum  edr  hans 
vmbodsmanne  j  fulluirtum  peningura.  halft  j  klofa  enn  halftt 
j  Skalhollte.  Var  þesse  vor  domr  af  oas  uppsagdr  og  jn 
skripttis  fraih  borinn  tittskrifudum  biskup  Stephano  j  doms 
sæte  sitianda.  og  þenna  dom  med  oss  samþýckiannda.  og 
þui  sette  hann  sitt  jnnsigle  med  uorum  jnnsiglum  fyrir  þetta 
domsbref  skrifat  j  sama  stad  og  are  dege  sidar  enn  fyrr 
seigir. 


184.  22.  Marts  1493.  á  Hólum. 

GuBMUNDB  Jónsson  gefr  „sjúkr  í  líkama,  en  heill  að  sam- 
vizku"  heilagri  Hólakirkju  og  Ólafi  biskupi  jörðina  Þor- 
bjargarstaði  í  Laxárdal  en  ;,hér  í  mót  bað  hann  biskupinn 
fyrir  guðs  skuld  að  taka  að  sér  tvo  sonu  sína  og  látalæra 
annan  til  prests,  en  hjálpa  öðrum  til  manns". 

AM.  Fasc.    XXXI,   14,  frumritið   á  skinni.     Af  fjórum   innsiglum 
eru  þrjó  fyrir  bréfinu.  —  Apogf.  3343. 


^)  JHák.;  þa,  frbr.    ^)  [sUkum,  JHák. 


I49ð.  bORBJARÖARSTAÖABRÉF.  ÍOd 

Þorbiargarstader  [giefner  Hola  kirkiu^). 
Path  giorum  wær  eirikur  prestur  sigmundssoD.  sijmon 
pallsson.  jon  ketillsson  ok  þorgeir  olafsson  leikmenn.  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opnu  brefe  ath  þar 
uorum  uær  j  hia  savm  ok  heyrdum  aa.  raiduikudagen  j 
ymbryviku  um  haustit^)  j  myklagardi  j  eyiafirdij  ath  gud- 
mundr  jonsson  siukur  j  likama  en  heill  ath  samuizku  gaf 
heilagre  holakirkiu  ok  biskup  olafe  jordina  þorbiargarstadi 
j  laxardal.  er  liggur  j  huams  kirkiu  sokn  fyrir  tiu  hund- 
rud  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  er  greindri  jordu 
fyllger  ok  fyllgt  hefer  uth  fornu  ok  nýu  ok  hann  uard 
fremzt  eigandi  ath.  ok  þar  til  fiogr  kuillde  er  standa  med 
jordunne.  ok  fiogur  hundrud  j  odrum  peningum.  hier  j  motti 
bad  hann  biskupin  fyrir  gudskulld.  ath  taka  ath  sier  [tuæ 
sonu^)  sina  ok  lata  læra  annan  til  prestz  en  hiallpa  odrum 
til  mannz.  Suo  ok  giordi  biskupin.  tok  [billtana^)  til  sin. 
Woro  hia  þessum  giorningi  marger  dandimenn  adrer  badi 
lærder  ok  leicker.  Ok  til  sanenda  hier  um  settum  vær  fyr 
nefnder  prestar  ok  leikmenn  vor  jncigle  fyrir  þetta  bref  er 
skrifat  uar  aa  holum  j  hialtadal  fimtudagen  næsta  fyrir 
mariu  CTDesso  j  langafaustu.  anno  domini  CD^  cd^.  xc^.  ge- 
cundo. 


185.  14.  Apríl  1492.  í  Skálholti. 

DóMR  8ex  presta  útnefndr  af  Stepháni  biskupi  í  Skálholti 
um  þær  sakir,  er  hann  kærði  til  Haldórs  Brynjólfssonar,  að 
hann  héldi  Haukholt,  jörð  kirkju  og  staðar  í  Skálholti,  að 
hann  hefði  eigi  lukt  andvirði  Hrauns  í  Grímsnesi  og  fyrir 
rekatöku  af  fjörum  staðarins,  og  fleira. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  V,  9  frumrit    á  skinni    stórlega  máð.    —    AM. 
Apogr.  2564  „accuraté"  eptir  frumritinu. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta   bref  sia   edur   heýra. 

0  Utan  ék  bréfinu ;  írá  [með  hendi  frá  17.  öld,  hitt    eldra.    ^)  þ.  e. 
21.  Sept.  (1491).  »)  [svo. 


llO  ,  fíALDÓR  BRYNJÓLFSSON.  1492 

senda  snorre  helgason  profastnr  aa  rangaarvollum.  K^arfue 
jonsson  kirkiuprestur  j  skalhoUte.  eirekr  sigrdzson.  hakon 
jonsson.  halldor  týrfingsson.  halldor  jonsson.  prestar  skal- 
holltz  biskupsdærais  kuediu  guds  ok  sina.  kunnigt  giorande 
ath  sub  anno  gracie.  (Do-  cdo.  nonagessimo  secundo.  aa 
fostudag  hinn  næsta  fyrir  passionem  domini^)  j  storastofunne 
j  skalhoUte.  vorum  vier  j  dom  nefndir  af  ærligum  herra  ok 
andaligum  fodr  herra  Stephano  med  guds  nad  biskupe  j 
Skalhollte  ad  dæma  vm  þær  sakir  sem  hann  kiærde  til  halldors 
bryniolfssonar.  sem  var.  at  hann  hiellde  j  sinne  eign  hauk- 
hoUt  þeirre  jord  er  kirkian  ok  stadrinn  j  skalhoUte  hafde 
vm  langan  tima  eignaztt  ok  frialsliga  noted.  jtem  fyrir 
þaa  adra  sok  ath  fyrnefndr  halldor  hefde  ecke  lucktt  hei- 
lagre  skalholltzkirkiu.  peninga  j  jardar  verd  fyrir  hraun  er 
liggr  j  grimsnese.  suo  sem  hann  hafde  lofad  biskup  CDagnuse 
godrar  CDinningar.  jtem  fyrir  þaa  þridiu  sauk  at  hann  hefde 
dregit  til  sin  edr  latid  j  burt  hafa  uid  af  rekum  stadarins 
j  skalhollte  unnenn  eda  ounnenn.  ok  fyrir  þær  fleire  sakir 
sem  hann  matte  þa  med  logum  til  hans  tala.  Skodudura  vær 
stefnuna  ok  leitz  oss  hun  skiallig.  ok  dæmdum  greindan 
halldor  lauglíga  fyrir  kaliadan.  Nu  fyrir  þui  ath  kirkiunn- 
ar  laug  suo  til  visa.  ath  þat  se  fyrirbodid  ad  biskupar  edr 
forstiorar  heilagrar  kirkiv  dirfizt  nockrum  manne  ad  selia 
edr  veita  jardir  edr  bæi  edr  nockurar  adrar  eignir  sinna 
kirkna  til  æueúlegrar  stadfestu.  enn  ef  þess  hefer  freist- 
ad  verit  j  nockrum  stad  þaa  skal  onytaztt  ok  undir  kirk- 
junnar  valld  ok  forræde  apttvr  kallaztt.  kom  fyrnefndr 
halldor  fram  fyrir  oss  ok  synde  bæde  kaup  ok  kuittan 
fyrir  greindum  jordura  haukholitum  og  hraune  med  biskups- 
ins  innscigle  ok  annara  þeirra  er  þar  voru  fyrir  skrifadir. 
enn  af  þui  at  oss  lítz  eigi  tilheyriligtt  at  hinn  lægre  dæme 
ýfir  hinum  hæra.  enn  eigi  af  þui  ad  ef  vær  þætturast  þar  mega 
ýfir  taka  þa  litizt  oss  þat  oskialligt  ok  ecke  afl  hafa.  ath 
nockr  heilagrar  kirkiu  fastaeign  selizt  vtan  fyrir  fulla  naud- 
sýtt  ok  retta  nýtserad  epter  þui  sem  fyr  stendr   skrifat    ok 


1)  Þ.  e.  13.  Apr. 


149á.  fiALDÓR  BRYNJÓLFSSOIÍ.  111 

kirkiunnar  laug  utvisa.  Þui  j  guds  nafne  amen.  dæmd- 
um  vær  greindir  kennemenn  med  fullu  doms  athknæde  þesse 
saumo  jardakaup  ok  solu  ok  kvittan  er  þar  kuomo  fram 
fyrir  oss  vndir  skodan  ok  urskurd  adr  nefndz  biskup  ste- 
fans  huertt  afl  þesse  kaup  eda  saulur  skulu  hafa.  suo  ok 
huer  naudsyn  edur  nytsemd  til  dro  upp  aa  heilagrar  kirkiu 
vegna  hier  vm.  jtem  med  sama  dome  dæmdum  ver  þratt 
greindan  halldor  skýlldugaíi  ath  sueria  lýritareid  hin  meira 
jnnan  siaundar  fyrir  biskupenum  edur  þeim  sem  hann  þar 
til  setur.  ath  hann  hafe  aunguan  vid  haftt  edr  dregit  til 
sin  af  stadarins  eign  sidan  biskup  CDagnus  fiell  fra  vnnenn 
eda  ounenn.  vtan  þann  sem  hann  medkendizt.  ath  siraarne 
snæbiarnarson  hefde  feingit  8ier  upp  aa  iij  hesta.  ok  ad 
hann  hugde  hann  vera  fullan  heimilldarmann  þar  viii  ok  ad 
unnum  eidinum.  dæmdum  ver  hann  kuittan  hier  vm.  ennef 
hann  fellzt  at  þessum  eide.  þa  dæmdum  ver  hann  skýlld- 
ugan  apttur  ath  leggia  vndir  sinn  suarenn  eid.  ailan  þann 
vid.  sem  hann  hefer  j  burttu  haftt  ologliga.  ok  sekan  vid 
kirkiuna  þriatigi  marcka  j  fullrette  ok  skylldugan  ath  taka 
lausn  ok  skripttir  af  biskupinum  sialfum  fyrir  þat  bann 
sem  hann  hefir  aa  sig  felltt  af  þesse  sinni  tiltektt.  ok  sekan 
eptir  þui  sem  kirkiunnar  laug  utvisa.  ok  skýlldugan  ath 
giallda  biskupinum  þessar  fiarsektir  j  næstum  fardogum. 

Var  þesse  vor  domur  af  oss  uppsagdur  ok  jn  scriptt- 
is  framborinn  opttnefndum  biskup  stephano  j  domssæte  siti- 
anda  ok  med  osa  þennan  vorn  dora  samþyckianda  ok  þui 
sette  hann  sitt  jnnscigle  med  vorum  jnnsciglum  fyrir  þetta 
domsbref  skrifat  j  sama  stad  ok  are  deigi  sidar  enn  fyrr 
gegir. 


186.  14.  Apríl  1493.  í  Skálliolti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  úrskurðar  ónýtt  það  jarðakaup, 
er  Haldór  Brynjólfsson  hefir  keypt  Haukholt  í  Hruna- 
mannahrepp  og  Hraun  í  Grímsnesi  af  staðnum  í  Skálholti, 
og  jarðirnar  undir  biskupsstólinn,   en  Haldóri  aptr  andvirði 


112  tlALDÓR  BRtNJÓLFSSON.  1492. 

þeirra  og  hann  skyldugan  nú  í  stað  að  skila  biskupi  kaup- 
bréfunum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  V,  10,  frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2565 
„accuraté".  Frumritið  var  orðið  stórskemt  á  dögum  Árna  MagnúBsonar, 
og  fylti  hann  fíyðurnar  út  mcð  þvi,  sem  hér  stendr  i  hornkloíum,  eptir 
afakript  raeð  hendi  séra  Bjarna  HallgrímBSonar,  eem  gerð  var  mcöan 
bréfið  var  enn  heilt. 

Uær  Stephan  med  guds  nad  biskup  j  Skalhollte  heils- 
um  aullum  godum  monnum.  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur 
heýra  med  guds  kuediu  ok  vorre.  kunngiorum  vær  ýdur. 
ath  sub  anno  gracie  (D^  cd^.  nonagessimosecundo.  aa  faustu- 
dag  hinn  næsta  fyrir  passionem  domini^)  j  storastofunne  j 
SkalhoUte  var  halldor  bryniolfsson  laugliga  fýrir  oss  kall- 
adur.  fýrir  þaa  sauk  ath  vær  kiærdum  þat  til  hans  at  hann 
hiellde  j  sinni  eign  haukhoUtt  j  rvnamannahrepp  j  reykia- 
dals  kirkiu  sokn.  þeirre  jord  er  kirkian  ok  stadurinn  j  Skal- 
hollte  hafde  vm  langan  tima  eignaztt  ok  frialsliga  notid. 
jtem  fyrir  þaa  sauk  adra.  ath  fyr  nefndur  halldor  hefde 
ecko  lucktt  heilagre  skalholltzkirkiu  peninga  j  iardar  verd 
lyrir  hraun  er  liggur  j  grimsnese  suo  sem  hann  hafde  lof- 
ad  biskup  CDagnuse  godrar  minningar.  Nu  af  þui  ath  vær 
hofdum  j  dom  nefnt  wora  presta  ok  prelata.  ad-  dæma  vm 
þær  sakir  sem  hier  íyrr  standa  skrifadar.  ok  þeir  litu  aa 
þessar  malakiærslur  ok  urdu  med  þui  mote  samþýckir  ath 
þeir  dæmdu  þennafi  malavoxt  undir  vorn  vrskurd  edur  aa- 
lýktardom  huertt  afl  eda  maktt  þesse  jardakaup  edr  landa- 
saul.  ok  kuittunarbref  skýllde  hafa.  edur  huer  naudsýn  ok 
nýtsemd  oss  lítiztt  hier  hafa  til  rekit.  skodudum  vær  ok 
eptterleitudum.  vid  skýnsomvzstu  dandemenn.  ef  þeir  hefde 
heýrtt  sagtt.  af  skiluisum  monnum  edur  vitad  sialíir  atb 
skalholltz  stadur  hefde  haftt  fuUa  þorf  ath  selia  þessar 
jarder  fyrir  obirgdar  sakir  þeirra  hluta  sem  kirkian  matte 
ecke  an  vera.  enn  allir  saugdu  þar  nei  til  ok  uær  sialfir 
kunnum  hier  (enga)  naudsýn  ne  nýtsemd  j  þessum  giorn- 
inge  ath    merckia.    þad   heilagre    kirkiu    megi    stoda    eda 

»)  Þ.  e.  13.  Apr. 


1492.  HALDÓR  BRYNJÓLFSSON.  113 

stetta  til  nockurs  gods.  helldur  læging.  vanhentu  ok  tion. 
þui  at  heilax  anda  nad  tilkalladre.  seigium  vær  jn  domini 
nomine  amen.  CDed  fullu  doms  atkuædi  ok  laga  urskurde 
þesse  jardakaup  ok  landasaulur  ok  kuittanarbref.  ollungis 
ecke  afl  hafa.  ok  heilagrar  skalholltzkirkiu  vmbodsraenn 
rettliga  ad  sier  mega  taka  tittskrifadar  jardir  j  næstum  far- 
dogum.  enn  suodan  peni[ngaaptur]leggia*)þrattnefndum  hall- 
dore  sem  kirkian  heíir  adur  uppborit  ok  brefin  vtuisa.  okhann 
skýlldugan  ath  leggpa  aptur  breíin]  j  vora  hand  nu  j  stad. 
var  þesse  vor  domur  edur  vrskurdr  afoss  sialfum  vppsagd- 
ur  ok  JD  script[is  fram  b]orinn  oss  j  domssæte  sitianda  vor- 
um  adurgreindum  kennemonnum  ok  fleirum  audrum  godum 
monnum  aa  he[ýrundum  ok  med  oss  sam]þýckiundum.  Ok 
til  sanninnda  hier  vm  settum  vær  vortt  jnnscigle  med  vorra 
presta  ok  prelata  jnn[sciglum  sira  snorra  helga]sonar  pro- 
fastz  aa  rangarvollum.  sira  hjarfa  jonssonar  kirkiuprestz  j 
Skalhollte.  sira  [gireks  sigurdssonar.  sira  h]akonar  jonsson- 
ar.  sira  halldors  tjrfingssonar.  sira  halldors  jonssonar.  fyrir 
þetta  doms  bref  [skrifad  j  sama  stad  ok  aar]e  degi  sidaren 
fyr  seigir. 


187.  20.  Apríl  1493.  í  Skálholti. 

DóMB  sex  presta  útnefndr  af  Stepháni  biskupi  1  Skálholti 
um  misþyrming  Haldóra  Brynjólfssonar  við  Gest  Pálsson, 
landbúa  Skálholtsstaðar,  laugardagskveldið  fyrir  hvítasunnu 
eptir  miðjan  aptan. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  IV,  7,  fiamiit  &  skinni.     Af  sjð   innBÍglum    er 
nú  eitt  fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  2549. 

sentencia  super  excessus  halldori  bry(niolfi)^). 
DomuR  vm  misþyrming  a  helgum  DOgum^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta   bref   sia    edur   heýra. 
Senda  snorre  helgason.  profastur  aa  rangaruollum.  ^arfe  jons- 

^)  b.  V.;  hefir  vantað  frá  npphafi.      ^)  Utan  á  bréfinu  með   samtíða 
hendi  ^)   UtaD    á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1600. 

Dipl.  iBl.  VII.  B.  8 


114  HALDOR  BRYNJÓLFSSON.  1492. 

son  kirkiuprestr  j  skalhoUte.  eirekur  sigurdzson.  hakon  jons- 
son.  halldor  týrfingsson.  halldor  jonsson.  prestar  skalholltz 
biskupsdæmis  kuediu  guds  ok  sina.  kunnigtt  giorande.  ath 
sub  anno  gracie.  CD^.  cd^.  nonagessimo  secundo.  aa  fimtudag 
hinn  næsta  fyrir  passionem  domini^)  j  storastofunne  j  skal- 
hoUte.  vorum  vier  j  dom  nefndir  af  ærligum  herra  ok  anda- 
ligum  fodur.  herra  stephano  med  guds  nad  biskup  j  skal- 
hoUte.  ath  dæma  vm  þær  sakir  sem  hann  kiærde  til  hall- 
dors  brýniolfssonar.  sem  var  ath  greindr  halldor  brýniolfs- 
8on.  hefde  mýsþjrmt  stadarens  landbua.  geste  palssyne.  aa 
laugardags  kuelldid  fyrir  huitasunnu  eptter  midian  apttan. 
er  hann  for  j  skalhollt  ath  flýtia  heim  til  stadarins  vadmal 
er  hann  atte  ad  giallda  þar.  jarduarpande  honum  upp  aa 
fiorar  reisur.  og  hefde  hlaupit  ofan  aa  hann  med  hondum 
ok  knefum  sem  honum  likade  ok  þiakade  hann  med  þessu 
mote.  suo  ad  þa  er  hann  reirs^)  vpp  sýndizt  honum  jordin 
gnuazt  vndir  sier.  ok  kugade  af  honum  med  fullre  naud- 
ung.  þriar  ær.  aa  þessu  sama  vettfangi  ok  fyrir  þær  fleiri 
sakir  sem  hann  matte  þa  med  logum  til  hans  tala.  litum 
vier  aa  stefnuna  ok  leitz  oss  hun  skiallig.  ok  þui  giordum 
vier  fýrnefndan  halldor  logliga  fyrir  kalladan.  hju  af  þui 
ad  landzlagabok  vottar  suo  ath  ef  manne  er  med  ofund  mýs- 
þýrmt.  ok  gefur  saa  sauk  aa  er  fyrir  uerdur  þo  eigi  se  vitne 
vid.  þaa  skal  lyrittareide  fyrir  koma.  þui  ath  heilax  aiida 
nad  til  kalladre  j  guds  nafne  amen.  ad  suo  profudo  ok  fyr- 
ir  oss  komnu.  dæmdum  vær  greindir  prestar  med  fuUu 
doms  atkuæde  adr  nefndan  halldor  bryniolfsson  skýlldugan 
ad  sueria  lyritareid  hinn  meira.  hier  vpp  aa  stadinn  fyrir 
biskupinum  ok  þeir  skialligir  dandemenn  med  honum  sem 
adur  nefndur  biskup  stephan.  nefnir  honum  til  sonnunar. 
fyrir  þann  aaburd  sem  fyrr  sagdur  gestur  talar  til  hans  ok 
hann  hefir  bokareid  aa  bodid  ok  handfestok  ad  unnum  eid- 
inum.  þratt  greindan  halldor  gakalausan  vid  kirkiuna.  enn  ef 
hann  felltz  ad  fyrrsaugdum  eide.  þa  dæmdum  vier  hann 
sekan  fyrir  kirkiu  jngaungu  ok  þionuzstu  tekiu.  epttir  þui 
sem  kirkiunnar  iaug  vt  uisa.  som  er  xij  aurum  fyrir  huern 

»)  D.  e.  19.  Apríl.    «)  Svo. 


1492.  MUNKAÞVERÁHKLAUSTH.  115 

þann  dag  sem  j  sextan  daga  hallde  eru.  sei  aurum  huern 
sunnudaga  ok  þeim  jafn  hafa  ad  helge.  enn  þrim  aurum 
fyrir  huern  þann  sem  j  minna  hallde  er.  ok  aa  rumhelgum 
dogum.  ok  hann  skylldugan  ath  taka  lausn  ok  skriptter  af 
biskupinum  eda  þeim  sem  hann  þar  til  skipar.  skal  þridi- 
ungr  þessara  secktta  gialldazt  j  næstum  fardogum  biskup 
stephano  edur  hans  vmbodsmanne  j  fulluirttum  peningum 
þar  sem  honum  likar  ath  taka.  enn  annar  þridiungr  ad 
jonsCDesso  baptiste  ok  hinn  þride  ath  michaels  CDesso  ad 
hauste  næst  komanda. 

var  þesse  vor  domur  af  oss  uppsagdr  ok  jn  skriptis 
framborinn  opttnefndum  biskup  stephano  j  domssæte  siti- 
anda  ok  med  oss  samþýckianda  ok  þui  sette  hann  sitt  jn- 
sigle  med  worum  jnnsciglum  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j 
sama  stad  ok  are  degi  sidar  enn  fyrr  seigir. 


188.  2.  Maí  1493.  í  arímsey. 

PaóFENTUBRÉF  Áma  Bergssonar  við  klaustrið  á  Munkaþverá. 

AM.  Fasc.  XXXI,  11,  frumrit  á  skinni,  og  era  öll  (3)  innsiglin  fyr- 
ir  bréfíuu. 

jardabyggingarbref  og  proventu*). 
Þat  glorvm  ver  þoraren  jonsson.  gvdmvndr  gvdlavgs- 
son  ok  þorgils  uigfusson  godvm  monnum  viturligt  med  þessu 
uorv  opnv  brefi  ath  aa  miduikvdaghin  næsta  fyrir  kross- 
messo  vm  vorit  j  grimsey  þa  er  lidit  var  fra  bvrd  krist(s) 
þvshvndrvd.  cccc.  ix  tiger  ok  t(v)av  dr  sem  savm  ver  ok 
heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  brodr  ravgn- 
valldz  af  einne  alfu  j  vmbodi  abota  jons  a  mukaþveraa  enn 
af  annare  alfv  arna  bergssonar.  ath  suo  fyrir  skildv  ath 
broderen  bygdi  honum  heima  vm  þriv  dr  grænavik  med 
aavmvm  kostvm.  enn  ef  hann  veri  eigi  leingur  fær  edr 
uillde  ecki  bva  þa  skýllde  hann  fara  heim  til  stadarens  ok 

^)  Utan  á  bréfínu  með  hendi  frá  16.  öld. 

8* 


Íl6  MUNKA&VERÍRKLAUSTR.-TRANSSKB,IPT.  149ð. 

hafa  þar  mdt  ok  klædi  svo  leingi  sem  hann  lifdi  ok  þion- 
ostv.  hier  j  moti  gaf  fýrgreindur  arne  stadnvm  a  mvka- 
þveraa.  iij.  malnytv  kvgillde  er  hann  atti  hia  stadnvm  adr. 
ok  hier  til  alla  halfa  peninga  er  hann  atti  j  motz  vit  konv 
sina  ok  halft  skip  med  færvm  halfvm.  her  til  skýllde  hann 
leggia  stadnvm  afla  allan  þan  sem  honum  geingi  af  ok 
folki  hans  til  matarkavps  ok  rettra  skullda  er  honum  ber 
ath  Ivka  ath  lavgvm.  her  til  lofadi  titt  nefndr  arne  ath 
vera  utti  vm  stadarens  vegna  ok  klavstvrens  vm  allt  þat 
er  hann  uissi  heiitiligazst  vera  klaustrinv  ok  nýtsamlegazst 
bædi  fýr  ok  sidar.  Dæi  greindr  arne  aa  þessvm  xij  manod- 
um  þa  skýllde  stadvren  eiga  alla  fýr  skrifada  peninga  ok 
hann  flýtiazst  ath  forfallalavsv  ef  hann  andazst  aa  svmar 
heim  til  stadarens  ok  lata  sýngia  xx  messo^).  Ok  til  sann- 
inda  her  vm  settvm  ver  f jr  nefnder  menn  vor  incigle  fyrir 
þetta  bref  skrifad  æ.  mvkaþveraa  j  eýiafirdi  favstvdaghinn 
næsta  epter  CDaarivmesso  fýrri  vm  svmarit  a  sama  cLre  sem 
fýr  seger^). 


189.  5.  Maí  1493.  í  Skálholti. 

Teansskriptaebeéf. 

Dóinasyrpa  Jóns  Hákonargonar  á  VatnBhorni  skr.  c.  1608. 

Domur  vm  Orm  Bonda  og  Hustru  Jngebiorgu. 

Þad  giorum  vier  Sigurdur  Jonsson  og  EigiII  Jonsson. 
leikmenn.  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu 
brefi  at  vier  haufum  sied  og  yfirlesid  xij  presta  dom  suo 
latandi  ord  eptir  ord  sem  hier  seigir.  [Hér  kemr  dómr  Stepháns 
biskups  frá  19.  Marts  1492  um  Orm  JónBBon  og  konu  hans,  Nr.  183 
hér  á  undan], 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vid  fyrrnefndir  menn 
ockar  jnnsigli   fyrir  þetta  transkriptarbref  skrifad  j    Skal- 


1)  Svo  =  tvítugmeBsu  •)  þ.  e.  17.  Aug.  *)  mariæ.  hdr.;  AM.  leiðrétti. 


1492.  HALDÓK  BRYNJÓLFSSON.  117 

hollti  jn  profesto  sancti  Johaunis  apostoli  og  martiris^)  ante 
portam  latinam^)  oa  sama  ari  sem  fyrr  seiger. 


190.  34.  Maí  1493.  í  Skálholti. 

Haldór  Brynjólfsson  fær  Stepháni  biskupi  í  Skálholti  alla 
jörðina  Ketilhúshaga  í  Áverjahrepp  og  þar  til  þrjá  tigi 
hundraða,  en  biskup  kvittar  Haldór  af  því  misferli,  er  hann 
hafði  í  ratað,  þá  er  hann  misþyrmdi  Gesti  Pálssyni  kveldið 
fyrir  hvítasunnu  eptir  miðjan  aptan. 

Bisk.  Skalh.  Faec.  IV,  8,  frumrit    á   skiilni.     Öll    (fjögnr)   innsiglin 
eru  nú  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  2550. 

giorningsbref  biskupsins  ok  halldors   bryniolfssonar 
vm  ketelhushaga. 

Þath  giorum  vær  hakon  prestur  jonsson.  þordr  diakne 
gudmundzson.  Poruardr  gllendzson  ok  einar  gudmundzson. 
godum  monnum  kunnigt  med  þessv  vorv  opnu  brefe.  ad  a 
þridiudag  hinn  næsta  eptter  halluardz  CDesso^).  j  skrudhus- 
inu  j  scalhollti  vorum  vær  j  hia  med  audrum  fleirum  god- 
um  monnum  saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband  þess- 
ara  manna  af  einni  alfu  ærligs  herra  [ok  andaligs^)  fodrs 
herra  Stephans  med  guds  nad  biskups  j  scalhollte  ok  hall- 
dors  bryniolfssonar^'af  annare.  Skildizst  þat  ok  falldizst  vndir 
þeirra  handabande  ad  greindur  halldor  feck  fyrnefndum 
biskup  Stephano  jordioa  alla  ketelhushaga  er  liggur  j  a- 
ueriahrepp  j  gunnarsholltz  kirkiusokn  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  giædum  sem  greindri  jordu  fýlgir  ok  fýlgtt 
hefir  ad  fornv  ok  nýiv  ok  hann  vard  fremst  eigande  ad 
med  logum.  ok  þar  til  þriatige  huiidrada.  voru  þessir  pen- 
ingar  þar  j  greindir.  jn  primis  vj  kugillde  þav  sem  fylgia 
med  greindre  jordu  ketelhushaga.  jtem.  x.  hundrud  þausem 
adr  greindr  halldor  hafde  feingit  adur  til  forna  kirkiunne 
ok  stadnum  j   scalhoUti   fyrir   jordina   hraun   j    grimsnese. 

^)  marie,  handr.    ^)  latinum,  hdr.  *)  þ.  e.  22.  Maí.    *)  [tvískriíað  i 
frbr. 


118  MISÞYEMINGAMÁL.  1492. 

jtem.  V.  hundrud  er  brýniolfur  eireksson  hafde  golldit  greindre 
kirkiu  j  scalhoUti  ]  millum  haukhollta  ok  fyrr  nefndz  ket- 
elhushaga.  ok  hier  til  ad  auke  .ix.  hundrud  ]  þeim  pening- 
um  gem  biskupinum  likade  ad  taka.  ok  ad  þessum  pening- 
um  lukttum.  gaf  ok  giorde  títt  skrifadr  biskup  Stephan 
þrattnefndan  halldor  aullungis  kuittan  ok  akiærulausan  fyr- 
ir  sier  ok  auUum  sinum  epttir  komundum  kirkiunnar  for- 
monnum  j  scalhollte  fyrir  þau  misferle  er  hann  hafde  j 
ratad  þa  er  hann  mýsþýrmde  geste  palssyne  a  laugardags 
kuelldid  fyrir  huitasunu  epttir  midian  aptan.  ok  geck  sid- 
an  oleýstr  j  heilaga  kirkiu.  vni  langan  tima  þar  til  er  optt 
nefndr  biskup  Stephan  leýsti  hann  þar  ut  af. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrrnefndir  menn 
vorjnnscigle  fyrir  þetta  giorningsbref  skrifat  j  ScalhoUte  þa 
er  lidid  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þvssund 
fiogur  hundrud  niutiger  ok  tuo.  ar.  tueimur  dogum  sidar 
enn  þesse  giorningr  for  fram. 


191.  9.  Júní  1493.    á  Hofi  í  ilptafirði. 

Ögmundb  prestr  Andrésson,  prófastr  og  almennilegr  dómari 
í  millum  Jökulsár  á  Breiðársandi  og  Breiðdalsár,  úrskurðar 
Einari  Þorsteinssyni  undanfæri  með  bókareiði,  að  hann  hafi 
ekki  slegið  Berg  Pálsson  bróðurson  sinn  né  misþyrmt  hon- 
um,  en  fallist  honum  undanfærið,  þá  úrskurðar  hann  hon- 
um  sektir  eptir  því,  sem  bréfið  greinir. 

Bisk.  Skalh.  XYII,  27,  fiumrit  á  skinni.    Ö!l  (3)  innsiglin  eru  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  2370  eptir  SkálholtEfrumritinu  „sccuratissime". 

Exemplum  Actorum  judicis. 
Ollum  monnum  þeiih  seih  þetta  bref  sia  edr  heyra 
sender  ek  ógmundr  prestr  andresson  profastur  ogh  almenni- 
legr  domare  j  millum  jokulsaar  aa  breidaarsande  ogh  breid- 
dalsaar  Quediu  guds  ogh  mina  kunnekt  giorande  ad  sub 
anno  gracie.  CD^.  cd^.  nonagessimo  secundo.  aa  laugardagen 
næsta  firir  huitasunnu  stefnda  ek  firir  mik   [til  hofs  stadar 


1492.  MISÞYRMINGAMÁL.  119 

er  liggr  j  alptaíirde^)  einare  þorsteinssyni  til  vndanfærdzlu 
ath  hann  hefdi  ecki  slegith  eda  misþyrmt  med  heiptugre 
hende  bergi  palssyni  brodrsyne  sinum  vpp  aa  CDiduikudag- 
en  j  huitasunnu  viku  eda  laugardagskuelld  epter  non  eda 
nockurn  annan  laughelgaii  CDessodagh.  suo  hann  hafe  aekr 
matt  af  verda  vid  heilaga  kirkiu  ogh  mik  enn  hann  kom 
ecki  ogh  einge  hans  loglegr  vmbodsmadr.  j  greindan  dagh 
til  hofs  stadar  j  alptafirde.  Kju  med  þui  ath  stefnan  kom 
jnsiglud  med  jnnsigle  sirra  einars  þorsteinssonar  ath  hann 
hefde  lesith  fyrskrifada  stefnu  yfer  adr  nefndum  einaresuo 
haatt  ogh  skileth  ath  hann  matti  vel  heýra  ef  hann  viUde 
epter  þui  sem  ek  hafda  hann  vm  beitth  ogh  bodeth  adr.  Pui 
dæmda  ek  stefnuna  logliga  ogh  adr  nefndan  einar  rettlega 
firir  kalladan.  Þui  in  nomine  domini  amefi  ogh  ad  heilaga 
anda  naad  til  kalladre  dæmda  egh  mier  j  domseti  sitianda 
optnefndan  einar  þorsteinsson  skylldugan  ath  færa  sigh  vnd- 
an.  med  suordum  bokareide  firir  mier  heim(a)  ath  stafafelli  ef 
hann  er  til  fær  jnnan  sioundar  ath  heyrdum  dominum  ath 
hann  hafe  huorke  sleget  ne  mysþyrmt  med  heiptugre  hende 
adrnefndum  bergi  palssyni  brodrsyni  (sinum)  aa  þessum  fyr 
nefndum  timum.  ga  ef  þu  fellz  ath  þessi  þinne  vndanfærzlu 
þa  dæmi  ek  þik  sekan  vid  heilaga  kirkiu  ogh  mik  sexaur- 
um  vpp  aa  huorn  þessara  fyr  nefndra  daga  ogh  suo  sekan 
sex  aurum  firir  huern  Iðghelgan  dag  sem  þu  hefer  j  kirkiu 
geingit  enn  tolf  aurum  firir  huern  þan  dagh  sem  j  sextan 
daga  hallde  eru  ogh  þu  hefer  j  kirkiu  geingit  enn  þrim 
aurum  vpp  aa  huern  rumhelgan  dagh  sem  þu  hefer  j  kirkiu 
geingit.  gn  j  huert  sinn  er  þu  hefer  guds  likama 
teketh  þa  dæmi  ek  þik  sekan  vid  heilaga  kirkiu 
epter  þui  sem  guds  Iðg  þar  Vih  giord  utvisa  sidan  þu  fellzt 
j  þessi  maal.  Jtem  hid  sama  doms  atkuædi  dæmi  ek  þik 
þratthnefndan  einar  þorsteinsson  skylldugan  ath  giallda  mier 


*)  [stendr  á  spassíu  í  frumritinu,  og  ranglega  boðað  inn  miili  huita- 
fiunnu"  og  „stefnda",  oger  það  því  fært  hér  inn  að  tiivisan  Árna  Magn- 
ússonar. 


120  HVASSAFELLSBRÉF.  1492. 

eda  minum  vmbodsmanne  þridinng  af  fyrsðgdum  sektum 
ogh  mðrk  [j  stefnufalP)  jnnan  manadar  ath  heyrdum  dom- 
inum  j  fagradal  ath  þinu  heimeli.  annan  þridiung  adrgreindra 
sekta  ath  CDichelsCDesso  j  haust  næstkomande  enn  hinn 
þridia  þridiung  ath  næstum  fardðgum  epterkomendum  mier 
eda  minum  vmbodsmanni  ath  fyrrsðgdu  þinu  heimeli  ogh 
suo  þigh  skylldugan  ath  taka  lausn  af  mier  firir  þessi  titt- 
nefnd  helgebroth  ef  þu  fellzt  ath  þessi  þinne  vndanfærzlu. 
Ogh  til  sannenda  hier  vih  setta  ek  mitt  jnsigli  ogh  þesser 
prestar  sira  sueinn  jonsson  vndan  halse  ogh  sera  jon  ein- 
arsson  sin  jnsigli  med  minu  jnsigli  er  samþyktu  þennaminn 
dom  med  mier.  firir  þetta  domsbref  skrifath  j  sama  stad 
degi  ogh  ari  sem  fyr  seger. 


193.  13.  Jöní  1493.       í  Isi  í  Öxarfirðl. 

SvEiNN  bóndi  Sumarliðason  selr  Finnboga  Jónssyni  til  fullr- 
ar  eignar  þrjátíu  og  þrjú  hundruð  og  fjörutíu  álnum  betr  í 
Hvassafelli  í  Eyjafirði  fyrir  jafnvirði,  hvort  sem  Sveinn 
vildi  heldr  í  lausafé  eða  jörðu,  raeð  fleira  skilorði,  er  bréfið 
greinir. 

AM.  Fdsc.  XXXI,  8,  frumrit  á  skinni  (með  hendi  Finnboga  lög- 
manns).    Annað  innsiglið  er  dottið  frá.  —  Apogr.  3340. 

Vm  Huassafell  i  ejafirdi^). 
Þat  giorum  uit  jon  andresson  og  asmundr  hallzson 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at  þa 
lidit  uar  fra  guds  burd  þushund  fiogr  hundrut  niutiger  og 
tuau  ar  aa  miduikudaginn  næsta  efter  halluardzmessu  um 
uorid^)  a  grund  j  eýiafirde.  uoru  uit  j  hia  sdaum  o^  heýrd- 
um  oa  ord  og  handaband  finboga  jonssonar  laugmanz  og 
sueins  bonda  sumarlidasonar.  at  suo  fýrir  skildu.    at  nefndr 

0  [á  spassíu,  og  er  óinnvísað.  ^)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17. 
öid.  Þar  stendr  og  „huassafell"  meðannaii  eldri  hendi.  »)  þ.  e.  16. 
Mai. 


1492.  HVASSAFELLSBRÉP.  121 

sueinn  sumarlidason  sellde  greindum  finboga  jonssyne  til 
fullrar  eignar  og  frials  forrædess  þrettan  hundrut  og  tutt- 
ugu  og  fiorutige  alnum  betur  j  jordunne  huassafelle  er  ligg- 
ur  j  miklagardz  kirkiusokn  j  eýiafirde  med  auUum  þeim 
gaugnum  og  gædum.  eignum  og  itaukum  sem  greindum 
jardarparti  fýlger  og  fjlgt  hefer  at  fornu  og  nýu  og  hann 
og  fader  hans  sumarlide  eireksson  haufdu  fremzst  eigande 
at  ordet.  hier  j  moti  gaf  adr  nefndr  finboge  fjrrsaugdum 
sueini  þrettan  hundrud  og  tuttugu  og  fiorutigi  alnum  betur 
huort  sem  sueirn  uiUde  helldur  hafa  j  lausagodzi  edr  j 
jordu.  skýllde  finbogi  giallda  þessa  peninga  suo  framt  sem 
hann  feingi  þessi  nefnd  þrettan  hundrud  og  xx  j  fyrsagdre 
jordu  huassafelle  annadhuort  med  dandemanna  sama  og 
satmala  edr  domur  dæmde  at  sumarlide  hefde  matt  eignazs(t) 
suo  mikid  j  henne  efter  kaupi  sinu.  en  ef  þat  d^mdizst  at 
sumarlide  matti  minna  eignazst  j  jordune  huassafelle  en 
fýrskrifat  er.  þa  skýllde  finbogi  og  gefa  og  giallda  þratt- 
nefndum  sueine  suo  maurg  hundrut  fyrir  jardarpartin  sem 
sumarlide  matti  at  laugum  eignazst  at  rettri  tiltaulu.  suo 
og  j  sama  handabande  feck  greindr  sueirn  adr  nefndumfin- 
boga  til  fullrar  eignar  til  at  leýsa  aunnur  þrettan  hund- 
rud  og  .XX.  j  optnefndre  jordu  huassafelle  efter  þeim  skil- 
daga  sem  torfi  jonsson  hafde  sett  og  feingit  þrattnefndum 
sumarlida  eirekssyni.  skýllde  finbogi  hallda  greindum  jard- 
arparti  j  huassafelle  til  laga  en  sueirn  suara  lagariptingum. 
suo  og  skyllde  sueirn  hallda  til  laga  þeim  peningum  sem 
hann  tæki  uit  sagdre  jordu  en  finbogi  suara  lagariptingum. 
samþýckti  gudridr  finbogadotter  eiginkona  sueins  bonda  allt 
þetta  kaup  og  giorning  med  handabande  b^de  uid  suein 
bonda  sinn  og  suo  finboga  jonsson  faudr  sinn.  Og  tilsann- 
enda  hier  um  settu  uit  fyrnefnder  menn  ockur  jncigli  fyrir 
þetta  bref  giort  j  asi  j  auxarfirde  þridiudagin  n§sta  fyrir 
botolfsmessu  a  sama  are  sem  fyrr  seiger. 


193.  13.  Júní  1493.       í  Asi  í  Öxarfirði. 

SvEiNN  bóndi  Sumarliðason  afhendir  Finnboga  Jónssyni  þau 


122  HVASSAFELLSBRÉF.  1492. 

þrjátíu  og  þrjú  hundruð  og  fjörutíu  álnum  betr,  er  hann 
eignaðist  af  Torfa  Jónssyni  (í  Klofa)  í  jörðunni  Hvassafelli 
í  Eyjafirði,  með  fleira  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXXI,  9,  frumritið  á  skinni,  og  eru  bæði  innsiglin  fyr- 
ir  bréfinu.  —  Apogr.  3341. 

huassafellz(bref)*). 
Þat  giorum  uid  ion  andresson  og  asmundr  hallzson  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at  þa  lid- 
it  uar  fra  guds  burd  þushundrut  fiogr  hundrut  niutiger  og 
tuau  ar  a  miduikudagin  n^sta  efter  halluarzsmessu  um  uor- 
id^)  j  huassafelle  j  eyiafirde  uoro  uit  i  hia  sAum  og  heyrd- 
um  doL  at  sueirn  bonde  sumarlidason  afhenti  finboga  jons- 
sýni  laugmanni  til  fullrar  eignar  þau  þrettan  hundrud  og 
.XX.  og  fiorutigi  alnum  betur  sem  hann  hafde  honum  sellt  i 
huassafelle  og  j  þau  þrettan  hundrud  og  .xx.  er  torfi  jons- 
son  hafde  feingit  sumarlida  eirekssyni  til  eignar  efter  þeirre 
lausn  er  hann  reiknade  sig  og  br^dr  sina  haf a  eiga  a  greindre 
jordv  huassafelle  en  ef  nauckur  uillde  ak^ru  ueita  a  greind- 
um  jardar  parti  um  þat  at  sumarlide  hafi  ecki  matt  eign- 
azst  suo  mikit  j  greindre  jordu  sem  torfi  hefde  honum  sellt 
þa  skýllde  sueirn  þar  sialfur  j  suari  uera  og  efterk^ru  ueita 
ef  þess  kýnne  med  þurfa.  Og  til  sannenda  hier  um  settu 
uit  fyrnefnder  menn  ockur  incigli  fyrir  þetta  bref  giort  j 
asi  j  avxarfirde  þridiudagin  næsta  fyrir  botolfsmeossu  a 
sama  ari  sem  fyr  seiger. 


194.  13.  Jání  1493.        í  isi  í  Öxaríirði. 

YiTNisBURÐB  tvcggja  mauua  um  Hvassafellskaup. 

AM.  Fasc.  XXXI,  10,  frumritið  á  skinni.    Annað  innsigllð  er  dottið 


frá. 


^)  Utan  á  bréfínu  með  gamalli  hendi.    2)  þ.  e.  16.  Mai. 


1492.  HVASSAFKLL.  -  HJARÐARHOLT.  123 

um  huaasafelP). 
Pat  giorum  uit  jon  andresson  og  asmundr  hallzson  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at  þar 
uoro  uit  j  hia  og  heýrdum  a  þa  sueirn  bonde^)  sellde  fin- 
boga  jonsýni  laugmanni  þrettan  hundrut  og  xx.  og  fioru- 
tigi  alnum  betur  j  jordune  huassafelle  j  eyiafirde  efter  þui 
þat  kaupbref  utuisar  er  þar  um  giort  er.  uar  þat  skilid  ef 
sueirn  bondi  sumarlidason  uiUde  helldur  kiosa  ser  fyrir 
sagdan  jardar  part  af  nefndum  finnboga  jord  en  lausafe  þa 
skýllde  finboga^)  giallda  haDahuar  hann  uilld(i)  j  nordlend- 
inga  fiordungi  fyrir  nordan  uatzskard  j  hegranesþinge.  og 
til  sannenda  hier  um  settu  uit  fýrr  nefnder  menn  ockur 
inncigli  fyrir  þetta  bref  giort  j  asi  j  auxarfirde  miduiku- 
dagin  næsta  efter  huitasunnu.  anno  domini.  QD.  cd.  xc.  ii. 


195.  38.  Júní  1493.  í  Skálholti. 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  af  Stepháni  biskupi  i  Skálholti 
út  af  kæru  séra  Halls  Þórarinssonar  til  Sigurðar  Daðason- 
ar,  að  hann  héldi  og  hefði  haldið  jörðina  Hamrenda  í  Mið- 
dölum,  eign  Hjarðarholtskirkju  í  Laxárdal ;  dæma  þeir  kirkj- 
unni  jörðina. 

AM.    Apogr.   2279.    „Ex  original.     Hiardarholtensi.    accuratissime. 
13  innsigle  hafa  vered  fyrer  dominum.    Eru  nu  öll  þar  fra"  (AM.). 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  sigurdur  jonsson.  petur  þordarson.  einar  erlíndzson. 
kollgrimur  kodransson.  sueinn  jonsson.  loptur  filippusson. 
hakon  jonsson.  [gudjmundr  olafsson.  auzur  biaurnsson.  gud- 
mundr  þorkelsson.  jon  jonsson  ok  jon  marteinsson  prestar 
skálholltzbiskupsdæmis.  quediu  guds  ok  sína.  kunnigt  gior- 
andi.  ad  sub  anno  gracie  millesimo  quadringintesimo  nona- 
gesimo  secundo  j  skalhollte  j  biskupstungum.  a  miduikudag 


*)  Utan  ftbréfinu   með   gamalli   hendi.    ^)  Svo.  .Ekkert  íöðurnnín. 
•)  Svo. 


124  HJARÐARHOLT.  1492. 

næsta  firir  peturs  messo  ok  pals  wm  sumarit').  j    almenne- 
ligre  prestastefnu.  worum  wer  j    dom   nefnder   af  ærligum 
herra  ok  andaligum   fðdr   herra   stephane   med   gudz   ndd 
biskupe  j  skalhollte  ad  skoda  ok  dæma.  huert  afl  edr  magt 
hafa  skyllde  sw  dakæra    er  sira   hallur   þorarinsson.  er  þa 
hiellt  hiardarhoUtz  stad  j  laxdardal.  kærdi  til  sigurdar  dada- 
sonar.  ad  greindr  sigurdur  helldi  jordina  hamrenda  ok  hefdi 
halldit  wm  langan  tima.  er  liggur  j  middaulum  j  saudafellz 
kirkiu  sokn.  enn    nefndur   sira   hallur    þorarinsson    sagdizt 
hyggia   at  kirkian  j    greindu   hiardarhoUte  ætti.     Nu  med 
þui  ad  nefndr  sigurdur  dadason  kendizt  þar  þa  firir  os.  ath 
hann  hefdi  þd  þangat  werith  stefndr  af  fyrrgreindum  herra 
stephane  j  sagdan  stad  ok   dag   firir    fyrr   skrifada  akærv 
sira  hallz.  dæmdum  wær  stefnuna  logliga  ok  fyrr  skrifadan 
sigurd  þar  þa  laugliga  firir  kalladan.  kom  þar  fram  j  fyrstu 
grein  firir  os  bref  suo  latanda.  at    firir    tueimur    arum    ok 
atta  tigum^)  war  fyrr  greind  jord  hamrendar   lukt   nefndri 
hiardarholltz  kirkiu  j  porcionem  ecclesie  epter  sira  jon  lang. 
Bnn  biskup  arne  godrar  minningar  selldi  adr  greinda  jord 
j  burtu  ok  lyste  þo  þui  j  sinu  brefi  at  hun  hefde  eignkirki- 
unar  j  greindu  hiardarhollte  werit  ok  hun  hefdi  lukt    uerit 
j  porcionem  ecclesie  af  sira  jone  lang.  kom  ok  þar  þa  fram 
firir  os.  transkriptarbref  suo  latanda.  at  biskup   jon  gereks- 
son  godrar  aminningar  nefndi    wt   sex   presta  dom  ok  þeir 
dæmdu  fýrr  nefnda  jord  hamrenda  æfinliga  eign  kirkiunnar 
j  opt  nefndu  hiardarhollte.  Suo  okkom  fram  firir  oz  uitnis- 
burdur  sira  þorsteins  þorarinsáonar.  suo  hliodande  ath  hans 
fader  þorarinn  biarnason   hafde   til   leigu    alla  jordina  fyrr 
greinda  hamrenda  af  pali  presti  biarnasyni  brodur  sinumer 
þa  hiellt  optnefndan  hiardarholltz  stad  upp  a  heil  atta  dar. 
epter  þat  er  hun  hafdi    hiardarholltz    kirkiu   til    æfinligrar 
eignar  dæmd  verit.  Suo  kuomu  ok  þar   framm   firir    os    þa 
fleiri  vitnisburdir  med  godra  mana  jnciglum.  er  heyrthaufdu 
sagt  af  sier  ellrum  monnum  at  fyrr  greind  jord  hamrendar. 
hefdi  werit  eign  kirkiunar  j  opt  greindu  hiardarhollti.  Spurdu 

')  þ.  e.  27.  Júní.    ^)  þ.  e.  1410. 


1492.  trJARÐARHOLÍ.  l26 

wær  ok  fyrskrifadan  sigurd  dadason  at  huort  hann  hefdi 
ecki  íleiri  skilriki.  gaugn  eda  uitne.  þau  honum  mætte  til 
bata  koma  wm  optgreinda  jord.  enn  hann  sagdi  þar  nei  til. 
ok  sagdizt  íirir  henne  ecki  neitt  skial  hafa  nema  þat  sem 
hann  hefdi  os  j  þui  sinne  synt.  þui  leizt  os  optnefnd  jord 
hamrendar  j  middaulum  wera  ok  werit  hafa  eignn  opt 
greindrar  hiardarholltz  kirkiu  allann  tíma  sidan  fyrst  er 
hun  war  lukt  opt  skrifadri  kirkiu  j  porcionem  ecclesie.  Enn 
su  samþykt  sem  biskup  gottauín^)  hafde  wtgeíit  ok  fram 
kom  íirir  os.  wra  þa  jord  er  biskup  arne  hafde  hana  burt 
sellda.  enn  aungua  peninga  fasta  edr  lavsa  skipat  opt 
greindre  hiardarholltz  kirkiu  j  gen.  dæmdum  wær  til  wors 
ndduga  herra.  herra  stephans  med  gudz  ndd  biskups  j  skal- 
hollti  huort  aíi  hun  skyllde  hafa.  enn  uorum  fyrr  greindum 
fðdur  ok  naduga  herra  biskup  stephane  leizt  sw  fyrr  greind 
samþyckt  aungua  makt  hafa  ok  dæmde  hann  hana  þa  þar 
samstundis  suo  wer  heyrdura  at  aungu  halldandi.  þui  dæmd- 
um  wer  fyrr  nefnder  domsmenn  med  fullu  doms  atkuædi 
títtskrifada  jord  hamrenda.  er  liggur  j  fyrr  greindum  mid- 
daulum  j  saudafellz  kirkiusokn  til  fullrar  eignar  ok  æfin- 
ligrar.  þrattskrifadre  hiardarholltz  kirkiu  j  laxoardal.  enn 
fyrr  skrifudum  halle  preste  þorarinssyni  til  halldz  ok  med- 
toku  med  einfalldri  landskylld  at  næstum  fardogum  epter- 
komendum.  enn  aungum  alaugum  odrum.  wmframm  jordina. 
Samþykti  þenna  worn  dom  med  os  uorr  nadugi  herra 
optnefndr  biskup  stephan.  med  sinum  wrskurdi.  ok  setti  sitt 
jnncigli  med  uorum  inciglum  firir  þetta  domsbref  skrifat  j 
sama  stad.  ok  are  degi  sidar  enn  fyrr  seger. 


196.  14.  Jálí  1493.      á  Kyennabrekku. 

ViTNisBUEDR,    að   Loptr   Ormsson   hafi  gefið  Ljóti  Ormssyni 
jörðina  Hvammsdal  í  Saurbæ  og  kvittað  hann  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XXXÍ,  22,  ffumritið  á  skinni.    Bæði  innsiglin  eru  dott- 
in  frá. 

*)  „er  ritað  i  originalnum  eins  og  þad  væri.  2.  ord"  (AM.). 


126  HVAMMSDALSBRÉP.  -  TRANSSKRIPT.  1492. 

Pat  giorum  uid  helge  olafason  ok  akule  þordarson  god- 
um  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  breíi  at  uid 
uorum  j  hia  j  biarnarhofn  j  helgefellzsueit^)  ok  heyrdum  aa 
at  loptur  heitin  ormsson  feck  liote  ormssyne  jordina  huams- 
dal  er  liggur  j  saurbæ  j  stadarhols  kirkiu  sokn  jtakalausa 
med  oUum  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greindre  jordv 
fyllgdi  ok  fylgt  hefur  at  fornuoknyu  ok  hann  uard  fremzt 
eigandi  at  vndan  sier  ok  sinvm  eríingvm^).  en  adrgreindum 
liote  ok  hans  erfingium^)  til  fullrar  ok  æfinligrar  eignar.  med- 
kendizt  ok  fyrgreindr  loftur  ormsson  þa  suo  uid  heyrdum 
at  hann  hefdi  fuUa  peninga  upp  borit  af  fyr  greindum  liote 
suo  at  honum  vel  aanægdi.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm 
vid  fyr  nefnder  men  ockur  jncigle  fyrir  þeita  bref  er  skrif- 
at  uar  aa  kuennabrecku  j  breidafiardardaulum  laugardagin 
næsta  fyrír  diuisio  apostolorum  þa  lidit  uar  fra  hingatburd 
uors  herra  ihesu  christi  þushund  fiogur  hundrud  niutigerok 
tuo  ar. 


197.  30.  Júlí  1493.  á  Járngerðarstöðum. 

Tbansskriptarbeéf. 

AM.  Fasc.  XXI,  9,  írumt.ransskriptið  á  skinni,  nú  innsiglalauBt. 

[1,  Ættleiððlubréí  Stepháns  LoptsBonar  31.  Mai  1474,   DI,  V,  Ní. 
602; 

2,  Staóarhólsdómr  um  þessa  ættleiðing  frá  24.  Maí  1479,  DI,  VI, 
Nr.  198; 

3,  Leiðarhólmsórskurðr  Hrafns  lögmanns  Brandssonar   um   þessa 
ættleiðing  frá  30.  April  1481,  DI,  VI,  Nr.  331]. 

Þat  giorum  vier  einar  biornsson.  pall  jonaon.  gudlaugur 
lofzson.  snæbiorn  olafson  godum  monnum  uiturligt  med  (þessu) 
uoro  opnu  brefe  at  vier  (hofum)  sied  ogyfer  lesit  opinbref 
med  heilum  og  oskauddum  hangande  insiglum  suo  latanda 
ord  efter  ord  sem  hier  fyrir  skrifat  stendur.    Og  til   sann- 


1)  Svo. 


1492.  VÍGSBÓTABBÉP.  l27 

innda  hier  um  setium  uer  fyrr  nefnder  menn  uor  insigle 
fyrir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat  var  a  jarngerdarstod- 
um  j  grindauik  manudaginn  næsta  epter  olafsmesso  fyrre 
þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi.  CD. 
cd.  Ixxxx  og  íj  ar. 


198.  8.  August  1493.    á  Hofi  í  Vatnsdal. 

YiTNisBURBAKBRÉF  um  lúkniug  Jóns   Sigurðasonar   til   Hem- 
ings  Markússonar  á  vígsbótum  eptir  Jón  bróður  Heminga. 

Brét  þetta  er  tekið  hér  cptir  Morðbréfabæklingi  Guðbrandá    biskups 
hinum  öðrum,  prentuðuin  á  Hóluiii  1595  bl.  Bvj— vij,  og  Reykjavík  1903. 

Þad  giorum  vier  Einar  Arnason.  Gisle  Philpusson.  Jon 
Hermansson.  Sueirn  Þorfinsson.  og  Þordur  Jonsson.  godum 
Monnum  viturlegt  med  þessu  voru  opnu  Briefe.  Ad  þa  ed 
lidid  var  fra  Hingadburd  vors  Herra  Jesu  Christi  CO.  cd  xc 
ij.  Aar  Laugardagin  hinn  næsta  epter  ÞoUaks  Messu^).  a 
Gilia  i  Hunavatzþinge.  vorum  vær  i  hia  ad  Jon  Sigursson 
lukte  og  afgreidde  Heminge  Markussyne  xiij  Hundrud  i 
frijdum  Peningum  og  ofrijdum.  i  Vijgsbætur  halfar  epter 
Jon  Markusson  Brodr  Hemings.  er|  Jon  Sigursson  hafde  o- 
forsyniu  iHel  sleigid.  Og  ad  þessum  Peningum  lucktum  og 
afgreiddum.  gaf  adur  nefndur  Hemingur  fyrr  greindan  Jon 
Sigursson  auUungis  kuittan.  vm  fyrr  greindar  Vijgsbætur. 
og  selidehonum  Grid  og  fullan  Frid.  æfinliga  fyrer  sier  og 
oUum  sijnum  Frændum  vinum  og  venslamonnum.  olnum  og 
obornum.  epter  þvi  sem  Logbok  vtvijsar.  ad  riett  Gridasala 
a  ad  vera.  ad  Logum.  og  hann  matte  framast  giora.  Og 
til  sanninda  hier  vm.  setium  vier  fyrr  nefnder  Menn  vor 
Jnsigle  fyrer  þetta  Gridasolu  Brief.  er  giort  var  a  Hofe  i 
Vatzdal.  Fostudag  hinn  næsta  fyrer  Laurentius  Messu  a 
sama  Aare  sem  fyrr  seiger. 


»)  þ.  e.  21.  Júli. 


128  SKAKÐSÍDALSBÍIÉF.  1492. 

199.  18.  August  1493.  á  HóIdhi. 

JóN  Þórðarson  gefr  Ólafi  biskupi    á    Hólum    í   testamentis- 
gjöf  sína  jörðina  Skarðsdal  í  Sigluness  sóku. 

AM.  FdBC.  XXXI,  18,  írumritið  á  skinni.     Af   þrem    ionsiglum  eru 
tvö,  þó  brákuð,  fyrir  bréfiau.  —  Apogr.  3346. 

Giafarbref  Jons  Þordarsonar  thil  biskups  Olafs 
1492^). 
Path  giorum  uær  gudmundur  kollason  ok  eirekur  sig- 
mundzson  prestar  holabiskupsdæmis  ok  einar  þorualldzson 
messodiakn.  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opnu 
brefi  ath  vær  uorum  þar  i  hia  ok  heyrdum  a.  ath  ion  þord- 
arson  giorde  sitt  testamentum  a  siduzstum  dogum  sins  lijfs. 
heill  at  vite  ok  skýnsemd.  en  krankur  i  likam.  ath  hann 
gaf  virduligum  herra  ok  vorum  andaligum  faudur  biskup 
olafue  iordena  skardzdal  er  liggur  i  siglunes  kirkivsokn  í 
siglufirde  til  fullrar  eignar.  vndan  sier  ok  sinum  erfingum 
med  oUum  þeim  gðgnum  ok  gædum  sem  greindre  iordu 
fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  forno  ok  nýo  ok  fýr  nefndur  ion 
þordarson  uard  fremzt  eigande  ath  ok  þar  med  þriv  ku- 
giUde.  Ok  til  sannenda  hier  um  setium  ver  fýrnef nder  prest- 
ar  ockur  inncigle  fyrir  þetta  uitnisburdarbref  er  skrifatvar 
a  holum  j  hiaUtadal  a  fostvdagin  næstan  epter  festum 
assumpcionis  beate  marie  virginis  anno  domini  CIO^  cd^  xc^ 
secundo. 


200.  35.  Áugust  1493.  í  Haga. 

ViTNisBUEÐR  um  viðreigu  þeirra  Eyjólfs  Gíslasonar  og  Jóns 
Tumassonar,  „er  kaUaðr  er  biskup",  í  viðrvist  Magnúsar 
biskups  í  staðarhúsinu  í  Grindavík. 

AM.  FaBC.  XXXI,  28,  írumrit  á  skinni.    lunsiglið  er  dottið  írá.  — 
Apogr.  1168. 


)  Utan  á  bréfiuu  með  hendi  írá  17.  öld. 


1492.  EYJÓLFR  GÍSLA.SON.  129 

Vitnisburdur  vm  vidskipti  Biskups  Jons  Thumas- 

aonar  og  fyolfa  Gijslasonar^). 
Þat  giore  eg  JonJonsson  godum  monnum  kunnigtmed 
þessu  minu  opnu  brefe  at  eg  var  j  stadarhusenu  j  grinda- 
vik.  þa  þeim  kom  til  eyiolfe  gislasyne  ok  jone  tumassyne  at 
kalladur  er  biskup.  sa  eg  at  biskup  CiOagnus  greip  vm  hala- 
en  aa  eyiolfe  gislasyne  ok  hiellt  honum.  sa  eg  þa  ok  visse 
fyrir  fuU  sanninde  at  greindur  eyiolfur  gislason  slo  þa  eigi 
biskup  CDagnus.  ok  suo  lyste  hann  þui  at  hann  uillde  bisk- 
up  ClOagnus  huorke  sla  nie  neina  vanuirdu  adra  giora.  hversv 
sem  opt  nefndur  biskup  CDagnus  breytte  vid  hann.  ok  eing- 
en  orkvmsl  matte  hann  af  hans  volldum  fa.  ok  hier  epter 
vil  eg  sveria  fvllan  bokareid.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
setta  eg  mitt  j^sigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  haga  a  barda- 
strond  lavgardagi^  næsta  epter  bartolomei  CDesso.  þa  er 
lidit  var  fra  hingadburd  vors  herra  jhesv  christi  þusund. 
fiogur  hvndrut  niutiger  ok  tvo  aar. 


301.  36.  August  1493.  í  Haga. 

Lýsing  fjögurra  manna,  að  Guttormr son  hafi  neit- 

að  því,  að  hann  hafi  útgefið  þann  vitnisburð,  að  Eyjólfr 
Gíslason  hafi  slegið  Magnús  biskup  á  munninn,  svo  að  úr 
honum  hefði  farið  tvær  tennr. 

AM.  Fasc.   XXXI,    24,    frumritið    á    Bkinni.      Öil  (5)  innsiglin  eru 
dottin  frá.  —  Apogr.  1164. 

Bref  huortt  Eyolfur  Gijslason  hefdi  slegid 

Biskup  CDagnus^). 

Pat  giorum  ver  gisle  filippusson.  Jon   erlingsson.   Pall 

Jonsson.  Ormur  palsson  ok  jon  marteinsson  godum  monnum 

kunnigt  med  þessv  voru  opnv  brefe  at  ver  vorvm  þar  j  hia 


^)  Utan  á  bréfinn  með  hendi  Eggerta  Hannessonar.    ^)  Utan  á  bréí- 
ínu  meö  liendi  Eggerts  Hannesáonar. 

Dipl.  isi.  VII.  B.  9 


130  EYJÓLFR  GÍSLASON.  —  MELGRASEYEL  1492. 

ok  heyrdvm  aa  á  Reykivm  j  skalhoUzsueit.  at  eyiolfur  gisla- 

son  spurde  guttorm ^)    son    at  þui  huort  hann  hefdi 

gefit  vt  þann  vitnesburd.  ad  hann  hefde  sied  nefndan  eyiolf 
hefia  vpp  hond  sina  ok  sla  biskup  CDagnus  aa  muh^el^  suo 
vr  honum  hefde  fared  tuær  te^iuruar.  ei^  greindur  guttorm- 
ur  sagde  at  þat  hefde  einge  matt  vpp  aa  sik  skrifa.  þuiat 
hann  sagdiz  huorke  hafa  siedeyiolf  gis^asonsla  biskup  CDagn 
us  nie  neiF^  kennemann  a>5nan  (aa)  æfe  sinne.  ok  þessa  lys- 
ing  vilium  ver  sveria  fyrr  skrifader  meKj  Ok  til  sannenda 
hier  vih  settum  ver  fyrr  nefnder  menn  vor  jusigle  fyrir 
þetta  bref  skrifad  j  haga  aa  bardastrond.  sunnudagiKj  næsta 
epter  bartolomeus  CDesso.  Þa  er  lidit  var  fra  hingadburd 
vors  herra  jhesv  christi  þvsvnd  fiogur  hundrut  niutiger  ok 
tuo  aar. 


203.                         8.  Sept.  1493.  í  Gfufudal. 

Stephán    biskup  Jónsson  leyfir  barna  primsigning  og  skírn, 

hjónavígslur  og  kirkjuleiðslur  kvenna  að  sönghúsinu  á  Mel- 
graseyri  i  ísafirði. 

AM.  Apogr.  2351,  með  hendi  Árna  sjálfs.  „þðssa  brefa  orginal  liedi 
mier  anno  1710  Bira  Arnfinnur  MagnusBon,  prestur  í  Ögursþingum" 
(AM.).  Innsigli  Stepháns  biskups  hið  minna  var  fyrir  bréfiuu,  og  lýsir 
Árni  þvi. 

Leyfesbref  bænhusens  aa  melgraseyre^). 
Vær  stephan  med  Guds  nad  biskup  j  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunni^th  med  þessu  voru  opnu  brefi  saker 
þess  ad  songhusit  a  melgraseyri.  1  jsafirde  er  nðckud  suo  j 
fiarska  vid  soknarkirkiuna  kirkiubol  j  langadal.  suo  þat  sker 
optliga.  ad  þar  kann  ecki  f  miUum  ath  fara  nockur  man. 
vtan  med  storre  þuingan  oc   hardindum.   haufum   vær  gefit 


*)  eyða  í  frumritinu  frá  upphafi  og  hafa  bréfararnir  ekki  mnnað 
öðurnafaið.  ')  „þetta  Btendur  utana  brefinu  ritad  med  gamalle  hende". 
(AM.). 


1492.  BISKUPSTÍUNDIE.  131 

lof  til  ad  baurn  se  primsignd  oc  skird  ad  greindu  sðng- 
huse.  oc  at  þar  se  hion  saman  vigd.  oc  kuinnur  j  kirkiu 
leiddar  þa  er  þess  kann  þðrf  ad  gierazt.  og  til  sanenda 
hier  vm  settum  vær  vort  jnnsigle  fyrir  þetta  bref.  skrifad 
j  gufudal  j  gafufirde.  jn  natiuitate  beate  CDarie  vlrginis. 
anno  domini.  CD.  cd.  xc.  ij. 


203.  9.  Scptemlber  1493.  á  Stað. 

Stephán  biskup  1  Skálholti  kvittar  Pál  Jónsson   um    bisk- 
upstíundir. 

aM.  Faec.  XXXI,  25,  frumrit  á  Bkinni,  og  er  innsiglið    dottið    frft. 
—  Apogr.  1162. 

Quittun  fyrir  Biskups  Tijundum  Pdls^). 
Uær  stephan  med  guds  nad  biskup  j  scalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnv  brefe.  at 
vær  hofum  gefit  ærligum  mannepale  jonssyne  sina  biskups- 
tiund  iiuUungis  kuitta  og  akiærulausa  suo  leinge  sem  vær 
kaullum  eíj  apttur  þessa  vora  skipan.  Og  til  sanninnda  hier 
vm  settum  vær  vortt  jnscigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  a 
stad  a  reykianese  dominica  infra  octauas  natiuitatis  bea- 
tissime  CDarie  uirginis  anno  domini  CD^  cd^  xc^  secundo. 


204.  15.  Septemlbcr  1493.  á  Staðarhóli. 

Stephán  biskup  í    Skálholti    skipar    bænhús    að    Melum    á 
Skarðsströnd. 

A. 

Bréfið   sjálft. 
Eptir  afskript  með  hendi  Magnúsar  Einarssoaar  á  Jörfa    í   Hauka- 
dal,  sem  gerð    er   stafrétt   eptir    frumritinu.    Stendr   neðan    við    bréfið: 


^)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 

9* 


láð  MELAR  Á  SKABÐSTRÖND.  1492 

„Ofanskrifad  cr  accurate  effter  heilu   og   vel   læseligu   KalfskÍÐS  brefe  j 
Originali,  med  litt  spiölludu  hangande  Jnsigle  Biskupz  Stephane.  Tístera 
Joiwa  3ia  Maij  1744. 

Oimur  ÐádasoD.    Magnus  EÍDarsBon". 

Um  Bænhused  a  Melum  a  Skardz  Strond  i  Skardz 
kirkiu  Sökn^). 

Vær  Stephan  med  gudz  nad  biskup  j    Scalholti  giorum 

godum  monnum  kunnigt  med  þessu  vorv   opnu   brefe  ath  j 

heidr  vid  allzvalldanda  gud  jungfru  CTDariam  guds   modr  ok 

alla  helga  hofum  vær  lofad  ok  med  þessu  voro   breíi   skip- 

um  saung  ad  þui  bænahusi^)  sem  halldor  bonde  þorgeirsson 

hefer  giortt  a  jordu  sinne  melum  a  skardzstrond  j    skardz- 

kirkiu  sokn  med  þeim  skilmala    ad  greindr  halldor  bondip] 

gefur  fyrr  sougdu^)    bænhusi^)  tuo    hundrud  j    hafnareýum 

e[r]  liggia  j  somu  kirkiusokn  ok  þar  til   eitt   malnýtu   ku- 

gillde  j  s[odd]an  mata  ad  sa  megi  leýsa  til   sin   tuo   hund- 

rud  j  greind[um  eýi]um  fyrir  tuo  malnýtu  kvgillde  sem  eyi- 

arnar  a  ef  honum  l[ikar.  skal]    þingapresturinn    sýngia   xij 

CDessur  a  hveriu  ari  ad  bænhusinu^)  ok  taka  halfmorck  j  kaup- 

id.  Ok  til  sanninda  hier  um  scttum  vær  vortt  jnnscigle  fyr- 

ir  þetta  bref  skrifad  a  stadarhole  j  saurbæ  jn   octava  nati- 

ivitatis  beate  CDarie  virginis.  anno    domini    CD^   cd**   xc^  se- 

cundo. 

B. 

M  á.  1  d  a  g  i  n  n. 
AM.  263.  Fol.  bls.  75,  skr.  1598.    Máldagi    þeesi    er  gott  Býnisborn 
þess,  hvernig  máldagarnir  verða  Btundum  til  upp  úr  grundvaliarskjölun- 
um. 

gamall  maldage. 

Bænhus  a  melum  j  Skardzkirkiu  sokn  er  fvnderad  j 
heidur  vid  allzvalldanda  gvd. 

Skipadi  biskup  stephan  þar  song  at.  gnn  halldor  bondi 
þorgeirsson  gaf  til  bænhussins  ijc  j  hafnareyium  oc  þar  til 
eitt  malnýtv  kugilldi  j  suoddan  mata.  ad  sa  meige  leisa  til 

^)  „Hvar  at  liosliga  siá  má,  ad  messan  hefur  ei  kostad  nema  2 
alner  i  þann  tima,  gem  Brefed  syner"  er  bætt  aptan  við  fyrirsögnina  í 
svigum.    ^)  Svo. 


1492.  AFLÁTSBRÉF.  133 

sijn  ijc  j  greindum  eyium  fyrer  tuo    malnytv    kugiUdi   sem 
eyiarnar  a  ef  honum  lijkar. 

eiga  þar  ad  seigiazt  xij   messur    oc   sie   goUdin   presti 
half  mork  j  skardzþijngum. 


305.  16.  September  1493.  á  Staðarhóli. 

Aflátsbkéf  Stepháns  biskups  1    Skálholti  fyrir  messugerð  á 
bænhúsinu  á  Nesi  1  Grunnavík  og  góðleik  við  það. 

AM.  Fafc.  XXXI,  26,  frumritið  á  skinní.    Af  sex  innsiglum  er  eitt 
fyrir  biéfinu  nfi. 

Þat  giorum  uær  olaíur  oddzson.  hakon  ionsson.  syg- 
urdr  brandzson  prestar.  biorn  gudnason.  andreyss  gudmundz- 
son  og  gudmundr  andreysson  leikmenn.  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  uaru  opnu  brefi  at  sub  anno  gracie  CD^ 
cd**  nonagesimo  ij^.  sunnudaginn  næsta  epter  krossCDesso 
um  havstid  cL  stadarholi  j  saurbæ  uorum  uær  j  hia  saum 
og  heyrdum  d  ord  og  handaband  herra  stefana  med  guz 
nad  biskups  j  skalhollti  og  grims  juarssonar  at  so  fyrir 
skildu  at  greindr  biskup  stefan  gaf  j  guds  heidur  og  ium- 
fru  marie  og  hins  goda  gudmundar  biskups  arasonar  og  allra 
guds  heilagra  manna  .xx.  daga  aflat  allra  skriptborinna 
synda  auUum  og  sierhuerium  þeim  sem  messur  seigia  edr 
seigia  lata  at  bænhusiuu  a  nese  j  grunnauikr- 
þingum.  edur  j  ðdrvm  hlutum  hialparhendur  til  leggia 
greindz  bænhus  þui  til  upphelldis  [huortt  þat  er  minna  edr 
meira  at  hver  einn  vm  sic  karll  edr  kvina  gerir  þui  til 
heidurs  og  uirdingar^).  og  til  sanninnda  hier  um  settum  uær 
fyr  nefnder  menn  uor  innsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat 
uar  a  sama  ari  deigi  sidar  enn  fyrr  seiger^). 


*)  [á.  spassiu  og  visað  inn.    ^)  þ.  e.  17.  Sept. 


134  STAÐARFELL.  1492. 

206.  19.  September  1493.    undir  Staðarfelli. 

Máldaga  og  reikningsskaparbréf  kirkjunnar  undir  Staðar- 
felli  á  Meðalfellsströnd  þeirra  Stepháns  biíkups  í  Skálholti 
og  Þórðar  bónda  Helgasonar. 

A. 

AM.  Fasc.  XXXI,  27,  fruniritið  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
Apogr.  1513. 

Vær  Stephan  med  guds  nad  biskup  j  Scalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefe.  ad 
ub  anno  gracie  .  CD^  cd^  xc^  ij*^  CDidvikudag  hinn  næsta 
fyrir  messudag  sancti  CiOathei  apostoli  et  ewangeliste  vndir 
stada(r)felle  a  medalfellzstrond  j  vorre  visitacione.  Giordi 
þordur*)  bondi  helgason  suo  felldan  reikningsskap  af  eign 
kirkiunar  þar.  sem  hier  seigir. 

Jn  primis  a  kirkian  .xc  j  heimalandi  epttir  gaumlum 
maldaga. 

Jtem  suo  sem  nu  er  komit  a  kirkian  íiorar  kjr.  x  a- 
saudar  kugilldi.  þriu  hundrud  j  gelldum  saudum.  xv  aura 
hross  med  abæti  fyrir  hundrad. 

ketell  er  a  liggia  nitian  fiordungar  fyrir  fiogur  hund- 
rud.  attatigi  fiordunga  keralld  sterckt  fyrir  hundrad. 

Jtem  a  kirkian  aull  sker  ok  holma  fyrir  harrastodum 
vt  ad  glife^)  fyrir  vijc  ad  fra  teknura  tialldanes  holma  ok 
suartta  skerium.  auluersker  ok  steindorseýiar  fyrir  vijc 
lambeý  fyrir  xc  sexæringr  med  aullum  reida  nýr  fyrir  iij.  c. 
tueir  hundrads  hestar. 

Jtem  a  kirkian  deilldareý  fyrir  vij.  c.  er  liggur  j  stad- 
arfellz  þingum. 

reiknazt  þetta  allt  saman  sextigir  hundrada  j  fostu  ok 
lausu  ok  ixc  betur. 

Jtem  lýsti  Þordur  bondi  helgason  fyrir  oss  at  hann 
hefdi  luktt  fyr  sagdri  kirkiu  undir  stadarfelle  jordina  odda- 
stadi  iiij.  c.  ok  .xx.  ad  dyrleika.  er  liggur  j  kolbeinsstada 
kirkiv  sokn.  enn  afneitti  þui   ad    hann    hefdi   feingit   hana 

0  Þorde,  írb.    «)  =  klife. 


1492.  STADARFELL.  135 

biskup  CDagnuse  til  eignar  edur  nockrum  manui  audrum.  ok 
ef  þesse  jordin  geingi  apttur  undir  kirkiuna  þa  skýllde  erf- 
ingi  Þordar  bonda  helgasonar  taka  apttur  undir  sig  xxt«» 
c.  kuitt  af  þeim  peningum  sem  kirkiunne  standa  adr  til 
skrifadir. 

Jtem  reiknadizst  porcio  ecclesie  ad  þui  sem  þa  var 
komit  xij.  c.  ok  npp  a  þennan  reikningskap  sem  hier  til 
hefer  komit  fornan  ok  njian.  gefum  vær  þord  ok  hans  erf- 
ingia  aullungis  kuitttan  ok  akiærulausan  fyrir  þad  sem  hon- 
um  hefer  borit  ad  suara  um  sinn  tima.  ok  fyrir  sin  for- 
elldre.  fyrir  oss  ok  aullum  vorum  eptterkomendum  kirki- 
unnar  formonnum  j  Scalhollti.  Ok  til  sanninnda  hier  um 
settum  vær  vortt  jnnscigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  skrifat 
j  sama  stad  degi  ok  are  sem  fyr  segir. 

B. 

AM.  Fasc.  Liii,  6,  traniskript  á  skinni  frá  30.  Marts  1553.  —  Apo- 
gr.  1516. 

Peturs  kirkian  postula  vnder  stadarfelle  da  medalfells- 
strond  da  .xc  i  landi  epter  gomlvm  maldaga. 

Jtem  epter  þui  sem  nv  Reiknadist  i  visitacione  bisk- 
up(s)  stefans  fyrst  er  hann  reid  vm  vestfiordv  a  kirkian 
iiij  kyr.  x  asaudar  kuilldi.  iijc  i  gelidvm  saudum.  xv  aura 
hross  med  abæte. 

ketill  er  ligia  da  xix  fiordvngar  fyrir  iiijc  Ixxx  fiord- 
vnga  keralld  sterkt  fyrir  c. 

Jtem  da  kirkian  at  auk  sker  og  holma  fyrir  harastod- 
um  vt  at  klife  fyrir  vijc  at  fra  skildum  tialldanes  holma  og 
suartaskerivm.    aulvers   sker   og   steindorseyiar   fyrir   vijc 
Lambey  fyrir  xc  Sexarhringur  med  ollvm  reida  nyian  fyrir 
iijc.  ij  hesta. 

Jtem  da  kirkian  deilldareý  fyrir  vijc-  er  liggr  i  stadar- 
fellsþingum. 

Eeiknast  þetta  allt  saman  Ixc  i  fostv  og  lausu  og 
ixc  betur. 


136  ÓLAFR  FILIPPUSSON.  1492. 

Jtem  lyste  Þordur  bonde  þui  fyrir  fyrr  greindvm  bisk- 
up  stefano  at  hann  hefdi  luckt  fýr  sagdri  kirkiv  vnder 
'stadarfeJli  jordina  oddastadi  iiijc  og  xx  at  dyrleika  er  ligg- 
vr  i  kolbeinzatada  kirkivsokii  enn  afneitte  þui  at  hann  hefdi 
feingit  hana  biskup  magnuse  til  eignar.  edur  nockrvm  manne 
odrvm  og  ef  þessi  iordin  geingi  aptur  vnder  kirkivna  þda 
skýlldi  erfingiar  þordar  bonda  helgasonar  taka  aptur  viider 
sig  xxc  af  þeim  peningum  sem  kirkivne  standa  adur  til 
skrifader. 

Jtem  reiknadist  (i)  porcionem  at  þui  sem  þda  var  komit 
xijc-    anno  domini  CTD^.  cd^  xc.  ij.  oaR. 


207.  35.  September  1493.  á  Skarði. 

Bréf   Gunnsteins   prests   Ásgrímssonar   ura   hjónabandsmál 
þeirra  Ólafs  Filippussonar  og  Vigdísar  Jónsdóttur. 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  106—108,  með  hendi    Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Vitnisburdur  um  Sakferli  Olafs  philippussonar 
og  um  hans  gipting. 
Pad  gióri  eg  Gunnsteirfi  prestur  Asgrijmsson  godum 
monnum  viturlegt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  med- 
kiennist  ad  eg  var  i  Litlustofunni  cL  Skardi  d  Skardsstrond. 
þd  biskup  Stephan  var  j  sinne  visitatiu.  þridiudag  næstaii 
fýrir  Michaelismesso  um  haustid  þd  lidid  var  frd  hingad- 
burd  vors  herra  Jhesu  Christi  .CD.  cccc.  xc.  og  ij.  dr.  og  eg 
eptir  spurda  greindan  biskup  Stephan.  hvort  rdd  edur  til- 
lag  hann  villdi  gefa  Olafi  Philippussyni.  er  þar  var  þá  vid- 
staddur.  um  hans  giptun  dl.  er  hann  viildi  bidia  Vigdijsar 
Jonsdöttur  sier  til  eignarkonu.  Enn  greindur  sera  Gunn- 
steirn  avijsadi  þar  þd  ddurnefndum  biskup  Stephani.  ad 
biskup  Olafur  liielldi  hann  j  sokum  vid  sig  og  heiIagaHola- 
kirkiu.  enn  optnefndur  biskup  Stephan  gaf  þad  andsvarþar 
til  ad  þad  þætti  honum  rdd.  ad  fýrnefndur  Olafur  lieti  bijda 
sijn  giptumal.  þar  til  ad  þeir  biskuparner  fyndust  d  Stad  i 


1492.  HVASSAFELLSMÁL.  137 

Hrútafijrdi.  og  skylldi  Olafur  þar  þd  vera  ef  hann  villdi. 
og  koma  honum  i  sdtt  ef  hann  giæti  vid  biskup  Olaf.  þd 
þeir  fjndist.  enn  annad  rdd  sagdist  hann  þar  ei  til  leggia. 
Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  Jnsigli  fyrir  þetta 
vitnisburdarbref.  hvðrt  er  skrifad  var  i  Hvammi  i  Hvamms- 
sveit  midvikudaginn  næstan  fyrir  Þorlakzmesso  um  sumar- 
id  [.V.  eda  .xv.  drum^)  sijdar  enn  fjT  seigir. 


m  26.  September  1493.  í  Spjaldhaga. 

Skiptabbéf  um  jarðir  Bjarna  Ólasonar,  er  þeir  gerðu  Ólafr 
biskup  á  Hólum  vegna  heilagrar  Hólakirkju  og  Ambrosíus 
IUeqvath  hirðstjóri  vegna  Noregs  konungs. 

AM.  Fasc.  XXXI,  5,  frumritið  á  skinni.    Af  12  iuuBÍglum    eru    nú 
9,  snm  brákuð,  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  8337. 

Skiptabref  Jarda  biarna  olasonar^). 
Þath  giorum  vier  arne  þorleifsaon.  ion  þorualldzson. 
magnug  halldorsson.  .  gudmundur  ionsson.  olafur  ingemund- 
arson.  þordr  ingemundarson.  biorn  þorstelnsson.  stigur  inge- 
mundarson.  olafur  þorgeirsson.  gudmundur  ionsson.  halldor 
ormsson  ok  ion  ingialldzson  prestar  hola  biskupsdæmis  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessu  voro  opno  brefi  at  þar 
uorura  ver  i  hia  saum  ok  heýrdum  aa  i  spialldhaga  i  eýa- 
firdi  a  þriggia  hreppa  þinge  midvikudagin  næstan  fyrir 
michaelis  CDesso.  anno  domini  (D^  cd^.xc^  ij^.  at  vor  virdu- 
ligur  herra  herra  olaf  med  gudz  nad  biskup  a  holvm  af 
heilagri^)  holakirkiv  vegna  ok  ambrosius  iUeqvath^)  hirdstiore 
ýfer  allt  island  a  noregskonungs  vegna  at  þeir  skipte  iord- 
um  i  millum  gin  med  hlutfalli  epter  þui  sem  domar  þarvm 


1)  [þannig.  «)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.  ^)  Seinustu 
bókatafir  þessa  orðs  eru  ekki  glögt  skrifaðir;  afskript  Árna,  sem  er  þaul- 
nákræm,  les  „ilieqvacli",  02:  verðr  ekki  lesið  &  annan  veg,  nema  ætla 
mætti,  að  máðr  vari  efsti  broddrinn  af  í-inu,  og  það  beld  eg  Bé,  og  því 
les  eg:;  illeqvath,  eem  kemr  betr  heim. 


138  HVASSAFELLSMÁL.  1492 

adr  giorder  vtvisa  a  kirkivnnar  ok  konunga  vegna  þeim 
sem  dandimenn  vissu  at  biarne  olason  atte  þa  er  hann  fiell 
i  þat  abotamal  er  hann  laa  likamliga  med  randide  dottur 
sinne.  er  suo  heita  þvera  i  hnioskadal  med  kotinu  heidar- 
hws  ok  vik  i  flateyardal  vnder  heilaga  hola  kirkiv  fyrir 
attativ  hundrvth  enn  þvera  i  ejafirde  ok  arndisarstadi  med 
kalfborgaraa  i  bardardal  ok  fyrir  Ixxx.  e.  a  konungssins 
vegna.  for  þessi  giorningur  med  handabandi  biskupss  ok 
hirdstioranss  i  millum.  oss  nærveranda  beiddi  ok  krafdi 
hirdstioren  logrettumen  at  skipta  konungssins  vegna  enþeir 
uilldu  ecke  ok  þui  skiptu  þeir  biskupin  ok  hirdstioren  sin 
i  millum  med  dandimanna  samþýcke  lærdra  ok  leik(r)a. 
taladi  ok  pall  bondi  brandzson  med  mikit  hugmod  i  raoti 
hirdstioranum  ok  biskupinum  i  þessu  abotamali  fýlgiandi 
fram  med  fullre  hindran  i  sinum  ordum  ok  þui  tok  hird- 
stioren  annara  dandimanna  incigle  til  vitnisburdar  vm  þetta 
mal  sidan  sumer  þeir  logrettumenn  sem  þar  voru  villdu 
ecki  skipta. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  setivm  ver  adurnef(n)der  xij 
prestar  vor  incigle  fyrir  þetta  bref  er  giortt  var  a  munka- 
þvera  i  eyafirde  a  faustodagin  næsta  fyrir  michaelis  CDesso 
a  sama  are  sem  fyr  seger^). 


309.  30.  September  1493.  í  Ögri. 

8.  Apríl  1496.  á  Krossi. 

Kaupmálabeéf  Ólafs  Filippussonar  og  Vigdísar  Jónsdóttur. 

AM.  Fagc.  XXXI,  21,  frumrit  á  skiiini.  Af  4  innsiglum  er  hið  níð- 
asta  dottið  frá.  —  Apogr.  3348.  —  Apogr.  806  eptir  transskripti  frá 
1556.  —  í  Bumura  p  »ppir8af8kriptum  er  þetta  bréf  ranglega  árfært  til 
1482. 


*)  þ.  e.  28.  Sept. 


1492.  KAUPMÁLABRÉF.  139 

kaupmalabref  vigdisar  ionsdottur. 
Kaupmalabref  olafs  filipussonar^). 
Þat  giðrum  uær  gunnsteinn  prestur  asgrirasson.  thum- 
as  hrafnson.  helgi  sigurdzson  og  jon  hðskauUdson  leikmenn 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi.  at  þa 
er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi  CD.  cd. 
xc.  og  .ij.  dr  a  sunnudaginn  næsta  epter  mikaels  CDesso 
woro  ver  j  hia  savm  og  heyrdum  od  i  litlustofunni  j  augri 
j  jsafirdi  ad  olafr  filipusson  festi  sier  uigdisi  jonsdottur  til 
laugligrar  eiginkonu  epter  riettvm  laugbokarennar  ordum. 
med  iayrdi  og  samþycki  hustru  kristinar  gudinadottur.  og 
suo  hennar  brodr  jons  jonssonar  er  þa  uar  þar  uid  staddur 
med  morgvm  audrum  godum  monnum.  Lystizt  þa  og  stad- 
festizt  suo  felldr  kavpmali  fyr  netndra  manna  i  millvm  at 
ólafur  philipusson  talde  sier  til  kaups  med  nefnda  uigdisi 
attatigi  hundrada  i  iordum  og  kugiUdvm.  gaf  fyrr  nefndur 
olafr  adr  greindri  uigdise  j  tilgiof  fiordung  úr  þessum  .Ixxx. 
hundrada  i  fullvirdiss  peningvm.  gaf  huort  audru  fiordvngs- 
giof  sem  leingr  lifdi  feingins  fidr  og  ofeingins.  skylldi  gipt- 
ingarmadur  kiosa  a  brullaupsdegi  huerttfielag  vera  skyllde 
greindra  manoa  i  miUi.  uoru  þessir  allir  fyr  nefnder  menn 
festingaruottar.  huerer  er  sin  innsigli  settu  fyrir  þetta  kavp- 
malabref  er  skrifat  uar  d  krossi  d  skardstraund  faustudag- 
inn  j  paskauiku.  fiorvm  drvm  síjdar  enn  fyn  segir. 


310.  18.  Oktober  1492.  í  Hítardal. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  staðfestir  máldaga  og  skipan 
prófastanna  séra  Þorbjarnar  Ámundasonar  og  séra  Jóns 
Helgasonar  ura  raálsrajólkrtoll  á  Pétrsmessu  til  Staðarfells 
af  tuttugu  bæjum,  þar  á  meðal  sérdeilis  af  Galtardalstungu. 

AM.  Fasc.  LIII,  6,    transskript    á  Bkinni    frá    30.    Marta   1553.  — 
Apogr.  1617. 

^)  Þetta  hvorttveggja  gamalritað   utan   á.    bréfinu.    Fyrri   línan  er 
með  hondi  Björns  Gaðnasonar. 


1   0  STAÐARFELL.  -  KVITTUNARBRÉF.  1492. 

Wær  steffan  med  gudz  Dad  biskup  i  skalhollte.  giore'") 
godvm  monnvm  kunigt  med  þessv  voro  opnv  brefi  at  vær 
hofvm  sied  og  yfer  lesit  opit  bref  siera  þorbiarnar  amunda- 
sonar  og  siera  ionz  helgasonar  er  þda  voro  profastar  i  miU- 
vm  gilsfiardar  og  glivfuroar  at  þeir  hafa  sied  og  yferlesit 
maldagan  at  stadarfelli  da  medalstrond^)  hver  er  svo  hliodar 
i  millvm  annara  greina  at  þangat  skal  livkast  malsmiolkaf 
XX  bævm  da  petursmesso  dag.  er  þar  og  sierdeilis  til  told  i 
millvm  greindra  bæia  galltardalstunga  er  liggr  i  stadarfells 
kirkiv  sokn  og  þesser  greinder  profastar  hafa  skipat  af  sin- 
vm  partte  at  greindur  maldagi  sie  [haldinn  ecki  sidur  af 
þeim  bunadi  sem  er  i  fyr  greindri  tungv  helldur  enn  af 
odrum  bæum  i  fyr  sogdvm  þingum.  þui  skipvm  vær  ogbiod- 
um  somvleidis  vpp  ca  vorra  vegiia  at  fyrrgreindur  maldagi 
sie  halldinn  med  ollum  sinvm  greinvm  og  artichulis  fyrir 
vtan  hiiidur  edur  nockud  motmæle.  Og  til  saninda  hier  vm 
setium  vær  vort  insiglle  fyrir  þetta  bref  skrifat  i  hitardal 
in  festo  beati  luce  ewangeliste.  anno  domini.  co^.  cd^.  xc. 
ij.  cíir. 


311.  33.  Oktober  1493.  á  Vatnsenda. 

Aenfinnk  Jónsson  kongs  umboðsmaðr  í  „Vöðlaþingi"  kvitt- 
ar  þá  feðga  Þorstein  Hákonarson  og  Hákon  Jónsson  um 
allar  þær  sakir,  er  þeir  kynni  sekir  að  hafa  orðið  við  kon- 
ungdóminn. 

AM.  Fdsc.  XXXI   20.  frumrit  á  skinni,    o?    er    inn«ig!ið    fyrir.  — 
Apogr.  152. 

Þath  giore  ec  arnfinur  jonsson  kongs  umbodsmadar  j 
uodlaþiilge  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  minu  opnu 
brefe  ath  ec  medkenunzt  ath  ec  hefe  ordit  under  eins  med 
þostein  hakonarson  um  þær  akiærur  sem  ec  hafde  til  hans 
ath  tala  huort  þath  hefer  uerit  um   beit   eda   adra  jardar- 

1)    Svo. 


1492.  STEFNUFARm.  141 

hofn  um  skogarhogg  ok  fiákueide  ok  ura  kapal  er  fargazt 
hefer  fyrir  fodur  hans  ok  þeir  hafa  haldet  sakadan  man 
huort  heldr  þath  er  meira  eda  minna  ath  þeir  hafa  brot- 
liger  ordit  þosteinn  hakonarson  ok  hakon  jonsson  uid  kong- 
domen  ok  mik  um  fýrgreindar  saker  þa  gef  ec  þa  aullung- 
is  kuitta  ok  akiærulausa  fyrir  mier  ok  minum  eríingivm 
ok  aullum  kongs  vmbodsmonnum  epterkomendvm  suo  fram- 
arliga  sem  ec  ma  fremzt  med  logum  giora.  Ok  til  sanenda 
hier  um  sette  ec  mitt  jnsigli  fyrir  þetta  kvittvnarbref  skrif- 
at  a  uadzenda  j  olafsfirde  þridivdagen  næstan  fvrir  simus^) 
messv  um  havstet  þa  lidit  var  fra  gudz  bvrd  þvsvnd  fiogur 
hvndrud  nivtiger  ok  t(u)au  ar. 


313  27.  Októbcr  1493.  í  Ljárskógum. 

YiTNisBUKÐE  fimm  manna,  að  Arnór  Finnsson  hafi  stefnt 
.Jóni  Ólafssyni  til  Bæjar  í  Hrútafirði  mánudaginn  næstan 
fyrir  Kalixtusmessu  fyrir  Sigurð  ívarsson,  kongs  umboðsmann 
milli  Geirhólms  og  Hrútafjarðarár,  um  hald  á  jörðinni  Eyri 
í  B'tru  og  aðrar  sakir. 

Dómasyrpa  Jóns  Hákonarsonar  í  Vatnshorni  (d.  1748)  í  4to,  skr.  c. 
1600.  —  AM.  211C    4to  bls.  113—115,  skr.  c.  1700. 

Vitnis  Burd(ur). 
Þat  Giorum  vier  Gudlaugur  Loptzson.  Suarthofdi  Narfa- 
son.  Bauduar  loptzson.  Einar  Þorsteinsson  og  Grimur  Biorns- 
son.  godum  maunum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefi. 
at  þa  er  lidit  uar  fra  hingadburd  vors  herra  Jhesu  christi. 
CTD.  iiijc.  Ixxxx  og  ij  ar  miduikudæginn  næstan  fyrir  kross- 
messo  vm  haustid^)  döL  eyri  j  Bitru  vorum  vær  i  hia  og 
heyrdum  ca  'at  Arnor  Finnsson  stefndi  Jone  Olafssyni  til 
Bæiar  j  Hrutafirdi  a  manudæginn  næstan  fyrir  Calixtus- 
messo^)  fyrir  Sigurd  Juardzson  kongs  vmbodzmann  j  mill- 
um  Geijrholms  og  Hrutafiardarar   edur   hans   vmbodzmann 

')  Svo,  þ.  e.  Siinons.  ^)  þ.  e.  12.  Sept.  »)  þ.  e.  8.  Okt. 


142  STEFNUFARIR.  1492. 

vndir  þann  dom  sem  hann  yíir  nefndi.  huerra  suara  eda 
sekta  at  greindur  Jon  jrde  honum  skylldugur  fyrir  þær 
sakir  sem  greindur  Arnor  kiærdi  til  hans  þa  og  hier  eptir 
standa  skrifadar. 

Jtem  gaf  Arnor  Finnzson  Joni  Olafssyni  þa  fyrstu  sauk 
at  hann  sæti  da  halfri  lordunni  eyri  j  Bitru  otekinni  og 
heimilldarlausri  sidan  tra  næstum  fardaugum  og  hefdi  yrt 
hana  og  vnnid  j  aunguo  sinu  leyfi  edur  frelsi.  Enn  greind- 
ur  arnor  sagdist  laugligt  vmbod  da  hafa  þessari  halfri 
]ordu  eyri  vegna  Guttorms  Olafssonar  brodur  Jons.  sem 
audrum  hans  peningum. 

Og  fyrir  þa  adra  sauk  ad  hann  hielldi  fyrir  Arnori 
iiij  malnytu  kugilldum  med  aunguo  frelsi  sidan  fardaga. 

Og  fyrir  þa  þridiu  sauk  at  hann  hefdi  jrt  og  vnnit 
jordina  halfa  grauf  ]  Bitru  er  lijggur  j  Eyrar  kirkiu  sokn 
med  samri  oheimilld  og  halfa  eyri. 

Og  fyrir  þa  fiordu  sauk  at  hann  hefdi  feingid  i  bitru 
greniuid  er  Arnor  atti.  an  hans  vilia  eda  vitordi. 

Og  fyrir  þa  fimtu  sauk  ad  Jon  Olafsson  hiellde  sina 
eign^)  jordina  halfa  eyri  j  Bitru  er  Arnor  sagdi  hann  hefdi 
adur  sellt  sier  til  fullrar  Eignar  med  akuednu  verdí  þessa 
halfa  jord  fyrir  vottum  med  handaiíandi.  sem  opid  bref 
þar  um  giort  vtuijsar  og  Arnor  las  þar  þa  fyrir  Jone  Olafs- 
syni  suo  vær  heyrdum. 

Jtem  j  sama  stad  og  dag  vorum  vær  fyrrskrifadir 
menn  hia  saum  og  heyrdum  ad  Jon  Olafsson  adurskrifadur 
selldi  Arnori  Finnzsyni  (sialfdæmi)  vm  allar  þessar  adur 
greindar  sakir.  suo  Jon  Olafsson  skylldi  hafa  þad  og  hallda  fyrir 
sig  obrigdugligana  sem  laugsamdafi  dom.  sem  Arnor  finnzson 
dæmdi  aialfur  þeirra  j  millum  vm  allar  þessar  adur  skrifadar 
sakir.  sem  Jon  Olafsson  var  stefndur  fyrir  af  Arnori  og 
alldri  skylldi  Jon  Olafsson  þennaii  hans  dom  BÍufa  meganie 
KÍufa   lata  §dur  vpp  oa  tala. 

Jtem  dæmdi  Arnor  finnzson  þar  þa  samstundis  ]  sama 
stad  þetta  sialfdæmi.  og  vppsagdi  Jono  Olafssyni  hiaverandi 
suo  vær  heyrdum.     Var  þad  j  fyrstu  hans  domur    at   hann 

*)  Jeign,  hdr. 


1492.  STEFNQFARIR.  143 

dæmdi  þad  sama  kaup  staudugt  og  laugligt.  sem  þeir 
keyptu  Arnor  og  Jou  j  tungu  j  Bitru.  og  Jon  Olafsson 
selldi  honum  jordina  halfa  eyri  j  Bitru  og  dæmdi  sina  EÍgn 
fullkomliga  vera  þessa  halfa  jord  eyri.  og  verid  hafa  sijdan 
Jon  Olafsson  selldi  honum  hana  med  aullum  þeim  gaugn- 
og  giædum  sem  greindri  halfri  jordu  fylger  og  fylgt  hefur 
ad  fornu  og  nyiu  og  Jon  Olafsson  hafde  fremst  EÍgandi  ad 
ordit.  vtan  Jon  Olafsson  synie  og  hans  Erfingiar.  Enn  Jone 
Olafssyni  suoddan  verd  fyrir  hana  sem  hann  lofadi  honum 
fyrir  hana  þa  þeir  keypti.  Enn  vm  olaugliga  abud  da  þess- 
ari  optgreindri  jordunni  halfri  eyri  og  þær  sakir  fleiri  sem 
j  stefnunni  stodu.  sagdi  Arnor  ad  bida  skylldi  til  þess  ] 
mauguligan  tima  er  hann  segdi  honum  huorn  dom  hann 
legdi  þar  œl.  og  j  suoddan  mata  at  Arnor  sagdist  skylldv 
vera  Jone  Olafssýni  þar  maugulegur  vm.  og  ecki  hina 
haurdustu  sauk  ool  dæma.  Ef  Jon  Olafsson  giordi  honum 
aunguaii  draflsskap  edur  Brijgdmælgi  vm  þeirra  skipti. 
En  ecki  sagdist  Arnor  lofa  þui  framar.  Spurdi  Arnor  þa 
Jon  Olafsson  at  huort  hann  villdi  hallda  þennan  dom.  Enn 
Jon  Olafsson  jatadi  þui.  Og  gieck  þa  enn  til  handabandz 
vid  Arnor  og  samþyckti  þennaii  dom  laugligaii  fyrir  sig. 
og  obrigduliga  halldast  eiga.  og  alldri  skylldi  Jon  Olafsson 
hann  RÍufa  nie  Rofsmenn  til  fa.  og  afhendti  Arnori  finnz- 
syni  med  þessu  þeirra  handabandi  þessa  fyrrskrifada  jord 
halfa  eyri.  Enn  hann  skylldi  vera  da  henni  til  næstu  far- 
daga  sem  annar  leigulidi.  Vissum  vier  fyrrskrifadir  menn 
at  optnefndur  Jon  Olafsson  giordi  allaii  þennan  giorning 
vid  Arnor  af  sinum  EÍgin  vilia  sialfs  og  setningi.  Kugadi 
Arnor  Finnzson  hann  hier  huorki  til  nie  hræddi.  Bad  hann 
nie  Beiddi  hier  vm.  Helldur  Baud  Jon  Olafsson  þetta 
sialfur  optnefndum  Arnori.  og  gieck  gladur  og  viliugur  ad 
aullum  þessum  giorningi. 

Og  til  saninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefndir  menn 
vor  jnnsigli  fyrir  þetta  giorningsbref  skrifad  i  liarskogum 
i  Laxardal  j  hiardarholltz  kirkiusokn  laugardæginn  næstaii 
fyrir  allra  heilagramesso  da  sama  ari  og  fyrr  aeiger. 


144     ■  PRÓFENTUGJÖF.  1492. 

313.  3.  NÓTeittber  1493.  í  Dynliaga. 

ViTNisBUEBB,  eö  HaldóT  Brandsson  hafi  samþykt,  að  Ólafr 
sonr  sinn  gæfi  Stulla  Magnússyni  1  prófentu  og  sér  til  fram- 
færslu  alla  þá  peninga,  er  Ólafi  höfðu  til  erfða  fallið  eptir 
Helgu  Einarsdóttur. 

AM.  Faec.  XXXI,  15,  frumritið  á  skinni.     Af  4  innsigluœ    eru     nú 
tvö  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3344. 

Profenta  gefen  Stulla  magnussine^)* 
Pat  giorum  wier  marteinn  biarnason.  snioulfur  hrafns- 
son.  gudmundur  halluardzsson  ok  eirekur  gislason  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  woru  opnu  brefe  þa  lidid  war 
fra  gudzs  burd  þushundrud  fiogr  hundrud  niutiger  ok  ij  ar 
aa  þridiudaginn  næsta  fyrir  peturs  messu  ok  pals^)  j  sydra 
dýiihaga  ]  haurgardal  worum  wær  j  hia  saum  ok  heyrdum 
aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  halldors  braiidzssonar 
af  einne  alfu  enn  af  annare  stuUa  magnussonar.  skiUdizst 
þat  wiider  þeirra  handaband^)  at  fýr  nefndr  halldor  brandzs- 
son  samþýckte  med  fullum  giorninge  ok  handabaiide  ath 
olafr  sonur  hans  skylldi  giefa  adur  nefndum  stulla  magnus- 
syne  med  sier  til  framfærlsu^)  ok  æfinligrar  profeiitu  alla 
þa  peniiiga  fasta  ok  lausa  kuika  ok  dauda  frida  ok  ofrida 
sem  adur  nefndum  olafe  hafde  til  erfda  fallid  epter  helgu 
einarsdottur  modr  sina  huar  sem  þeir  stædi  ok  wera  fuUr 
soknarmadur  aa  þessum  peningum  huar  sem  hann  kynne 
þa  wpp  at  spyria  med  laugum.  reikiiadi  títnefndur  halldor 
olafe  sýiie  sinum  j  sinn  modurarf  halfan  fiorda  tug  huiid- 
rada  j  jordum  ok  fimm  malnýtukugiUdi.  skylldi  þessi  giorn- 
ingr  allr  standa  obrigdiligr  fyrir  opt  nefndum  halldore  ok 
hans  erfingum  so  framt  sem  þrattnefndr  olafur  sonur  hans 
wiUdi  samþýckia  ok  fuUan  giorning  aa  giora  wm  sinafram- 
færlsu^)  ok  profefitu  wid  adur  nefndan  stulla  magnusson 
brodr  sinn.  Ok  til  sauneiida  hier  wm  settu  wær  fyr  nefnd- 
er  menn  wor  jnaigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  sydra  dyn- 
haga  faustudaginn  næsta  epter  allra  heilagra  CDessu  aa 
sama  are  sem  fýrr  seiger. 

0  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.  ^)  þ.  e.  26.  Júlí.  ^)  Svo. 


1492  PRÓFENTUBRÉF.  145 

314.  5.  NÓYemlber  1492.  í  Dynhaga. 

Ólafb  HaldórssoTi  gefr  Stulla  Magnússyni  „bróður  sínum" 
í  prófentu  og  sér  til  framfæris  alla  þá  peninga,  er  honum 
höfðu  til  erfða  fallið  eptir  Helgu  Einarsdóttur  móður  sína, 
með  þeim  atriðum,  er  bréíið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXXI,  12,  frumrit  á  skinni,  og  hefir  það  annaðhvort 
aldrei  verið  inDsiglað,  eða  þá  að  faldurinn  hefir  síðar  verið  ristr  neðan 
af  bréfinu. 

Þath  giorum  wær  hallur  þorualldsson.  olafur  oddzson. 
stefner  biornsson  ok  ariie  oddzson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  woru  opiiu  brefe  þa  lidid  war  fra  gudzs  burd 
þushvndrad  fiogur  hundrud  niutiger  ok  íj  ar.  maiiudaginn 
næsta  fýrir  transslacio  benedicti^)  j  brecku  j  suarfadardal 
worum  wær  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband 
þessara  manna  olafs  halldorssonar  af  einne  alfu  enn  af  ann- 
are  stulla  magnussonar.  skilldezst  þat  wnder  þeira  handa- 
band  at  fyr  nefndr  olafur  halldorssoii  gaf  adr  nefndum 
stuUa  magnussyne  brodr  sinvm  j  profentu  med  sier  ok  til 
æfinligs  framfæres  alla  þa  peninga  fasta  ok  lausa.  kuika 
ok  dauda.  frida  ok  ofrida.  sem  honum  hafde  til  erfda  fallid 
epter  helgu  einarsdottur  modr  sina  ok  hann  mætte  med 
laugum  eiga  huar  sem  þeir  stæde.  reiknade  optnefndur  olaf- 
ur  sier  j  sinn  raodrarf  halfan  fiorda  tug  hundrada  j  jordvm 
ok.  V.  malnytukugillde  ok  þriu  kugillde  er  hann  hafde  sialf- 
ur  grætt.  skyllde  þesser  aller  penningar  wera  obrigduligok 
aikiærvlaus  eign  optnefndz  stuUa  magnussonar  ok  hans  erf- 
ingia.  gnn  tittnefndr  olafur  halldorsson  skilde  sier  mat  ok 
klæde  ok  þionvstzu  ok  æfinligt  framfære  so  leinge  sem 
hann  lifde  hia  þrattnefndum  stulla  magnussýne  ok  hans 
erfingium.  kyne  optnefndr  olafur  at  erfa  meire  penninga  enn 
fioretige  hundrada  epter  adr  nefnda  helgu  einarsdot(tu)r 
modr  sina  þa  skýllde  aller  þeir  peningar  wera  obrigduleg 
eign  titnefndzs  stulla  magnussonar  ok  alla  sok  ok  sokii  aa 
eiga  huar  sem  þeir  stæde  at  jafnfullu  sem  hann  sialfr. 
sagde  þrattnefndr  olafur  halldorsson  at    allr   sa   giorningur 

»)  þ.  e.  9.  Júlí. 
Dipl.  isi.  vn.  B.  10 


146  EINGIMÝRI  OG  SKOLLATUlSrGA.  1492. 

skýllde  standa  staudugur  ok  oobrigdiligur  sem  halldor 
brandzsson  fader  hans  hafde  giort  ok  samþýckt  wm  fjr 
sagda  profentu  wid  optnefndan  stulla  magnusson.  so  ok 
samþýckte  med  handabandi  hrafii  halldorsson  allan  þennan 
giorning  tit  nefndzs  olafs  halldorssonar  brodr  sins  sem 
hann  giorde  wid  þratt  nefndan  stulla  magnusson  wm  opt 
nefnda  profentv.  Ok  til  sannenda  hier  wm  settv  wær  fyr 
nefnder  menn  wor  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  sýdra 
dýnhaga  manudagen  næsta  fýrir  CDarteins  (Dessu  aa  sama 
are  sem  fýrr  seiger. 


315.  6.  NÓYcmber  149-3.  á  Hólum. 

Skiptabréf  þeirra  Sigurðar  príors  á  Möðruvöllum  og  Ólafs 
biskups  á  Hólum  um  jarðirnar  Eingimýri,  er  klaustrið  lætr, 
og  SkoUatungu,  er  biskup  fær  klaustrinu. 

AM.  FaBc.  XXXI,  13,  frumrit  á  BkÍDni.,   og    er    innsiglið    fyrir.    — 
Apogr.  3342. 

vm  eingimyr  ok  skollatungu^). 
Path  giorum  vjj  sigurdur  prior  aa  modruuoUum^)  j 
horgardal  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  breíi 
ath  uær  hofum  bytt  ok  skipt  uid  aorn  uirduligan  herra  ok 
andaligan  fodur  olaf  med  gudz  nad  biskup  aa  holum  um 
jordina  eingirayri.  er  liggur  j  oxnadal  j  bakka  kirkiu  sokn 
med  ollum  þeim  gaugnum^)  ok  gædum  ok*)  greindri  jordu 
fyllger  ok  fullgt*)  hefer  ath  fordnu*)  ok  nyiu.  ok  klaustrid 
uard  fremstz  eigandi  ath  med  brædra  samþycki.  hier  j  moti 
gaf  biskupin  jordina  skoUatungu  j  horgardal.  er  liggur  j 
axnols  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  j-em 
greindri  jordu  fyllger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok 
biskupin  uard  fremzt  eigandi  ath.  ok  eru  þessar  jardir 
jjafndyrar  ath  íiarlage.  skal  biskupin  hallda  jordini  til  laga 
en  prioren  suara  laga  riptingu  aa  adr  greindri  jordu.      [Ok 

^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  ^]  mod^uollum,  frbr.  ^)  gangn* 
um  frbr.  ^)  Svo. 


1492.  LOFUN  SVEINS.  147 

þetta^)  bref  giort  aa  holum  j  hialtadal    þridiudagen    næstan 
epter  allra  heilagra  CDesso  ænno  domini  (D^  cd^  xc'^  secundo. 


316.  23.  NðYembcr  1493.  á  Hóluin. 

SvEiNN  Sumarliðason  lofar  Ólafi  biskupi  á  Hólum  fylgi  sínu 
og  styrk,  meðan  þeir  lifi  báðir,  gegn  hverjum  manni,  nema 
ef  biskup  ágreindi  við  Finnboga  (lögmann  Jónsson),  mág 
Sveins,  eða  Pál  Brandsson,  þá  skyldi  Sveinn  hvorugum 
veita. 

AM.  Pasc.  XXXI,  6,  frumritið  á  skinni.     Af  4  inusighim  eru    nú  3 
fyrir  bréfinu,  og  eitt  af  þeim  mjög  brákað.  —  Apogr.  3338. 

Sveinn  Sumarlidason  lofar  biskupe  Olafe 
sinu  filge  so  leinge  sem  han  lifer^). 
Þath  giorum  ver  olafr  ingemundarson.  gvdmvndr  ions- 
son.  gvdmvndr  kollason.  gudolfur  magnusson.  prestar  hola- 
biskupsdæmis.  godum  monnum  viturligt  med  þessv  voro  opnv 
brefi  ath  u^r  vorum  j  hia  saum  ok  heýrdvm  aa  j  storvstof- 
unne  aa  holvm  j  hialtadal.  ath  sveinn  saumarlidason  lofadi 
biskupi  olafi  ath  hann  skýlldi  til  reidv  vera  med  alla  sina 
magtt.  nær  sem  biskupinn  uilldi  hann  kalla  tii  stýrks  uid 
sig  neriia  biskupinn  aagreinde  uid  finnboga  mag  hans  eda 
pal  brannsson.  þa  skýlldi  sueinn  huogreigum^)  fýlgia. 
skýlldi  þessi  lofan  staiida  suo  leinge  sem  þeir  lifde  bader. 
Ok  til  sannenda  hier  um  settvm  v§r  vor  innsigle  fyr  nefnd- 
er  prestar  fyrir  þetta  vittnisburdarbref.  er  skrifat  uar  aa 
holvm  j  hialltadal.  jn  festo  sancte  cecilie  virginis  et  martiris. 
anno  domini  CD^  cd^  Ixxxx^  secviido. 


317.  33.  NÓYember  1493.  á  Hólum. 

SvEiNN  Sumarliðason  fær  Olafi  biskupi  á  Hólum  og  heilagri 
Hólakirkju  til  fullrar  eignar  jörðina  Krossanes  í  Kræklinga- 

*)  Svo.    2)  utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 

10* 


148  KROSSANESSBRÉF.  1492 

hlíð  og  þar  til  átta  málnytu  kúgildi  fyrir  þær  sakiroghug- 
móð,  er  hann,  faðir  hans  og  aíi  hefðu  gert  biskupi  og  hei- 
lagri  Hólakirkju,  og  þar  með  voru  þeir  Smnn  og  biskup 
sáttir. 

AM.  Fasc.  XXXI,  7,  frumritið  á  Bkinni.     Af7  innsiglura  eru  3  brf\k- 
uð  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3339. 

krossanes^). 
Þath  giorum  uær  olafur  jngemundarson.  gudmundur 
kollason.  gudmundur  ionsson  ok  gudulfur  magnusson  prest- 
ar.  simon  pallsson  ok  þormodr  bergsson  leikmenn  godum 
monnura  viturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  ath  sub  anno 
gracie  CD^  cd^  xc^  secundo  fimtudagin  næsta  fyrir  clemens- 
messo  j  storu  stofunne  a  biskups  stoliuum  a  holuui.  uorum 
uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  uors 
uirdursligs^)  f.udurs  olafs  med  gudz  nad  biskups  a  holum  af 
einne  alfu  ok  sueinn  sumarlidasonar  af  annare  ath  suo 
fyrir  skildu  ath  sueinn  feck  med  handabandi  biskupinum 
ok  heilagre  hola  kirkiu  jordina  krossanes  er  liggur  jlaug- 
manzhlidar  kirkiu  sockn  j  kræklingahlid  til  æuenligrar 
eignar  undan  sier  ok  sinum  erfingium  fyrir  sextige  hund- 
rud  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  ok  rekum  sem 
greindre  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nýu  ok 
greindur  sueinn  uard  freuizst  éigandi  ath  ok  hann  erfde 
epter  afa  sinn  eirik  loptzson  ok  þar  med  atta  malnytu  ku- 
gilldi  fyrir  þær  sæker^)  ok  hugarmott  er  hann  hafdi  giort 
biskupinum  ok  holakirkiu.  hans  fadir  ok  hans  afue  fyr- 
nefndur  eirekur.  uoru  þeir  satter  ok  um  eins  med  þessu. 
Skali  greindur  sueinn  suara  lagariptingum  fyrir  jordunne. 
en  biskupin  hallda  til  laga.  Ok  til  sanenda  hier  um  setur 
opt  nefndur  sueinn  sumarlidarson^)  sitt  jncigle  med  uorum 
jnciglum  fyrir  þetta  bref.  er  giort  var  aa  sama  stad  dag  ok 
aR  sem  fyr  seigíÍR 


^)  Utan  á  bréfíuu  með  gamalli  hendi.     ^)  Svo. 


1492.  TEANSSKRIPT.  -  NÚPUFELL.  149 

218.  24.  yóYcinber  1492.  í  Holti. 

Fjóeir  menp  transskríbera  bréf  um  eyristoll    Holtskirkju   í 
Önundarfirði. 

AM.  Apogr.  Nr.  2330.    „Epter   Transscripto  íra  Holltzkirkiu    i    ön- 
undarfirdi  accuratissime"  (AM.) 

Þath  giorum  uær.  Narfi  Bauduarsson.  jon  aislason.  olaf- 
ur  teizson  ok  arímur  þorsteinsson  prestar  skalhollz  biskups- 
dæmis.  Godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefui 
at  uier  hofum  sied  ok  yferlesit  suo  latanda  bref  herra  gotth- 
suein  meJ  gudzs  naad  biskups  j  skalhollti  ord  efter  ord 
sem  hier  seger 

[Hér  kemr  bréf  Godsiiius  biðkups  frá  23.  Júli     1443.    DI,   IV,   Nr. 
685]. 

Ok  til  saninda  hier  um  settum  uær  fyrr  greindir  prest- 
ar  uor  inzsigli  fyrer  þetta  transkriptarbref  skrifat  j  hollti 
j  aunundarfirdi  laugardaginn  næsta  firir  katrinar  CDesso 
anno  domini  CTO  cd  xc^)  secundo. 


219.  2.  December  1492.  á  Hóluin. 

HösKULDE  Árnason  lofar  Ólafi  biskupi  á  Hólum  að  lúka 
kirkjunni  1  Núpufelli  að  næstum  fardögum  tíutigi  hundraða, 
og  skyldi  jörðin  laus,  þá  er  peningar  þessir  væri  greiddir, 
en  biskup  hafði  tekið  hana  að  sér  1  siðustu  fardögum. 

AM.  Fasc.  XXXI,  2,  frumritið  á  skinni.     Af   8    innsiglam   eru    nó 
tvö  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  8334. 

Hoskulldur  Arnason  gielldur  kirkiunne  j  nupufelle^). 
Þath  giorum  ver  gudmundur  ionsson.  gotskalk  nicolasson. 
gudmundur  kollason  ok  gudolfur  magnusson  prestar.  steinn 
snorrason.  simon  palsson.  þoralfur  oddzson  ok  þormodur 
bergsson  leikmenn  godum  monnum  viturligt  med  þessu  uoro 
opno  brefi  at  sub  anno  gracie.  CD.  cd.  xc.  secundo  manodag- 

^)  IXC(!),  transskr.;  Árni  leiðrétti.  ')  Utan  á   bréfinu  mtð  hendifrá 
17.  m. 


150  NÚPUFELL    -  BLÆNGSHÓLL.  1492 

inn  fýstan  j  iolafostu  j  storostofonnfi  at  domkirkivnne  a 
holum  vorum  ver  j  hia  saum  ok  hcýrdum  a  at  hauskulldur 
arnason  lofadi  med  handabandi  uorum  andaligum  faudur 
olafi  med  gudz  nad  biskupi  a  holvm  at  luka  kirkivnne  j 
nupufelle  at  næstum  fardogum  tiutigi  hundrada.  er  þat  Ix 
hundrut  j  iordum  ok  xl  j  lausagozum.  skal  hann  luka  ti- 
under  af  iordunum  arliga.  [kann  ok  uppspýriazt^)  kirkiv- 
gotz  meira  er  nupufell  eigur  skal  þat  sækiazt  ok  lukazt  kirki- 
vnne.  stendur  ok  xv  hundrut  j  maldaganum  er  þat  ix  ku- 
gilldi  ok  vi  hundrut  uorouird  er  kirkian  eigur.  ef  hann 
lýkur  kirkivnne  j  nupufelle  fyrgreinda  peníoga  sem  hann 
hefer  lofat  ok  dæmt  uar  af  abotum  ok  prestum  at  kirkiv- 
gozin  skýlldu  falla  j  iordena  sialfa  ef  eigi  koma  peningar 
fram.  lofadi  þa  biskupin  fyrir  bæn  dandimanna  at  fa  adr 
nefndum  hauskulldí  aptur  jordena  nupufell  er  hann  tok  at 
sier  j  uor  at  næstum  fardogum.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  vær  fýrnefnder  prestar  ok  leikmenn  vor  jncigle  fyr- 
ir  þetta  bref  er  skrifat  var  a  holvm  j  hialltadal  a  sama 
are  degi  sidar  en  fýr  seger^). 


320.  8.  Decemlber  1493.  á  Hólum, 

HösKULDR  Árnason  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  og  heilagri 
Hólakirkju  til  fuUrar  eignar  jörðina  Blængshól  og  lofar 
þar  til  tuttugu  hundruðum  í  fullgildis  peningum  fyrir 
Michaelsmessu,  fyrir  þær  sakir  að  hann  sór  rangan  bókar- 
eið  með  Bjarna  Ólasyni  og  fyrir  óhlýðni  og  þrjrzku  við 
biskupinn  í  langan  tíma.  Þar  með  skal  og  Höskuldr 
halda  settar  skriptir. 

AM.  Fdsc.  XXXI,  3,  frumritið  á,  skiniii.     Af  9  inneiglum   eru    nó  4 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3335. 

vm  blængzhoPj. 
Þath  gíorum  ver  gudmundur  jonsson.  gotskalk  nikolas- 


^)  [tvÍBkrifað;  ^)  þ.  e.  3.  Dec.  ^)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi. 


1492.  BLÆNGSHÓLL.  151 

son.  gudmundur  kollasoD.  ok  gudulfur  magnusson  prestar. 
stcinn  snorrason.  simon  palsson.  þoralfur  oddzsson  ok  þor- 
modur  bergsson  godum  mounum  uiturligt  med  þessu  uoro 
opno  brefvi  at  þa  er  lidid  uar  fra  hingadburd  uors  herra 
iesv  christi  CD.  cd.  xc.  ok  ij  ar  manodagin  fýsta  i  iolafostu 
i  storustofunne  a  holakirkivnne^)  a  holum  uorum  ver  j  hia 
saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband  vors  uirduligs  faud- 
urs  olafs  med  gudz  nad  biskups  a  holum  af  einne  alfu  en 
hauskulldar  arnasonar  af  annare  at  suo  fyrir  skildu  ad  ad- 
ur  nefndvr  havskolldur  feck  ok  lukti  biskupinum  ok  hola- 
domkirkiv  iordina  blængshol  er  liggur  j  suarbadardal  j 
valla  kirkiv  sokn  fyrir.  xx.  c.  til  fullrar  eignar  med  ollum 
þeim  gognum  ok  giædum  sem  greindre  iordu  fýlger  ok 
fylgt  hefer  at  forno  ok  nyo  ok  hann  uard  fremzt  eigandi 
at  ok  þar  til  nockut  silfur.  suo  ok  lofadi  hann  þar  til  xx 
hundrvt(um)  i  fullgilldis  peningum  at  luka  innan  michaels- 
CDesso  nu  nærst  er  kemur  fyrir  þær  saker  at  hann  soor 
rangan  bokareid  med  biarna  olasyni  ok  domor^)  geck  uppa 
hann  af  vel  xx  prestum  fyrir  sina  ohlydne  ok  þriozsku 
uppa  langan  tima  vid  heilaga  holakirkiv  ok  biskupinn  vm 
þetta  mal.  skal  greindur  hauskulldur  suara  laga  riptingu 
fyrír  jordena  en  biskupin  hallda  til  laga.  skal  ok  fyr  nefnd- 
ur  havskuUdur  hallda  skripter  epter  biskup(s)ins  radi  sem 
dæmt  yar  vpp  a  hann.  at  þessu  holldnu  gaf  biskupin  opt- 
nefndan  havskulld  kvittan  ok  akiærulausan  fyrir  sig  ok 
ollum  hola  kirkiv  formonnum  fyrir  greindan  dom  epter- 
komenda^).  Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vier  fýrnefnd- 
er  prestar  ok  leikmenn  vor  incigle  fyrir  þctta  bref  er  skrif- 
at  uar  a  holum  j  hialltadal  a  sama  are  en  degi  sídar^)  enn 
fýr  seger^). 


^)  Svo;  er  þó  næstum  eina  og  gera  hafi  átt  úr    þvi:    domkirkivune, 
Bem  fer  betr.  ^)  Svo.     »)  eeger  (!)  frbr.  *)  þ.  e.  4.  Dec. 


152  HKOSSLÁN.  1492. 

231.  11.  December  1493.  í  Skálholti. 

IJbskurbuii  Stepháns  biskups  í  Skálholti  um  þrjá  laudseta 
staðarins,  er  höíðu  eigi  gert  „skjælleghcit"  fyrir  sig  á  því 
hrossláni,  sem  þeim  hafCi  borið  að  Ijá  staðnum  í  Skálholti 
suíiiarið  næst  fyrir  eptir  leigumála  þeirra. 

Bisk.  Skalh.  Faec.  II,  12,  frumrit  á  ekÍDni,  og  hafa  fyrir  því  verið 
sjö  icnsigli.  —  AM.  Apogr.  2518  „r.ccuraté".  í  Landsbókasaíui  62. 
8vo.  er  rf<kriiit  af  þessum  dómi  gerð  eptir  fiumritiou  og  ttaðíest  22. 
Febr.  1719  á  Langbolti  i  F16a  af  Grími  Magnússyni  og  Þorgils  Sigurðs- 
syni.     Aptan  við  þá  afskript  stendr  frumritað: 

„Fraraan  skrif  \dur  domur  var  opinberlega  upplesinn  a  Grafar,  Nups, 
Husatoffta,  Wælugeidis,  Bæjar  og  Stoxeyrar  Mantaisþingum  a  þessu 
vore  þingsöfnudenum  aheýrande.  til  Merkes  ockar  vnder  skrifud  nöín 
ad  Langholte  í  floa  d.  1.  Junii  1719 

Grimur  Magnusson.    Sigurdur  Ketilsson". 

Bréfið  er  áðr  prentað  i  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  505—507. 

vm  (^rosslcLn. 
Domur  um  kapallan  af  stadarins  landsetum. 
Vær  stephan  med  guds  naad  biskup  j  skalhollte  heils- 
um  ðllum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  vort  bref  sia  edr 
heyra  med  guds  kuediu  ogh  vorre  kunegt  giorande  ad  sub 
anno  gracie  ClOcdxcij.  a  þridiudagen  næsta  epter  andresCDessu^) 
j  kirkiunne  j  skalhollto  var  magnus  vigfusson.  asgrimur 
jonsson  ogh  biorn  asbiarnarson.  logliga  íirir  oss  kallader 
íirir  þa  sok  at  þeir  Lðfdu  ecki  gio.t  skiælle^heit  íirir  sig 
aa  þui  hrosslani  sem  þeim  hafdi  borid  ad  lia  stadnum  j 
skalhollte  vm  sumaret  nest  íirir  epter  þui  sem  þeir  voru 
skyllduger  til  af  sinum  le.gumaala.  hofdu  þeir  þa  vernd  firir 
ser  ad  þeir  hefde  auoguan  fuUfæran  kapal  haft  j  sirine  eigu 
þan  tima  er  krapt  var.  nefndum  vær  j  dom  vm  þetta  maal 
vora  ærliga  prelata  ogh  presta  sira  nar  a  jonss  n  officialem 
firir  sunnan.  síra  asbiðrn  sygurdsson  baccailarium  arcium. 
sira  þoruard  iuarsson.  sira  hakon  jonsson.  .ira  arna  jonsson 
ogh  sira  suein  snorreson.  kom  þeim  þat  ollumsamanog  sogdu 
þat  vpp  med  fullu  doms  atkuædi  at  greinder  menn  er 
stefnder  voru  væri  skyllduger  at  lia  lestfæran  kapaljarnad- 
an  alfæran  vnder  fullgilldess  klyfiar  aa  þeim  timum    er    þa 

1)  4.  Dec. 


1492.  HEOSSLÁN.  153 

var  komet  nær  sem  þeir  yrdo  krafder  vpp  aa  stadarens 
vegna  j  þann  stad  sem  forradamðnnunum  þætte  til  standa. 
en  huer  sekt  aa  skyllde  liggia  þeim  sem  eigi  leti  til  reidu 
þetta  kapallan  þa  er  krapt  er  ogh  vih  þat  íieira  seih  as- 
mundr  jonsson  raadsmann  j  skalhollti  beiddizt  doms  vppaa 
dæmdu  þeir  vnder  þann  alycktardom  eda  orskurd  sem  vær 
sialfer  yfer  segium.  Nu  af  þui  ad  vær  vitum  íirir  full 
sannende  bædi  af  þeim  domum  sem  geingit  hafa  vni  þetta  maal 
adr  til  forna  ogh  af  tilsogn  hinna  ellri  maBna  aatli  hier  hefer 
þriggia  marka  sekt  aa  legit  þeim  sem  fellt  hafa  þetta  kap- 
allan.  Jtem  íirir  þa  adra  grein  at  stadnum  j  skalhollte  er 
hrosslanet  aa  sinum  jðrdum  suo  naudsynlegt  at  þat  ma  ecki 
aa  neirn  mata  vmbera.  þui  at  heilags  anda  naad  tílkalladre 
at  suo  profudu  ogh  firir  oss  komnu  dæmdum  vær  ogh  or- 
skurdudum  stadarens  landbua  j  skalhollte  þa  sem  suodan 
leigumala  hafa  a  þeim  jordum  er  þeir  bua  da  at  þar  da  at 
lii  hrosslan.  skyllduga  at  lata  til  reidu  lestfæran  kapal 
vnder  þriggia  vetta  klyfiar  j  grindavík.  p.  rosmhualanes.  til 
þerneyiarsundz  edr  j  þann  nockrn  annan  stad  sem  stadar- 
ens  naudsyniar  standa  til  at  fared  sie  j  þann  tima  er  fara- 
madur  j  s\alhollte  vitiar  eda  sa  serii  hann  sender  epter  ogh 
heimelesfastur  er  a  stadnum.  j  þann  tima  er  hestar  eru 
færer  ogh  suo  leinge  a  haustid  fram  at  heim  se  komet  for- 
fallalaust  at  veturnottum.  ^n  huer  sem  eigi  lætur  til  reidu 
þetta  kapallan  sem  nu  er  sagt  er  sekr  þrim  morkum  vid 
heilaga  skalholltz  kirkia.  Jtem  ad  sa  leige  ad  odrum  sem 
eigi  hefir  sialfr  til  suo  vordinn  kapal  sem  fyr  skilr. 

Var  þessi  vor  domur  edr  orskurdr  af  oss  sialfum  vpp- 
sagdr  ogh  jn  skriptiss  fram  borenn  os3  j    domsæti    sitianda 
vorum  adr  greindiim  kennemonnum  ogh  fleirum  ðdrum  god 
um  monnum  a  heyjondum  ogh  med  oss  samþyckiundum. 

Ogh  til  sanncnda  hicr  vm  settum  vær  vort  jnsigle 
firir')  med  vorra  adr  greindra  prelata  ogb  presta  jnsiglum 
firir  þetta  domsb rof  skrifat  j  sama  stad  ogh  are  siau  dðg- 
um  sidar  enn  fyr  sc^er. 


1)  Svo. 


154  HVAMMR.  —  BJÖRN  OG  GUDNI.  1492. 

232.  1492  eða  1500. 

Máldagi  Hvammskirkju  í  Norðrárdal. 

J.  Síö:.  143.  áto.  bl8.  334—335  á  pappír,  skr.  c.  1600  (Garðabók).— 
Biskupsskjalasafn  2.  4to.  skr.  c.  1750. 

Hvammur  j  norduraardal. 
[An]no  [03.  cd.  xcii^) 
Medkiendist  oddgeir  grimsson  firir  biskup  stephane   þa 
er  hann  reid  j  annare  sinne  visitatione.  ad    kirkia    jungfru 
marie  oc  sancte^)  thorlaks  j  huamme  j  norduraardal  ætte.  ix. 
instædu  kugiUdi. 

Jtem  sagde  hann  ad  þar  hefde  fa[llit]  optliga  hundrad 
j  porcionem  a  einu  dre.  stundum  meira  enn  stundum  minna. 
þa  hafde*)  hann  bued  þar  xij  ar  eda  x[iij]*). 


223.  [um  1492  eða  síðar]. 

Skrí.  um   peningaskipti   þeirra   Björns   Guðnasonar   í   Ögri 
og  Guðna  Jónssonar  föður  hans. 

AM.  Fasc.  LXiy,  31,  skinnroUa  með  hendi  Björns  Guðnasonar.  Á 
Bömu  rollunni  með  hendi  Björns  er  ákæra  Þorbjörns  FlðventsBonar  til 
BjörnB  Árnasonar,  sem  virðist  vera  frá  c.  1492  (Nr.  224). 

Svodan  peningsskipte  havfv  vid  fader  minn  haft  sidan 
ec  giptvntz  [og  adur*^)  sem  hier  seiger. 

j  fystv  [fieck  ec  honum  lavgbok  med  RÍetlarbotum  og 
kristinriett  og  hirdsidum.  huer  adh  keypt  war  og  selld  firir. 
w.  c.  þar  næst  fieck  hann  mic  þria  avra  brotasilfurs.  þa 
þar  og  næst  fieck  hann  mic  litla  mvnnl(a)vg  fam  arum 
seinna^).  bitaladi  ec  hans  vegna  vm  sumarit  j  hafnarfirdi. 
XV.  vætter  skreidar.  enn  hann  fieck  mic  niv  uætter  smiors 
þa  vm  havsted.  þar  næst  fieck  eg  honum  ravdan  hest.  war 


1)  [B2;  mo.  d^.  143.  2)  sancti,  B2.  3)  hefur,  B2.  4)  eyða  fyrir  iij 
af  föa  í  143;  þrettan,  B2.  5)  [ritað  inn  seinna  með  dekkra  bleki,  en 
þó  sömu  hendi.  6)  [ritað  inn  síðar  og  með  blárra  bleki,  en  sömuhendi, 
ofdr  á  roUuna  og  hér  gert  merki  í  skrélna  sjálfa,  að  bér  eigi  þetta 
heima. 


1492.       BJÖRN  OG  GUÐNI.  -  ÁKÆRUR  IÞORBJARNAR.  155 

kalladr  gralær.  og  niv  stikr  mod  ravtt  þridivngaklædi.  þa 
fieck  hann  mic.  xij.  fiordvnga  smiors  j  gleraskogum.  þar 
næst  fieck  ec  honum  statshuappa  w  med  viravirkes  giord 
og  adr  havfdu  geingit  firir  w.  c.  þa  hefi  (ec)  oc  feingit  hon- 
um  wavnd  cr  ec  keypta  j  avstfiordvm  firir.  w.  c.  þa  fieck 
hann  uel  þriar  vætter  smiors  ec  war  j  wazfirde.  þa  fieck 
ec.  vj.  vætter  med  fisk  og  BÍkling  þa  jon  bardarson  for 
þadan.  annan  tid  fieck  ec  honum  þadan.  iij.  vætter.  þridia 
tima  fieck  ec  honum  þadan  niv  vætter  þa  þolleifr  war  þar. 
hafdi  hann  feinged  mic  adr  þar  firir  iiij  paiizara  med  havtt- 
um  og  worv  hattarner  miog  lasner.  enn  panzar(ar)ner  hol- 
otter.  þa  fieck  ec  honum  ravdan  hest.  var  kalladr  helgafell. 
vm  vetrinn  ec  war  j  avgri  þa  fieck  hann  mic.  xij.  fiordunga 
smiors  jnn  a  kirkivboli  vín  wored  ec  for  þangad.  so  fieck 
ec  honum  a  medan  eg  war  j  vazfirdi  tolla  af  skipvm  sinvm 
hvad  hann  hafdi  eitt  attarings  skip  vppa.  ij.  ar.  enn  segxa- 
hring  og  attahring  vppa  þriv  ar. 

Reiknatz  skreidin  avU  sv  ec  hefi  honum  feingit  ij. 
wætter  og.  Ix.  og  alla^)  j  kavptid  vtan  atian  vætter.  so 
fieck  hann  mic  vm  vetrin  j  avgri  gylltta  eirskal  og  hal(f)s 
annars  eyris  silfurskeid.  j  fyrra  havst  fieck  hann  og  mic  ij 
navt  gavmvl  og.  wi.  vætter  smiors  svdr  j  sidvmvla  et  ce- 
tera. 


334.  [1493  cða  síðar]. 

Akærur  Porbjarnar  Flóventssonar  til  Bjarnar  Arnasonar. 

AM.  Fasc.  LXIV,  31,  skinnrolla    með    hendi    Björns    Guðnasonar   í 
Ögri. 

Þet'a  er  akæra  þorbiarnar  floveiizsonar  til  biarnar 
arnasonar  ad  hann  hafi  haft  firir  honum  og  andresi  brodr 
hans  iij  kyr.  (icn  vgxa  þrevetran.  einn  kalf.  eina  aa  med 
lainbi. 

1)  heidr  en:  atta. 


156  ÁKÆRUR.  -  ODDASTAÐIR  OG  ÖLVISKROSS.         1493. 

Jtem  j  ofridv  xxx  fiordnnga  keralld.  hvd  af  gavmlv 
navte.  werk  til  wodar.  iiij.  trog.  w  keravUd.  eitt  vllaaklædi. 
einn  lindvk.  ein  reip.  einn  flavskvlas.  þessa  alla  peninga 
tok  greindr  biorn  aa  kvennabreckv  j  breidafiardardavlvm 
epter  sera  magnvs  heitenn  biornsson  mvdrfavdr  þeirra  og 
þeim  hafdi  adr  til  erfda  falled.  epter  greindan  sera  magnvs 
heiten  biornsson^)  ravdurfavilur  þeirra  enn  þetta  hafde  adur 
tii  erfda  fallit  epter  greindan  sera  magnvs.  hafa  þesser  fýr 
greindor  brædvr  þorbiorn  og  andres  opt  allra  þpssara  pen- 
inga  beitt  og  kraft  og  fullar  saker  aa  gefid.  adtekt.  halld  og 
medferd  og  alldri  aptur  feiugit.  ^nn  þa  þorbiorn  hefr 
beizt^)  þeirra  þa  hefur  hann  ecki  feingit.  nema  hotun  og 
heitingar  til  havgga  og  annara  skemda  sem  ravn  kom  aa 
einn  tima  j  þyckvaskoge.  at  hann  heimte  þa  slo  biorn  þor- 
biorn  med  hende  sinne  og  byllte^)  lil  hofvd(s)ins  og  baks- 
ins.  for  ofan  aa  liann  med  kniam  og  hnvvm.  war  opt  greind- 
ur  þorbiorn.  xii.  vetra  gamall  þa  þesser  peningar  woro  tekn- 
er  enn  nv  hefvr  hann  fiora  vm  fertavgt^). 


335.                       8.  Janúar  1493.  á  Hclgafcll!. 

EiNAE    Þórólfsson    gefr    klaustrinu    á  Helgafelli    jarðirnar 

Oddastaði  og  Ölviskross   í    Hnaypad  1  í   prófentu   með    sér 
og  Katrínu  kouu  sinni  Halldórsdóttur. 

Eptir  skjalabók  ór  safni  J6ns  háyfirdómara  Pétrssonar  í  4to.,  nú  í 
LmdsskjaiaBafni,  bl.  I25b— I26a,  raeð  hendi  Jóns  lögmanns  Sígurðssonar 
c.  1600.  —  Áerip  af  þessu  bréfi  raeð  ártali  1493  er  í  AM.  252.  4to.  bls. 
45;  AM.  430.  4to.  bh.  4;  AM.  Apogr.  1591;  L^indsbökasafni  108.  4to. 
bls.  B3. 

profenttu  Brieíf  vm  Olverskross  og  Oddastade. 
Jn  Nomine  Domini  Amen 


1)  Séra  Magnliíi  var  prestr  á  Kvennabrekku  1410—1460,  og  mun 
hafa  dáið  um  þ\ð  leyti  eða  litlu  síðir.  2)  bizt,  frumritið.  3)  bllte,  írbr. 
(=  brölti?);    4)  þ.  e.  c.  1492  eða  litlu  Biðar. 


1493.  OÍ)DASTAÐIR  OG  ÖLVISKHOSÖ.  I61 

var  so  ordinn  kaupskapur  millum  Herra  Halldorz  abota 
a  Helgafelli  og  Einarz  Þoralífssonar  og  Katrijnar  konu  hanz 
Halldorzdottur  med  rade  og  samþycke  allra  conventtubrædra. 
Broderz  Oddz  Magnussonar.  B(rodur)  Eirekz  Val(e)rianusson- 
ar.  Broder  Jous  Pordarsonar.  B(rodur)  Biarna  Jvarssonar. 
B(rodur)  Arna  Jonssonar.  B(rodur)  Olaffz  pieturssonar. 
B(rodur)  Þorleiffz  Jonssonar.  B(rodur)  Thumasar  Olaffssonar. 
B(rodur)  Helga  pieturssonar  og  B(rodur)  Binarz  Þorvallds- 
sonar  ad  greindur  (Einar)  giefur  klaustrinu  og  abotanum  a 
Helgafelli  med  sier  og  konu  sinne  j  profenttu  ij  Jardir.  er 
so  heita  Oddastader  xxiiijc  og  Olverskross  xijc  er  liggia  j 
hnappadal  j  kolbeinzstada  kirkiusokn.  med  ollum  þeim  gogn- 
um  og  giædum  sem  greindum  jordum  fýlger  og  fýlgtt  hef- 
ur  ad  fornu  og  nyiu.  og  greindur  Einar  vard  fremst  eig- 
andi  ad  og  þar  med  xiiij  malnytu  kugilldi  og  ij.  iiijc  j 
gieldfie.  ad  haustlægie.  xc  j  ollum  þarfligum  peningum.  Lof- 
ade  adurgreindur  Einar  ad  suara  Laga  niftingum  a  fir- 
grcindum  jordum.  enn  ddurnefndur  aboti  Halldor  halldi  til 
laga.  Hier  j  mot  skilia  fyrrgreind  hion  Einar  og  katrijn 
sier  æfinligaii  kost  af  klaustrino  og  sæmeligtt  bordhalld  so 
sem  þeir  sem  best  ero  halldner  næst  brædrunum.  mdldrickiu 
þa  betre  menn  hafa.  skulu  þau  hafa  ij  voder  sier  til  klæda 
a  huorium  xij  manudum  og  skiædi  sem  þeim  vel  þarnast 
og  sæng  j  profenttuskala.  skulu  þau  hafa  eina  kistu  og 
eina  sæng  og  hallda  henne  færri.  skulu  þau  og  mega  lata 
giora  sier  vpp  hws  vppa  sinn  kostnad.  skulu  þau  og  hafa 
eitt  sitt  barn  j  profenttu  framan  til  ^gss  þau  koma  a  hana 
alvarliga.  eiga  þau  og  skilid  ad  hafa  mann  a  klaustrinu 
edur  konu  vppa  sinn  kost.  skal  klaustrid  eignast  kistuna. 
hwsid  og  sængina  epter  þeirra  dag.  skulu  fyrrnefnd  hion 
koma  a  profenttuna  þa  þau  vilia. 

for  þcssi  giorningur  fram  a  Helgafelli  j  Helgafellzsueit 
þridiudaginn  næstaii  eptir  þrettanda  j  jolum  Anno  1493. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


158  •        ÉIRÍKR  PRÉSTR  EINARSSON.  Í493. 

326.  17.  Janúar  1493.  á  Hólum. 

YiTNisBUEÐK    um  viðtal  Eiríks  prests  Einarssonar  og    ólafs 
biskups  á  Hólum  um  sakir  þær,  er  biskup  taldi  til  hans. 

AM.  Fasc.  XXXII,  5,  frumritið  á  skinni.    Af  6  innsiglum   eru   nú 
3  meira  og  minna  brákuð  íyrii  bréfinu.  —  Apogr.  3351. 

Saker  Biskups  Olafs  til  sira  Eirijkz  Einarssonar^). 

Þath  giorum  ver  gudmundur  kollason  kirkivprestur. 
gudulfur  magnusson.  eirikur  sigmundzson.  halldor  ormsson. 
ion  ionsson  ok  gothskalk  niculasson  prestar  holabiskups- 
dæmis  godum  monnum  viturligt  med  þessu  uorv  opno  breíi 
at  þa  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  iesu  christi.  CD. 
cd.  xc  ok  iij.  ar  þridiadagin  næstan  eptir  octauas  epiphanie^) 
i  storostofunne  at  domkirkivnne  a  holum  vorum  ver  i  hia 
ok  heýrdum  a  ord  ok  uidtal  virduligs  herra  olafss  med 
gudz  nad  biskups  a  holum  af  einne  alfu  ok  sira  eireckss 
einarssonar  af  annare  vm  þan  askilnad  sem  þeim  hafdi  ord- 
it  i  millum  vm  stadin  greniadarstad  sem  sira  eirikur  for  j 
fra  vt  af  landit  vtan  biskupssins  orlof  ok  vilia.  hafandi 
med  sier  presten  sira  jon  gislason  j  sama  ohlýdne.  las  sira 
eirikur  þar  bref  erkibiskupssins  vm  greindan  stad  at  han 
hefdi  skipat  honum  han  igen.  en  biskupin  let  lesa  annat 
bref  erchibiskupsins  mote  er  seinna  var  skrifat  er  svo  var 
latanda  at  þat  bref  er  erchibiskupin  hafdi  gefit  sira  eirike 
vpp  a  greindan  stad  greniadarstad  kunne  hann  nu  ei  tilstaa 
medan  hann  kom  ei  i  tíjd  sem  hann  þeinkt  hafdi  þo  suo 
framt  at  biskup  olaf  íiafui  sett  þangat  godan  man  vppa 
erchibiskupssins  vegna.  let  ok  biskupin  lesa  þar  sira  eiriks 
lof  una(r)bref  at  hann  skýlldi  alla  sina  hlýdne  hallda  vid  bisk- 
upin.  en  biskupin  suaradi  at  hann  hefdi  þar  ecke  af  halldit. 
sagdi  biskupin  honum  at  hann  mætti  ecki  greniadarstad 
hafa  þuí  hann  hefdi  eýtt  hans  peningum  ok  þar  med  uæri 
hann  oferdugur  at  hann  mætti  ecki  messa  ok  giæte  ecki 
cvram  haft  sem  honum  ber  ok  gaf  biskupin  honum  margar 
adrar  saker  at  hann  mætti  ecki  beneficium  hafa.  baud  bisk- 


0  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  Öld.    «)  þ.  9.  15.  Janóar. 


Í493.  EIRÍKR  PRESTR.  -  SAtJRBÆJARBRÉP.  15§ 

up  olaf  sira  eiriki  epter  erchibiakupsins  skipan  vnder  dom 
biskup(s)  steffans  ok  annara  danemanna  vm  oll  þeirra  ClOal. 
en  sira  eirikur  sagdizt  helldur  vilia  sættazt  en  leggia  til 
laga.  biskupin  samþýckti  at  sæt(t)azt.  nema  greniadarstad 
feingi  sira  eirikur  ecki  þuiat  biskupin  sagdizt  ecki  giora  j 
mote  erchibiskupssins  skipan.  var  þa  ecke  sira  eirike  vm 
sættena.  baud  biskupin  sira  eiriki  einhveria  kirkiv  at  hafa 
mat  af  ef  hann  væri  messufær  en  þa  diaknsvist  þar  sem 
hann  villdi  í  biskupsdæmeno  en  at  þridia  kosti  at  ganga  til 
kors  at  domkirkivnne  ok  hafa  þar  mat  ok  fædu  ef  hann 
væri  eigi  messufær.  en  optnefndur  sira  eirikur  neitadi 
þessu  ollu  ok  þa  sagdi  sira  eirikur  at  ef  ei  geingi  biskupss- 
ins  makt  til  at  hann  skýlldi  hafa  greniadarstad  hver 
prestvr  honum  hielldi  i  biskupsdæmeno  en  at  þessv  toludu 
reid  sira  eirikr  j  burt  at  okvaddum  biskupinum.  Ok  til 
sannenda  hier  vm  settum  vær  fjrnefnder  prestar  uor  jn- 
cigle  fyrir  þetta  bref  er  giort  var  a  holvm  j  hialltadal 
fimtudagin  næstan  epter  octauas  epiphanie  a  sama  are  sem 
fýr  segir. 


337.  27.  Janúar  1493.    á  Neðri-Brckku. 

Andrés  Guðmundsson  gefr  Andrési  syni  sínum  jörðina  alla 
Saurbæ  á  Rauðasandi  með  atriðisorðum  þeim,  er  bréfið 
greinir. 

AM.  Apo<?r.  1355,  eptir  frumriti.     „Eitt   iansigle    hefr    vered   fyrir 
brefenn  er  nu  burtu"  (AM.).  —  Apogr.  J 165  (líklega  eptor  transakripti). 

Pat  giorj  ec  andres  gudmunzson  godum  monnum  kun- 
egt  med  þessu  minu  optnu  brefue  at  ec  medkennunst  at 
ec  hefer  gefit  ogh  golldit  ogh  skipad  epter  minn  dag  gud- 
munde  andressyne  syne  minum  jordena  saurbæ  alla  aa 
Raudasandi  med  samþycke  þorbiargar  olafsdottur  eigenkvinnu 
minnar.  CDed  auUum  þeim  gaugnum  ogh  gædum  sem  greindre 
jordu  fylger  ogh  fylgt  hefer  at  fornu  ogh  nýiu  ogh  ec 
vard  fremszt  eigandj  at.    Skal  greindur  gudmundr   eignazt 


160  ÖAÚRBÆJTARBRÉF.  ~  MÁHLÍÐ.  1493. 

þessa  adurnefnda  jord  j  sinn  hluta.  mosz  uid  sin  sysken. 
gnn  ef  eg  kann  at  giora  annan  sama  a  vid  þaa  sem  hallda 
gadmundarpeninga.  þa  skipa  ec  þrattnefndum  gudmunde 
andressyne  af  þeim  peningum  et  beszta  haufutbol  þar*)  ut 
af  er  ec  aa  þaa.  ogh  aa  minn  hluta  kemur  eda  hans  laug- 
legum^)  skilgetnum  erbingium  til  æfuenligrar  eignar  epter 
mic.  Ogh  til  sannenda  hier  vm  set  ec  mitt  jnsigle  fyrir 
þetta  bref  er  akrifad  var  aa  nedre  brecku  j  saurbæ  j  huols 
kirkiu  sokú  sunnudægenn  næsta  fyrir  kyndelmessu  um  uet- 
urenn.  þaa  er  lidit  var  fra  hingadburdj  uors  herra  ihesu 
christi  CD.  cccc.  hundrud  nietigier  ogh  iij  aar. 


338.  38.  Janúar  1498.        á  Heggstöðum. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Runólfi  Höskuldssyni,  er  þá  hafði 
kongsins  sýslu  millum  Botnsár  og  Hvítár  í  Borgarfirði,  um 
ákæru  Sigurðar  Helgasonar  til  Guðmundar  Þórðarsonar  út 
af  jörðunni  Máhlíð  i  Lundarreykjadal. 

Dómasyrpa  Jóns  Hákouarsonar  á  Vatnghorni,  ekr.  c.  1608.  —  AM. 
211c  4to.  bls.  94—95  dómabók  skr.  c.  1700. 

Domur  vm  Mdahlijd^). 
Þat  giorum  vier  Einar  Biarnarson.  Biorn  Haflidason.  Jon 
Hrafnsson.  [Stephan  Þorarinsson.  Jon  Hrafnsson*)  og  Ari 
Magnusson.  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu 
brefi.  þa  ed  lidit  var  fra  [Gudz  Burd^)  CD.  cccc.  Ixxxx  og 
iij  ar.  manudæginn  næstan  eptir  palsmesso^)  a  hegstaudum 
j  andakijl  oa  þingstad  BÍettum  vorvm  vier  j  dom  nefndir  af 
ærligvm  manni  Rvnolfi  HauskuUdzsyni.  gr  þa  hafdi  mins 
herra  kongsins  syslu  og  vmbod  aa  miUum  huitar  og  Botnz- 
ar  j  Borgarfirdi.  ad  skoda  og  dæma  þa  akiæru  er  Sigvrdur 
helgason  hafdi  þangad  [stefnt  Gudmundi  Þordarsyni')  fyrir 

1)  1165;  þat  1355;  «)  1165;  laugum  1355;  »)  Maawahlijd  211;  *)  [fellt 
úr  211;  ^)  [hijngadburd  vors  herra  Jesu  Christi  211;  «)  Peturs  messuog 
Pals  211;  ^)  [tii  Gudmuudar  ÞordarBouar  211. 


1493.  MÁHLÍÐ.  —  STEÐJI.  161 

jordina  halfa  Mdahlijd*)  er  lijggur  j  sydra  Reykiadal  j 
Ivndar  kirkiu  sokn.  Medkiendist  nefndur  Sigurdur  fyrir 
oss  adur  nefndum  domsmonnum  ad  hann  hefdi  sellt  birni 
Arnasyni  fyrrnefnda  jord  alla  mdahlijd')  og  tekid  uid  xc  j 
jordunni  Hamrendum  j  Breidaíiardardolum.  Enn  ef  honum 
lijtist  ecki^)  fyrrnefndur  jardar  partur  þa  skýlldi  fýrrnefnd- 
ur  Biorn  leysa  aptur  þennaii  sama  jardarpart  fyrir  xiiijc- 
Enn  þad  sem  meira  var^)  enn  þesai  jardarpartur  skylldi^) 
greidast  j  lausafie  fyrir  jordina  alla. 

Nu  sakir  þess  ad  Sigurdur  Helgason  Bar  þar  ecki 
fram  fyrir  oss  nema  saugusaugn  sina  eina  vm  þessa  akiæru. 
Enn  vær  vitum  ad  bok  uor  seigir  suo.  Ef  jord  hefur  saul- 
um  farid  ad  huor  eigi  vid  sinn  heimilldarmann.  Og  þui 
dæmdum  vier  þessa  akiæru  Sigurdar  Helgasonar  onyta  og 
eckí  aíl  hafa  vid  Gudmund  Þordarson.  Enn  Sigurdi  aura 
sijna  af  Birni  arnasyni.  og  til  sanninda  hier  vm  setium 
vier  fyrr  nefndir  domsmenn  vor  jnnsigli  fyrir  þetta  doma- 
bref.  gr  skrifad  var  œl  Borg  j  Borgarfirdi  miduikudæginn 
næstan  fyrir  vrbani  pafo*)  oa  sama  ari  sem  fyrr  seigir. 


ð29.  30.  Janúar  1498.  á  Hólnm. 

Hallb  Ásgrímsson  fær  Ólafi  biskupi  og  heilagri  Hólakirkju 
til  æfinlegrar  eignar  jörðina  Steðja  í  Hörgárdal  og  lausafé 
að  auk  upp  í  sakir  við  biskupinn  bæði  fyrir  kirknarán  og 
barnshvarf. 

AM.  Faec.  XXXU,  7,  frumritið  á  skinni  með  ðilum   (6)   innsiglum. 
—  Apogr.  3353. 

Um  jordena  Stedia  j  HorgardaP). 
Þath  giorum  uær  andres  jonsson   radzmann   heilagrar 
holadomkirkiu.  jon  þorvalldzsson.  gunnar  ionsson.  gudmund- 
ur  ionsson.  goth8ka(l)k  niculasson  ok  tumas  sueinsson  prest- 


1)  Mavahlijd  211;  ^)  sl.  211;  ^)  þa  b.  v.  211;  ^)  gialldast  og  b.  v. 
211;  *)  Svo  =pape;  þ.  e.  22.  Mai;  ^)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17. 
öld. 

Dipl.  isl.  vn.  B.  11 


162  STEDJI.  —  MELAÍl.  ^49^. 

ar  holabÍ8kupsdæmiss  godum  monnum  uiturligt  med  þessu 
uoro  opno  breíi  at  uær  uorum  þar  j  hia  saum  ok  heýrdum 
aa  ord  ok  handaband  uors  uirduligs  herra  ok  andaligs  faud- 
urs  olafs  med  guds  nad  biskups  a  holum  af  einne  alfu  en 
hallz  asgrimssonar  af  annare  at  suo  íirir  skildu  at  greind- 
ur  hallur  íieck  biskupinum  ok  heilagri  holakirkiu  til  æfuin- 
ligrar  eignar  undan  sier  ok  sinam  erfingivm  jordina  stedia 
j  haurgardal  er  liggur  j  laugalandz  kirkiu  sokn  med  oUum 
þeim  gaugnum  ok  giædum  er  greindre  jordu  fjlger  ok 
fýlgt  hefer  at  forno  ok  nýo  ok  nefndur  hallur  uard  fremzt 
eigandi  at.  firir.  xx.  hundrut  ok  þar  med  fiogur  malnýtu 
kugilldi  ok.  vi.  hundrut  j  audrum  fullgilldis  peningum  at 
næstum  fardogum  firir  þær  saker  er  han  uard  brotligur  at 
hann  hefdi  vt  borit  ok  at  verit  at  gripa  peninga  vr  kirki- 
vnne  j  kristnese  ok  fleirum  kirkium.  svo  ok  um  þat  barnet 
er  huarf  ok  forzt  firir  honum  ok  honum  bar  at  abýrgiazt 
ok  skal  optnefndur  hallur  suara  laga  rifting  firir  iordinaen 
biskupin  hallda  til  laga.  for  þesse  giorningur  fram  j  storo- 
stofvnne  a  holum  a  midvikudagin  næstan  firir  purificacion- 
em  beate  marie  uirginis.  •  anno  domini  CD^  cd^  xc^  tercio. 
Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uær  fyrnefnder  prestar 
uor  jncigle  firir  þetta  bref  er  giort  var  j  sama  stad  dag  ok 
are  sem  fýr  seger. 


330.  31.  Janúar  1493.  í  Bclgsholti. 

YiTNisBUEÐE  um  féuað  þann,  er  Melakirkja  í  Melasveit   átti 
undir  Oddi  heitnura  Þorkelssyni. 

Bisk.  Skalh.  Faec.  XII,  3,  frumrit  á  skinni.  Brot  af  innsiglinu 
var  íyrir  bréfinu  á,  dögum  Árna  Magnússonar,  og  bvo  er  enn.  — 
AM.    Apogr.    2444„  accuratissimé". 

vm  peninga  kirkiunar  a  melum. 
Þat  giore  ek  uigfus  snorrason  godum  monnum   kunigt 
med  þessu  minu  opnu  brefi.  at   eg   uissaa   at  oddur   heitin 
þorkelsson  sem  gud  hans   sal   nade   liet  Eekaa  fra   melum. 


1493.  MELAR.  -  BEYNISTAÐARKLAUSTR.  163 

bædi  fie  ok  nant  ok  kaplaa.  j  þann  samaa  tid  sem  siera 
hauskaolldur^)  tok  uid  melaa  stad.  upp  til  deilldartungu.  war 
ek  og^)  til  uigtaa  sidan  hia  greindum  oddi  heitnum  ok  uissa 
eig^)  eigi  at  nefnder  peningar  hefdi  apptur  golldizt  stadnum 
aa  melum  og^)  eigi  hefi  ek  heyrtt  getid  at  þar  fyrir  hafi 
nockrir  peningar  stadnum  aa  melum  apptur  goUdizt  sidan. 
heyrdaa  eg  odd  heitin  oppt  þui  lysa  fyrir  mier  athannætti 
greindum  stad  peningaa  aat  gialldaa  ok  bad  oppt  til  guds  at 
hann  skylldi  eigi  fýr  deya  en  hann  hefdi  greindum  stad  aa 
melum  apptur  golldit  allaa  þaa  peninga  er  hann  uære  hon- 
um  skylldugur  so  ek  heýrda.  uil  eg  hier  epter  sueria  ef 
þurfa  þiker.  Ok^)  til  sannenda  hier  um  settaa  eg  mitt  in- 
sigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  belgshollti  j  melaasueit. 
fimtudagin  næsta  fyrer  purificacionem  sancte  marie  wirginis. 
anno  domini.  CTD^  cd^  xc*^.  tercio. 


331.  4.  Febrúar  1493.  á  Hólum. 

SoLVEiG  Hrafnsdóttir  gefr  sig  til  systralags  í  klaustrið  á 
Stað  í  Eeynisnesi  og  gefr  klaustrinu  með  sér  jörðina  Skarð 
í  Fnjóskadal  með  samþykki  Margrétar  Eyjólfsdóttur  móður 
sinnar, 

AM.  Fasc.  XXXII,  10,  frumritið  á  skinni  götugt  og  grautfúið.    Af 
6  innsiglum  eru  nú  3  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  2977. 

abbadis  Solueig  gaf  skard  j  hnioskardal 
med  sier  j  klaustur*) 
Þath  giorum  uier  andres  jonsson.  gudmundr  jonsson. 
gothskalk  nichulaason.  gudmundr  kollason.  eirekr  sigmundz- 
son^).  gudolfur  magnusson  prestar  holabiskupsdæmis  godum 
monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opno  brefi  ath  uier  uor- 
um  þar  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  uirdu- 


1)  Svo.  «)  Svo.  »)  Svo  hér  fullum  stöfum.  *)  Utan  á  bréfinu  með 
hendi  frá  16.  öld.  ^)  krassað  og  skemt  i  frbr.  Apogr.  les:  augmundzson, 
og  er  það  rangt. 

11* 


Í64  JÓDÍSARSTAÐIR.  •  I493. 

ligs  herra  olaf(s)  med  guds  naad  biskup(s)  aa  holum  af 
einne  halfu  enn  af  annari  solueigar  hrafnsdottr  ath  suo  firir 
skildo  ath  fyrnefnd  solueig  gaf  sig  thil  systur  j  klaustrid 
aa  stad  j  reynenesi  under  reglu  sancti  benedicti.  gaf  fyr- 
nefnd  solueíg  med  sier  til  klaustrsinsjordina  skardj  hnioska- 
dal  er  liggs  j  laufaass  kirkiusokn  med  ollom  þeim  gognum 
ok^)  gædum  sem  greindri  jordo  fylger  ok  fýlgt  hefer  ath 
forno  ok  nýio  ok  jordin  hefer  fremtz  eigandi  ath  ordit  ath 
oUo  jtaulolausa.  samþyckti  þenna  giorning  margret  eyiolfs- 
dotteB  moder  greindrar  solueigar.  for  þesse  giorningr  fram 
j  storostofunni  ath  holum  j  hialltadal.  Ok  til  saninda  hier 
um  settum  uier  fyrnefnder  prestar  uor  jnscigli  firir  þetta 
bref  er  skrifad  var  aa  stad  j  reynenesi  manudagín  næstan 
efter  purificacionem  sancte  marie  uirginis.  anno  domine.  CD^ 
cd  Ixxxx  tercío. 


333.  11.  Febrúar  1493.  á  Hrafnagili. 

YiTNisBUBÐE  um  lýsiug  Magnúsar  Magnússonar,  aðlandeign- 
arítala  fyrir  austan  Mánalæk  hefði  ekki  veriö  seld  með 
Jódísarstöðum. 

MSteph.  27.  4to.,  bls.  471—472,  skr.  c.  1730. 

Vitnisburder  fyrer  landeign  Jodijsastada. 

Þad  giorum  vier  Stijgur  prestur  Ingemundarson.  Grijmur 
Jndridason.  Eyolfur  Þorkielsson  og  Einar  Eigelsson  godum 
mðnnum  vitanlegt  med  þessu  voru  opnu  briefe.  at  þar  vor- 
um  vier  j  hicL  sdum  og  hejrdum  aa  ath  Magnus  Magnusson 
handlagde  Magnuse  Þorkielssyne  so  felldann  vitnisburd  ath 
Hrafn  Brandison  hefde  alldrej  selldt  Tumase  Sveinbiarnar- 
syne  landeignar  jtolu  fyrer  austann  Maanalæk  med  Jodijsar- 
stðdum  j  Skriduhverfe. 

hier  effter  sagdest  fyrr  nefndur  Magnus  Magnusson 
fuUan  bokareid  skillde  sveria  nær  sem  adur  nefndur  Magu- 
us  Þorkielsson  villde. 

1)  tviskiifað  i  frbr. 


1493.        AKNARBÆLI  OG  DÖGURÐARNES.         165 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  vier  fyrr  nef nder  menn 
vor  jnnsigle  fyrer  þetta  vitnessburdar  bref.  skrifad  a  Hrafna- 
gile  j  Eyafyrde  mcLnudagenn  næstann  fyrer  festum  Valentini 
martyris  þa  ed  lided  var  frcL  hingadburde  vors  herra  Jesu 
Christi  þusund  cccc.  1x1.  og  iij  dr. 


338.  6.  Apríl  1493.        undir  Staðarfelli. 

ViTNisBUEÐB  uoi  laudamerki  Arnarbælis  og  Dögurðarness   á 
Fellsströnd. 

Eptir  afskn'pt  MagnÚBar  Einarssonar  á  Jörva  (c.  1730—40)  af 
Dögurðarness  og  Dimonarklakka  skjölum  (hjá  mér),  og  er  þetta  ritað 
eptir  transskripti  á  pappír  gerðu  í  Haga  á  Barðaströnd  16.  Nóv.  1662 
af  Þorieífi  Magnússyni  og  Jóhanni  Jónssyni. 

Þad  giore  (eg)  Jon  Palsson  godum  monnum  kunugt 
med  þessu  minu  opnu  briefe.  at  eg  adur  nefndur  Jon  pals- 
son  medkennunst  ad  eg  hefe  selltt  Biarna  Biarnasyne  tiju 
hundrada  partt  j  arnarbæle  er  liggur  i  Stadarfells  kirkiu 
sokn.  er  eg  tok  epter  fodur  minn  og  modur.  greindu  þau 
mier  landamerke  Marklæk  fyrir  ofaíi.  enn  Eaudalæk  er 
fellur  vr  AUtatiorn  j  millum  Dogurdarness  og  arnarbælis. 
og  hefe  eg  þessu  halldid  halfaii  þridia  taug  vetra  og  leing- 
ur.  medkennist  eg  adur  nefndur  jon  ad  eg  hefe  fulla  penn- 
inga  uppborid  sem  mier  vel  anæger.  þui  giore  eg  þrdtt- 
nefndur  jon  palsson  adurnefndaii  Biarna  olldungis  kvittaii 
og  akiærulausan  fyrir  mier  og  oUum  minum  lauglegum  ept- 
erkomendum. 

Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  jncigle  fyrir 
þetta  qvittunarbrief  er  giortt  var  undir  Stadarfelle  laugar- 
dæginn  næstaii  fyrir  paska  þa  er  lidit  var  fra  hingadburde 
vors  herra  Jesu  Christi  þusund.  cccc   níjutijger  ara  ogþriu. 


166  SKÁLÁ.  1493. 

334.  10.  Apríl  1493.  á  Hólum. 

Stephán  Ögmundsson  selr   heilagri    Hólakirkju   fjórðunginn 
úr  jörðunni  Skálá  í  Sléttahlíð  fyrir  lausafé. 

AM.  FaBc.  XXXII,  9,  frnmritið  &  Bkinni.     Af  5  iDDSiglnm   eru   nú 
fjögur  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3355. 

skaala  1493i). 
Þath  giorum  ver  gudmund!*  jonsson.  gudulfur  magnus- 
son.  eirikur  sigmundzsson  ok  halldor  ormsson  prestar  hola- 
biskups  dæmis.  bauduar  finzsson  ok  einar  halldorsson  leik- 
menn  godum  monnum  viturligt  med  þessu  uoro  opno  brefe 
at  þar  vorum  uer  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handa- 
band  þessara  manna  sira  andres  jonssonar  er  þa  var  radz- 
madr  holakirkiv  af  einae  alfu  ok  steífans  ðgmundzssonar  af 
annare  med  samþýcke  ok  upplagi  margretar  magnusdottur 
eiginkono  hans.  at  nefndur  steífan  sellde  heilagri  holakirkio 
fiordungin  j  skalaa  j  sleittarhlíjd^)  er  liggur  j  fellz  kirkiv 
sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok  giædum  sem  greindum 
jardarparte  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  forno  ok  nýo  ok  han 
vard  fremzt  eigandi  at.  vndan  seer  ok  sinum  erfingivm  firir. 
xc  voro  þat.  vij.  malnýtv  kugilldi  ok.  iiij.  vetra  gamallt 
naut.  fritt  hundrat  ok.  xij.  fiordungar  smiors.  skýlldu  þesser 
peningar  lukazt  at  næstum  fardogum.  for  þesse  giorningur 
fram  heima  a  holum  med  vilia.  radi  ok  samþýcke  vors 
virduligs  herra  ok  andaligs  fodurs  olafs  med  gudsnadbisk- 
ups  þess  sama  stadar.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm 
vær  fýr  nefnder  prestar  ok  leikmenn  vor  jncigle  firir  þetta 
kaupbref  er  giort  var  a  holum  j  hialltadal  fiorda  dag  j 
paschum  anno  domini  CD^.  cd**.  xc^.  tercio. 


335.  15.  Apríl  1493.  á  Helgafelli. 

7.  Septemlber  1509.  á  Helgafelli. 

EiNAR  Þórólfsson  vottar,  að   hann    hafi   verið   við   og   sagt 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  liendi.  ^)  Svo. 


1493.  AKRABRÉF.  167 

fyrir  handabandi  því,  er  Ingveldr  Helgadóttir  fékk  Birni 
Þorleifssyni  syni  sínum  til  eignar  jörðina  Stærri-Akra  1 
Skagaíirði,  og  að  Björn  hafi  feingið  jörðina  í  sama  „vett- 
fangi"  Eyjólfi  Gíslasyni  mági  sínum. 

AM.  Apogr.  3698  „Ex  originali  accuratissime.  Innsigled  er  burtu 
Originaleun  aí  þessu  brefí  sende  eg  til  Islandz  1728  og  gaf  hann  sonum 
Eggerts  JouBsonar  aÖkrum"  (AM.) 

Þat  giore  ek  ginar  þorolfsson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  mínv  opno  brefi  da  helgafelli  j  helgafellzsveit 
manadagin  næsta  epter  paschaviku  þa  er  iiditvar  frahingad- 
bvrd  vors  herra  jehsu  christi  þusund  fiðgr  hundrvt  nivtiger 
ok  þriu  aar  var  ec  hia  ok  heyrda  ec  oa  ok  fyrir  sagdi  ord 
ok  handaband  þessara  manna.  yngviUdar  helgadottur  af 
einne  alfu  ok  biarnar  þorleifssonar  sonar  hennar  af  annari 
at  suo  firir  skildu  at  greind  yngviUdvr  medkendiz  at  hon 
hefdi  feingit  adrnefndvm  Birne  syne  sinum  jordina  alla 
stærri  akra  er  liggr  j  skagafirde  j  mycklabæiar  kirkiu  sokn 
med  ollum  þeim  gggnum  ok  gædum  sem  greindri  jordu 
fylger  ok  fylgt  heflr  at  fornu  ok  nýgiu  ok  hon  vardfremst 
eigandi  at. 

j  sama  stad  ok  sama  vettfangi  feck  adr  greindr  BiQrn 
þorleifsson  eyiolfi  gislasyne  magi  sinum  vegna  helgu  konu 
sinnar  þessa  adr  greinda  jord  stæri  akra  j  hennar  f^drarf. 
vorv  þau  aull  j  einv  handabandi  fyrr  nefnder  menn.  yng- 
uelldr.  Bigrn  ok  eyiolfur  at  þessi  þeirra  gÍQrningr  skylldi 
standa  obrigdeligur  vm  alldr  ok  æfi.  CDedkendizt  ok  fyrnefnd 
ynguilldr  at  adrgreind  helga  dotter  sín  hefdi  hellzt  firir 
skacka  vordit  af  sínum  bQrnum. 

Ok  til  sanynda  hier  vm  setta  ec  mitt  jnnscigli  firir 
þetta  vitnissburdarbref  skrifad  da  helgafelli  j  helgafellzsveit 
laugardaginn  næsta  firir  mariu  CDesso  sidare  þa  er  lidit  var 
fra  hingadbvrd  vors  herra  jehsu  christi  CD.  v.  hundrut  ok 
IX.  dar. 


168  ÞORSTEINN  ÞOELEIFSSON.  1493. 

336.  17.  Ápríl  1493,  í  Tiðyík. 

DóME  seytján  klerka  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
ákærur  biskups  til  Þorsteins  Þorleifssonar  um  töku  á  Húsa- 
vikrstað  og  fleirum  kirkjunnar  eignum. 

AM.  Fasc.  XXXn,  2,  frumritið  á  skinni.    Af  18  innBÍglum  ern   nú 
11  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3350. 

Akæra  herra  olafs  vppa  þorstein  þorleifsson^). 
Þath  giorum  ver  andress  ionsson  radsmadur  heilagrar 
holakirkiv.  olafur  jngemundarson.  gunnar  jonsson.  biorn 
þorsteinsson.  gudmundur  jonsson.  gudmundur  koUason.  got- 
skalk  nicolasson.  magnus  halldorsson.  gudulfur  magnusson. 
erikur  sigmundzsson.  halldor  ormsson.  olafur  jonsson.  tomas 
sueinsson.  olafur  jonsson.  jon  ionsson.  jon  þorkelsson.  ok 
oddur  jonsson.  prestar  holabiskupsdæmiss.  godum  monnum 
viturligt  med  þessv  voro  brefi.  at  þa  er  lidet  var  frá  hingat- 
burd  vors  herra  iesu  christi.  CD  cd  xc  ok.  iij.  ar  j  vidvik  j 
vidvikarsveit  midvikudagin  næstan  epter  pascha  viku  vor- 
um  ver  j  dom  nefnder  af  vorum  virduligum  herra  og  anda- 
ligum  faudur  olafue  med  guds  nad  biskupi  a  holum  j  hiallta- 
dal  at  dæma  vm  þa  akiærv  er  biskupin  kiærde  til  þorsteins 
þorleifsonar  ok  j  stefnonne  stodv.  dæmdvm  ver  stefnvna 
logliga  þui  at  hun  var  svarin  af  prestenum  sira  nicolase 
vilhialmssyni.  ok  nefndan  þorstein  retliga  fyrir  kalladan 
hier  j  dag.  j  fýstv  grein  kiærdi  biskupin  til  greindz  þor- 
steins  at  hann  hefdi  sett  sig  jn  i  kirkivnnar  eign.  gripit  ok 
tekit  at  sier  stadin  j  husavíjk  ok  hans  peninga  alla  j  sitt 
valld  lavsa  ok  fasta.  kuika  ok  dauda  vtan  biskupssius  vilia 
ok  skipan.  Nu  af  þui  at  kristinrettur  seger  suo  at  biskup 
skal  kirkivm  rada  ok  ollvm  eignum  þeirra  ok  oUum  kristn- 
vm  dome.  þui  at  leikmenn  mega  ecke  valld  a  slikum  hlut- 
um  eiga.  vtan  biskups  skipan.  þui  at  til  kalladre  guds  nad 
ok  myskunn  dæmdum  ver  fyrnefnder  prestar  adurnefndan 
þorstein  fyrir  olaugliga  attekiv  stadarins  ok  burtflutning 
peninganna  adur  en  rett  skipte  geingi  aa  kirkivnnar  vegna 
fíillin  j  ban  ok  skylldugan  at  taka  lavsn  ok  skript  af  bisk- 

^)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  írá  17.  öld. 


1493.  DORSTEINN  DOELEIFSSON.  169 

upinum  eda  hans  vmhodsmanni  nema  hann  suere  þan  sett- 
areid  at  han  hafi  avngua  stadarinspeninga  j  burtu  flut(t)  fýr 
en  kirkian  j  husavíjk  hafdi  fvllt  en  fellzt  honum  þesse  eid- 
«r  þa  skal  hann  þo  skylldvgur  at  leg(g)ia  aptur  til  rett(s) 
skiptiss  allt  þat  hann  burt  flutti  vnder  sin  eid  ok  skylldug- 
an  at  luka  heilagri  holakirkiv  xxx  marka  j  sitt  fuUrette. 
en  vm  þa  liostoUa  er  þorsteinn  medkendizt  at  hann  hefdi  j 
burt  haft  vr  kirkivnne  j  husavíjk  dæmdum  ver  adur  nefnd- 
an  þorstein  skylldugan  at  tvigiallda  aftur  hvern  liostoll 
kirkivnne  j  hvsavíjk  ok  luka  husavikar  kirkiv.  xij.  merkur 
ok  heilagri  holakirkiv.  Ix.  marka  ef  hann  hefer  tekit  þa  vr 
kirkivnne.  en.  xxx.  marka  ef  hann  hefver  þa  ecke  vr  kirki- 
vnne  haft  ok  sanne  þat  med  xijar  eide  jnnan.  xiiij.  natta 
at  heýrdvm  domenvm.  fyrir  biskupinvm  eda  hans  vmbods- 
manni.  ok  fallin  j  bann  af  sialfu  verkeno  ok  skylldugan  at 
taka  lavsn  ok  skript  af  biskupinvm  eda  hans  vmbodsmanni. 
j  annare  grein  kiærdi  biskupin  til  optnefndz  þorsteins  þor- 
leifssonar  at  hann  hefdi  gripit  ok  haft  holadomkirkiv  jard- 
er  er  suo  heita  brecka.  vikingstader.  holtakot  er  ligia  i 
greniadarstadar  kirkivsokn  sier  til  nytta  ok  bata  vtanbisk- 
upssins  samþjcke  ok  hans  vmbodsmanna  logliga  býgging 
vppa  morg  ar.  Nv  saker  þess  at  tittnefndur  þorsteinn  med- 
kendizt  fyrir  oss  hier  j  vidvikarkirkiv  j  dag  at  hann  hafdi 
þessar  jarder  haft  vpp  a.  xl.  ar  ok.  vij.  betvr.  þvi  dæmdum 
ver  honum  tylftareid  at  hann  hafi  fullt  lagafrelsi  epter  bok- 
arinnar  ordum  fyrir  greindum  jordum  vppa  allan  þenna 
tima.  fellzt  honum  eidurinn  þa  dæmdum  ver  hann  fallin  j 
ban  af  sialfv  verkino  ok  skjlldugan  at  taka  lavsn  ok  skript 
af  biskupinum  eda  hans  vmbodsmanni  ok  Ivka  þar  til  hei- 
lagri  holakirkiv.  Ix.  marka  vppa  huert  ar  er  hann  kann 
ecki  logligt  frelse  fyrir  at  syna.  skal  þesse  eidur  vnnen 
jnnan  manadar  at  hcýrdum  domenvm.  skulu  þesser  pening- 
ar  halfer  lukazt  at  næstum  fardogum  at  heýrdum  domen- 
um  en  allra  seinazt  at  audrum  fardugvra*). 

Samþýckte  þennan  vorn  dom  vor   virduligur   herra    ok 


0  Svo. 


170  DÖGURDARNES  OQ  ARNARBÆLI.  1493. 

andaligur  fader  olafur  med  guds  nad  biskup  a  holvm.  var 
þesse  vor  domur  jn  skriptiss  fram  boren  ok  vpp  sagdr  j 
sama  stad.  dag  ok  are  sem  fýr  seger.  Ok  til  sannenda  hier 
vm  settvm  ver  fýrnefnder  prestar  vor  jncigle  fyrir  þetta 
domsbref  er  skrifat  var  a  holum  j  hialltadal  degi  sidar  en 
fýr  seger^). 


237.  19.  Apríl  1493.  undir  Staðarfelli. 

YiTNisBUEBK  um  landamerki  milli   Dögurðarness    og   Arnar- 
bælis  á  Fellsströnd. 

Eptir  afskript  Magnúsar  Einarssoaar  á  Jörva  (c.  1730—40)  af  Dög- 
urðarneas  og  Dimoaarklakka  skjölum  (hjá  mér),  og  er  þetta  ritað  eptir 
transskripti  á  pappír  gerðu  í  Haga  á  Barðaströnd  16.  Nóv.  1662  af 
Þorleifi  MagnóBsyni  og  Jóhanni  Jónssyni. 

Þad  giore  eg  olafur  l^alldorsson  godum  monnum  kunn- 
ugtt  med  þessu  minu  opnu  brefe  at  eg  heíi  hejrtt  enu 
ellstu  menn  greina  þesse  landamerki  j  millum  dogardarness 
og  arnarbælis.  Eaudalæk  er  fellur  ur  altatiðrn  til  sioar. 
og  fenit  er  geingur  eptir  midre  myrinne  ur  alftatiorn  upp 
í  damminn.  hafa  þessi  halldiii  verid  landamerke  j  millum 
adur  greindra  jarda  Dogurdarness  og  Arnarbælis  um  mina 
æfe  og  er  eg  nu  vel  halfíimtugur.  hefe  eg  og  alldrei  heyrd 
akiærd  ^raunfioll  j  arnarbæJis  jordu  af  þeim  er  Dogurdar- 
nes  hafa  att  fyrr  enn  nu.  og  þennaii  sama  eid  tok  eg  sera 
Oddur  Sveinsson  j  umbode  sera  Þorbiarnar  Jonsáonar  er 
þa  var  profastur  i  millum  gilsfiardar  og  gliufurdr. 

Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  sera  Oddur  Sueins- 
son  mitt  jncigle  fyrir  þetta  eidzbreí  er  giort  var  undir 
Stadarfelle  faustudæginn  næsta  fyrer  Jonsmesso  ^olabiskups. 
þa  er  lidit  var  fra  hijngadburde  vors  herra  Jesu  Christi 
þusund  cccc  nijutijger  ara  og  þriu. 


')  Þ.  e.  IS.JApr. 


1493.  LUNDR.  171 

238.  3B.  Apríl  1493.  [í  Skálholti]. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  tekr  alt  heimalandið  á  Lundi  1 
Lundareykjadal  og  kirkju  sancti  Laurentii  undir  vernd  og 
frelsi  heilagrar  Skálholtskirkju  æíinlega  og  gefr  og  gerir  að 
stað  (beneficium)  um  aldr  og  æfi. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  12,  frnmritið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa 
yerið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  2599, 
eptir  Skálholtsfrumritinu.  —  AM.  Apogr.  1693  „Ex  originali  Landensi 
Lundareykiadal.",  sem  var  transskript  frá  21.  Mai  1493,  og  eru  hér 
þrjár  afskriptir  bréfsins,  ein  með  hendi  Árna  MagnÚBsonar,  önniir  stað- 
fest  í  Skálholti  5.  Maí  1703  af  Árna  Magnússyni,  og  hin  þriðja  gerð 
eptir  staðfestu  afskriptinni  Árna  og  staðfest  2.  Okt.  1712  í  Skálholti 
af  Þorleifi  Arasyni,  Þorgilsi  Sigurðssyni  og  Páli  Hákonarsyni. 

actus  beneficiandi  predium  lund^) 
Wær  stephan  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  adjord- 
in  aa  lunde  j  lundareykiadal  half  sem  er  kaupahlutinn.  hef- 
er  fallit  af  reikningskap  vnder  vora  forsia  og  heilagrar 
skalholltz  kirkiu  sem  vm  langan  tíma  hefer  forsyniadr^) 
verit  af  hennar  eignarmonnum  suo  sem  doiiir  tolf  presta 
þar  vm  dæmdr  vt  vísar.  suo  og  þad  vpplagsbref  og  sam- 
þycktar  sem  hennar  seinste  eignarmadur  ari  magnusson  gaf 
og  giordi  med  handabande  anno  domini  CDcdxciij  vid  oss 
aa  jons  (Dessu  hola  biskups  vm  vorit  morgum  godum  monn- 
um  nær  verondum.  i^u  med  þui  at  oss  er  skipat  þo  omak- 
leger  se  stiorn  og  geymsla  yfir  erfd  ens  krossfesta  og  vær 
kennum  oss  skulldbundna  vera  med  vakrlegri  ahygiu  henn- 
ar  ad  geyma  af  giimd  og  ognan  hennar  ovina  þui  af  fornre 
hefd  og  lofsamlegri  veniu  med  radi  og  samþycki  vorra 
presta  og  prelata  hofvm  vier  fyr  greinda  kirkiu  sancti  laur- 
encij  og  heimalandit  allt  med  ollu  þui  sem  þar  fylger  og 
fylgt  hefer  ad  fornu  og  nyiu  til  hinna  yztu  endimarka  vid 
adrar  jarder  tekit^)  vndir  vernd  og  frelse  heilagrar  skal- 
holltzkirkiu     hier  epter  æfinlega  og  gefum  hana  og  giorum 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  *)  „forsymadur"  eða  „forsyni- 
adur"  1693.  ^)  vantar  bæði  í  frumritið  og  transskr.,  en  Árni  bætir  því 
inn,  og  þaií  þess. 


172  VÍGSMÁL.  1493. 

til  beneficium  vm  alldr  og  æfi  og  stadfestum  med  priuilegijs 
þeim  ollum  og  aungum  fra  skildum  sem  rettu  beneficium 
til  heyrer  og  romuersker  biskupar  hafa  fremzt  med  sinum 
vilia  vt  gefit  med  þeim  skilmala  og  forordi  ad  prestr  sa  er 
eignazt  fyr  sagt  beneficium  luke  arlega  kirkiune  j  skalhoUti. 
X.  aura  frida  æfinlega.  og  þurfamanna*tiund  af  sextigi  hund- 
rada.  þar  j  heimalandinu. 

Samþycktu  þenna  vorn  giðrning  med  osa  sira  arne  snæ- 
biarnarson  off'icialis  heilagrar  skalhoUtz  kirkiu  j  austfirdinga 
fiordungi.  sira  narfi  jonsson  officialis  sðmuleidis  j  sunnlend- 
inga  fiordungi.  síra  jon  gislason  radzmann  sama  stadar. 
sira  hakon  jonsson.  kollgrimr  kodransson  og  marger  adrer 
goder  menn  bædi  lærdir  og  leikir. 

Og  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  vort  jnsigli  med 
vorra  prelata  og  presta  jnsiglum  firir  þetta  bref  skrifat  j 
skalhollti^)  jnfra  octauas  ascencionis  domini.  sa  sama  are 
sem  fyr  segir. 


339.  37.  Apríl  1493.  á  Bessastöðum. 

Ambrosius  hirðstjóri  Illiquad  kvittar  Jón  Oddsson  um  þegn- 
gildi  fyrir  Árna  Hallkelsson,  er  Jón  hafði  ófyrirsynju  1  hel 
slegið. 

AM.  Fasc.  XXXII,  3,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir  bréf- 
inu. 

bref  jons  oddzsonar^). 
Þat  giorer  eg  ambrosins  illiquad  hirdstiore  og  hofuds- 
mann  yfer  ollu  jslande  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
minu  opnu  brefi  ad  eg  hefi  kvittan  gefid  ion  oddzson  vm 
þann  þegn  er  hann  vard  mer  skylldugur  firer  þat  manslag 
er  hann  ofyrersyniu^)  jhel  slo  arna  heitin  hallkelsson  firer*) 
^)  Svo  stendr  bæði  í  fruinritinu  og  í  tranaskriptinu  og  hefir  dag- 
setningin  aldrei  verið  iiér  önnur;  hefir  hér  gleyœzt  að  tilfæra  feriam, 
hver  dagrinn  væri.  Hvoit  það  hafi  átt  að  vera  feria  tercia  (þriðjud. 
21.  Maí),  læt  eg  ósagt,  ^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  bendi.  »)  Svo 
fuUum  stöfum.    *)  Svo. 


1493.  SKÚTUSTAÐIR.  173 

mer  og  ollum  mÍDum  epterkomendum  kongs  vmbodsmonnum 
æfunliga^).  CDedkenumzt  ec  adr  greindur  ambrosius  ad  ec 
hefi  fulla  peninga  og  alla  upp  borid  suo  mier  vel  anæger 
af  adr  nefndum  jone.  Og  til  saninda  her  vm  sette  (ec) 
mitt  incilge^)  firer^)  þetta  kuittanarbref  skrifad  a  bessastod- 
um  laugardaginn  næsta  firer^)  cross  CDessu  vm  vorid  þa  er 
lidit  uar  fra  hingadburdd^)  vors  herra  ihesu  christe^)  þusund 
fiogur  huiidrvd  niutiger  og  iij  ar. 


340.                         37.  Apríl  1498.  á  Hóluni. 

Magnús  prestr  Haldórsson  kvittar  Ólaf  biskup  á  Hólum  um 

andvirði  jarðarinnar  Skútustaða,  er  hann   hafði  selt    Hóla- 
dómkirkju. 

AM.  Fasc.  XXXn,  6,  frumrit   á   Bkinni.   Af  7  innsiglum  eru   nú   2 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3362. 

vm  skutustader  [sellder  herra  Olafe  og 
domkirkiune^). 
Þath  giorum  uær  jon  med  guds  nad  aabote  aa  munka- 
þueraa.  gudmundr  kollason.  gudmundr  jonsson.  gudulfur 
magnusson.  eirikur  sigmundsson,  halldor  ormsson.  ok  jon 
jonsson  prestar.  godum  monnum  viturligt  med  þessu  uoro 
brefe.  ath  uær  uorum  j  hia  savm  ok  heyrdum  aa  ord  ok 
handaband  uors  andaligs  fodurs  olafs  med  guds  nad  biskups 
aa  holum  af  einne  alfu.  en  magnusar  prestz  halldorssonar  af 
annare.  ath  greindr  sira  magnus  halldorsson  medkendizst 
ath  hann  hefdi  fulla  ok  alla  peninga  upp  borit  af  biikup 
olafe  firir  jordina  skutustadi  er  liggr  uid  myuatn  sem  hann 
selldi  biskupinum  ok  heilagre  holakirkiu  suo  honum  uel  aa 
nægdi.  gaf  greindur  sira  magnus  biskupin  kuittan  med 
handabandi  um  þa  alla  peninga  sem  hann  hafdi  honum  lof- 
ath  firir  greinda  jord  skutustadi  firir  sier  ok  aullum  sinum 
erfingium.  for  þessi   giorningur   fram   oss   hia    uerondum  j 

*)    Svo.     2)  xjtan  á.  bréfinu  [með    bendi    frá    17.    öld;    hitt    með 
fornii  hendi. 


174  FRAMFÆRSLUDÓMB.  1493. 

domkirkiu(nii)e  aa  holum  laugardagen^)  næstan  firir  festum 
apostolorum  philippi  et  iacobi.  Ok  til  sanenda  hier  vm 
settum  nær  fyrnefnder  prelate  ok  prestar  uor  jncigle  firir 
þetta  bref  er  skrifath  uar  aa  sama  stad  ok  deige  sem  fyr 
seiger.    anno  domini  CD^  cd^  xc^  tercio. 


341.  39.  Apríl  1493.  í  Hvammi  í  Hvammssveit. 

HóME  útnefndr  af  Birni  Guðinasyni,  kongsumboðsmanni  miUi 
Skraumu  og  Gilsfjarðar,  um  framfærslumál  Þóru  Tumadótt- 
ur,  milli  Sturlu  Þórðarsonar  og  Arnórs  Finnssonar,  og 
dæma  þeir  Þóru  á  framfæri  Sturlu. 

Dómasyrpa  Jóus  Hákouarsonar  á  Vatnshorni,  skr.  c.  1608.  —  AM. 
211c.  4to.  bls.  128—130,  skr.  c.  1700  (nokkuð  aíbakað). 

Domur  Þoru^). 
Þad  giaurum  vier  Jngimundur  Finnsson.  Gudmundur 
Finnsson.  Ormur  jllugason.  Jon  Sueinsson.  Bardur  palsson 
og  Jon  Sigmundzson.  Godum  monnum  viturligt.  med  þessu 
voru  opnu  brefi.  ad  oa  manudæginn  næstaii  fyrir  Tueggia 
postula  messo  Filijppi  og  Jacobe^)  vm  voiid  þa  er  lidit  uar 
fra  hingadburd  uors  herra  Jhesu  christi  CD^  cccc  ix  tigirog 
þriu  ar.  j  huami  j  huamssueit.  vorum  vier  j  dom  nefndir 
af  ærligum  dandismanni  Birni  bonda  Gudinasyni.  Er  þa 
hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  og  vmbod.  a  milJum  Skraumu 
og  Gilsfiardar.  ad  dæma.  skoda  og  alijta  og  jnnvirdulega 
med  skynsemd  ad  Bansaka  eptir  laugum  og  vorri  samuisku. 
huort  afl  eda  fullkomna  magt  ad  hafa  skylldi  eptir  laugum 
su  akiæra  og  lagastefna  med  laugfullu  lagabodi.  sem  arnor 
finnzson  hafdi  bodit  Stulla  Þordarsyne.  til  frafáfærslu  [omaga 
vanfæran  honum  skylldan*)  Þoru  Tumadottur.  og  baudhon- 
um  ad  telia  fie  sitt  og  omaga.  Enn  greindur  StuUi  villdi 
eigi.  var  stefnan  suarin  og  med  fleirum   gaugnum    audrum 

')  Hér  eptír  þetta  orð  stendr  „da''  í  frbr.,  sem  er  ofskrifað.  *) 
Domur  vm  þann  Omaga  Þoru  Tumadottur  211.  «)  Jacobi  211.  ^)  [á  van- 
færum  ómaga  honum  skylldum  211. 


1493.  FRAMFÆRSLUDÓMR.  175 

sannílutt.  Og  þui  dæmdvm  uær  stefnuna  laugliga  og  greind- 
aii  stulla  laugliga  fyrir  kalladan.  J  annari  grein  tiadi 
Stulli  fyrir  oss  ad  honum  þæ.tti  þessi  omagi  sier  eigí  mecl 
laugum  bodinn  vera.  sakir  þess  þar  stædi  adrir  nær  til 
framfærslu.  sakir  nanari  frændsemi  og  fiareignar.  huorn 
hann  helst  akuad  og  anefndi  Guttorm  Olafsson.  er  þar  uar 
þa.  j  greindum  stad  og  dag  og  vorri  naueru.  Jtem  dæmd- 
um  vier  greindan  Guttorm  skylldugaii  ad  telia  fie  sitt  og 
frændsemi  j  miUi  sijn  og  sagdrar  Þoru.  suo  eigi  sijdur 
forlagseyri  fyrir  sig  og  omaga  sijna.  og  vinna  þar  til  eyd 
ad  eptir  laugum  sem  hann  giordi.  sor  og  syniadi  þar  þegar 
huad  oss  leijst  eptir  hans  Eydi  og  af  Reiknudum  skulldum 
hann  j  aungri  vænd  vera  greindan  omaga  ad  annast  eda 
fraín  ad  færa.  þui  hann  hafdi  xujc  minna  en  framfærsl- 
unni^)  ber  ad  hafa.  Eptir  frændseminni.  sannri  þeirra  da 
milli.  og  þui  dæmdum  vier  hann  vid  skilinn.  J  annari  grein 
dæmdum  vier  Arnor  finnsson  skylldugan  ad  leida  tuo  laug- 
lig  vitni  fyrir  Birni  Gudinasyni  sem  fyrst  hann  kann  af 
stad  ad  koma.  ad  su  hin  sama  ættartala  og  frændsemi  sem 
stod  i  stefnunni  væri  saunn  þeirra  i  milli  Stulla  Þordar- 
sonar  og  Þoru  Tumadottur.  huad  þar  þegar  var  synt  og 
suarid  epter  vorum  domi.  af  Guttormi  Tuniasyni  og  Jone 
Sueinssyni.  ad  þau  væri  þrimenningar  fra  syskinum  ad 
telia.  taldur  StuIIi  og  tittnefnd  Þora  ad  eigi  vissu  þeir 
annad  sannara  nie  tuimæli  da  hafa  heyrt  af  sier  elldri 
monnum.  Og  fyrir  þessar  allar  adur  nefndar  greiner  atkuædi. 
atuik.  ordgagn  og  vmlydna  Eydana.  fienogt  StuIIa  og 
suarna  frændsemi  þeirra  ca  miUum  hans  og  greindrar  Þoru 
Tumadottur.  sem  nu  er  þrotin  j  husum  og  hybylum  Arnors 
finnssonar.  þurfandi  nu  fullrar  framfærslu.  Þui  dæmdum 
vær  med  fullu  doms  atquædi  þennan  greindan  omaga  Þoru 
Tumadottur  til  fædis  og  framflutnings  vpp  oix  fie  og  fram- 
færslu  Stulla  Þordarsonar  heim  til  Stadarfellz.  og  hann 
skylldugan  ad  annast  hana  edur  annast  lata  sem  honum 
ber  sem  laugbodinn  dæmdan  omaga.      Hier   med   dæmdvm 


*)  211;  framfærunni,  a. 


176  HELLISHOLT.  1493. 

vier  med  fuUri  alygt  vors  doms  atkuædis  arnor  mega  med 
Riettu  íiýtia  og  heim  færa.  greindan  omaga  vndir  Stadar- 
feU.  og  aUa  þa  er  honum  veita  Ud  til  edur  foruneyti  til 
greindrar  heimferdar  og  StuUa  skyUdugaii  ad  lata  veita 
henni  fostur  og  framfærslu  tU  jafnadar  vid  adra  frændur 
og  framfærslumenn  nefndrar  E>oru  þa  sem  suo  nær  standa 
honum  ad  frændsemi  edur  íiemunum  eptir  laugUgre  skipan 
nema  einhuor  finnist  nanari  éptir  íyrra  skilordi.  Enn  ar- 
nor  uidskildan  greindaii  omaga  ad  henni  heimfluttri.  sem 
adur  seigir. 

Samþyckti  med  oss  þennan  vorn  dom  greindur  Biorn 
Gudinason  kongs  soknari  j  sagdri  syslu. 

Og  til  meiri  audsyningar  og  sannrar  medkenningar  hier 
vm  þa  setti  hann  sitt  jnnsigU  med  vorum  jnnsiglum  fyrir 
þetta  domsbref  er  giort  var  j  Uaskogum  i  Laxardal  a  sama 
ari  sem  fyrr  seigir  deigi  sijdar^)  enn  fyrr  greinir. 


343.  7.  Maí  1493.  í  Hrana. 

Kaupbréf  um  þrjú  hundruð  og    fjörutíu    álnir    í    jörðunni 
HeUisholtum  1  Hrunamannahreppi  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXXII,  12,  frumrit  á   skinni    „fra  Þorbiorgu    Sigurdar- 
dóttur  á  Kulu".     Bæði  innsiglin  eru  dottin  frá. 

Þ[atJ  giorum  wid  jngialldr  sigurdzson  og  magnus  biorns- 
son  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefe 
at  þa  er  Udit  war  fra  hingatburd  wors  herra  jhesu  christi 
þusund  fiogur  hundruth.  ix  [t]ig[er]  og  iij  aar  sunudaginn 
næsta  epter  krossCDesso  wrii  worit^)  j  haukholtum  j  ytra- 
hrepp  j  reykiadals  kirkiv  sokn  worum  wid  j  hia  saum  og 
heyrdum  aa  ord  og  handaband  þessara  mana  bryniolfs  ei- 
rekssonar  af  eine  alfu  enn  nichulass  magnussonar  af  anare. 
skU(dizt)  þat  og  falzt  wnder  þeirra  handaband§  at  greindr 
nicholas  seUde  adr  nefndum   bryniolfe.   iij.   hundrut   og   xl 


^)  Þ.  e.  30.  Apríl.    ^)  þ.  e.  5.  Mai. 


1493.  MtTNKAÞVEEÁRKLAUSTR.  177 

alner  betur  j  iordunne  hellisholltum  er  liggr  j  hrunamanna- 
hrepp  j  hruna^)  kirkiu  sokn  til  æfinligrar  eignar  og  frials 
forrædis  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindum 
iardarparte  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nyiu  og  fyr- 
nefndr  nicholas  hafdi  fremzt  eigande  at  wordit  med  logum 
j  arf  efter  sigride  heitna  modr  sina  til  yztu  wmmerkia  wid 
adrar  iarder.  hier  j  mote  skyllde  adr  nefndr  bryniolfur  gefa 
og  giallda  tittnefndum  nicholase.  ij.  malnytukugilldi.  halfs 
annars  hundrads  hest  og  þar  til.  x.  aura.  lofade  fyrr  nefndr 
niocholass^)  at  selia  greindum  bryniolfi  fyrstum  suo  micit 
sem  hann  mætte  med  logum  seinna  eigande  werda  j  fyrr 
nefndri  iordu  hellisholltum  at  auk  þessa.  suo  lofade  bryn- 
iolfur  somuleidis  at  selia  greindum  nicholase  fyrstum  þena 
sama  iardarpart  ef  hann  wiUde  sellt  hafa.  skyllde  optnefndr 
nicholas  suara  lagariptingu  aa  fyrr  greindum  iardar  parte 
enn  titt  nefndr  bryniolfur  hallda  til  laga.  enn  ef  optnefndr 
iardar  pa(r)tur  gienge  af  med  logum.  þa  skyllde  þrat  nefndr 
bryniolfur  ganga  domlaust  aptur  at  sinum  peningum  med 
suo  wordnum  fridleika  sem  jnn  kuomu.  Og  til  sanninda  hier 
wm  settum  wid  fyrr  nefnder  menn  ockur  jnsigle  fyrir  þetta 
kaupsbref  skrifat  j  hruna  j  hrunamannahrepp  aa  sama  aare. 
ij.  dogum  sidar  enn  fyrr  segir. 


343.  13.  Maí  1493.  á  Munkaþverá. 

JóN  ábóti  á  Múnkaþverá  krefr  af  Stígi  Einarssyni  alla  þá 
peninga,  sem  hann  hefir  burtu  haft  frá  klaustrinu  eptir 
Einar  heitinn  ábóta  ísleifsson,  og  lýsir  Illugastaði  i  Fnjóska- 
dal  æfinlega  eign  klaustrsina. 

AM.  FaBc.  XXXII,  11,  frumritið   á  skinni.     Öll   (3)   innBÍglin   eru 
dottin  fríi.  —  Apogr.  3028. 

bref  vih  beislu  ok  krofu  jons  abota  a  munka- 

þuera  af  stige  einarssyne  wm  klausturs 

peninga  ok  illugastade  1493^) 

*)  Á  Bpássiu  og  vísað  inn.    ^)  Svo.    ')  Utan  á  bréfinu  með  gamalli 
hendi. 

Dipl.  isl.  vn.  B.  12 


178  MUNKAÞVERÍRKLAUSTR.  1493. 

Þat  giorvm  ver  stefan  ingimvndarson.  gudmvndr  jons- 
son  ok  gvdlavgur  jonsson  godvm  monnum  viturligt  med  þessv 
voro  oppnv  brefi.  ath  sa  manadaghin  næsta  fyrir  jons  messu 
holabiskups  a  vorit^)  eptir  paska.  þa  er  lidit  var  fra  burd 
krist(s)  þushvndrud  cccc  ix  tiger  ok  þriv  cLr.  aa  iUavgastavd- 
vm  j  fnioskaddl.  vorum  ver  j  hia  ok  heyrdvm  aa  ath  herra 
jon  med  gvd(s)  ndd  aboti  a  mvkaþveraa  talade  suo  felld  ord 
med  stig  einarsson  gk  jon  aboti  beidi  þig  stigr  einarsson 
ok  svo  krefur  ek  þik  einn  tíd  annan  tíd  og  þridia  tíd  ath 
þv  leger  aptur  alla  þa  peninga  sem  þv  hefer  j  brutu  haft 
fra  mvkaþveraarklaustri  epter  einar  heiten  abota  isleifsson 
ok  þv  getur  eigi  sýntt  lavghliga  heimilld  fyrir  j  hveriv  sem 
þat  er.  brefvm.  skilrikivm  og  serliga  þeim  sem  liggr  fyrir 
jordvnne  illavghastavdum  ok  oUvm  avdrum  þeim  sem  klaustr- 
inv  ok  mer  til  heýra.  bokum.  klæde  ok  klædnade.  bord- 
bvnadr.  kavnnur.  skak.  pottar.  grýtur.  mvnlavg.  vazkall. 
sængarklædi.  kistur  ok  busgavgn  sma  ok  stor.  Ok  svo  j 
annare  grein  allt  þat  er  þu  hefer  ath  þier  tekit.  her  aa 
illavgastavdvm.  epter  einar  abota  andadan  ok  þu  gettur 
eigi  sýnt  lavgliga  heimilld  fyrir  sem  fýr  skrifat  stendr. 
vnder  þinn  eid  innan  halfs  manadar  mer  j  havnd  edr  min- 
vm  umbodsmanni.  vnder  fvllt  forbod  ok  bann  suo  framar- 
liga  sem  ek  maa  þat  fremst  med  lavgum  giora.  Svo  ok 
lýser  ek  jon  aboti  fyrir  þeim  dandimonnum  sem  her  erv. 
jordina  iUavgastadi  j  fnioskadal.  æfinliga  eing^)  jvngfru 
CDarie  ok  klaustur(s)ens  aa  mvkaþveraa.  sidan  martein  heit- 
en  gamlason  gaf  hana  med  ser  ok  konv  sinne  ranveigu 
heitenne  stulladottur  j  proventu  ok  framfærslv  til  æfinligr- 
ar  eignar  fýr  greindv  klavstri.  þui  fyrirbýdr  ek  þer  stigr 
eiuarsson  er  sagdur  er.  ath  býggia  edr  bæJa  leingur  enn 
til  næstu  fardagha  greinda  jord  iUavgastadi  j  fnioskadal. 
nema  þu  vilir  suara  slikum  savkum  ok  alavgum  sem  lavg- 
en  vtt  uisa.  Ok  til  sann(in)da  her  vm  settum  ver  fýr 
nefnder  menn  uor  incigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  mvka- 
þveraa  j  eýiafirdi  manadaghin  j  gagndagha  vikv  a  sama 
dre  sem  fýr  seiger. 


0  E).  e.  22.  April.     «)  Svo  =  eign. 


1493.  PRÓFENTUBÉF.  179 

344.  13.  Maí  1493.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  tekr  Þórunni  Gísladóttur,  konu 
Jóns  Jónssonar,  „sem  kallaðr  er  hjálmr^^,  í  prófentu  ástað- 
inn  í  Skálholti  gegn  þrem  tigum  hundraða  í  lausafé. 

Biflk.  Skalb.  XVII,  28  a.  frumrit  á  skinni  nokkuð  fúið.— AM.  Apogr. 
2371  eptir  Skálholtsfrumritinn  „accuratissime".  Það,  sem  föið  var  út 
bréfinu  og  hér  er  i  hornklofa  sett,  fylti  Árni  eptir  eldri  afskript  með 
hendi  séra  Bjarna  Haligrimssonar  i  Odda.    (Sbr.  Nr.  251). 

Profentubref  þorunnar  gisladottur. 
Vær  stephan  med  guds  nad  biskup  j  skalhoUti  giorum 
godum  monnum  kunnigit^)  med  þessu  voru  opnu  breíi  ad  med 
radi  og  samþycke  sira  arna  snæbiarnarsonar  officialis  hei- 
lagrar  skalhoUtz  kirkiu  j  austfirdingafiordungi  sira  [najrfa 
jonssonar  officialis  somuleidiss  j  sunlendinga  fiordungi  og 
kirkiuprest(s)  sama  stadar  sira  jons  gislasonar  radzmannz 
j  skalhollti  og  margra  annara  dandimanna  bædi  lærdra  og 
leikra.  hðfum  vær  giort  þetta  kaup  og  skilmala  vid  jon 
jonsson  sem  kalladr  er  hialmr  og  þoruni  gisladottr  hans 
eginkonu  ad  greind  hion  jon  og  þorunn  skylldu  fa  kirki- 
unne.  stadnum  j  skalhollti  og  oss.  xxx.  hundradaj  prouentu 
adr  nefndrar  þoruiiar  j  kugilldum.  nautum.  saudum.  kaupl- 
um.  vadmalum  og  odrum  þarflegum  peningum.  þui  skal  opt- 
nefnd  þorunn  hier  j  mot  hafa  æfinlegan  kost  og  prouentu 
aa  stadnum  j  skalhollti.  vskal  hun  hafa  þar  med  af  stadnum 
tuituga  vod  til  klæda  sier  og  þriar  stikr  lereptz  aahuerium 
tolf  manðdum  æ,  medan  hun  lifer.  hun  skal  hafa  [til]  stad- 
arens  sæng  og  kistu  og  skal  stadrinn  hallda  þa  sðmv  sæng 
epter  þui  sem  hun  hefer  hana  til  stadarens  enn  eignazt 
huortt  tueggia  epter  hennar  dag.  skal  hun  hafa  sæng  j  skala 
en  kistu  j  kirkiu.  Og  til  sanenda  hier  vm  settum  vær 
vort  jnsigle  med  vorra  fyr  greindra  prelata  [og]  presta  jn- 
siglum  firir  þetta  prouentubref  Skrifat  j  skalhoUti  feria  se- 
cunda  jn  diebus  rogacionum.  anno  domini  CDcdxciij. 


')    Svo. 

12* 


180  DOMR  tJM  AUÝ.  1493. 

345.  30.  Maí  1493.  á  ÞorkelsMIi. 

17.  Maí  1494.         á  Hofi  í  yatnsdal. 

DóMB  sex  maiiiia  útnefndr  af  Jóni  Sigmundssyni,  er  þá 
hafði  kongsins  sýsla  á  miUi  Hrauns  á  Skaga  og  Hrútafjarð- 
arár,  um  arf  eptir  Guðnýju  Porvaldsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXXII,  17  frumritið  á  skinni.  Fyrir  bréfið  hefir  aldroi 
komið  nema  fyrsta  innsiglið,  sem  ná  er  dottið  frá.  Frumritið  var  á, 
Bessastöðum  meðal  þeirra  bréfa,  sem  voru  „eingum  klaustrum  vidkom- 
ande".  —  Apogr.  2168. 

Ollum  monnum  þeim   sem    þetta    bref  sia    eda    heyra 

senda  einar  oddzson.  þorbiorn  þormodsson.  þorualldur  oddz- 

son.  philipus  philipusson.  bergur  iorundzson  og  sigurdr  þor- 

steinsson  qvediu  gvds  ok  sina  kunnigt  giorandi  at   þa   lidit 

var  fra  gvds  burd.  CD.  cccc.  Ixxxx.    og   iij    ár   manudaginn 

næsta  fyrir  huitasunnu  a  þorkelshuole  j  uididal  uoru  uær  j 

dom  nefnder  af  ærlegvm   manni   jone   sigmundzsyni    er   þa 

hafdi  syslu  ok  kongsins  umbod  millum  hrauns  a   skaga    ok 

hrutafiardardar  at    dæma    millum    þessara    manna    þorarens 

jonssonar  ok  þoralfs  gizurarsonar.  kærdi  þorarinn  tilþoralfs 

at  hann  helldi  fyrir  sier   arfi    gudnyiar    þoruallzdottur    er 

þorarinn  reiknadi  til  erfda  hafa   fallit   ingibiorgu    þoruallz- 

dottur  konu  sinni    eftir   fyrnefnda    gudnyiu    systur    hennar 

konu  þoralfs.  hafdi  þorarian  oft  heimt  at  þoralfi  þenna  sama 

arf  og  alldri  feingit  og  hann  hefdi  þa  stadit  einn  uetur   og 

XX.  enn  þoralfur  sagdi  litla  peninga  eda  aungua  uerit  hafa 

efter  gudnýiu  konu  sina  nema  þa  sem  lagzt  hefdi  j  kostnad 

fyrir  þau  bædi.     Nu    saker   þess    at   þoralfur    var   þangat 

stefndr  og  stefnan  suarin  af  ij  skilvisum  vitnvm.  þui  j  fyrstv 

grein  dæmdum  uær  stefnuna  laugliga  og  þoralf  þar  rettlega 

fyrir  kalladan  ok  skylldugan  at  telia  fram  fe  og  sveria    at 

fuUaii  bokareid  og  ij  skiluiser  menn  med  honum  huersu  mikit 

uerit  hefdi.  huern    er   hann    sor   þa  þegar   þar   aa  þinginu 

efter  uorum  dome.    Eeiknudu    uier  þat    þa    fuUgilldis    ij 

hundrut  uerit  hafa  er  honum   bar   at    afgreida   fyrnefndum 

þorarni.  Jtem  j  annarri    grein    dæmdum    uær    adr   nefndan 

þoralf  skylldugan  at  giallda  fyrnefndum  þorarni  ij   hundrut 


1493.  REINIVELLIR  í  KJÓS.  181 

j  fullvm  aurum  og  þar  til  xij  alna  abata  epter  huort  hund- 
rat  aa  hveriu  ari  80  leingi  sem  stadit  hafdi.  Reiknadizt 
þat  og  aunnr.  cc.  og  vij  alnum  betur.  og  hier  til  dæmdum 
uær  nefndum  þorariie  halfa  íiordu  mork  j  fullrietti  sitt  af 
optnefndum  þoralfi.  skylldu  þesser  peningar  gialldazt  aller 
et  seinsta  j  næstum  fardðgvm  at  heimili  þorarins  honum  j 
hond  eda  hans  logligum  umbodsmanni  nema  hann  uilldi 
sialfur  inndælla  um  giora.  So  og  ei  sidr  uændizt  þoralfur 
þui  at  gudny  kona  sin  hefdi  gefit  sier  fiordungsgiðf  enn 
hafdi  þar  eingi  uitni  til  nema  saugn  sina.  þui  dæmdum  uær 
þat  so  framt  laug  uera  sem  hann  leiddi  ij  lauglig  uitni  fyr- 
ir  michaelsmessu  næstkomandi.  enn  elligar  ecki  afl  hafa 
eiga.  Og  til  sanninnda  hier  vm  settam  uær  fyr  nefnder 
menn  uor  insigli  fyrir  þetta  domsbref  er  giort  uar  a  hofi 
j  uazdal  laugardaginn  næsta  fyrir  huitasunnv  ari  sidar  enn 
fyrr  seiger. 


346.  31.  Maí  1493.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  samþykkir,  að  Brynjólfr  Sigurðs- 
son  sé  ráðsmaðr  á  Eeynivöllum  í  Kjós  um  næstu  tvö  eða 
þrjú  ár  fyrir  Ásbjörn  prest  Sigurðsson,  skólameistara  í  Skál- 
holti,  með  þvi  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XII,  2,  frumritið  á  Bkinui.     Innsiglið    er   dottið 
frá.  —  AM.  Apogr.  2443  „aecuratÍBSÍmé''. 

licencia  super  procuratorem  domini  esberni. 
vm  Eadzmann  til  Reynevalla. 
Vær  Stephan  med  guds  nad  biskup  j  Scalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ad 
uær  hofum  gefit  gott  orlof  til  sira  asbirne  sigurdzsyne  vor- 
um  skolameistara  ad  taka  bryniolf  þosteinsson  sier  tilradz- 
mannz  fyrer  stadnum  ok  stadarins  peningum  a  reyneuoUum 
j  kios  ad  hann  ueite  þar  forstodu  fyrer  vm  tuo  ar  eda  þriu 
eptter  þui  sem  þeim  kemur  saman  a  medan  greindur  sira 
asbiorn  er  j  vorre  vernd  ok  embætte  heilagrar  scalhoUtzs 
kirkiu.  med  þui  moti  ad  hann  leggi  þar  jnn   sina   penínga 


182  TRANSSKRIPT.  1493. 

ok  veiti  suo  forstodu  fyrer  auUu  saman  ad  sekttalausu  vid 
oss  ok  vora  eptterkomendur  heila^rar  Scalholltz  kirkíu  for- 
menn  med  þeim  skilmala  ad  ppuingar  greindz  sira  asbiarn- 
ar  skyllde  fyrst  standa  fyrer  stadarins  borgun  a  medan 
þeir  endazst  enn  ef  þeir  hrockua  eigi  til  þa  skulu  peníngar 
fýrnefndz  bryn(i)olfs  þar  fyrer  borgun  standa  ok  allre  a- 
býrgd  suo  ad  kirkian  þar  ok  stadrinn  og  þeirra  peníngar 
blifi  fyrer  utan  allan  skada  ok  tion.  Ok  til  sanninnda  hier 
um  lietum  ver  festa  vortt  jnnscigle  fyrer  þetta  bref  skrifat 
j  Scalhollti  feria  tercia  infra^)  octauas  asscensionis  domini. 
anno  domini  CD^  cd^  xc^  iij. 


347.  31.  Maí  1493.  í  Skálholti. 

Tbansskeiptaebkéf. 

AM.  Apogr.  1693  „Ex   originali    Lundensi  Lundareykjadal".    (þrjár 
afflkriptir). 

Þath  giorum  vid  Kollgrimur  kodransson  ok  Hakon 
Jonsson  prestar  Scalholltzbiskupsdæmis  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefe  ad  vid  hofum  sed  ok 
yfirlesit  opit  bref  med  heilum  ok  oskoddum  hangandi  in- 
sciglum  svo  latandi  ord  eptter  ord  sem  hier  seigir  [Hérkemr 
bréf  Stepháns  biskups  um  staðarsetning  á  Lundi  í  Lundarreykjadal,  frá 
23.  Apr.  1493,  Nr.  238  hér  að  framan.] 

Ok  til  saninda  hier  um  settum  vid  fyrnefndir  prestar 
ockr  inscigle  fyrir  þetta  transskriptarbref  skrifat  i  Scal- 
hollti  feria  tertia  infra^)  octauas  asscensionis  Domini.  anno 
Domini  M^  cd^.  xc^.  iij<*. 


0  Hér  verðr  „infra"  að  þýða  fyrir,  en  ekki  eptir  (sbr.  lénsbréf 
Sörens  Nordby'e  20.  Mai  1520).  Áttund  uppstigningardags  er  1493 
fimtud.  23.  Maí.  NæBti  sunnudagr  á  eptir  er  hvítasunna,  og  við  þann 
dag  væri  án  efa  miðað,  ef  dagaetningin  ætti  að  merkja  þriðjudaginn 
næsta  þai  &  eptir. 


1493.  SKIPTABRÉF.  183 

348.  28.  Maí  1493.  á  Staðarfelli. 

Skiptabréf  eptir  E>órð  Helgason  á  Staðarfelli. 

AM.  Fasc.  XXXII,  13,  frumritið  á  skinni,  frá  Staðarhóli.  ÖU  (6) 
innsigli  eru  dottin  frá  bréfinu,  og  bréfið  er  nokkuð  götugt.  —  Apogr. 
1494. 

Peningar  virdter  effter  Þord  heitinn  Helgason 

d  Stadarfelle   1493i). 

er  þetta  skiptabref  eptir  þord  helgason  þa  stuUi 

sonur  hanzs  medtock  stadarfelli^). 

Þat  giorum  vær  salamon  einarsson.  halldor  þorgeirsson. 
sigmundur  halldorsson.  gudmundur  hrafnson.  þorsteinn  suart- 
haufdason.  kiartan  jonsson.  godum  monnum  kunnigth  med 
þessu  uoru  opnu  brefe  þa  er  lidit  uar  fra  hingatbvrde  uors 
herra  jhesu  christi  þusund  cccc  niutiger  arda  og  þriu  under 
stadarfelle  da  medalfellz  stravnd  þridiudaginn  næsta  epter 
fardagauiku  nefndu  þeir  oss  til  stulle  þordarson  og  jon  as- 
grimsson  magr  hans  at  uirda  og  sundur  at  reikna  alla  þa 
peninga  kuika  og^)  dauda  sem  fallit  haufdu  til  erfda  epter 
þord  heitinn  helgason.  Suo  og  heyrdum  uær  þar  da  at 
stulie  þordarson  baud  þorsteine  þorleifssyni  mage  sinum  at 
hann  skyllde  nefna  suma  menn  til  at  uirda  og  sundur 
skipta  adr  saugdum  peningvm  epter  rettu  lagaskipte  enn 
þorsteinn  þorleifsson  sagde  þar  nei  nit.  þui  uirtum  uer  at 
bon  og  beizlu  adrnefnz  stuUa  og  jons  asgrimssonar  alla 
þessa  peninga  til  suo  harra  uerdaura  sem  hier  seiger. 

fimtan  hundrud  j  navtum.  x  hundrud  j  kauplum  med 
fim  kalfum.  tolf.  c.  og  xx  j  asaud.  atta  hundrud  og  xx  j 
gelldum  saudum.  þriu.  c.  j  ueturgauralum  saudum.  fim  hund- 
rud  j  ellzgaugnum.  sex  hundrud  j  sængarklædum  med  fior- 
um  kaunnum  og  eru  tuær  laoklausar*).  tuo  hundrud  j  bus- 
gagne  med  tuennvm  kaumbum.  u.  hundrud  j  storkioruUdvm 
med  tueimur  saum  og  einne  pipu.  kista  og  bord.  handklæde 
og  tinfat  fyrir.  c.  dukar  þrir  og  munlavg  fyrir.  c.  smidia 
og  kista  fyrir.  c. 

»)  Utan  á,  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.  ^)  Utan  á  bréfinu  með 
hendi  trá  16.  öld.    »)    tvískrifað  1  frbr.    *)    Svo. 


184  SKIPTABRÉF.  1493. 

j  taulufie  og  skinnum.  tuo  hundrud  j  uadmalum.  x. 
hundrud  j  silfri.  tuo  skip  forn  med  tueimur  slyum  fyrir.ij. 
hundrud.  fim  hrutar  og  tueir  sauder  ueturgamler  fyrir.  c. 
þriu  suin  og  si(a)u  sauder  ueturgamler  fyrir.  c.  gyllta  med 
niu  grisum  fyrir.  c.  uondur  og  pallaklæde  fyrir  þriu.  c.  sex 
sauder  tu§uetrer  med  skak  og  kuotru  fyrir.  c.  fimtan  uætt- 
er  smiors.  þrir  tiger  kuijllda  med  jordum  da  leigustaudvm. 
uirtum  uær  og  mala  gudfinnu  jonsdottur  eiginkonu  þordar 
heitins  helgasonar  vr  þessvm  penin(g)um  niutiger  hundrada 
at  hæd  er  hun  sagdizt  eiga  j  hans  gard  j  sinn  mala.  svo 
og  kuomu  þar  fram  tvo  lauglig  uitni  ok^)  baru  þar  uitni 
um  at  þordr  heitinn  helgason  hefde  lýst  þui  j  sinne  testa- 
mentisgiord  heill  at  uizmunum  enn  krankr  j  likama  at  gud- 
finna  jonsdotter  eiginkona  hans  ætti  suo  hafa  peninga  j  sinn 
CDala  j  hans  gard.  hafde  hann  þar  sierdeilis  j  reiknad  og 
til  skipat  jordina  tungard  fyrir  sextan  hundrud.  reiknudum 
uær  og  þessa  jordina  j  hennar  mala  epter  þui  sem  hann 
hafde  til  skipat  og  þar  til  frida  peninga  og  ofrida  j  adur 
skrifud  niutiger  hundrada.  enn  stulla  þordarson  rettiliga 
mega  ut  luka.  Og^)  til  meire  audsyningar  og  stadfeste  hier 
vm  settum  uær  fyr  nefnder  menn  uor  jnsigle  fyrir  þetta 
bref.  skrifad  j  sama  stad  og  are.  deige  sidar  enn  fyr  seig- 
er^). 


249.  38.  Maí  1493.  á  He!gafelli. 

Helgi  Þorvaldsson  og  kona  hans  selja  Haldóri  ábóta  á 
Helgafelli  jarðirnar  Borg  og  Laxárdal  á  Skógarströnd  fyrir 
lausafé. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  PétursFonar  í  4to,  kall- 
aðri  Ye,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600,  nú  i  Lands- 
skjalasafni  94.  Ágrip  af  bréfinu  er  í  AM.  252.  4to.  ble.  44;  AM.  430.  4to 
bls.   3,    og  Apogr.    1590,alveg  ónýtt. 


^)  Svo  hér.    2)  þ.  e.  29.  Maí, 


1493.  .  HELGAFELLSKLAUSTR.  185 

Bref  fyrir  Borgum  og  LaxdrdaL 
Þad  giorum  vier  Einar  Þorolfsson.  Þorleifur  Ormsson. 
Magnus  Halldorsson  og  Ormur  Hakonarson  godum  monnum 
kunnugtt  med  þessu  voru  opnu  brefi.  þa  lijdit  var  fra  hing- 
adburd  vorz  herra  1493.  a  Helgafelli  j  Helgafellzsueit  þridiu- 
daginn  næstan  epter  buijtasunnu  vorum  vier  j  hia  saum  og 
heyrdum  d  ord  og  handaband  þessara  manna  af  einne  dlfu 
herra  Halldorz  Abota  a  Helgafelli.  enn  af  annari  alfu  Helga 
Þorvalldssonar  ad  so  fyrir  skildu.  ad  greindur  Helgi  Þor- 
valldsson  selur  Abota  Halldore.  og  hanz  Hwstru.  ij  jarder. 
er  so  heita  Borg  og  Laxardalur.  er  liggur  a  skogarstrond. 
j  Eyrar  kirkiu  sokn  til  æfinligrar  eignar.  med  ollum  þeim 
gognum  og  giædum  sem  greindum  jordum  fylger  og  fylgtt 
hefur  ad  fornu  og  nyiu  og  greindur  Helgi  var  fremst  eig- 
andi  ad.  epter  fodur  sinn  og  modurbrodur.  Hier  j  mot  gaf 
fyrskrifadur  Halldor  (aboti)  fyrskrifudum  Helga  v  kyr  ogv 
asaudar  kugilldi.  ij  hesta  fyrir  ij  kugilldi.  iijc  j  gielldum 
saudum.  edur  asaudar  kugilldi.  huort  sem  abotinn  villdi 
"helldur  Iwka.  og  þar  til  iiij  halfstyckissklædi  fyrir  iiijc. 
xij  stikur  liereptz  fyrir  jc.  ij  tunnur  miolz  fyrir  jc.  xxx 
asmundar  annarz  hundradz  fyrir  jc,  Lofadi  adur  greindur 
Helgi  ad  suara  Lagariptingum  a  jordinne.  enn  Aboti  Hall- 
dor  halldi  til  laga. 

og  thil  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


250.  [1493]. 

Helgi  Þorvaldsson  kvittar  Haldór    ábóta    á    Helgafelli    um 
andvirði  Laxárdals  og  Borga. 

Eptir  Bkjalabók  nú  í  Landsskjalasafui  94,  úr  safni  J6ns  háyfirdómara 
PéturBSonar  (í  4to)  með  bendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Annad  Bref  (fyrir  Borgum  og  Laxdrdal). 

Þad  giore  eg  Helgi  Þorvalldsson  godum  monnum  kunn- 

ugtt  med  þessu  mijnu  opnu  brefe  ad  eg    medkiennunst.    ad 

eg  hefi  fulla  peninga  vpp  borid  af  Abota  Halldore  fyrer  þær 

ij  jarder  er  eg  sellda  honum,  sem  so  heita.  Borger  og  Lax- 


186  KVITTUNARBEÉF.  1493. 

cLrdalur.  er  liggur  a  Skogarstrond  j  Eyrarkirkiu  sokn  sem 
mier  vel  anægier.  og  j  kaupi  ockru  var  skilid.  og  þui  gief 
eg  adurgreindur  Helgi  Abota  Halldor  olldungiss  kuittan  og 
akiærulausan  vm  allt  verd  fyrir  adurgreindar  jarder  fyrir 
mier  og  ollum  mijnum  epterkomendum. 
og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


351.  8.  Júní  1493.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  kvittar  Jón  Jónsson,  er  kallaðr 
er  hjálmr,  um  greiðslu  á  prófentugjaldi  íyrir  Þórunni  Gísla- 
dóttur  konu  sína  til  Skálholtsstaðar. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  28,  b.  frumrit  á  skinni,  sem  var  orðið  tíl  skemda 
fáið  á  dögum  Árna  MagnúBBonar.—  AM.  Apogr.  2371  eptir  Skálholts- 
frumritinu  „accuratissimé".  Skalla  þá,  sem  þá  voru  dottnir  á  frumritið, 
fylti  Árni  eptir  afskript  frá  c.  1680  með  hendi  séra  Bjarna  Hallgríms- 
sonar  í  Odda,  er  gerð  var  meðan  írumritið  var  enn  heilt.  Sbr.  prófentu- 
bréf  frá  13.  Maí  1493  (Nr.    244),  sem  stungið  var  saman  við  þetta  bréf. 

kuittuoarbref. 
Vær  st[epha]n  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  gior- 
um  godum  monnum  kuneckt  med  þerssu  voru  opnu  [brefi  a]d 
jon  jonsson  er  kalldr  er  hialmr  hefer  luckt  heilagri  skal- 
holltz  kirkiu.  oss  [og  vo]rum  radzmanne  j  skalhollti  j  pro- 
uentu  þorunar  gisladottr  konu  sínar  suo  vo[rdna]  peninga 
sem  hier  seger.  jn  primis  atta  kyr.  siau  asaudar  kugiUde. 
gamallt  na[ut  i  t]uau  hundrut.  tuau  aaut  fiogra  vetra  firir 
tuo  hundrut.  tolf  sauder  gamler  j  tuð  h[undrut].  hest  og 
hross  j  tuð  hundrut.  xij.  fiordunga  ketill  sterkr  og  nyr  j 
tuð  hundrut.  [fim  v]oder^)  vadmals  j  tuo  hundrut  og  þar  til 

*)  Árni  ætlar  að  afskript  eéra  Bjarna  hafði  iesið  alt  rétt,  sem  i 
bréfið  vantaði,  þðgar  Árni  lét  afskrifa  það,  og  segir:  „Þad  stærsta  dubi- 
um  kynni  giörast  um  /?m  voder  vadmals  i.  ijc.  enn  þad  er  ad  vísu  riett, 

þvi  i  þa  daga  gillte  1.  alin  vadmals    2.  alner  landaura 24 

5 
120 

24.  alner  eru  i  vod  ^ífaF 


1493.  TRANSSKRIPT.  187 

eitt  hundrat  j  þarfligum  peningum  sem  oss  næ[ger  u]el  ad 
taka  og  þar  til  þriar  vetter  smiors  j  tuo  hundrut.  þui  gior- 
um  vær  greindan  jon  og  adurnefnda  þoruiie  ollungis  kuitt 
og  akiærulaus  vm  alla  fyrskrifada  peninga  fyrir  oss  og  vor- 
um  eptirkomendum  kirkiunnar  formonnum  j  skalhollti.  Og 
til  sannenda  hier  vih  letum  vier  festa  vort  jnsigli  firir  þetta 
bref  vndir  eins  jnsiglad  med  prouentubrefinu.  Skrifat  j 
skalhoUti  feria  secunda  post  dominicam  sancte  trinitatis. 
anno  domini  CDcdxciij. 


253.  5.  Júní  1493.  á  Hölum. 

Tbanskript  af  bréfum  um  Miklabæjarmál. 

BÍBk.  3.  Fol.,  bls.  234    &   242,    bréfabók   frá  Hólum    rituð    1641— 
1642. 

Doms  Bref  a  Eyrarlandi(!) 
Þad  giorum  vier  Gudmundur  Jonason.  Gudulfur  Magn- 
usson.  Halldor  Ormsson.  og  Eyrikur  Sigmundsson  prestar 
Hola  Biskups  dæmiss  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  Brefe.  ad  vær  saum  og  ýferldsum  oll  þesse  epterskrif- 
ud  Bref  so  latandi  ord  epter  ord  sem  hier  seiger  med  heil- 
um  og  hangandum  innsiglum.  [Hér  koma  átta  skjöl  um  mál  Béra 
Sigmundar  Steindórasonar: 

1)  Eyrarlandsdómr  27.  Júní  1474,  DI,  VI,  Nr.  65. 

2)  T^rskurðr  Ólafs  bískup^  uppá  bann  28.  Júdí  1474,  DI,  V,  Nr.   668. 

3)  Bréf  frá  16.  Marts  1475.  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  691. 

4)  Bréf  frá  27.  Okt.  1474.  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  680. 

5)  Bréf  frá  9.  Apríl  1476.  Dipl.  Isl.  VI,  Nr.  70. 

6)  Bréf  írá  13.  Dec.  1479.  Dipl.  Isl.  VI.  Nr.  230. 

7)  Bréf  frá  11.  Júli  1478.  Dipl.  Isl.  VI,  Nr.  141. 

8)  Bréf  frá  20.  Aug.  1479.  Dipl.  Isl.  VI.  Nr.  219]. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  íyrrnefnder  prest- 
ar  voT  jnnsigle  fyrer  þetta  transskriptar  Bref.  er  skrifad 
var  a  Holum  j  Hiailtadal  in  vigilia  corporis  christi  Anno 
domini  m^.  cd**.  xc*^.  tertio. 


188 


SKÍNNÞÚFUBKÉF.  1493. 


358.  33.  Júní  1493.  á  SJáyarborg:. 

RuNóLFB  Guðmundsson  selr  Símoni  Pálssyni   jörðina    Skinn- 
þúfu  fyrir  tuttugu  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXVIT,  23,  frumrit  á  skinni.  Ártalið  hefir  misritazt 
eitthvað  í  upphafi  og  síðan  vcrið  leiðrétt,  svo  að  nó  er  nokkuð  óvist, 
hvernig  lesa  skuii,  nema  hvað  m^  cccc  Ixxx  (1480)  er  skýrt,  en  vafinn 
er  um  hvað  þar  á  eptir  kemr.  í  bréfaregistri  Grunnavíkr-Jóna  er  eagt,  að 
ártalið  sé  eitt  af  þrennu  1480,  1490  cða  1483.  Árni  Magníisson  segir 
„Scriptum  íuiese  primo  videtur  Ixxx.  z  Ixxx.  ar  sidan  raderad,  og  sett 
Ixxxx.  í  stadenn".  En  í  „Copiubokar  Registre  med  hendi  Jons  M(agn- 
us)  B(onar)"  segir  Árni  að  staðið  faafi  ártalið  1483;  uó  sýnist  það  helzt 
eigi  að  lesast  1493  eins  og  Árni  segir.  Utan  á  bréfinu  stendr  með  all- 
gamalli  hendi  „1480". 

vm  skintufíí^). 
Þaadh  geýrum  vid  arne  þorarensson  ok  sigurdur  ionson 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  okkrv  opnu  brefe  ad 
þar  vorum  vid  ihia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband 
þessara  manna  runols  gudmunsson(ar)  [af  eirne  alfu^)  ok 
simunar  palssonar  af  annar(e)  ad  sua  íirer  skildu  ad  fýr 
nefndr  runolbr  seUde  adr  greÍHdum  simone  iordena  er  sua 
heiter  skinþufa  er  liggur  í  skagaíirde  i  glaumbæar  kýrkiu 
sokn  til  ful(l)rar  eignar  med  ollum  þeim  gognum  ok  gæd- 
um  sem  greindre  iordu  filger  ok  fýlt  hefur  ad  fornu  ok 
nýu  ok  hann  vard  fremst  eigande  ad.  skýllde  tittnefndr  si- 
mun  gefa  adr  greindum  runolbe  vid  fyrnefndre  iordu  xx 
hundrud  í  fridum  peningum  ok  friduirdum.  skyllde  simtín 
hallda  iordune  til  laga  en  þrattnefndr  runolbur  suara  laga- 
riptingu.  for  þesse  gerni(n)gur  fram  aa  siofuarborg  i  skaga- 
firde  sunnudagin  n^sta  firer  ionsmessu  babtista  þa  lidit  var 
fra  hingadburd  vors  herra  ihesu  kristi  CD^  cccc  Ixxx[x  ok 
þriu  ar^).  Ok  til  saninda  hier  vm  settum  uid  fir  skrifader 
menn  okor  insigli  firer  þetta  iardarkaups  bref  er  gertt  var 
i  sama  stad  dege  ok  are  sem  fir  seigier. 


^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  ^)  [á  spássíu  og  ekki  vísað  inn 
^)  [þriu  er  skýrt,  hitt  er  óskýrt,  ea  þó  eins  og  það  eigi  að  vera;  x  Sl 
(=  1493). 


149^.  NORDURREYKm  OG  ÖALTARVÍK.  189 

354.  35.  Júní  1493.  í  Engey. 

Páll  Brandsson  selr  Sigurði  Filippussyni  jörðina  Norðrreyki 
í  Mosfellssveit  fyrir  jörðina  Galtarvík  á  Akranesi  og  lausa- 
fé  að  auki. 

AM.  238.  4to.  bl8.  23  (Bessastaðabók),  skr.  c.  1570.    —    JSig.    143. 
4to.  _  AM.  Apogr.  1807. 

Bref  vm  nordr  Reykir  oc  ytra  Galtarvik. 

Þat  giorvm  vier  Magnus  Arnason.  Eyolfur  Hellgason. 
Jon  Magnvsson  oc  Kare  Þorgisson^)  godvm  monnvm  kvnnigtt 
med  þessv  minv^)  opnv  brefe  arvm  epter  gvdz  byrd  ClO.  cccc. 
Ixxxx  iij  ar  aa  þridiv  dægenn  næsta  fyrir  Petvrs  messo  oc 
Pals  vm  svmmared  j  Eyngey  aa  Kollaíirde  vorvm  vier  j  hia 
savm  oc  lieyrdvm  aa  ord  oc  handaband  þessara  manna  af 
einne  alfv  Pals  Brandzsonar  enn  annare  Sigurdar  Filippus- 
sonar  at  svo  fýrer  skiUdv  at  nefndvr  Pall  sellde  greindvm 
Sigvrde  jordena  nordvr  Eeyker  er  liggur  j  Mosfelltz  kirkiv 
sokn  til  fvllrar  eignar  oc  frials  forrædis  med  ollvm  þeim 
gognvm  og  giædvm  hlvtvm  oc  hlvnnendv[m]  sem  advr 
nefndur  Pall  vard  fremst  eigande  at  oc  kvinna  hans  jnge- 
biorg  þorvardzdotter. 

Hier  j  mote  gaf  fyrnefndur  Sigvrd[vr]  Filifsson  titt 
nefndvm  Pale  jordena  ytri  Galltarvik  at  Akranese.  er  ligg- 
ur  j  Garda  kirkiv  sokn  med  ollum  þeim  gognvm  oc  giæ.d- 
vm.  hlvtvm  oc  hlvnnendvm  sem  greindre  jordv  fyllger  oc 
fylgtt  hefur  at  fornv  oc  nyiv  oc  sem  opt  nefndur  Sigvrdvr 
vard  fremst  eigande  at.  reiknvdunst^)  þessar  jarder  med 
þvilikvm  dyrleika  Reyker  fyrer  xxxc  enn  Galltarvik  fyrir 
xvjc.  hier  aa  millvm  skyllde  greindur  Sigvrdvr  gefa  greind- 
vm  Pale.  v.  malneytv^)  kvigilde.  tven  tyge  oc  tvohestafyr- 
ir  vjc  oc  vjc  j  varninge  oc  gvlldvzt  þessir  peningar  þar  j 
sama  stad.  tvenn  tyge.  ij  hestar  oc  j  halfstycke  klædis. 
pottvr  oc  kietel  fyrir  ixc-  alltt  saman.  skyllde  hvor  greind- 
ra  manna  hallda  til  laga  enn  svara  lagariptingv  þeim  er 
sellde. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefnder   menn 

*)    Svo. 


190  GUDMUNDARPEKINGAR.  1493. 

vor  insigle  fyrir  þetta  jardar  kavps   bref  er  skrifad   var  j 
sama  stad  are  oc  deige  sem  fýr  seigir. 


255.  26.  Júlí  1493.  á  Bessastöðum. 

DóMR  tuttugu  og  fjögurra  manna  útnefndr  á  Öxarárþingi  af 
Finnboga  lögmanni  Jónssyni  og  Helga  lögmanni  Oddssyni 
um  ákæru  Pétrs  hirðstjóra  til  Andrésar  Guðmundssonar  um 
aðtekt  á  Guðmundarpeningum. 

Landsb6kasafnl22.4to.,  bls.  377—379,  skr.  c.  1790.— Landsbókasafa 
6.  Fol.,  bis.  235,  skr.  c.  1680  (samhljóða  ágrip  og  í  122,  en  ritiiáttr  nær 
öllu  lakari). 

Alþingis  Domur  um  ólöglega  Peninga 

adtekt  Andresar  Gudmundssonar 

efter  sinn  Podur. 

Dæmdur  af  Logmonnunum  bádum  Fimboga  Jonssyne 
og  Helga  Oddssyne  á  almennelegu  Oxararþinge  og  24  Doma- 
mönnum  um  þá  akiæru  Petur  Hirdstiore  og  Hofudsmann 
yfer  allt  landed  þar  kiærde  til  Andresar  Gudmundssonar  ad 
hann  hefde  teked  ad  sier  nockra  peninga  af  Gudmundar 
peningum  og  bei(d)de  þar  og  krafde  Dom  upp  á  hvort  þess- 
er  peningar  være  rett  tekner  edur  ei.  svo  og  hvorra  svara 
edur  sekta  fyrrgreindur  Andres  yrde  þar  skylldugur  fyrer 
þar  sem  þeir  voru  ádur  utlæger  lyster  og  under  kongsins 
Vernd  og  Forsvar.  Nu  saker  þess  ad  Andres  Gudmunds- 
son  liet  þar  lesa  fyrer  oss  morg  Bref  bæde  transscriptum 
ut  af  mins  Herra  Kongsens  brefum  og  morg  önnur  skilrike 
med  gódra  manna  Jnnsiglum  þau  sem  oss  litust  honum  miog 
til  bata  uppá  fyrroefnda  peninga.  hins  og  annars  ad  Andres 
var  þar  ecke  loglega  fyrer  kalladur  hvorke  med  stefnu  nie 
underlage  þá  leitst  oss  siálf  logiii  i  mote  mæla  ad  vier  legd- 
um  fullnadarDóm  uppá  fyrrnefnda  Peninga  i  þad  sinn. 

Jtem  i  annare  grein  stendur  so  i  vorum  Landslogum 
ad  eingen  vor  skal  fyrer  odrum  taka  og  ecke  skuluni  vier 
oss  ad  gripdeildum  giora  og  dóms  er  hvor  verdur  fyrer  sinu 


1493.  JÓDÍSARSTAÐIR.  191 

ad  hafa.  og  fyrer  þessar  greiner  og  fleire  adrar  ad  Logeii 
fyrerbioda  Eán  og  gripdeillder  þvi  dæmdum  vier  ad  þesser 
peningar  skylldu  standa  otekner  fyrir  hvorium  manne  og 
þeir  skylldn  standa  hid  nærsta  ár  effterkomanda  án  Klðgun- 
ar  edur  Kiæru  utaii  minn^)  Herra  Kongurenn  giore  þar 
adra  skipun  á  effter  þvi  sem  þad  bref  utvisar  sem  fram  var 
skrifad  til  mins  Herra  Kongsens  Náda^)  nú  fyrer  tveimur 
árum.  Enn  hvor  sem  gripur  edur  tekur  þessa  peninga  án 
Dóms  edur  Laga  svare  sliku  fyrer  sem  Logeii  utvisa. 

Samþyckte  þennan  vorn  Dom  med  oss  fyrrnefnder  Log- 
menn  hvorier  ed  sin  Innsigle  settu  med  vorum  Innsiglum 
fyrer  þetta  Domsbref  hvort  skrifad  var  á  Bessastodam  a 
Alfttanese  Fostudagenn  nærstan  fyrer  Festum  sancte  Olai^) 
Regis  1493  [ar^). 


356.  33.  Agúst  1493.       í  Nesi  í  Aðaldal. 

YiTNisBUEBR,  aö  Jódísarstaðir  í  Skriðuhverfi  hefði  ekki  verið 
seldir  með  landeignarítölu  fyrir  austan  Mánalæk. 

MSteph.  27.  4to.,  bls.  472—473,  skr.  c.  1730. 

Þad  giorum  vier  EigiU  Magnusson.  Paall  Simonarson. 
Ari  Eireksson.  Þolleifur  Helgason  godum  mðnnum  vitanlegt 
med  þessu  voru  opnu  brefe  ath  þar  vorum  vier  j  hid  sdum 
og  heyrdum  d  ath  þorsteirn  lodwiksson  handfeste  Magnuse 
Þorkielssyne  so  felldann  vitnesburd.  ad  Hrafn  Brandsson 
hefde  alldrej  sellt  Tumase  Sveinbiarnarsyne  landeignar  jtðlu 
fyrer  austann  McLnalæk  med  Jodijsarstodum  j  Skriduhverfe. 

hier  effter  sagdest  firrnefndur  þosteinn  lodviksson  fuil- 
ann  bokareijd  skíUde  sveria  nær  sem  ddurnefndur  Magnus 
Þorkielsson  viUde. 

Og  til  sanninda  hier  umm  settum  vier  firruefnder  menn 
vor  jnnsigle  fyrer  þetta  vitnesburdarbref  er   skrifad    var   j 


*)  6;  eirn  122  «)  6;  Nádar  122.    »)  Olam  6.    *)  [b.  v.  6. 


192  FRAMFÆRSLTJDÓME.  1493. 

Nese  j  Adaldal  fimtudagienn  næstann  fyrer  Laurensiua 
messu  þa  ed  lided  var  fra  hingadburde  vors  herra  Jesu 
Christi  þusund  cccc.  1x1.  3.  cLr. 

Og  til  meire  stadfestu  hier  umm  setta  eg  offtnefndur 
þorsteirn  lodvikssoa  mitt  jnnsigle  med  firrgreindra  manna 
jnnsiglum  fyrer  þetta  vitnesburdarbref  er  skrifad  var  j  sama 
stad  dege  og  are  sem  fyrr  seiger. 


357.  21.  Október  1493.  á  Hóium. 

Transskkiptaebbéf. 

AM.  Fasc.  XXXI,  16,    frumtransBkriptið  á  skinni.    Anuað   innaiglið 
er  dottið  frá.  —  Apogr.  3345. 

Þath  giorum  vid  gvdmvndr  kollason  ok  halldor  orms- 
son  prestar  holabiskupsdæmis  godvm  monnum  viturligt  med 
þessv  ockrv  opnu  brefi  ath  vid  hofvm  seid(!)  ok  yferlesit 
bref  med  hangandvm  ok  oskoddvm  innciglvm  suo  latanda 
ord  efter  ord  sem  hier  seiger 

[Hér  kemr  bréf  Sveins  Guðmundssonar  um  Kryddhól  frá  18.  Janúar 
1492,  DI,  VII,  Nr.  173]. 

Ok  til  sannenda  hier  (vm)  settvm  vid  fýr  nef(n)der 
prestar  ockr  inncigle  fyrir  þetta  transkriftarbref  skrifat  aa 
holum  j  hialtadal  manodagin  næst(a)  efter  luce  ewangeliste 
anno  domini  ClO^  cd^  xc^  tercio. 


358.  11.  Nóvemlber  1493.  á  Hólum. 

DóME  tólf  klerka  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
kærur  biskups  til  síra  Hallkels  Guðmundssonar  um  afmörk- 
un  á  einni  á,  sauðatöku  og  prófenturof. 

AM.  Fasc.  XXXII,  1,  frumrit  á  skinni.    Af  10  innsiglum  eru  nú  6 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3349. 


1493.  HALLKELSMÁL.  193 

Domur  vm  sira  ÞorkieP). 
Þ>at  giorum  ver   andiess   ionsson    radzmadur   heilagrar 
holakirkiu.  gudmundur  ionsson.  gudmundur  koUason.  gudwlf- 
ur  magnusffon    eirikur  sigmundsson.  halldor  ormsson.  magn- 
us  þorgrimsson.   ingemundur   ionsson.    sigurdur    ionsson    og 
gotskalk  niculasson    prestar.    einar    þorvalldzsson    og    suein 
vilialmsson  diacknar  holabiskupsdæmiss  godum  monnum  vit- 
urligt  med  þessu  vorv  breíi  at  þa  er  lidit    var    fra    hingad 
(burd)  vorss  herra  iesv  christi  CDcdxc  og   iij    ar*)   i    storu- 
stofunne  a  holum  worv  ver  i  dom  nefnder  af  vorum  virdu- 
ligum  herra  og  andaligum  fodur  olafui  med  gudz   nad  bisk- 
upi  a  holum  at  dæma  vm  þa     akæru  sem   biskupin    kærdi 
til  sira   halkellss   gudmnndzssonar.     Dæmdu   ver   stefnuna 
logliga  þui  at  sira  halkell  kendizt  hana    sialfur    og    hann 
logliga  fyrir  kalladan  hier  i  dag.  en   i   fyrstu   grein    er   í 
stefnvnne  stod  og  biskupin  kærdi  til  sira  halkellsá  at  hann 
hefdi  haft  og  tekit  fra  haldore  þorgrimssyne  eina  a  og   af- 
merkt  hana  og  vilt  svo  heimild  a  henne  vtan  hanss   vitord 
og  vilia  og  eignat  ser.  kom  þar   og   fram   bref  og   incigle 
haldorss  þorgrimssonar  fyrir  oss  suo  latanda  at  hann   hefdi 
sott  med  vottvm  til  fiar  siia  halkelss  eina  a  er  hann  sagd- 
izt  eiga  en  i  sambandi  var  vid  eina  a  sira  halkelss.  þui  at 
tilkalladre  gudz  nad  dæmdu  ver  fyrskrifader  kennimen  hall- 
dor  þorgrimsson  skylldvgan  at  leida  tuav  loglig  (vitni)  sem 
hann  vænist  i  sino  brefi  vm  þessa   saumv    a   nu    a   næstre 
prestastefnv  og  svo  dæmdv  ver  sira  halkell   skylldugan    at 
fara  sem  logliga  stefndan  a  þessa  somv  prestastefnv  at  for- 
svara  sitt  mall  med  profwm  og  skilrikivm  vnder   þan    dom 
sem  þar  verdur  yfuer  nefndur.  en  vm  þa  adra  sauck    er   i 
stenfnvnne^)  stod  vm  þa  xij  saude  er  hann  skylldi  haft  (hafa) 
vr  hvnavatzþingi  dæmdu  ver  sira    halkell    skylldugan     at 
færa  sig  vndan  med  logum  a  næstu  prestastenínv^)  ella  standa 
þar  strax  dom  ef  honum  fellz  eidurinn.    en   vm   þd   þridiv 
grein  er  biskupin  kærdi    til   sira   halkellss   at   hann   hefdi 
eigi  halldit  sitt  profuentubref   at   hann    skylldi    ganga   til 

*)    Svo  utan  á  bréfinu  með  hendi  írá    17.    öld;    rétt:   Hallkel.      ^) 
Eingiu  dagaetning  i  bréfinu.    ^)     Svo. 

Dipl.  isl.  vn.  B.  13 


194  NÚPSBRÉF.  1493. 

koorss  huern  dag  helgan  og  seigia  iij  messur  j  hverri  viku 
dæmdu  ver  sira  halkell  skylldugan  at  giallda  heilagre  hola 
kirkiu  iij  merkur  vppa  hvert  ar  er  hann  hefuer  eigi  til 
koorss  gengit  og  han  kan  eigi  afbata.  en  vm  þær  voder 
XX  og  eina  er  hann  reiknar  vppa  kirkivna  og  biskupin  og 
seiger  rangliga  fyrir  sier  halldit.  dæmdum  ver  optnefndan 
sira  halkel  skylldugan  at  syna  sitt  proventvbref  innan  halfss 
manadar  at  heyrdum  dominvm  hvort  han  ætti  þær  voderat 
hafa  eda  eigi.  en  ef  hanss  bref  giorer  þeirra  voda  aungua 
grein  þa  dæmdu  ver  tratneíndan^)  sira  halkell  skylldvgan  at 
gialda  ix  merkur  biskupinum  og  xv  merkur  hellagre  hola- 
kirkiu  fyrir  þa  orykt  og  ranga  lysing  er  hann  hafdi  haft 
og  lyst  bædi  a  biskupin  og  kirkivna.  skulv  þessir  peningar 
lukazt  at  næstvm  fardogum  biskupin(ura)  edur  hanss  vm- 
bodzmane  heima  a  holvm  at  heyrdvm  dominvm.  var  þessi 
vor  domur  vpsagdur  a  favstvdagin  nestan  fyrir  marteinss- 
messo.  Og  til  sannenda  hier  vm  settvm  ver  adurnefnder 
kennimen  vor  incigle  fyrir  þetta  domsbref  er  giort  var  a 
sama  stadi  og  are  en  þrimvr  dogvm  seinna  en  fyr  seigir. 


259.  28.  Nóvember  1493.    | 

20.  Maí  1494.        \  ^   ^i^^^yrum. 

Kaupbréf  Ásgríms  ábóta  á  Þingeyrum  og  Jóns  bónda  Sig- 
mundssonar  um  jarðirnar  Efranúp  i  Núpsdal,  Melrakkadal  í 
Víðidal  og  Hrís  með  tilgreindum  ítökum  og   landamerkjum. 

Bréf  þetta  er  hér  tekið  eptir  fjórum  afskriptum:  a)  gömal  afskript 
og  lasin  frá  c.  1640,  gerð  í  Hónavatnsþingi  og  etaðfest  af  Illuga  Jóns- 
eyni  og  Rafni  Bessagyni;  b)  afskript,  sem  eg  íékk  frá  séra  Arnljóti  1896, 
gerð  eptir  frumritinu,  sem  þá  var  til  og  með  tveim  beilum  innsiglum 
og  hinu  þriðja  með  „nýrri  festingu  styrkt",  staðfest  i  Viðidalstungu  31. 
Marts  1703  af  Jóni  Eiríkssyui,  Teiti  Eiríkssyni  og  Ögmundi  Ögmunds- 
syni;  c)  önnur  afskript  einnig  frá  1703,  gerð  18.  Júní  á  Efra-Nápi  í 
Miðfirði  „epter  sijnum  original",  og  Btaðfest  af  Helga  JónBsyni  og  Árna 
Guðmundssyni;  d)  AM.  Apogr.  408,  og  er  bú  afskript  gerð  11.  Júní  1724 
að  KoUsá  við  Hrótafjörð  og  staðfcBt  af  Páli  SigurðBsyní  og  Stígi  Ara- 
syni,  og  rita  þeir  eptir  afskript  gerðri  5.  Júni  1705  á  Núpi    í   Miðfirði, 

^)    Sto. 


1493.  NÚPSBRÉF.  195 

Btaðfestri  af  Helga  Jónssyni,  Árna  GQðmnndeByni,  Páli  Jðnssyni,  Jóni 
Bjarnaeyni,  Guðmundi  Þorsteiassyni  og  Skúla  Þorbjðrnssyni;  segjast  af- 
Bkrifararnir  1705  rita  eptir  frumritinu  á  kálfskinni  hjá  þeim  bræðrum 
Jóni  eldra  og  Teiti  Eiríkssonum.  Á  þessa  afskript  (1705)  hefir  Gott- 
róp  ritað:  „Framlagt  og  auglyst  firir  Rettenum  a  torfustada  heradz- 
þijnge  festudaginn  þann  ISda  Junij  Anno  1723  vitnar  J  Christopher 
Gottorp'^  Neðan  við  afskriptina  frá  1724  er  ennfremr  ritað,  að  þvi  er 
ætla  má  með  hendi  Gotírúps:  „Originai  þessa  (briefs)  hygg  Eg  sie  in- 
tercideradur,  þui  sagdist  Jon^)  hann  hafa  iatid  hann(!)  Copera  ad  iitt 
læs  verid  hefde.  enn  þad  hefar  og  so  verid  gott  skial".  Hér  er  fylgt 
rithætti  þeim,  sem  er  í  b,  þvi  að  gamla  afskriptin  (a)  er  ekki  vel   góð. 

Copium  af  kaupbrefum  um  Nup  i  Nupsdal  1493^). 

Þeim  gödum  monnum  sem  þetta  brief  sid  edur  heira 
senda  Þorsteirn  prestur  Jönsson.  Arne  Jönsson.  hdkon 
eigilsson.  Sigurdur  Jvarsson  og  Þorgnjmur  Olafsson  kuediu 
gudz  og  sijna.  kunnugt  giorande.  ad  þa  er  lidid  var  frd 
hijugad  Burd  vors  herra  Jesu  Christi  þusvnd  fiogur  hund- 
rud  mjutijer  og  þriu  dr  vorum  vier  þar  j  hid.  sdum  og 
heirdum  d  þijngeýrum  j  hunavatnzþijnge  fimtadæginn^) 
næsta  firir  andresmessu.  ad  þeir  toku  hondum  saman.  af 
eirnre  dlfu  herra  [dsgrijms  dböta*)  d  þijngeýrum  med  vit- 
and  og  samþicke  hans  conuentubrædra.  enn  af  annare  [Jons 
bonda  Sigmundssonar*).  med  samþicke  Þorgierdar  Oddzdött- 
ur  konu  hanz.  ad  suo  firir  skilldu.  ad  nefndur  Jön  sellde 
dböta  dsgrijme  og  vnder  klaustrid  d  þijngeýrum  med  fuUu 
handabande  jordina  Melrackadal  er  liggur  j  vijdedal  j  ds- 
geirsdr  kirkiusokn.  og  þar  til  adra  jðrd  er  heiter  j  hrijsum. 
er  liggur  j  sama  dal  j  vijdedalstungu  kirkiusokn. 
med  ðUum  þeim  gðgnum  og  giædum  sem  ddur  greindum 
jðrdum  filger  og  fylgt  hefer  ad  fornu  og  ad  nýu.  og  Jön 
hafde  fremst  eigande  ad  ordid.  og  hier  med  þriar  kyr  og 
sið  dsaudar  kugiUde  og  þar  til  fiogur  hundrud  j  þarflegum 
peniJDgum.  Sagde  ddur  nefndur  Jon  ad  jordeii  Þorkelshuoil 
ætte  sex  vikna  beit  vpp  j  jordina^)  dal.  enn  jðrdin  Mel- 
rackadalur  ætte  halfs   radnadar   teig   ofan   d   Þorkelshuols 

*)  Þ.  e.  Jón  Eiriksson  á  Núpi.  ^)  a;  Jardakaupzbriefz  Copia  fyrer 
Efra  nupe.  melrackadal  og  Hrijaum  vtskrifud  Anno  1703,  b.  *)  d;  fimtu- 
d.  a,  b,  c.    *)    [Svo  öli.    ^)  sl.  d. 

12* 


196  NÚPSBRÉF.  1493. 

eingiar.  enn  hier  )  möt  gaf  dsgrijmur  dböte  jordina  efra 
nup  j  nupsdal  er  liggur  j  midíiardarhrepp  med  ollum  þeim 
gðgnum  og  giædum  sem  ddurgreindum  nupe  íilger  og  íilgt 
hefer  ad  fornu  og  nýu.  og  klaustrid  a  Þijngeýrum  hafde 
fremst  eigande  ad  ordid.  med  þessum  kirkiugössum.  litla 
tunga  firir  tolf  hundrud.  fim  hundrud  j  reka  vnder  Skrid- 
nisenne^)  j  bitru.  tuo  asaudar  kugillde^).  tuo  hundrud  frijd. 
Þetth  jnnaii  kirkiu.  kalek.  mcssuklæde.  ddvijds  saltare.  enn 
firir  þan  kirkiugöss.  sem  fallid  hafa  sijdan  formenn  Þ'jng- 
eyraklausturs  dttu  ad  suara  kirkiunne  d  Nupe.  lugte  dböte 
dsgrijmur  opt  nefndum  Jöne  suo  heitande  jarder.  er  þar 
liggia  j  dalnum.  nialstade.  bardastade.  dadastade  og  þuerd. 
Skillde  dböte  dsgrijmur  af  sier  ad  suara  nockru  firir  firnd 
kirkiunnar  d  Nupe  eda  hennar  kirkiugöss  framar  enn  nu 
er  sagt.  Sagde^)  dböte  dsgrijmur  ad  efre  nupur  ætte  torf- 
skurd  j  nedra  nups  jord  suo  sem  þarf.  og  tueggia  mdnada*) 
beit  ollum  [jnnefienade^).  enn  nedrc  nupur  hier  i  möt  gelld- 
fiar  rekstur  fram  d  0nundarfitiar  og  huannskurd  og  grasa- 
lestur.  Landamerke  j  millum  nupanna.  rædur  dshölsgil^) 
nedan  vr  nupsd  og  vpp  j  Maratiorn').  þadan  og  jfer  j  nups- 
vatn  og  suo  til  fidllz.  firir  austaii  nupsd  rædur  riupnadæl 
og  riettsyne  vpp  j  merarhamra  og  suo  epter  steinaheide^) 
og  fram  j  brædur.  suo  riettsyne  austur  j  Kastala.  þd  ræd- 
ur  Þorvalldsd  frain  j  Þorvalldsvatn.  suo  til  möts  vid  adal- 
böl  og  suo  sudur  ad  fialvordum^)  og  mikla  huannstöd  vid 
sunnaiimenn  [j  austurflöa^^)  og  ofan  d  onvndarfitiar  og  gallt- 
arsel  og  riettsýne  heim  j  nupsvatn.  SkiIIde  huor  vm  sig 
hallda  jordunnm  til  laga  sem  [þeir  keiptu.  enn  suara  laga- 
riptijngum  d  þeim  sem  þeir  selldu. 

og  til  sanninda  hier  vin  settum  vier  firr  nefnder  menn 
vor")  jnnsigle  firir  þetta  jardakaupsbrief  giort  var  d  Þijng- 
eyrum  j  hunavatnsþijnge.  þridiudaginn  næsta  epter  huijta- 
sunnu  dre  sijdar  enn  firr  seiger. 


0    c,  d;  Skridinsenne  a,  b.    »)    kuiUde  c.    ^)     skildi   a(!).  *)     a; 

raanadar,  hin.    »)    [fienadi  a;    «)    [asholfBgil  c,  d-,    ')  tion  mara  (!)   a; 

8)  a;  Bteinheide  hin;    »)     fialvördum  6,  c,  d;  fiallvordum    a;     »»)  |-^ust- 
ari  floa  a;    ")    [sl.  a. 


1493.  PKESTHVAMMR  OG  TUNGA.  197 

360.  3.  December  1493.  á  Hólum. 

ÞoESTEiNN  bóndi  Þorleifsson  fær  Ólafi  biskupi  og  Hóladóm- 
kirkju  til  eignar  jarðirnar  Presthvamm  1  Grenjaðarstaða- 
þingum  og  Tungii  á  Tjörnesi  til  fuUrar  eignar,  og  lausafé 
að  auki,  en  biskup  kvittar  Þorstein  um  fjársektir  þær,  er 
á  hann  höfðu  verið  dæmdar. 

AM.  Fasc.  XXXII,  8,  frumrit  á  skinni.    Af  9  innsiglum  eru    nú    4 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3354. 

presthuammur  i  greniadarstadar  kirkiusokn  ok 
tungu(!)  a  tiornnese^) 
Path  giorum  vær  gudmundr  kollason  kirkiu  prestur 
heima  aa  holum.  gottskalk  niculasson.  gudmundr  jonsson. 
gudulfur  magnusson.  magnus  þorgrimsson  ok  halldor  orms- 
son  prestar.  ^^\\\  grimsson.  sijmon  pallsson  ok  soolue  and- 
resson  leickmenn  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro 
opnu  brefe  j  stopplenum  hola  domkirkiu  manudagen  fyrstan 
j  iolafaustu^)  sub  anno  gracie  CD.  cd^.  xc^.  tercio  uorum 
uær  j  hia  savm  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaaband  uors 
uirduligss  faudurss  olafs  med  gudss  nad  biskups  aa  holum 
af  einne  alfu  en  þorsteins  bonda  þorleifssonar  af  annare. 
ath  suo  fyrir  skiUdu  ath  greindur  þorsteinn  feck  biskupen- 
um  ok  heilagre  hola  domkirkiu  til  fullrar  eignar  þessar 
tuær  halfar  jardir  er  suo  heita  presthuammur  er  liggur  j 
greniadarstadar  kirkiu  sokn  fyrir  xvj  huiidrut  med  kristfe. 
ok  tungu  er  liggur  j  husauikur  kirkiu  sokn  fyrir  halft 
þrettanda  hundrad  med  reka  ok  ollum  þeim  gognum  ok 
gædum  sem  greindum  halfum  jordum  fyllgcr  ok  fylgth  hef- 
ur  ath  fornu  ok  nyv  ok  adur  greindur  þorsteinn  vard  fremzt 
eigande  ath  ok  þar  til  xv  hundrud  j  oUum  þarfligum  pen- 
ingum  ok  þar  til  xij  meYkur  kirkiu(nn)e  j  husauick.  skulu 
þesser  aller  peningar  lukast  nv  ath  næstum  fardaugum. 
skal  opt  nefndur  þorsteinn  suara  laga  ripptingum  fyrir 
greindar  halfar  jarder.  £n  biskupen  hallda  til  laga.  hier- j 
mote  gaf  biskupen  þrattnefndan   þorstein    kuittan   um   þan 

*)  Utin  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    *)    Þ.  e.  2.  Dec. 


198  MÖDHUDALR.  1493. 

dom  ok  saker  sem  hann  uard  sectugur  uid  kirkiunar.  hola 
domkirkiu  ok  husauick.  nema  hann  lofade  ath  hallda  þær 
skripter  sem  biskupin  sette  honum.  Ok  til  sanenda  hier 
um  settum  uær  fyr  nefnder  prestar  ok  lcikmenn  uor  jncigli 
fyrir  þetta  bref  er  giort  uar  j  sama  stad  ok  are  degi  sidar 
en  fyr  segir. 


261.  1493. 

Máldagi  kirkjunnar  i  Möðrudal  á  Fjalli,  er  Stephán  biskup 
Jónsson  setti  í  fyrstu  yfirreið  sinni  yfir  Austfjörðu. 

AM.  263.  Fol.  bls.  1,  skr.  1598.  —  AM.  259.  4to.  bl.  136b— 137a 
(ártalslaus),  skr.  c.  1600.  —  Landsbókasafn  107  4to.  bls.  431  með  hendi 
síra  Jóns  Halldórssonar  í  Hítardal  c.  1730:  „Þetta  var  orðrétt  útskrif- 
að  af  máldagdblaði  biskupg  Stepháns,  er  lá  á  Möðrudalskirkjn  Anno 
1645,  undirskriíuð(u)  af  síra  Ólafi  Einarssyni  prófasti  í  Múlaþingi". 
Máldaginn  er  hér  einnig  ártalslaus. 

gamall  maldagi^). 

[Anno  domini  14=93^). 

Mariv  kirkia  oc  heilaga  Petrus^)  Apostula  j  Modrvdal 
a  heima  land  alltt:  med  ollvm  gognvm  oc  gíædvm:  Hvn  a 
skogar  partt  j  vijdivallar  merkivm  hinvm  fremrvm:  oc  sturlv 
flete  j  miUi  tueggia  lækia:  oc  kallazt  Peturs  tvnga:  þat 
skilur  landamerki  millvm  modrvdals  oc  Bvstarsfells:  oc  sion- 
hending  j  gykarnypu*):  vr  læk  þeim  er  fellur  vr  holknaa: 
kirkian  a  allann  gestreidar  hals  austur  ad  þrivordv:  vij 
kapla  gongv:  oc  taka  eigi  vndan  fololld.  yfver  vm  jokvlsda. 
kirkian  a  iiij  kýr  oc  xiiij  kvgilldi:  gelldfiar  c:  ij  hestar: 
eitt  hross.  iiijc^)  j  gamla  Porcionem:  hefur  þar  gefizt  sijdan 
sera  sigurdur  tok  vid  stadnvm  ein  kýr:  þangad  liggia  iiij 
Bæier:  ad  tijvndum  oc  lysitollvm:  hakonarstader:  gyriksstad- 
er:  Brv:  og  kiolstader:  ad  song  og  allri  renttv:  takazt  xij 
avrar  j  songkavp  af  Bænhusenv  a  hakonarstodvm:  vj  aurar 
af  Bænhusinv  a  Eyreksstodvm  og     vj     avrar    eda    maurk 

^)  Modrudalur  259;  Maldaga  Brcf  Stephans  Byskups  um  Modrudals- 
kyrkiu  107.  ^)  Ártalið  hér  leiðrétt;  í  handritinu  atendr  „1093"(!);  [sl. 
269,  107.     8)  Peturs  259.    *)  Svo  einnig  259.    ^)  iijc  259. 


1493.  SKORRASTADIR.  199 

aíf  Bænhusinv  a  Brv:  jtem  porcio  ecclesie  vppa  v  ar  medan 
sera  sigurdur  hafdi  halldid  stadinn.  ij  himdrud:  leizt  skin- 
somvm  monnvm  kirkian  verd:  xiijc:  var  þetta  j  fyrstu 
visiatione  er  biskup  stephan  reid  vm  avstíirdinga  fiordvng. 


363.  1493.  á  Skorrastað. 

MáIíDagi  Skorrastaðakirkju  í  Norðfirði,  er  Stephán  biskup  setti. 

AM.  257.  4to,  skbl.  samtíða.  —  AM.   Apogr.  Nr.  2669.  —  AM.  263. 
Fol.  bls.  10,  skr.  1598.  —  AM.  259.  4to.  bl.  136  a-b,  skr.  c.  1600. 

Stephans  maldage^). 
Jtem  bleif  sira  Magnus  a  Skorastodum  i  Nordfirde 
skylldugur  kirkiunne.  þa  biskup  Steffan  giste  þar  1  [fyrstu 
sinne^)  visitacione  vm  austfiordu  Anno  [etcetera  xciij^).  xc.  i 
porcio.  oc  atte  ad  giora  vpp  kirkiuna  af  suodan  koste  ad 
skiallegir  dandemenn  virte  hana  fyrer.  xx.  hundrut.  En  ef 
þar  bryste  nðckut  vppaa.  ad  hun  væri  eigi  suo  god  virt  eda 
metin.  þa  skyllde  hann  giallda  kirkiunne  suo  mðrg  hundrut 
sem  þar  þætte  vppa  bresta.  Lagde  greindr  sira  Magnustil 
kirkiunnar  messuklædi  ny  sæmilig  slopp.  nyian  oc  kantara 
kapu  af  salunsaklædi.  likneski  sancti  Laurencij  med  guU- 
farg  storann.  oc  sancte  anne  likneske  med  jslendzkt  fargan 
oc  silke  haukul.  allt  þetta  fyrir.  xc.  kirkiau  þar  aa  vj.  kyr. 
XXX.  asaudar  oc  vc.  er  luktizt  fyrir  halfkirkiu.  item  aa  kirk- 
ian  vjc.  viijc.  edr.  Xc.  er  komu  fyrer  iord  þa  sem  aptur 
gieck  vndan  kirkiunne 


263.  1493. 

Afhending  staðarins  í  Hólum  í  Hrunamannahrepp,  þegar 
Stephán  biskup  lét  afhenda,  en  séra  Þórðr  Guðmundsson 
tók  við. 

0  263;  Skorastadur  259.  ^)  [sinne  fyrstu  259.  »)  [xiijc.  ocixavrar(!) 
263j  ixc  xiijc(!)  259. 


300  HREPPHÓLAR.  —  SÍÐUMtiLAVEGGIR.  1493 

AM.  262.  4to.  bl.  2a— b,  skr.  c.  1600. 

Niunde  maaldagi  kyrkiunnar. 

Anno  Domini  1493  voru  suo  mikler  peningar  afventer 
j  Holum  þa  biskup  Stephan  liet  afvenda.  Enn  sijra  þordur 
gudmundzson  medtok. 

in  primis  kyr.  xv. 

asaudur  Ix. 

gamallt  naut  firir.  v.  kalfa. 

iiij  hestar  og  ij  hross. 

ijc.  innanstox  fridvirtt  er  sijra  jon  gaf  kyrkiunne. 

Jtem  xiiijc  j  portio  fornt  og  nytt. 

var  stadurinn  allur  med  utihusvm  og  h(i)aleigum  giord- 
ur  firir  xij  hundrut. 

Jtem  var  ornamentum  kyrkiunnar. 

hun  atti  tuo  kaleika.  annann  litinn.  tuenn  messuklædi 
alfær.  einn  hokul.  ij.  cantaracapur.  ein  dalmadica.  ij  altaris- 
klædi.  annat  vont.  v.  dukar  glitader  vonder.  ij  corporalia 
med  husum.  fons  umbuningur  vondur.  ij  kluckur.  ein  bialla 
Ein  koparpijpa. 


364.  1493. 

Bréfságkip  um  Síðumúlaveggi. 

AM.  252.  4to.  blB.  46—47,  skr.  c.  1660.  —  AM.  430.  4to.  bls.  6, 
Béra  Jón  í  Hítard^l  c.  1720.  —  AM.  Apogr.  Nr.  1592.  —  Landsb.  108. 
4to.  bla.  34.  Þetta  bréf  er  ekki  í  HelgafellsklauBtrsskjalabókinni  með 
hendi  Jóns  lögmanus  Sigurðsaonar. 

Sijdumulavegger^). 
Andries  Magnusson  gaff  sier   til    saluhialpar    og   fram- 
færes  Sijdumulavegge  j  Sijdumula  kirckiu  sokn  clðstrenu    a 
Helgafelle.  og  abota  Halldore  og  þar  til  xxjc  i  frijdu  Anno^) 
1493^). 


1)  430    2)  b.  V.  108.    »)  1593,  252. 


1493.  STAÐARFELL.  301 

365.  [eptir  1493]. 

Máldagi  Staðarfellskirkju  á  Fellsströnd. 

Lindsb.  268.  4to.  bl.  112a— b,  skr.  1601.  —  í  Landsbókas.  108.  4to. 
bls.  560—61,  með  rýrri  hendi,  „eptirbók  ^krifaðri  1606"  er  ágripaf  sanis- 
konar  máldaga.    Sbr.  Nr.  266. 

StaadarfelL 

Peturskýrkia  vnndir  stadarfelli  a  xc  j  heima  lanndi  eptir 
gomlum  maldaga. 

Jtem  a  kirkian  iiij  kýr.  x  asaudarkugilldi.  iij  c.  j 
gelldiim  saudum.  xu  aura  hross  med  abæte  fyrir  c.  ketil  er 
cL  liggia  xix  íiordungar  fyrir  cccc.  attatýgi  íiordunga  keralld 
fyrir  c. 

Jtem  d  kirkian  oU  sker  oc  holma  fyrir  harrastodum  vt 
at  kliíi  fýrir  vij.  c.  at  frdtæknnum  tialldaness  holmma  og 
suartaskerium^).  oluessker  oc  steindorseyiar  fýrir  [vi.j  c^). 
lambeý  fyrir  x  c.  vj.  ærijnng  med  ollum  reida  nýr  fyrir. 
ccc.  ij  hunndradz  hestar. 

Jtem  d  kirkian  deildareý  fýrir.  vij.  c.  er  liggur  j  stad- 
arfellz  kirkiusoknn.  reiknnast  þetta  allt  samann  Ix.  c.  j 
fostu  oc  lausv  oc  ix  hunndrud  betur. 

Jtem  cL  kirkian  fyrir  jnnann  sig  brijk  med  dlabastur. 
mdriulikneski.  þorldkz  likneski.  johannis  lijknneski  poztula. 
peturs  hjknneske.  Oldfs  hjknneske.  kross  yfir  alltari.  iiij 
kluckur  00  hefur  bonndinn  stuUi  Idtid  steýpa  hinar  stæstu 
ij  af  þeim  vr  kirkiunnar  malmm  oc  ij  bioUur  j  kornnum. 
tuenn  COessoklædi  fornn  oc.  j.  ný  oc  eirnn  gamall  hokulL 
kanntara  kapa  fdneýt.  ij  alltarisklædi.  oc  er  aniiad  med 
silki  enn  annad  med  lerept.  glodarker. 

Jtem  grallare  oc  kiridl  per  anni  circulum  fýrir  vtann 
komraon.  sequenciubok.  ij  salltarar.  ottusaungua  bok  de 
tempore  oc  de  sanctis  frd  pdskum  oc  til  advenntu.  onnur 
ottusaungua  bok  d'^  tempore  oc  de  sanctis  frd  pdskum  thil 
jonnzmessu  baptista  oc  er  med  les  de  tempore  framin  yfir 
vppstignnijnngar  dag.  ein   legeiida    per    anni    (circulnm)    de 

^)  Svartaskerenn.  Jtem  108.  ^)  [ioc,  108. 


302  STAÐARFELL.  1493. 

sanctis.  canönemmbok.  jtem  ij  ottusaunguabækur  detempore 
frd  advenntu  til  ix  viknna  fosto.  ein  lesbok  de  tempore  frd 
nijuviknna  fostu  til  paska,  gudspiallabok  de  sanctis  med 
pistlum  oc  oracionis  pr^r  anni  (circulum).  aunnur  gudspialla- 
bok  de  tempore  frd  pdskvm  til  advenntu  med  pistla  oc  or- 
acionis.  jtem  tuær  gudspiallabækur  de  tempore.  onnur  frd 
advenntu  til  feriam.  v.  post  oculi  mei.  onnur  frd  jolum  til 
dominica  prijma  post  dominica(m)  trinitatis.  ij  kalekar.  slopp- 
ur.  oc  ij  paxblod. 


366.  [eptir  1498]. 

Máldagi  Staðarfellskirkju  á  Fellsströnd. 

Landsbókasafn  108.  4to.  bls.  560—61.    Þessi  máldagi   er    yngri   en 
raáldagi  Stepháns  19.  sept.  1492  (Nr.  206). 

Stadarfell. 

Kirkian  under  Stadarfelie  á  lO^  i  heimalande  effter 
gömlum  máldaga. 

Jtem  a  kirkiaii  oll  sker  og  hólma  fyrer  Harastodum 
út  ad  Klyfe  fyrer  7^,  ad  fráteknum  Tialdaneshólma  og 
svarta  skeren. 

Jtem  Aulves  sker  og  Steinþórs  Eyar  fyrer  lOc. 

Jtem  Lambey  fyrer  10^. 

Jtem  Deildarey  fyrer  7c  er  liggur  i  (Stadarfells)  kirkiu- 
sókn. 

Jtem  á  kirkiaii  nú  Tialdaneshólma  og  Svarta  sker  fyr- 
er  5c,  vegna  hálfkirkiunnar  i  Arnarbæle. 

Jtem  gallt  Stulle  bónde  Stadarfells  kirkiu  i  Eeikning- 
skap  amburhofda  og  Dýanes  fyrer  lOc. 

Summa  48c. 


1494.  VÍGLÝSING.  303 

367.  6.  Febrúnr  1494.  á  Laugalandi. 

l'iTNisBUEÐR  uiii  vígslýsiiig  JÓDs   Jónssonar,    að    hann    hefði 
ófyrirsynju  í  hel  slegið  Orm  heitinn  Sigurðsson. 

AM.  FaBC.  XXXn,  20,  frumritið  á  skinni.     Af  5  ínuBÍglum  eru    nú 
3  fyrir  bréfiuu. 

Þath  giorum  uer  hakon  hallzson.  þorsteinn  jonsson. 
arne  þorsteinsson.  hallr  ísleifsson  og  einar  jonsson  godum 
monnum  vitvrligt  med  þessv  uoru  opnv  brefi  þa  er  lidit  var 
fra  burd  kristz  þusund.  fiogur  hundrvt  nivtiger  og  fiogr  aar 
fimtadagen  næsta  epter  pvrificacionem  beate  marie  virginis^) 
j  nedri  lavngvhlíjd  j  havrgardal  uorum  ver  j  hia  saavm  og 
heýrdum  aa.  at  þar  var  leidd  viglysing  og  svaren  firir  arn- 
finni  jonssyni  kongs  vmbodsmanni  j  uædlaþingi  af  tueimur 
monnum  joni  jonssyne  og  þorvardi  jonssýni  svo  latandi.  at 
þeir  heýrdu  jon  jonsson  lýsa  firir  ser  at  hann  hefdi  ofirir- 
syniv  j  hel  slegit  orm  heiten  sygurdzson.  og  hann  hefdi 
verit  vm  nottina  næstv  firir  j  savrbæ  j  eyiafirdi.  enn  barn- 
fæddr  aa  æsvstavdvm  j  eyafirdi.  og  fyrr  nefndr  jon  jonsson 
hefdi  lyst  þessari  víglysing  þridiadagen  næsta  firir  pals- 
CDesso^)  vm  vetrren  þann  sama  dag  sem  hann  spvrdi  andlat 
fyr  greindz  orms  sygvrdzsonar  þess  sama  manz  sem  nefndr 
jon  jonsson  hafdi  auerkann  veitt.  Og  til  sanninda  hier  vih 
settvm  ver  fýr  nefnder  menn  vor  jnsigli  fýrir^)  þetta  vig- 
lysingar  bref  skrifat  a  lavgalandi  j  havrgardal  lavgardagen 
næsta  firir^)  festvm  barnabe  apostoli^).  a  sama  ari  sem  fýrr 
segeB. 


268.  1.  Marts  1494.  á  ÞÍÐgeyrum. 

AsGEíME  ábóti  á  Þingeyrum  selr  Gísla  Filippussyni  jörðina 
Bjargastaði  í  Austrárdal  og  fjögur  hundruð  í  eyðikotinu 
Hnausum  fyrir  tíu  hundruð  i  fullgildispeningum  og  sex  hund- 
ru  \  er  Gísli  skyldi  taka  1  sín  þjónustulauu  um  tvö  ár. 

1)  Þ.  e.  6.  Febr.    ^)  Þ.  e.  21.  Janúar.    ^)  Svo.    *)  Þ.  e.  7.  Júní. 


304  BJARGASTAÐABRÉF.  1494. 

AM.  Fasc.  XXXII,  15,  frumritið  á  skinni.    Af  4   innsiglum    er   nú 
eitt  brákað  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3357. 

kaupbref  um  biargastade.  [Asgrijmur  Abote 
a  Pingeyrum^). 
Þat  gerum  uer  arne  jonsson.  bardur  jonsson  og  hakon 
eigilsson  godnm  monnum  uiturligt  med  þessu  voru  opnu 
brefi  arum  epter  gudz  burd.  CD.  cccc.  Ixxxx.  og  iiij  ar  da 
þíngeýrum  j  hvnavazþingi  a  laugardagin  næsta  fyrir  iona 
COesso  holabiskups  j  faustu  uorum  uær  i  hia  saum  og  heýrd- 
vm  d  ord  og  handaband  af  annare  alfu  uirduligs  herra  as- 
grims  jonssonar  abota  a  þingeýrvm  med  nadi  og  samþýcke 
sinna  komentubrædra^).  enn  af  annare  gísla  philipussonar. 
at  suo  fyrir  skildu  at  greindur  herra  abote  asgrimur  selldi 
fýrskrifudum  gísla  philipussyne  iaurdina  biargastadi  j  austr- 
ardal  j  nups  kirkiv  sokn  og  þar  til  fiavgur  hundrudj  eýde- 
kotenu  hnausum  er  liggr  j  saumu  þingum.  huora  um  sig 
med  aullvm  þeim  gaugnum  og  giædum  sem  greindum  jaurd- 
um  heiUe  og  halfri  fýlgir  og  fýlgt  hefer  at  fornu  og  nýu 
og  hann  og  klaustret  a  þingeyrum  vard  fremst  eigandi  ath 
ordin.  hier  j  mote  gaf  optskrifadr  gisle  filipusson  x.  hund- 
rud  j  fuUgilldiss  peningum  og  þar  til  sex  hundrud  er  hann 
skýlldi  taka  j  sin  þionuztulaun  fyrir  þat  er  hann  uar  klaust- 
ursens  þionuztuman  wpp  ol  ij  ar.  er  greind  jaurd  biarga- 
stadir  xuj  hundrudum  med  greindu  halfu  eýdekotenu.  Suo 
og  eigi  sidur  medkendizt  opt  skrifadr  herra  abote  asgrimur 
ionsson  j  sama  haudabandi  at  hann  hefdi  alla  þessa  peninga 
wpp  borit  af  titt  nefndum  gisla  filipussýno  suo  honum  vel 
anægdi  og  gerdi  hann  þui  þar  um^)  aulldun(g)íss  kuittan 
og  akiærulavsan  fyrir  sier  og  aullum  sinum  epterkomendum 
þingeýraklausturs  formonnum.  Og  til  sannenda  hier  wm 
sette  titt  nefndur  herra  abote  asgrimur  sitt  incigle  med 
komentubrædra^)  insigle  og  voruni  insiglum  fýrir  þetta  bref 
er  gert  var  j  sama  stad  deige  og  are  sem  fýrr  seiger. 


0  Utan  á  bréfinu;  [með  hendi  frá  17.   öld;  hitt    með  fornri    hendi. 
2)  Svo.     3)  tvískrifað. 


1494.  ÞORBJÖRN  JÓNSSON.  305 

269.  8.  Marts  1494.  í  Viðey. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  kvittar  Þorbjörn  Jónsson  af  öll- 
um  sektum  og  sakaferlum  meðan  hann  var  með  biskup 
Magnúsi  heitnum  og  til  þess,  sem  nú  er  komið.  og  gefr 
honum  leyíi  til  að  ílytja  burt  af  Viðey  peninga  þá,  er  féllu 
eptir  Vilhjálm  heitinn  Ormsson  og  Guðrúnu  Andrésdóttur, 
en  Þorbirni  bar  í  arf  eptir  Gróu  systur  sína. 

AM.  Pasc.  XXXII,  21,  frumritið  á  skinni.    Annað  innsiglið  er  dott- 
ið  frá. 

Þat  giore  ec  jon  prestur  gislason  Eadsmann  j  skalholltj 
ok  þorbiorn  prestur  jonsson  godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  ockru  optiiu^)  breíi  at  uid  uorum  j  hida  saum  ok  heyrd- 
um  ooL  ord  ok  handabaiid  þessarda  manna  af  einni  alfu. 
Herra  stefaiis  med  guds  nad  biskups  j  skalhoUti  okaf  ann- 
arj  alfu  þorbiarnar  jonssonar.  at  suo  firir  skildu  at  fyrr 
greiiidur  Herra  stefaii  gaf  þorbiorn  jonsoii  kuittaii  ok  da- 
kærulausaii  af  aullum  sektum  ok  sakoaferlum  smam  ok  stor- 
um.  þeim  sem  hann  hefer  brotligur  uordit  vpp  da  heilagrar 
skalholJz  kirkiu  uegiida  ok  sinna.  bædi  uid  lærdda  ok  leika 
da  medan  hann  uar  med  biskup  magnus  heitnum  ok  sidan 
er  hann  kom  fyrst  sudr  um  laiid  ok  til  þes  at  nu  er  komet. 
Sua  ok  gaf  adur  greindur  Herra  stefaii  fyrr  greindum  þor- 
biriie  jonssýne  fullt  leyfi  at  flytia  ok  færda  burtt  af  uideý 
þda  peninga  er  fiellu  epter  þau  uilhialm  heitin  ormsson  ok 
gudrunu  andresdottur  enn  þorbiriie  joiissyne  bar  til  erfdar 
epter  systur  sinda  grou.  Þui  gaf  herra  stefaii  adur  greind- 
an  þorbiorn  jonson  fridlsan  ok  lidugan  firir  sier  ok  auUum 
sinum  epterkomuiidum.  kirkiunnar  formonnum  j  skalhoUti. 
Ok  til  sanniiida  hier  um  settum  uid  fyrr  nefiider  prestar 
ockur  jiisiglli  firir  þetta  vitiiesburdarbref.  skrifad  j  uideý 
laugardaginn  næsta  firir  Gregoriusmessu.  anno  domini  CIO^ 
cd^.  Ixxxx^  quarto. 


')    Svo. 


306  FELLSBBÉF.  1494. 

370.  13.  Marts  1494.  undir  Felli. 

Bbéf  um  afhending  Andrésar  bónda  Guðmundssonar  á  jörð- 
unni  Felli  i  Kollaíirði  til  Guðmundar  sonar  sins. 

AM.  Fasc.  LXVII,  l^  transkript  á  skinni  frá  11.   Marts    1508.   -- 
Apogr.  1167. 

Þat  giore  ec  Ormur  CDagnusson  godum  monnum  kunn- 
igth  med  þessu  minu  opnv  breíi.  ath  ec  medkennunzt.  at  ec 
uar  til  kalladur  af  ærligum  Dandi  manni  andress  Bondda 
Gudmundztsyne  vm  uorit  favstudagin  j  fardaugum.  þat  er 
hann  afentti  Gudmundj  syne  sinum  fell  j  kolldafirde.  CDed 
suo  vordnum  skilmaloL.  ath  fyr  greindur  andress  villde 
gialldaa  honum  fyrir  tietigu  hundradoa  adr  greintt  fell  fn 
hann  sagdi  nei  vid  og  hans  kuinnaa  þat  ath  samþyckia.  Ok 
sagdizt  alldri  hanœL  skylldu  deyRoi^)  tacda  enn  fyrir  sextige 
huudradœL  j  motz  vid  sin  syskin  til  RCttra  arfaa  skiptda. 
gnn  hann  kuazt  megda  giorda  þat  fyrir  hans  skulld  ath 
hafaa  fyr  greint  fell  fyrir  tiutigu  hucdradaa  til  kuonarmund- 
ar.  Beiddizt  adur  greindur  gudmundur  ath  þratt  nefndur 
andress  fader  hans  skyllde  helldur  gialldaa  sier  aunnur  tiu- 
tige  hundradaa  enn  þessi.  gnn  titt  nefndur  andres  suaradj 
ath  þeim  skýlldj  saman  koma.  Ok  lofadi  med  handaabandj 
ath  gudmundr  sonur  sinn  skýllde  fyr  skrifad  fell  eckj  deyRda^) 
hafda  nei^)  eignazt  epter  sinn  dagh  enn  fyrir  sextige  hund- 
raddá  j  motz  vit  aunnur  sin  syskin.  Leysti'^)  þratt  nefndur 
andress  ath  kirkian  vnder  felli  ætti  v.  kuillde  j  sin  gard. 
Tok  opt  nefndur  gudmundur  j  þau  fimm  kuiUde  kirkiunnar 
vegiida  fiorar  sængur  þo  fornar  væri  ok  þat  sem  jnnan 
gattdoL  uar.  gnn  títt  nefndur  gudmundur  andress  son  lofade 
ath  suarda  ok  borgaa  kirkivnne.  u.  kuilldum.  Ok  hier  epter 
þessum  aullum  minum  framburde  vil  ec  sueriaa  ef  þurfaa 
þicker.  Ok  til  sanindda  hier  um  set  ec  mitt  jnnsiglli  fyrir 
þetta  vitnesburdar  bref.  Skrifad  vndir  felli  j  kollaafirdj 
fimtudagin  næstan  fyrir  gudmundardagh  um  ueturin.  Þda 
er  lidit  uar  fra  hingadburd  vors  f^erra  jhesu  christi,  CD.  cccc 
niutiger  ok  fiogr  aK. 

1)  =  dýrra.    ^)  Þ.  e.  nie.    »)  =  Lýsti. 


1494.  PRESTASTEFNUBKÉP.  307 

271.  29.  Marts  1494.  á  Hóliim 

BoÐUNARBEÉF  Ólafs  biskups  á  Hólum  til  prestastefnu. 

AM.  Fasc.  XXXII,  14,  frumritið  á  Bkinni.    InDSJglið  er  dottið   frá. 
—  Apogr.  8356. 

Skickun  biskups  Olafs  1494^). 

Víí  olaf  med  guds  nad  biskup  a  holvm  j  hialltadal 
giorum  godum  rnonnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opnv  breíi 
ath  uíí  hofum  sett  ok  skipath  almenneligt  sinodum  ok  presta- 
stefnu  a  uideuollum  j  skagafirde.  þridivdagin  næstan  fyrir 
tueiggia^)  postula  messu  filippi  ok  jacobi^)  nu  mæst  er  kem- 
ur  epter  þui  sem  kirkiunar  laug  uttuisa  ok  godr  vane  er 
til.  þui  bidium  víí  alla  lærda  menn  ok  under  skjlldaga 
hlýdne  biodvm  sem  býggia  ok  bua  j  millum  hrutafiardarar 
ok  auxnadalsheidar.  ok  hier  epter  nefnadz  j  þessv  brefi  ath 
þier^)  kome  j  fyr  greindan  dag  ok  stad  med  sinvm*)  jncigl- 
vm  ok  ollv  þui  sem  þeim  ber  ath  hafa  a  prestastefnv  ok 
statuta  giorer  rad  fyrir  ath  tractera  ok  skoda  oll  mal  sem 
þar  fram  koma  ok  oss  ok  heilaga  kirkiv  ahrærer  ok  oss  ber 
ýfer  ath  taka  med  uorum  lærdvm  monnum.  Skýlldum  uíí 
þar  til  prestan(a) 

asgrim  abota  a  þingeýrum. 

jon  þorualldzson. 

þosteiii  gudmundzson. 

þosteiii  iUugason. 

sniolf^)  sygurdzson. 

þorlakur  þorgeirsson. 

olafur  klængsson. 

sigmundr  steiiidorsson. 

kar  joiisson. 

sigurdr  iuarsson. 

steinn  þorualldsson. 

joíi  helgason. 

jon  bransson. 


^)    Utan  á  bréfinu  með  bendi  frá    17.    öld.      ^)    Svo.    «)    D.  e. 
Apríl.    *)    tvískrifað.    ^)    Bniofl,  írbr. 


308  VÍÖSMÁL.  1494. 

olafur  jonsson. 

ok  thumas  sueinsson.  prestar  holabiskupsdæmis. 

skulu  aller  þesser  koma  til  fýr  greindrar  prestastefnu 
sem  logliga  stefnder  under  fuUa  hleýdne^)  uid  heilaga  kirkiv 
ok  oss.  biodum  víí  uorum  diakna  sueini  uiliamssyne^)  okskip- 
um  under  skýllduga  hleýdne^)  ath  fýllgia  þessv  voro  brefi 
ok  lesa  fyrir  fýr  greindvm  lærdvni  monnum  ok  fære  oss 
brefit  j  gen.  bidium  víí  um  alla  dandemenn  ok  seirlig^)  vora 
uiiie  ath  þeir  seid^)  fýr  nefndum  vorum  brefberara  hialplig- 
er  huers  sem  (hann)  kann  ýdar  med  þurfa  um  hestaskipte 
edr  anaii  farargreida.  Ok  til  saninda  hier  um  heingivmvíí 
uort  jnncigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifath  uar  a  holum  j 
hialltadal  laugardagin  fyrir  pasca.  anno  domini  CD^  cd^ 
Ixxxx^  quarto. 


373.  [31.  Apríl]  1494.  i  HJarðarholti. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Sturlu  Þórðarsyni  kongs  um- 
boðsmanni  milli  Skraumu  og  Giisfjarðar(ár)  um  víg  Böðv- 
ars  Loptssonar,  er  Páll  Jónsson  hafði  ófyrirsynju  í  hel 
slegið. 

LandBbókasafii  789.  4to.  bls.  b78-379  (JP.)  skr.  c.  1620,  eptír 
traosíkripti  frá  7.  Júlí  1494.  —  Lindsbókasafn  67.  4to.  bl.  130b— 131a, 
skr.  c.  1620.  —  D)mabók  Jóns  landritara  Magnössonar,  i  Pol.,  bl.  225 
—226,  Bkr.  1604  (ártal  rangt  1491).— Ny  kgl.  saml.  1945.  4to.  bl  48  a.— 
b.  nieð  hpndi  Hannesar  Gunniaugasonar  i  Reykjarfirði  1666.  —  Lands- 
bókasafn  115.  4to.  I,  126—28  með  hendi  séra  Jóns  i  Hitardal  c.  1730 
(áital  rangt  1491;  afskr.  þar  af  1  ÍBfél.  126.  4to.). 

Domur  vm  vijg  Boduars  Loptzsonar  sem  Pdll  Jonsson  drap 

ofyrersyniu^). 
Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  Breff  sia    edur    heýra 
[sendum    vær^)    Sigurdur   Dadason.    [Gudmundur  Jonsson*). 


*)  Svo.  «)  67;  JM.  b,  v.  á  spássíu  með  fornri  hendi  (c.  1604): 
„hann  haffdi  paall  adur  drepid  og  var  sveinn  hans".  *)  [senda  JM.,  67. 
4)  [b.  V.  JM.,  67  (og  er  rétt). 


1494.  VÍGSMÁL.  í69 

Biorn  Gudnason.  Jon  Oddsson.  Arnor  finnzson.  Jngemundur 
finnsson.  Halldor  Þorgeirsson.  Guðmundur  finnsson.  Sigmund- 
ur  Halldorsson.  Oddur  Sigurdsson.  Eývindur  Gudmundsson. 
Kolbeijrn  Jonsson  og  Bryniulffur  Sigurdsson^).  kuediu  Guds 
og  vora^).  kunnugtt  giorande  [med  þessu  voru  opnubrefe^) 
manudaginn  næsta  fyrer  [Johannis*)  Episcopi^)  Confessoris 
þd  lided  var  frd  hijngadburd  vorrss  Herra  Jesu  Christi  1494 
aar  j  Hiardarhollte  j  Laxardal  a  almennelegu  hieradssþijnge 
vorum  vier  j  dom  nefnder  af  ærlegum  manne  Stulla^)  Þord- 
arsyne.  er  þcL  hafde  mijnz  herra  kongssins  vmbod  j  miUum 
Skrðmu')  og  Gilsfiardaraar^).  ad  skoda  og  dæma.  huorssu 
hcLffar®)  bætur  skyllde  koma  effter  Bðdvar  Lopttsson  er  Pall 
Jonsson  hafde  ofyrirsyniu  }  hel  sleiged.  Kom  þar  fram 
fyrir  oss  Bref  med^^)  godra  manna  Jnnsiglum.  j  huoriu  ad 
suo  stöd.  ad  Gudne  Jonsson  hefdi  boded  Gudlauge  Loptts- 
syne  xxxc  [Bætur^^)  eptter  Brödur  sinn.  fyrrneffndan  Bodvar. 
hvad  er  oss  leijst  fuUkomlegtt  lagabod,  og  fuUnadar  Bætur 
[bodnar^^)  hafta  vered.  var  þad  vortt^^)  allra  samþýcke  ad 
ad  þær  skýllde  suo  stannda  sem  þær  hefdi  bodnar  vered. 
Giordum  vær  þa  fulla  satt  med  hanndsðlum  þeirra  j  miUe 
Gudlaugs  Lopttssonar  og  Gudna  Jonssonar.  fyrir  hond  Brod- 
ur  sijnss  Pdlss  Jonssonar  med  þeim  skilmala  ad  greindur 
Gudne  gieck  j  borgun.  og  lofade  ad  luka  Gudlauge  Loptts- 
syne  fyrrneffnd.  xxx.  hundrada  [j  ddurgreindar^*)  víjgsbæt- 
ur  med  þeim  frijdleika.  x  mdlnytu  kugiUde.  x^  frijd  og  xc 
j  aullum  þarfflegum  peningum.  med  slijkum  salasteffnum 
sem  þeir  viUdu  sialffer  asetia  sijn  j  millum. 

Jtem  j  annare  grein  j  sama  stad.  sama  deige  og  med 
sama  handabannde  oss  fyrrneffndum  domssmonnum  hiaveraiide 
sellde  Gudlaugur  Lopttsson  Pale  Jonssyne.  er  oforsyniu 
hafde  ad  skada  orded  hanz  brodur  Bodvare  Lopttssyne. 
riettar  trigder.  grid  og  æfinlegann  frid  fyrir  sier   og   aull- 

»)  Gudmundur  (!)  1945.  «)  gijna  JM„  67.  «)  [b.  v.  1945.  *)  [vantar 
í  öU  handritin,  og  er  sett  hér  eptir  gátu.  ^)  vantar  íöil,  nema  789.  •) 
Sturlu  115.  ')  Skramu  JM.;  Skraamu,  hin.  «)  739,  67,  ofl.;  Gilsfiardar 
115,  JM.  »)  har  67.  ^o)  739;  ynder,  hin;  ")  [j  bætur  JM.,  115;  ") 
[effter  Bödvar  1945;    ")  789;  vor,  hin.    ^)  [íryduirtt  j  greindar  67. 

Dipl.  iBl.  vn.  B.  14 


210  VÍGSMÁL.  1494. 

4» 

um^)  Erfingmm  opttneffndz  Bodvars  Lopttssonar.  fyrir  vin- 
um  og  venslumonnum  olnum  og  obornum  konum  og  kollum. 
vngum  og  gomlum  suo  ad  opttneffndur  Pall  Jonsson  skyllde 
hiedan  aff  vera  i  [gridum  og^)  fullum  fride  og  trygdumvid 
alla  fyrrneffnda  menn.  hvar  sem  hann^)  kynne  þa  ad  finna 
utan  lanndss  edur  jnnan.  Enn  þeir  fuller  gridnijdingar.  sem 
cL  geiiige  adurgreijnd  grid.  edur  vecktte  a  opttneffndum 
Pale  Jonssyne  vijg  edur  vanndræde.  fyrir  adurgreijndtt 
mannslag.  skýllde  opttneffndur  Gudlaugur  Lopttsson  þennaii 
sama  adurskrifadan  Giorning  alldrei  riufa  edur  roffsmenn 
tU  ÍL 

Jtem  j  Þridiu  Grein  ad  saker  þess  ad  vær  aller  optt- 
skriffader  domssmenn  vorum  nærstadder  oUum  þeim^)  Giorn- 
inge.  sdum  hannsol.  enn  heyrdum  skilyrde  þessara  optt- 
skriffadra  manna.  Gudna  Jonssonar  [og  Gudlaugs  Lopts- 
sonar^)  vm  Borgun  og  hæd  Böta  og  Gridasolu.  Þui  dæmd- 
um  vier  þrattneffnder  domsmenn  med  fullu  domss  atqvæde 
opttnefndann  Pdl  Jonsson  flytianda  og  ferianda  fram  d 
mijnss  herra  kongssins  ndder. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vær  tijttneffnder  domss. 
menn  vor  jnnsigle  fyrir  þetta  Breff  er  skrifad  var  i  Snox- 
dal  j  middolum  a  sama  aare.  deige  sijdar  enn  fyrr  seiger®). 


373.  8.  Júní  1494.    á  Skarði  í  Langadaí. 

DóME  tólf  manna  útnefndr  af  Egli  Grímssyni,  er  þá  hafði 
kongsins  sýslu  og  umboð  í  Húnavatnsþingi,  um  ákæru  Þórð- 
ar  Þórðarsonar  til  Ásgríms  Þorbjarnarsonar  um  hald  á  pen- 
ingum  Ingibjargar  IUugadóttur,  bróðurdóttur  Þórðar. 


0  effterkomendum  og  b.  v.  1945;  ^)  [b.  v.  67.  *)  kiæmi  edur  b.  v. 
67.  *)  þessum  1945,  115;  *)  [sl.  789.  «)  [þ.  e.  22.  Apr.].  Á  spássíu 
við  dóm  þenna  ritar  séra  Jón  i  Hitardal  (í  116):  „Þessi  Böðvar  haíði 
verið  sveinn  Páls,  en  sex  árum  síðar  var  Páll  veginn  af  Eiriki  Haldórs- 
syni",  þvi  að  séra  Jón  hefir  ártal  dómsins  skakt  1491.  Að  réttu  tali 
mun  Páll  hafa  verið  veginn  1496. 


1494.  PENINGAHALD.  211 

Skjalabók  í  LandaekjalaBafni  94.  4to.  bl.  la— b,  með  liendi  Jóns  lög- 
manns  Sigurðssonar  c.  1600  (=á).  —  ÍBfél.  Kh.  67.  4to.  bl.  57  og  M. 
Steph.  60.  4to.  bl.  19—20,  báðar  með  hendi  síra  Eyjólfa  Jónsaonar  á 
Völlum  (d.  1745;  =b).  Sbr.  dóma  frá  9.  Sept.  1505;  13.  Okt.  1506;  5. 
Júií  1507;  7.  Pebr.  1508  og  frá  11.  Sept.  1508. 

Domur  millum  Þordar  Pordarsonar  og  Asgrims 
Þorbiarnarsonar. 
Þad  giorum  wier  Grimur  palson.  Jon  Asgrimsson. 
Aurnolfur  Steinsson.  Sijgurdur  Juarsson^).  Grimur  Þorkiels- 
son.  Eyolfur  Olafsson.  Brandur  Jngemundsson^).  Þorkiell 
Jonsson.  Hallvardur  Hallsson.  Þorsteinn  Bessason.  Gamle 
Þorsteinsson  og  Jon  Þorarinsson  Godum  monnum  vitanligtt^) 
med  þessu  voru  opnu  Briefe  [Arura  epter  Guds  burd*)  þus- 
und  íiogur  hundrut  nietigier  og  íiogur  Ar^)  manudaginn 
næstaii  eptir  dyraJag  j  Eingiehlid  j  Langadal  a  þingstad 
BÍettum  worum  vier  j  dom  nefnder  af  ærligum  manne  Eigle 
Bonda  Grimssyni  er  þa  hafde  kongsins  syslu  [og  umbod^)  j 
Hunavatnsþinge  Ad  skoda.  dæma  og  med  laugum  ad  aalita 
wm  þa  aakiæru  er  Þordur  Þordarson  kiærde  [þar^)  til  As- 
grims  Þorbiarnarsonar  ad  hann  hefde  og  hiellde  þapeninga 
frijda  og  ofrida  er  honura  Bar  ad  liuka"^).  ad  fardogum 
Þorde  til  medtoku.  ^nn  Jngebiorgu  JUugadottir^)  til  eign- 
ar  Brodurdottur  hans.  Suo  og  eij  sydur  sagdist  Þordur 
hafa  keýpt  ad  Asgrime  og  Þorbiorgu  Brandsdottir*)  konu 
hans  0rn  silfurkross  fyrer.  v.  malDýtu  kugiUde.  Nu  sakir 
þess  ad  þar  var  suariii  stefnan  og  vmbod  þess  er  stefnde 
þui  er*)  þad  fyrst  vor  domur  ad  vær  dæmdum  stefnuna  log- 
liga  og  Asgrim  þar^^)  RÍetteliga  fyrir  kalladaii.  Og  hann 
skylldugaö  ad  afhenda  Þorde  aptur  heima  aa  tindura  edur 
steinaa  alla  þa  peninga  og  virdinga  Goss  frida  og  ofrida  er 
hann  med^^)  tok  eptir  JUauga  daudan.  Sierliga  dæmdura 
vier  þau  [fimm  kugiUde^^)  erfd  fyrnefndrar  Jngibiargar  er 
fyrir  krossinn  haufdu  komit.  skiUde  og  fyr  greindur  Þordur 

*)  „al.  forte  minus  recte  Jónsson"  á  spássíu  með  hendi  Jóns  háyfir- 
dðmaia  Péturssonar;  JónBBon  stendur  og  í  6,  en  það  er  rangt.  *)  yngi- 
mundarson  b.  ^)  kunnigt  b.  *)  [at  anuo  domini  b.  ^)  sl.  b.  ^)  [b.  y. 
í  a  á  spássiu  með  hendi  JPét,  (eptir  b).  ')  iuka  b.  ^)  — dottur  b.  *) 
var  6.    »o)  b.  v.  b.    ")  [vc,  b. 

U* 


212  PENINGAHALD.  1494. 

leida  ij  loglig  vitni.  af  þeim  sem  jnnciglad  haufdu  þat 
Brief  er  vm  þeirra  satt  var  giort^)  adur  fyrre  vm  haustit 
aa  Holltastodum.  hvad  hann  leidde  þar  þegar  annat  aa  þing- 
ino  enn  annad  deige  sijdar  aa  skarde  j  Langadal  fyrir  adur 
greindum  Eigle  kongs  vmbodsmanne  j  Hunavatnsþinge.  suo 
heitande  Grimi^)  Þorkielssyni  og  Erlende  Oblaudssyni.  Hier 
med  dæmdum  vier  Asgrim  skylldugan  ad  leggia  fram  vird- 
inga^)  Bref  ef  þad  væri  til.  gnn  ef  þat  er  ecki  til.  leggi 
fram  sligtt  íie  sem  hann  medtok  eptir  JUuga  og  med  Þor- 
biorgu  Brandsdottir*)  konu  sinni  og  suerie  þar  ad  fullan  eid 
og  tueir  skilrikier  menn  med  honum^).  þeir  sem  j  virding- 
une^)  voru  edur  heimilisfastir  þar  [þa')  aa  steinaa  heima^). 
edur  sinn  af  huorium  ad  omaginn  hefur  þa  sligtt  fie 
sem  hann  atti  Bæde  j  faudur  arf  og  modur.  skillde  og  opt®) 
nefndur  Asgrimur  afgreida  bæde  faudur  Arf  og  modur  Jnge- 
biargar  Jllugadotter*)  jnnan  manadar  ad  heyrdum  dominum 
optnefndum  Þorde  j  hond  edur  haiis  vmbodsmanne. 

Samþyckte  þennan  vDrn^*')  dom  med  oss  fyrrnefndur") 
gigell  Bonde  Grimsson  kongs  vmbodsmann*^)  [i  Hunavatns- 
þingi  og  setti  sitt  insigli  med  vorum  fyrmefndra  mannain- 
siglum  fyrir  þetta  domsbref  er  giort  var  a  Skardi  i  langa- 
dal  a  sama  ari.  degi  sidar  enn  fyrr  segir^^). 


374,  19.  Júní  1494.  á  Hólum. 

YiTNisBUEÐR  Gottskálks  prests  Nikulássonar,  að  hann  hafi 
útvegað  landsvistarbréf  fyrir  Jón  Ásgeirsson  1492  um  víg 
Guðmundar  Þorsteinssonar,  þó  að  hann  gæti  ekki  náð  því 
fyrir  forfalla  sakir. 

AM.  Fasc.  XXXII,  18,  frumritið  á  Bkinni,  og  er  innsiglið  fyrir  bréf- 
inu.  Á  bréfinu  er  ugglaust  eiginhönd  Gottsliálks  biskups.  —  Apogr. 
3359. 

^)  b;  giord  a.  «)  „al.  Jón",  JPét.  (eptir  b).  ^)  virdingar  b.  *)  -- 
dottur  b.  »)  þeim  b.  «)  fardögum[!]  b.  ')  b.  v.  b  og  JP.  »)  sl.  b.  ») 
b.  V.  b.  10)  b.  V.  b.  ")  greindur  b.  ")  — madur  b.  ")  [b.  v.  með 
hendi  JPét.  í  a  eptir  b. 


1494  LANDSVIST.  — ÁS  OG  KELDUNES.  Ö13 

Jnsigle  gottsk(alks)  þa  er  hann  var  prestr^) 
Þat  giorer  eig^)  gotskalk  prestur  niculasson  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  minú  brefui  at  ek  liet  sækia 
til  kongzinss  canceler  i  oslo  landzuistarbref  ionss  asgeirs- 
sonar  firir  þat  manslag  er  hann  oforsynio  i  hel  slo  gud- 
mund  þorsteinsson  gud  hanss  sal  nade  og  suo  vissi  ek  sann- 
liga  at  þat  fyrgreintt  landzuistarbref  var  vtgefuit  og  komit 
til  stafangurss  a  voret  epter  paska  þa  er  lidit  varfrahing- 
atburd  vorss  herra  iesv  christi  CDcdxc  og  tuo  ar  þo  at  ek 
firir  forfalla  saker  kunne  þui  ecki  na  þa  ek  hingat  for.  voru 
þar  og  epter  fleire  peningar  er  mer  til  heyrdil  med  þui 
sama  brefui  en  firir  miog  bradan  atbílrd  matti  ek  annat 
huort  peningana  og  brefit  epter  lata  elligar  skipssinss  missa. 
Og  til  sannenda  hier  vm  heinger  ek  mitt  jncigle  firir  þetta 
vitnisburdarbref  er  skrifat  var  a  holum  j  hialtadal  fimtíidag- 
en  nestan  firir  jonssmessu  baptiste  a  sumarit  tueimur  arum 
sidar  en  fyr  seiger. 


375.  38.  Júní  1494.    í  Ási  í  Kelduhverfi. 

YiTNisBURDR  sex  mauua  um  rekamörk  og  landamerki  millum 
Áss  og  Kelduness  í  Kelduhverfi  eptir  skrám  og  máldögum 
frá  13.  og  14.  öld. 

Eptir  pappírsafskript  frá  c.  1640  kominni  til  m'm  •Ve  1S96  frá 
séra  Arnljóti  ÓlaísByní  á  Sauðanesi.  —  MSteph.  27.  4to.  bls.  512—514, 
Svartskinna,  með  faendi  Benedikts  lögmanns  Þorat.eiassonar  c.  1730. 

Vitnisburdur  vm  landamerki  miUum  aass 

og  kiellduness^). 

Þad  Giorum  vier  Brodde  Sygurdzson.    Stulle   Sygurdz- 

son.   Eyulfur   Þorualldzson.    Þorleijfur   Jonsson.    Gunnlðgur 

Jonzsson  og  Olafur   Halluardzsson    Godum  Monnvm    vitan- 

ligtt  med  þessu  vorv   opnv   Brefi   ad   vier   hofum   opttliga 

^)  Utan  i  bréfinu  með  hendi  séra  Gottskálks  i  Glaumbæ.  *)  Svo. 
•)  27. 


214  ÁS  OG  KELDUNES.  1494. 

heyrtt  yfirlesid  registrum  og  maldaga  kirkivnnar  j  Ase. 
huor  er  giorst  hafdi  nv  meir  enn  fyrir  nijutiju  Ara.  epter 
fyrirsogn  tueggia  formanna  heilagrar  holakirkiu  so  latandi 
ad  kirkiaii  j  Ase  j  Kiellduhuðrfi  a  allaii  Reka  a  sandi  vt 
þuilijkan  sem  ad  fornvm  landzmerkivm  hefur  filgtt.  Enn 
vier  vitum^)  fyrir  fvll  sanninde  ad  Askirkiv  reki  hefurver- 
id  hafdur  og  halldinn  atðlvlaust  j  miUum  Kiellduness  landz 
merkiss  og  Skoga  landz  merkiss.  ad  so  tilgreindv  eptir 
Brefum  og  maldogum. 

J  fyrstu  eptir  giord  Þorvardz  Þorarinzsonar*)  og  Jonz 
logmannz^)  j  miUvm  Wigfuss  j  kielldunese  og  Helga  j  Ase. 
ad  kiellduness  skylldi  eiga  sionhending  vr  mel  þeim  er  vt 
er  fra  fliotzdalzgarde  og  helldur  vestan.  og  vpp  j  Midhoolz 
hws.  Og  vt  vr  melnvm  Eiettsyni  j  sio.  Enn  j  miUvm 
skoga  landzmerkis  og  Ass  kirkiv  Eeka.  Eiettsyni  vr  sio 
nyagardur.  er  nv  erv  kalladar  þufur.  j  Jðkulza.  vid  Jlijfs- 
fialle. 

Medkiennunst  vid  Greindir  menn  Broddi  og  Stulle.  ad 
vid  vitum  fyrir  fulla  wissv  ad  Asskirkiv  Eeki  hefur  verid 
hafdur  og  halldinn  j  millum  þessara  greindra  landamerkia 
meir  en  fimtiiv  vetur  atolulaust.  so  vid  vitum.  So  og  vit- 
um  vid  sagdir  menn  Eyulfur  og  Þorleifur  ad  kirkivnnar 
Eeki  j  Ase  hefur  verid  hafdur  og  halldinn  j  milli  opttnefnd- 
ra  landamerkia  meir  enn  halfan  fiorda  tvg  vetra.  Somu- 
leidiss  vitum  vid  firr  sagder  menn  Gunnlogur  oc  Olafur  ad 
tittnefndur  kirkiv  Eeke  j  Ase  j  kiellduhuorfe  hefur  verid 
hafdur  og  halldinn  jtolulaust  meir  enn  xxx  vetra.  j  millum 
opttnefndra  landamerkia.  skoga  og  kiellduness. 

Hier  til  hofvm  vier  heyrtt  so  felldaii  maldaga.  ad  Helgi 
prestur  Þorkelzson.  Þorleijfur  Ograundzson  og  Siguatur 
Sijmonarson  handlogdu  eid  vm  fyrir  sijra  Bðduare  Þorsteinz- 
syne*).  ad  Hallsteinn  Bondi  j  Kielldunese  oc  Wigfus  sonur 
haiiz  sagdi  þad.  ad  ei  være  Kiellduness  Eeki  leingra  austur 
enn  ad  melþwfu  þeirre  er  hualbein  stendur  j  og  þa  var 
fluttur  hualvr  litlv  avstar. 

1)  vitnum  27;  ^)  d.  1296;  »)  Jón  gelgja  Einarsson,  d.  1306.  *)  d. 
1375. 


1494.  GUÐMUNDARLÓN.  215 

Pessi  somv  landamerki  sagdi  Vermundur  Biarnason  a 
deyanda  deige.  er  att  hafdi  kiellduness  og  Landamerki.  ad 
hiaverandi  Helga  preste.  Olafe  spiota  og  Þorsteini  hrada. 
Wlfe  Þorleifssyni.  þadaii  Eiettsyni  j  Midhoolz  hws. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setivm  vier  íirrnefndir  menn 
vor  jnnsigle  fyrir  þetta  vitnissburdar  Brefskrif  ad  j  greindum 
stad  Ase  laugardaginn  næsta  eptir  Jonzmesso  Baptíste. 
Anno  Domini  (D  cd.  xc  iiij. 


2n.  39.  Júiií  1494.         á  Skinnastödum. 

ÞóEA  Guðmundsdóttir  samþykkir  sölu  Jóns   Eyjólfssonar   á 
jörðunni  Guðmundarlóni  til  Hóladómkirkju.  ^ 

AM.  Apogr.  3772,  með  hendi    Páls    Hákonarsonar. 

Bref  um  Gudmundarlon  d  Langanese. 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  Brief  sid  edur  heyra 
senda  Oddur  prestur  Gudmundsson.  Þorgils  Guttormsson. 
Hiallte  Steinmodsson  leikmenn.  Guds  kvediu  og  sijna. 
kunnugt  giorande.  ad  þar  vorum  vier  j  hid.  sdum  og  heyrd- 
um  d  handaband  þeirra  sijra  Halls  Arnasonar.  er  þd  hafde 
vmbod  heilagrar  Holakyrkiu.  og  Þoru  gudmundardottur.  ad 
so  fyrer  skildu.  ad  greind  Þora  samþyckte  fyrer  sig  og 
sijna  Erfingia  þad  sama  kaup  statt  og  stodugt.  og  d  allaii 
mdta  obrygdiligt.  sem  Jon  Eyulfsson.  Bonde  hennar.  hafde 
sellt  jördina  Gudraundarlon.  er  liggur  i  Saudanesþingum 
heilagre  Holakyrckiu  til  fullrar  eignar.  svo  framarliga  sem 
fyrr  greind  E>ora  mdtte  þad  fremst  med  Iðgum  giðra.  Og 
til  sanninda  hier  um  setta  eg  fyrr  nefndur  Hallur  prestur 
Arnason  mitt  Jnsigle.  med  þessara  manna  Jnsiglum  fyrer 
þetta  Bref.  Skrifad  d  Skinnastaudum  i  Auxarfirde  d  Tveggia 
postula  messu  Petri  og  Pauli.  Anno  Domini  CD^  cccc^  xc^ 
qvarto. 


216  BARÐ  í  FLJÓTUM.  1494. 

377.  39.  Júní  1494.  á  Ornnd  í  Svarfaðardal. 

Heafn  Haldórsson  gefr  Finnboga  Jónssyni  með  sér  i  pró- 
fentu  fjóra  tigi  hundraða  og  þar  til  hálfa  jörðina  Barð  í 
Pljótum. 

Skjalabók  i  Landsskjalasaíni  94.  4to.  bl.  19a  með  hendi  Jóns  lögmanns 
Sígnrðssonar  c.  1600. 

Bref  er  Hrafn  gaf  Bard  med  sier  j  prowentu. 
Þad  giorum  vier  Oddur  Arnason.  Jou  Jonson.  Hallur 
Þorvalldsson  godum  monnum  viturligtt  med  þessu  woru 
opnu  (breíi)  ad  þa  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  Jesu 
christi  OD  iiijc  Ixxxx  og  iiij  Aar  aa  Grund  j  Suarfadardal  aa 
pietursmesso  og  pals  vm  sumarit  vorum  vier  j  hia  saum  og 
heyrdum  aa  ord  og  handa  Band  þessara  manna  Finnboga 
Jonssonar  af  einni  alfu  enn  Rafns  Halldorssonar  af  annare 
ad  suo  íirir  skildu  ad  fyrnefndur  Hrafn  Halldorsson  gaf 
adur  nefndum  finnboga  Jonssyni  j  proventu  med  sier  fioru- 
tigiu  hundrut  er  hann  Eeiknade  j  modur  Arf  sinn  j  mots 
vid  Brædur  sijnar^)  epter  Helgu  einarsdottur  modur  þeirra 
og  þar  til  halfa  Jord  Bard  j  fliotum  er  fader  hans  gaf 
honum.  med  oUum  þeim  gognum  og  giædum  er  greindre 
Jordu  hefur  fylgtt  ad  fornu  og  nyiu  og  hann  vard  fremst 
eigande  ad  ordinn.  Enn  hier  ]  mot  skillde  optnefndur  Hrafn 
sier  æfinligtt  framfæri  mat  og  klæde  og  þionustu.  Og  til 
sanninda  hier  vm  setium  vier  vor  jncigle  etcetera. 


378.  1.  Júlí  1494.  á  Þingvelli. 

Dagsbeéf  Pétrs  Trúlssonar  hirðstjóra  og  höfuðamanns  yfir 
alt  ísland,  þar  sem  hann  gefr  Páli  Jónssyni  „frið  og  fé- 
legan  dag"  „svo  leingi  hann  kemr  til  míns  herra  kongsins 
náða",  en  Páll  hafði  ófyrirsynju  í  hel  slegið  Böðvar  Lopts- 
son. 

')    Svo. 


1494.  VÍGSMÁL.  217 

AM.  Fasc.  XXXII,  19,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir. 
Afekript  af  þessu  bréfi  eptir  transBkr.  frá  7.  Júli  1494  er  í  Landsbóka- 
safni  789.  4to.  (JP.)  frá  c.  1620. 

dagxbreff  ppalls  jonssonar  af  fouita  vtgeffid^) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
heilsar  eg  petur  tríilson  hirdstiore  og  hofudzman  yfer  allt 
jsland  vpp  a  míns  herra  kongsins  vegna  kærliga  med  guds 
quediu  og  minne.  vil  eg  ydr  oUum  viturligt  giora  ateghefi 
j  heidr  wid  gvd  [og  godra  mana  bæna  stad^)  gefit  pale  jon- 
syne  er  bauduar  loftson  óforsynio  j  hel  sló  frid  og  feelig- 
ligan  dag  vppa  mins  herra  kongsins  vegna  firir  mer  og  ollum 
minvm  BcLdum  suo  leinge  hann  kemur  til  mins  herra  kongs- 
ins  nada.  enn  borgi  sig  sialfur  fyrir  erfingium  hins  dauda. 
Og  til  sannennda  hier  vm  set  eg  mitt  jncigle  fyrir  þetta 
dagbref  er  skrifat  var  (xl  þingvelle  þridiudagin  næsta  epter 
petri  et  pavli.  oLrum  epter  guds  burd  þusund  fiðgur  hund- 
rud  niutiger  og  fiogur  aar. 


379.  1.  Júlí  1494.  á  ÞingTelll. 

Tylftaedómr  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni  Jóns- 
syni  um  víglýsing  Páls  Jónssonar,  er  ófyrirsynju  hafði  í  hel 
slegið  Böðvar  Loptsson. 

Landsbókasafn  789.  4to.  bls.  377—378  skr.  c.  1620  (JP.)  eptir  trans- 
Bkripti  frá  7.  Júli  1494.  —  Ny  kgl.  saml.  1945.  4to.  bl.  48a  með  hendi 
Hanneaar  Gunnlaugssonar  í  Reykjarfirði  1666  (lakari  afskript). 

Domur  vm  wijglýsing  palss  Jonssonar. 
Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  Breíf  sid  edur  Heyra 
sendum  vær  Einar  Oddsson.  Gunnlogur  Þorkielsson.  Einar 
Branndsson.  Jngemundur  finnsson.  Jon  Asgrijmsson.  Jon 
Hrafnsson.  Sniolifnr  Branndsson^).  Gudmundur  Hraffasson. 
Tumas  Jonsson.   Jon    Þorgeirsson.    Sigurdur   Jvarsson.    Jon 


^)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  svipaðri  Eggerts  Hannessonar.    *)  [Svo 
ekki:  fyrir  g.  m.  b.  s.    »)  HrafusBon  1945  (rangt). 


218  VÍGSMÁL.  -  TRANSSKRIPT.  1494. 

Arnason  kvediu  Gudz  og  vora  kunnugtt  giðrande  med  þessu 
voru  opnu  brefe  [a  manudaginn  næsta  eptter  Petrum  et 
Paulum  þa  lided  var  fra  hijngadburd  vorss  herra  Jesu 
Christi  1494^)  aar  a  almennilegu  auxararþijnge  vorum  vier 
j  döm  nefnder  af  ærlegum  manne  fimboga  Jonssyne  log- 
manne  nordan  og  vestan  cL  Jslannde.  ad  skoda  og  ransaka 
og  dæma  vm  þa  vijglysing  er  pall  Jonsson  hafde  lyst.  ad 
hann  hefdi  ofyrirsyniu  i  hel  sleiged  Bodvar  Lopttsson.  Nu 
saker  þess  ad  grejndur  pall  Jonsson  hafde  lyst  effter  Bok- 
arinnar  ordum  og  adurgreind  vijglysiiig  var  þar  framborin 
fyrir  oss  og  svariii  af  tvejmur  skilvijsum  vottum.  Og 
þui  dæmdum  vier  fyrrgreinder  (domsmenn)  adur  nefnda  vijg- 
lysing  Iðglega  med  auUum  sijnum  grejnum  og  Articulis. 
Og  opttnefndaii  Pdl  Jonsson  ad  Iðgum  lýst  hafa. 

Og  thil  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrrneífnder 
dömssmenn  vor  jnnsigle  fyrir  þetta  domss  Breffer  skrifad 
var  d  Þijngvelle  deige  sijdar  enn  fyrr  seiger. 


280.  7.  Júlí  1494.  í  Ljá(r)skógum. 

Tbansskkiptákbeéf  af  skjölum  um  víg  Böðvars  Loptssonar. 

Landsbókasafn  789.  4to.  bls.  380,  ekr.  c.  1620—1630.    Dómabók  úr 
safni  Jóns  háyfirdómara  Péturssonar. 

[Hér  kemr: 

1)  Hjarðarholtsdómr  frá  [21.  Apr.]  1494,  Nr.  272  í  þessu  bindi; 

2)  Alþingisdómr  frá  1.  Jóli  1494,  Nr.  279  i  þessu  bindi; 

3)  Bréf  Pétuis  Tiúlssonar  frá  1.  Jólí  1494,  Nr.  280  í  þesBu  bindi]. 

Þad  giorum  wier  Arnör  finnsson.  Helge  Sigurdsson. 
HaUdor  Biarnason  o^  Þorleijffur  aurnolffsson  godum  monn- 
um  viturlegtt  med  þessu  voru  opnu  Breffe  ad  vær  medkienn- 
unst  ad  vær  hofum  sied  og  jfferlesed  og  heyrdtt   yfferlesin 


0  [að  Anno  Christi  m.  cccc.  xc,  og  iiij,  1945;  dagsetning  hér  er  30. 
Júni. 


1494.  FELLSBRÉP.  219 

opin  breíf  med  heilum  oskoddudum  hdngande  Jnnsiglum. 
suo  latannde  ord  fyrer  ord  sem  hier  fyrer  skriffad  stdr.  Og 
thil  sanninda  hier  vm  setium  vær  fyrrgreinder  menn  vortt 
jnnsigle  fyrer  þetta  Breff.  Skriffad  i  Lidskögum  j  laxdrdal 
j  hiardarholltts  kirkiu  sokii.  Manudaginn  næstaii  effter  visi- 
tationem  1494  dr. 


381.  10,  Augúst  1494.    á  Brekku  í  flyoldal. 

Andrés  Guðmundsson  staðfestir  þá  gjöf  sína,  er  hann  gaf 
kirkjunni  undir  Felli  í  KoUafirði  sex  manna  íferð  í  Saurbæj- 
arfjöru. 

AM.  Apogr.  2361.  „Ex  originali  perqvam  lacero.  Originallenn  sem 
þetta  giafabref  Andress  gudmundssonar  er  epter  skrifad  kom  til  min  ad 
lane  fra  Einare  Einaresyne,  eigarmanne  Fellz  i  Kollafirde.  Var  hann 
ædilasenn,  og  fuenn  ur  honum  stor  stycki,  so  sem  af  þessarre  utskrift 
sia  má,  allt  þad  hier  er  understrikad*)  var  þar  annadhvert  öUdungia 
burtu,  eda  af  fua  olæst  orded,  er  þad  bo  til  sett  af  einni  saman  gatu, 
enn  eingre  fullre  vissu.  Þo  mun  þad  nærre  riettn  vera.  og  ad  visu 
voru  eydurnar  i  originalnum  hverki  stærri  nie  smærre  enn  bo  sem  fyrer 
þeim  innsettu  ordunum.  Sömaleidia  sambioda  þær  4  audu  linurBem  hier 
eru  þeim  lacunis.  sem  i  þðim  stödum  i  originalnum  voru.  og  eg  eigi  gat 
tilgieted  hvad  vered  munde  hafa.  Þetta  er  ad  skilia  epter  proportiono 
skriftarinnar  þar  og  bier,  hvad  eg  accuraté  nidur  sett  hefe,  so  ad  þad 
bregdst  eigi,  ad  ef  menn  feinge  þad  sem  i  þesBum  stödum  nu  ur  origi- 
nalnura  burtu  er,  þa  munde  þad  just  fylla  þessar  lacunas  hier,  þegar 
med  eins  storre  og  gisenne  akrift  skrifad  være,  sera  hitt  annad  hier  er". 
(AM.) 

[Stadfestinjg  andress  gud[mundzson]ar  fyrer  Saurbæiar 

[fioruj  utgefin  anno  domini  M.  cd.  lxxxx  oc  iiij^). 

Þat  giore    eg    andress    Gudmundzson  .godum   monnum 

[kunnigt  med  þessu  rainu  opnu  brefi  at  eg  hefi]  gefit  kirkiu 

hins  heilaga  olafs  kongs  vn[der  follei  Kollafirdr*  vj.   manna 

iferd  j  Saurbæiar]^)  fioru  til  reyzlu  i  þeim  helminge  sem    . 


1)  Hér  i  útgáfanni  í  hornklofum.     ^)  Þetta  stóð  utan  á  bréfinu.     ») 
Sbr.  gjafabréf  Andréss  frá  2.  Dec.  1481  og  Öislamáldaga. 


220  ÞYKKVASKÓGSBRÉF.  1494. 

greind  kirkia  æfiD- 

liga  eignazt  þessara 

.  .  .  æfinligrar  eignar.  Og  til  sanninda  hier  um  se[t  eg 
m]itt  [insigli]  fyrir  [þetta  bref  skrifat  a  ned]re^)  brecku  i 
hvoldal  sunnudag  næsta  fyrir  ass[umptionem]  sancte  [marie 
virginis]  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vor[s  herra  jehsu 
kristi]  þushund[rat  fiogr  hundrut]  niutiger  og  fiogr  aar. 


383.  10.  Áugust  1494.        á  Neðri  Brekku. 

ViTNisBURÐR  séra  Jóns  Kolbeinssonar  um  selstöðu  og  beit 
frá  Pykkvaskógi  í  Skógsmúla  í  Þverdal  og  um  önnur  ítök 
Þykkvaskógs. 

AM.  Apogr.  Nr.  5793c,  eptir  tranaakripti  á  skinni  frá  8.  Apríl  1588 
(sjá  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  512). 

Þad  giore  eg  sijra  jon  prestur  kolbeinsson  godum  monn- 
um  kunnigtt  med  þessv  minu  opnu  brefi  ad  ec  medkennvnst 
ad  ec  hefi  verid  heimilisfastur  j  breidafiardardolum  einn  vet- 
ur  og  xxxx.  oc  hefi  ec  alldre  anad  heyrtt  ne  vitad.  enn 
þeir  sem  þyckua  skog  hafa  att  edr  býgtt  edr  þeir  sem  þar 
hafa  buid.  ad  þeir  hafa  haft  oc  sier  eignad  og  gardinvm 
æfinnliga  selstodu  j  skogsmula  j  þuerdal  fram  frá  kolldu- 
kinn  og  hier  med  hafi  þeir  beitt  og  beita  latid  auUum  sijn- 
um  peningum.  hestum  og  hrossum  og  ollum  sijnum  gelld- 
fienadi.  þeir  sem  j  skogie  hafa  bvid  bædi  firir  selfaur  og 
epter  allt  framan  til  veturs  og  hefur  eingin  ad  fvndit  oc 
alldri  hefi  eg  þar  heyrtt  tvimæli  a.  ad  nockr  man  ætti  þar 
nockud  jtak  j  þetta  takmark.  halfann  þuerdal.  suo  og  hefi 
eg  alldreigi  heyrtt  ad  nockr  man  ætti  neitt  jtac  j  þyckva- 
skogs  jord  eigi  beit  oc  einginn  jtok  aunnur.  hefi  ec  og  alldri 
anad  heyrtt  allan  þennan  fýrr  greindan  tima  sem  ec  hefe 
verid  j  breidafiardardolum  enn  þyckuiskogur  ætti    landeign 

*)  eða:  efjre. 


1494.  VÍKURBRÉF.  221 

alla  nedan  med  vatni  vpp  ad  prestagile  og  suo  hatt  vpp  a 
halsin  sem  vatnvm(!)  draga  nordur  ad  votnvnv(m).  vorv 
þessir  vottar  og  vitnismenn  hia  sau  og  heyrdu  a  er  eg 
handfesti  Gudmvndi  andressyne  þennann  vitnisburd.  jon  vig- 
fusson  og  EigiU  jonsson.  og  hier  epter  vil  ec  sveria  ef 
þvrfa  þicker.  Og  til  meire  stadfestu  og  saninda  hier  vm 
setta  ec  mitt  jnsigli  íirir  þetta  vitnisburdar  bref  er  skrifad 
var  a  nedri  breku  j  saurbæ  j  huolskirkiu  soknn  svnudæg- 
in  næstann  fyrir  mariumesso  enu  fyrre  vm  svmarid  arvm 
epter  Gudz  burd  þvsvnd.  cccc.  niutiger  og  iiij.  ar. 


388.  37.  August  1494.  á  Reynistað. 

YiTNisBUBÐE  fjögurra  manna,  að  Benedikt  Magnússon  hafi 
afhent  Þorvaldi  Jónssyni  jörðina  Vík  í  Reynistaðarþingum 
í  umboði  Ingibjargar  dóttur  Þorvalds,  en  konu  Benedikts,  í 
mála  hennar. 

AM.  Apogr.  5667.  ,;Ex  originali"  með  hendi  Jóns  Magnússonar 
bróðnr  Árna.  ^^Breíed  er  a  kálfskinn  med  einu  Jnnsigle  ad  mestu  o- 
brotnn,  tveimur  brotnum  og  einum  lausum  þveing.  a  Jnnsiglunum  er 
eckert  notatu  dignnm,  nema  kaleiks  mynd  á  Sr.  Halikels  Jnsigle  j  midi- 
unne". 

Þat  giorum  uier  hallkell  prestr  gudmundzson.  þorsteinn 
ormsson.  jon  hrolfsson  ok  arnor  biornsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  uoro  opno  brefi  ath  uier  uorum  þar  j 
hia  saaum  ok  heyrdum  upp  aa  j  vijk  j  skagafirdi  aa  fúiduiku- 
daginn  næstan  firir  mariumesso^)  sijdari  ath  benedikt  magn- 
usson  afhenti  þorualldi  ionsyni  lordina  vijk  j  skagafirdi  er 
liggr  j  reynenestadar  kirkiu  sokn  j  umbodi  jngibiargar  dottr 
sinnar  eigenkono  benediktz  i  sinn  mala  efter  sem  þar  þad 
bref  wtuijsar  sem  þar  er  vm  giort.   gengu   þeir   ath   enum 


*)    Þ.  e.  3.  Sept. 


SKRIDUKLATJSTR.  1404. 

sydra  utidyrastafnum  ok  hielldu  þar  aa  gijnum  hondum  bad- 
er  greindr  benedikt  er  jordina  aíhenti  ok  nefndr  þorualldr 
er  jordin  var  afhent  og  sagdiz  benedikt  þa  enn  endrnya  þenna 
giorning  j  annat  sinn. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  uier  fyrnefnder  menn 
uor  incigli  firir  þetta  uitnisburdarbref  er  skrifad  uar  aa  stad 
i  reynenesi  miduikudaginn  firir  decollacio  johannis  baptiste 
aarvm  efter  guds  burd  CD  cd  Ixxxx  ok.  iiij.  aar. 


384.  14.  September  1494.  á  Eyjólfsstöðum. 

6.  Júttí  1500.  á  Skriðtt. 

ViTNisBUEDE,  að  Þorvaldr  Sigurðsson  hafi  gefið  jörðinahálfa 
Skriðu  í  Breiðdal  klaustrinu  á  Skriðu  í  Fljótsdal  til  æfin- 
legrar  eignar. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  24,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið  er  fyrirbréfinu. 
—  Apogr.  2879. 

Bref  vm  halfa  skridv  j  BriddaP). 
Þat  giore  eig  kodran  jonsson  godum  monnum  kunnukt 
med  þessu  minu  opnu  brefui  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
vors  herra  ihesu  christi  þusund  cd  xc  og  iiij  ar  at  eig 
heyrdi  lysing  þorvaldz  heitenz  sigurdzsonar  sem  gud  hanz 
saal  nade  a  eyolfsstaudum  a  uollum  sunnudagen  næsta  eft- 
er  mariumessu  seinne  at  hann  gaf  iordena  skridu  er  lig- 
ur  j  breiddal  j  heydala  kirkiu  sokn  halfua  til  klausturzens 
a  skridu  gude  almattigum  junfru  marie  til  ævinlegrar  eign- 
ar  en  klaustursens  formonnum  til  frials  forrædis  med  auU- 
um  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindre  iordu  fylger  og 
fylgt  hefer  at  fornu  og  nyu  og  hann  vard  fremst  eigande 
at.  og  til  saninda  hier  vm  setta  eig  mitt  insigle  fyrir  þetta 
vitnisburdarbref  er  skrifuat  var  a  klaustrenu  askridulaug- 
ardaginn  næsta  fyrir  huitasunnu  sex  arum  sidar  en  fyr 
seger. 


0    Svo,  utan  á  bréfinu  með  hendi  fiá  17.  öld. 


1494.  FESTINGARBRÉP.  223 

285.  20.  September  1494.    á  Isi  í  Öxarfirði. 

FiNNBOGi  Jónsson  festir  Málfríði    Torfadóttur   sér   til    eigin- 
konu. 

AM.  Apogr.  3699  „Ex  originali  komnum  úr  þingeyjar  syslu.  [frá 
Magnóai  Einarssyni  170..  Hann  frá  mag.  Birni  1707;  í  fyrstu  frá  séra 
Skúla  Þorlákssyni,  bætir  Jón  Sigurðsson  við].  Þassa  brefð  original  finn 
eg  nó  (1727)  hverge.  Eg  man  glögt,  ad  haun  var  lasenn  miög.  grunar 
mig  hann  mune  forgeinginn  vera.  Fyrir  þcssu  brefi  hafa  vered.  3.  inn- 
sigle,  sem  nu  eru  öU  burt  eliten,  og  þveingerner  alleina  epter".  (AM.). 
Árni  ritar  langt  mál  nm  þetta  bréf:  „Hvernig  a  þessu  heim  ad  koma. 
Anno  1467.  a  Ökrum  i  Skagafirdi  gipti  Kristin  Þorsteinadotter  Malfride 
Torfadottur,  dottur  sina,  Finnboga  Jonssyne,  consentiente  virgine.  Ante 
annum  1500.  atte  Finnboge  (logmadr)  vaxna  dottur,  gudride,  sem  oefad 
hefur  vered  Malfridardotter.  Nu  1494.  fester  Finnbogi  fyrst  Malfride 
Torfadottur,  hafde  hun  vered  frilla  hans  þangad  til?  Non  credo.  þvi 
þá  hefdi  ecki  so  göfugur  madur  eignast  dottur  hans.  Atti  hann  tvær 
Malfridar,  eina  eptir  adra?  Dð  eo  non  constat,  og  einginn  hefr  þad 
sagt.  Eda  er  þetta  annar  finnboge?  neqve  id  puto,  þvi  finnbogi  lög- 
madur  bio  i  Ase  i  Kellduhverfi  sem  var  langfedga  eign.  Annars  er  þad 
undarlegt^),  ad  þeir  kalla  ecki  finnboga  lögmann,  sem  ad  visa  var  lög- 
madr  hoc  anno  1494.  Kannske  þetta  sie  einhver  anuar  finnboge  og 
önnur  Mnlfridnr.  Ættgöfug  kona  var  Holmfridúr  þorvardzdotter,  kona 
Biorna  Jonssonar,  syster  Margretar  a  Eidum,  þo  atti  hun  börn  vid  Birni 
adr  enn  þau  vigdÍBt  saman.  Vide  Niardvikurbref.  Eins  Jngveldr  Helga- 
dotter  vid  Þorleifi  Biörnssyne".  Það  er  enginn  efi  á,  að  þetta  sé  Finn- 
bogi  lögmaðr.    Afskript  bréfsiuB  er  með  hendi  Árna. 

Þat  giorvm  vier  ion  magnvsson.  sigmvndr  magnusson 
og  brandr  ingvarsson  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  oppnu  breíi.  at  þa  lidit  var  fra  gvds  bvrd  þvssund 
fiogr  hundrud  niu^)  tiger  og  fiogr  ar  favstudaginn  n[æsta] 
fýrer  krossmesso  vm  haustid^)  j  ase  i  avxarfirde  i  kelldu- 
hverfe  vor[um]  vier  i  hia  saum  og  havrdum*)  aa.  at  finbog[i] 
ionsson  fe[st]e  malfride  torfadottur  med  handabande  laugliga 
sier  til  eiginn  konnv  med  hennar  iaýrde  og  þeim  logbokar- 


*)  „Ecki  er  þad  bo  undarlegt,  þvi  þad  finnst  optar.  þo  raun  þad 
hellst  i  brefum  þeim  er  finnbogi  sialfur  hefur  sagt  fyrir,  bo  sem  jarda- 
kaupsbrefum  hvar  hann  var  a  adra  siduna".  (AM.)  *)  „Þetta  níu  er 
Bkýrt  og  læselegt,  og  verdur  ecki  i  neinn  mata  ödruvÍB  lesed,  og  allt 
arstaled  er  alBkírt"  (AM.)    ^)  Þ.  e.  12.  Sept.    *)  Þaunig. 


224  HELGAÍ'ELLSKLAtJSTR.  I494. 

enar  ordum  sem  þar  til  haeýra^).  og  til  sanenda  hier  vm 
settum  vier  fýr  nef(n)der  menn  vor  incigle  fýrer  þettafest- 
ingarbref  giortt  i  sama  stad  og  are  deige  sidar  en  fýr  seig- 
er. 


286.  3.  Október  1494.    á  Kolbeinsstöðum. 

Eklendr  bóndi  Erlendsson  se.lr  klaustrinu  á  Helgafelli  til 
fuUrar  eignar  jördina  Hraunholt  í  Hnappadal  og  kvittar 
um  andvirðið. 

Eptir  fikjalabóki  Landsskjalasafni  94.  4to.  bl.  131b— 32,  með  hendi  J6ns 
lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600.  Ágrip  bréfsins  með  ártali  1494  eríAM. 
252  4to.  bls.  47;  AM.  430  4to    bls.  7;  AM.  Apogr.  1593. 

Kaupbrief  fyrir  Hraunhollte. 
Þad  giorum  vier  Halldor  Gijslason  og  Hoskolldur  Helga- 
son  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  voro  opnu  briefe  a 
fimtudaginn  næstan  epter  Michaelizmesso  Anno  1494.  vorum 
vier  j  hia  a  kolbeinzstodum  sdum  og  heyrdum  á  ord  og 
handaband  þessara  manna  EUendz  bonda  Ellendssonar  og 
Broder  Þorleifz  Jonssonar  er  þar  var  j  vmbodi  Halldorz  a- 
bota  a  Helgafelli  ad  so  firir  skildu  ad  fyrrnefndur  Ellendur 
sellde  til  fuUrar  eignar  Abota  Halldore  og  klaustrinu  jord- 
ina  alla  halfa  Hraunhollt  er  liggur  j  hnappadal  j  kolbeinz- 
stada  kirkiusokn  jtolulausa^).  med  ollum  þeim  gognum  og 
giædum.  sem  greindri  jordu  fylger  og  fylgtt  hefur  adfornu 
og  nyiu.  og  hann  vard  fremst  eigandi  ad  til  æfinligrar  eign- 
ar  og  frialz  forrædiss  vndau  sier  og  sijnum  Erfingium  enn 
vnder  Halldor  Abota  a  Helgafelli.  Medkiendist  og  EUend- 
ur  ad  hann  hefdi  fulla  peninga  vppborid  fyrir  greinda  jord 
af  Abota  Halldore.  og  j  sama  handabandi  gaf  EUendur  A- 
bota  Halldor  kuittaii  olldungiz  og  akiærulausaii  fyrir  sier 
og  sijnum  epterkomendum  vm  fyrgreintt  Jardarverd. 
og  til  sanninda  hier  \m  etcetera. 


*)  Þannig.    *)  jtokulausa,  hdr. 


1494.  RAUFAPELLSBKÉF.  22Ö 

387.      11.  Oktober  1494.    í  Holti  undir  Eyjaíjöllum. 

OuÐMUNDE  Árnason  selr  Sigmundi  Jónssyni  hálfa  jörðina 
Eaufafell  hið  ytra  undir  Eyjafjöllum  fyrir  tuttugu  hund- 
ruð  í  fríðvirtum  peningum  auk  guUs  og  silfrs,  og  kvittar 
fyrir  andvirðinu. 

Bibl.  Bodleyana,  Oxford,  CoUect.  FMagn.  55.  4to.  bls.  149—150, 
með  heiidi  Guðbrands  prófaBts  JónsBonar  í  Vatnsfirði  (d.  1690).  Rit- 
hætti  handritsins  er  hér  ekki  haldið,  þvi  að  hann  er  í  eingu  merkr. 

Kaupbref  Gudmundar  og  Sigmundar. 

Þad  giorum  vier  Jon  prestur  Jonsson.  Eyiolfur  Þorolfs- 
son  og  Nichulas  Sigurdzson.  Eyiolfur  Sigurdzson  og  Þorar- 
inn  Brandzson  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru 
opnu  breíi.  þaa  er  lidid  var  fra  hingadburd  vors  herra  Jesu 
Christi  1494  aar.  laugardaginn  fyrstan  j  vetri.  aa  Hollti 
vnder  Eyiafiollum.  vorum  vier  j  hia.  saaum  og  heyrdum  aa 
ord  og  handaband  þessara  manna.  Gudmundar  Arnasonar 
af  annare  aalfu.  (enn)  Sigmundar  Jonssonar  (af  annare).  ad 
svo  fyrer  skilldu.  ad  fyrrnefndur  Gudmundur  Arnason  sellde 
fyrrnefndum  Sigmunde  Jonssyne  haalfa  jordina  Raufafell  ed 
ytra.  er  liggur  j  CDidbæli(s)  kirkiusokn.  til  æfinligrar  eignar 
og  frials  forrædis.  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum. 
sem  greindre  jordu  fylger  og  fylgt  hefur  ad  fornu  og  nyiu. 
og  til  yztu  merkia  vid  adrar  jarder  ad  riettu  lagaskipte. 
sem  logbok  giorer  raad  fyrer.  Enn  þar  j  mot  gaf  greindur 
Sigmundur.  xx.  c.  j  oUum  fridvirtum  peningum  fyrer  utan 
guU  og  silfur.  CDedkienndizt  greindur  Gudmundur  Arnason. 
ad  hann  hefde  fulla  og  alla  peninga  upp  borid  fyrer  greinda 
jord  og  optnefndan  Sigmund  kvittan  giort  og  aakiærulausan 
um  greinda  jord.  haalft  EaufafelL  fyrer  sier  og  ollum  sin- 
um  riettum  erfingium  og  epterkomendum.  og  lofade  titt- 
nefndur  Gudmundur  (ad)  svara  lagariptingum  aa  nefndre 
jordu  og  þrattnefndur  Sigmundur^)  Jonsson  skyllde  hallda 
til  laga. 

Og  til  sannenda  hier  um  set  eg  adurnefndur  Gudmund- 
ur  Arnason  mitt  jnnsigli  med  fyrr  greindra  manna  jnnsigl- 

1)  Sigurður(!),  hdr. 
Dipl.  iBl.  vn.  B.  16 


226  ARNÓR  OG  STURLA.  1494. 

um  fyrer  þetta  jardakaups  bref.  er  skrifad  var  j  Holum 
under  EyiafioUum  manudaginD  næstan  fyrer  annunciacio 
CDarie  (aare  sidar  enn)  fyrr  geger^). 


388.  30.  Oktober  1494.        í  Hjarðarholti. 

DóME  sex  manna  útnefndr  af  Henreki  Henrekssyni  Kola- 
beck  um  viðskipti  Sturlu  Þórðarsonar  og  Arnórs  Finnsson- 
ar  út  af  flutningi  á  ófærri  konu,  sem  Þóra  hétog  var  Tumadóttir. 

Dómasyrpa  J6ns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni  (d.  1748)  í  4to.,  skr.  c. 
1608.  —  AM.  211c.  4to.  bls.  125—28,  skr.  c.  1700  (nokkuð  afbakað). 
Sbr.  Nr.  241. 

Domur  þeirra  Stulla  og  Arnors  um  Þoru  um  vitni 
huersu  fuU  vera  skylldu^). 

Þad  giaurum  vær  sigurdur  dadason.  Gudmundur  finnz- 
son.  Ormur  jllugason.  Colbeinn  Jonsson.  Jllugi  Jonsson  og 
pall  Þorsteinsson^).  Godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  opnu  brefi.  ad  þa  er  lidit  uar  fra  hingadburd  vors 
herra  Jhesu  christi  CD^  cccc  ix  tigir  og  iiij  ar  a  manudæginn 
eptir  Calixtusmesso  j  hiardarholiti  j  Laxardal  oa  þingstad 
Riettum  vorum  vier  i  dom  nefndir  af  uel  Bornum  manni 
Hinrek  Hinrekssyni  kolabeck^).  ad^)  skoda®)  og  dæma  huorsu 
fullkomin  lagavitni  þad  skylldi  vera.  sem  arnor  finnsson 
leiddi  þar  þa  suo  vier  heyrdum')  fyrir  greindum  Heinrek 
kongs  vmbodzmanni  vm  aull  skipti  þeirra  Stulla  Þordar- 
sonar  og  fyrrnefn(d)s  Arnors.  og  skied  hafdi  da  manudæginn 
næstaii  fyrir  Þorlaksmesso  vm  sumarid  adur  fyrir^)  heima  j 
Liarskogum  i  Laxardal  oa  laugheimili  arnors  finnssonar. 
Soru  þessir  menn  er  suo  heita.  olafur.  vigfus  og  jon  jonsson 
fullaii  bokareid  fyrir  saugdum  Heinrek  kongs  vmbodzmanni 
suo  latandi  ord  eptir  ord  sem  hier  eptir  stendur  skrifat. 

^)  Þ.  e.  23.  Marts  1495.  ^)  Domur  vin  heimsokn  til  Arnors  Finns- 
Bonar  211;  »)  Þordarson  211.  ^)  Kolaaech  (!)  211.  »)  soleidis  b.  v.  211 
(!).    «)  skilldum  athuga  b.  v.  211.    ')  og  b.  v.  211.  «)  þ.  e.  15.  júli  1494. 


1494.  ARNÓR  OG  STllRLA.  227 

J  fyrstu  suoru  þessir  ínenn  ad  þeir  uoru  þar  j  hia  j 
Liaskogum  i  Laxardal  i  Hiardarhollzt  kirkiu  sokn  oa  laug- 
heimili  adur  greindz  arnors.  a  manudæginn  næstan  fyrir 
þorlaksmesso  vm  sumarid  adur  og  sau  ad  stulli  þordarson 
Eeid  heim  da  vollinn  j  Liarskogum  med  vj  menn  tyiada. 
og  fluttu  þangad  þa  saumu  konu  ofærajsem  Þora  hiet  og 
var  Tumadottir  og  Arnor  finnsson  hafdi  adur  laugbodit 
Stulla  Þordarsyni  til  framfæris  og  adur  greindum  stulla  var 
dæmd  þessi  kona  til  framfæris  med  suarnri  frændsemi  þeirra. 
Og  þa  greindur  StuUi  Þordarson  kom  heim  oa  vollinn  j 
Liarskogum  og  hans  menn  og  medfylgiarar.  þa  toku  þeir 
ofan  þessa  adurgreinda  konu  af  hestbaki  og  settu  hana  nid- 
ur  da  voUinn.  Sidan  dro  greindur  stulli  Þordarson  oghans 
menn  bædi  vpp  sverd  og  hanska  og  kaustudu  af  sier  sinum 
kapum.  Gieck  þa  arnor  finnsson  heiman  og  hans  menn 
vpp  aa  vollinn.  Spurdi  arnor  finnzson  Stulla  þordarson. 
huort  hann  hefdi  flutt  þangad  Þoru  Tumadottur  frændkonu 
sijna.  En  Stulli  sagdi  ad  þad  uæri  satt.  Fyrerbaud  arnor 
þa  stuUa  at  lata  hana  þar  eptir  an  doms  edur 
laga.  Baud  arnor  finnsson  sig  þda  til  laga  uid  StuUa  þord- 
arson  sattsamliga  vm  þessa  adurgreijnda  konu.  Sagdist 
Arnor  skylldu  uid  henni  taka  ef  dandumenn  giordu  þad  og 
bæta  stuUa  sem  dandimenn  giordu.  ef  hann  hefdi  nockud 
vandlaga^)  giort  honnm.  Enn  Stulli  sagdi  þar  neij  vid  og 
sagdi  ad  hvn  skylldi  þar  eptir  vera.  Fyrerbaud  arnor 
stulla  þa  ad  lata  hana  þar  epter.  og  lysti  fuUri  sauk  da 
optskrifadaii  mann  Stulla  Þordarson  og  alla  hans  medfylgi- 
ara.  Suo  framarliga  sem  hann  mætti  fremst  med  laugvm. 
Ef  þeir  lieti  hana  þar  eptir.  gnn  StuUi  suaradi  þa  enn  og 
sagdi.  ad  hun  skylldi  þar  epter  vera.  Gieck  þa  StuUi  fram  ad 
arnori  med  nakid  suerd  RÍett.  og  arnor  j  moti  med  annad 
nakid  suerd.  komu  þa  i  med  þeim  hðgg  j  suoddan  mata. 
at  arnor  hio  ecki  fyrr  StuUa.  Budust  þa  menn  arnors  til  ad 
standa  da  milli.  Enn  menn  Stulla  og  medfylgiarar  viUdu 
þad  ecki.  hlupu  fram.  hiuggu  og  stungu  menn  arnors.  og 
lyste  arnor  þa  heimsokn  da  StuUa  Þordarson.  og  hans  med- 

1)  Svo;  =  vanlaga. 

15* 


228  ARNÓR  OG  STURLA.  1494. 

fylgiara  suo  framarliga  sem  haiin  mætti  fremst  med  laug- 
um.  Stakk  stuUi  þordarson  arnor  j  andlitid  med  suerdi. 
suo  hann  fieck  auerka  vt  enn  menn  Stulla  særdu  menn 
arnors.  hiuggu  þumalfingur  af  Guttormi  OJafssyni  (h  hægri 
hendinni  og  veittu  honum  sting  i  handleggiun  og  miog  suo 
af  Joni  Jonssyni  fingur  þann  sem  næstur  er  þumalfingri  ol 
vinstri  hendinni.  Lysti  arnor  þa  fullri  sauk  da  Stulla  þord- 
arson  og  hans  medfylgiara.  sem  fremst  mætti  ol  vera  eptir 
laugum  bædi  kongdomsins  vegna  og  sinna.  Laugdu  þessir 
menn  sem  soru  þad  j  sinn  eijd  med.  at  þeir  voru  til  þess 
skipadir  og  settir  af  arnori  adur  enn  þesse  þeirra  vidureign 
var.  at  sia  og  adhyggia  þeirra  vidskiptum  arnors  og  Stulla 
og  þeirra  manna.  suo  þeir  mætti  bera  Arnori  Riett  vitni 
vm  seirna.  ef  nockrer  saknæmer  giorningar  kæme  til  med 
þeim  edur  þeirra  mðnnum  og  medkiendi  Jon  og  Olafur  ad- 
urskrifadir  ad  þeir  hiuggu  huorki  nie  stungu  nie  slogu 
Stulla  þordarson  nie  hans  menn.  og  ecki  vont  giordu  þeir 
þeim  og  j  aunguaii  styrk  voru  þeir  med  aruori.  til  þess  ad 
Stulli  Þordarson  og  hans  menn  væri  þa  nockri  skaumm  nær. 
Edur  lifi  sijnu  ad  fijrr.  og  aunguan  hlut  giordu  þeir  þar  ad 
annan  enn  þeir  voru  hia  sau  da  þessa  þeirra  fyrrskrifada 
vidureign.  Til  þess  ad  bera  þar  vm  Riett  vitni  og  satt 
sem  þeir  voru  tilskipadir  af  arnori  adur.  og  þad  suoru  nu  er 
hier  fyrr  skrifad  stendur.  Jtem  laugdu  þessir  menn  þad  og  j 
sinn  eid  ad  arnor  flutti  ecki  þessa  adurgreinda  konu  Þoru 
Tumadottur  da  StuUa  Þordarson  fyrr  enn  hun  var  dæmd  da 
hann  adur  sem  domur  þar  um  gior  vtuisar. 

Nu  af  þui  vær  vissum.  ad  þessir  adurgreindir  menn 
sem  soru  Jon  og  Olafur  voru  valinkunnir  menn  og  ad 
aungum  liuguitnum  edur  skrokuottum  Eeyndir.  þess  ann- 
ars  ad  þeir  skirdu  sig  med  eijdi  fyrer  allt  sakferli  vid 
Stulla  og  haus  menn  sem  fyrr  greinir.  E>ad  þridia  at  þeir 
uoru  til  þess  skipadir  og  nefndir  af  Arnori  ad  bera  hier 
vm  Eiett  vitni  og  satt  vm  þad  sem  til  kiæmi  med  þessum 
adurgreindum  monnum  arnori  og  StuUa  ög  þeirra  monnum 
j  ordum  edur  verkum  sem  þeir  nu  giordu  og  soru  eptir. 
Þess  fiorda  ad  laugin  avijsa  suo  ad  þau  vitni  sem  bera  vm 


1494.  VÍKtJRBRÉF.  229 

deilld  maniia.  og  suo  ef  vitnad  er  vndir  menn.  þa  skalecki 
anduitni  j  nioti  koma.  þui  fyrer  þessar  greinir.  dæmdum 
vier  adurgreindir  domsmenn  þetta  lauglaga  vitni  semþessir 
optgreindir  menu  soru.  og  ad  laugum  borid  vera  og  ecki 
anduitni  j  moti  koma  mega  þessum  þeirra  Eijdi  og  vitnis 
burdi.  suo  sem  hier  fyrr  skrifad  stendur.  Jtem  lysti  greind- 
ur  hinrik  kongs  vmbodzmann  þui  þar  fyrer  oss  ad  hann 
hefdi  sent  optskrifudum  StuUa  bod  og  bref  til  ad  koma  di 
þctta  þing  til  andsuars  vid  arnor  finnsson.  vm  þessi  þeirra 
malaferli.  Enn  Stulli  kom  ecki  og  einginn  hans  vmbodz- 
madur. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setti  fyrskrifadur  heiuBeck 
kolabeck  kongs  vmbodzmadur  sagdrar  syslu  sitt  jnnsigli 
med  vorum  adurskrifadra  domsmanna  jnnsiglum  fyrer  þetta 
domsbref.  er  skrifad  var  j  liarskogum  j  laxardal  j  hiardar- 
hollts  kirkiu  sokn  ca  sama  ari  deigi  sidar  enn  fyrr  seigir. 


389.  25.  NÓYeinber  1494.  á  Grund  í  Eyjafirðl. 

Þrúðb  Benediktsdóttir  selr  Finnboga  lögmanni  Jónssyni 
jörðina  Vík  í  Eeynistaðarþingum  með  þeim  atriðisorðum,  er 
bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXXII,  16,  frumrit  á  skinni,  og  eru  bæði  iunsiglin  fyr- 
ir  bréfinu.  —  Apogr.  3358. 

Bref  vm  uijk^). 
Þat  giorura  uit  sigmundr  magnusson  og  illhugi  heim- 
ramsson^)  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu 
brefi  at  þa  lidit  uar  fra  guds  burd  þushund  fiogr  hundrud 
niutiger  og  fiogr  ár.  á  laugum  j  reýkiadal  a  clemens  messu- 
dag^)  uoro  uit  i  hia  sáum  og  heýrdum  á  at  þrvdr  benedictz- 
dotter  fieck  ok  sellde  finbogajonssýnelaugmanni  medhanda- 
bande  til  fullrar  eignar  jordena  alla  uik  er  liggur  j  reýni- 
nes  stadar  kirkiu  sokn  j  skagafirde    er   hun    reiknade   sier 

*)    Utan  á  bréfinu  með  allgamalli  liendi.    ^)    heimráason,  frbr.     *) 
Þ.  e.  23.  Nóv. 


230  ORMR  OG  SOLVEIG.  1494. 

hafa  fallid  til  arfs  eftir  benedict  magnusson  faudr  sinn  edr 
huort  þat  kynne  uerda  meire  hlutui  edr  minne  at  sagdre 
Prudi  b^ri  til  arfs  edr  lausnar  i  greindri  iordu  uik  þa 
skylldi  nefndr  finbogi  þat  eignazst  og  til  sin  lejsa  en  giallda 
benne  adra  jafnmikla  peninga  j  faustu  og  lausu  fyrir  opt- 
nefnda  iord  uik.  Og  til  sannenda  hier  um  settu  uid  fýr- 
nefnder  menn  ockur  incigli  fyrir  þetta  iardarkaupsbref  giort 
a  grund  j  eýiafirde  in  festo  beate  katerine  uirginis  a  sama 
ari  sem  f  jr  seiger. 


390.  36.  December  1494.  á  Skarði. 

Samninge  Orms  Bjarnasonar  og  Solveigar  Björnsdóttur  um 
peninga  meðferð  Ólafar  Loptsdóttur  vegna  Sophíu  systur 
sinnar. 

Kriegers  safn  2.  4to.  bls.  218—224  með  hendi  Styrs   Þorvaldssonar 
c.  1700. 

GiornÍDgsbref  Orms  Biarnarsonar^)  og  Sol- 

veigar  Biornsdottur  um  peninga  medferd 

Olðfar  loptsdottur  vegna  sinnar 

systur  Sophiu. 

Þad  giori  eg  Ormur  Biarnarson^)  gódum  monnum    vit- 

urlegt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi  ad  eg   medkennunst.    at 

eg  hefir  i  heidur.  hiartalega  dst  og  brodurlega    dýgd    med 

hustru  Solveigu  Biornsdottur  systur  mijna  ordid  um  eins  og 

samþyckur    um  þann    dskilnad.      Reikningskap   og   peninga 

medferd  sem  at  þær  agreindi  hustru  Olðfu  Loptzdottur    og 

Sophiu    Loptsdottur    mædur   ockar.   sem    Gud    þeirra   sdlir 

hafi.  j  hveriu  þad  hefer  verid  vid  þann  arf  og  peninga  sem 

þessum  greindum  syskinum    fiell   til   arfz    og    eignar   eptir 

fðdur  sinn  og  mödur  og  hustru  Olof  hafdi  til  umbodz  vegna 

systur  sinnar  sagdrar  Sophiu.  og  hun  þottist  eij  fullan  hlut 

af  greindu  gotzi  og  peningum  uppborid  (hafa).    sem    var  j 

*)  Ormr  var  sonr  Bjarna  ívarBSonar  (jungkæra  VigfftsBonar  Hóims) 
og  Sopliia  Loptsdóttur. 


1494.  ORMR  OG  SOLVEIG.  231 

lausagotzi.  jordum  og  odrum  gripum.  j  hveriu  4em  hellst 
kann  nefnast.  og  mier  heíir  nu  til  eignar  fallid.  hefe  eg 
þvi  nu  þennaii  þeirra  allan  dskilnad.  misdeilingmed  dnefndri 
cígreiningu  afmdd  og  nidursleigid  j  svo  mdta.  ad  eg  fýrnefnd- 
ur  Ormur  Biarnason^)  gef  og  (gjðre)  Solveigu  Biornsdottur. 
hennar  bðrn  og  Barnaborn.  eríing(i)a  olldungis  kvitta  og 
dkiærulausa  fyrir  mier  og  ðllum  ðdrum  mijnum  Eríingium. 
eptirkomendum  Iðgligum  um  fyr  sagda  peninga  og  arf. 
kvika.  dauda.  fasta.  lausa.  frijda  sem  ofrijda  j  hveriu  hellst 
þeir  hafa  verit  eda  nefnast  kunna  med  dvðxtum.  jnnstædum. 
dbata  edur  alðgum  og  ðllum  ðdrum  olðgligum  medferdum  sem 
upp  d  greindt  götz  hefir  mdtt  falla  skieedur  skijckast  og  hustru 
Olðfu  bar  at  svara.  Svo  og  medkennunst  eg.  at  eg  hefirfuUa 
peninga.  sæmd  og  nægelse  upp  borid  af  ddurgreindri  Sol- 
veigu  Biornsdottur  systur  minne  fyrir  ddurnefndan  feskacka 
og  askilnad  svo  mier  vel  þeckist  og  dnægir  vegna  sijn  og 
ann(a)ra  arfa  hustru  Olðfar.  undir  svo  fellda  grein.  ad  ef 
svo  kann  skie  adrer  verdi  arfar  sagdrar  Solveigar  Biðrns- 
dottur  enn  bðrn  hennar  sem  reiknast  nu  hennar  skilgetner 
Erfingiar  og  beri  under  adra  menn  gotz  og  peningar  þad 
sem  hustru  01  ðf  dtti.  þa  skal  eij  meiri  partur  kvittur  ddur 
sagdrar  dkiæru  helldur  enn^)  svo  mic(id)  sem  hustru  Sol- 
veig(u)  bar  ad  suara  vegna  mödur  sinnar  og  Einars  Biðrns- 
sonar  brodur  hennar.  Svo  ei  sijdur  hefi  eg  lofad  greindri 
Solveigu  Biornsdottur  systur  minne  ad  vera  henni  j  hidlp 
og  styrk.  slijkaii  sem  eg  kann  best  af  stad  koma.  og  sier- 
deilis  hennar  bðrnum  ef  Gud  viU  svo  skijcka  edur  skipta 
þau  þýrfti  minnar  hialpar  edur  tillagna  nockurn  tijma  vid. 
For  þessi  greindur  giorningur  frafii.  fluttist  og  fullgiordist 
miUi  ockar  greindra  manna  Solveigar  og  mijn.  og  med 
handabande  j  litlustofunni  d  Skardi  d  Skardzstrðnd  ij.  dag 
j  Jölum.  þessum  monnum  nærverðndum.  dsidðndum  og  heyr- 
undum.  Joni  Oddssyni.  Halldori  Þorgeirssyni.  Ormi  Sigurds- 
sýni.  Kiartani  Jonssýni.  Ara  Helgasyni.  Þorkatli  Ormssyni 
og  Joni  Sigmundssýni.  hverier  til  styrkingar.  meijri  aud- 
synÍDgar  og  sannrar  medkienningar  og  sanns  vitnisburdar  hier 

^)    Svo  hér.    2)    b.  V.;  vantar  í  hdr. 


232  KrRKJUBÆJARKLAUSTR.  1494. 

um  settu  sijn  Jnnsigli  med  mijnn  Jnsigli  fyrir  þetta  kvitt- 
unarbref  er  giðrt  var  i  sama  stad.  dag  og  tijma  sem  fyr 
seigir.  þd  er  lidid  var  fra  holldgan  og  hingadburd  vors 
herra  Jesu  Christi  þusund  iiij.  hundrud.  ix.  tyger  og  iiiij. 
dr^. 


391.  1494. 

Skbá  er  Stephán  biskup  Jónsson  lét  gera  um  eign  Kirkju- 
bæjarklaustrs  á  Síðu  í  silfri. 

AM.  263.  Pol.  bls.  87,  skr.  1598. 

Anno  domini  CD.  (c)ð.  xc.  iiij.  Eoiknadizt  suo  raikid  silf- 
ur  kirkivbæiarklavsturs  sem  hier  seiger. 

Jn  primis.  ein  stor  skal.  oc  iiij  smærre  skaler. 
ein  spýra  med  loki  oc  onnur  loklaus. 

ejtt  stort  stavp  med  loki. 
var  þetta  allttsaman  a  vigtt  xv  merkur. 
Jtem  eitt  glodarker  med    sylfur  ad    auk   oc   ij    skurn 
med  silfurstettvm  oc  bvningi  ofan  vm.  eitt  horn  med    klom 
silfvrbuid.  oc  silfurkross  med  knutafesti  er  vo  xvj  avra. 

Jtera  iiij  íingurgull  oc  hid  íimtta  er  biskup  stephan 
fieck  systur  halldorv  ad  bera  j  stadin  þess  fingurgullz  er 
hann  hafdi  j  burttv  med  sier  þvi  þat  var  brdkad. 


393.  [1494]. 

TESTAMENTisBBÉr  Páls  Braudssonar  á  Möðruvöllum. 

AM.  Fdsc.  LXIV,  27,  frumritið  á  Bkinni,  sem  aldrei  hefir  veriðinn- 
siglað.  —  AM.  Apogr.  1507  (eptir  frumritinu).  Páll  BrandBBon  mun  hata 
dáið  i  drepsóttinni  haustið  1494.  (Sbr.  Spjaldhagadóm  19.  Jöní  1495. 
Nr.  315). ^ 

^)  Þ.  e.  =  1494,  því  í  þsssu  bréfi  er  árið  reiknað  frá  Jóium.  861- 
veig  Björnsdóttir  var  dáin  á  Jólam  að  bókmáli  1495;  hún  gerði  testament 
Bitt  17.  Jan.  1495,  en  28.  Marta  1495  fréttir  Björn  Guðnason  iát  henn- 
ar  vestr  í  Vatnsfjörð. 


1494.  TESTAMENT  PÁLS.  233 

Testamentigbrief  Paals  heitins  Brandsonar^). 
Jn  nomine  Domini  acDen. 

Giorer  eg  pall  brandzson  heill  at  uite  og  samuizku  en 
þo  nockut  krankur  j  likama.  Sua  fallit  mitt  testamentum 
gudi  allz(valldanda)  til  lofs  og  dyrdar  og  hans  blezadri  modr 
jungfru  sancte  marie  og  auUum  guds  helgum  monnum  til 
sæmdar  og  uirdingar  enn  mier  syndugum  manni  til  synda- 
lausnar  og  saluhialpar  og  ollum  þeim  sem  gud  lofar  at  sia 
aulmausa  þiggiz  íirir. 

Jn  primis  jatar  ec  mic  gudi  skylldugan.  gef  ec  mig  og 
mina  sal  j  ualld  og  uernd  skapara  mins  og  lausnara  herra 
ihesu  christi  og  j  skiol  og  myskunar  fadm  heilagrar  kirkiu 
og  arnadar  orda  jungfru  sancte  CDarie  og  hins  bleszada 
CDartini  erchibiskups  sancte  thome  archiepiscopi  sancte 
nichulai  og  sancte  johannis  holabiskups.  Sancte  petri  og 
pauli  og  hinne  blezudu  barbaru.  goda  gudmundar  biskups 
og  allra  guds  heilagra  manna  og  meya.  kys  eg  likama 
minum  legstath  ad  kirkiu  hins  blezada  CDartini  heima  aa 
COoudruuðllum  j  eyiafirdi  nærr  jngibiorgu  minne. 

Jn  primis  gefur  ec  austur  til  helga  blod  þess(ar)  iij 
iarder  ketilstadi  aa  uollum.  kollstadi.  CDynes.  og  þar  med 
eitt  kristz  likneski  med  þui  sem  honum  fylger  er  þat  eitt 
gullnisti  og  fingrgull  og  ij  pipur  forgylltar  med  laufum. 
villda  ec  ath  ketilstðdum  fylgdi.  x.  kugilldi.  v.  kyr  og.  v. 
asaudar  kugilldi  oc  at  liotur  hefddi^)  framfæri  sitt  aa  pening- 
unum.  skal  þar  leggiaz  til.  xx.  hundrut  j  audrum  jordum 
og  þar  med  eitt  glodarker  og    læt    ec    hundrat   hundrada. 

eida  kirkiu.  xx.  hundrut  og  þar  lugt  af.  yj.  hundrut. 
skipa  eg  kirkiunne.  vi.  hundrada  jord  rima  og  þar  til.  ix. 
hundrut  j  þarfligum  penningum. 

€r  (e)c  og  skylldugr  erfingium  jons  heitins  gudmunz- 
sonar  peninga.  uorv  þat  xv  hundrut  og  uillda  ec  giarna  at 
allar  minar  skulldor  lycktizt. 

Sua  ueit  ec  at  eg  er  minum  kirkium  micils  skylldugur 
en  eg  ucit  ei  huad  epter  lifer  peninga  þo  at  nu  siev  noger 


*)    Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17,  öld,  og  aptr  nær  orðrétt  með 
enn  annari  hendi.    *)  Svo, 


234  TESTAMENT  PÁLS.  1494. 

til.  verdur  þar  þo  mest  aa  líirkiuiia  aa  hoíi  þui  at  uier  hðf- 
um  hana  lei(n)gst  halldit  frændur.  þui  skipa  eg  henne  iord- 
ina  þrastastaddi')  firir  fimtigi  hundrada  til  æuinligrar  eignar 
og  jordina  suinauollu  firir  xx  hundrut.  skulu  erfingiarner 
suara  þui  sem  meira  er. 

hefi  ec  tekit  med  silfrastada  kirkiu.  xij.^)  en  þat  sem 
moder  (min)  uar  meira  skylldug  kirkiune  eigum  uit  ellendr 
bader  ath  suara.  fellur  þar  litit  j  porcio  ein  mork  edur  ix 
aurar.  eru  þar  sua  peningar  ef  þeir  halldazt  at  kirkian  ma 
fa  fulla  sæmd  en. 

€en^)  eg  ueit  ei  huort  at  kuitt  er  maudruualla  kirkia 
edur  ei  med  þui  sem  jngibiorg  min  hefer  til  hennar  lagt. 
en  þo  skipa  ec  kirkiu  sancte  CDartini  martiris.  xl.  hundrada 
jord  finnastadi  j  sauluadal. 

CDed  kirkiunne  aa  einarstodum  tok  ec.  xv.  hundrut  j 
fridum  peningum  en.  iij.  hundrut  j  ofridu.  en  um  þann 
reikningskap  sem  þar  hefer  fallit  sidan  ec  feck  jordina 
skipa  eg  henne  halfa  iordina  biðrg  j  kinn  firir  x  hundrut 
og  allan  þann  uid  sagadan  og  osagadan  sem  þar  er  nu 
heim  komin  og  allar  þær  fialer  sem  eru  j  flatey.  er  þath 
kirkiunne  god  nytsemd  ef  þui  verdr  at  henne  komit. 

bornum  jons  heitins  einarssonar  er  ec  skylldugr  vm 
xiij  hundrut  og  halfa  jðrdina  biorg  en  gudride  æuinligt 
framfæri.  er  hier  af  lugt  þat  sem  gudridr  tok  at  sier  j 
flatey. 

Sigmundi  brandzsyne  skipa  eg  iordina  bæ  j  sugaiida- 
firdi  og  halfan  uatnadal. 


[Þore  ec  valla  skrifa  ydur  til  saker  þess  þier  hafid 
nockur  ord  firir  raig  feingit  af  ydrura  husbonda  enn  vel 
þiki  mier  a  medan  hans  undermenn  hallda  mic  eigi  seka 
enn  eigi  er  ec  skylld  modruvollura  nie  peningum  Þorleifs 
ef  odrum  eru  þeir  venslader^). 


0  Svo.    ^)  [Þetta  er  ritað   utan  á  bréfið   með    hendi   frá    16.    öld, 
|)ó    ekki  seinagt  á  öldiuui. 


1495.  GRINDABRÉP.  235 

393.  7.  Janúar  1495.        á  Skinnastöduin. 

Naefi  Benediktsson  selr  síra  Einari  Benediktssyni  hálfa 
jörðina  Grindr  á  Höfðaströnd  gegn  kenslu  og  uppfæðslu  á 
Benedikt  syni  Narfa,  með  fleira  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  FaBC.  XXXII,  25,  frumiitið  á  skinni.    Af  4  innsiglum  er  eitt 
brákað  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3363. 

vm  halfar  grindur  i  hofs  kirkiu  sokn^). 
Þat  giorum  vier  asgrimur  hallzson.  Sigvrdr  sveinbiarn- 
arson.  CDagnus  jonsson  og  halldor  avgmvndzson  godum 
monnum  kunnigt  med  þessv  voru  brefi  at  svb  anno  gracie 
CD*^  cd^  xc^  v^  aa  midvikvdagin  næsta  epter  hinn  þrettanda 
dag  jola  aa  skinnastavdum  j  avxarfirdi  vorvm  vier  hia  saavm 
og  heýrdvm  aa  ord  og  handaband  sira  einars  benedictzsonar 
og  narfa  benediktzsonar  at  sua  firir  skildv  at  fyrr  nefndr 
narfi  selldi  adrnefndvm  sira  einari  med  handabandi  til  fvll- 
rar  eignar  ok  frials  forrædis  jordina  halfa  grindr  er  liggr 
aa  havfdastrond  j  skagafirdi  j  hofs  kirkiu  sokn  med  avllum 
þeim  gavgnvm  og  giædvm.  eignum  og  itokum  sem  adr 
greindri  jordu  halfri  fýlger  og^)  fýlgt  hefer  ath  fornv  og 
nyiv  og  hann  hafdi  fremzt  eigandi  at  ordith  hver  er  reikn- 
adizt.  XX.  hvndrvth  half.  hier  j  moti  lofadi  nefndr  sira  ein- 
ar  at  sier  at  taka  til  lærdoms  og  uppfædis  benedict  son 
tíjtt  nefndz  narfa  og  lata  vigia  hann  messvdiakn.  en  ef 
avdrvm  hvorum  sira  einari  edr  benedict  endizt  hier  ei  líjf- 
dagar  til  þa  skýlldi  firir  sveininn.  ij.  hvndrut  fallit  hafa 
vpp  aa  hveria  tolf  manadi  en  sira  einar  eiga  þessa  somv 
jord  sem  adr.  en  gialldá  narfa  sva  morg  hvndrvth  annad 
hvort  vpp  j  adra  jord  ellegar  onnur  hvndrvth  frid 
edr  fridvird  sem  ei  hefdi  firir  sveininn  fram  fallid  edr  saa 
sem  þa  veri  eignarmadur  greindrar  jardar.  skýlldi  sira  einar 
fullkomliga  eiga  þessa  somv  iord  þo  optnefndr  benedict  ýrdi 
fyr  vigdr  til  diakna  en  þessi  greind  iord  hefdi  at  riett- 
um  Reikningi  firir  hann  fram  fallid.     Og  til  sanninda    hier 


^)    Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.    ^)    tviekr.  i  frbr. 


236        SAUÐÁRBKÉF  OG  LAUNGUHLÍÐAR.       1495. 

vm  settvm  vier  fýrnefnder  menn   vor    jnscigli    firir    þetta 
bref  skrifad  j  sama  stad  degi  og  oari  sem  fýr  segir. 


394.  8.  Januar  1495.  í  Dunliaga. 

Magnús  Árnason  selr  Sturlu  Magnússyni  jörðina  neðri 
Launguhlíð  1  Hörgárdal,  „er  nú  er  kölluð  Skriða",  fyrir 
Sauðá  í  Skagafirði  og  lausafé,  að  tilgreindum  landamerkjum 
og  ítökum. 

MSteph.  27.  4to.  bls.  78,  Svartskinna,  með  hendi  Benedikts  lögmanns 
Þorsteinssonar,  c.  1730. 

Kaupbref  fyrer  Saudd  i  Sæmundarhlijd  og  nedre  longuhlijd 
i  Horgardal  sem  nu  heiter  Skrida. 

Þad  giorum  vier  Arnbiorn  Amason.  finnur  vilhialmsson 
Sugurdur  Jonsson.  Jon  vilhialmsson.  Suejrn  Eyreksson  og 
Jon  Oddsson  godum  m  onnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu 
brefe  ad  þa  lided  var  frd  hingadburd  vors  herra  Jesu  christi 
CD.  cccc.  IX  tijger  og.  v.  dr  a  fimtudagenn  næstann  firir 
geisladag  j  sidra  dunhaga  i  horgardal  vorum  uier  j  hia 
saum  og  hejrdum  d  ord  og  handaband  þessara  manna  StuUa 
Magnussonar  af  ejrnre  alfu.  enn  Magnusar  Arnasonar  af 
annare.  ad  so  firir  skilldu  ad  Stulle  Magnusson  sellde 
Magnuse  Arnasyne  jordena  nedre  launguhlijd  i  Horgardal 
er  nu  er  kollud  Skrida  og  liggur  i  Bægissdrþingum.  med 
ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  grejndre  jordu  hefur 
filgt  ad  fornu  og  nyu  og  Magnus  Arnason  vard  framast  eig- 
ande  ad  og  ad  tilskilldum  ollum  skogum  a  stedia  jordu 
upp  i  fiall  og  ofan  i  d  ut  ad  kidialæk  og  sudur  i  motz  vid 
Audbreckuskog  nema  stedie  skillde  eiga  elldeuid  sem  hon- 
um  þarfnadest. 

rejknade  firrnefndur  Magnus  ad  jorden  skrida  ætte 
allann  gielldfidr  rekstur  framm  a  oxnadal  og  iij  tolffedm- 
inga  elldetorfs  i  Hamars  jord  i  Bæissarþijngum. 

Hier  i  mot  gaf  stulle  Magnusson  jordena  saudd  i  Skaga- 


1495.     .  BRÉF  JÓNS  TIL  PÁLS.  237 

firde  i  Borgar  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  og  giæd- 
um  sem  henne  hefur  filgt  ad  fornu  og  nyu  og  stuUe 
vard  fremst  eigande  ad. 

Eejknade  adurnefndur  stulle  ad  jordenn  saudcL  ætte 
alla  Borgarey.  þar  i  mot  ætte  Borg  reka  storvida  og  huala 
handann  fra  Borgarmerke  og  yfer  ad  vordum  þeim  fiorum 
sem  standa  nockud  so  firir  sunnann  sauddross  ad  undan- 
teknum  ollum  smareka  jordum  og  landgognum  og  selfor  i 
Kalfardalzjord.  og  hier  til  gaf  þrattnefndur  Stulle  tijttnefnd- 
um  Magnuse.  xjc.  og  xx  er  hann  rejknade  undir  fodur  hans 
og  þar  tiL  v.  kugillde  og  [}  halfa^)  mork  silfurs. 

sogdu  þfsser  off'tnefnder  menn  Stulle  og  Magnus  þing- 
stad  og  halfkirkiu  skilld  a  badum  jordunum. 

So  skillde  og  huor  firrgrejndra  manua  hallda  til  laga 
þeirre  jord  er  keiffte  enn  sd  suara  lagariff'tingum  er  sellde. 

Og  til  sannenda  hier  um. 


395.  [fyrir  1495]. 

Sendibeéf  Jóns  dans  Björnssonar  til  Páls  mágs   síns    Jóns- 
sonar  á  Skarði  á  Skarðsströnd, 

AM.  FaBC.  LXIV,  16,  frumrit  á  skinai. 

Ærligum  dandi  manni  pali  bonda  jonssyni 
er  brefit  sent^) 

Ærligan  dandi  mann  pal  bonda  jonsson  heilsar  ek  jon 
biornzsson  kærliga  med  gud  ok  hans  modur. 

þackar  ek  jdur  kærliga  firir  alla  ýdar  dygd  ok  æru 
er  þier  hafit  mier  synt  alltid. 

kungiori  ek  ydur  at  mier  var  sagt  at  þier  mundut 
rida  sudur  aa  landit  nu  j  haust.  þui  bid  ec  ydur  at  þier 
giorit  suo  uel  sem  ek  treysti  til  ydar  ok  sendit  mier  ydart 
opit  bref  til  þess  at  giora  vm  mal  ockur  ketils  þui  þath 
umbodit  er  nu  uti  er  þier  gafut  mier  fyrri    enn     ecki     at 

^)  [Svo  hdr.    8)    tJtanéiskrípt  bréfsina. 


238  SKRIPTAMÁL  SOLVEIGAR.  1495. 

giort  at  malinu.  uiUda  ek  mega  taka  eidana  eda  lata  taka. 
vil  ek  giarna  firir  ydar  skuld  giora  kæri  magur  þath  ydur 
liuft  er  ok  ec  ma  med  æru  giora  ok  þath  bezt  hallda  sem 
vid  hofum  bezt  uid  talazt. 

ecki  meira  vm  sinn. 

hier  med  bifel  eg  ydur  gud  j  ualld  ok  hans  uelsignadri 
modur  jumfrv  sancte  (Darie  ok  olíum  himinRÍkis  herskap. 

Segit  soluegu  systur  minni  þusund  marga  goda  nott 
firir  mik^). 


396.  [1495]. 

Skriptamál  [Solveigar  Björnsdóttur]. 

Advocates  Library  í  Eidínaborg,  Coilect.  FMagn.  64.  4to.  (21,  7, 14) 
með  hendi  eéra  Björn^  Halldórssonar  i  Sauðlaulíedal  c.  1770,  eptir  frum- 
ritinu,  sem  var  á  pergamentsrollu.  Solveig  Björnsdóttir  er  enn  á  Íifi  17. 
Jan.  1495,  en  dáin  er  hún  fyrir  28.  Marts  1495,  þvi  þann  dag  fréttir 
Björn  Guðnason  lát  hennar  veetr  i  Vatnsfjörð. 

Jhesus. 
Eg  syndug  manneskia  neitar  fiandanum  i  heluite  oc 
ollum  hans  svikum  og  syndum.  enn  eg  true  á  einn  gud. 
faudur  og  son  og  helgan  anda.  og  þa  heilaga  kyrkiu  og 
allt  þat  sem  hún  bydur.  med  þessare  somu  tru  og  ordum 
gefur  eg  mig  gude  skyllduga  og  hans  blezadre  módurjung- 
fru  sancte  maria.  og  óllum  guds  heilogum  monnum  og  ydr 
minn  kære  skriftafader.  fyrer  allar  mínar  synder.  þær  sem 
eg  hefr  gort.  fra  þeim  fyrsta  dege.  sem  eg  kunne  synd  at 
gora.  og  til  þessarar  stundar.  i  nidurfellingu  guds  bodorda. 
og  vangeymslu  hans  laga  og  Eettinda.  i  ástarleyse  vid  gud 
og  i  þeirri  óhlýdne  er  eg  hafda  vid  fodur  og  modur.  og 
vid  alla  þá.  sem  mer  vildu  nockut  gott  kenna  og  yfer  mig 
vóru  skipader.  mer  til  sáluhialpar.  Nu  jatar  eg  þer  minn 
kære  fader.  at  eg  hefi  synder  gðrvar.  i  ofund  og  ofmetnade 


*)    Solveig  Björnsdóttir  dó  1495. 


1495.  SKRIPTAMÁL  SOLVEIGAR.  239 

i  lyge  og  langrækne.  i  ofbelde  og  i  ofdrambe.  i  metnade 
og  mikilæte.  i  ofsa  og  i  jllsku.  i  bðlvan  og  i  bræde  og 
bradlynde  og  reide  og  i  oþolinmæde.  i  ofmikillri  margmælge 
og  i  sundurlæte.  i  ofuragirnd  og  i  ojafngirnd.  og  i  morgum 
og  margfolldum  syndsamlegum  iifnade.  Nú  játar  eg  þer 
minn  kære  skriftafader.  at  eg  hefe  synder  gort  allar  þær 
er  vondur  madur  ma  misgora.  i  blote  oc  í  banne.  meineid- 
um  og  i  gudhialpareidum.  þrifeidum  og  salareidum.  og 
svarit  á  alla  vegu  vid  minn  gud  ranglega.  syndir  hefir  eg 
gðrt  i  tunguskæde.  i  ofáte  og  i  ofdrykiu.  i  heipt  ogihatre. 
i  bolvan  og  i  bræde.  Margt  og  mikit  hefer  eg  misgðrt.  i 
a^glite  mins  blezada  skapara.  andlega  og  likamlega.  vak- 
ande  og  sofande.  vitande  og  ovitande.  viliande  og  óviliande. 
munande  og  ómunande.  á  nott  og  dege  og  á  hverri  stundu 
mins  lifs.  so  at  adrer  hafa  fallet  i  synder  fyrer  minar  saker.  opt 
hefer  eg  vafet  mig  i  annara  manna  syndum.  veit  eg  all- 
an  minn  likam  a^^mliga  hafa  vollit  i  synda  diupe.  og  i  fer- 
legu  særlife.  hofudit  hefer  opt  hallazt  til  sa/^ruglegrar  hvild- 
ar.  og  optliga  til  mikils  efterlætis.  a^gunum  hefir  eg  opt 
lypt  til  ferligrar  synar.  Eyrun  hefer  eg  opt  hneigt  til 
hegómlegrar  nædu.  munninn  og  varirnar  hefir  eg  oppt  hrært 
til  mikillrar  angursemi  bæde  mer  og  ðdrum.  med  tungunne 
hefer  eg  miklar  meinsemder  gðrt.  bæde  mer  og  ðdrum.  og 
þo  sialfre  mer  mestan  sálarhaska.  Hendur  minar  og  fætur 
hefer  eg  opt  fram  sett  til  syndsamlegra  verka.  og  hiartat 
hefir  optlega  kveikz  til  hegomlegrar  Rædu.  og  ohæfilegs 
haturs.  og  særugrar  glede.  hefer  eg  opt  na^dgat  natturu  til 
misgðrda.  og  er  eg  þvi  verre  enn  adrar  skepnur  þvi  þær 
lifa  epter  sinne  nátturu.  enn  eg  hefe  gengit  af  minni  natt- 
uru  um  marga  hlute.  eg  hefe  margfalldlega  syndgaz.  og 
brotit  gude  á  móte.  i  sið  dædlegum  hðfudsyndum.  sem  er 
ofát  og  ofdryckia.  ðfund  og  ofmetnadr.  og  rangr  peninga 
dráttur.  og  i  margre  ágirne  og  likamligre  lostasemi.  bæde 
vakande  og  sofande.  og  á  alla  vegu.  sem  madr  ma  ser  med 
spilla  og  ecke  sidr  drygt  þa  synd  likams  munadarins.  þott 
eg  hafe  stðdd  veret  i  þeim  veikleika  kvennlegrar  náttúru. 
sem  er  fluxura  sangvinis.    Sidan  hefer  eg  gort  i   holdtekiu 


240  SKRIPTAMÁL  SOLVEIGAR.  1495. 

drottins  mins  ofdirfd  og  athugaleyse.  og  ei  med  so  gódum 
vidrbunade.  sem  vera  attí.  og  grunat  guds  þionustu.  og 
leynt  syndum  efter  mer  og  sagt  ej  til  kennemonnum.  idraz 
oi  syndanna.  þott  eg  hafe  til  sagt.  og  ei  haldit  þær  skrift- 
er.  sem  mer  hafa  settar  verit.  og  pílagrímsferder  og  onnur 
godvcrk.  eda  adra  þá  góda  hlute.  sem  mer  hafa  settir 
verit  i  minar  skrifter.  haldit  illa  helgar  tider  og  fostutider. 
gort  mer  fostur  og  helgehald  efter  minum  hugþocka.  enn 
fyrirlitit  hitt.  sem  adr  var  sett  og  dæmt  af  heilogum  fedr- 
um.  haldit  illa  heit  min  vid  gud  og  helga  menn.  Syndgaz 
hefer  eg  i  þvi.  minn  kære  fader.  at  eg  hefer  ei  fylgt  dard- 
um  til  greftrar.  ei  vitiat  siukra  manna  ne  sarra.  ei  heldur 
vitiat  þeirra.  sem  i  myrkvastofu  edr  odrum  þrongvingum 
hafa  haldner  verit.  og  ei  gort  so  olmusu.  sem  eg  skylde 
og  mer  bære.  verit  obænrækin.  bædi  fyrir  mer  og  ðdrum. 
goldit  seint  og  illa  allar  minar  skuldir.  toUa  og  tiunder. 
bæde  heilogum  kirkium  og  kennemonnum.  frændum  og  fa- 
tækummonnum.  So  og  hefer  eg  syndgaz  i  allskonar  avinn- 
inge  og  i  girne  peninganna.  goldit  seint  og  iUa  Testa- 
mentum  efter  fodur  mií)n  og  módr  mína.  bæde  kirkium  og 
kennemonnum.  frændum  minum  og  fatækum  monnum.  halld- 
it  illa  guds  log  og  bodord.  þótt  þad  allt  rangt.  sem  adrer 
hafa  rett  til  min  talat.  og  synt  mig  so  vilia  vera  yfer  oll- 
um.  enn  under  ongvum.  illa  hefir  eg  min  bðrn  sidat  og 
tyttat.  og  latit  þa^g  morgum  óvanda  fram  fara.  og  so  sialfa 
mig  iUa  sidat  og  annat  fólk  til.  þat  eg  hefer  átt  med  at 
gora.  hvad  eg  læt  mig  nu.  sem  hiartanlegast  idra  og  angra. 
eg  hefer  syndgat  mig  kære  fader.  i  allskonar  agirne.  og 
sællife.  enn  hinn  fatæke  hefer  þarfnaz  sinnar  hialpar.  af 
minni  eigu.  borit  a  mig  gull  og  silfr  og  alla  vegamervols- 
at  og  minum  likama  og  minum  klædum.  sem  mér  hefer 
helst  i  hug  komit.  hryllt^)  mer  og  hrosat  bæde  fyrer  kon- 
um  og  kollum.  mer  til  ordlofs  og  eftermælis.  til  þess  at 
sem  best  skylde  lítaz  á  mig.  og  minn  hinn  a^ma  likama.  oc 
látit  allt  efter  likamanum.  þat  sem  hann  hefer  kunnat  at 
beidaz.  Eg  hefer  misgort.  minn  hiartanlegr  fader.  v(id)  skiln- 
ingarvitt  mins  likama.  i  syn  a^gnanna.  heyrn  Eyrnanna. 
1)   Svo. 


1495.  SKRIPTAMÁL  SOLVEIGAR.  241 

ilming  nasanna.  atekning  handanna.  og  i  tilgaungu  fótanna. 
i  berging  munnsins  og  i  huxan  hiartans.  og  i  undanfellingu. 
X.  laga  bodorda  vors  herra  Jesu.  Eg  hefer  og  syndgaz  i 
undanfellingu  sex  miskunarverka.  hverra  gud  krefur  af 
huerium  kristnum  ;manni  á  dóma  dege.  Eg  hefer  ei  klædt 
nakta.  eige  fett  hungrada.  eigi  gefit  þyrstum  at  drecka.  ei 
vitiat  siukra  ne  visat  vegfarandi  monnum  veg.  þat  alit  id- 
kat  og  elskat.  sem  bæde  gude  og  godum  monnum  hefer 
mest  verit  akapra^n  at.  framit  þat  mart.  sem  manna  sattum 
eyder.  og  svo  fyrer  komit  mínum  náunga.  med  ágirni  og 
rangindum.  hefir  eg  verit  astlæs  bæde  fyrer  gude  og  monnum. 
fyrer  mínum  frændum  og  fatækum  mðnnum.  enn  ædgat  mig 
med  ósóma  og  allskonar  ágirni  og  hvernin  eg  hefe  fram 
farit.  þat  skal  nu  telia.  eg  hefe  misgðrt  i  stygd  og  strid- 
læte.  i  svikum  og  síngrirni.  í  illsku  og  umleitni  og  undir- 
hyggiu.  i  glede  og  galeyse.  i  þðgn  og  þriotsku.  i  sundur- 
gðrdum  og  særyrdum.  i  beryrdum  og  bakmælum.  og  i  ðllu 
ordalage  illu  og  ónytu.  hefer  eg  allar  þessar  synder  gort 
80  opt  og  mðrgu  sinni.  minn  kæri  fader.  at  eg  kann  þat 
ei  ordum  inna.  eda  huganum  til  at  koma.  þvi  eg  hefer  bæde 
gðrt  vakande  og  sofande  vitande  og  ovitande.  viliande  og 
oviliande.  (á)  nótt  og  á  dege.  og  á  hverri  stundu  mins  lífs. 
vil  eg  nu  giarna  allra  minna  synda  idraz.  heita  af  at  láta. 
og  yfer  at  bæta.  og  hverium  manni  fyrergefa.  er  misgðrt 
hefer  vid  mig.  Játar  eg  mig  svo  framarlega  sekan  og  synd- 
ugan.  sem  allsmektugr  gud  vill  mig  vera  (láta)  og  vill  mig 
sekan  dæma.  bidr  eg  sialfan  gudfaudr  og  son  og  helgan  anda 
nádar  og  miskunar.  og  at  hann  fyrergefe  mer  allar  mínar 
saker  og  synder.  so  at  eg  mege  efter  þetta  lif  a^dlaz  himin- 
rikis  glede  utan  enda.    amen. 

Gud  gefe  ydr  her  med  allt  gott  og  þusund  marga  goda 
nott.  Forlátit  mer  nú  hiarta  mitt  gott  þui  þetta  er  i  ðngu  lage. 

[Biarkan  .  is  .  ar  .  na^d    .  stungin   is    .    i   hef  :  :  s-hi 
.  .  .  s.  »^.  þ.  z.  f.  er.  is.  logr.  vellande  vimr.  algróin  akr.^) 
Þe88(e)    ofanskrifadr   Skriptaformále    var   ritinn  a  pergamentsroUu, 

0  [Þetta  er  auðsjáanlega  eitthvað   bjagað;  helzt  er  aö  ráða,  að  það 
hafi  átt  að  merkja:    ;,Bjarni  hefir  skrifað  þetta  Gislason". 

Dipi.  iBi.  vn.  B.  16 


á42  TESTAMENT  SOLVEIGAH.  1495. 

cpter   hveriu     þetta     er    skrifad.    og   er   þotta   form    eignad  Solveigu 
Biarnardóttr  hinne  riku. 


397.  17.  Janúar  1495.  á  Skarði. 

Testamentisbréf  Solveigar  Björnsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXXII,  32,  transskript  á  skinni  frá  'ól.  Marts  1497,  og 
hefir  aldrei  verið  ÍDnsiglað;  er  það  komið  frá  Staðarhóli  (=  a);  AM. 
Apogr.  Nr.  1495,  afdkript  gerð  fyrir  Árua  eptit  trausskrlptinu,  ná- 
kvæm.  —  AM.  Fasc.  Lxxiii,  14,  stórt  trani-skript  á  skinni  frá  27.  Ágúst 
1517,  og  hefir  aldrei  verið  inasiglað;  það  er  hér  ka'lað  b  í  orðamun. 
Frumrit  þessa  bréfs  þekkist  nú  ekki,  en  það  er  til  i  fjöida  af  pappirs- 
afskriptum  frá  17.  og  18.  öld,  en  þær  standa  aliar  langt  að  baki  þessum 
fornu  transskriptum,  sem  hér  er  farið  eptir,  og  yrði  orðamunr  frá  þeim 
einungis  til  þess  að  viUa  fyiir.  Margar  af  þeim  hafa  ártal  bréfsins  skakt, 
og  setja,  að  það  sé  gefið  út  1485  i  staðinn  fyrir  1495.  Einna  helzt  er 
pappirsafBkriptin  i  Öxnaíellsbók  ÍBfél.  309.  8ov  bl.  32  b— 35  b,  sem  er 
rituð  um  1620  beina  leið  eptir  Vatnsfjarðartransskriptinu  frá  31.  Marts 
1497  (a);  aðrar  hirðum  vér  ekki  að  telja.  Þó  að  þessi  fornu  trana- 
scripta  verði  nú  að  vera  frumrit  vor  að  þessu  bréfi,  er  þó  auðséð,  að 
hvorugt  þeirra  muni  vera  vel  nákvæmt,  þvi  að  þau  leiðrétta  viða  hvort 
annað.  Um  gjafir  þessar  urðu  síðar  mikil  málaferli,  og  því  hefir  bréfið 
verið  transskribarað  svo  ört  þegar  til  forna. 

Skiptabreff  Solwegar  biornsdottur.^) 

Jn  nomine  domini^)  amen. 

[einn  gud^)  j  beilagri*)  þreningu  hann  sie  vernd  mín 
og  uardueizla  uarygd  og^)  uiduorun  allra  minna  uondra 
uerka  og  haskasamligra  hugreninga  badi  íirir  aal  og  lif  ei 
sidur  hjalp  mín  heilsa  hallkuæmni^)  og  hugar  styrking  til 
allra  godra  verka.  endurbæting.  afmaning  allra  mina 
misfella  og  motstadligra  mina^)  afbrota.  giori  ec  sol- 
ueig  biornsdotter  so  fellt  testamentum  firir  minni  [sal 
syndugri^)  ei  sidur  pals  jonssonar  bonda  míns  barna  ookara 
og®)  fedgina  allra  frænda  og  forelldra  gudi  til  lofs  og  dyrd- 
ar  og  hans  millduztu  modur  [og  mey^®)  junfru  sancti  marie 

1)  309.  2)  dei,  b;  3)  [eins  gudz,  b;  ^)  algiordre,  b;  ^)  sl.  a;  «)  hals- 
kuæmni,  b;  ')  sl.  b;  »)  [syndugri  sal,  b;  »)  sl.  b;  ^®)  [may  og,  b. 


1495.  TESTAMENT  SOLVEIGAR.  243 

æuenliga  til  oendaligrar  hugunar  os  greindum  monnum  til 
oslockuanligrar  myskunar  og  gledi.  og  oUum  kristnum  sal- 
um.  heil  at  uiti  og^)  uizmunum  og  skyrri  skynsemi  likam- 
ligra  vizmuna  allra.^) 

J  fystu  gef  ec  mic  allzualldanda  gudi  grædara  minum 
j  ualld  hans  haleitu  og^)  hialpsamliguztu  modur  sem  er 
uernd  uor  og^)  uardveizla  og^)  uardhalld  vortt^)  og  uegr 
eilifur  til  lifs  himirikis  dyrdar  at^)  hun  uirdizt  at  bidia  firir 
mier  og  berandi  mitt  bod  til  sinn^)  sætazta  son^)  drottin 
minn  Jesum  christum  at  hann  myskunni  mier  og  firirgefi 
mier  allar  minar  sekter  saker  og  syndir  sem  ec  hefi  honum 
[i  mot  brotid^  med  ord  og  [umlidnar  synder^)  til  þess^) 
framferdis  og  flutnings  er  eg  bid(i)andi  upprettu^^)  og  rot  rad- 
uerndinar^^)  [sancta  anna  sancte  andreum  sancti  petri  sæl- 
um  þollaki  biskupi^^)  beatum  godemvndvm  sancti  olaf  kong 
sancte  micael  eigi  sidur  minn  hallkuæman^^)  uardhalldz 
eingil  med  ollum  odrum  himirikis  herskap  sie  bidiandi  firir 
mier  til  allzualldandai^)  guds  at  ec  mætti  fa  frid  og  firir- 
gefning  allra  minna  synda.  amen. 

J  fystu  kys  ec  mier  og  líkam  mínvm  legstad  inni  j^*) 
kirkiunni  a  skardi  þar  sem  sancti  onnu  alltari  er  þar  firir 
framan  en  ef  þat  er  ecki  giort  vm  þat  ec  onduzt  þa  uil  ec 
huila  fram  firir  uorri  fru  ef  þar  finnzt  skial  til  at  minn 
herra  biskupinn  j  skalhollti  gefur  þar  lof  til.  med  sama 
hætti  og  skilordi  ef  ec  onduzt  j  uazfirdi  edur  holi  j  bolung- 
arvik  gef  ec  huerri  kirkiunni  af  þessum  iij  sem  ec  hefi  ad- 
ur  greint  og  mier  under  hennar  myskunnar  fadme  kiorit  at 
huila.    XX.  c.  j  þarfligu  gozi. 

Jtem  gef  ec  sonum  minum  ij  [og  ockrum  pals  mins  er 
vid^®)  eigum  ockar  j  miUvm  j  þessa  mina  testamentvm  giof 
þorleifl  og  joni. 

Jn    primis    iordina    skard  a  skardstrond    med   þessum 


»)  8l.  b;  «)  sl.  a;  8)  Bl.  b;  *)  sl.  a;  »)  sins,  b;  «)  sonar,  b;  ')  [aa  mote 
giortt,  b;  *)  [vmliden  vond  verk,  b;  *)  þesBa,  b;  ^^)  nppspretta,  a;  ") 
raduenndingar,  b;  **)  [sanctam  annam.  sancte  andream.  sancte  petur. 
Bælann  þorlak  biskup,  b;  **)  haiikuæmazta,  b;  **)  allz  vallda,  b;  **)  bI. 
b;  ^«)  [er  vid  pall  minn,  b. 

16* 


244  TESTAMENT  SOLVEIGAll.  1495. 

jordum  til  greindum.  níp.  hualgrafir.^)  kross.  frackanes. 
reynekellda.  langey.  langeyarnes.  hnukur.  kuenaholl.  stacka- 
berg.  ormstader.  suiney.  vigolfstader.  uogur.  kiallakstader.^) 
[orrahuoll.  galltardalur^)  allar  greindar  jarder  firir.  iij.  c. 
hundrada  og  þar  til  halft  annat  hundrad*)  hundrada  [j  ku- 
gilldum^)  fridum  peningura  og  friduirdum.  flatey.  brædra- 
tuDgu.  mafahlid  og  þær  fleiri  jarder^)  er  under  hana  ligia 
og'O  so  heita  lauik.  skerdingstader.  hlid.^)  tunga.  allar  þess- 
ar^)  jarder  firir.  iij.  c.  hundrada  og  [þar  med^^)  c.  kugillda 
eda  kugillda  virt.") 

Jtem^^)  j  þridiu  grein  gef  ec  solueig  bionsdottir^^)  son- 
vm  minum  þolleifi  og  joni  fyrr  nefndum  j  þetta  mitt  testa- 
mentum  alla^^)  jordina  uazfiord  er  ligur  j  isafirdi  med  þeim 
jordum  sem  þar  under  liggia  og  so  heita  gioruidalur.  eyr. 
biarnastader.  vogur.  suansuik.  halshus.  sueinhus.  þufa*^) 
skalauic.  horshlid.  botn^®)  eyr  og  hualatur  oc  allar  þessar 
iarder  sein  ecki  eru  eign  heilagrar  kirkiu  j  vazfirdi.  og  ec 
a  sialf  hier  ut  af  þa  gef  ec  þeim  firir.  ij.  c.  hundrada  og 
þar  til.  ij.  c.  hundrada  j  lausagozi  j  fridum  peningum  og 
friduirdum^')  kugilldum  og  lausa  aurum  odrum.^^) 

J  fiordu  deiUd  gef  ec  opt  greindum^®)  sonum  minvm 
hol  i  bolungaruik  med  þessum  jordum  sem  þar  under  ligia 
og  [so  heita.^^)  ij.  hlider.  tunga.  mýdalur.  hanholl.  gil.  os.^^) 
tuo  hraun.  breidabol.  kroppstadir.  ij.  backar.  keflauik.  goUtur. 
allar  [þessar^^)  jarder  firir  .ij.  c.  hvndrada^^)  og  þar  til  .c. 
hundrada  j  uoruuirdu    gozi    fridu  og  ofridu  med  kugilldum. 

[J  fimtu  deild^*)  gef  ec  joní  palssyni  og  þolleifi  brodur 
hans  iordina  ogur  j  isafirdi  med  þeim  jordum  sem^^)  þar 
vnder  liggia  er  so  heita.  blamyrar.  efsti  dalr.  hrafnabiorg. 
strandsel.^^)  birnustadir.  kJeifar.  borg.  hiailar.  kalfauik.^') 
allar  þessar  .ij.  c.  hundrada    epter   þui   sem  ec  hefi  eigandi 

*)  hualgrafi,  «;  ^)  kiailaxstader,;  &;  *)  [galltardalur.  orahuoll.  b;  *) 
sl.  a;  »)  [kugiUda,  a;  «)  b1.  h;  ')  hueriar,  &;  *)  b1.  a;  »)  fyrgreindar  b. 
V.  6;  ^^)  [med  þessuni  greindum  jördum,  b;  ")  uirdam,  6;  *^)  sl.  a;  ^^) 
fyr  nefndum,  b.v.  (hér)6;  ^*)  sl.  b;  ^^)  þufur,  &;  ^  botn  botn  (!)  b;  ")  med 
b.v.ft;  ^8)  si.  a;  '">)  þe8su(m),  b.  v.  b;  «<>)  [hier  greiner,  b;  ^i)  sl.  a;  ^2) 
saman  þessar  jnnsettar,  b;  ^^)  sl.  a;  **)  [Jndeile  (!)  6;  hér  hefir  þvi  Btað- 
ið  i  frumritinu:  J.  u.  deild;  ^^)  si.  a;  ^®)  sl.  a;  ^')  kalfaruik,  b. 


1495.  TESTAMENT  SOLVEIGAR.  245 

at  ordit  og  pall  jonsson  bondi  minn  hefur  lagit  mier  greind- 
an  ogur  lirir  iordina  as  i  holltum  med  þeim  iordum  sem 
adur  greinir.  so  se  .c.  hundrada  sem  as  er  dyr  til.  hier  til 
gef  ec  ttittnefndum^)  sonum  minum  stad  j  adaluik  firir  .c. 
hundrada  og  hier  med  ogur  og  adaluik  og  jordum.  þar  med 
attatigir  hundrada  j  lausagozi  og  þessar  jardir  til  ij  nordur 
j  bug  j  blondudal  firir  .c.  hundrada.  hier  til  anam(n)a  ec 
þeim  til  eignar  bolstadarhlid  og  eyuindarstadi  firir  .c.  hundr- 
ada  og^)  þriatigi  kugillda  þar  innbyrdis.  þar  til  furufiav(r)d- 
ur  og  þar  til  sextan  hundrada  jord  þar  tiP)  xxx.  c.  j  lausa 
gozi  allt  saman  firir  .e.  hundrada.  gef  ec  solueig  biornsdott- 
ir  þessum  sonum  minum  þessar  allar  adur  greindar  jarder 
[til  fullrar  eignar.  og  frials  forrædis.  vndan  mier  og  under 
þa.  med  ollum  þeim  gðgnum  og  gædum.  hlutum  og  hlunn- 
endum  sem  þessum  ðllum  jðrdum.  hefur  at  fornv  og  nyv 
fylgt  og  ec  hefer  fremst  eigande  at  ordit.*)  med  greindum 
lausagozum  med  so  felldum  skildaga  at  ec  uil  sialf  hafa^) 
bruka  og  bihallda  allt  þetta  goz  jarder  oc  lausa  aura  med 
ollu  tilliggilse^)  so  leingi  sem  ec  lifi  og  ec  uir)  fiarforrædi 
hafa  an  nokkurs  tiltals  eda  klogunar  utan  ec  uili  sialf  fyrr 
af  hondum  selia  eda  vid  skiliaz  epter  þui  sem  þa  er  minn 
uili  til  utan  mín  kunni  fyrr  vid  at  missa.  þa  skal  þetta  mitt 
testamentum  obrigduligt  þeim  frialst  og  lidugt  til  nakuæmi- 
ligrar^)  nytsemdar  og  frials  íorrædis  og  fullrar  eignar  og 
þeirra  umbodsmanni  logligum  til  lidugrar  attektar  þeirra 
uegna  ef  þeir  eru  þa  ei  fulltida  menn. 

J  so  mata  ef  so  kan  til  at  bera  eda  ske  firir  nockurs 
konar^)  hindrun  omilldra  mana  eda  rofun  laganna  hins  ann- 
ars  at  omiukt  myskunarleysi  þeirra  kann  so  upp  a  þa  ad'^) 
falla  at  [þeir  megi*^)  eigi  med  nadum  niotandi  uerda  mins 
hiuskaparbandz  epter  mins  herra  pauans  brefi  og^^)  hans 
nad  og  riettugheit  hefur  vtgefit  upp  aa  mitt  hionaband  med 
fleirvm  nytsemdar  nada  brefum  þar  vm  gior  finnazt  kunna 
at  þeir  megi  eigi    miner   arfar  vera  þa  skulu  þessar  minar 

0  titt  töldura,  6;  2)  þar  til,  b;  »)  sl.  a;  *)  [sl.  a;  »)  hvilda,  b.  v.  b; 
^)  h1.  a;  ')  siulf  'iessi,  b.  v.  h;  ®)  nakuæmligrar,  b;  »)  akonar,  a;  *<>)  sl. 
a;  ^O  [t>a  naega  þcir,  b;  ^^)  b1.  b. 


246  TESTAMENT  SOLVEIGAR.  1495. 

gre(i)Ddar  giafer  snuazt  med  þeim  fleirum  giofum  og  giorn- 
ingum  sem^)  hier  epter  standa  snuazt  upp  j  mina  testa- 
mentum  giof  salugiof  og  tiundargiof  og  allar  þær  loggiafir 
sem  kristin  rettur  akuedur  at  framazt  megi  giora  og  gefa 
epter  logum  j  so  mata  at  ec  lysi  tiundargiord  mína  fiori- 
tiger.  c.  hundrada.  nema  meire  finnizt  med  þui  fegialldi 
sem  ec  a  j  austfiordum  under  audrum  monnum  [og  ur  þessu 
gef  ec  þessum  sonum  mínum.^)  xx.  hundrud  hundrada  ef 
þeir  uerda  ei  miner  arfar.  her  til  gef  ec  kirkium.  prestum. 
fatækum  felausum  bufostum  monnum  og  þeim  sem  born  sin 
bera  a  uonaruol  attatigir  hundrada  med  þeim.  xx.  c.  sem  greiner 
um  kirkiu  þa  sem  ec  huili  at.  hier  med  gef  ec  [vj.  hundrud 
hundrada^)  laungetnum  sonum  minum  og  dætrum  vinum  og 
uenzlamonnum  med  slikri  midlan  og  sundurskipti  sem  þa 
skytur  gud  mier  j  hugogecuil  giort  hafa.  hier  med  gef  ek 
upp  allar  oreiga  skuUder.  hier  med  gef  ec  æuenligt  bord 
herdisi  logadottur  og  gudlaugu  sæmundardottur*)  med  so 
felldvm  skildaga  þott^)  þær  deyi^)  gef  ec  odrum  .ij.  omog- 
um  mat  med  somu')  forordi  medan  þeir  lifa  at  annar  sie  j 
uazfirdi  og  syngi  dagliga  firir  minni  sal  og  pals  míns  barna 
ockara  fedgina  ockara  og  frænda  og  forelldra  af  tolum^) 
huern  dag  pater  noster  enn  laugar  kuelld  [og  firir^)  mariu- 
messur  allar  mariu  salltara  so  og  ei  sidur  skipa  eg  ^^)  at 
gefizt  æuenliga  .v.  aurar  j  kosti  artidardag  minn  fatækum 
monnum  þeim  sem  mest  þurfa  so  leingi  sem  ockrer  frænd- 
ur  hallda  þetta  goz.  hier  (med)  skipa  ec  gudnyu  bardardottur  mat 
medan  hun  lifir.  bid  ec  mina  epterkomendur  erfingia  eda 
umbodsmenn  og  sierliga  pal  minn  hann  samþycki  og  ut- 
giallde  þetta  mitt  testamentum  ef  gud  gefur  ydur^^)  at  lifa 
mic  badum  ockr  til  fridar  og  epter  komandi  til  odaudligrar 
og  endalaus(r)ar  sambudar  j  hird  himerikis  uistar.  hier 
med  [er  ec  vm^^)  bidiandi  alla  menn  at  þeir  firirgefi  mier 
allar  minar  uondar  tilgiorder  og  serliga^^)  mina  undirmenn 
so  og  er  ec  umbidiandi  alla  þa  menn  sem  standa  yfer  min- 


^)  sl.  a',  •)  [og  hier  gef  ec  gonvm  minvm  þessum  hier  vr,  b;  ^)  [sl. 
a;  *)  logadottur,  b;  ^)  þa,  6;  «)  deya,  b;  ')  evo  felldu,  &;  »)  tollduœ,  b; 
»)  [sl.  a;  ^o)  og  til  skil  b.  v,  6;   ")  houum;  a;  ^^)  [sl.  b\  '^)  sierdeilie;  b. 


1495.  TESTAMENT  SOLVEIGAR.— BÆR.  247 

vm  grepti  at  þeir  seie  mier  nockrar  g:odar  bæner  og  so  all- 
ir  þeir  sem  andlat  mitt  fretta  og  nockurn  auoxt  hafa  þegit 
minna  peninga^)  so  og  akulu  þeir  allir  kuitter  sem  mitt 
hafa  þegit  an  heimiUda  og  so  þeir  sem  uid  hafa  tecit  af 
þeim  sem  med  mitt  goz  hafa  farit.  byd^)  ec  at  þessi  min 
skipun  halldizt  epter  þui  sem  kristinn  rettur  og  logbokinn 
jnni  helldur  um  allar  þær  giafir  sem  j  þeim  finazt  at  gef- 
azt  megi  so  framt  sem  þeir  uilia  fordazt  andliga  pinu  anars 
heims  og  auitan  þeirra  manna  sem  þessi  litla  olmosa  er  firir 
gefin.  [gefst  meira^)  en  log  standa  til  þa  gangi  aptur  sem 
tala  rennur  til.  sa  þarnizt  meir*)  sem  meir*  hefur  þegit  en 
onguar  onytizt. 

Og  til  aannenda  hier  vm  sef^)  ec  mitt  jncigli  firir  þetta 
mitt  testamentum^)  bref  [huert  ed  skrifat')  uar  a  skardi  a 
skardstrond  a  antoniusmessu  um  ueturinn  arum  epter  guds 
burd  [þusund  .iiij.  c.  ix  tigir  og  .v.  ar.^) 


398.  37.  Janúar  1495.  á  Hyilft. 

ViTNisBUEBR,  að   Braudr   Jónsson   lögmaðr  hafði   gefið  Sig- 
mundi  syni  sínum  jörðina  Bæ  1  Súgandafirði. 

AM.  Faec.  XXXII,  30,  frumritíð  á  skínni,  og:  er  innsiglið  fyrir  bréf- 
inu.  —  Apogr.  810. 

Vitnessburdur  um  bæ  1495.®) 
Þat  giore  ek  olafur  jonsson  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  eg  heyrda  brand  jonsson 
laugman  lysa  þuí  firir  mier  j  kirkiunne  da  myrwm  j  dýra- 
firdi.  at  hann  gæfi  sigmundi  brandzsyni  sýni  sinwm  bæinn 
j  sugandafirdi  til  fullrar  eignar  er  liggur  j  stadarkirkiu  sokn  ei 
af  þui  bæ  hann  sagdizt  skýlldu  gefa  honum  meire  peninga 
ef  hann  þýrti  med.  Ok  til  sanninda  hierwm  setta  ek  mitt 
jnsigle  firir  þetta  witnissburdarbref  er  skrifat  war  da  huilt 
j  aunundarfirdi  þridiudægin    næsta   epter   conversio   sancte 

1)  fiemuna,  6;  ^)  bid,  b;  ^)  [og  meira,  6;  *)  mest,  b;  ^)  eetta,  b;  ^) 
testamenta,  b;  ')  [er  giort,  6;  ^)  [M.  iiij.  c.  ix.  tigir  og  .v.  ar.  6;  »)  Ut- 
an  á  bréfínu  með  hendi  £cá  17.  öld. 


248  BÆR  OG  VATNADALR.  1495. 

paule.  þa  war  lidit  fra  hingatburd  wors  herra  jhesu  christi 
þushund  cccc  niutigir  ok  u  ar. 


399.  4.  Febrúar  1495.    á  Mýrum  í  Dýrafirði. 

BóMB  sex  manna  útnefndr  af  Guðna  Jónssyni,  er  þá  hafði  kongs 
sýslu  og  umboð  milli  Geirhólms  og  Langaness,  um  það, 
hversu  full  eignarvitni  þau  skyldi,  er  ger  voru  um  þá  gjöf, 
er  Brandr  heitinn  Jónsson  gaf  Sigmundi  syni  sínum  jörðina 
Bæ  í  Súgandafirði  og  hálfan  Vatnadal. 

AM,  Fasc.  XXXII,  31,  frumrit  á  skinni.     Af  7  innsiglum  eru  nú  3 
ein  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  311. 

OuUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
sender  jon  þorsteinsson.  gudlaugur  loptzson.  þollakur  audun- 
arson.  einar  sueinsson.  þordr  einarson.  jon  kolbeinson  god- 
um  monnum  vitrlegt^)  med  þessv  uoru  opnu  brefi  ad  sub 
anno  gracie  .CD.^  cd.^  nonagessimo  quinto  aa  miduikudaginn 
næsta  epter  purificacio  sancte  marie.  aa  myrvm  j  dyrafiBdi 
aa  þingstad  Biettum  vorum  ver  til  nefnder  af  ærligum 
manni  gudina  jonsyne  eB  þa  hafdi  kongs  syslu  og  vmbod 
j  miUum  geÍBholms  og  langaness  aa  atb  lita  sannsaka  skoda 
og  dæma  vih  þau  vitne  er  sigmundr  brandzson  bar  þar 
fram  og  doms  aa  beidetz  hvert  afl  ath  hafa  skylld(e)  edr 
huersu  fuUkomen  uitne  ath  þeir  skylldu  veBh,  huor  er  giorr 
uoro  um  þa  giof  eB  brandr  heitinn  jonson  fader  hans  gud 
hans  sal  nade  skyllde  gefit  hafagreindum  sigmunde  jordina 
bæ  [ok^)  halfan  vatnadalP)  j  sugandafisdi  til  fuUrar  eignar 
edr  huort  adrnefndr  sigmundur  mætte  ath  sier  taka  fyr- 
nefnda  iðrd  bæ  epter  sinum  vitnum.  Nu  saker  þess  ath 
uær  saum  og  yferlasum  opit  uitnessburdarbref  ola(f)s  jon- 
sonar  under  hans  heilu  og  oskoddu  hangande  jnsigle  j  hueriu 
er  suo  stod  ath  greindur  olafur  hefde  heyrt  brand  jonson 
lysa  þui  fyrir  sieB  ath  optnefndr  sigmundr  skyllde 
eiga  optnefnda  jaurd  bæ  j  sugandafiBde.  j  annaBe 
grein      kom      þar     frani      fyrir     oss    t(u)au    vitne    huer 

^)  Svo.    *)  Svo  hér;  annara  z;  ^)  [á  spássiu. 


1495.  BÆR.— BJARGABRÉP.  249 

eB  þat  soru  Tued  fullum  bokareide  oss  fyrnefndum  monnum 
hiaveraundvm  ath  þeÍR  hefde  heyrt  arna  hilldebrandzson 
segia  þat  ath  hann  hefde  heyrt  ath  brandr  heitin  jonsson 
hefde  lyst  þui  aa  deyianda  degi  fyrir  þeim  presti  sem  hon- 
um  ueitte  allar  naudsyniar  og  fiBÍr^)  sier  og^)  fleÍBum  audr- 
um.  ath  optnefndr  sigmundr  brandzson  sons  hans  skyllde 
eiga  tittnefnda  jaurd  bæ  j  sugandaíÍBde.  og  af  þui  at  vær 
saum  vitnessburdarbref  fyrr  nefndz  olafs  ionssonar  en  heyrd- 
um  suardaga  tiieggia  skilBÍkra  uotta  epter  þui  sem  fyr 
skrifat  stendr  þui  dæmdum  ver  þat  fiaer^)  .ij.  lauglig  laga- 
uitne  og  tittnefndan  sigmund  brandzson  mega  frialslega  ath 
sier  taka  tittnefnda  jaurd  bæ.  ath  næstum  fardaugum.  byggja 
og  bæla  edr  bua  sialfur  aa  og  ath  aullu  sier  ath  nýta  sem 
Riettur  eignarmadur  fyrir  utan  allan  Reikningskap.  þar  til 
hun  veri  med  logum  af  honum  sott  med  Riettum  lagadome. 
samþykte  greindr  gudine  ionson  kongs  vmbodsmann 
þenna  vorn  dom  med  oss  og  setti  sitt  innsigli  med  vorum 
insiglum  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  aa  huilt  j  aunundar- 
fiBdi  3a  faustudaginn  næsta  fyrir  skolastice  virginiss*)  aa 
sama  a^e  sem  fyrr  seger. 


300,        14.  Febrúar  1495.  í  Flatey  á  Skjálfandafirði. 
4.  Janúar  1498.        á  O^ranastödum. 

JóN  Jónsson  og  Margrét  Jónsdóttir  kona  hans  selja  Páli 
Þórólfssyni  þann  part  í  jörðunni  Björgum  í  Kinn,  sem 
Margrétu  hafði  til  erfða  íallið  eptir  Björn  bróður  sinn,  fyrir 
þá  peninga,  er  þau  urðu  ásátt  um. 

AM.    Faec.   XXXII,    23,   fruinritið  á  8kinui.     Aí  þrem  innaigluai  er 
eitt  eptir  og  lítið  brot  af  öðru.  —  Apogr.  3361. 

Kaupbrief  firer  parte  j  biargastodum  ]  skinna- 
stada  (!)  kirkiusokn.*^) 
E>át  giorum  uer  biorn   hakonarson  ok  augmundur  jons- 

*)  fir',  hér;  annars   f;   ^)  svo  hér;  annars  z;    ')  fire',  hér;  *)  þ.  e.  6. 
Febr.;  '^)  Utan  á  bréfinu  með  hendí  frá  17.  öld. 


250  BJARGABEÉF.—  KAUPMÁLABRÉF.  1495. 

son  ok  þorlakkur  jonsson  godum  monnnm  uitturligt  med 
þessu  uoru  oppnu  brefe  at  vm  uetturen  þa  er  lidet  uar 
(fra)  guds  burd.  CD.  iiij  hundrut.  niutiger  ok  .v.  ar.  svnnu- 
dagen  næsta  epptter  kyndelmessu  uorum  uerj  hia  saum  ok 
heyrdum  a  j  flattey  a  skialfaiidafirde  ord  ok  handaband 
þessarra  manna  pals  þoralssonar^)  af  einne  alfu  en  jons 
Jonssonar  ok  margrettar  jonsdottur  af  annarre  at  fyr  nefnd- 
er  menn  jon  ok  margret  kona  hans  selldu  adr  greindum 
pale  þoralfssyne^)  til  fullrar  eignar  þan  jardarpart  j  jord- 
UDue  biorgum  j  kinn  j  stadar  þingum  sem  henne  hefde 
fremst  thil  erfda  fallet  eptter  biorn  broder  sin  til  moszt  uit 
adrar  systur  sinar.  en  her  j  mot  gaf  pal  þorralfsson^)  suo 
mykla  penningga  ok  ut  lugtte  opptnefndum  jone  ok  mar- 
grettu  sem  þau  urdu  asat  ok  þeim  þotte  sier  uel  auægia. 
ok  til  sannendda  hier  um  settum  uid  fyr  nefnder  menn  uor 
jnnsiglefirir  þetta  jordarkopsbref^)  er  skrifat  uar  a  grana- 
stodum  j  kin  um  netturen  elftta^)  dag  Jola  ííj  arum  (sidar) 
en  fyr  seger. 


301.  15.  Febrúar  1495.  í 

1497. 

Kaupmálabeéf  Ara  Andréssonar  og  Þórdísar  Gísladóttur. 

AM.    Apogr.    1490,    eptir   frumriti,    og    lýeir    Árni  innsiglunura.  — 
Apogr.  1169  (eptir  traneskr.  eða  öðru  frumriti). 

Þat  giorum  uær  jon  gislason.  loptur  filippsson.  eyolfur 
sigurdzson.  prestar.  gunlaugur  teizson.  þorolfur  augmuusson 
jon  jonsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu 
brefi.  at  uær  uorum  j  hia  saum  og  heyrdum  ca  j  haga  di 
bardastraund  da  sunnudagen  næsta  fyrir  simonsmessu.  þa 
lidit  uar  fra  bingatburd  uors  herra  jesv  christi  þusund  fiog- 
ur  hundrut.  Ixxx.  ok  xu  dar.  at  suo  uorden  kaupmale  var 
lystur  ok  stadfestur  a  giptingardeigi.  aa  millum  ara  andres- 
sonar  ok  þordisar  gisladottur.  at  suo  fyrir  skildu  ok  under- 

»)  Svo  hér.    2)  syo. 


1495.  HVAMMSBRÉP.  251 

tauludu.  at  gisle  íilippusson  gaf  þordise  dottur  sinne  .Ix. 
hundrada.  at  tilgreindre  jordunne  halfre  laugardal  er  liggur 
j  talknafirde.  þar  til  .xxc.  j  silfre  ok  .xc.  j  aullum  pening- 
um.  Hier  j  mot  gaf  andres  gudmunzson  ara  syne  sinum 
hundrat  hundrada  j  auUum  peningum.  at  tilskildre  jordunne 
saurbæ  d  raudasande.  ef  hann  kynne  hana  at  fa.  ok  med 
jayrde  adurgreins  ara  ok  samþycki  faudr  hans  kiore  gisle 
filippusson  þordise  dottur  sina  helmingakonu  j  hans  gard 
til  allz  þess  fiar  þau  ætte  eda  eigande  at  yrde  til  feingins 
fiar  ok  ofeingins.  Ok  til  sanninda  hier  um  setium  uær  uor 
insigle  fyrir  þetta  kaupmalabref.  skrifat  j  sama  stad.  tueim- 
ur  arum  sidar  enn  fyr  seiger. 


303.  31.  Febráar  1495.              á  Kirkjubóli. 

OuÐNi  Jónsson  gefr  Birni  syni  sínum    „enn  að  nýju"   jarð- 

irnar   Hvamm  í  Hvammssveit,    Ásgarð  hálfan,f  Glerárskóga 
og  Ketilsstaði. 

Kriegerssafn  2.  4to,  bls.   188—190,  með  hendi    Styrs  Þorvaldsaonar 
c.  1700. 

Bref  ad  Gudni  Jonsson  gaf  Bijrni  Gudnasyni 
Hvamm  og  hdlfaii  Asgard. 
Þad  giðri  eg  Gudni  Jonsson  gödum  monnum  viturlegt. 
ad  eg  medkiennuust  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg 
hefi  feingid  og  fæ  eg  enn  ad  nýu  Bijrni  Gudnasyni  sýni 
mijnum  þessar  jardir.  Hvamm.  dsgard  hdlfan.  GlercLrsköga 
og  Kietilstadi  honum  og  hans  bornum  til  fullrar  og  allrar 
æfinlegrar  eignar.  med  þeim  skilmcLla.  ad  fýrnefndar  jardir 
skulu  hverki  gjalldast  nie  gefast  undan  háns  bðrnum  og 
I62;legum  Erfingiam.  fæ  eg  greindum  Bijrni  Gudnasyni  hveria 
þessa  ddurnefnda  ]ðrd  med  ðllum  þeim  ummerkium.  gðgn- 
nm  og  giædum  sem  hverri  um  sig  fýlgir  og  fylgt  hefir  ad 
fornu  og  nýu  til  fiallz  og  fiðru.  effter  þvi  sem  jeg  hefi 
fremst  eigandi  ad  ordid.  Og  til  sanninda  hier  um  set  eg 
mitt  jnsigli   fyrir   þetta  opid   bref.  skrifad    á  Kyrkiuböle  j 


252  íBAKKI  OG  LÁGAFELL.  1495. 

Idngadal.    lauj^ardaginn     næstaii    fyrir   pietursmesso    drum 
eptir  Guds  burd  CO.  cccc.  xc.  og.  v.  dr. 


H03.  2.  Marts  1495.      á  Strðnd  í  Selrogi. 

Eklende  Jónsson  selr  Brlendi  bónda  Erlendssyni  og  Guð- 
ríði  Þorvaldsdóttur  konu  hans  jörðina  Lágafell  i  Landeyj- 
um  fyrir  jörðina  Bakka  á  Kjalarnesi,  með  fleira  skilorði,  er 
bréfið  greinir. 

AM.  238  4to.,  bl.  7—8  (Bessastaðabók),  skr.  c.  1570. 

Bref  um  Backann. 

Pat  giorvm  vær  Ormr  Jonsson.  Jon  Hallsson  oc  Vlf- 
vedinn  Þorsteinsson  godvm  monnvm  kvnnigtt  med  þessv 
vorv  opnv  brefi  aa  Strond  j  Selvogi  svnnvdaginn  næsta 
eptir  þrettanda  dag  jola  vorvm  vier  j  hia  savm  oc  heyrd- 
vm  aa  ord  oc  handaband  þessara  raanna  Ellendz  bonda 
EUendzsonar  oc  hvstrv  Gvdridar  Þorvardzdottvr  kvinnv 
hans  af  einne  alfv  enn  Ellendz  Jonssonar  af  annare.  skilld- 
ist  þat  oc  falldist  vnder  þeirra  handabandi  ad  EUendr  Jons- 
son  sellde  adr  nefndvm  EUende  bondajordena  Lagafell  fyrir 
.xxc  er  liggr  j  eystrum  Landeyivm  j  Kross  kirkiv  sokn  med 
ollvm  þeim  gognvm  oc  giædvm  sem  greindre  jordv  fyllger 
oc  fylgtt  hefir  at  fornv  oc  nyiv  oc  han  vard  fremst  eig- 
andi  at. 

Hier  j  mot  gaf  fýr  nefndvr  Ellendr  bondi  jordina 
Baeka  er  liggr  aa  Kialarnesi  j  Bravtarholtz  kirkiv  sokn 
fyrir  .xx  c.  med  ollvm  þeim  gognvm  oc  giædvm  sem  greindre 
jordv  fyllger  oc  fylgtt  hefir  at  fornv  oc  nyiu  oc  han  vard 
fremst  eigandi  at  til  æ.finligrar  eignar  med  sodan  skildaga 
at  adrnefndr  Erlendr  Jonsson  skyllde  mega  giora  af  fyr- 
nefndri  jordv  Backa  hvad  han  villde  hvort  han  villde  eiga 
hana  sialfr  cda  selia  hana  eda  gefa  hvorivm  han  villde. 
vtan  þratt  TiOfndr  Ellendr  deyde  svo  han  hefdi  ecki  rad  at 
giortt  fyrir  jordvnni  þa  skyllde  adr  nefnd  hvstrv  Gvdridr 
leysa  til  sin  jordina  oc  eignazt  fyrir  .xxc      ,     - 


1495.  GRTNDABRÉF.  ^53 

Skylldv  opttnefnder  menn  Ellendr  bonde  oc  Ellendr 
Jonsson  svara  lagariptingvm  aa  sinni  jordu  en  haida  til 
laga  hver  sinv  kavpi. 

Samþyckte  þenna  þeirra  giðrning  oc  kavp  tit  skrifvd 
hvstrv  Gvdridvr  oc  vp  lagdi  med  handabandi. 

Oc  til  sannenda  hier  vm  settvm  vier  fyrgreinder  menn 
vor  insiglo  fyrir  þetta  jardakavpsbref  hvort  ed  skrifad  var 
aa  Strond  j  Selvogi  manvdeiginn  j  fostvingang  þa  lidit  var 
fra  hingad  byrd  vors  herra  Jesv    christi  CD.  cd.  Ixxxxv.  ar. 


304.  30.  Marts  1495.      í  Isi  í  Öxarfirði. 

SíRA  Einar  Benediktsson  selr  Finnboga  Einarssyni,  syni 
sínum,  jörðina  Grindr  á  Höfðaströnd  fyrir  Skáldalæk  í  Svarf- 
aðardal  og  lausafé  að  auk. 

AM.  Fasc.  XXXII,  26,  fiumrit  á  akinní  með  öllum  (4)  innsiglum.  — 
AM.  Apogr.  3364. 

(Vm)  jordina  grindur^). 
Þat  giorum  uier  jon  magnusson.  asmundur  hallzson. 
þorolfur  hranason,  ketell  gijslason  goodum  monnum  uitur- 
ligt  med  þessu  uoru  opnu  brefue.  ath  þa  lidith  uar  fra 
guds  burd  þusund  .cd.  xc.  ok  fimm  aar  aa  fostudaghin  næsta 
firir  annunciacionem  beate  marie  uirginis.  j  aase  j  auxar- 
firde  uorum  uier  j  hia  saaum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handa- 
band  ginars  prestz  benedikzsonar  ok  finnboga  einarssonar 
sonar  hans.  ath  suo  firir  skildu.  ath  greindur  sijra  einar 
sellde  saugdum  finnboga  jordina  Grindur  er  liggur  j  hofs 
kirkiu  sookn  aa  haufdastraund  med  oUum  þeim  gognum  ok 
giædum.  eignum  ok  jtaukum  sem  greindri  jordu  fylger  ok 
fylgtt  hefer  ath  fornu  ok  nyio  ok  hann  hafde  fremstz  eig- 
ande  ath  ordith.  sagde  hann  bænhwfí  skylld  aa  jordunne 
ok  jordin  ætte  selfavr  aa  deilldardal  sem  ath  fornu  hefuer 
uerid.  hier  j  moot  gaf  nef(n)dur  finnboge  saugdum  sira  ^m- 

"}    Utan  á  bréfíuu  með  foruri  heudi. 


254  HAFNARHÓLMSBRÉF.  '  1495. 

are  jordina  skaalldalæk  er  liggur  j  ualla  kirkiu  sookn  j 
svarfadardal  íirir  .xx.  hundruth  ok  þar  til  .x.  hundruth  j 
þaríiigum  peningum.  lukte  opptt  nefndur  finnboge  þa  þar 
nefadum  sira  einare  .v.  maJnitu  kwgillde  .ec.  j  kauplum  .cc 
j  smiorum.  ok  gelldfiaar  hundrath  er  hann  atte  adur  under 
saugdum  sira  einare.  Þui  gaf  ok  giorde  oppt  nefndur  sira 
einar  þraattnefndan  finnboga  aurlwngis  kuittaii  ok  aakiæru- 
lausan  um  alltt  jardar  nerd  firir  opptt  nefnda  jord  grindur. 
skillde  tijtt  nefndr  finnboge  ath  sier  taka  ath  næstum  far- 
daugum  alla  jordina  grindr  til  fullrar  eignar  ok  frials  for- 
rædis  epptter  þui  sem  hun  var  honum  selld  ok  fyr  skrif- 
uath  stendur.  samaleidis  skillde  sira  einar  ath  sier  taka 
ath  næstum  fardaugum  jordina  skaalldalæk.  skillde  huor 
hallda  til  laga  sinne  jordu  sem  keyptt  hefde.  enn  sa  þeirra 
suara  lagariptingum  er  sellt  hefde.  Ok  til  sanninda  hier 
um  settum  uier  fýrr  nefnder  menn  vor  jnsigle  firir  þetta 
bref  skrifuath  j  sama  stad.  deige  ok  ari  sem  fyrr  seiger. 


305.  21.  Marts  1495.  á  Brekku(?) 

(jfuÐRxjN  Guðmundardóttir  selr  Jóni  Sigmundssyni  hálfa  jörð- 
ina  Hafnarhólm  á  Selströnd  1  Steingrímsfirði  fyrir  lausafé. 

AM.    Faec.  XXXII,  33,    transskript  á  skinni  frá   7.  Jóní  1495.    í 
bréfabókum  er  ártal  þessa  bréfs  ranglesið  1492  {u  lesið  sem  ii). 

Bref  um  hafnarholm  j  Steingrijmsfyrde^). 
Þat  giorum  uer  pall  jonsson.  biorn  berþorson  og  helgi 
sygurdzson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu 
brefi  ath^)  þar  woru  uer  j  hia  saum  og  heyrdum  aa  ord  og 
handaban(d)  jons  sigmundzsonar  og  gudrunar  gudmundar- 
dottur  at  suo  fyrir  skilldu  at  gvdrun  selldi  joni  sigmundz- 
syne  til  fullrar  eignar  alla  halfa  jordina  hafnarholm  er 
ligur  j  steingrimsfirdi  aa  selstrond  j  nes  kirkiu  sockn  til 
fuUrar   eignar   med   oUum   þeim   gognum   og   gædum  sem 

^)    Utan  á  biéfíau  með  heudi  írá  17.  öld.    ^)  ath  at,  tiausskr. 


1495.  BJARGABEÁF.  ^55 

greindri  halfri  jordu  fylger  at  fornu  og  nyiu  epter  þui  sem 
hun  hafdi  fremz  eigandi  at  ordit  og  henni  til  erfda  hafdi 
fallit  epter  gudmund  jngimundarson  faudur  sinn  enn  hon- 
um  epter  þorgerdi  dottur  sina.  hier  a  moti  gaf  jon  greindri 
gudrunu  sex  hundrut  .iii  malnytu  kugilde.  xij  íiordunga 
smiors.  halfs  anars  cads  hest  og  þar  til  x  aura.  Skylldu 
þesser  poningar  luckaz  at  næstum  fardogum  þar  inan  sueit- 
ar.  skylldi  jon  hallda  sagdri  jordu  til  laga  en  gudrun  suara 
lagaa  Riptingum.  ok^)  til  sanninda  hier  um  settum  uer  íyr 
nefnder  menn  uor  jncigli  fyrir  þetta  kaupsbref  er  giort  war 
brokku^)  j  eyiaíird(i)  laugardaginn  næstan  epter  ymbruuiku 
aa  langafostu  arum  epter  gudzburd  CiO  iiij  c    ix  tiger  og  u  aR. 


806.  22.  }íarts  1495.  í  Flatcy  á  Skjálfandafirði. 

12.  Janúar  1498.  í  Múla. 

ViGDís  Jónsdóttir  selr  Páli  Þórólfssyni  þann  hluta  í  jörð- 
unni  Björgum  í  Kinn,  er  hún  hafði  erft  eptir  Björn  bróð- 
ur  sinn. 

AM.  Fasc.  XXXII,  24,  írumritið  á  skinni.    Eitt  af  innBÍglunum  (3) 
er  eptir.  —  Apogr.  3362. 

Um  Jordena  biorg  i  kinn^). 
Þat  gerum  uer  biorn  hakonarson  ok  augmundur  jons- 
son  ok  Þorlakur  jonsson  godum  monnum  uitturlegt  med 
þesu  uoro  oppnu  brefe  at  um  uetturen  þa  er  lidet  uar  fra 
guds  burd  .(10.  cccc  níutiger  ok  v  ar.  a  sunnudagen  næsta 
firir  mariumessv  a  langafostu  vorum  uer  j  hia  saum  ok 
heyrdum  a  j  flatey  a  skialfandafirde.  ord  ok  handaband 
þessarra  manna  pals  þoralfssonar  af  einni  alfu  en  uigdisar 
jonsdottur  af  annare  at  fyr  nefnd  vigdis  jonsdotter  selde 
adr  gre(i)ndum  pale  þora(l)fssyne  til  fulrar  eignar  þan 
jardar  part  j  jordunne  biorgum  j  kin  j  stadar  þingum  sem 
henne  hafde  til  erfda  fallet  efter  biorn  broder  sin  til  mozt 

')    Svo   hér.     Annars  ritar  tranBskriptið  „og".     ^)  Svo  =  j  brekku? 
»)    Utan  á  bréanu  með  liendi  frá  17.  öld. 


256  BJÖRN  OG  SOLVEIG.  1495 

vid  adrar  systur  sinar.  en  her  i  mot  gaf  pal  þoralfsson 
suo  mikla  peninga  ok  lugtte  sem  þau  urdu  asat  ok  henne 
þotte  ser  uel  anægia.  Ok  til  sanenda  hier  um  settum  uer 
fyr  nefnder  menn  uor  jnsigle  firir  þetta  jardarkops  bref 
skrifat  j  mula  j  r(e)ikiadal  a  fostudagen  næsta  epter  en 
xiij  (dag)  iij  aru(m  sidar)  en  fyr  seger. 


307.  10.  Apríl  1495.  í  Vatnsfirði. 

ViTNisBURBR  þriggja  manna  um  það,  að  Björn  Guðnason 
hafði  lýst  sig  lögarfa  Solveigar  Björnsdóttur  „samdægris, 
er  hann  spurði  hennar  fráfall"  (28.  Marts),  ef  börn  hennar 
og  Páls  Jónssonar  reyndist  ekki  skilgetin  eða  réttborin 
til  arfs. 

Kriegers  safn  2.  4to,   bls.  1—4,  með  hendi  Styrs   Þorvaldssonar  c. 
1700. 

Vitnisburdarbref  ad  Biorn  Gudnason  hafi 
Lyst  sig  erfingia  epter  Solveigu  Bierns- 
dottur. 
JÞad  giorum  vær  Þordur  Bryniolfsson.  KietiU  Arnason 
og  Jon  Eijriksson  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  opnu  brefi.  ad  d  laugardaginn  næstan  fýrer  midfðstu^). 
þd  er  lidid  var  fra  hingadburd  vors  ^erra  Jhesu  Christi 
QD.  cccc.  xc.  og  V.  dr  vorum  vær  i  hia  i  Storustofunne  j  Vatz- 
fyrdi  j  Jsafyrdi  ad  Biorn  Gudnason  settist  j  aundugi  og 
lýsti  sig  þar  Iðgarfa  epter  Solveigu  heitina  Biornsdottur 
modursýstur  sijna.  samdægris  er  hann  spurde  hennar  fra- 
fall.  sem  Gud  hennar  sal  ndde.  til  jafnadar  vid  Ara  Gudna- 
son  brodur  sinn  og  adra  þ<i  sem  þeim  jafnfram  stædi  ad 
frændseme  og  loglegri  skilgietningu.  þar  fyrst  tilgreindum 
gardinum  Vatzfyrdi  i  Jsafyrdi.  med  þeim  peningum  oUum 
fðstum  og  lausum.  kvikum  og  daudum.  sem  þar  saman 
stæde  og  under  lægi.  Skard  a  Skardzstron(d)  med  ollum 
þeim  jordum  og    lausagotzi     kviku  og  daudu.    frijdu  og  ö- 

^)  Þ.  e.  28.  Marts. 


1495.  BJÖRN  OG  SOLVEIG.  -  HÓLMAR.  257 

frijdu  sem  þar  er.  undír  liggur  og  saman  stendur.  og  til 
allz  annars  gotz.  landa  og  lausa^)  aura.  jarda  og  kugillda 
og  annara  peninga.  hvar  hellst  í  landinu  sem  þeir  stædi 
og  væri.  nordan  og  vestaii.  austaii  edur  sunnan.  og  adur- 
nefnd  Solveig  Biðrnsdottir  hafdi  átt.  svo  framt  sem  þau 
Born  er  optnefnd  Solveig  hafdi  cLtt  med  pdli  Jonssyni  væri 
ecki  skilgietin  og  þau  væri  ecki  med  riettu  hennar  arftakar. 
Svo  og  heyrdum  vær  ddurgreindir  menn.  ad  ddurgreindur 
Biorn  Gudnason  lagdi  Iðg  og  dom  fyrir  alla  þessa  adur- 
skrifada  peninga. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  vær  fýrskrifader  menn 
vor  Jnsigli  fýrer  þetta  opid  bref.  hvort  ad  skrifad  var  i 
Vatzfyrdi  \  Jsafyrdi  faustudaginn  næstaii  fyrer  PcLl(m)z 
sunnudagum  vorid  a  sama  dre  sem  fýr  seiger. 


308.  18.  Ápríl  1495.  á  Hólmum. 

8.  Maí  1503.  á  Skriðuklaustri. 

ViTNisBUBABRÉF,  að  síra  Jón  Indriðason  hafi  kvittað  Mar- 
tein  ólafsson  um  þá  heimreið,  er  honum  þótti  hann  hafa 
gert  sér  á  Hólmum  í  Reyðarfirði,  —  og  um  upplag  i  Syðri- 
vík  í  Vopnafirði  og  kaupahlutann  í  Hólmum. 

Bisk.  Skalh.  FaBC.  X,  14.  trumrit  á  skinni.  —  AM.  Apoi^r.  2621 
„accuraté  satis".  „Brefed  atti  eg,  og  kastade  þvi  eaman  vid  Dom- 
kirkiannar  breí".  (A.  M). 

Bref  vm    kaupahlutan    j  Holmum  í  Reidarfirdi  austur 

j  Mulaþinge.    og  vm  Sydre  vik  j  Vopnafirde  xxiiijc 

(meinast  med  Skialldtingstðdum  sex  hundrudum) 

lysing  Jarngerdar  Jsleifsdottur  Anno 

M.  cccc.  Ixxxxv.^) 

Þat  giorum  uier   gudmundur  jonsson.  arne  þorbiarnar- 

son.   eyuindur   bergsson.    albanus   ionsson   godum    monnum 

niturligt  med  þessv  uoru  opnu  brefe   at  þa  er  lidit  var  fra 

*)  Svo.    •)  Utan  á  bréfinu  með  „nyrre  hende"  (AM.) 

Dipl.  iBl.  Vii.  B.  17 


258  HÓLMAR.  -   StAFAFEÍiL.  1495. 

hingatburd  uors  herra  jhesu  christi  CD  cccc.  Ixxxx  ok  v  ar. 
óx  holmum  j  reydarfirde  laugardagin  næsta  fyrer  pasca  uor- 
um  uier  j  hia  saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband.  at 
sira  jon  jndridason  gaf  martein  olafsson  kuittan  ok  akæru- 
lausan  um  þa  heimreid  ok  attelít  sem  adur  greindum  sira 
jone  þotte  fyr  greindur  marteinn  sier  ologliga  hafa  tilgiort 
aa  holmum  j  reydarfirde.  Jtem  heyrdum  uier  fyrgreinder 
menn  íj  sama  stad  ok  dag  at  jarngerdur  jsleifsdotter  gaf 
alldrei  framar  upplag  da  jordunne  sydre  vik.  fiorum  hundr- 
udum  ok  XX.  er  liggur  j  refstadarþingum  j  uopnafirde  en 
hun  mætte  at  logum  eignazst  kaupahlutan  j  holmum  þann 
sem  tittnefndur  sira  jon  sellde  optgreindum  marteine  olafs- 
syne  bonda  hennar.  ok  til  sanenda  hier  um  settum  uier  fyr- 
nefnder  menn  uor  insigle  fyrer  þetta  uitnisburdarbref  er 
skrifat  uar  aa  skriduklaustre  j  fliozdal  um  uoret  sunnudagen 
næsta  epter  uppstigningardag  uij  arum  sidar  en  fyr  seigier. 


809.                         31.  Apríl  1495.  í  Ásgarði. 

Urskueðe  Stepháns  biskups  í  Skálholti  um    legkaup   Stafa- 

fellskirkju    áðr    en    síra    Árni    heitinn  Bjarnason    tók    við 
staðnum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XI,  1,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá. 
—  AM.  Apogr.  2428  „accuraté". 

Bref  um  legkaup  Anno  1495. 
Vær  stephan  med  Gudz  naad  biskup  j  skalhollti  gior- 
um  godum  mannum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ad 
asgautur  ogmundzson  hefir  komit  fyrir  oss  eptir  spyriandi 
huersu  fara  skylldi  vrii  legkaup  þau  sem  fallit  hefdi  til 
kirkiunar  ad  stafafelli  adr  en  sira  arne  heitin  biarnason 
tok  med  stadnum.  Hófum  vær  hugleitt  vm  þetta  mal  og 
litzt  oss  þad  skiællegazt  ad  erfingiar  greindz  sira  Ögmundz^) 
heitins  taki  þau  legkaup  sem  fellu  adr  sira  arneheitin  tok 
med  stadnum  enn  hans  erfingiar  þau  sem  fellu  þa  hann 
hafdi  med  stadnum  tekit.     Og  tll  sannenda  hier  vm  lietum 

')  Svo. 


1495.  ÞORLEIFR  OG  IIÍGVELDB.  259 

vær  festa  vort  secretuiu    fyrir  þetta  bref   skrifat  j  asgardi 
j  grimsnesi  feria  tercia  pasche.  anno  domini  CDcdxcv. 


310.  9.  Maí  1495.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  úrskurðar  og  staðfestir  öU  börn 
Þorleifs  Björnssonar  og  Ingveldar  Eelgadóttur  getin  fyrir 
og  eptir  festing  skilgetin  og  lögleg  til  arfs. 

AM.  Fasc.  XXXII,    34,  frnmritið  k  skinni.    laDSÍglið  er  dottið  frá. 

Briet  Stefans  Biskupz  vm  Hiaskaparband  Þorleifs 
B(iðrns)s(onar)  og  Jnguelldar  Helgadottur.*) 

Uer  Steffan  med  Gudz  nad  biskup  j  Skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ad  vær 
hofum  yferlesit  oc  optliga  skodad  bref  þorleifs  heitins 
biornssonar  oc^)  jnguelldar  helgadottur  vm  þeirra  hiuskapar- 
band.  oc^)  þeirra  barna  rettliga  arftðku  j  allar  ætter  suo 
sem  landzlaga  bokin  skyrer  eiginnar  konu  bðrn  raeinalaus 
j  alla  stade  skulu  taka  med  heilum  oc^)  oskoddum  jnnsigl- 
um  fyrst  vors  helgazta  fðdr  pauans  sixti  .iiij.  med  þui  nafne 
af  hans  sierligre  nad  oc*)  (miskunn)  vtgefit  ad  fyrr  skrifader 
menn  skulu  mega  eigazt  oc^)  saman  ad  vera  an  nockurs  flecks 
eda  avitanar  neins  mannz.  þar  næst  hofum  ver  yferlesit  bref 
vors  verdugazta  fðdr  herra  Gautonis  med  Gudligre  forsia 
^rchibiskups  ad  Nidarosi  j  hueriu  ad  ecki  annad  ma  merk- 
iazt  enn  fylling  oc^)  samþyckt  hins  fyrra  efnis.  hefer  oc^) 
vorr  nadugi  herra  kong  kristiern  j  sinu  brefe  vm  erfd  oc^) 
arftöku  bama  greindz  þorleifs  oc^)  fyrrnefndrar  inguelldar 
miuklatliga  til  gefit  ad  þau  skylldi  taka'allaii  rett  oc^  )erfd 
sem  annarra  eiginná  kuenna  born  ad  eilifu  hier  epter.  hier 
til  hefer  vorr  næste  forverare  biskup  magnus  Godrar  minn- 
ingar  leyft  oc  tillatid  adþetta  hionaband  skule  oc^)  megi 
lögligt  vera.  gnn  huad  hann  hefer  ofrekara  greint  eda  tal- 
ad  j  sinu  brefe  enn  herra  pauans  valld  edr  vile  hefer  adr 
vtgefit  þa  fyllum  vær  oc^)  stadfestum   eigi  þat  ad  eins   ad 

^)  Utan  á  bréfínu  með  hendi  frá  c.  1700.    ^)  Svo  hér. 

17* 


áéO  £)ALR  í  EYJAFIRÐI  o.  fl.  Í495. 

þau  slo'lldi  saman  mega  vera  med  rettu  hiuskaparbandi. 
helldr  biodande  oc^)  þat  ad  þeirra  börn  getin  fyrer  oc^) 
epter  paualiga  dispenseran  oc^)  logliga  festing  skulu  alla 
arfa  taká  suo  sem  meinlausrar  eiginnar  konu  bðrn.  hier 
med  fyrerbiodum  vær  ollum  oc  sierhuerium  (med)  þessu 
voru  brefe  oc^)  giorninge  motkast  ad  veitajordi  edr  werki 
vnder  horduztu  strida  kirkiunnar  laga.  Ok^)  til  sannenda 
hier  vm  festum  vær  vort  jnnsigle  fyrer  þetta  bref  Skrifad 
j  skalhollti  jn  profesto  sociorvm  Gordiani  et  epimachi  mar- 
tirum  anno  domini  millesimo  quadringentesimo  nonagesimo 
quinto. 


311.  31.  niaí  1495.      í  Dal  í  Eyjafirði. 

Samninör  Þoriáks  Þorsteinssonar  og  Sigríðar  húsfreyju  Þor- 
steinsdóttur  um  jörðina  Dal  í  Eyjafirði  og  annan  arf  eptir 
Árna  heitinn  Einarsson,  bónda  Sigriðar. 

AM.  FaBc.  XXXII,  27,  ftumrit  á  skiuni.     Öll  (10)  innsiglin  eru  nú 
dottin  frá. 

Þath  giorum  uier  biorn  gudnason.  hoskolldur  Runolfs- 
son.  stefan  ketilson.  ketill  arnason.  þordur  brýniolfsson. 
gisle^)  jonsson.  jon  þordarson.  jon  dadason.  gisli  arnason.  og 
jon  sigmundzson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  woro 
oppnu  brefi  aath  da  sunnodagin  næstan  epter  fardagauicku 
um  uorith  j  dal  j  eýiaafirde.  þaa  er  lidit  war  fra  gudzburdi 
og  hollgan  hingat  j  heim  þusund  iiij  hundrud  ix  tiger  og  u 
dcLR  woru  wer  j  hida  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handda- 
band^)  íj  uelborina  manna  þorlax  þorsteinssonar  aaf  einne 
halfu  enn  sygridar  huspreu  þorsteinsdotter  af  anari  alfu. 
dath  suo  fýrir  skildu:  ath  greindr  þorlackur  þorsteinson 
lofadi  greindri  sigridi  til  afendingar  og  framgreizlu  þar 
strax  fyrir  oss  nær  werandum  monnum.  j  fyrstu  halfa  iord- 
ina  greindan  dal  og  þar  til  alla  halfa  peninga  kuikaa.  dauda. 
fasta.  lausa.  frida   og  ofrida   sem  fiellu   til    arfs  og  eignar 

1)  Svo.    2)  gisia,  ffbr.    «)  handáá.  banda,  frbr. 


1495.  DALR  í  EYJAFmÐI  o.  fl.  261 

einare  halfdanarsýne  enn  þorlackur  Reiknar  sier  nu  til  um- 
bodz  fallit  hafdoL  epter  arna  heitin  einarson.  greindi  og 
reiknadi  sigridur  sig  eiganda  wera  helming(s)  allz  arfs  aura 
og  audæfa  epter  nefndan  arna  einarsson  bonda  sinn  til 
mozt  og  jafnadar  uit  hans  adr  nefndan  arfaa  og  umbodz- 
man  og  uændizt  þar  kaupbrefum.  giordu(m)  og  uottum  ath. 
og  epter  þessum  hennar  lýsingum  og  uitna  uæningu.  þda 
lofadi  adr  greindr  þorlackur  sagdri  sigridi  ath  ganga  til 
hlutfallz  og  laga  skiptis  og  fram  ath  legia  alla  peninga 
sem  fyr  greiner  uit  hana  og  henni  j  hond  ath  seliaa  ath 
aungum  vndan  teknum.  Suo  ei  sidur  lofadi  sigridr  j  sogdu 
handabande  at  leigia  fram  til  skiptis  og  skodunar  slika 
femuni  sem  vnder  henar  wer(n)d  og  foruaran  ero  til  jafn- 
adar  bytis.  j  suodan  mata  sem  sigridi  fullnaz  uitne  epter 
sogn  sinne.  syndum  kaupmala  eda  suordum  eidi  hennar 
sialfrar  at  sonodum  kaupmala  epter  logum.  þaa  skylldi 
þetta  þeirra  feskiptí  standa  obrigdiligt  wm  alldr  og  æffi 
fyrir  þeirra  erfingium  ollum*)  og  obornum  an  nockurar  a- 
klogunar  eda  logligrar  aahræringar.  wæri  og  suo  ath  þessi 
biuising  briggdiz  sem  fyr  greiner  wm  greind  uitne  eda 
kaupmala  og  opinberiz  þau  ecki  ath  auxaraRþinge  j  sumar 
forfallalaust  enn  þaa  seinna  j  moguligan  tima.  ef  hindran 
kann  meina  fra  skilordi  þa  skildi  þorlakur  undir  sic  og 
erfingia  arna  heitins  aptur  alla  jordina  dal  en  greida  sig- 
ridi  mala  sinn  sem  henne  fullnoduzt  uitne  ath  j  kaup  þeirra 
arna  hefdi  komit.  Hier  til  lofadi  sigridur  j  sogdu  handa- 
bandi  at  þorlackur  skylldi  fýrir  sier  an  nockurar  hindrun- 
ar  omackx  eda  mottmæJis  og  eigi  tregdunar.  mega  aptur 
taka  jordina  dal  under  sina  vernd  sem  fyr  seiger  og  aung- 
um  umbodzmanni  eda  manni  skylldi  hun  þar  epter  aucka 
fa  eda  setia  fra  þvi  sem  nu  war  giort  þorlacki  til  nockurar 
fornæmingar.  fýr  sagdra  peninga  framan  til  næsta  oxardaB- 
þingx.  suo  eigi  sidur  skylldi  til  helminga  skiptazt  þeirpen- 
ingar  sem  fyrir  sunan  liggia.  skylldu  huorer  um  sig  suara 
halfum  skulldum  ath  sanprofudu  helminga  felagi..  Og  til 
saninda  hier  wm  og  meiri  audsyningar.  þaa  settum  wer  fyr 

1)  svo  =  öldum.    ^)  þ.  e.  1.  júní. 


262  KVITTUNARBÉP.  1495. 

greinder  men  wor  jncigli  fyrir   þetta  skiptabref   er    gior(t) 
uar  j  sama  stad  og  oaR  deigi  sidar  enn  adr  seiger^). 


312.  31.  Maí  1495.  undir  Felli. 

Andkés  Guðmundsson  kvittar  Guðmund  son  sinn  um  öU  þau 
skipti,  sem  þeim  höfðu  á  milli  farið. 

AM.  Fa?c.  LXVII,  15,  tranBfikript  á  skinni    frá  11.  Marts  1508.  — 
Apogr.  1168. 

Andres  Gudmundsson  gefur  son  sinn  qvittan'). 
Þat  giore  ec  andres  Gudmundzson  godum  monnum  vit- 
urligth  med  þessu  minu  opnu  breíi.  ath  oc  medkennunz  ath 
ec  hefer  geíit  Gudmund  andresson.  son  minn  med  fullu 
samþýckj  ok  vpplagi  þorbiargar  Olafs  Dottur  eigin  kuinnu 
minnar  avllungis  kuittan  ok  aakærulausan  vm  alisa  þaa 
peningaa  kuikda  ok  Daudda  sem  ec  hefer  honum  geíit  ok 
goldit  SerligdóL  jarder  ok  kuiUdi  fridaa  peningaa  ok  ofridoa 
ok  þar  med  vm  auU  aunnr  ockur  peningda  skipti  er  vid 
haufum  med  skipzt  da  hueriu  ^re  sidan  fyrst  er  ec  afhenttj 
honum  sinda  peningda  ok  til  þess  ath  nu  er  komit  fyrir 
mier  ok  auUum  minum  laugligum  erfingium  ok  epterkom- 
endum.  Ok  til  saninda  hier  um.  Settaa  ec  mitt  jnsiglli  fyrir 
þetta  kuittanarbref  er  skrifad  var  undir  felli  j  kollafirdi. 
SunnuDaginn  næstda  epter  fardagda  vm  vorit.  arum  epter 
Guds  burd  (D.  cccc.  niutiger  ok  fimm  aa. 


813.  7.  Júiií  1495.         í  Dal  í  Eyjafirði. 

Tb  ANSSKEIP  TAEBEÉF. 

AM.    Fasc.    XXXII,   33.    írumtransskriptið  á  skinni.      Af  þrem  inn- 
Biglum  er  eitt  fyrir  bréfinu. 

*)  Á  spássiu  bréísins  með  hendi  frá  17.  öld. 


1495.  TEANSSKRIPT.—  ÓLAFR  FILIPPUSSON.  263 

Þat  giorum  uer  einar  magnusson.  jon  siguazson  og  jon 
magnusson  godum  raonnum  uiturligt  med  þessu  uoru  oppnu 
brefi  ath  uier  hofum  sed.  yfer  lesit  og  heýrt  yferlesit  opit 
bref  med  hoilum  og  oskoddum  jnsiglum  suo  latanda 

[Hér  kemr  Hafaarhólmsbréf  frá  21.  Marts  1495,  Nr.  305  hér  á  undan]. 

Og  til  saninda  hier  um  settum  uier  greinder  menn  uor 
incigli  fyrii  (þetta)  transkriptarbref  er  giort  uar  j  dal  j 
eýiafirdi  huitasunu  um  vorit  aa  sama  ari  og  fyr  seiger. 


314.  17.  Júní  1495.  á  Þingeyrum. 

JóN  prestr  Þorvaldsson,  officialis  nyrðra,  lýsir  því,  að  ólafr 
Filippusson  hafi  svarið  fyrir  sér  fullan  bókareið,  að  hann 
hefði  ekki  saurgað  kirkjugarðinn  í  Víðidalstungu  (1483), 
hvorki  höggvið,  slegið  né  stungið,  fyrr  en  hann  var  áðr 
sleginn  og  félagar  hans. 

AM.  Apogr.  396  „Ur  Rtoru  transskriptarbrefe  8ia  presta  og  Bia 
leikmanna  [20.  April]  1515'^  (AM.).— JSig.  66.  8vo  með  hendi  Grunna- 
víkr-Jóns  eptir  sama  transskripti. 

Hier  er  undanfæri  Olafs.^) 
Þat  giorer  ec  jon  prestur  þoruallzson  officialis  heilagr- 
ar  hola  kirkiu  godum  monnum  uiturligt  med  þ^ssu  mínu 
opnu  brefi  at  olafur  philippusson  söe  so  felldann  bokareid 
firir  mier  aa  þíngeyrum  miduikudaginn  uæstann  firir  festum 
corporis  christi  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra 
iehsu  christi.  CD.  cccc.  ix  tiger  og  fimm  aaR.  at  hann  hefdi 
ei  saurgat  kirkiugardinn  i  uidedalstungu  og  huorki  hogguit 
ne  slegit.  og  ei  stungit.  fyrr  enn  hann  uar  adur  sleginn  og 
hans  selskapur.  og  ei  uisse  hann  huer  þat  giordi.  sóru  og 
sonnudu  [jenna  eid  med  nefndum  olafi  so  heitandi  menn. 
grimur  jonsson.  sigurdur  iwarsson.  asgrimur  þorbiarnarson. 
halluardr  hallzson.  ion  philippusson.  asgrimur  jonsson.  berg- 
ur  jorundzson.  ion  gudmundzson.  gudmundr  helgason.  bessi 
arason.  grimur  biornzson  og  biarne  gunnarsson. 

^)  66. 


264  MÖDRUVALLAMÁL.  1495. 

Og  til  sanninda  hier  um  setta  ec  jon  prestur  officialatus 
inncigle.  og  sera  nechulas  uilhialmsson  sitt  inncigle  med 
þeirra  manna  innciglum  sem  soru  med  optnefndum  olafi 
firir  þetta  bref  er  skrifuat  uar  j  sama  stad  og  dag  sem 
fyrr  seiger. 


315.  19.  Júní  1495.  í  Spjaldhaga. 

TvEGGjA  tylfta  dómr  útnefndr  af  Finnboga  lögmanni  Jóns- 
syni  ura  arf  eptir  Ingibjörgu  Þorvarðsdóttur  og  Pál  bónda 
Brandsson  á  MöðruvöUum  (Möðruvallamál). 

Dómabók  Jóna  landritara  Maguássonar  í  Fol.  196b— 197b,  bkr.  c. 
1604  „wr  breffaBok  Eggertz  logmannz  Hannessonar  Lxv"  (=  a),  og 
mun  það  eiga  við  öll  skjölin  um  Möðruvallamál.  —  Landsbókasafn  789. 
4to,bls.  383—386,  skr.  c.  1620fyrir  Ara  MagnÓBBon  i  ögri,  eptir  trans- 
skripti  frá  c.  1500.— Landsbókasafn  63.  4to ,  bl.318— 321,  skr.  c.  1640.— 
Landsbókasafn  69.  4to  bl.  144—145,  skr.  c.  1640.  —  Landsbókasafn  115 
4to  I,  97—100,  með  hendi  síra  Jóns  HaldórsBonar  i  Hitardal  c.  1730.— 
MSteph.  27.  4to ,  bls.  405—412,  skr.  c.  1730,  —  Analecta  juridica  Odds 
JónBSonar  digra  (hjá  mér),  skr.  1668.  —  Prentaðr  í  Lagasafni  Magnúsar 
KetilsBonar  I,  112—117. 

fpter  fylgja  breíf  vm  Maudruwalla  manna 

Aa(k)lðgun  vppd  Hakonar  E.  B.  sum  standa 

fyrre  a  þui  Bladi  245^) 

Ollum  monnum  }>e:m    sem    þetta   brief   sia  edur  heyra 

senda    Sturle    magnusson.    Gunnlaugur    Teitzson.     Porlakur 

Þorsteinsson.  Magnus  Arnason.  Magnus  Þorkielsson.  Hausk- 

uUdur   Eunolfsson.-)    Stephan    kietilsson.    Eirekur  Juarsson. 

Sigurdur  Porsteinsson.  wigfus  þorsteinsson.  Magnus  Magnus- 

son.  Biorn  JngimuTidarsoa.  Tomas  Gregoriasson.^)  Gudmund- 

ur  Gunnarsson.  Thomas  hialmsson.  [Olafur  Olafsson.*)  [Olaf- 

ur  Gudmundzson.  Jon  Sigmundzson.  Juar  brandzson.*)  (xnfiT 


son  63 

[él.  789 


^)  a,  þ.  e.  á  245.  blaði  í  bréfabók  Eí^gcrts    jögmaiiníí.      «j  Briuiolfs- 
63  (rangt).     *)  a;  Gregorsöon  63  ;  Gorgeyrsaon  789.     *)  [sl.  789.     ^) 


1495.  MÖÐRUVALLAMÁL.  265 

OJafsson.^)  Þorlakur  Jonsson.  [Wigfus  Si^mundzson.^)  Quediu 
Gudz  og  sijna  kunnigt  giaurandi.  ad^)  þa  er  lidit  war  frcL 
hingatburd  wors  herra  Jesu  Christi  CD  cccc  xc  og  v  Ar 
faustudaginn  næsta  fyrir  Jons  messo  Baptiste  vm  sumarit 
woru  wær  j  dom  nefndir  af  ærligum  dandis  manni  íinnboga 
Jonssyni  laugmanni  fyrir  nordan  og  westan  aa  Jslandi  sem 
hann  war  [a  almennilegu  hieradsþijnge*)  j  spialldhaga  j  eyia- 
fijrde  aa  þijngstad  riettum  ad  rannsaka  og  skoda  og  jn- 
virduliga  [og  fulla*)  grein  aa  þui  ad  giora.  vm  þann  fram- 
burd  og  lagabeidslu  sem  Gnjmur  Palsson  beiddi  þar  oc 
krafdi  optsinnis  greindan  finnboga  jonsson  laugmann*)  [nord- 
an  og  vestan  á  J.slande')  dom^)yfer  ad  nefna  vm  þa  ahræring®) 
sem  hann  sagdist  senneliga^®)  spurt  hafa  ad  erlendur  Bondi 
€rlendzson  willdi  fullkomliga  akiæru  weita  d*^)  wegna  hustru^^) 
Gudrijdar  Þoruardzdottur  kuinnu  sinnar  vppa  þær  fastaeign- 
er.  sem  ddur^^)  att  hafdi  hustru'*)  Jngibiaurg  syster  hennar. 
og  sonum  pals  brandzsonar  bonda  greindrar  Jngibiargar 
Þoruardzdottur.  biarna  og  benedict.  hafdi  til  arfs  fallid  ept- 
er  modur  sijna.^*)  Cnn  sijdan  þar  epter  Pali  Brandzsyni 
epter  fyrr  sagda  sonu  sijna.  enn  nu  reiknadi  ádurnefndur 
Grijmur  sonum  sijnum.  þorleifi  og  benedict  allar  þessar  eign- 
er  hafa  til  erfda*®)  fallid  epter  nefndan  pal  brandsson  faud- 
urfaudur  þeirra.  Sagde  Gnjmur  ad  ddurnefndur  grlendur 
Crlendzson  þottist^')  hafa  fyrir  sier  Riettar  Bot  Hakonar 
kongs  er  hann^^)  kuad^®)  so  wotta  ad  olP^)  fyrr  saugd  odul 
skylldu  aptur  falla  j  þa  ætt  og  slegti  sem  þau  væru^^)  fyrst 
af  komin.  Saumuleidis  beiddi  og  krafdi  Grijmur  doms  hier^®) 
vppa*^)  af  fyrr  saugdum  finnboga  Jonssyni  laugmanni.^*) 
huertt  hann  skyllde  af  ganga  eda  hallda  [fyrrsagdar  eigner^*) 

»)  [8l.  11-..  a)  [sl.  789.  Vigfú8  Sigurðsson  27,  og  bætir  hér  við:  „á 
almennilegu  héraðsþingi".  Síðari  hluti  dómnefndarinnar  er  í  annari 
röð  í  63,  en  öll  hin  sörau  nðfn  standa  þar  og  hér.  *)  sl.  a  og  115.  *) 
[b.  V.  789.  6)  [b.  V.  69.  «)  sl.  789.  ')  [b.  v.  63.  «)  lagadom  789.  ») 
ahræra  (!)  789.  í«)  a,  115,  MKet;  hin:  sannlega.  ^')  Svo  a  og  7S9; 
flest  hin  slcppa  því.  ")  a,  789;  flest  hin:  hustrur.  »»)  b.  v.  789.  ^*) 
husfru  789,  63.  '^)  þeirra  115.  i«)  eignar  63,  69,  Analecta.  ")  þættist 
789,  27.  ^8)  öl.  69.  ^»)  kallade  789,  27.  '»)  sl.  a;  b.  v.  hin.  ^i)  yora 
789,  69,  63.  «*)  þar  69.  ")  a,  MKet.;  hin  flest  hafa:  a.  «*)  doms  þar 
aa  (!)  b.  v.  69.    «»)  [fyrr  sögðum  eignum  115,  789. 


266  MÖÐRUVALLAMÁL.  1495. 

fyrir  þessa  akiæru  adurnefndz  grlendz  frlendzsonar.  þui 
Grijmur  þottist^)  ad  laugum  skylldugur  ad  leida  sijn  prof  og 
witni  j  Nordlendingafiordungi  vm  fyrr  greindar  arftokur.  þar 
sem  yngiborg  þornardzdotter  og  syner  hennar  og  [Pall  Brandz- 
son^)  deydi^)  aa  sijnu  haufudbue*)  aa  maudruvauUum  j  eya- 
firdi.  komu  þar  og  þa  fram  [fyrir  oss*)  [aff  hennde  Grijms^) 
tuo')  kaupmalabref  med  festingarwitnum.  undir  godra  manna 
jnciglum  suo  latandi  ad  Pall  Brandzson  og  Grijmur  Palsson 
hefdi^)  fest  kuinnur  í-inar  eptir  laugum  og  landsins  rietti^) 
so  sem  Gudz  laug  vtuijsa.  hafdi  og^")  grimur  lagt  laug  og 
dom  fyrir  alla  fyrsagda  peningaj  haust")  epter  pal  Brandz- 
son  faudur  sinn  fra  fallinn. 

Nu^^)  þar  sem  Grijmur  Palsson  sagdi  gr'end^^)  grlendz- 
son  akiæru  wilia^*)  weita  aa'^)  [sagtt  jardagodz^®)  epter 
KÍettarbot.  þa^')  er  hun  oss  miaug  okunnug'^)  huert  afl  hun 
skaP®)  hafa.  þui  hun  stendur  so  skrifud  j  [sumura  stadi^^) 
[hier  jnnaii  landz.^^)  ad  hun  skal  ganga  j  noreige  [ad  eins^^) 
[en  ei  j  skattlaundum  til  skilldum.  witum  wier  og  hana  alldri 
fyrir  laug  geingit  hafa  hier  j  landi.^^)  enn  ef^*)  wier^^)  sann- 
liga  wita  kynnum^®)  ad  hier  j  landid^"^)  sie  jnnkomiii  þessi 
Eiettarbotlaugliga  af  kongzins  walldi  og^^)  biuijsast  kann^®) 
med  laugligum  witnum.  Annad  huert  med  wors  naduga 
herra  hakonar  kongs  oskoddudum  jnciglum  eda  Almugans 
beijdslu  og  samþyckt  wm  allt  jsland  og^*^)  laugmanns  wr- 
skurd^^)  þar  vppa  þa  wilium^^)  wier  giarnan  gefa  hier  gott 


^)  þættist.  2)  [Pala  BrandsBonar  69.  ^)  a,  MKet.;  flfst  liio:  dpydu 
*)  a,  789,  MKet.;  hin:  höfuðbóli.  »)  [sl  a;  b.  v.  hin.  «)  [b.  v.  789  o^  n 
(en  er  þar  við  bætt  með  hendi  MagLúsar  Ketilsaonar).  ')  tvenn  789,  27. 
8)  hoídu  789,  63,  69.  »)  og  b.  v.  789.  ^o)  b.  v.  69.  ^')  þ.  e.  1494 
12)  b1.  63,  69.  13)  Erlendur  63,  69.  ^*)  villde  63;  viildu  69.  ^^)  vppa 
69.  i^)  [sögðu  jarðagózi,  Analecta.  ")  b.  v.  115.  i^)  [en  oss  er  nojög  6- 
kunnugt,  MKet.  ^^)  Bkulí  115,  789.  *^)  [sama  stad  69,  Analectfl;  suma 
Btadi,  IjÍQ.  21)  [^^  789^  69;  b1.  flest  hiu.  ^^)  [sl.  63.  ^^)  [en  ei  skatt- 
löndura  og  skylldu  63;  Ean  er  j  effa  huort  hijngad  j  landid  sie  gieíf n 
edur  ennur  skattlönd  69.  «*)  b.  v.  27,  MKet.  ^5)  ei  b.  v.  63,  69,  115. 
2«)  27,  JJIKet.;  kunnum,  hin.  ")  landi  a,  789;  land  115;  landid,  hin.  ^s) 
þad,  b.  V.  MKet.  ^o)  jjynni,  MKet.  ^o)  gda  789,  27.  »')  urskurdur  63, 
69,  Analecta.    '^)  vildum  MKet.;  munum  63,  69. 


1495.  MÖDRUVALLAMÁL..  267 

8uar  til  og  beidast')  hier  nada^)  vm.  eptir  þeirri  grein  sera 
wor  wirduligur^)  herra  hakon  kongur  og  adrer  rietter  Nor- 
egs^)  kongar  j  sijnum  laugteknum  riettarbotum  hafa  oss  til 
skipad.^)  ad  skrifa  aptur  til  kongsins  nada.^)  huad  oss  þætti 
framar  meir  of  hartt  eda  of  lint  af  þeim  riettarbotum.  sem 
hingad  ]  landit  eru  vtsendar').  Þui  ad^)  oss  þikir  ef  þessi 
skipan^)  skal  standa  horfa  []  landsins  storan'^)  skada.") 
kann  og  so  ad'^)  wera.'^)  ad  allar  þessar  greiner  fyrrsagd- 
ar  fallist  og  eingin  Beuijsing  fæst'*)  vppa'^)  sagda  riettar- 
bot.  þyckir  oss  vpptekt'^)  olauglig.  og  ei  fyrir  laug  halld- 
andi  hier  j  landi.  þui  so  stendur  skrifad  ad  kongur  skal 
um  laug  bæta  med  godra  manna  rdadi.  og  huorutueggia 
samþyckf')  þeirra  er  landit  byggia.  [alnir  og  obornir'^)  j 
hans  þpgnskylldu. 

Nu  sakir  þess  ad  wor  landzlagabok  j  sijnum  texta  so 
vtuijsar.  sem  hier  j  landid'^)  hefur  obrigdanliga^^)  [yfir  geing- 
id*^)  ad  sonur^^)  aa  [ad  erfa^^)  modur  sijna  skilfeingna  og 
fadir  son  sinn.  en  sonarson  skilgetinn  fodur^*)  faudur  sinn 
þa  er  so  til  stendur.  þo  at^*)  fadir  hans  sie  ei  skilgetinn. 
ad  faustum  eignum  og  lausum.  Nu  fyrir  þa^*)  skulld  ad 
Grijmur  leiddi  syn  prof  fyrir  oss  j  nordlendingafiordungi 
vm  adur^')  nefndan  arf  epter  þui  sem  laugbok^^)  vtuijsar.  ad  ] 
þeim  fiordungi  skal  arf  sækia  sem  arfur  er  dainn.  Enn*®)  ef 


0  beidunst  789.  ^)  a,  789,  MKet.;  nadar,  hío.  »)  nádugi  789.  *)8l. 
63,  69.  5)  skriíad  69,  MKet.  «)  a,  789,  69,  63,  MKet.;  nadar,hin.  ')jnn- 
sendar  63,  69.  Við  þessa  klausu  dómBÍns  miðja  vega  stendr  á,  spássíu  í 
a  með  fornri  hendi:  „Ef  han  skal  fyrir  laug  ganga  þa  sturlast  allar 
erfdir  þui  vndariigt  er  ad  eg  ma  ecki  aullungis  erfa.  Enn  sonur  minn 
strax  og  adrer  nidiar.  Laug.  þann  arf  skal  huer  hafa  eem  Gud  will  hann 
werdi  eigandi  ad".  »)  b.  v,  27.  »)  réttarbót  115.  ^o)  [til  landsins  Btórs, 
MKet.;  landinu  til  stórs  789.  ")  Og  b.  v.  27,  MKet.  *«)  b.  v.  789.  ^^) 
vorda  27,  115;  vera  eo  69,  63.  ")  faez  MKet.,  27.  ^^)  fyrr  b.  v.  Ana- 
lecta.  18)  Efftor  Riette  b.  v.  27.  ")  samþycke  63,  MKet.  ^^)  [alinna 
(a)na  63)  og  oborna  63,  69.  i»)  63,  Analecta;  landi,  hin.  «<>)  sl.  63,  69; 
obrigdelega,  a  (ritað  með  hendi  Magnúsar  Ketilssonar).  ^i)  [vid  gengit 
a  (raed  hendi  Magnúsar  Ketilssonar).  ««)  MKet.  ofl.;  a  ofl.  son.  ^s)  [arff 
effter  63,  69.  ^*)  b.  v.  í  a  með  hendi  Magnúsar  Ketilssonnr.  ^^)  b.  v. 
MKet.  ««)  þan  MKet.  í  a.  ")  fyrr  (!)  b.  v.  63.  «8)  logmalid  63,  69.  «») 
b.  v.  63,  69. 


268  MÖÐRUVALLAMÁL.  1495. 

madur  leidir  j  odrum  stad^)  wotta  sijna^)  [enn  arfur  er 
ddinn^)  þa  hefir  hann  þeim  fyrirskotid.*) 

Þui  fyrir  allar  þessar  greinir  og  þær  fleiri  sem  hier 
ad  luta  vppa  lajíanna  wegna  dæmdum  wier  adur  nefnder 
domsmenn.  med  fullu  doms  atkuædi  ad  so  profudu  mali  sonu 
[grijms  Palssonar*^)  Þorleifi  og  Benedict  laugliga  erfingia  og 
eignarmenn  ad  aullum  þeim  peningum  faustum  og  lausum. 
sem  synir  Jngibiargar  Þoruardzdottur  erfdu  eptir  modur 
sijna.  enn  Pall  Brandsson®)  eptir  þa  so  sem  fyrr  skrifad 
stendur.  gnn  Grijm  [faudur  þeirra')  riettan  vmbodzmann 
adur  greindra  sona  sinna  eptir  þui  sem  laugin*)  vtuijsa.  (r 
so  og  skipad  skipad  j  laugunum*)  at  erfder  þær  sem  til 
hafa  fallit.  sem  aull  aunnur  lagamáL  vndir  huerium  laugum 
er  þau  vrdu.  þa  skulu  þau^*^)  aull  vndirþeim  Iðírum  wrra^^) 
sem  þa  geingu  laug  j  lande.  er  þau  mal  giaurdust.  Svo^-) 
og  samstundis  þa  vppa  þennan'*)  worn  dom  handfestum 
wier  aller  tijttnefndir  domsmenn  finnboga  Jonssyni^^)  laug- 
manni  fuJlan  eid  ef  þuifa  þætti.  ad  þennan  dom  hefdum'*)  wier 
dæmt  eptir  worri  samuisku.  sem  wier  wilium  suara  fyrir 
Gudi. 

Samþyckti  þennafi  dom  med  oss  finnbogi  Jonsson  laug- 
mann.  [ginar  eyolfsson'*)  og  fleiri  adrir  godir  menn  þeir  er 
þar  voru  vit  staddir. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  wier  adur  nefndir 
doms'^)  menn  wor  Jncigli  fyrir  þetta  doms  bref  er'')  skrif- 
ad  war  aa  grund )  fyafijrdi  a  sama  ari  deigi  sijdar  enn  fyrr 
seiger. 


316.  28.  Júní  1495  í  Miðdal. 

DóMK  sex    klerka    útnefndr  af  Stepháni  biskupi  um  ágrein- 


0  fiordungi  a  (með  hendi  MKet.),  789,  63,  69.  «)  b.  v.  63,  69.  «) 
[sl.  63,  69.  ^)  forskotid  63,  69.  »)  Pals  grijmssonar  (!)  a,  69,  63.  «)  b. 
V.  115.  ')  [8l.  789.  8)  iög  69.  »)  lögum  789;  lögmálíim,  Analecta..  ^^)  sl. 
789.  ")  öl.  69.  12)  b.  V.  789  og  MKet.  í  a.  ^*)  sl.  69,  63.  ^*)  hoffam  63, 
69.  lö)  JonsBon  (!!)  69;  frá  [sl.  63.  i«)  b.  v.  27,  63.  ")  hvert,  Analecta. 


1495.  ODÍ)I.  269 

in^  railli  8Íra  Þorvarðs  Ivarssouar  vegna  sín  og  kirkjunnar 
i  Odda,  og  síra  Haldórs  Jónssonar,  vegna  eríingja  síra  Snorra 
heitins  Helgasonar. 

AM.  Apogr.  2138  með  hendi  Páls  Hákonarsoaar  „Ex  orig.  OddenBÍ. 
Þetta  bref  er  skrifad  so  sem  med  fliotaskriftarhende.  er  þo  audsynelega 
original".  (AM.).  —  Afskript  meðal  Oddabréfa  i  Landsskjalasafni  með 
hendi  sira  Bjarna  Hallgrímssonar  (=  h). 

Vm  kotvðll.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra. 
sendum  vier  broder  Haldor  med  Gudz  ndd  dbote  d  Helga- 
felle.  Narfai  Jonsson  officialis  heilagrar  Scalholtz  kirkiu. 
Jon  Gislason.  Einar  Erlendzsson.  Kollgrijmur  Kodranzsson. 
Jon  Jonsson  prestar  Skalholztbiskupsdæmis  Gudz  kuediu  og 
vora  kunneckt  giorande  med  þessu  voru  opnu  brefui  at  sub 
anno  gracie  CD.  cd.  xc.  v.  j  Middal  laugardagin  næsta  firir 
Petursmessu  og  Paals^)  j  almennelegri  prestastefnu  vorum  vier 
j  dom  nefnder  af  virduligum  í^^erra  og  andlegum  faudur 
herra  Stephane  med  Gudz  ndd  biskupe  j  Skalhoite  at  dæma 
um  þd  dkæru  er  miUum  var  sira  Þorvardz  juarssonar.  vegna 
sin  og  kirkiunnar  j  Oddaog  sira  Halldors  Jonssonar.  vegna 
erfingia  sira  Snorra  heitens  Helgasonar.  Jn  primis  um  þd 
jðrd  er  sira  Snorre  heiten  Helgason  gaf  kirkiunni  j  Odda 
og  gallt  j  sinu  testamento  og  dnefnde  þar  j  þd  jðrd  sem 
Eyiolfur  heitinn  Einarsson  laugmadur  hafde  lofuat  honum 
firir  upplagit  á  kirkiulæk.  Suor  þar  firir  oss  eitt  lauglegt 
vitne  at  Eyiolíur  heiten  logmadur  hefde  lofuat  sira  Snorra 
heitnum  annat  hvert  halfva  jordina  Samstade  eda  alla  jord- 
ina  KotvðU  er  liggur  j  Breidabolsstadar  kirkiusokn.  Jtem 
vændizt  sira  Þorvardur  audru  vitne  heima  d  EdngarvoUum 
at  heyrt  hefdi  lysing  Eyiolfz  heitenz  laugmanz  og  medkienn- 
ing  ad  þesse  giðrningur  hefde  fram  farit  þeirra  milium. 
Dæmdum  vier  sira  Þorvard  skylldugaii  at  leida  þat  sama 
vitne  j    mðgulegan   tima  firir   biskupe   Stephane  eda  hanz 

nmbodzmanne ^)  at   greinder  prestar  sira  Þor- 

vardur  og  sira  Haldor  laugdu  vnder  med  fuUu  handabande. 
j  suo  mata  at  hvor  skyllde  svara  audrum  sem  stefndur  huat 

i)6;*)þ.e.  27.Júni.  »)  Hér  er  strykað  út  orð  í  afskr.,  og  eettir  punkt- 
ar  yfír  til  merkis  að  eitthvað  hafí  ekki  orðið  lesið. 


270  Ot)í)I.  1495 

hver  matte  til  aniiars  tala.  Enn  saker  þess  ad  greind  half 
jord  Samstader  var  seinna  burt  seld.  þvi  at  Heilax 
anda  ndd  til  kalladre.  og  at  suo  profudu  og  firir  oss  komnu. 
og  at  leiddu  fyrrskrifudu  vitne  þui  sem  hann  vændezt. 
dæmum  vier  fýrskrifada  jord  kotvoll  kirkiunne  j  Odda  til 
æuinlegrar  eignar  og  þrdttskrifuadan  sira  þorvard  at  sier 
mega  taka  þessa  saumu  jðrd  ef  hann  vill  og  halda  til  laga. 
Jtem  um  adrar  dkærur.  suo  sem  er  um  kirkiutiundir  þær 
gem  fellu  um  vorit  næsta  epter  frafall  sira  Snorra  heitinz 
og  svo  þann  psaltara  og  dklædi  sem  j  testa- 
mento  brefaenu  stod.  og  erfingiarner  haufdu  ecke  luckt. 
Dæmdum  vier  sira  Haldor  Jonsson  skyldugan  at  flytia  eda 
flytia  Idta  þessa  peninga  heim  til  Odda  alagalausa  innan 
mcLnadar  at  heyrdum  domenum  og  afhenda  sira  Þor- 
varde  eda  hans  umbodzmanne.  Enn  um  jskyldur  og  os(t)tolla 
og  adrar  rentur  kirkiunar  j  Odda  og  erfingiarner  haufdu 
ecke  at  sier  teked  adur  enn  sira  Þorvardur  tok  med  stadn- 
um  dæmdum  vier  honum  til  fullrar  eig:nar  og  frialslega 
hafva  mdtt  at  sier  taka. 

Samþyckte  þenna  vorn  dom  med  oss  ^erra  Stephan 
med  Gudz  uad  biskup  j  Scalholte  og  sette  sitt  insigle  med 
vorum  insiglum  firir  þetta  domsbref  er  skrifuat  var  j  Mid- 
dal  ÓL  sama  are.  deige  sidar  en  fyr  seigir. 


317.  30.  Júní  1495.  á  Öxarárþingl. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  á  Öxarárþingi  af  lögmönnunum 
Finnboga  Jónssyni  og  Helga  Oddssyni  um  ákæru  Sturlu 
Magnússonar  til  Þorvarðs  Bjarnasonar  um  heimanfylgju  og 
tilgjöf  Margrétar  dóttur  sinnar,  konu  Marteins  heitins  Bjarna- 
sonar  bróður  Þorvarðs. 

AM.  Fasc.  XXII,  28  frumritiðá  skinni;  för  fyrir  12  innsiglum,  sem 
öll  eru  dottin  frá. 

OUum  monnum    þeim   sem   þetta  bref  sia  edur   heyra 
senda   vigfus  þordarson.   salamon  einarson.    narfe   ellenson. 


271  HEIMANFYLGJA  OG  TILGJÖF.  Í495. 

gisle  ualldason.  jon  hrafns  m.  lon  raagnusson.  are  narfason. 
gisle  jonson.  þorleifur  ormson.  þorlakur  suartzson.  eyuindur 
thumason  ok  runolfur  þorsteinsson.  kuediu  gudz  ok  sina 
kunnigt  gerandi.  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jhesu  christi  þushund  .cccc.  niutiger  ok  .v.  ar  aa  þinguelli 
aa  almenniligu  oxararþinge  þridiudaginn  nESta  eppter  pet- 
ursmessu  og  pals  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  ærligum 
monnum  finboga  jonsyne  ok  helga  oddzsye  logmonnum  fyrir 
nordan  ok  sunnan  aa  jslandi  at  dæma  ok  skoda  vm  þa  a- 
kæru  at  stulle  magnusson  kærdi  til  þoruards  biarnarsonar^) 
at  hann  hefdi  eck(i)  feingit  alla  heimanfylgiu  ok  tilgiof 
vegna  CDargretar  dottur  sinnar  vr  garde  CDarteins  heitins 
biarnarsonar^)  bonda  hennar  enn  brodur  fyr  nefndz  þoruardz. 
logdu  þeir  þar  vnder  med  handabandi  fyrir  oss  adurnefnd- 
um  domsmonnum  hafa  þat  ok  halda  sem  vier  dæmdum 
þeirra  aa  millum.  kom  þar  fram  kaupmalabref  fyrnefndra 
hiona  er  martein  heitinn  hefdi  haft  til  kaups  vid  fyr  greinda 
margretu  .ccc.  hundrata.  en  hun  hundrat  hundrata.  kærdi 
adur  nefndur  stulle  at  epter  stædi  .vj.  hundrvt  ok  .xx.  ok 
sex  aurar  silfurs.  Nv  med  þui  at  þoruardr  biarnarson^)  þottiz 
ogiorla  vita  huort  lukzt  hefdi  oll  heimanfylgian  epter  þui 
sem  j  kaupmalabrefinu  stod  þa  dæmdum  vier  fyrnefnder 
domsmenn  stuUa  skylldugan  at  leida  .íj.  loglig  vitne  at  oll 
heimanfylgian  hefdi  lukzt  eda  syna  kuittan  marteins  heit- 
ins  at  hann  hefdi  fulla  peninga  vpp  borit  sem  honum  vel 
anægdi.  gnn  ef  þetta  syndizt  ekki  þa  skyllde  stulle  magn- 
usson  vinna  lyrtareid^)  þar  a  þinginu  en  minna.  at  hann 
hefde  luktt  adur  greindum  marteine  alla  heimanfylgiuna 
suo  sem  j  kaupmalabrefenu  stod.  gnn  at  leiddum  vitnum 
unnum  eidnum  þa  dæmdum  ver  þoruardd  biarnason^) 
skylldugan  at  luka  þesi.  ui.  c.  ok  .xx.  med  stlikum')  frid- 
leika  sem  inn  hafde  komet  ok  þar  til  .ui.  aura  silfurs  ok 
xxxxxx.  hvndrada  j  tilgiofena.  aa  þar  j  at  lukaz  .xx.  c.  j 
iorddum  og  aunnur  tuttugu  c  j  fridum  peningum  vorovirttum 
ok  þridiu  .xx.  c.  j  aullum  faulP)  uirdis  peningum  da  nest- 
mn  fardogum. 
Qk  til  sannenda  hier  um  aettu  laugmennener^)  sin  innsigle 
?)  Svo. 


272  áVALBARÐSBRÉF.  1495 

med  vorum  insiglvm  fyrir  þetta  doms  (bref)  er  skrifat  var 
a  þinguelle  j  sama  (stad). 


318.                        30.  Júní  1495.  á  ÞingYellí. 

LoíTR  Snorrason  selr   Magnúsi  Þorkelssyni  fjórðunginn  úr 

jörðunni    Svalbarði  á   Svalbarðsströnd    fyrir  tíu   hundruð    í 
lausafé. 

AM.  Apogr.  183  „Ex  originali  Svalbardensi  accuraté"  (AM.) 

Þat  giorum  uid  þoruardr  gudmunzson.  ormur  jngimundar- 
son  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi 
ath  þa  er  lidit  uar  fra  guds  burcl  þusund  fiogr  hundrut 
niutiger  ok  u  ara  miduikudagin  nestan  fyrir  petu(r)s  COesso 
ok  pals  um  sumarit^)  a  þorisstodum  a  Rostmalarnesi  uoru 
uid  j  hia  saum  ok  heyrdum  a  ath  Loptur  snorason  sellde 
magnusi  þorkelssyne  med  handabandi  til  fuUrar  eignar 
fiordungin  j  jorduni  sualbarde  er  liggr  a  sualbardzstrond  j 
þingieyiarþingi-)  med  aulium  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem 
greindum  jardarparti  hefir  fylgt  at  fornu  ok  nyu  ok  hann 
hefde  fremzst  eigande  at  ordid  j  arf  efter  stein  snorason 
brodur  sinn.  hier  j  moti  gaf  nef(n)dr  magnus  þorkelsson 
sogdum  lofti  snorasyne  tiu  c  j  fridum  peningum  og  ofrid- 
um.  skylldu  þau  gialldazst  opt  nefndum  lopti  jnan  þrig(gi)a 
ara.  lýsti  greindr  loftur  þui  fyrir  oss  at  hann  hefde  þenna 
nefndan  part  aungum  manni  audrum  fyr  sellt  eda  gefit  en 
nu  fyrnef(n)dum  magnusi.  skyllde  sa  þeirra  hallda  til  laga 
er  keypt')  hefdi.  en  sa  suara  laga  Riftingum  er  sellt  hefde. 
Ok  til  sanenda  hier  um  settium  uid  fyr  nefndir  menn  ock- 
ur  jnsigli  fyrir  þetta  jardarkaups  bref  giort  a  þinguelli  a 
sama  ari  sex  nottum  sidar  en  fyr  seiger. 


^)  Þ.  e.  á  Jónsmessu  ejálfa  24.  Júni.   •)  Svo.    »)  keypti,  Apogr. 


1495.  MÖÐRUVALLAMÁL.  Íi^ 

819.  80.  Júní  1495.  á  Öxarárþingl. 

Tylftardómr  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni 
Jónssyni  um  arf  eptir  Ingibjörgu  Þorvarðsdóttur  og  Pál 
bónda  Brandsson  (Möðruvallamál). 

Dómabók  Jóna  landritara  Magnússonar  i  Fol.  bl.  197  b  og  199  a  „wr 
breffa  Bok  Eggerz  Íogmannz  Hannessonar"  skr.  c.  1604  (=  a).  — 
Landsbókasafn  789.  4to,  skr.  1620.  —  Landsbókasafn  63.  4to,  bl.  311— 
322,  skr.  c.  1640.  —  Landsbókasafn  69.  4to,  bl.  145—146, 
skr.  c.  1640.  —  Landskókasafn  115.  4to,  100,  með  hendi  síra  Jóns  Hal- 
dórsHouar  i  Hitardal  c.  1730.  —  M.  Steph.  27.  4to,  bls.  412—415,  skr. 
c.  1730.  —  Analecta  juridica  Odds  JóuBBonar  digra  (hjá.  mér),  skr.  c. 
1668. 

Alþingisdomur  vm  sama  mal^). 
Pad  giorum  wier  Gudne  Jonson.  ginar  Oddson.  Arnor 
finnson.  [Stulle  Magnusson.  Hakon  Hallsson^).  Magnus  Þor- 
kielsson^).  Jon  Þorgeirsson.  Helgi  Porwalldzson*).  Jngi- 
mundur  finnsson.  ginar  Þorolfsson.  Andres  Gudmundzson. 
Jon  Sigmundzson  godum  monnum  witurligt^).  med  þessu 
woru  opnu  Brefe.  ad  þa  er  lidit  war  fra  hingadburd  wors 
herra  Jesu  christi  CTD.  cccc.  xc  og  v  dar  þridiudaginn  næst- 
an  epter  Pietursmesso  og  pals  a  alraenniligu  auxardoLrþinge 
worum  wier  j  dom  nefndir  af  ærlignm  danu^)  manni  finn- 
boga  Jonssyni  logmanni  nordan  og  westan  aa  Jslandi  ad 
dæma.  skoda  og  alijta  innuirduliga  [med  skinsemd')  ad  rann- 
saka  huert  afl  og  fullkomliga  magt  ad  hafa  skyllde  su  aa- 
kiæra  og^)  tilkalL  er  grlendur  grlendzson  hafdi®)  uppa  þau 
odul  og  fastaeignir  sem  falled  hafde  eptir  hustru  Jngebiaurgu 
Porwardzdottur  og  pall  Bonde  Brandzson  erfdi  epter  sonu 
sijna.  Biarna  Palsson  og  Benedict  brodur  hans  skilgetna 
bada.  gnn  Gnjmur  Bonde  Palsson  reiknadi**^)  sier  nu  til 
vmbodz  fallid  hafa.  enn  sonum  sijnum  skilgetnum  til  fullr- 
ar  eignar.  Porleife  og  Benedict  auU")  adur^^)  greind  odul. 
tigner  og  lausafie.   sem  fallit  hafa  epter  alla^*)  fyrr   sagda 

0  t).  e.  Möðruvallaarf.  «)  Halldorssoa  789  (rangt).  ^)  [vantar  i  a. 
*)  ÞorvardsBon  a,  63,  69,  115  (rangt).  »)  kunnigt  63,  69.  «)  b  v.  69. 
')  [b.  V.  27.  8)  edur  789.  »)  og  hafft  hafde  b.  v.  27.  ^o)  eignade  63, 
69.     ")  8l.  63,  69.     12)  b.  V.  63.    ^*)  b.  v.  27. 

Dipl.  I8l.  VU.  B.  18 


2*/4  MÖDRUVALLaMÁL.  14Ö6. 

menn.  Pal  og  Jngibiaurgu  og  sonu  þeirra.  j  hueriu  þeir 
kunna  ad  finnast.  epter  þui  sem  godra  manna  bref  og 
biujjsing')  þar  um  hlioda^)  og  vtuijsar  og  sa  domur  jnni- 
helldur  og^)  þar  war  þa  birtur*)  og  opinberadur  og  upp- 
lesinn  fyrir  oss  og  aullum  almuganum  jnnaii  laugriettu  og 
vtan  og  dæmdur  war  j  spialldhaga  j  gyafyrde  aa  almenni- 
ligu  þriggia  hreppa  þijnge  j  sama  firde  sem  arfur  war  da- 
inn.  og  þui  fyrir  allar  adursagdar  greinar.  atkuædi.  Arti- 
culis^).  frændsemi  og  laugligar  festingar.  sem  fram  hafa 
farid  allra  fyrrsagdra  manna®)  j  miUum  og  so')  ei  sijdur 
eptir  laugbokarinnar  ordum  og  [innsetta^)j  [riett  erfdatal^). 
Þui  dæmdum  wier  med  fullu  doms  atkuædi  alla  peninga 
kuika  og  dauda.  fasta  og  lausa.  frijda  og  ofrijda  ad  auUu 
tilskijldu  enn  aunguu  vndan  teknu.  haufudbolum  og  vtjaurd- 
um.  smærrum  og  stærrum.  sem  fallit  hafa  epter  greinda 
Jngibiorgu  Þoruardzdottur.  Borii  hennar  og  Bonda  Pal 
Brandzson.  huad  hellst  þad  reiknast  kann.  sonum  Gnjms 
Palssonar  tueim  skilgetnum  Þorleifi  og  Benedict  til  fuUrar 
eignar  allt  adurgreint  godz.  enn  fyrnefndum  Gnjmi  til  laug- 
ligs  umbodz  og  frials  forrædis.  adtauku  og  allrar  vmwend- 
unar.  an  [nockurar  hindranar^**)  edur  motmælis.  og  standa 
skuli  obrigdanliga  vm  alldur  og  æfi  hier  epter. 

Og  til  meiri  audsyningar  hier  um  og  sannrar  med- 
kienningar  styrckti  o;?  stadfesti  og  fullkomliga  samþyckti 
[þennan  vorn  dom'^)  fyrnefndur  finnbogi  Jonsson  laugmann. 
huer'^)  vtnefndi  og  dæma  liet  tuennar  tylfter  j  spialldhaga. 
sem  fyrr^^)  seiger  j  greindum  domi  og  wier  medfestum 
þessum  domi.  og  setti  sitt  Jnsigli.  med  Jnnsigle^*)  Pietur 
truls^^)  hirdstiora  og  haufudzmanns  yfer  allt  jsland.  [asamtt 
med^^)  worum  jnciglum  fyrir  þetta  domsbref  er  giaurt  war 
j  sama  stad  [og  ari^')   deigi  sijdar  enn  fyrr  seiger. 


0  fyrr  gior  b.  v.  27.  ^)  votta  27.  ^)  sem  789.  *)  kintur  63. 
^)  a;  articulos,  hin.  ®)  persona  69.  ')  b.  v.  69.  ^)  [innsettu  grein  789. 
»)  [riettu  erfdatilo  27,  789.  ^^)  nockurz  hindurz  27.  ")  [b.  v.  69. 
12)  huorn  hann  69.  ^^)  hier  63.  »*)  b.  v.  27.  '»)  Trulssonar  27; 
Lor8(!!)  63,  69.    *«)  [789;  og,  hin.     ")  [aari  og  tijma  27. 


l 


1495.  Gj APIR  ÓLAFS  BISKWS.  2?5 

320.  15.  Júlí  1495.  á  Hóluni. 

ViTNisBURÐAEBKÉP,  að  þrír  prestar  og  einn  leikmaðr  sóru  bók- 
areið  að  því  á  prestastefnu  22.  Júní,  að  Ólafr  biskup,  góðrar 
minningar,  hefði  geíið  og  skipað  heilagri  Hólakirkju  alla  þá 
peninga,  gem  hann  átti  auk  þeirra,  sem  1  hans  testamentis- 
bréfi  standa. 

AM.  Fasc.  XXXII,  22,  frumrit  á  skinni.       Af   þrem  innsiglum  ern 
tvö  fyrir  bréfinu,  og  er  annað  þeirra  mjög  skert.  —  Apogr.  3360. 

Witnisburdur  Vm  Eijd  Gudmunds  Jonssonar. 
Jons  Giilasonar.  Jons  Jonssonar  og  Hialta 
Ankielsonar^). 
Þath  giorum  uier  eirekur  einarsson.  nikulaas  þormoods- 
son  og  halluardr  biarnason  prestar  hoolabiskups  dæmis  good- 
um  monnum  vitvrligtt  med  þessu  woru  brefue  ath  uier 
uorum  þar  j  hia  aa  almenneligre  prestastefnu  heima  aa  hool- 
um  aa  jslandi  manudaginn  næsta  firir  jonsmessu  babiste^) 
heyrdum  uier  ath  þrir  prestar  er  suo  heita  Gudmundr  ions- 
son.  jon  jonsson.  jon  gíjslason  og  hiallte  arnkelsson  leik- 
madur  soorv  suo  felldan  bookareid  firirsijra  jone  þorualldz- 
syne  heilagrar  hoolakirkiu  ofi^iciali  ath  þeir  hefdi  hia  uerid 
og  heyrtt  ath  biskup  olaf  goodrar  minningar  gaf  og  skip- 
adi  fylliliga  heilagri  hoola  domkirkiu  alla  þa  peninga  sem 
hann  atte  ath  auk  þeirra  sem  j  hans  testamento  brefue 
standa  og  þath  tilvijsar.  og  til  sanninda  hier  vm  settum 
vier  fyrrskrifader  prestar  vor  jnsigle  firir  þetta  bref  er 
skrifuath  uar  aa  hoolum  j  hialltadal  jn  diuisione  apostolo- 
rum  anno  domini  (IQ^  cd^  non(a)gesimo  quinto. 


331.  11.  August  1495.  á  Ökrum. 

Transkriptarbeéf  . 

AM.  Fasc.  XXV,  15,  frnmtransBkriptið  á  skinni.  lunsiglin  eru  dott-/ 
in  frá. 


')  Utan  á  bréfinu  meö  hendi  frá  17.  öld.    ^)  þ.  e.  22.  Júní. 

18* 


276  TRANSSKRÍPT.  -  VATNSFJÖRÐR.  I49á 

Þad  giorum  vid  markus  jllugason  ok  þorolfur  þoríins- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessa  ockru  opnu  brefui 
ad  þar  voro  vid  j  hia  saaum  ok  heýrdum  a.  ad  lesit  var 
opit  bref  med  heilum  ok  oskaudum  hanganda  jnciglum  suo 
latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hé*-  kemr  bréf   Gunaars   Jónssonar   og  Ingveldar   HelRadóttur  um 
Auðunarstaði  og  Bólstaðarhiíð  frá  ^7«  USO-aVg  1481,  Dl,  VI,  Nr.  250]. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settum  vid  fyr  nefnder  menn 
ockur  jncigli  fyrir  þetta  transkriptarbref.  er  skrifuád  var  a 
stærri  aukrum  j  skagafirde.  þrid(i)udaginn.  næsta  fyrir  as- 
sumpcio  sancte  marie  virginis.  arum  epter  gudz  burd  þus- 
und  fiogur  hundr(u)t  niutiger  ok  fimm  dar. 


333.  18.  Aiigust  1495.     í  Holti  í  Önundarfirði. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  lýsirsvo  mikið  vera  fallið  til  æfin- 
legs  beneficium  upp  í  heimalandið  í  Vatnsfirði,  sem  á  bresti 
reikningsskap  kirkjunnar,  er  lokið  skyldi  innan  þriggja  ára. 

AM.  Apogr.  902  „Ex  originali   Vatzfiord.    accuraté"  (AM).    Fyrir 
bíéfinu  var  innBÍgii  Stepháns  biskups^  og  lýsir  Árni  því. 

Wær  stephan  med  Gudz  naad  biskup  j  skalhollti  gior- 
um  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ad 
j  þann  tima  er  vær  visiterudum  j  fyrsta  sinn  vm  vestfird- 
ingafiordung  komum  vær  til  vatzfiardar  j  jsafiord  og  beidd- 
um  og  krðfdum  reikningsskapar  kirkiunnar  þar  af  henar 
jnnstædu  porcione  og  mortuarijs  og  af  þeim  fleirum  hlutum 
odrum  sem  vær  mattum  þar  til  taala.  ^Q^  ^f  þui  ad  oss 
uar  þar  eigi  nðckr  reiknengsskapur  giorr.  þa  lystum  vær 
tak  sett  vpp  j  heimalandit  þar  suo  mikit  sem  reiknings- 
skapaum  suaradi.  Jtem  beiddum  vær  og  krofdum  j  annan 
tima  nu  er  vær  komum  j  seirna  sinn  greindz  reiknings- 
skapar.  einn  tima  annan  tima  og  þridia  tima  peremptorie 
og  feingum  ecki  nðkut  Iðglegt  saar.  Firir  þessar  saker 
beidum  vær  og  krefium  enn  vpp  aa  ny  adr  greindz  reikn- 
ingsskapar.  einn  tima  annan  tima  og  þridia  tima  aa  fremzta 


1495.  VATNSFJÖRÐR.  -  KIRKJUBÓL.  277 

mata  sem  vær  megum  med  logum  giora  forskiotandi  allri 
hindran  og  huerre  sem  einne  afsakan  er  hier  j  moti  kann 
ad  koma.  íirirbiodura  vær  stridlega  huerium  sem  einum  bædi 
lærdum  os:  leikum  vnder  fullt  forbod  og  bannz  pinu  j  burtu 
ad  hafa  eda  undaii  ad  draga  j  nQckurn  mata  tolla  eda  ti- 
under  rentur  eda  jnngiold  fyrr  nefndrar  vazfiardar  kirkiu. 
helldur  skipum  vær  ad  allar  hennar  reótur  og  jnngioUd 
leggizt  henne  sialfre  til  vpphelldiss  og  eflingar.  gnn  ef  eigi 
eru  skialigheit  gior  suo  sem  skylldan  bydur  jnnan  þriggia 
ara  hier  epter  eda  suo  [ad  dandi^)  monnum  virtedz  þat 
meira  vert  sem  aa  brestur  skialigan  reikningsskap  helldur 
enn  hitt  sem  frafii  kemur.  þa  lysum  vær  suo  mikit  fallit 
vera  til  æfinligs  beneficium.  vpp  j  tittnefndan  gard  vaz- 
fiord  og  heimalandit  þar  med  þeim  eignum  sem  þar  til 
liggia  sem  suarligt  er  og  reikningsskapur  fellr  upp  aa. 
Biodum  vær  eireki  biarnasyni  og  bijfpulum  honum  vpp  a 
vorra  vegna  ad  vakta  og  vardueita  og  alla  medgiord  aa  ad 
hafa  þratt  greindum  vazfiardar  eignum  kirkiunne  þar  til 
uppreistar  og  eflingar  vpp  aa  rettan  reikningsskap  vid  hei- 
laga  kirkiu  og  oss.  Og  til  sannenda  hier  vm  festum  vær 
vort  jnnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  hollti  j  aunundarfirde 
quarta  die  jiifra  octauas  assumpcionis  beate  CDarie  virginis. 
anno  domini  CD  cd  xc  v. 


338.  16.  September  1495.    í  Sælingsdalstungu. 

Stephán   biskup  í    Skálholti  kvittar    Guðna   bónda  Jónsson 
af  reikningsskap  kirkjunnar  á  Kirkjubóli  í  Langadal. 

AM.  Apogr.  2344,  eptir  trumritinu,  sem  var  á  Kirkjubóli.  „A 
þcssu  brefi  er  eama  hönd  sem  á  vigslabrefenu  Kirkiubols  kirkiu  1499. 
(=  AM.  Apogr.  2345).  contuli  accuraté"  (AM.).  „Þetta  firir  íram- 
an  og  ofanskrifad  bref  er  ordriett  og  stafriett  ritad  epter  osiginalnum. 
Þad  vottum    vier   sem  hverttveggia   samanbárum  á  Kirkiuboli  j  Langa 

^)  [„hier  hefur  i  fyrstu  i  originalnum  ritad  vered:  leígi.  og  sidan 
corrigerad.  og  er  þetta  nu  i  neíudum  original.  80  sem  epter  fylger 
ledgdandi,  a  ad  lesast  ad  dandi.  eíns  og  hier  er  skrifad"  (AM.) 


278  KIRKJUBÓL..  —  SELÁRDALR.  1495. 

dal  þann    19.  Julij  Anno  1710.  Arne  Magnusson.  ÞoHteinn   Signrdsson. 
Þordur  Þordarson'^ 

Stefían  med  Gudz  nad  biskup  j  skalhollti  giorum  god- 
um  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  breffe  ad  Gudne 
bonde  jonsson  heffer  giort  oss  reikningsskap  vppa  vegna 
kirkiu  sinnar  a  kirkiuboli  j  langadal  med  þui  moti  ad  hann 
leggur  kirkiunne  til  fullrar  eignar  fiogur  hundrud  j  jord- 
unne  stærra  felli  ok  tuo  hundrud  j  jordunne  minna  felli  er 
liggia  i  trekyllisvijk  j  aarnes  kirkiu  sokn.  Skal  greind 
kirkia  ad  kirkiuboli  eignazt  þessi  .vj.  hundrud  j  fastaeign 
j  fyrsogdum  jordum  til  æfenligrar  eignar  med  þeim  odrum 
jordum  backa  oc  brecku  sem  liggia  j  langadal  oc  hun  aa 
adr.  enn  vær  giorum  adrgreindann  gudna  bonda  ollungiss 
kuittann  oc  akiærulausann  vm  reikningsskap  optnefndrar 
kirkiu  til  þess  sem  nu  er  komid. 

Oc  til  sannenda  hier  vm  festum  vær  vort  secretum 
firir  þetta  kuittvnarbreff  skriffad  j  sælingsdalstungu  feria 
quarta  quatuorum  temporum  in  autumpno  anno  domini  CD 
cd.  xcv. 


334.  17.  September  1496.      í  Sauðlauksdal. 

DóME   Stepháns  biskups  og    þriggja  klerka  og  þriggia  leik- 
manna  um  fiski  og  hákalla  tolla  Selárdalskirkju  í  Kópavík. 

Bisk.  Skalh.    Fasc.  XIII,    10,    frumrit  á   skinni.     ÖJ    (7)    incsiglin 
eru  nú  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  2463  „accuraté". 

Vm  tolla  selardalzkirkiu  1495. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  eda  heyra. 
Senda  þordur  gudmunzson.  narfe  þorsteinsson.  are  gud- 
laugsson.  prestar  skalhollzbiskupsdæmis.  gudmundur  diakne 
steinsson.  asmundur  jonsson  og  halldor  sumarlidason.  leik- 
menn  kuediu  guds  og  sina.  (kunnigt  gioraDde).  ad  sub  ano 
gracie  (D^  cd^  nonagesimo  quinto.  vorum  uær  j  dom  nefnder 
af  uirdulegum  herra  og  vorum  andarligum  faudur  Stefani 
med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti  ath  skoda  og  dæma  vm 
toll  kirkiunnar  j  selardal.  kuomu    þar  fram  maldagar.   suo 


1495.  SAUÐLAKSDALR.  -GRÝTUBAKKI  o.  fl.  279 

latandi  ath  kirkian  j  selardal  ætti  en  tíunda  hvern  fiak 
síualaii  sem  á  land  kæmi  j  kopauíjk  og  nidre  uid  fioru. 
kom  sira  loptur  filippusson  fram  o?  klagadi  firir  biskupen- 
vm.  ath  honum  þætti  kirkian  vera  mishalldin  af  þeim  er 
roid  haufdu  j  fyrr  sau^dum  uerum  um  toll  af  hdkollum  þeim 
sem  da  land  kæmi.  kom  þar  fram  jon  jonsson  og  domlagdi 
uid  fyr  skrifadan  sira  lopt  er  þd  hellt  stadin  og  kirkiunaj 
selardal  med  fuUu  handabandi.  um  fyr  skrifadan  hakallztolL 
þui  dæmdum  uær  fyr  nefnder  menn  med  fullu  doms  at- 
kuædi  fyrnefndri  selardals  kirkiu  enn  tívnda  hlut  ör  hueri- 
um  hakalli  frd  þui  er  .x.  uæri  cL  land  komner.  j  kopauíjk 
og  nidre  vid  fioru  lijka  jafnt  af  godu  og  letto.  leizt  oss  þat 
ecki  skadalaust  firir  kirkiuna  at  taka  ecki  sinn  hlut  fyrr 
enn  at  COessvdaugum^)  edur  vpp  þadan  þa  er  fatt  edur 
ecki  mætti  af  nytazt.  uar  þessi  vor  domur  dæmdur  og  vpp- 
sagdur  j  selardal  fimtudagin  næsta  firir  decollacio  sancti 
johannis  baptiste^).  Samþykti  þennan  uorn  dom  med  oss 
herra  stephan  med  guds  nád  biskup  j  skalhoUti  og  setti 
síjtt  jnsigle  med  uorum  jnsiglum  firir  þetta  domsbref  er 
skrifad  uar  j  saudlaugsdal  j  patrexfirde  j  saurbæar  kirkiu 
sokn.  fimtudægin  næsta  firir  festum  beati  CDatthee  apostoli 
et  evangeliste  cL  sama  are  sem  fyr  segir. 


325.  31.  Oktöber  1495.  á  Grund. 

FiNNBOGi  bóndi  Jónsson  selr  Jóni  Sigmundssyni  jarðirnar 
Márstaði  og  Grund  í  Vatnsdal.  með  tilgreindri  kirkjuskyld 
og  ítökum,  fyrir  kaupahlutann  í  Grýtubakka  í  Höfðahverfi, 
með  þeim  atriðisorðum,  er  bréfið  greinir. 

AM.  ApogT.649,  afskripteptir  fruraritinu  áakinni,  sem  „hústráRagn- 
heiður  JónBdóttir  í  Gröf"  átti,  staðfest  16.  Dec.  1710  í  Skálholti  af 
Árna  Magnússyni,  Þórði  Þórðarsyni,  Þorgilsi  Sigurðssyni  og  Grími 
Magnössyni.  Lýair  Árni  stafagerð  bréfsins  og  lýkur  máli  sínu  um  bréfíð 
8vo:     „Jon  Sigmundzson  þesse  er  sá,  sem  sidar  vard  lögmadur". 

*)  „o:  nm  Jonsmegsu  eda  pingmariumessu  leite"  (AM.).  ^)  Þ.  e> 
27.  aug. 


280  GRÝTUBAKKI  o.  fl.  1495. 

kaupbref  fyrir  grutubacka^). 
IÞat  giorum  wer  þorleifur  aoriiolfsson.  boduar  jwarsson. 
halldor    jonsson.    ormur  jonsson.  petur    tumasson.     halldor 
biarnarson.  helgi  sygurdzsou.   Godum  monnum  witurligt  med 
þessu  woru  aopnu  breíi.  aath  a  miduikudágin   næstan  epter 
luce    euangeliste.    þaa    er  lidit   war    frra.   hingatburd   wors 
herrdoL  ihesu  christi  þusund.  iiij.   hundrut   ix   tiger   og   fim 
aaB.  aa   grund  j  eyiafirde.  woru  wer  j  hida.  saum    og  heýrd- 
um  da  ord  og  handaband  finboga  bonda  jonssonar  aaf  einno 
alfu.      Og   jons    Sigmundzsonar    af   annare.    ath    suo    fýrir 
skildu.  ath    fýr   sagdur   finbogi  jonson    selldi   fýr  nefndum 
jone  sigmundzsyne   jarder    .ii.  er   suo    heita.    marstader  og 
grund  er   ligia  j  uazdal  j  hunauazþinge.    med   ollum  þeim 
gognum  og  gædum.  hlutum  og   hlunnendum,  sem  greindum 
jordum  fýlger  og  fýlgt  hefer  ath  fornu  og  nýu  og  greindur 
finbogi  hefer  fremzt  eigandi   ath    ordith  ath  aa    greindri  og 
til  sagdri  alkirkiu    skýlldu  og    manadarbeit   ollum  busmala 
og    koplum    fra    marstodum   j    deilldarhialla   j    hiallalandz 
landareign.  ei   sidur  selfor  aa  saudadal.   torfskurd   j  hnukx- 
jord.  og  j  steinnes  land.  hier  a  mote  gaf  og  aa  greinde  jon 
sigmundzson  fyr  greindum  finnboga  allan  kaupahluta  j  iord- 
une  grýtubacka^)  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  eign- 
um  og  jtokum  sem  greindri  jordu  grj^tubakka  j  hofdahuerfi 
fýlger  og  fýlgt  hefer.  ath  fornu  og    nýu  og    jon   sigmundz- 
son  hefer  fremzt  eigandi  ath  ordit.    og  gudrun  heitin  gun- 
laugxdotter   kuina   hans.    med    agreindri    alkirkiu    skylldu. 
Lýste  jon    sigmundzson    fýrir   oss.    at  gudrun    kuinna  hans 
hefdi  gefit  sier  sagda   jord  grýtubacka  ,i  fiordungsgiof   sem 
hun  Beiknadi    til   aaBfs.  eij^nar  og    skiptis    si^  r   fallit    hafa 
eptir  gudna    eyiolfsson    og   olofu   gudnadottur.    dottur  sina. 
Skyldi  huor  um  (sig)  adur  greindra  manaa  suara  laga  BÍpt- 
ingum  aa  þeirre  jordu.    sem    huor  sellde  odrum.    ^nn  bader 
hallda  til  lagaa.   suo   eigi  sidur   huor  fyrr   greindra    manna 
skýllde  suara  kirkiu   Reikningi   sem  skilrike  til   fýndizt.  til 
jafnadar.  ath  Rettre  tiltolu.  huor   wit   anan.    Skyllde   hvor 
jord  wm  sig  afend.  þar  sem  liggur.  og  eigi  sidur  sagdi  jon 

*)  Stóð  sYo(!)  utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.  ^)  grytabacka,  Btóð  i  frbr. 


1495  PÉTR  LOPTSSON.  281 

til  skogarpartzj  skuggabiarga   jordu    ath    grytubacke   ætti. 

og  til  meiri  audsýningar    og  sanrar  medkenningar  hier  wm 

settum  wer  fyr  nefnder  menn  wor  jncigli  fýrir  þetta  witnisburd- 

k       arbref.   er  giort  war  j  sama  stad  og  dag  og  aaRe  sem  fýr  seiger. 


326.  6.  NÓY.  [1495  eða  fyrri]    á  Kirkjubóli. 

DóMR  útnefndr  af  Páli  Jónssyni,  er  þá  hafðí  sýslu  og  kongs 
umboð  millum  Geirhólms  og  Langanoss,  um  umboð  á  jörð- 
um  þeim  og  kúgildum,  er  Pétri  Loptssyni  höfðu  til  erfða 
fallið  eptir  Stephán  bróður  sinn. 

AM.  Fíisc.  LXIV,  5,  brot  af  frumriti  á  skinni,  sem  baft  hefir  verið 
til  bókbands,  og  er  klipt  ofan  af  blaðinn  og  utan  af  báðum  hliðnm 
þess.  Er  óhræsislegt  aflestrar.  Páli  Jónssou  á  Skarði  dó  (var  veginn) 
1496  —  sjá  Svínavatnsdóm  12.  Okt.  1496;  þá  er  Páll  dáinn.  Sé  hann 
aé,  sýslnmaðr,  sem  dæmir  þenna  döm,  getr  dómrinn  ekki  verið  yngri 
en  frá  1495.  Og  þó  að  dómnefnandinn  væri  einhver  annar  Páll  Jóns- 
son,  svo  Bem  Páll  JönsBon  faðir  Ögmundar  biskups,  sem  bæði  átti 
Haukadal  i  Dýrafirði  og  Laugardal  í  Tálknafirði,  og  líkiegaBtr  væri 
með  þvi  nafni  til  sýslumensku  i  ísafjarðarsýslu  um  þetta  leyti,  að  Páli 
á  Skarði  sleptum,"  gæti  dómr  þessi  þó  af  öðrum  ástæðum  ekki  verið 
yngri  en  hér  er  sett.  Bæði  er  það  vafasamt,  hvort  Páll  faðir  Ögmund- 
ar  biskups  —  Páll  sá  var  að  vísu  Jónsson,  en  ekki  Guðmundsson  eins 
og  ættfræðingar  samir  hafa  talið  —  hafi  lifað  öllu  leingr  en  þangað 
til  hér  er  komið;  vÍBt  er  það,  að  hann  er  dáinn  fyrir  1504.  HiuB  og 
annars,  að  svo  er  að  sjá  af  þesBum  dómi  sem  Pétr  Loptsson  sé  enn  eigi 
orðinn  fjár  síns  ráðandi,  en  einmitt  næsta  ár  á  eptir  (1496)  er  hans 
getið  að  Bóknum  og  fjárupptektum  fyrir  Jóni  SigmundsByni  (sjá  bréf 
frá  22.  Dec«i.  1496);  er  hann  þá  kominn  af  ungliugsaldri,  en  svo  er  að 
Bjá  eem  hann  sé  þá  alveg  nýbúinn  að  taka  við  umboði  á  fjám  sínum, 
og  gerist  þá  heldr  djarftækr  um  fjárheimturnar.  Hefir  Pétr  verið 
fæddr  1476  (Bps.  II,  344),  og  mátti  hann  því  samkvæmt  þeim  lögum, 
er  þá  geingu  i  landi,  ekki  taka  við  umboði  fjár  sína  fyrri  en  1496 
(Jónsbók,  Framf.  kap.  4).  Hve  raiklu  dómr  þessi  kann  að  vera  eldri 
en  1495,  verðr  ekki  eagt  að  svo  stöddu. 

[j  dom]   nefnd[er]    af  ærligu[m]  m[anni] 

pnle  jonssyni  er  þa  hafde  s[ys]lu  og  kongs  vmbod  j  millvm 
geirholms  ok  langaness.  ad  ransaka  s[ko]da  ok  dæma  vm 
þat  sem  gudene  jonsson  beidde  þar  ok  krafde  doms  a  huort 


PÉTR  LOPTSSON.  149.5 

hann  mætte  med  riettu  ath  sier  taka  j  sina  byg^ing  jarder 
ok  kuillde  þær    er   lagu  j    alptafirde    ok  jsafirde    þær   sem 

petur  h^) [lojptzson  hafde    erft  epter   stefan   loptz<íon 

brodr  sinn  ok  þorolfr  augm[un]dzson  hafde  adr  j  sinne 
medferd  enn  greiadr  gudni  hafdi  nv  en  laugligt  vmbod  aa 
teked  fyrgreindum  jordum  og  peningum  ept[er]  þui  sem 
dande  manna  domr  þar  vm  gior  uth  uisar. 

Nv  af  þui  att  ver  saum  og  yferlasum  og  heyrdum 
yferlesinn  þann  xij  manna  dom  sem  dæmdr  hafdi  uered  j 
sumar  aa  alþinge.  j  hverium  svo  star  jmillvm  annara  greina 
ath  greindr  þorolfur  augmundzson  var  dæmdr  skylldvgr 
ath  afenda  gudna  jonssyne  alla  þa  peninga  sera  hann  hafde 
ath  halMa  þa  sem  petr  loptzson  ætte  j  hans  gard  og  hafa 
afent  at  mikels  messv.  ea  ef  nefndr  þorolfur  heifde^)  þath 
eigi  giort.  [stendr  j  fyrnefndum  dome  ath  greindr*^)  gvdine 
jonsson  skyllditz  til  leigr  aílazst  enn  landskylldcr  ath  uore 
komandi  og  þeir  skylldvger  ath  giallda  gvdena  sem  þa  til 
ber  en  afenda  af  op[t]skrifvdvm  þorolfe.  þess  og  annars 
ath  oss  þotte  þat  eigi  logligt  vera  ath  einge  giorde  med 
þessvm  peningvm  þott  þorolfur  avgmvndz(son)  uil[l]de  þa 
forsoma  og  af  eyda  eigi  epter  dandemanna  dome. 

Þvi  dæmdvm  væ(r)  fyrnefndir  domsmenn  optnefndan 
gvdena  jonsson  mega  med  riettv  a[th]  s]ier]  taka  kvgiUda 
leigr  og  jarder  j  sina  vernd  og  laödskyllder  med  ath  vor[e]. 
en  malnytv  peningar  stande  sera  komner  eru  j  þess  abyrgd 
sera  þeir  hafa  adr  vered  til  fardaga  neraa  þrattnefndr  þor- 
olfr  avgmvndzson  vilie  fyrre  afenda.  enn  ef  hann  viU  ecke 
afhenda  þa  dæmdvra  ver  þrattnefndan  gvdena  raega  raed 
riettu  ath  sier  taka  raed  godra  raanna  yfersyn  svo  raavrg 
kvgillde  sera  raenn  vilia  vitne  ura  bera  sera  leingst  hafa 
aa  jordvnura   bvit  og  kvnnegatz  er  til  ath  godwilvger  sie. 

Og  til  sanninda  hier  vra  settvra  ver  þrattnefnder  doras- 
raenn  vor  insigle  firir  þetta  dorasbref   skrifad  at  kirkivbole 


1)  eða  ef  til  viU  h  =  b(ondi).  *)  Svo  »)  [Hér  hefir  misakrífait  i 
frumritiuu  og  verið  strykað  út,  og  er  vant  úr  þvi  að  ráða,  hvað  standa 
skai;  þö  sýnist  það  mnni  vera  þetta. 


1495.  GJAFABRÉF.  283 

j  langadal   in  festvm   sancte   lionardi  martiris  a  sama    are 
sem  fyrr  seiger. 


327.  8.  Deceinber  1495.  á  Kirkjubóli. 

JóN  Hallvarðsson,  Ásgautr  Jónsson  og  Medía  Sigurðardóttir 
móðir  hans  gefa  Jóni  Sigmundssyni  til  ei^nar  og  sóknar 
alla  þa  peninga  fasta  og  lausa,  sem  Sigurðr  Geirmundsson 
hafði  gefið  Medíu  dóttur  sinni  og  Ásgauti  dóttursyni  sínum. 

AM.  Fasc.  XXXII,  29.  frumritið  á  skinni.  Sex  iansigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nfi  er  að  eins  broteptiraf  einu.  —  Apo?r.  3365.  —  í 
bréfabókum  er  ártal  þessa  bréfs  rangt  iesið  1492  (li  fyrir  m), 

Brief  Vm  peninga  giefna  Jone  Sigmundsine 

til  eignar  soknar  og  fullrar  akiæru^). 

Þat  giorum   wier  jon  jonsson.   jon  halldorason  prestar 

skalhoUz  biskupsdæmis.  gyuindur  gudmundzson.  auduö  gud- 

mundzson.  thumas  jonsson.  jon  ellingsson.   godum   monnum 

viturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi   at  oa  concepcio  sancte 

marie  uirginis   ol    kirkiubolj   j   steingrimsfirdi.    þda  er  lidit 

war  fra   hingatburd    gudsonar.    þusund   fiogur   hundrut    .ix 

tiger  ok  .u.  ar.  woru   wer  j  hia   saum  og  heyrdum    da  ord 

ok  handaband  jons   sigmundzsonar  af    einne  alfu.   enn  jons 

halluardzsonar  ok    asgautz   jonssonar  ok  mediu')   sigurdar- 

dottur   modur   hans    af  annarri.    ath   sua    firir   skiUdu   at 

greinder  menn  gafu  jone  sigmundzsyne.  til   eignar  socknar 

ok  fullrar    dakæru    alloa  þda    peningda.    kuikda   og    daudda. 

fastda.      lausŒL.  fridcíi    og    ofridda    aem    greindur   sigurdur 

geirmundzson    hafdi    gefid    mediu    dottur  sinne   ok  asgaute 

dottursyne  sinum.  huer   þoL  var   erfingi  fyr   sagds  sigurdar 

bonda  geirmundzsonar.  huerir  sua  hietu  med  dagreindri  giof 

ok  danam(Ti)an.  jordiiiuidudalsda  fyrir  .iiij.  c  ok  xx.  okþar  til 

.XXX.  c  j  þarfligum  peningum.   skylldu   fyr  nefndir  men  jon 


^)  Utan  á  bréfinu  raeð  hoodi  frá  17.  öld.  «)  Bréfabókin  (  Bisk.  2, 
Fol.  frá  c  1693  les  hér  Medtu  {—  Mettu),  og  er  hér  raung  í  þvi 
eins  og  8V0  mörgu  öðru. 


284  STAÐARHÓLL.-SKÁLHOLTSSTÓLL.  1495. 

balluardzson.  asgautur  ok  media  eiga  allaii  halfan  dabata 
med  JDDstædu  aa  sau^dum  oauexti  sua  jord  scm  aunad  fe  en 
jon  þat  meira  er.  Ok  til  sanninda  hier  vm  sottvm  wer 
fyrnefndir  menn  wor  jnncigli  fyrir  þetta  wmbodsbref  er 
giort  war  j  samoa  stad  degj  ok  are  ok  fyr  seigir. 


338.  1495.  í  Ytra-Dal. 

ViTNisBUKBR,    að   Loptr    heitinn    Ormsson   haíi  gefið  jungfrú 
Marie  og  sancte  Pétri  jörðina  Staðarhól. 

AM.  Apogr.  1471,  með  hendi  Árna  Magnóasonar  eptir  maukfónu 
transakripti  frá  28.  Júní  1519,  sem  datt  í  Bundr,  þegar  hann  var  að 
afskrifa  það.  —  Apogr.  1466  með  hendi  Páls  Hákonarsonar  „Ur  tran- 
scripto  Mag.  Bryniolfa  og  4ra  annara,  giordu  1644.  epter  ödru  vidiínus 
1547". 

Þat  giore  eg  bryniolfur  sugurdzson  godum  monnum 
kunnegt  med  þessu  minu  opnu  brefe.  at  eg  medkennuzt  at 
eg  hefi  suarid  suo  felldan  bokareid  at  bon  biskupz  magnus 
at  loptur  heitinn  ormsson.  gud  hans  sal  nade  gaf  stadarhol 
gvdi  og  jungfu  marie  og  sancte  petri.  suo  og  medkennunzt 
eg  i  þessu  sama  brefi  at  eg  heyrda  lopt  heitinn  alldri  gefa 
sfcadarhol  framar  enn  suo.  at  hann  ætti  ecki  skilgetin  baurn 
epter  edur  arfleidde  þau  er  hann  ætti  uid  steinune  gunnars- 
dottur.  Og  til  gannenda  hier  um  setta  eg  mitt  incigle  fyrir 
þetta  uittnisburdarbref  hvert  er  skrifat  uar  j  ytradal  i  eýia- 
firde  arum  epter  gudz  burd  CD.  cd.  niutiger  og  fim  dr. 


339.  1495. 

Eeikningr  um  nokkrar  fjárheimtur  Skálholtsstaðar  vestra. 

AM.  Fasc.  LXIV,  25,  minnisblöð  Stppháns  biakups  Jónssonar  á  skinni. 

jehsus  anno  et  cetera  xcv.  ar. 
jn  primis  a  biskupinn  at  heimta   halft   annad   kugillde 
at  wore  hia  sira  þordi  a  gilsbacka.   oc  þar  uard  eptir  brun 


1495.  SKÁLHOLTSSTÓLL.-KIRKJUREIENIKGAR.  286 

hestur   er  biskupinn    atti.    annar  j  sidumula.    hinn    [iride  j 

nortungu. 

jtem  hia  oddgeire  j  huamme  tuær  uetter  smiors  j  haust. 

jtem  hia  andrese  bonda  xij  fiordunga  smiors. 

jtem  hia  gudmundi  bonda  andressyni  hundrads  hestur 
oc  xij  fiordungar  smiors  j  haust  oc  a  at  flytia  til  stadar- 
hols  oc  asaudar  kugilidi.  [atti  vigfus  ellendzson  at  taka  uid 
þui  oc  fa  biskupinum  annat  fyrir  austan.^) 

Jtem  hia  jone  suarthaufdasyni    asaudar  kugilldi  oc  gelld- 
fiar  hundrat  oc  half  þridia  vod  at  v^ore. 

Jtem  j  huamme  hia  birne  gndnasyni  iij  vetter  smiors 
oc  hesturen  vnder  oc  allr  reidskapr  med. 

Jtem  uard  epter  hia  oddi  sigurdzsyni  moskiottur  hestur.^) 

Jtem  eiga  at  koma  vr  vatzfirdi  iij  vetter  hakallz  til 
gufudals. 

Jtem  hia  sira  eireki  iij  voder. 

hia  sira  olafi  iij  voder. 

hia  olafi  a  huilft  hundrat  i  vadmalum  at  wore. 

jtem  hia  sira  narfa  half  þridia  vod  vegna  asmundar. 

[Jtem  stendur  hia  þorarne  steffanssyni  hestur  oc  hundr- 
at  þar  til  j  afgialldit  fyrir  krossholltzkirkiu.*) 


330.  1495. 

Skrí.  um  þær  kirkjur,  er  Páll  bóndi  Jónsson  á  Skarði  og 
Jón  bóndi  danr  Björnsson  áttu  að  svara  fyrir  gagnvart 
Stepháni  biskupi,  svo  og  nokkur  annar  reikningskapr. 

AM.  Fasc.  LXIV,  25,  Bkiunblöð  úr  minnisbök  Stepháns  biskupB  Jóns- 
Bonar. 

jehsus  anno  et  cetera  xcv  ar. 
fyrir  þessar  kirkiur  a  pall  bondi  at  suara. 
jn  primis  kalladarnes. 
adalvik. 

^)  [þetta  hefir  verið  strykað  út  aptr. 


á8é  KÍRKJUREIKNINGÁR.  1495. 

vatzfiord.  ijía .  presta  skylld. 

augr. 

eyr  j  seydisfirdi. 

hol  j  boluDgarvik. 

dalakirkiu  j  aunundarfirdi. 

[laugardals  kirkiu.^) 

Kaudasandr. 

lækur. 

halfkirkia  a  kirkiubole  j  skutulfirdi. 

reykholar. 

flatey. 

skard. 

mafahlid  halfkirkia. 
Jtem  jon  bondi  danur. 

sæbolskirkia. 

Nufss  kirkia. 

aluidru  halfkirkia. 

hrafnseyr. 

vatzhorn. 
[Sigurd  henriksson  radmadr  he[ima]  a  ad  fara  med  bisk- 
ups  sk[i]pi  vcstur  fra  edur  a  langanes   oc  taca   ccc  j  kavp. 
Sira  jon  j  bæ  skylldugur  .ij.  kvgilldi.  c.  þarfligt  oc  hest 
fyrir  afgialld.  oc  vj  vetra  gamlan  vxa  fyrir  barnseckt. 

jtem   sira  jsolfur    skylldugur   fyrir  barnseckt   oc  fyrir 
afgialld. 

jtem  haldorus  bryniolui  pro  .3.  ecclesijs. 
jtem  agalus  in  ha^kadal.^) 


331.  1495. 

Máldagi  og  afhending  Stafafellskirkju  í  Lóni. 


1)  [ekafið  út,  en  er  þó  læsilegt.  ')  [Ritað  í  öðrum  dálki  á  sömu 
blaðsiðu  með  annari  hendi,  þ.  e.  hinni  venjulega  skriíarahendi  Stepháns 
biskups;  agalus  =  EgiU. 


1495.  STAFAFELL.  ^Ö? 

AM.  263.  Fol.,  blB.  12,  skr.  1598.— Laudsb.  268.  4to  bl.  ISab— 134a, 
Bkr.  1601. 

Stafafell.  [Gamall  maldage.*) 

Anno  domini  [CD^.  qua(d)ringentesimo  nonogesimo  quinto^). 

uorv  so  ordner  peningar  afhenter  af  sira  Hialmi  Helga- 
syni  j  vmbodi  herra  Stcphans  biskups  j  SkalhoUte  epter 
sera  Arna  heitin  Biarnarson  ad  Stafafelli:  enn  sira  Hallur 
Sigurdzson  medtok  sem  hier  seiger. 

jn  primis:  xij  kyr.  viij  oc  Ix  asavder:  vj  savdergaml- 
er:  XV  sauder  tuævetrer:  viij  savder  oc  xx.  veturgamler.  j 
n(avt)  iiij  vetra  gamallt:  iij  þrevetur:  ij  tuævetur:  iij  vet- 
urgomul :  vj  kalfar.  oc  tuævett  n(avt) :  þar  til  er  brazt  iij 
kalfanna:  halft  vij  c.  j  koplvm:  iiij  lambgymbrar: 

Þetta  j  ofnjdv  sem  hier  seiger  jn  primis:  v  katlar 
vonder  oc  goder :  oc  j  pottur  er  virtter  vorv  firir  cc.  jtem  iij 
tinfot :  oc  ij  salltsier :  ij  konnur  oc  er  onnur  vond.  mvnlavg 
oc  vatzkall:  pottavsa  brakvd:  xx  skaler:  xiiij  diskar  oc 
martt  vont.  iiij  hornstavp :  ij  vijtaskaler:  onnur  vond:jstein- 
fat  vermifat:^)  j  vijta  kupa:  xij  spæner:  kambar:  xiij  fiala- 
diskar  forvonder :  varþetta  virtt  fyrer  xij  auraa  odru  hvndradi : 
jtem  v:  sængur  alfærar :  med  vorv  ij  abreidurocij  aklædi: 
nefiii  nýr:  ij  alner  oc  xx  firir  [eina  setv*)  sængina:  oc  tui- 
tavg  vod  of(an)  aa  allar:  jtem:  vj  storkerolld  oc  flestoll  vond 
med  sýrv  kerallde :  j  kirkiv  skemmv  oc  annad  j  jordu  jnne. 
j  bvrenv :  eirn  lijndukur  vondur  hrijngofinn:  eirn  RefiU 
gamall  lettur:  oc  j  [pallur  aklædi^)  vontt:  oc  [gvlldvk^) 
vondann:  ejtt  vU  handklædi:  j.  blondv  bytta:  oc  onnur 
minne  bytta:  drykkiar  askur  stor:  ij  stafaaskar  litler:  xx 
trog  god  oc  vond:  xx  vppgerdar  kerolld:  god  oc  yll:  ein 
hangandi  kola :  ij  laasar  vonder:  ij  Bryne:  Auxe  brotna:  j. 
lia  vondann :  ij  stockar  oc  var  annar  vondur :  iij  skiolur : 
sponastockur:  smydivbelgia  virki  vond:  taung  vond:  hjtiU 
hamar:  stappa:  oc  laud:  skobor'):  Romet:  sleggia  lett:  enn 
einge  stedie :  vppa  iij  menn  badtýge :  vppa  ij  hesta  reip :  oc 
klifbera  a  iij  hesta :  iij  hrijfur  oc  eitt  orf.  oc  einer  torfkrokar. 

*)  [263;  ')  Svo  268;  m®  quinquageaimo  quinto  263;  *)  vernísBad  268; 
^)  eina  settu  268;  ^)  pallaklædi  268;  ^)  [einu  ullduk  268;  ^)  skokór  268. 


STAÐARHÓLL.  1495. 

[Skipadi  biskup  Stephan  yc    fra  stafafellzkirkiv  oc  til 
Hofs  j  oræfum.^) 


3-Í3.  [eptir  1495.]. 

Máldagi  Staðarhólskirkju  í  Saurbæ. 

Landsb.  268. 4to,  bl.  108b— 109b  og  117  a— b  (fellir  úr),  skr.  1601. 

StadarholL 
Peturzkirkia  a  stadarholi  a  heimalannd  allt^)  og  þuer- 
dal  allann.  biarnnarstadi.  kuenngriot.  krossíiardarnes.^)  biarnn- 
eyiar  allar.  oc  halfa  vætt  fiska  af  hueriu  skipi  oc  manni 
sem  [vt  r^r*)  j  biarnneyium  oc  skal  golldid  fyrir  jonzmessu 
baptista.  þar  j  eyunum  kirkiunnar  vmbodzmanni.  jtem  d 
kirkian  [fiogra  manna  oc  xx  jferd^)  j  saurbæiar  fioru. 
fiordunng  j  hualreka  oc  vidreka  miUi  merkilækiar  oc  hellu 
þeirrar  sem  nordur  er  frd  sandvijk.  oc  alldreij  fiarar  fyrir. 
hdlfann  huslrcka  med  eýri  j  jnngolfsfirdi.  þanngad  liggia 
xiij  bæir  ad  tijunndum  oc  lysitoUum.  þar  skulu  vera  ij 
prestar  heimilisfastir.  þridiun?  j  vidreka  j  bitru  miUi  kirkiu- 
lækiar  oc  hundzvorduness  oc  osttoU  af  ollum  þeim  bæium 
sem  til  stadarholzkirkiu  liggia.  oc  giora  huortt  sem  kirkiv- 
bonndi  viU  ad  reka  heim.  eda  tueggia  mcLla  smior.  Jtem  a 
kirkian  vj  kugiUdi  oc  xx.  iij  gelldfiar  .c.  þriggia  hunndrada 
ketiL  iiij  hestar  oc  ij  hross.  Jtem.  cccc.  j  ollum  þarfligum 
penijngum.  Jtem  cL  kirkian  fyrir  jnnan  sig  [ij  CDessoklædi 
alfer  oc  ij  hoklar.  annar  med  si(l)ki.  sloppur  oc  kantara- 
kapa.  ij  alltarisklædi  med  .ij.  brnnum  slitnum  thíl  haalltaris 
hatijda  bunijnngur  oc  ein  brun  þarlaus.  ij  merki.  j  dukur 
yfir  kordýr.  fonntzbunijnngur  vondur.  grallari  per  anni  (cir- 
culum).  dauijdz  spalltarj  (!).  ymnarius  med  pappijri.  messubok 
lesanndi  de  tempore  d  sumar.  sequencijuboc.  helga  daga  per 
anni  (circulum).   capitularius.  gudzspiallabok   med  pistla  oc 

*)  [b1.  268;  2)  med  gognum  oc  giædum  b.  v.  268b;  ')  krokfiardarnes 
i;  *)  [roa  268bj  ^)   [.iiij.   manna  jferd    oc  xx 


1496.  STAÐARHÓLL.  -UMBODSDÓMR.  ^éd 

oracior.  frd  advenntu  til  póLska.  ottu  songuabok  frd  pdslíum 
tii  advenntu.  kiriall  nýr.  Idga  saunnguabok  sæmilig.  raessu- 
bok  V  í  m  sumarid  legenda  frd  xiij  deigi  til  huijtasunuu  de 
sanctis  frd  anndresmessu  til  jonzmessu.  ottusaunngua  bok 
de  tempore  oc  de  sanctis  til  lanngafosto.  onnur  til  iiigress- 
us  pijlatus.  processionall  gamall.  einn  kalekur.  einn  corporali. 
vj  koparstikur.  eitt  glodaker.  fimm  kluckur  oc  ein  bialla. 
skruda  kista  olæst.  ij  stolar.  ij  alltaris  steinar.  brijk  med 
alabastur  lijtil.  tabulum.  einn  kross  med  vnndirstodum.  mariu- 
skript.  petursskript.  johannis  baptista.  johannis  postula. 
michael.  vrbdnus  skript.  vatzketiU.  jtem  .iiij.  messuklædi  er 
sijra  halldor  lagdi  thil  kirkiunnar.  og  kanntara  kapa  ny  og 
hidlmur  med  kopar.^)  jtem  ij  hestar  oc  .j.  c.  oc  kugiUdi  ad 
gef(is)t  hefur  kirkiunne  j  hans  tijd.  oreiknat  porcio  j  xx  dr. 


333.  30.  Janáar  1496.  í  Eskjuholti. 

ÐóMB  sei  manna  útnefndr  af  Birni  Hafliðasyni,  er  þá  hafði 
míns  herra  kongsins  sýslu  milli  Hvítár  og  Hitarár,  um  á- 
kæru  Einars  Örnólfssonar  til  Jóns  Magnússonar  um  um- 
boðshald  á  peningum  Magnúsar  heitins  Þórólfssonar,  er  Ein- 
ar  kallaði  fallna  Herdísi  Haldórsdóttur  konu  sinni  til  um- 
boðs  vegna  Haldórs  Magnússonar,  bróðursonar  hennar,  er 
fyrir  mörgu  mvetrum  var  áðr  burt  sigldr  af  landinu. 

Dómaeyrpa  Jóne  Hákonarsonar  á  Vatuahorni,  skr.  c.  1608.  —  AM.  21  lc 
4to ,  bU.  174—175,  skr.  c.  1700,  sleppir  upphafi  dómsins,  en  Bkeytir  hér 
íraman  við  upphafí  af  dómi  frá  3.  okt.  1487. 

Domur  vm  vmbodz  halld. 
Þad  giorum  vier  Salamon  Einarsson.  Jon  Hrafnssou 
Colbeinn  Jonsson.  Biorn  Arnason.  Auduii  Jonsson  og  Jon 
Sigurdzson.  Godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu 
brefi.  ad  þa  er  lijdit  var  fra  hingad  Burd  vors  herra  Jhesu 
Christi  CD.  cccc  Ixxxx  og  vj  ar.  miduikudæginn  næsta  eptir*) 

*)    [et  cetera  263b   og  hleypir  viljandi  úr  öUum  þeasum  kafla;   •)  i 
211  er  alt  upphafið  tekið  úr  dómi  ír&  1487  Vjo  (Í>I»  VI,  Nr.  536). 
Dlpl.  iBl.  vn.  B.  19 


290  UMBOÐSDÓMR.  1496 

geisladag  vm  veturinn  j  Eskiuholti  col  þingstad  BÍettum  vor- 
um  vær  i  dom  nefndir  af  ærli^um  manni  Birni  Haflidasyni. 
Er  þa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  og  vmbod  j  millum 
huitar  og  hitarar.  Ad  skoda  og  dæma  vm  þad  mal.  er 
Einar  Aurnolfsson  Beiddist  þar  doms  da  vm  þa  peninga  sem 
Jon  Magnusson  hafdi  halldit^)  til  vmbodz  af  Magnus(i)  heitn- 
um  Þorolfssyni.  Enn  hann  kalladi  nu  fallna  herdisi  konu 
sinne  halldorsdottir  til  vmbodz  vegna  halldors  magnussonar 
Brodursonar  hennar  er  fyrir  maurgum  vetrum  var  adur 
Burt  sigldur  af  landinu. 

Nu^)  sakir  þess  ad  vær  uitum  eigi  ad  fyrr  greindur 
magnus  halldorsson  er^)  latinn.  [suo  ad*)  þad  sie  [Biuisad 
med  eins  manz  vitni^)  eptir  þui  sem  bok  oakuedur  vm  þann 
mann  sem  af  landi  er  farinn.  Þess  og  annars  ad  vær  vit- 
vm  aunguan  nær  standa  arfi  hans  en  fyrr  skrifada  herdisi 
halldorsdottur.  Þui  dæmdum  vier  fyrr  nefndir  domsmenn 
med  fullu  doms  Atquædi  tittnefndan  Einar  ornolfsson  Eiett- 
an  vmbodzmann  þessara  peninga  og  adurnefndan  Jon  Magn- 
usson  skylldugan  ad  [greida®)  honum  ad  næstu  fardaugum 
alla  þaa  peninga  sem  eptir  standa  af  [þessu  vmbodi').  hia 
greindum  Jone  Magnussyne.^)  fyrst  til  greindur  sa  hluti 
Jardarinnar  Brennistada.  sem  ecki  var  adur^)  dæmdur  Gudrunu 
heitinni  Halldorsdottur.  Eptir  þui  sem  domur  þar  um  gior 
vtuijsar.  Skylldi  huortueggia  greidast  abatalaust  Jord  og 
kugilldi.  sakir  þess  ad  Einar  hafdi  eigi  adur  til  kallad. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrskrifadir  doms- 
menn  vor  Jnnsigli  fyrir  þetta  domsbref.  skrijfad  da  Skards- 
haumrum  j  Nordurardal  Jonsmesso  holabiskups  da  sama  ari 
sem  fyr  seigir.^^) 


1)  Bl.  211;  2)  En  211;  »)  sie  211;  *)  [og  211;  ^)  [vitnisfært  211;  «) 
[skila  afítur  og  greijda  211;  ')  [þesBum  vmbodzpeningum  211;  »)  b.  v. 
211;  »)  sl.  211;  ^o)  þ.  e.  23.  Apríl. 


1496.  SVALBARÐ.  Ö9l 

334.  25.  Janúar  1496.  í  Mála. 

35.  Nóvember  1497.       á  Hóli  í  Kinn. 

JóN  prestr    Finnbogason  selr  Magnúsi  Þorkelssyni  fjórðung- 
inn  úr  jörðunni  Svalbarði  á  Svalbarðsströnd. 

AM.  Apogr.  4217,  eptir  frumbréfi  á  kálfBkinni  frá  Hallgrími  Sigurðs- 
syni  á  Svalbarði,  afskript  staðfest  17.  Sept.  1726  afséra  Magnúsi  Markús- 
syni  á  Grenjaðarstað  og  séra  Dorleifi  Skaptaeyni  í  Móla. 

Þat  giorum  vidr*)  simon  þorsteinsson  ok  steífan  stulla- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  okoru  opnu  brefe 
at  þa  er  lidid  var  fra  guds  burd  þussund  fiogur  hundrud 
niutigir  ok  .vj.  ar  aa  manudagin  aa  palsmessu  um  vettrinn  j 
mula  i  reikiadal  vorvmvier  i  hiaok  saum  ok  heyrdvm  aa  at 
sijra  jon  finbogason  sellde  magnuse  þorkelssýne  med  handa- 
bandi  til  fullrar  eignar  fiordunginn  i  iorduni  svalbardenv 
er  liggur  aa  svalbars  stravnd  i  þingeyarþingi  med  avllum 
þeim  gaugnum  ok  giædum  sem  greindum  iardar  parti  hefir 
fylt^)  at  fornu  ok  nýu  ok  han  hafdi  fremz  eigandi  at  ord- 
it.  hier  i  mot  gaf  magnus  þorkielsson  sera  jone  finbogasyne. 
X.  hundrud  i  þarfligum  peningum  i  fridum  ok  ofridum. 

Ok  til  sanenda  hier  um  setium  vier  fyr  nefndir  men 
vor  innsigli  fyrer  þetta  iardakaupsbref  er  giort  var  aa  holi  i 
kiun  midkudaginn  næsta  fyri  andresmessu  einu  ari  sidar  en 
fyr  seigir 


335.  11.  Apríl  1496.  í  Hjarðarholti. 

DóMB  sex  manna  útnefndr  af  Sigurði  Daðasyni,  er  þá  hafði 
mins  herra  kongsins  sýslu  millum  Gilsíjarðar  og  Gljúfrár,  um 
umboð  eptir  Magnús  heitinn  Pórólfsson  („Biskupsson"),  og 
dæma  þeir  Arnóri  umboðið. 

Dómasyrpa  Jóne  'HákonarBonar   á  Vatnshorni  (d.  1748)  i  4to ,  gkr. 
c.  1608. 


»)  þannig. 

19* 


292  ÚMBODSDÓMR.  Í496. 

Vmbodzbref  arnors  da  penÍDgum  Magnusar 
biskupssonar. 
Ollum   monnum    þeim    sem    þetta    bref  sia  edur  heyra. 
aenda  Jngimundur  Finnsson.  Gudmundur  Finnsson.  Jon  Suart- 
hofdason.    Biorn    arnason.    Sigurdur   Grimsson.  og  arni  þor- 
steinsson.  kuediu  Gudz  og  sijna  kunnigt  giorandi   ad  þd  er 
lidit   uar   fra   híngadBurd    vors   herra  jhesu  christi  CD  cccc 
Ixxxx   og    vj    ar.  a  manudæginn   næstaii  eptir  paskaviku  j 
hiardarhoUtij  laxardal  doL  þingstad  RÍettum  vorvm  vier  i  dom 
nefndir  af  ærligum  dandismanni  Sigurdi  Bonda  dadasyni.  er 
þa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  j  miUum  Gilsíiardar  og 
Gliufurar    ad    skoda  og    dæma    huorsu   laugligt  vmbod  þat 
skylldi  vera.  sem  Jngebiorg  Þorolfsdottir  hafdi  gefit  arnori 
finnssyni  a  aullum    þeim    peningum   sem  hun  Reiknadi  sier 
til  arfs  edur  vmbodz  fallit   hafa   eptir  Magnus  heitinn  E>or- 
olfsson  Brodir  sinn  og  arnor  Finnsson  beiddi  og  krafdi  doms 
oa.    Jtem    leiddi   Arnor   finnssou    laugleg    lagavitni   þar  þa 
fyrer    Sigurdi   dadasyni    med  suordum  Bokareidi  ad  greind 
Jngibiorg    Þorolfsdottir   hafdi    gefit   Arnori    finnssyni  þetta 
sitt  vmbod  med  sadi  og  samþycki   Þorlaks   Ottarsonar  son- 
ar   Jngibiargar   sem    er   hennar  laugligur  erfinge.  sem  vm- 
bodzbref  þar  vm  giort  vtvijsar.    Nu  sakir  þtíss  ad  vær  viss- 
um  ad  Jngibiorg    Þorolfsdottir    var  niettligur  erfingi  Helgu 
dottur   magnus   heitins    þorolfssonar.      Enn    einginn    annar. 
Þess  annars  ad  einginn  frænda  fyrr  skrifatz  Magnus  heitins 
hafdi    med    domi  eda  laugligri  virdingu  at  sier  tekid  sagda 
peninga.    sem    bar    ad    laugum.    og  þessir  peningar  foru  og 
farid  haufdu  med  fullri  forsomun  og  skada.    Þess  þridia  ad 
arnor   finnsson    hafdi  j  fulla   borgun  geingit  vid  Jngibiorgu 
þorolfsdottur  ad  giallda  eptir  suo  micla  peninga  frída  og  o- 
frida  sem  hann  medtekur  og  þar  sem  laug  giora  Rad  fyrir 
þa   omagie   er   Riettnæmur.     Pess   fiorda  ad  oss  leijst  þad 
laug  vera.  at  greind  Jngibiorg  feingi  Arnori  finnssyni  þetta 
sitt  vmbod.     Suo  og  stod  hannj  fullri  borgvn  vm  suo  micla 
peninga.  sem  hann  medtekur  omagans  vegnaj  þessu  hennar 
vmbodi.    Þvi  laugin  auijsa  suo   ad  kona  skal  eiga  kost  ad 
selia    sokn    sina  og  uorn   huorium    er  hun  vill.    Ef  eigi  er 
ofrikismadur.    Þui    fyrer   allar   þessar   fyrakrifadar   greinir 


1496.  UMBOÐSDÓMK.  293 

og  þær  íl^ire  sem  oss  leijst  hier  ad  ganga  dæmdum  vier 
þetta  sama  vmbod  gtaudugt  og  laugligt  j  allan  mata.  Og 
Arnor  finnzson  laugligan  vmbodzmann  aa  aullum  þeim  pen- 
ingum  seiii  Magnus  heitinn  þorolfason^)  atti  eptir  er  hann 
andadist  j  jaurdum  og  kugilldum.  kuiku  og  daudu.  frijdu 
og  ofridu.  huar  helst  sem  þeir  standa  edur  ero  oa  Jslandi. 
þeir  sem  eigi  eru  adur  laugliga  dæmdir  til  hallz  edur  vm- 
bodz.  Jtem  j  annari  grein  dæmdum  vier  arnori  finnssyni 
þessa  adur  greinda  peninga  til  hallz  edur  vmbodz  suo  leingi 
og  þar  til  sem  þeir  ero  laugliga  af  honum  dæmdir.  þeim 
vmbodzmanni  sem  laugligri  er  ad  laugum.  nema  hann  leggi 
sialfur  aptur  sagt  vmbod.  Hier  med  dæmdum  vier  arnor 
finnzson  laugligan  forsuarsmann  fyrrgreindra  peninga.  huor 
sem  vpp  oa  þa  klagar  edur  kiærir.  medan  hann  helldur  þetta 
vmbod.  suo  og  EÍettaii  afgreidslumann  allra  skuUda  sem  ca 
þessa  sagda  peninga  kann  ad  biuisast  med  laugum  og  suo 
EÍettan  vidtaukumann  og  logligan  soknara  allra  þessara  ad- 
ur  greindra  peninga  huor  sem  helldur  eda  halldit  hefur  leik- 
ur  eda  lærdur  og  uili  ecki  uid  hann  audvelliga  sleppa.  skal 
hann  þa  peninga  frialsliga  sekta  og  sækia  og  sakir  da  gefa. 
suo  og  fuUa  kuittun  gefa.  auUum  þeim  sem  honum  giallda 
sem  honum  lijkar.  Jtem  dæmdu  vier  þa  arnor  finnsson  med 
Biettu  mega  ad  sier  taka.  og  sialfur  sier  afhenda  alla  þessa 
peninga  optnefnda.  huar  sem  liann  kann  þa  ad  finna  edur 
vpp  ad  frietta.  og  suo  skal  hann  laugliga  mega  virda  lata 
alla  þa  peninga  sem  hann  medtekur  j  þessu  vmbodi  bædi 
kuika  og  dauda. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setti  fyrrgreindur  Sygurdur 
dadason  kongs  vmbodzmann  j  sagdri  syslu  sitt  jnnsigli  med 
vorum  adur  skrifadra  domsmanna  jnnsiglum  fyrer  þetta 
domsbref  skrijfat  j  Liarskogum  j  laxardal  j  hiardarhoUtz 
kirkíusokn  ödl  sama  are  deigi  sijdar  enn  fyrr  seigir. 


*)  OlafBSon,  hdr.  (hér). 


294  VITNISBURÐAEBRÉP.  1496. 

336.  2.  Maí  1496.  á  Neðri-Brekku. 

ViTNisBURBR   um   vatnssókii  frá  Holti  í  Saurbæ  „virkisvetr- 
inn"  (1482—1483). 

AM.   FaBc.   XXXIII,   8,  frumrit  á  skinni.    Bæði  innsiglin  ern  fyrir 
bréfínu. 

Þat  gerum  uid  arnbiorii  jngimundarson  og  ariie  her- 
mundzson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opiiu 
brefe  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu 
christi.  ^CD.  cccc  niu  tiger  og  ui  ar.  under  felle  j  kollaíirde 
faustudagin  n§sta  efter  ambrosíí  episcopi^)  uoru  uid  hia  og 
heyrdum  oa  at  jon  andresson  lyste  þui  firir  ockur  og  fleir- 
um  godum  monnum  audrum  er  þar  woru  at  greindur  jon 
lyste  at  hann  sagdist  hia  hafa  uerit  og  þeir  þordur  arna- 
son  j  hollte  j  saurb§  j  stadarhols  kirkiu  sokn  efter  atta  dag 
jola  um  ueturin  er  þeir  foru  til  uerss  og  heyrtt  hafa  aa  at 
þorbiorg  gudinadotter  hafde  bedit  ginar  biornzson  at  lia  sier 
íi  menn  edur  ííí.  at  sekia^)  firir  sig  uatíi  til  at  lata  drecka. 
og  fyrr  nefnd  þorbiorg  hefde  sagtt  þa  einare  at  huerge 
u^ri  n§rr  uatnid  enn  upp  j  brunar  jordu  þar  j  feninu  og 
þa  j  þann  sama  tima  hefde  uerit  fiuk  mikill^)  en  opt 
greindur  einar  hefde  þa  firir  litlu  uerit  komin  autan^)  fra 
skardi  og  hefde  §tllat  at  fara  eýfer^)  til  neykiahola  til  uirk- 
isins  og  þetta  hefde  uerit  þann  sama  uetur  er  þa  uar  kall- 
adur  uirkesuetur  er  andres  gudmundzson  uar  þar.*)  Sagdiz 
og  adrnefndur  jon  andresson  hafa  uitad  med  fullum  sann- 
indum  at  opt  nefndur  einar  hefde  lied  þorbiorgu  íí  menn 
at  sekia^)  uatnit  og  hefde  annar  verit  nefndur  grettir  og 
þeir  hefdu  af  stad  farit  O'^  verit  leingi  i  burtu  og  villzt 
leingi  n^tur.  Og  til  saninda  hier  wm  setium  uid  ockur  jn- 
zciglle  firir  þetta  uittnesburdarbref  er  skrifat  var  a  nedri 
brecka^)  j  saurb^  j  huals  kirkiu  sokn  manudagin  n§sta  firir 
kross  CDesso  vm  uorid  aa  sama  are  og  fyrr  seger. 


^)  þ.  e.  8.  Apríl.    ^)   seku,  frbr.     ^)  Svo.     *)  þ.  e.  vetrinn   1482— 
1483.    »)  Syo. 


1496.  SVALBARÐ.-ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  295 

337.  17.  Maí  1496.  í  Gíörðum. 

ViTNisBUEBR,  að  Barthi  afhenti  Lopti  Snorrasyni  þrjú  hundr- 
uð  1  varningi  og  smjöriogþar  til  mjöltunnu  vegna  Magnús- 
ar  Þorkelssonar  upp  1  fjórðunginn  i  Svalbarði,  er  Loptr 
hafði  selt  Magnúsi. 

AM.  Apogr.  184  „Ex  originali  Svalbardeasi  accaraté-  (AM.). 

Þat  giorum  uit  dagr  gudmundsson  ok  jon  þoruallzson 
godum  monnum  uiturlágt  med  þessu  ockru  brefi  at  þar  uor- 
um  vid  j  hia  saum  oc^)  heyrdum  a  ord  ok  handaband  þess- 
ara  mana  barthaocLoftstz*)  snorasonar  at  barti  afenti  Lofti 
snorasyne  þriu  hundrut  j  uarni(n)gi  oc')  smiori  oc^)  þar  til 
mioltunu  uegna  magnusar  þorkelssonar  er  hann  uard  hon- 
um  skylldugur  uppj  fiordungin^)  jordena^)  sualbard  sem  loft- 
ur  hafde  sellt  magnusi.  ok  til  saneuda  hier  um  settium^)  uit 
ockr  jnsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  gordum  a  alta- 
nesi  þridiudagin  fyrir  huitasunnudag  arum  epter  guds  burd 
þushundrut  fiogr  hundrut  niutigir  ok  sex^)  ar. 


338.  10.  Maí  1496.  á  Þykkyabæjarklaustri. 

DóMR  síra  Einars  Erlendssonar  prófasts  og  almennilegs  dóm- 
ara  milli  Jökulsár  á  Sólheimasandi  og  Steinsmýrarfljóts,  á- 
samt  tveim  prestum  og  níu  leikmönnum,  um  ákæru  Guð- 
mundar  ábóta  í  Þykkvabæ  í  Veri  til  Porsteins  Árnasonar 
um  hesthald  fyrir  klaustrinu,  hestreið  norðr  í  eyðijökla  og 
hestdráp. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  30a,  frumrit  á  skinni,  eem  ennaðhvort  hefir  að 
eina  verið  innsiglað  með  einu  eða  jafnvel  aungu  innsigli.  —  AM.  Apogr. 
2373  eptir  Skálholtsfrumritinu  „accuraté". 

Domur  um  Þorstein  arnason. 
E»at  geri  ec  einar  prestur  erlendzsson  profifastur  ok  al- 
mennelegur   domare    millum  jokulsóir   aa  solheimasande  ok 

*)  Svo  hér.  *)  „hæc  vocula  in  margine"  (AM.).  *)  aix.  lego:  Sed 
male  picta  est  vocula"  (AM.). 


296  ÞYKKVABÆJARKLAUSTR.  1496. 

steinsmyrarfliotz  godnm  monnum  vitanlegt  med  þeasu  minu 
opnu  brefi.  ath  «ub  anno  gracie.  C0.°  cd.^  xc^  vi.^  þridia 
daginn  næsta  firir  uppstigningardag  um  vorid  j  þýckabæiar 
klaustri  j  alptaueri  kom  firir  mic  ærligur  herra  broder  gud- 
mundr  med  gudz  ndd  aboti  fýrr  nefndz  klausturs  ok  kiærdi 
firir  mer  þann  man  er  þorsteinn  heiter.  ok  er  sagdr  arna- 
son  firir  þa  sauk  ath  hann  hefur  haft  ok  halldit  hest  bleik- 
alottan  firir  greindu  klarstri  ok  sier  upp  da  þriu  missere  j  aungu 
ginu  frelse  ne  heimiUd.  J  annari  grein  kiærdi  hann  þat  til 
hans  at  (hann)  hefdi  ridit  raudum  hesti  at  lit.  er  nefnt  klaust- 
ur  atte  nordur  j  eýdijokla  eda  aunnr  auræfe  til  sialfs  sins 
þarfinda  edr  naudsýnia.  an  leýfis  eda  heimilldar  af  greind- 
um  abota.  J  þridiu  grein  uar  adr  nefndr  þosteinn  borinn 
þeirre  sauk  af  fýrskrifadre  personu  at  af  haDs  uaulldum 
eda  obihentiligri  medferd  hefdi  drepizt  hross  moalott  at  lit. 
er  klaustrinu  skjUdi  til  hafa  heýrt  þa  hann  var  þess  þion- 
ustumadur.  og  hafdi  farid  lestaferd  uestur  j  mýrdal.  Nu 
med  þui  at  fyrrgreindr  þosteinn  uar  þa  þangat  laugliga 
stefndr  ok  riettilega  firir  kalladr  ok  stefnan  svarin  af  tueim- 
ur  skiluisum  vottum  ok  hon  rettileg  giaur  j  aullum  sinum 
greinum  ok  artikulis.  enn  kom  ecki  ok  eingi  af  hans  halfu 
at  ueita  nockurt  laugligt  forsuar  til  afbatanar.  profs.  edr 
hans  maii.  Var  hans  þar  beitt  ok  krafit  einn  tima.  annan 
tima  og  þridiatima  peremptorie.  þui  at  heilags  anda  nóid 
tilkalladre  at  suo  profudu  ok  firir  mik  komnu.  Jn  nomine 
domini  amen.  seger  ec  einar  prestur  erlendzsson  profastur 
ok  almennelegur  domari  j  adr  greindu  takmarki.  med  fullu 
doms  atkuædi  opt  nefndan  þostein  skýlldugan  at  leida  .ij. 
laugleg  vitne  jnnan  siauuiidar  at  heýrdum  dominum  ca  opt- 
nefndu  klaustri.  firir  mer  eda  minum  laugligum  umbods- 
manni.  at  nefndr  aboti  gudmundr  hefdi  gefid  sitt  samþýcki 
eda  upplag  til.  at  tittnefndr  þosteinn  skýlldi  fýr  greindan 
hest  bleikalottan  hafa  frialsan  kuittan  ok  aakiærulausan 
þann  sama  sem  hann  væiidizt  ath  giof  ok  heimiUd  brodr 
sueins.  (jin  ef  honum  felli  uitnen  ok  gæti  hann  þau  eigi 
leitt.  þa  dæmda  ec  hann  skylldugan  at  luka  aptur  fýr  sagd- 
an  hest  edr  annan  jafngodaii.  ok  hann  þar  med  sekan  .vi. 
morkum.   upp  ax   allan   þan   tima  sem   hann  hellt  hestinn 


1496.  ÞYKKVABÆJARKLAUSTK.  297 

rangliga  firir  titt  nefndu  klaustre.  ok  þui  .xv.  merkur  j  sitt 
fullretti.  en  heilagre  skalhollz  kirkiu.  xxx.  marka.  Slikt  ed 
sama  j  annare  grein  gerdi  ec  hann  skylldugaii  at  niota 
tueggia  lagauitna  under  baumu  grein  hliodaflda  ok  adr  er 
skrifat.  at  þraatt  nefndr  þosteinn  hefdi  maatt  rettilega  rida 
eda  med  fara  adr  skrifudum  raudum  hesti.  en  ef  honum 
fulinadiz  þar  eingi  uitne  at.  þa  skýlldi  hann  þar  firir  sak- 
adr  .xij.  alnum  j  rettarfar  ok  mork  j  aufundarbot  uid  fýr 
nefndan  stad.  Hier  med  i  enum  sama  dome  fell  honum  sa 
eineidur  med  sama  skilordi  at  hann  uilldi  ecki  adr  greindu 
hrossi  hefdi  farlamizt  eda  forgengizt  at  sinum  uilia.  helldr 
en  audrum  grip  er  hann  þa  med  for.  en  ef  greindr  þosteinn 
getur  sig  þar  firir  eigi  afbatat.  þa  skyllde  hann  aptur  gjalda 
klausturinu  annan  kapal  jamgodan.  aalagalaust  ok  sekan  mork 
j  stefnufall  at  hann  kom  ecki  vtan  hann  tiae  sin  lauglig 
forfauU  at  hann  matti  ecki  komazt.  Skulu  en  fýstu  saul  af 
fýrrskrifudum  peningum  greidazt  jnnan  manadar  at  heyrd- 
um  dominura  heima  a  tittnefndum  stad  þýckabæiar  klaustri. 
annaii  þridiung  at  næstu  mikaelis  CDesso.  en  þridia  at  næst- 
um  epterkomundum  fardaugum.  ok  j  samastad  lukizt  retta- 
far  skalhoUz  kirkiu  med  fýr  skrifudum  hætti  mer  eda 
audrum  ret(t)um  kirkiunnar  umbodsmanní. 

Var  þessi  minn  dömr  af  mer  uppsagdur  ok.  jn  scriptis 
framborinn  mer  j  domssæti  sitianda  ok  morgum  dafidi  monn- 
um  næruerundum  ok  mer  samþýckiundum.  sera  þoruardi 
helgasyni  profast.  sera  þorfinne  jonssýne  prestum  skalholla 
biskupsdæmis.  bergþore  þorvardssyne.  Oddi  gvdnasyne  laug- 
rettvmonnum.  jma  þosteinssyne.  jone  sigrdarsyne.  steine 
þorgeirssyne.  einare  jmasyne.  jone  bergþorssyne.  Sueine  gvtt- 
ormssyne,  joni  oddzsyne  leikmonnum.  Ok  til  sannenda  hier 
um  settv  adrnefnder  menn  sin  jnnsigli  med  minu  jnnscigli 
firir  þetta  domsbref  er  skrifat  uar  j  sama  stad  degi  ok  [are] 
sem  fýrr  segir 


298  MÁNASKÁL.  149é. 

339.  22.  Maí  1496.  á  Þin^eyrum. 

SiGURBE  ívarsson  selr  síra  Jóni  Þorvaldssyni  tíu  hundruð  í 
jörðunni  Mánaskál  í  Laxárdal  fyrir  tiu  hundruð  í  lausafé, 

AM.  Fasc.  XXXIII,  4,  frumritið  á  Bkinni.  Af  3  innsiglum  er  nú 
1  fyrir  bréfinu.  Bréfið  er  með  sömu  hendi  og  XXXIII,  10,  og  munþað 
vera  hönd  sira  Jóns  Þorvaldðsonar.  —  Apogr.  3367. 

bref  um  manaskaal^). 
Ollom  monnum  þeim  sem  þetta  liref  sia  edr  heyra 
senda  einar  oddzson.  þorstejnn  þorsteinsson  ok  þorgijls  gitz- 
urarson  kuediu  guds  ok  sijna  kunnikt  gerandi  þa  er  lidit 
uar  fra  hijngatburd  uors  herra  ihesu  christi  CDcd  Ixxxx  ok 
vj  aar.  aa  sialfan  huijtsunnvdag^)  a  þingeyrum  j  hunauazs- 
þyngi  uorum  uier  hia  saaum  ok  heyrdum  upp  aa  ord  ok 
handaband  sira  jons  þorualldzsonar  af  einne  halfv  enn  af 
annari  sigurdar  juarssonar  ath  suo  fyrir  skildo  ath  greindur 
sigrdr  selldi  nefndum  sira  jone  .x.  hundrod  j  jordunni  mana- 
skaal  j  laxardal  er  liggRJ  hauskavllstada  kirkiu  sokn  und- 
an  sier  ok  sijnum  erfingivmen  sira  jone  tilfullrar  eignar 
CDed  ollom  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindum  jardar 
parti  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornv  ok  nyio  ath  oUv  til- 
skildo  enn  onguo  fra  ok  hann  hefer  fremtz  eigandi  ath 
ordit  til  jafns  hlutskiptis  uith  adra  síjna  brædr.  enn  hier  j 
moti  gaf  optnefndr  sira  jon  týt(t)nefndum  sigrdi  .x.  hundr- 
od  med  suo^)  uordnum  frijdleika  fim  malnyto  kugilldi  ok 
fim  hundrod  j  ollom  peningum.  skylldi  nefndr  jon  prestr 
hallda  greindum  jardarparti  thil  laga  enn  þraatt  nefndr 
sigurdr  suara  lagariftingum  aa  partinum.  ok  til  sanninda 
hier  um  settum  vær  vor  jnscigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifad 
uar  j  sama  stad  ok  aare  deige  sijdar  enn  furr  seiger. 


3áO.  9.  Jttlí  1496.  á  Starnesi. 

GruBMUNDB  Magnússon  gefr  og  afhendir  Árna  ábóta  í  Viðey, 

*)  Utan  á.  bréfinu    með    gamalli  hendi.     *)    J).  e.  22.    Maí.     *)    tvi- 
Bkrifað, 


1496.  STÆRRIVOGAR.  ^9^ 

klaustrinu  til  æfinle^rar  eignar  jðrðina  hálfa  Stærrivoga  á 
Strönd  í  Kálfatjarnarþingum,  en  skilr  sig  og  sitt  fólk  undir 
bænahald  klaustrsins;  eru  jandamerki  tilgreind. 

AM.  230.  4to  bl.  (Bessastaðabók)  akr.  c.  1570.  Sbr.  bréf  1.  Aug.  1496 
(Nr.  343). 

Giðf  fyrir  stærri  vogum  halfum. 

Þat  giorvm  vær  Jon  Gellisson.  Jon  Stefnisson.  Grimvr 
Karason.  Porarin  Jonsson.  Olafur  Jonsson  godvm  monnum 
kvnnigtt  med  þessv  vorv  opnv  brefe  at  svb  anno  gratie 
CO^  cd^  Ixxxxvj  aa  lavgardeigen  næsta  fyrir  translatio  sancti 
Svipthvni  aa  Starnese  er  liggr  i  Hvalsnes  kirkiv  sokn  voro 
vær  j  hia  savm  oc  heyrdvm  aa  ord  oc  handaband  þessara 
manna  herra  Arna  med  gvdz  nadh  abota  j  Videy  af  einne 
alf V  en  Gvdmvndar  Magnvssonar  af  annare.  skiUdizt  þat  ok 
falltz  vnder  þeirra  handabandi  at  greindr  Gvdmvndr  gaf 
gvde  jvngfrv  CDarie  oc  kirkivnne  j  Videy  oc  kJavstrenv  þar 
jordena  aJla  haJfa  stærra  voga  .xxc  at  dyrJeika  er  Jiggr  aa 
strond  j  KaJfatiarnar  kirkivsokn  til  æíinJigrar  eignar  oc 
friaJs  forrædis  vndan  sier  ok  sinvm  erfingivm  med  tðdvm 
oc  eingivm.  rekvm  og  skogvm  tiJ  ytzstv  vmmerkia  motz 
vid  adrar  jarder.  Hier  j  mote  skiJde  þrattnefndr  Gvd- 
mvndr  Magnvsson  sier  at  vera  vnder  bænahaJJdi  klavstvrs- 
ins  oc  oJJv  sinv  foJki  æfinJiga  þui  oc  sier  tiJ  eiJifrar  salv- 
hiaJpar. 

Jtem  hier  epter  afenti  optgreindr  Gvdmvndr  Magnvsson 
fyrgreindvm  herra  Arna  med  samri  nad  abota  j  Videy  oc 
kJavstrinv  þar  tii  æfinJigrar  eignar  jordena  aJJa  haJfa  stærri 
voga  epter  þvi  sem  skrifad  stendvr. 

Sagdi  hann  oc  jtakaJavsa  jordena  oc  þessi  iandamerki. 
at  merkigardinvm  aa  miJJe  Minne  voga  er  geingr  vpp  fyrir 
nordan  gardinn  oc  ofan  j  tiornena  oc  vr  tiornvnni  oc  ofan 
at  sionvm  oc  vt  at  vppgongvnni  j  KoJbeinskor  med  sionvm. 

Oc  tii  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fyrnefndir  menn 
vor  insigJe  fyrir  þetta  giafabref  oc  giorning.  skrifad  j  sama 
stad  deige  oc  ari  sem  fýr  seigir. 


BOÓ  MÁLI  OG  FJÓRÐUNGSGJÖF.  1496. 

341.  23.  Júní  1496.  í  Ljárskógum. 

DóMR  sex  raanna  útnefndr  af  Arnóri  Finnssyni,  er  þá  hafði 
míns  herra  kon2:sins  sýslu  millum  Hvítár  í  Borgaríirði  og 
Hítarár,  um  ákæru  Jóns  Sigurðssonar  til  Höllu  Sigurðar- 
dóttur  í  umboði  Æsu  Jónsdóttur  móður  sinnar|um  mála  og 
flórðungsgjöf  Æsu  í  garð  Hafliða  heitins  Jónssonar. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  18,  fmnirit  á  skinDÍ  ekemt.  —  AM.  Apogr. 
2600  „accuraté".  Það,  aem  fúið  var  tir  bréfinu  þegar  Árni  lét  afskrif a 
það,  hefir  hann  fylt  út,  og  er  það  sett  bér  í  hornklofa. 

Domur  arnors  fyrir  oddzstodum  Anno  1496. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra. 
senda  salomon  einarsson.  halldor  þorgeirsson.  jon  magnus- 
son.  jon  hrafnsson.  jon  arnbiarnarson  og  arne  jonsson. 
kuediv  gudz  og  sina.  kunigt  giorandi.  at  þai  er  lidit  var 
fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi.  þusund  fiogr  hundr- 
od  nivtiu  og  vj.  aar.  þridivdagin  næsta  fyrir  basilij  epi- 
scopi*)  j  hiardarhollte  j  stafholltztungum  aa  þingstad  rettum 
vorvm  vær  j  dom  nefndir  af  ærligum  manni  arnore  finz- 
syni.  er  þa  hafdi  mins  herra  kongsens  sýslv  og  vmbod  j 
millvm  huitaar  j  borgarfirdi  og  hitaraar.  at  skoda  og  dæma 
vm  þaa  aakærv  sem  jon  sigurdzson  kærdi  til  haullu  sigurd- 
ardottur  j  laugligv  vmbodi  æsu  jonsdottur  modr  sinnar.  vm 
þann  maala  og  fiordungsgiof.  sem  nefnd  æsa  atti  j  gard 
hafiida  heitins  jonssonar  bonda  sins.  enn  greind  halla  hafde 
nu  at  hallda  sagda  peninga  til  umbods.  vegna  barna  sinna. 
og  biarnar  heitins  haflidasonar  bonda  hennar.  sem  tok  alla 
peninga  epter  haflida  jonsson  fodur  sinn  andadan.  voru  þat 
.vij.  hundrod  og  fioritiger  hundrada.  erion  sigurdzsou  reikn- 
adi.  at  epter  stædi  af  saugdvm  maala.  og  at  auk  silfur 
hennar  og  þat  sem  var  jnnan  gaatta.  og  sw  tilgiof  sem 
haflidi  heitinn  gaf  æsv  jonsdottvr  konv  sinne  «a  þeirra 
festingardegi.  var  greind  halla  sigurdardotter  þar  þa  stefnd 
af  jone  sigurdzsyni  fyrir  greindar  saker.  j  fýstv  dæmdum 
uær  stefnuna  logliga.  og  hauUv  sigurdardottur  þar  þa  laug- 
liga  fyrir  kallada.  suo  og  laugligan  andsuarsmann  vegna 
barna  sinna  vm  sagda  aakærv.  Jtem  j  annare  grein  dæmd- 

»)  Þ.  e.  8.  Júui. 


Í49é.  MÁLI  OG  FJÓRÐUNGSGJÖP.  •      áOÍ 

um   uær   jon    sigurdzson    skylldugan   at   leida    tuo    lauglig 

vitne  fyrir  næsta    auxaraarþing  fyrir  arnori    íinzsyni.  at  hia 

hefdi  uerit  þa  haflidi  jonsson  festi  sier  æsv  jonsdottur  til  eigin- 

konv.  er  þat  suæri  hversv  haar  edur  micill.  at  male  nefndrar 

æsu  var  skilinn  og  reiknadur  j  gard  haflida  heitins  jonssonar. 

og  so  tilgiof.  enn  ef  hann  leiddi  ecki  þessa  votta  sem  dæmt  var. 

þaa  skylldi  æsa  jonsdottir  sueria  [eid]  fyrir  greindum  amori 

kongs  vmbodsmanni    nv   íyrir  Læsta    auxaraarþing.  og  tueir 

menn  skilríker  med  henni.huad  skilit  varvmhennar  malaog 

tilgiof  j  þeirra  gipting.  og  at  uottvnvm  leiddum  edur  hennar 

eidi  vnnvm.  dæmdum  [vær]  haullv  sigurdardottur  skyllduga. 

at    giallda   jone    sigurdzsyni    so    haafa    peninga    og    frida  j 

hueriv  sem  jnn  kom  og  uottarner  bera  edur  hun  suer.  ordn- 

vm  saulvm.  hin  fýstv  saul  skulu  gialldazt  inan    s[ia]vndar 

epter  þing  jone  sigurdzsyni  eda  hans  umbodsmanni.    heima 

a  oddzstodum  j  lundarreykiardal.  skal  þat    uera  fiordungur 

af  fyrr  greindum    peningum.   annar  fiordvngr   sagdra  pen- 

inga  skal   gialldazt  j  haust   fyrir   mickaelismessu   heima  a 

oddzstodum  og    giallda    at    uorlagi.   enn    allir    adrer  þessir 

peningar    skvlv    gialldazt    at   næstvm    fardaugum    heima  a 

saugdvm  oddstodum.  uema    þeir  seme   odrvvis  sin  j  millvm 

sa  er  giallda  skal  og  hinn  er  taka  aa.  enn  ef  ecki  vinnazt 

lausapeningar  til  þeir  sem   epter  haflida  uoru  andadan.     þa 

gangi    vpp  i  þessa   iord  þessi    mali  sem   optnefndur  haflidi 

hafditil  kaups  vid  æsujonsdottur.  enn  ef  þessir  uottar  leidazt 

ecki  sem  dæmt  var.    og  ecki  helldur  suer   æsa  jonsdottir  j 

saugdum   tíma.  þa   standi    þetta    mal  ospillt    sem  þat  stod 

adur.    Jtem  j  þridiv  grein  kuomu  þar  fram  af  opt  greindrar 

hollu  vegna   og    hennar  barna   vitnisburdarbref  so   latandi. 

at  birne  heitnvm  haflidasyni  hefdi    fallit  arfr  eptir  sira  jon 

heitinn  brandzson  afa  sinn.  og  haflidi    heitinn  jonsson  hefdi 

tekit  hann  vegna   biarnar   heitins  sonar  sins  þvi    hann  var 

þa  j  omegd.  nv  sakir   þes  at   þat  syndizt  ecki    hvad  epter 

stendur  af   greindum    arfi  ef  nockut  stendr   epter  þui  uær 

vissvm  at  biorn  hafdi    þo  peninga  vppborit  af  fodur   sinvm 

haflida  fyrir  sagdan  arf.  þess  annars  at  þeir  uorv  nv  badir 

andader   og  matti    nv  eingi   skirslu    fyrir  þa    vinna.     þess 

þridia  at  laugin   so  auisa  at  huer    madur  skal   hafa  sottan 


á02       •  EÖíAR  ÁBÓTI.  Í496 

sinn  arf  innan  x  uetra  nema  naudsyn  banni.  enn  þessi 
arfur  hafdi  stadit  meir  enn  xx  uetvr.  fra  þui  er  biorn  haf- 
lidason  var  vr  omegd  og  til  þess  er  haflidi  jonson  andad- 
izt.  enn  þat  syndizt  ecki  at  biorn  haflidason  hefdi  kært  edr 
kladat^)  taudr  sinn  vm  sagdaii  arf  allan  fyrskrifadan  tima 
a  medan  haflidi  heitinn  lifdi.  þui  dæmdum  vær  þessa  hennar 
akærv  ecki  efl  hafa  eiga  bierepter.  nema  laugmadur  med 
laugrettvmanna  samþycki  vrskurdi  annat  laugligra  uera  nu 
a  næsta  auxaraarþingi.  ella  standi  domur  sem  dæmdur  er. 
samþyckti  þenna  norn  dom  med  oss  greindur  arnor  finzson 
kongs  vmbodsmann  j  sagdri  syslu  og  setti  sitt  jnsigle  med 
vorvm  adr  skrifadra  domsmanna  jnsiglum  fyrir  þetta  doms- 
bref  skrifat  j  liarskogum  j  laxaardal  j  hiardarholltz  kirkiv- 
sokn  fimtvdaginn  næstan  fyrir  jonsmessv  baptista  aa  sama 
aar  og  fýr  seigir. 


342.  11.  Júlí  1496.  á  Hólum. 

OoTTSKÁLK  prestr  Nikulásson,  postulatus  til  Hóla  dómkirkju, 
skipar  með  ráði  og  samþykki  oíficialanna  og  allra  annara 
klerka  Hólabiskupsdæmis  Einar  prest  Benediktsson  ábóta  á 
Munkaþverá,  og  megi  hann  vígjast  til  ábota,  þegar  hann 
vilji  og  hafi  „eitt  ár  staðið  sína  æfing". 

AM.  Fasc.  LXXIII,  11,  Bkinnblað  skorið  og  máð;  virðist  vera  úr 
bréfabók  Stepháns  biskups,  nema  það  sé  úr  brétabók  Einars  ábóta  á 
Munkaþverá,  því  að  öll  akjölin  á  blaði  þessu  snerta  hann.  Sbr.  bréf  1. 
og  2.  Júli  1497. 

Þath  giorer  ec  sjjra  gottskalck  nicholaasson  postulatus 
til  hola  domkirkiu  godum  monnum  uiturligtt  med  þessu 
minu  opnu  brefui  ath  med  fullu  raade  og  samþycke  sijra 
jons  þorualldzsonar  og  sijra  gudmundar  jonssonar.  sem  nu 
eru  officiales  heilagrar  holakirkiu.  og  allra  annara  presta 
holabiskupsdæmis  ec  hefuer  kiorid  og  til  ualid.  sett  og  skip- 


1)  Svo. 


■^U'fc 


Í496.  ÉINAH  ÁRÓTI.-STÆRRIVOGAR.  áóá 

ad  ærliga  personu  sijra  ginar  benediktsson  ath  vera  príur 
og  abota  ath  munkaþverar  klaustri  j  gyiafirde.  Skal  hann 
stadinn  ath  sier  taka  og:  vnder  sitt  ualld  og  medferd  og 
oU  hans  goozs  faust  og  laus.  frid  og  ofrid.  fysta  nu  hann 
til  kemur  suo  frelselega  og  fullkomliga.  sem  loglegur  og 
fullmegtvg[ur]  abote.  og  hier  epter  æfinliga  hallda  og  re- 
gera  fyrr  nefndan  stad  og  klaustur.  med  ollum  sinum  eign- 
um.  ^ier  med  gefur  ec  honum  fullt  og  logligtt  leyfue.  ath 
hann  skal  mega  víjgiazt  abote  yfuer  fyr  nefntt  klaustur  a 
munkaþuera  þa  hann  vill  ok  hann  hefaer  eitt  aar  stádid 
síjna  æfeng  et  cetera. 

Ok  tilísaninda  hier  um  settu  vier  vortt  jncigle  fir(ir)  þetta 
bref  skrifad  a  holum  j  hialltadal  manudaginn  næsta  fyrir 
festum  diuisionis  apostvlorum  anno  domini    CD^*  cd^  (xc)  vj^ 


343.  1.  Anpust  1496.  á  Gufunesi. 

GuBMUNDR  Magnússon  selr  klaustrinu  í  Viðey   jörðina  hálfa 
Stærrivoga  með  þeim  atriðisorðum,  er  bréfið  greinir. 

AM.  238.  4to   bl.,  (Bessastaðabók),  skr.    c.  1570.     Sbr.  bréf  9.  Júlí 
1496  (Nr.  340). 

Kavpbref  fyrir  halfvm  stærri  vogvm. 
Þat  giorvm  vær  Jon  Gellisson.  Þoroddr  Oddsson  oc 
Asgrimr  Oddzson  godvm  monnvm  kvnnigtt  med  þessv  vorv 
opnv  brefi  at  svb  anno  gracie  CD.  cd  Ixxxxvj  aa  manv- 
deigin  ad  vincvla  Petri  sa  Gvfvnesi  er  liggr  j  Mosfellzsveit 
vorvm  vær  j  hia  savm  oc  heyrdvm  aa  ord  oc  handaband 
þessara  manna  herra  Arna  med  gvdz  nad  abota  j  Videy  af 
einne  alfv  en  Gvdmvndar  Magnvssonar  af  annari.  skilldizt 
þat  oc  falzt  vnder  þeirra  handabandi  at  greindr  Gvdmvndr 
Magnvsson  selldi  aadr  greindvm  herra  Arna  med  samri 
nad  abota  j  Videy  vpp  aa  vegna  jvngfrv  Mariv  ok  klavstr- 
inv  j  Videy  jordena  alla  halfa  stærri  voga  .xxc  at  dyrleika 
þan  hlvtan  sem  han  hafde  eige  adr  gefid  tittnefndv  klavstri 
er  liggr  aa  strond  j  Kalfatiarnar   kirkivsokn   til   æfinligrar 


áOÍ  STÆRRIVOGAR.  Í49é 

eignar  oc  frials  forrædis  vndan  sier  oc  sinvm  ftrfingivra 
med  todvm.  eingivm.  rekvm.  skogvm.  gognvm  oc  gædvm  oc 
avUvm  þeim  landznytivm  sem  greindri  jordv  fylgir  oc  fylgtt 
hefir  at  fornv  og  nýiv  oc  han  vard  fremst  eigandi  at  med 
logvm  til  yztu  vmmerkia  vid  adrar  jarder. 

Hier  j  moti  skylldi  opt  nefndr  herra  Arne  gefa  oc 
giallda  þrattnefdvm  Gvdmvnde  .xxc.  med  svo  ordnvm  fiar 
fridleika  j  varninge  oc  hestvm  raed  svo  ordnv  lægi  .x  stikvr 
med  varnings  klædi  fyrir  c.  ij  avrar  sylfvrs  raed  sraidat 
sylfr  fyrir  c.  en  iij  eyrer  med  osmidat.  ij  tvnnvr  malts 
fyrir  c.  biortvnnv  oc  mioltvnnv  fyrir  c.  hvndrad  jarnz  fyrir 
c.  vj  fiordvnga  kietel  fyrir  c  xij  stikvr  lerips  tvibreitt  fyrir 
c.  afenti  herra  Arni  opt  nefndvm  Gvdravndi  kostvligan  kross 
er  vo  vell  mork.  vi.  stikvr  klædis  oc  vj  stikvr  leripz.  skylldv 
þessir  peningar  .xxc.  Ivkazt  aa  þrennvm  xij  manvdvra.  ef 
fýrnefndr  Gvdmvndr  entizt  til  vt  at  taka.  skyllde  hann  þa 
oc  hafa  kvittann  krossinn  oc  þat  sem  hann  hafdi  adr  vt 
tekit.  en  ef  Gvdmvndar  misti  vid  þa  skyllde  Ivkazt  somik- 
it  sem  epter  stædi  af  fyrgreindvm  peningvm  hans  riettvra 
erfingivra.  skyllde  þa  krossinn  oc  klædit  reiknazt  fyrir  vc. 
skylldv  þesser  penningar  Ivkazt  hans  erfingivra  raed  saraa 
skilordi  aa  þrennvra  xij  raanvdvra  j  kavptid  aa  svraarit. 
skyllde  formadr  klavstrsins  vidr  skilinn  hvort  sem  hann 
lieti  bioda  vpp  penninga  j  stærri  vogvm  a  Strond  eda  aa 
kavprein  aa  Gvfvnesi  j  Mosfellzsveit  vtan  þeir  giore  ann- 
ann  skilldaga  med  sier. 

Jtem  lofadi  Gvdmvndvr  Magnvsson  at  koma  ollv  þvi 
skiali  oc  skilriki  sem  hann  hefdi  fremst  feingid  bædi  fornt 
oc  nytt  fyrir  stærri  vogvm  j  hendr  formanni  klavstrsins  j 
Videy.  skylldi  tittnefndr  Gvdmvndr  eda  hans  erfingiar  svara 
lagariptingu  aa  greindre  halfri  jordv  stærri  vogvm  enn 
klavstrid  j  Videy  oc  þess  formenn  hallda  til  laga.  skilldi 
optnefndr  Gvdmvndr  þat  til  at  adr  nefnd  oli  jord  stærri 
vogar  skyllde  alldri  seliazt  ne  gefazt  vndan  klavstrinv  j 
Videy. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fyrrnefndir  menn 


1496.  VÍGSBÆTR.  305 

vor  insiglle    fyrir   þetta   jardar    kavpsbref   skrifad   j  sama 
stad  deige  ok  ari  sein  fyr  seiger. 


844.  6.  August  1496.  á  Skúmstöðum. 

Hallsteinn  Þorsteinsson  kvittar  Jón  Oddsson  um  vígsbætr 
eptir  Árna  Hallkelsson  bróðurson  sinn,  en  Jón  hafði  lukt 
Eallsteini  íimtíu  hundruð  undir  Valtý  Sigurðssyni,  er  Val- 
týr  átti  að  gjalda  síra  Oddi  Ólafssyni  í  vígsbætr  eptir  Bjarna 
Oddsson  bróður  háns. 

AM.  Fasc.  XXXII,  4,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrír.  Bréfið 
er  læ3t  samau  við  bréf  Ambrosías'í  Illiíiaid  frá  "/^.  1493.  (Nr.  239) . 

Þat  gerir  eg  hallsteinn  Þorsteinsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  minu  opnu  brefi  at  eg  hefir  gefit  jon 
oddzsson  aullungis  kuittan  ok  akærulausan  fyrir  mer  ok 
auUum  minum  rettum  epterkomendum  vm  þat  sama  man- 
slag  sem  ion  oddzson  oforsyniu  j  hel  slo  arna  hallkelsson 
brodrson  minn  ok  mer  berr  til  eignar  arf  ok  uigsbætur 
epter  hann  ok  lukt  hefir  jon  mer  .xv.  c.  vnder  ualtir  sug- 
urdzsyne  er  hann  atti  at  giallda  erfingium  sira  oddz  olafs- 
sonar  j  vigsbætur  epter  biarna  olafsson  brodr  hans.  skal 
þessi  minn  gerningur  standa  obrigduliga  ok  kuittan  æfin- 
liga.  Ok  sua  sel  eg  joni  oddzssyni  grid  ok  fullan  frid  uppa 
fyrgreint  manslag.  en  huer  sem  þessum  minum  gridum 
spiller  suari  hinum  hæstum  gridarofum  ok  gudz  reide.  min- 
er  erfingiar  ok  epterkomendr  allir.  Ok  til  sanninda  her  vm 
set  eg  mitt  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifad  a  skvmstodum 
laugardaginn  næsta  fyrir  laurencius  (Desso.  anno  domini. 
CD^.  cccc^  nonagessimo  .vi^ 


845.                  .     10.  August  1496.  á  Grund. 

31.  Marts  1497.  á  Munkaþverá. 

Gu»aí»R   Finnbogadóttir  selr   Finnboga  Binarssyni  jörðina 

Ðipi.  iBi.  vn.  B.  20 


S06  í'jÓSATUNGtJBRÉP.  1496- 

Fjósatungu  í  FDJóskadal  með  skógi  í  Þórðarstaðajörðu  með 
ummerkjum  fyrir  jörðina  Grindr  á  Höfðaströnd  með  skógi 
og  selför,  með  fleira  skilyrði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  2,    frumrit  á  skinni.     Af   sex  innsiglum  eru  3 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3366. 

bref  vm  fiosatungu  og  grindur^) 
Þath  giorum  vier  þoruardr  steinmodsson.  jon  gellisson. 
gunnar  jonsson.  jon  sueinsson.  jvar  brandsson  og  hallr  ell- 
endsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uorv  brefi  at 
svb  anno  gracie  CD^  cd®  ix^  uj^^)  aa  grund  j  eýiafirdi  aa 
Ivrrencivs^)  messu  dag  varvm  vier  j  hia  saaum  ok  heýrdum 
aa.  ord  ok  handaband  gvdridar  finbogadottr  ok  finboga  ein- 
arssonar  at  sva  firir  skildu  at  greind  gvdridr  selldi  med 
handabandi  nefndum  finboga  jordina*)  fiosatungu  j  hniosk- 
aardal  er  liggr  j  jllvgastadakirkiu  sokn  til  fuUrar  eignar 
ok  frials  forrædis  med  ollvm  gognum  ok  giædum.  eignum 
ok  jtokvm  sem  þessari  greindri  jordv  fýlger  ok  fýlgt  hefer 
at  fornv  ok  nýiu.  ok  hvn  hafdi  fremzt  eigandi  at  ordid  at 
til  skilldvm  skogarparti  j  þordarstada  jordu.  svnnan  fra 
dagmalahool  er  kalladr  er  fra  fiosatungv  ok  vtt  j  tvngvgil. 
hier  j  moti  gaf  fyrr  nefndr  finnbogi  jordina  grindr  firir 
.XXX.  hvndrada.  er  liggr  j  hofs  kirkiu  sokn  aa  havfdastrond 
med  ollvm  þeim  gognum  ok  giædum.  eignum  ok  jtokvm 
sem  þessari  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  fornv  ok  nyiv 
ok  hann  hafdi  fremzt  eigandi  at  ordith.  er  þar  ok  med 
skogar  partur  j  nylendis  jord  ok  selfavr  aa  deilldardal.  þar 
til  gaf  opt  nefndr  finbogi  .xv.  hvndrvd.  skilldi  þat  rett 
golldit  j  þeim  peningvm  sem  hann  villdi  þar  vtt  j  giallda. 
en  þav  .xv.  hvndrvd  sem  þar  til  brestr  aa  greint  jardar 
verd.  gaf  titt  nefnd  gvdridr  opt  nefndvm  finboga  til  fvUrar 
eignar.  skipadi  hvn  ok  skildi  þessa  peninga  j  sina  rietta 
loggiof  aan  all(r)a  lavna  eda  nockra  peninga  giallda.  skýlldi 
hvort  þeirra  svara  lagariptingvm  aa  þeirri  jordv  sem  selldi. 
en  hallda  til  laga  hvort  þeirri*)  jordv  sem  keýpt  hafdi.  en 
ef  fiosatvnga   kýnni   med   logum   af  at .  ganga   þa   skýlldi 

*)  Utan  á  bréfinu   með  gamalli  hendi.    *)  Svo.     ^)  tvÍBkr.     *)  þeir 
(þr)  er  hér  ofskrifað  1  frbr. 


Í496.  SKRÍÖUKLAtJStR.  30? 

finnbogi  eignazt  adra  sextigi  hvndrada  jord.  hvort  hann 
villdi.  sockv  edr  hals  j  svarfadardal.  edr  hvamm  j  havrgar- 
dal.  en  ef  finnboga  kýnni  sva  vid  at  missa  at  hann  ætti 
ei  skilgetid  barn  til  arfs  epter  sig.  þa  skildi  gvdridr  sier 
þessa  somu  jord  aptur  fiosatvngv.  en  gudridr  skylldi  þa 
giallda  hans  erfingium  aptur  jordina  grindr  ok  þar  til  .xxx. 
hvndrada.  sagdi  opt  nefnd  gvdridr  halfkirkiv  skylldv  aa 
fiosatvngv  en  finbogi  sagdi  bænhvs  skylldu  aa  jordvnni 
grindum.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  uier  fyrr 
nefnder  menn  vor  jncigle  firir  þetta  bref  Scrifuath  aa 
CDwnkaþuera  j  gyiafirde  faustudaginn  næsta  firir  festum 
a(m)brosíj  episcopi  et  confessoris  aare  sijdar  enn  fyrrseiger. 


846.  16.  Áagust  1496.    á  Einarsstöðiim. 

EiNAB  ábóti  á  Munkaþverá  fær  Narfa  príor  á  Skriðu  til 
fullrar  eignar  þá  peninga,  er  Guðrún  Bárðardóttir  lofaði 
klaustrinu  á  Munkaþverá  til  framfæris  fyrir  sig. 

AM.  Apogr.  4432  „Epter  Transscripto  14.  gamallra  Skriduklausturs 
brefa,  giördu  þann  28.  Septeœbris  [Anno  1697  (=  a).  Samanlesed  vid 
annad  transBcriptnm  XI.  SkriduklauBtnrs  pergamentisbrefa,  giort  þann 
17.  Septembris  1697".  „Ofanskrifad  bref  er  a  kalfskinn  med  abotans 
obrialndn  jnnsigli*'. 

Vær  broder  Einar  med  Gudz  nddcLbote  d  Munkaþverd 
giðrum  godum  monnum  viturligt^)  med  þessu  voru  opnu 
brefe.  at  vier  hðfum  feinget  til  fuUrar  eignar  herra  Narfa 
priori  óL  Skridu  alla  þcL  peninga  sem  Gudrun  Bárdardotter 
lofade  klaustrenu  d  Munkaþveraa  til  framfæris  firir  sig. 
Skal  hann  þessa  peninga  frida  og  ofrida  ad  sier  taka  uppcL 
fullann  Beikningskap  vid  oss  og  klaustred.  Skal  hun  þar 
med  ðUdungis^)  kvitt  og  cLkiærulaus  sem  hann  medtekur 
vegna  klaustursens  og  vorra.  Og  til  sannenda  hier  um 
setium*)  vier  vort  innsigle  fyrir  þetta  [bref]  skrifad  cL  Ein- 

*)  vitanligt,  h;    *)  sl.,  a;    «)  settum,  a. 

ÍO* 


^08  kVÍÍ^TUNARBRÉF.  l4Ö6 

arstðdvm   i  Reykiadal    in    crastinum    coronationis^)  glorios^ 
virginis.    Anno  Domini  M.  CD.  xc^).  vi. 


347.  21.  August  1496.  í  Miklaliolti. 

JóN  Snorrason  kvittar  Einar  bónda  Oddsson  vegna  Ingileifar 
Jónsdóttur  konu  sinnar  um  andvirði  sextán  hundraða  í 
Brandagili  í  Hrútafirði  og  fjögurra  hundraða  í  Geithóli. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  5,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir. 

brandagiP) 
Þath  giori  eg  jon  snorrason  godum  monnum  viturligt 
med  þessv  minv  opnu  brefi  at  eg  medkennunzt  at  eg  hefi 
fuUa  ok  alla  peninga  vpp  borit  uegna  jngeleifar  jonsdottur 
konu  minnar  af  einare  bonda  oddzsyne  fyrir  .xvi.  c.  j  jord- 
unne  brandagile  er  ligur  j  hrutafirdi  j  stadar  kirkiu  sokn 
ok  .iiij.  c.  j  geithole  j  samri  kirkiusokn.  svo  sem  ockur  vel 
anæger.  þui  giore  eg  adr  greindan  einar  bonda  oddzson 
kuittaii  ok  akærulausan  vm  adr  greinda  jardar  parta  fyrir 
mier  og  ollum  minum  epterkomendum  Iðgligum  erfingium. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnsigle  fyrir  þetta 
kuittuiiarbref  er  skrifat  var  j  mýcklaholti  j  mýcklaholtz- 
hrepp  sunnvdagen  næsta  fyrir  bartholomeus  CDesso  þa  er 
lífat*)  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þusund 
.cccc.  niutiger  ok  .vi.  aar. 


348.  31.  Augúst  14%.    á  Brekku  í  Saarbæ. 

ViTNisBUKÐR  Hermuudar  prests  Oddssonar  um  lýsing  Jóns 
kolls  Oddssonar  um  landamerki  Holts  í  Saurbæ.  og 
Brunnár. 

*)  coronatione,  6;  coronatio  Mariæ  =  assumtio  Mariæ  (15.  Aug.) 
*)  cx,  6,  sem  er  án  efa  rangt,  og  misakript  ein.  ^)  Utan  á  bréfinu  með 
sömu  hendi  og  bréfið  sjálft.    *)  Svo. 


1495.  HOLT  OG  BRUNNÁ.  309 

AM.  Fasc.  LXV,  13,  frumrit  á  skinni.     Innsiglið   er  dottið  M.  — 
Apogr.  1535  (eptir  frumritinu). 

bref  um  ]aun(d)en  a  brvnna^). 
Þat  gere  eg  sera  Hermundur  prestur  Oddzaon  godvm 
monnvm  kunnigt  med  þessu  minu  opöv  brefi  at  da  manu- 
dagin  n^sta  efter  olafsmesso  ena  fyrre  um  sumarit  geck 
eg  aa  uegin  eyfer  da  hlidina  a  nedri  brunna  es  ec  sa  at 
jon  oddzson  er  kalladur  er  kollurReid  avfan  fra  stadarhole 
og  tavlvdvnzt  þar  vit.  Og  j  miilvm  annara  orda  spurde 
ec  at  adr  nefndan  jon  oddzson  hv[er]  landamerke  u^re  j 
mille  holltz  og  brvnnar.  en  fyrr  greindur  jon  oddzson  lyste 
fyrir  mer  og  sagde  at  Oddur  peturson  fader  sin  hefde  sagtt 
ser  at  þat  u§re  landamerke  sionhending  ur  savlune  þar  ur 
gardzhlidinv  og  yfer  j  klofasteina  su  l^kiar  sytra  er  felle 
ur  saulune  aufan  fra  gardzhlidin[v]  og  alldrigi  siita  aufer 
med  aullum  langa  brekkum  aufan  til  siaafar.  skillde  landa- 
merke  aufan  fra  gardzhlidinu.  bio  ec  þa  savmu  xij  manadu 
a  nedri  brunna  er  optt  nefndur  jon  oddzson  lyste  þessu 
fyrir  mer  og  med  þessum  landamerkium  bygde  andres  gud- 
mundzson  nedri  brunna.  Og  til  sanninda  hier  um  setta  ec 
mitt  jnzciglle  fyrir  þetta  vitnesburdar  bref  er  skrifat  war 
aa  nedri  breckv  j  saurb?  a  sunnudagin  n^sta  fyrir  bartala- 
mevs  messu  þa  er  liditwar  fra  hingadburd  uors  herrajhesu 
christi  þushundrad  .cccc  niutiger  og  sex  aR. 


349.  23.  August  1496. 

Stephán  biskup  Jónsson  vígir  kirkjugarðinn  á  Skriðu  í  Fljóts- 
dal  með  þeim  skilmála,  er  vér  höfum  áðr  á  gert,  að  þar  sé 
príorsklaustr. 

AM.  263.  Fol.  bl8.  88,  skr.  1598. 

Um  skriduklaustur.  gamall  maldagi. 
Anno  domini  CD  .cö.  xc.  vj.  jn  vigilia  sancti  Bartolomei 

^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


310  SKRIÐUKLAUSTR.  -  SKEGGJASTAÐIR.  1496. 

Apostoli  vijgdibiskup  stephan  kirkingarden  a  skridv  j  fliotz- 
dal.  med  þeim  skiImcLIa  sem  vier  hofum  adur  a  giortt.  sem 
er.  at  þar  sie  priors  klaustur  og  lukizt  allar  Tijvnder  oc 
laugskylldur.  æfinlega  af  klaustursins  peningum.  ad  frateknv 
heima  landi.  oc  þui  bue  sem  þar  er  til  gardzens.  oc  ad  þar 
8ie  heima  manna  groftur  oc  þeirra  pijlagnjma  sem  þar 
kunna  ad  sykiazt  oc  kristur  kallar  þar  oc  þeirra  sem  þangad 
kiosa  sier  leg.  enn  kirkiuprestur  edur  kapellanus  a  val- 
þiofsstad  skulv  hafa  curam  animarum  yfer  oUu  þui  folki. 
sem  a  klaustrenu  er  oc  suo  yfver  pijlagrijmvm  þeim  sem 
þangad  sækia. 


850.  9.  September  1496.    á  Skeggjastöðum. 

Kristín  Jörnndardóttir  lykr  og  aíhendir  Jóni  Jónssyni  1 
fjórðungsgjöf  sína  alla  jörðina  Skeggjastaði  „á  Strönd"  með 
þeim  atriðisorðum,  er  bréfið  greinir. 

AM.    Fasc.   XXXIII,  7,  frumrit'á  Bkinni.    Aí  þrem  innsiglum    er  nú 
eptir  brot  af  einu.  —  Apogr.  3369. 

brief  um  Skeggiastade'). 
Þat  giorvm  vier  eirikr  ormson.  kristallr  arnbiarnarson 
og  ion  skvlason  godvm  monnvm  vitrligt  med  þesso  vorv 
opnv  brefi  þa  iidet  uar  fra  gvds  bvrd  (D  cccc  nivtiger  og 
sex  aar  þridiadag  næstan  fyrir  festvm  corpus  christi*)  aa 
skeggiastavdvm  aa  stravnd^)  vorv  vier  hia  saum  og  heyrd- 
vm  ath  kristin  jorvndardotter  luckte  og  afhente  jone  jons- 
syne  j  sina  fiordvngsgiof  jordena  alla  skeggiastadi  a  stravnd 
med  avllvm  gavgnvm  og  gædvm  þeim  sem  greindre  jordv 
fylgde  og  fylgt  hafde  at  fornv  og  nyiv  og  greind  kristin 
hafde  fremst  eigande  ath  ordet  [j  riet^]  arftak  efter  biorn 
prest  jorvndarson  brodr  sinn.  hafde  adrnefnd  kristin  þasvo 
mikla  peninga  hlotid  j  jarda  gozde*)  ath  dandemonnum  þotte 
hvn  vel  mega  gefa   og  Ivka  þessa   iord    skegiastade  j  sina 

»)  Utan  á   bréfinu   með    hendi  frá  17.  öid.      «)  Svo      »)  tvískrifað. 
^)  goze,  á  Bpásaiu.    *)  Þ.  e.  31.  Maí. 


1496.  SKEGGJASTAÐIR.  —  VIGFÚS  EELENDSSON.  311 

íiordvngsgiof.  atte  adrgreindr  jon  jonson  þa  strags  at  taka 
at  ser  þessa  savmv  jord  til  frials  forædis  og  eignar  en  ef 
þesse  kj^tie  af  at  ganga  jorden  med  lavgvm  af  tittgreind- 
vm  jone  þa  skillde  kristin  svara  lagariftingv  aa  greindre 
jordv  en  hann  atte  taka  sina  íiordvngsgiof  hvar  hann  viUde 
annarstadar  af  hennar  peningum.  reiknvdvst  þa  hennar  pen- 
ingar  med  jordvm.  lavsaíie  halft  fimta  hundrat  hundrada. 
var  þennatgiorning  vpplag  og  afhending  tíítt  nefndrar  kristinar 
samþykiande  hennar  favdrsyster  þvridr  uigfvsdotter  sem  þa 
var  lavgligr  erfinge  oftnefndrar  kristinar.  for  þessi  giorn- 
ingr  fram  med  fvUvm  handsavlvm  þar  heima  aa  stadnum  aa 
skeggiastavdvm  þann  sama  dag  sem  adr  greiner.  og  til 
meire  avdsyningar  hier  vm  setivm  vier  fyrskrifader  menn 
vor  jnscigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  næsta  dag  efter  natiuitate 
beate  virginis  oa  sama  aare  sem  fyrseiger. 


351.  18.  September  1496.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  afleysir  Vigfús  Erlendsson  fyrir 
það  blak  og  tilræði,  er  hann  veitti  Þórði  Brynjólfssyni  í 
munninn  1  kirkjugarðinum  eða  kirkjudyrunum  á  Krossi  í 
Landeyjum. 

AM.  Apogr.  5615,  stafrétt  aftjkript.  „þettabref  er  accuraté  collat- 
um  enn  oinnfært.  Eg  fack  originalinn  af  Monsr.  Bryniolfi  Þordarsyne 
1712.  og  hafde  hann  ecki  fyrri  sied.  Haoa  var  rotinn  og  er  nu  under. 
lok  lidinn.  Jnnsigle  Stefans  biskups  er  burt  broted.  synest  af  vaxblett- 
inum  a  þveingnum,  ad  vered  hafe  hid  miuna  hans''  (AM.). 

Vær  steffan  med  Gudz  naad  biskup  j  skalhollti  giorvm 
godum  monnum  kvnnigt  med  þessu  vorv  opnv  brefi.  ad  vær 
hðfum  afleyst  vigfus  ellendzson  af  þui  blaki  og  tilrædi  sem  hann 
veitti   þordi   bryniolfssyni  j  mvnnen^)  j  kirkiugardinum  eda 

*)  „hia  þessum  ordum :  bryniolfssyne  j  kirkiug.  stendur  i  originaln- 
um  milli  linanna:  ;  mvnnen.  Jtem  efst  a  spatiunne  ofan  yfir  brefenu: 
munnen  og  Bynest  þetta  ad  vera  ritad  med  sömu  hende  sem  brefed  Bialft. 
Hverge  er  þetta  ibrefed  innbodad,  eun  á  oefad  ad  Btanda  miile  syni  og 


312  VIGFUS  ERLENDSSON.-SKRIÐUKLAUSTR.  149é. 

kirkivdyrunvm  aa  krossi  j  landeyiuin  olafsmessu  vm  svmaret 
hina  fyrre.  hðfum  vier  og  sett  honvm  mogvlegar  skripter 
oc  fiesekt  vppborit  sem  oss  vel  aa  nægir.  Þui  gefvm  ver 
greindan  vigfus  auUvngis  kvittan  og  akiærvlausan  firir  oss 
og  avllvm  vorvm  epterkomendvm  heilagrar  skalholltz  kirkiu 
formonnum  firir  adrgreint  brot.  Og  til  sannenda  hier 
vmm  festvm  vær  vort  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifat  j  skal- 
hollti  jn  crastino  festi  sancti  lanberti  episcopi  martiris.  anno 
domini  CD.  cd.  xc.  vj. 


353.  36.  September  1496.    á  Grenjaðarstað. 

EiRíKR  prestr  Einarsson  gefr  jungfrú  Marie  og  klaustrinu 
á  Skriðu  í  Fljótsdal  jörðina  Lækjardal  í  Öxarfirði  með  fjór- 
um  kúgildum,  sér  til  sáluhjálpar  og  frændum,  vinum  og 
ættmönnum  lifs  og  liðnum. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  3,  framrítið  áskinui.    lansiglið  er  fyrir  bréfínu 
(Skriðuklaustrsbréf).  —  Apogr.  3029. 

Giof  fyrir  lækiardal  j  auxarfirde  1496.^) 
Þat  giore  ek  eirekr  prestr  einarsson  godum  monnum 
kunnekt  med  þessu  minu  opnu  brefe  at  eg  hefi  gefit  gudi 
ok  iuns:frn  marie  ok  klavstrenv  aa  skridu  j  fliotzdal  jordina 
læ-kiardal  er  liggr  j  skinnastada  kirkiu  sokn  ok  þar  til  fiog- 
ur  kugilldi.  med  ollum  þeim  gaugnum  ok  giædum.  eignum 
ok  jtaukum  sem  greindre  jordu  fylger  ok  fýlgt  hefer  at 
fornu  ok  nýio  ok  eg  vard  fremstz  eigande  attil  ævenlegrar 
eignar  mier  til  saluhialpar  ok  ollum  minum  frændum.  vin- 
um  ok  ættmonnum  lifs  ok  lidnvm.  skipa  eg  þessa  giðf  j  rett 

;  Urkiu.  Einhver  kynni  þeinkia  ad  þetta  hefde  vered  tilnafn  þordar 
munnen.  Eun  eg  ætla  helldr  ad  þad  eige  ad  vera  i  munnen  (ob).  So 
sier  og  striked  fyrir  framan  mvnnen  (þar  sem  þetta  ord  stendr  milii 
linanna)  miklu  likara  til  ad  vera  .j.  enn  innbodunar  merke.  Enn  á 
spatiunne  er  ad  visu  fyrsta  striked  innbodunarmerke,  og  mun  þar  gleymst 
hafa  ad  skrifa  .],  framan  vid"  (AM.). 
*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1496.  ÓLAFR  FILIPPUSSON.  313 

testamentvm  ok  j  salvgiof  fýr  greindu  tlavstre  til  obrigdu- 
ligrar  eignar  sem  fýr  seiger.  ok  til  sannenda  hier  um  setta 
eg  mitt  jncigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  greniadarstðdum  j 
reýki(a)dal  manadaginn  næsta  fyrir  michilsmessu  hofudeingils 
anno  domini  CO^  cd®  xc^  vi.^ 


353.  11.  Októlber  1496.  á  Þingeyrniii. 

JóN  prestur  Þorvaldsson,  officialis  fyrir  vestan  Öxnadalsheiði, 
lýsir  því,  að  Ólafr  Filippusson  hafi  svarið  fyrir  sér  tylftar- 
eið  fyrir  saurgun  kirkjugarðsins  í  Víðidalstungu,  og  lýsir 
hann  saklausan  af  því  verki,  og  að  hann  hafi  réttilega  mátt 
giptast,  og  sé  börn  hans  og  Vigdísar  Jónsdóttur  skilgetin  og 
arftæk. 

BÍBk.  3.  Fol.  bls.  17—18  með  hendi  Hákonar  Býelamanns  Gislasonar 
1641—1642  i  transskr.  frá  6.  Maí  1617.  —  Afskript  eptir  sama  trans- 
skripti  er  i  Landsskjalasafni  94.  4to ,  bl.  62h,  með  hendi  Jöns  lögmanns 
Sígurðssonar  c.  1600. 

Þad  giore  Eg  Jon  prestur  Þorvalldsson  Officialis  heil- 
agrar  Holakirkiu  fyrer  westan  auxnadalsheidi  godum  monn- 
um  witurligt  med  þessu  mijnu  opnu  Brefi.  ad  saker  þess  ad 
Olafur  Philippusson  hefur  svarid  fyrer  mier  Tylftar  Eijd 
ad  hann  hefdi  eij  saurgad  kyrkiugardinn  j  Wijdidalstungu^) 
epter  þui  sem  Bref  þar  vm  giort  wtwijsar.  þui  ad  ^eilax 
anda  ndd  thil  kalladri  seigi  Eg  [fyrrnefndur^)  Jon  prestur 
fyrrgreindan^)  Olaf  med  Logum  hafa  vndan  færst.  og  hann 
med  aullu  saklausaii  vera  og  verid  hafa  vm  aadurgreinda 
sok.  og  sakferli  og  hann  riettiliga  hafa*)  mdtt  giptast.  og 
Born  hanns  skilgetiii.  og  arftæk  þau  sem  hann  d  [vid  Wijg- 
dijse  Jonsdottur^).  epter  þui  sem  þad  sama*)  festingar*)  Bref 
wtwijsar.  seni  hier  er  nu  med  fest  þessum  mijnum  wrskurdi. 

Samþýcktti  þennaii  minn  wrskurd  Sijia  Gudmundur 
prestur  Jonsson  officialis  fyrer  nordan  Auxnadals^eijdi.  med 

0  Wijdudalztungu  94.  «)  [b.  v.  94.  »)  94;  fyrrnefndan  3.  Fol.  *) 
sl.  94.  5)  [og  Vigdís  Jonsdotter.  «)  94;  festinga  8.  Fol. 


314  ÓLAPR  PILIPPUSSON.  1496. 

fleijrum  audrum  dandi  monnum  bædi  lærdura  og  leijkum  er 
þa  voru  nær  mier. 

og  thil  sanninda  hier  vm  setti  eg  Jon  prestur  Officiala- 
tus  Jnsigli  og  sijra  Gudmundur  sitt  Officialatus  Jnsigli  fyrer 
þetta  wrskurdar  Bref  er  skrifad  var  d  Þingeyrum  j  Huna- 
watzþingi.  þridiudæginn  sijdastan  j  sumre  anno  Domini  M 
CD  Lxxxxvj.^) 


354.  13.  Október  1496.  á  Syínayatni. 

Tylftardómr  útnefndr  af  Einari  Oddssyni,  kongs  umboðs- 
manni  í  Húnavatnsþingi,  um  tilkall  Ólafs  Filippussonar  vegna 
Einars  sonar  síns  til  arfs  eptir  Solveigu  Björnsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  6,  frnmritið  á  skinni.  Af  12  innsiglum  ern  nt 
5  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3368. 

Domur  vm  Olaf  Philippusson  1496.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  sigurdr  dadasou.  jon  olafsson.  sigurdr  ifarsson.  brandr 
olafsson.  bardr  jonsson.  þordr  þordarson  sueinn  þorfinnzson. 
bergur  jorvndzsson.  besse  arason.  grimur  grimsson.  haflide 
juarsson  og  halluardr  hallzson  kuediu  gudz  og  sina  kunnegt 
giorande  at  þa  er  lidet  var  fra  guds  burd  .CD.  cccc  Ixxxx 
og  vj  ar  aa  suínauatni  j  hunauatzþingi  midvikudagenn  næsta 
fyrir  kalixtusmesso.  vorum  ver  j  dom  nefnder  af  ærligvm 
manne  einare  oddzsyne  kongs  vmbodsmanne  j  hunauatzþingi 
at  skoda  og  dæma  vm  þa  akærv  og  tilkall  er  olafr  filippus- 
son  reiknadi  einare  olafsyne  syni  sinvm  fallit  hafa  til  erfd- 

*)  í  3.  Fol.  skr.:  „vj"  eins  og  úr  þvi  hefði  átt  að  verða  „iij"  eða 
þá  misskrifast  „iij"  i  öndverðu,  og  síðan  verið  lagfært  og  gert  úr  því 
mVJ'S  og  svo  á  það  að  vera,  og  svo  lesa  yngri  pappirsafskriptir,  svo 
sem  IBFél.  126. 4to  ,  bls.  261—62.  í  94  befir  ártalið  upphaflega  misBkrií- 
azt  „1544  aar",  en  ofan  i  það  síðan  verið  strykað  jafaharðan  og  sett  með 
8ömu  hendi  „1493".  Ártalið  1496  er  án  efa  hið  rétta,  þviað  skjal  þetta 
hefir  Ólafr  ætlað^fað^^leggja  fram  daginn  eptir  í  dóm  á  Svínavatni.  *) 
Utan  á.  bréfínu^með^heudi  frá  17.  öld. 


1496.  ÓLAFR  FILIPPUSSON.  315 

ar  allaii  arf  efter  solueigv  heitna  biornsdottur  modrmodr 
fyrnefndz  einars  enn  sier  til  vmbods.  Nv  saker  þess  at 
greindr  olafur  beiddi  og  krafde  fyrrnefndaii  einar  odzson 
kongs  vmbodsman  dom  yfer  at  nefna  huert  aíl  hans  bref 
edr  skilriki  skylldi  hafa.  eda  huort  hann  mætti  med  laug- 
vm  at  sier  taka  og  j  setiaz  fyrrgreindan  arf  eda  eigi.  so 
og  ei  sidr  beidde  og  krafde  optnefndr  einar  konga  umbods- 
man  oss  til  at  dæma  hier  vm  efter  þui  sem  ver  vissvm 
rettazt  og  sannazt  fyrir  gude.  kom  fyrir  oss  j  fystu  fest- 
ingarbref  olafs  filippussonar  at  hann  hefde  fest  vigdisi  jons- 
dottur  konu  sina  at  laugum  og  hun  hefde  at  laugum  gipt 
verit  og  at  frænda  radi.  vændizt  olafr  þui  og  fyrir  oss  at 
hann  hefde  fystr  lagt  laug  og  dom  fyrir  þessa  peninga 
efter  pal  bonda  jonsson  daudan  og  lyst  son  sinn  lavgarfa. 
uissu  uær  og  fyrir  full  sannende  at  olafur  filippusson  hefer 
vndan  fært  sik  bæde  kongsdomsins  vegna  og  kirkivnnar 
þeim  malum  sem  biorn  gudnason  bar  hann  at  hann  hefdi  j 
fallit.  gnn  saker  þess  tuimælis  er  uær  haufum  heyrt  vm 
hionaband  pals  jonssonar  og  solueigar  biornsdottur  hvort 
þat  er  lavgligt  edr  eige  hins  og  annarsat  þeir  hafa  avngv- 
er  til  kallat  þessara  peninga  at  vær  uitvm  nær  standa  j  al- 
menniligu  erfdatale  helldur  enn  son  olafs.  þui  dæmdvm  uær 
fyrnefnder  domsmenn  at  so  profudu  og  fyrir  oss  komnv  fyr- 
greindan  olaf  raega  lavgliga  j  setiazt  og  ataca^)  sier  adr 
greindan  arf  og  hallda  þar  til  at  þeir  peningar  segiazt  af 
honum  med  laugum  og  skylldugan  at  leggia  vnder  laug- 
manz  vrskurd  og  laugrettumanna  dom  aa  næsta  avxararþingi 
vit  adra  menn  þa  er  til  kalla.  Og  til  sannenda  hier  vm 
settvm  uær  fyrr  nefnder  domsmenn  vor  jnsigle  fyrir  þetta 
domsbref  skrifat  aa  hofe  j  uatzdal  viku  sidar  enn  íyn  seger.^) 


355.  13.  Októbcr  1496.     á  Brciðabólsstað. 

GuNNAR    Guðmundsson    og    Guðrún    Teitsdóttir   móðir  hans 

»)  ata  fibr.     «)  þ.  e.  19.  okt. 


élé  KOLLABÆJARBRÉF.  1496 

selja  síra  Jóni  Gíslasyni  fjörutíu  og  tvö  hundruð  í  jörðunni 
Kollabæ  í  Fljótshlíð  fyrir  framfæri  Guðrúnar,  ef  Guunars 
misti  við,  og  íimm  hundruð  að  auki. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  29,  frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2372  ,,accu- 
ratisBÍme"  eptir  Skálholtsfrumritinu. 

Kollabæarbref. 
Pat  giorum  uid  þordur  þorleifsson  og  jon  markusson  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  brefi  at  vid  uorum 
j  hia  saum  og  heyrdumaaord  og  handaband  þessara  manna 
af  einne  alfu  gunnars  gudmundzsonar  oggudrunar  teizdott- 
ur  hans  modur  gnn  sira  jons  gislasonar  af  annarre  sunnv- 
dagin  næsta  fyrir  peturs(CDesso)  og  pals  um  sumarit^)  aa  breida- 
bolstad  j  fliotzhlid  j  sama  stadar  kirkiusokn  arum  eiter 
gudz  burd  þusund  fiogur  hundrud  niutiger  og  sex  arr^).  skild- 
izt  þat  og  faldizt  under  þeirra  handabandi  ad  adurgreindur 
gunnar  og  hans  moder  gudrun  selldu  og  gafu  fyrnefndum 
sira  jone  gislasyne  fioretige  hundrata  j  jordune  kollabæ  og 
íi  hundrut  betur  er  liggur  j  breidabolsstadar  kirkiu  sokn 
med  oUum  þeim  gognum  og  gædum  og  hlunnendum  Bokum 
og  skogum  sem  fylgt  hefer  adurgreindri  jordu  kollabæ  at 
fornu  og  nyu  og  þau  urdu  fremzt  eiganda  at  til  æuinligrar 
eignar  og  frials  forrædis.  hier  j  mot  skildi  tittnefndur  gunn- 
ar  modur  sinne  gudrunu  er  þa  uar  hennar  erfínge  æuinligt 
framfæri  hia  sira  jone  gislasyne  eda  hans  erfingium  ef  hans 
misti  uid.  hier  til  skylldi  sira  jon  giallda  gnnnari  fim  hundr- 
ut  j  ollum  þarfligum  peningum.  skylldi  tittnefndur  sira  jon 
gislason  hallda  adurnefndri  jordu  til  laga  gnn  þrattnefndur 
gunnar  gudmundzson  svara  lagaEÍptingu.  Og  til  sannenda  hier 
um  settum  uid  fyrrnefnder  menn  ockur  jnnsigle  fyrir  þetta 
kaupmalabref  er  skrifat  uar  aa  breidabolstad  j  fliotzhlid 
miduikudagin  næsta  fyrir  festum  Belequiarum  aa  sama  arri^) 
sem  fyrr  seiger. 


1)  þ.  e.  26.  Jöni.     «)  Svo. 


.1496  GRTJND  í  EYJAFIRÍ)!.  317 

356.  15.  Xóvember  1496.       á  arýtubakka. 

24.  Febrúar  1497. 

HúsTRú  Guðríðr  Finnbogadóttir  selr  Finnboga  Jónssyni  lög- 
manni  jörðina  Grund  i  Eyjafirði  með  jörðunni  Holti  íyrir 
hálft  annað  hundrað  hundraða. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  1,  frumritið  á  Bkinni.  Af  4  innsiglnm  eru  3 
brákuð  íyrir  bréfinu.  —  Apogr.  234.  —  í  bréfasafni  síra  Skúla  Þorláks- 
Bonar  á  Grenjaðaratað  (AM.  255.  4to ,  bls.  289—290)  er  afskript  af 
þessu  bréfí  með  ranngu  ártali:  1493,  og  hefír  hann  mÍBlesið  ui  i  ártal- 
inu  fyrir  iii. 

grundarbref  [þar  Gurijdur  fimbogad(otter) 

selur  fimboga  L(og)m(anne)  grund.^) 

Þat  giorvm  ver  magnus  þorkelson.  halldor  ionsson.  sig- 

mvndr  magnvsson  ok  sæmvndr  ionsson  godvm  monvm  uitr- 

ligt  med  þessv  voru  opnu  brefi  at  þa  er  lidid  var  fra.guds 

burd  þusund.  cccc  hundrud  nivtiger  ok  .ui.  ar  a  þridiadagin 

næsta    epter   marteinsmesso   a   grytvbacka   i   havfdahuerfi. 

vorv  ver  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa  at  hvstrv  gvdridr  finn- 

bogadotter  seldi  finnboga  ionssyni  logmanne  til  fvllrar  eign- 

ar   ok   frials   forædis   iordina   alla   grvnd  j^)  eýiafirdi  med 

iordvni   hollti   med   handabande  ok  oUum  þeim  gognvm  ok 

giædvm.    eignvm   ok   itokvm   er   greindri   iord  grvnd  hefer 

fylgt  at  fornv  ok  nyo  ok  hon  hafdi  fremzt  eigandi  at  ord- 

it.    reiknadi   nefnd   gvdridr  ser  hafa  fallit  halfa  iordina  til 

eignar   i   giafer   ok   helmingsfelag   er   sueirn   svmarlidason 

bondi  hennar  hafdi  henni  gefit  ok  feingit  en  half  j  arf  ept- 

er  gudrvnv  sueinsdottur  dottur  sina.  her  i  moti  gaf  nefndr 

finnbagi  ionson  greindri  gvdridi  finnbogadottur  halft  annad 

hviidrad      hundrada    i    iordvm    ok    .vi.    x    hvndrada    i 

lausagozi     med     þeim     skildaga     ok     skilmala    i    fystu 

ef     fyrnefnd     gvdridr    lifdi     leingr     en      adr      grei(n)dr 

finnbogi   ionson   fader   hennar  ok   mætti    hvn   þa  ok  viUdi 

sialf  hafa  vmbod  sitt  ok  forrad  a  sinvm  peni(n)gvm  skylldi 

hon    þa   mega   kiosa   ser   til   eignar  i  gr(e)int  iardar  verd 

huert   haufudbol  af  þeim   iordum   sem  epter  hann  felli  þat 

0  Utan  á  bréfínu;    [með   hendi  frá   miðri  16.  Öld;  hitt  frá.  c.  1600. 
»)  tviökr. 


ál8  PETRLOPTSSONOGJÓN.  Í496. 

honjvilldi  ok  þar  til  iarder  ok  lausafe  sem  j  reiknaz  vpp  i 
fyrr  nefnd  tvo  hundrod  hvndrada  vtan  hon  villdi  þa  epter  fodvr 
sinn  fra  fallen  helldr  eignaz  ok  aptr  taka  adr  gr(e)inda  iord 
grvnd  med  ollvm  sama  skilmala  ok  skildaga  sem  hon  hafdi 
hana  adr  sellt  ok  fyr  skrifad  er  med  sialfrar  sinnar  attekt 
ok  afending.  skylldi  gvdridr  ok  mega  |taka  þessi  opt  nefnd 
tvo  hvndrod  hvndrada  i  skagafirdi  ef  hon  uiUdi  ok  þættiz 
þess  med  þvrfa.  skylldi  hvort  þeirra  hallda  til  laga  þeim 
iordvm  er  keypt  hefdi  en  þat  suara  lagariptingvm  sem  sellt 
hefdi.  ok  til  sannenda  her  vm  settvm  ver  fyr  skrifader 
menn  vor  insiglí  firir  þetta  iardakavpsbref  skrifat  a  grytv- 
baka  i  hofdahuorfi  a  mattiasmesv  vm  vetrin  ari  sidar  en 
fyr  seger. 


357.      22.  Becember  1496.  milli  Flðgu  og  Helgavatns. 
29.  Janúar  1497.  á  Marðarnúpi. 

Pétr  Loptsson  og  Jón  Sigmundsson  lofa  þvi  að  le?gja  mál 
sín,  sem  bréfið  greinir,  undir  dóm  þann,  sem  Einar  Odds- 
son  kongs  umboðsmaðr  í  Húnavatnsþingi   yfir   þeim  nefndi. 

AM.  242.  4to ,  bls.    229—30,    syrpa   Guðbrands  biskups,  skr.  c.  1670. 
Þar  með  fylgir  afskript  með  hendi  Páls  Hákonarsonar. 

Vnderlagsbref  Jons  sigmundssonar  og  peturs 
loptssonar. 
Þath  giorum  vier  Baardur  Jonsson.  Arngrijmur  liottsson. 
Sijgurdur  Eogiiualldsson.  Oddur  Gijslason.  Are  signarsson^) 
og  Þorualldur  Sneinsson.  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voro  opnu  brefi.  at  a  fimtudaginn  næstaii  firir  Tborlachsmesso 
vm  veturinn.  Þai  ed  lidit  var  fra  hijngadburd  worz  herra 
jhesu  christi  CIO  iiijc  ix  tiger  og  sex  aar  a  Bauckunum  j  miUi 
flaugu  og  helgavatz  j  vatzdal.  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrd- 
um  aa  ord  og  handaband  Jon  Sigmundzsonar.  af  eirnre  alfu 
og  Peturs  loftssonar  af  annari.   ad  suo  firir  skildu  ad  Píet- 

^)  Svo.    Misskr.  fyrir  Si^nrdarBon  ? 


Í496.  PÉTRLOPTSSONOGJÓN.  Md 

ur  lofade  j  saugdu  handabandi.  ath  leggia  sig  vnder  dom 
til  Sueinsstada  j  vatzdal  cí  þijngstad  EÍettum  a  þridiudaginn 
næstaii  íirir  Huijtasunno.  nu  j  vor  ed  kemur.  þann  sama 
sem  Einar  Bondi  Oddsson  kongz  vmbodzmadur  j  hunavatzþijngi 
þar  yfer  nefner.  Huorra  suara  edur  seckta.  ad  fyr  nefndur 
Petur  verdur  þar  skylldugur  Joni  Sigmundzsyni.  og  mijnum 
herra  konginum  firir  allar  þær  akiærur.  laugbrot.  askilnad. 
misfelle  og  motgiorder.  sem  sagdur  Jon  ma  þar  til  pieturs 
tala  med  logum.  og  greindum  pietri  ber  nu  lagasuari  firir 
ad  veita  firir  sig  og  sijna  forelldra.  Sierdeilis  ad  til  greindri 
þessi  heimsockn.  Buuraani.  burtflutningum  med  oUum  þeim 
fiaar  vppt^ctum  Rangligum  sem  Jon  hafdi  af  pietri  feingid 
ŒL  audunarstaudum.  da  sijnu  bue.  og  med  sonnu  kann  vpp 
ad  spyriast.  ad  þar  hafi  til  komid.  Og  oUum  audrum  osvar- 
ligum  ospecktum  sem  Jon  hefur  fyrir  ordit  af  pietre  og 
hanz  naungum  huar  sem  helldst  þat  hefur  skied.  ogjhueriu 
þat  hefur  ordit  og  Jon  kann  med  saunno  ath  biuijsa.  Suo 
og  lofadi  adur  greindur  Jon  j  sama  handabandi  ad  leggia 
sig  vndir  dom  þan  sem  greindur  valldzmadur  þar  yfer  nefn- 
er  j  sama  stad.  dag  og  tijma  vid  pietur  vm  allar  þær  a- 
kiærur  sem  pietur  kann  þar  med  laugum  til  Jons  ad  tala. 
vegna  sijnz  faudurz  og  sinna  annara  fyrri  naunga  huar 
sem  helldst  þat  hefur  til  komit.  og  pietur  giefur  eda  giefit 
hefur  sakir  ool  med  riettu.  Sierliga  ad  tilnefndum  jordunum 
vijdudalz  Tungo  og  audunarstaudum  (og)  ollum  audrum 
peningum  epter  hustru  Solueigu  þorleifzdottur  sem  Jon  hefer 
og  helldur  ad  kaupi  eda  giof  enn  pietur  Reiknar  sijna  erfd 
og  eign  nu  vera^)  og  verit  hafa  efter  fyrsagda  Solueigu. 
lofudu  þessir  fýrgreindir  menn  j  fyrsaugdu  handabande  ad 
hafa  þetta  og  hallda  firir  obrigdiligan  laugsamdan  dom.  er 
hier  a  fielle  j  saugdum  deigi  og  domi  af  Einari  vt  nefndum 
vm  alldur  og  æfi  obrigdiliga  vm  þesse  greind  odul.  Eignir. 
aura  og  allan  annan  ologligan  aaskilnat.  eigi  sijdur  ath 
hallda  og  wt  at  giallda  huad  af  huerium  dæmdist.  huerium 
sem  segdist  eptir  laugum.  Slijku  skilordi  lofadi  Pietur  firir 
menn   sijna   sem   verid  haufdu  j  greindre  heimsockn.    Enn 

*)  verit,  hdr. 


^20  FINNSTAÐABRÉF.  1496. 

huor  sem  þessara  fyRgreindra  manna  Jons  og  Pieturs  eigi 
kemur  eda  ath  koma  lætur  sinn  laugligaii  vmbodzman  j 
fyrskrifadaii  tijma.  dag  og  stad  til  Sueinzstada  aem  fyr 
skiluR.  þa  skiUdi  ad  jafnfullu  og  logligur  domur  vera  sem 
ad  bader  hefdi  heyrt  hann  og  verid  vid. 

Og  til  audsyningar  og  sannz  vitnisburdar  hier  vm.  þa 
settum  vier  adur  nefnder  menn  vor  Jncigle  firirþetta  laga- 
domz  vndirlax  bref.  er  giort  var  aa  mardarnupi  sunnodag- 
inn  næstaii  eptir  Paalzmesso  vm  veturinn  are  sijdar  enn 
»duB  gneineB. 


358.  34.  Decembor  1496.  á  Eiðum. 

SiGEíÐR  Bárðardóttir  selr  Margrétu  Bárðardóttur  fimm  hundr- 
ruð  upp  í  jörðina  Finnstaði  1  Eiðaþinghá  fyrir  sjö  hundruð 
i  fuUvirðis  peningum. 

AM.  Apogr.  4295  „Ex  originali  Pétors  Asmnndzsonar  a  KetilsBtodnm. 
accuraté"  (AM.). 

Þat  giore  ec  þoruardur  biarnason  ok  sygurdur  siguardz- 
son  godum  monnum  kunnegtt  med  þessu  ockru  opnu  brefe 
at  þar  uorum  uid  j  hia  saum  ok  heyrdum  a  ord  oc  handa- 
band  þeirra  kuenna  er  suo  heita  margretar  bardardottur 
enn  af  annare  alfu  sigridar  bardardottur  at  suo  firir  skildu 
at  adurgreind  sigridur  sellde  fyrgreindre  margretu  bardar- 
dottur  fimm  hundrutt  vpp  j  iordena  finnstade  er  henne 
hafde  til  erfda  falled  eptter  steinunne  heitna  arnadottur 
modur  sina  til  æfenlegrar  eignar  ok  frials  for^des  med  oU- 
um  þeim  gognum  ok  gædum  sem  adurgreindum  fimm  hund- 
rata  partte  fylger  ok  fyllgtt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok  hun 
uard  fremstt  eigande  at.  enn  hier  j  mot  gaf  þrattnefnnd 
margret  tittnefndri  sigride  sio  hundrutt  j  auUum  fuUuirdes 
peningum.  suo  ok  samþykte  oddur  anndresson  er  þa  uar 
hennar  suaramadur  þetta  þeira  kaup  lauglegtt  uera  suo 
framarlega   sem  hann  matte  þat  fremst  med  laugum  giora. 


Í49é.  ÁSHILDARMÝRARSAMÞÝKf .  SÍl 

suo  ok  skyllde  optt  nefndd  sigridur   suara   lagaripttingu   a 
titt  nefndum  partte.  enn  margret  hallda  til  laga. 

Ok  til  sannennda  hier  um  settum  vit  fyr  nefnnder 
menn  ockur  innsigle  fyrir  adur  greintt  iardar  kaups  bref 
er  giortt  uar  a  eidum  [j]  utmanasueit  aífannga  dagen  firir 
iol  arum  eptter  guds  burd  þusund.  fiogur  hunndrut  niutiger 
ok  uj  ar. 


359.  1496. 

Beéf  lögréttumanna  og  bænda  í  Árnessþingi  til  alþingis 
um  endurnýjun  á  gamla  sáttmála  og  Árnesingaskrá  hinni 
fornu  (DI,  II,  Nr.  189)  til  þess  'að  verja  réttindi  alþýðu  í 
Árnessþingi    og    almenn    landsréttindi    (ÁsMldarmýrarsam- 

ÍBfél.  Kh.  309.  8vp.  bl.  83l>— 85  (Öxnafellsbók)  með  hendi  Ara 
Magnússonar  i  Ögri  c.  1620  (=a).  —  Landsbókasafn  65.  4to.  II,  129 
með  hendi  Jóns  dans  Magnússonar  c.  1640  (=^).  Er  skjal  þetta  þar 
ártalslaust  og  kallað  „Samþykt  Árnesinga".  Ártal  þessarar  skrár  1496, 
eins  og  Btendr  i  a,  mun  þó  ugglauBt,  og  styðst  ennframar  við  það,  að 
i  kveri  einu,  sem  stafar  frá  Jóni  lögmanni  Jónssyni  (AM.  58.  8x?.)  stendr 
„Anno  1496  Gieck  Árnesingaskra" ,  og  getr  þar  ekki  verið  átt  við  aðra 
skrá  en  þá,  sem  hér  er  prentuð.  —  Prentuð  áðr  i  Safni  til  sögu  íslands 
II,  187—189. 

Hier  hefst  arnnesinga  skraa  sem  giord  uaR  anno  1496. 

Avllum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
sendum  vier  laugriettumenn  landbwar^)  og  allur  almugie  j 
Arnese  [hirdstiorum  laugmðnnum^)  og  laugriettumonnum  aa 
alþingi  Quediu  Guds  og  wora. 

witanligt  skal  ydur  wera  at  vier  hofum  sied  og  yfir- 
lesit  þann  sattmaala  og  samþycktt  sem  gior  uar  aa  miUum 
haakonar  kongs  [hins  koronada^)  og  Almugans  a  Jslandi 
[sem  hann  wottan  og  hier  eptir  skrifat  stendur. 

J  Nafne  faudurs  og  sonar  o^  anda  heilags. 

*)  landsbúar,  b.  *)  frá  [  þannig  b;  hirdstiorar  og  laugmenn,  a,  *) 
fr&  [  sieppir  b, 

Dipl.  Isl.  Vn.  B.  31 


láé  ÁSHILDARMÝRAESAMÞÝKÍ?.  1490. 

Var  þetta  jatat  og  samþycktt  af  aullum  almuga  a  Js- 
landi^)  aa  alþiingi  med  loofataki  at  vier  biodum  Hakonj 
Kongi  hinum  koronada  vora  þionustu  undÍR  þaa  grein  lag- 
anna  er  samþycktt  uar  aa  millum  kongdomsins  og  þegnana 
er  landit  biggia. 

er  su  hin  fyrsta  grein  at  uier  vilium  giallda  kongi 
gkatt  og  þingfararkaup  sem  laugbok  wottas  og  alla  þegn- 
skiUdu  suo  framt  sem  halldit  or  vid  oas  þad  moti  var  jaat- 
ad  skattinum. 

J  firstu:  [at  utanstefnur^)  vilium  vier  onguar  hafa  vtan 
þeir  menn  sem  dæmdir  verda  af  vorum  monnum  a  þingi^) 
burtt  af  landinu. 

Jtem  ad  jslenskir  sieu*)  logmenn  og  sislumenn  hier  j 
landinu  [af  þeirra  ættum^) .  sem  godordin  haf a  [uppgefid**) 
at  fornu. 

Jtem  ad  vi  hafskip  gangi  aa  hvoriu  arj  til  landsins 
forfallalaust  [med  landsins  naudsiniar'). 

Erfdir  skulu  vp  gefast  fyrir  jslenskum  monnum  j  nor- 
igi  huorsu  leingi  sem  stadit  hafa  þegar  rettur  erfingi  kem- 
ur  til  edur  þeirra  vmbodzmenn^). 

Landaurar')  skulu  og  up  gefast. 

Jtem  skulu  jslenskir  menn  slikan  rett  hafa  j  norigi 
sem  þeir  hafua  bestan  haftt. 

Jtem  ad  Kongur  lati  oss  na  fridi  og  jslenskum  logum 
eptir  þui  sem  logbok  vottar  og  hann  hefur  bodit  j  sinum 
brefum  sem  Gud  gefur  honum  framast  uit  til. 

Jtem  jarl  vilium  vier  hafa  yfir  oss  a  medan  hann 
helldur  trunad  uid  ydur  en  frid  vid  oss. 

hallda  skulum  vier  og  vorir  arfar  allan  trunat  uid  yd- 
ur  medan  þier  halldit  trunad  uid  oss  og  ydrir  arfar  og 
þessar  sattargiordir.  En  lausir  ef  rofit  verdur  af  yduari 
hendi  ad  bestu  manna  yfirsin. 

Nu  fyrir  þessa  grein  ad  oss  þikir  þessi  sattmali  ei  so 
halldinn^^)  vera  sem  jatad  var  fyrir  sakir  lagaleise  ofsokn- 

*)  frá  [  vantar  í  b.  •)  frá  [  vantar  í  a.  •)  alþingi  b.  *)  þeir, 
bætir  við  b.  ^)  írá  [  sleppir  b.  «)  frá  [  þannig  b;  utgefid  a.  ')  frá  [ 
Bl.  b.  ^)  nmbodsmadar,  b.  ^)  leiðrétt;  a  og  b  hafa:  laugaurar.  ^^)  leið- 
rétt  eptir  b-,  halldiit  a. 


Í49é.  ÁSHILÖARMÍRARSAMÞÝKT.  32S 

ar  og  gridrofa.  oraðguligar  areidir  og  nogligra  fiaruptektta 
og  manna  sem  nu  giortt  hefur  verid  vm  tijma  j  firr  greindri 
sislu  Arnesi  og  hier  firir  logdum  vier  greindir  arnesingar 
almennjliga  samkuomu  [aa  Ashilldarmyri^)  a  skeidum  eptir 
gomlura  landsins  vana.  þui  viliura  vier  raed  onguo  raoti 
þessar  oveniur  leingur  þola  hafa  nie  vudir  ganga. 

Jtem  samtokura  vier  ad  hafa  onguan  lienzmann  vtan 
jslenskan  yfir  greindu  takmarki  Arnesi  og  rijda  ei  fiol- 
raennari  enn  uid  firata  raann.  þui  viliura  vier  giarna  styrkia 
hann  med  log  ok  riett  kongdorasins  vegna  þann  sem  þad 
raa  raed  logura  hafa.  og  landsins  rietti  uiU  filgia.  Eii  ef 
sysluraadur^)  hefur  greinda  sislu  Arnes  þaa  rijdi  ecki  fiol- 
mennarj  en  vid  [tiunda  mann*^)  sera  bok  vottar. 

Jtera  samtokura  vier  ad  eingin  raadur  j  sogdu  takmarki 
take  sier  husbonda  vtan  sueitar.  þo  þeir  buj  aa  annara 
manna  jordura. 

Jtera  ef  nockur*)  upsteitur  biriast  j  vorrj  sueit  Arnesi 
af  vtan  sueitar  raonnura  (raed)  nockurn  oriett  huortt  sem 
giortt  er  uid  vngum  edur  gomlum  rijkum  edur  fatækum  þa 
skulu  allir  skulldir  eptir  ad  fara^  (þeim)  er  vanhlut  giordu 
og  eigi  firri  uid  han  skiliast  en  sa  hefur  fuUa  sæmd  sem 
firir  vanuirdingu  vard.  Kann  so  til  ad  bera  ad  hefndin 
verdi  meirj  j  eptirforinne  eii  tilverknadurinn  þa  skulu  allir 
skattbændur  jafn  raiklu  bitala.  Eii  þeir  sera  rainna  eiga 
gialldi  sera  hreppstiorar  giora  rad  firir. 

Jtera  skulu  ij  raenn  vera  til  kiornir  j  hrep  huorium  ad 
skoda  og  firir  at  sia  at  þessi  vor  skipan  og  samþicki  sie 
halldinn  og  ef  til  alþingis  þarf  ad  rijda  sueitarinnar  vegna 
þa  skal  huor  skatt  bondj  giallda  viij  alnir  j  þingtoll.  Eii 
þeir  iiij  alnir  sem  minna  eiga  þeira  kost  skulu  hallda. 

Jtera  viliura  vier  (ei)  hier  hafa  jnnan  hieradz  þann  er 
ei  fylgir  vorura  samtðkura.  Skulura  vier  eiga  sarakuomu 
vora  a  AsiUdarmyri  aa  Bartolomeus  raesso  dag  a  haustid. 
Enn  j  annan  ti]raa  a  vorid  fostudagin  þa  raanudur  er  af 
sumri  og  koma  þar  allir  forfallálaust. 

^)  frá  [  þannig  6;  aa  Billdarmyri,  a.  ^)  sjálfur,  b.  v.  b.  *)  frá  [ 
X  menn,  b.    *)  nokkrar,  b.    ^)  leiðrétt;  fare,  a. 

21* 


Sá4  KRÍSlYÍt,  Í49é. 

Ed  hnor  sem  eitt  af  þessum  samtokum  ryfur  og  adur 
hefur  vndir  geingid  sekur  iij  morkum  og  taki  jnnan  hrepz 
menn  til  jafnadar. 

og  til  sanninda  og  fuUrar  samþiktar  hier  vm  setti 

Halldor  Briniolfsson. 

Pall  Teitson.  Olafur  Þorbiarnarson. 

Pietur  Sueinson.  Guondur  Einarzon. 

Gisli  Valldason.  Ari  Narfuason.  logriettumenn. 

Jon  Arnason.  Sigurdur  Eigilson. 

Einar  Hallzon.  Þorualdur  Jonsson. 

Þordur  Siguatsson.  bændur  j  amesi 
sin  jncigli  med   fyrrnefndra   logrettumanna  jnciglum   fyrir 
þetta  samþiktar  bref  med    almugans    samþicki    leikra    og 
lærdra.  med  jayrdi  og  handabandi.    Er  skrifat  var  et  cet. 


360.  1496. 

Máldagi  Krýsivíkrkirkju. 

JSig.  143.  4to.  bls.  363  á  pappír,  skr.  c.  1600  (Garðabók). 

Krýsevijk. 
Anno  domini  CD.    cd.   xc.  vj.  nefnde    biskup    Stephan 
menn  til  ad  meta  kirckiuna  oc    stadinn    j    krijsuvijk    og 
virttist  þeim  kirckiann  xc.  og  stadinn  allann  med   hialeigu- 
hiisum  jnnan  garda  giordu  þeir  fyrer  xvc. 


361.  [fyrír  1497]. 

Skrá  um  landamerki  Laugarvatns  og  Snorrastaða   í   Laug- 
ardal  í  Árnessþingi. 

AM.  288.  4to.  bl.  40b  (Bessastaðabók),  skr.  c.  1570.  —  Afflkript  frá 
1696  er  í  JSig.  143.  4to.  bls.  56—57.  og  önnur  meðal  Apogr.  AM.  1811; 
báðar  gerðar  eptir  BessaBtaðabók. 


1497.  LAUGARVATN  OG  SNORRASTAÐIR.  325 

landa  merki  aa  milli  laugarvatz  og  snorrastada. 
Þessi  ero  landa  merki  j  mille  lavgar  vatz  og  anorastada. 

vr  hellinvm  ofan  vpp  j  brvninne  og  sionhending  ofan  j 
rvnnin  firir  avstan  hrístanga  þar  sem  lýr(i)tarner  liggia  vnd- 
er.  og  sionhending  yfer  j  þvfvna  er  stendur  hía  divpaa. 
Enn  miUe  eyvindar  tvngv  skilvr  ain  og  nedann  vnder  got- 
vrnar  firir  vtann  aana  er  ridit  er  vt  aa  vollvna.  og  fra  hnvk- 
vm  og  vt  til  blondv  og  svo  yfer  vnder  goturnar  er  ridit 
er  vr  skalhollti.  og  vt  epter  heidinne  sem  goturnar  liggia. 
og  vp  j  stelpv  steins  helli  og  nordvr  j  sanndgýgi  og  þad- 
ann  nord^rr  j  hrafna  biorg.  Af  henti  oddvr  brandzson 
lavgar  vatnn  med  þessvm  tilsogdvm  landamerkivm  brodur 
ormi  jonssyne^)  conventubrodur  j  videý  vegna  klavstvrzins 
j  videy. 

Kidv  aa  fir  sogd  landa  merki  gvdmvndvr  magnvsson. 
gestvr  andreosson  og  hafdi  gestur  þa  verid  xxiij  vetvr  aa 
lavgar  vatnni. 


362.  2.  Febrúar  1497.  [á  Hðskaldsstððum]. 

Kaupmálabeéf  Jóns   Sigmundssonar   og   Bjargar   Þorvalds- 
dóttur. 

Éptir  Morðbréfabæklingi  GuðbrandB  biskaps  hinum  fyrsta  (Apologia) 
Hólum  1592  og  Reykjavík  1902,  bla.  29—31,  eptir  afbötunarskrá  J6ns 
Sigmundssonar  (Nr.  6)  írá  1506.  —  AM.  Apogr.  3961. 

Jn  Nomine  Domini  Amen. 

Lystest^)  og  stadfestist  sofelldur  Kaupmale  a  mille 
þeirra  Jons  Sigmundzsonar  og  Biargar  Þorualdsdotter.  Ad 
Jon  Sigmundzson  hafde  til  Kaups  vid  greinda  Biðrgu  Hund- 
rad  hundrada.  Ixxx  hundrada  i  Jordum.  og  þar  til  xl.  hundrud  i 
ðllum  þarfligum  Peningum.  Þar  a  mote  reiknadi  Jon  prest- 
ur  Þorualldzson  til  Kaups  vid  Jon  Sigmundsson.  Biðrgu 
Þoruallzdottur  Systur  sinne.      Hundrad    hundrada.    i    suo 

0  „vixit  is  1497«  (AM.)    2)  auglystist  3961. 


326  KAUPMÁLABRÉP.  1497. 

felldum  PenÍDgum  sem  hier  greiner  Jðrden  StriuguriLanga- 
dal.  og  Refstader  i  Laxardal.  og  Bessastader  i  Sæmundar- 
hlijd  i  Skaga  Firde.  allar  saman  þriar^)  Jarder  fyrer  Ixxx 
hundrud  og  þar  til  xl.  hundrud  i  ðllum  þaríiigum  Peningum 
med  þeim  xx.  hundrudum.  er  fyr  nefndur  sera  Jon  Þor- 
ualldsson  gaf  Biðrgu  Systur  sinne.  til  Kaups  vid  Jon  [Sig- 
mundzson^).  og  lofade  ad  suara  Lagaryptingum  a  ðllum 
þeim  Peningum  er  hann  talde  Biðrgu  til  kaups  vid  Jon. 
Og  wr  þui  Hundrad  hundrada.  sem  ad  Jon  hafdi  til  kaups 
vid  Biorgu.  þa  gaf  Jon  henne  [Fiordung  i  Lðggiafer.  vr 
greindu  hundradi  hundrada^).  For  þessi  Giorningur  fram 
greindra  Manna  i  mille  a  Þingeyrum  i  Vatsdal.  mðrgum 
godum  mðnnum  nærverundum.  Og  þar  med  lyst  i  heilagri 
Kyrkiu.  af  Soknar  Prestum.  epter  þui  sem  Kristcn  Eiettur 
vtuijsar.  fyrer  ðllum  mðnnum  openberliga  aheyrundum.  adur 
en  Hionaband  fullgiðrdest  greindra  Manna  [i  mille*).  Og 
openberliga  [epter  spurt^)  af  [Kyrkiunnar  Formonnum,  og 
sierliga^)  sera  Jone  Þorualldssyne.  Officialis  Hola  Kyrkiu.  er 
sagda  Konu  Biðrgu  gipte.  Enn  aller  menn  þar  saman 
komner.  sðgdu  nei  til.  ad  þeir  visse  nockra^)  Meinbuge  ad- 
ur  greindra  manna  [i  miUe*)  Jons  og  Biargar.  Var  Sug- 
urdur  Juarsson  Forsagnar  Vottur.  fyrer  ðllum  þessum  Giðrn- 
-inge  adur  nefndra  Manna  [i  mille^).  Jons  og  Biargar.  Voru 
þesser  Kaupvottar  med  Forsagnarvitne  Sugurdar.  JonFusa- 
son.  Sueinn  Þorfinnsson^).  Besse  Arason.  Þoruardur  Þor- 
steÍDsson.  Þoiuardur')  Oddsson.  Hallgrijmur  Skulason.  Berg- 
ur  Jðrundzson.  Gudmundur  Kodranzaon.  Arne  Hermundzson*). 
Jon  Þrandarson.  huerier  greinder  Menn.  setta  til  Sanninda 
stadfestu  og  meire  Audsyningar  vm  þennan  Giðrning  sijn 
Jnsigle  fyrer  þetta  Kaupmala  Brief.  er  giðrt  var  i  sama 
Stad.  a  Mariumessu  vm  Veturenn  epter  Jol.  ad*)  Kyndel- 
messu.  Arum  epter  Guds  burd  CD.  CD.  XC  og  vij.  aar. 


1)  sl.  3961.  ^)  [sl.  3961.  »)  [xxxc  i  lauaafie  og  onnur  xxxc  i  til- 
gjöf  ur  audrum  peningum.  var  hier  tiUkilid  Jarder  og  lausafie  3961.  *) 
[á  miUum  3961.  *)  neina  3961.  «)  Torfason  3961.  ')  Þorvaliaur  3961. 
8)  Geirmundsson  3961.    »)  a  3961. 


1497.  KAUPMÁLABRÉP.  327 

868.  5.  Febrúar  1497.         áÞingeyrum. 

KaupmIlabréf  Jóns   SigmuDdssonar   og  Bjargar     Þovalds- 
dóttur  (með  öðrum  hætti  en  1  fyrra  bréfi). 

AM.  Apogr.  3873,  eptir  framritinu  „accurate  collatum.  9  Jnnsigle 
haía  fyrrum  fyrer  brefenu  Tered.  Nu  er  eige  epter,  nema  Sigurdar 
Jvarssonar,  sem  er  þad  annad  i  rödinne,  og  þad  hid  sidargta,  sem  syn- 
est  ad  vera  Jons  Þiodolíssonar"  (AM.  eptir  Páli  Hákonarsyni) .  í  af- 
bötunarskrá  Jöns  SigmuDdssonar  er  bréf  þetta  alt  öðrnvisi  eu  hér  og 
dagsett  2  dögura  fyrri(=Nr. 


Jn  nomine^)  domini  amen 

lýstiz  og  stadfestizt  suo  felldur  kaupmali  aa  mille  jons 
sigmundzsonar  og  biargar  þorualldzdottur  aa  þingeyrum  j 
watzdal  aa  sunnodagin  næstan  epter  mariumessu*)  wm  vet- 
urin  epter  joP)  morgum  godum  monnum  næruerondam  opp- 
inberliga  at  jon  sigmundzson  hafdi  til  kaups  uid  biorgu  c 
hundrata  attatiger  j  iordum  og  xl  tiger  c  j  lausafe.  og  þarf- 
ligum  peningum.  hier  aa  moti  taldi  jon  prestur  þorualldzson*) 
biorgu  systur  sine  til  kaups  vid  greindan  jon  j  suo  ordnum 
peningum  attatiger  hundrata  j  iordum  og  þar  til  fiorer  tig- 
er  c  j  ollum  fridum  peningum  og  ofridum  þarfligum  med 
þeim  xi9  er  greindur  sijra  jon  gaf  systur  sinne  biorgu. 
hier  med  feck'^)  sira  jon  j  borgan  wid  jon  sigmundz- 
son  wm  þetta  greint  hundrat  hundrata  er  biorg  skylldi  eigda. 
í^ier  wr  greindu  hundrat  hundrata  er  jon  sigmundzson 
hafdi  til  kæps  vid  biorgu.  þa  gaf  hann  henne  fiordung  j  log- 
giafer  wr  greindo  c  hundrata. 

woru  þesser  wottar  vid  greind  kaup  adr  en  hionaband 
fullgiordizt  sagdra  manna  j  millum  jons  og  biargar.  war 
þar  j  fyrstu 

jon  fusason. 

sygrdr  jwarson. 

sueinn  þorfinson. 

þorwardr  þorsteinsson. 

^)  nomini  3873 ;  ^)  þ.  e.  Kyndilmessa,  þvi  að  það  mun  ekki  vera 
desponsatio  Mariæ  23.  Janúar.  »)  þ.  e.  5.  Febr.  *)  son,  hefir  vantað 
í  frumritið;  ^)  feck,  stendr  i  hdr.;  rétt;  geck. 


KAUPMÁLABRÉF.  1497. 

hallgriinnr  skulason. 

bergnr  iorundzson. 

bessi  araason. 
huerer  at  uissu  sau  og  heyrdu  med  aquednum  tima  at  þessi 
nad  skyldu  takaz  at  leýfdu  logmale  og  tilheyriligum  tíma 
og  hoUdnum  skildogum  ok^)  wier  fyrgreinder  men  heyrd- 
um  sira  jon  þorualldzson  huer  ed  þaa  war  officialis  heilagrar 
holakirkiu  ok  giptingarmadur  greindrar  biargar  opt  lysa 
oppinberliga  ok  beiddi  ok  tilskylldati  wpp  aa  lagana  wegna 
ef  nokkurer  wæri  þeir  þar  jnnan  stofu  edr  stadar  at  nock- 
ura  meiiibugi  at  skulldugleika  eda  sifskap  wissu^)  greindra 
manna  a  millum  jons  ok  biargar  vissu*)  svo  at  þessi  rad 
mætti  eigi  takaz  med  loguin  en  aller  þar  samankomner  men 
sagdu  nei  til  at  þeir  uissi  nein  mein  aa  med  greindum  monn- 
um.  vissum  wer  ok  fyrer  full  sanindi  at  þessuni  greindum 
hiuskapar  kaupum  war  lyst  iij  sunodaga  samfleýtt  at  jon  villdi 
fa  biargar  sier  til  eiginkonu.  war  þessum  kaupum  lyst  j  hei- 
lagri  (kirkiu)  suo  wer  uissum  ok  gatu  aunguer  neiniia  mein- 
buga  ok  at  wmlidnum  lysingum  at  tilsettum  tima  þa  war 
þessi  maldagi  ok  skildagar  fram  sagder  aa  hoskolldzstoduffi 
aa  skagastrond  oppinberliga  j  fiolmenne.  war  þar  þaa  enn  opin- 
berliga  epter  Ijst  af  fyrgreindura  officialis  sira  joiie  ef  nock- 
urer  menn  wæri  þeir  þar  jnan  stofu  eda  stadar  ath  nockura 
meinbugi  uenzl  edr  skulldugleicka  uissu  aa  fyrgreindra  mana 
aa  millum  ]ons  ok  biargar  en  aller  þar  samankomner  men 
sogdu  þuert  nei  til  at  þeir  uissu  eigi  ne  uitat  hefdi  nein 
skulldugleika  aa  greindra  mana  aa  millum  jons  ok  biargar. 
war  þessi  lysing  greindra  mana  aa  mille  eii  sidazta  j  hei- 
lagri  kirkiu  ollum  monnum  aa  heyronndum.  Og^)  hier  ept- 
er  med  jayrdi  biargar  ok  samþycki  greinz  officialis  sira 
jons  sem  war  giftingarmadur  sagdrar  biargar  þa  tok  jon 
hond  henar  ok  festi  hana  sier  til  logligrar  eiginkonu  epter 
oUum  þeim  laga  ordum.  sem  kristÍDrettur  vttvisar  ok  log- 
ligri  festing  tilheyrer  þessum  íestingarwottum  í^ærwerond- 
um 

')  Svo  hér;  skammBtafað  (2;)  annarsstaðar.  ^)  þannig.  ^)  þannig  hér. 


1497.  KAUPMÁLABRÉP.  329 

sygurdi  dadasyne. 

jone  fusasyne. 

sygurdi  juarsyne. 

sueine  þoríinzsyne. 

bessa  araasyne. 

bergi  jorundzsyne. 

jone  þorarinssyni. 

þoruardi  þorsteinssyni. 

jone  þiodolfssyne. 
ok  fleirum  monnum  odrum  huerer  sin  jncigli  settu(!)  fyrer 
þetta  kaup  med  lagalysijng  ok  festingarbref  settu(l)  til  san- 
inda  uitnisburdar  hier  wm  huert  er  giort  war  aa  hoskollz- 
stodum  aa  skagastrond  aa  manudagin  næstan  fyrer  [ix 
uickna^)  fostu  aa  sama  ari  ok  fyr  seiger.  þa  er  lidit  war 
fraa  hingatburd  vors  herraa  jehsu  Christi  CD  iiii  c  ix  tiger  ok 
vij  aB. 


364.  [c.  5.  Febrúar]  1497.        á  Þln^eyrum. 

JóN  officialis  Þorvaldsson  lýsir  því,  að  hann  hafi  gipt  Jón 
Sigmundsson  og  Björgu  Þorvaldsdóttur,  og  að  eingir  sé 
meinbugir  á  méð  þeim. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  12,  frumritið  &  skinni  og  hangir  innBiglið  fyrir. 
Bréfíð  er  nppskafningr;  mun  þó  öfalsað;  skriptarlagið  samsvarar  tím- 
anum. 

bref  abota  jons  ad  jon  sigmundzson  mætte  eiga 
BÍQrgu  Anno  1497.^) 
Þoath  giori  ek  jon  prestr  þorualldzson  officialis  heilagr- 
ar  holakirkiu  godum  monnum  viturligt  med  þessu  mino 
oppnu  brefi  ath  ek  kenunz  at  ek  hefi  gipt  þau  til  saman. 
jon  sigmundzson  og  biorgu  þorualldzdottur  systur  mina  med 
samþycki    faudr   hennar   og  modr   og    hennar  vilia  sialfrar 


^)  [avo;   ætti   að   vera:    vij    vikna;    hitt  yæri  16.  eða  23.  Jan.    ^) 
Aptan  &  bréfinu  með  hendi  Ara  Magnússonar  i  Ögri. 


330  FJÁRMÁL.  1497. 

og^)  epter  heilagrar  kirkiv  logmali  sem  kristinrettur  vttvia- 
ar  og  logbock.  Lyst  j  heílagri  kirkiu  iij  sunnudaga  fyrr 
enn  festingar  foru  fram  greindra  manna  aa  millum  og  fund- 
uz  aunguer  meinbuger  aa  med  greindum  personum  joni  og 
biorgu  huorcki  mægder  ne  frændsemi  og  aunguar  ueit  eg 
greindur  sira  jon  huorki  vera  ne  verid  hafa. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  ek  offic(i)alatus  jncigle 
fyrer  þetta  bref  giort  aa  þingeyrum  j  vazdal  j  niu*)  vikna 
fostu   vm   veturin   aanno  domini  m  cd  nonagesimo  septimo. 


365.  7.  Febrúar  1497.    á  Skarði  í  Langadal. 

Ingvilde  Jónsdóttir  fær  Haldóru  Jónsdóttur  til  fullrar  eignar 
þá  peninga,  er  henni  höfðu  til  erfða  fallið  eptir  Jón  Jónsson 
bróður  sinn,  og  hafði  hún  fyrir  laungu  uppetið  þessar  álnir 
hjá  Haldóru. 

AM.  Faec.  XXXIII,  14,    frumritið  &  Bkinni.     Öli  innsiglin  eru  dott- 
in  frá.  —  Apogr.  2169. 

Þat  giorum  veríuar  brandson.  amunde  ormsson.  biarne 
biornsson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu 
brefe  þa  lidit  var  fra  guds  burd  þvsundrad.  c.  c.  c.  c.  niu- 
tiger  ok  sio  ar  manvdagin  fyrir  skolastiku  virginis  a  skardi 
i  langadal  vorum  ver  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok 
handaband  þessara  manna  halldoru  ionsdottur  ok  ingvoldar 
ionsdottur  at  svo  fyrir  skildu  at  fyr  nefnd  inguoldur  fekk 
til  fullrar  eignar  med  handabande  adur  nefndri  halldoru 
alla  þa  peninga  er  henne  hofdu  til  erfda  fallet  epter  ion 
heiten  jonsson  skilgetten  brodr  sinn.  suo  ok  heyrdu  vær 
opt  nefnda  inguollde  ]ysa  þui  ad  hun  hefdi  þessar  alnar 
fyrir  laungu  vp  etet  hia  adr  nefndri  halldoru.  Suo  saum 
væ.r  ok  heýrdum  fyrr  nefnder  menn  j  sama  stad  ok  dag  ad 
halldora  ionsdotter  fek  til  fullrar  eignar  med  handabandi 
ione  þorarinssyne   þessa   peninga  enu  somu  sem  optt  nefnd 

^)  þannig.    ')  Brétaskrá  Grunnavikr-Jóns  ies:   niu,  sem  mun  rétt  vera 
(Sbr._Nr.  362).   Mætti  þó  lesa:  vij. 


1497.  PRÓFENTUBRÉP.  331 

inguolldr  hafde  henne  adr  feingit  til  fullrar  eignar  med 
handabande.  Ok  til  sanenda  hief  vm  settvm  vær  fyr  nefnd- 
er  men  vor  insigle  fyrir  þetta  bref  er  giort  var  i  sama 
stad  ok  sem  fyr  seier.^) 


366.  7.  Febrilar  1497.  á  Helgafelli. 

Própentubeéf  Ingvildar  Helgadóttur  við  klaustrið  á  Helga- 
felli,  þar  sem  hún  gefr  með  sér  alla  jörðina  Miðjanes  á 
Reykjanesi,  en  klaustrið  skal  gjalda  henni  tólf  kúgildi  fyr- 
ir  tólf  hundruð  1  jörðunni. 

Eptir  skjalabók  Landsskjalasafnsins  94.  4.to.  með  hendi  Jóns  lög- 
manns  Sigurðasonar  c.  1600.  Er  ártal  bréfsins  þar  misritað  1467,  sem 
ekki  fær  staðizt,  þvi  að  þá  er  lugvildr  Helgadöttir  ekki  gömul  og  að 
samvistum  með  Þorleifi  hirðstjóra  Björnssyni;  þá  er  og  Haldór  ekki  enn 
orðinn  ábóti  á  Helgafelli,  og  varð  það  ekki  fyrri  en  1480.  Hið  rétta 
ártal  bréfsins  mun  án  efa  vera  1497,  sem  ateadr  i  ágripi  örstuttu  af 
bréfinu  i  AM.  252.  4to  bls.  44;  AM.  430.  4to  bls.  3—4  og  í  Landsbóka- 
safni  108.  4to  bla.  142,  sem  þ5  hefir  ártalið  1487  að  orðamun,  og  gæti 
það  að  VÍ8U  líka  staðizt,  því  að  Þorleifr  Björnsson  var  þá  dáinn,  og 
hefir  látizt  1486.  Eldra  en  1484  getr  bréfið  ekki  verið,  því  að  þá  fær 
Þorleifr  Ingvildi  23.  August  Miðjanes,  og  átti  hún  það  ekki  fyrri. 

Profentu  Brieíf  somu  Jngvelldar.^) 
Jn  fiomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaupbref  þeirra  Herra  Halldorz  abota  a 
Helgafelle  med  samþycke  allra  conventtubrædra  greindz 
klausturz  og  Jnguelldar  Helgadottur.  ad  nefnd  Jnguelldur 
gaf  greindv  klaustri  j  profenttu  med  sicr  jordina  alla  midia- 
nes  d  Reykianese  j  Stadar  kirkiusokn  med  ollum  þeim 
gognum  og  giædum  sem  greindre  jordu  fylger  og  fylgtt 
hefur  ád  fornu  og  nyiu  og  hun  vard  fremst  eigándi  ad. 
med  þeim  skilmala  ad  Abotinn  skal  Iwka  henne  xij  kugiUde 
fyrir  xijc  j  greindre  jordu.  og  klaustrid  skal  eignast  jord- 
ina  æíinliga  vpp  hiedan.  Hier  j  mot  skilur  fyrnefnd  Jng- 
uelldur  sier  æfinligan  kost  af  klaustrinu  þuilijkan  sem  bestu 

')  Svo.    2)  l  undan  er  bréf  frá  23.  Aug.  1484. 


332  PROPENTUBRÉF.  1497. 

menn  hafa.  a  stadnum  næst  abotanum  og  brædrunum  j  þeim 
kosti  sem  hun  ma  vel  vid  hialpast.  og  xx  vod.  og  iij  stikur 
lierepttz  med  ij  breitt  liereptt  a  huorium  xij  manudum.  hun 
skal  og  mega  frialsliga  giora  sier  hws  a  sialfz  sinnar  kostn- 
ad.  og  hafa  sæng  og  kistu  thil  stadarins.  og  skal  klaustrid 
eignast  hwsid.  kistuna  og  sængina.  epter  hennar  dag.  hun 
skal  og  hafa  skiædi  sem  henne  þarfnast  af  klaustrino.  hun 
skal  og  hafa  þionustumann  huortt  sem  hun  vill  helldur  hafa 
kallmann  edur  konu.  a  sialfrar  sinnar  kost.  og  skal  hann 
hafa  frialsliga  af  stadnum  hwsRum  og  Elldivid.  sem  hann 
þarfnast  og  so  skal  hun  lata  brugga  sier  ol  a  stadarinz 
kostnad  ef  hun  hefur  mallt  til.  enn  ef  hun  situr  ecki  j  pro- 
fenttunni  med  jafnade.  vpp  a  næstu  iiij  cLr  eda  v.  þa  skal 
madur  hennar  vera  a  stadarins  kost.  sem  tala  Rennur  til  j 
þessi  fimm  cír.  enn  ecki  leingur.  skal  hun  hafa  sængj  jnra 
profentuskala.  Lofade  fyrnefnd  Jnguelldur  ad  suara  laga- 
ripttingum  a  greindre  jordu  Midianesi.  enn  klaustursinz  vm- 
bodzmenn  halldi  thil  laga.  skal  hun  koma  a  profentuna  þa 
hun  vill. 

hier  eptter  voro  þesser  menn  kaupvottar  vid.  einar 
þorolfgson.  Ormur  Hakonarson.  Magnus  Halldorsson.  Jon 
Jonsson  og  marger  adrer  goder  menn. 

for  þetta  kaup  fram  a  Helgafelli  j  Helgafellzsueit 
þridiudaginn  næstan  epter  kyndilmesso  Auno  Domini 
[ODcccc  xcvij.^) 

Og  thil  sanninda  hier  vfii  et  cetera. 


367  [1497]. 

Ingvildr  Helgadóttir  kvittar  Haldór  ábóta  á  Helgafelli  fyr- 
ir  andvirði  tólf  hundraða  í  Miðjanesi. 

Eptír   gkjalabók   LandsBkjalasafnsins  94.    4to,  með   hendi  J6ns  lög- 
mannB  Signrðssouar  c.  1600. 

Þad  giore  eg  Jnguelldur  Helgadottur   godum   monnum 

»)  [262,;  1497,  430,  108  (al.  1487);  1467,  94. 


1497.  PRÓFENTUBRÉF.  ásá 

kunnugtt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi  ad  eg  medkiennunst. 
ad  eg  hefi  feingit  þau  xij°  af  abotanum  Halldore  sem  hann 
atti  mier  ad  giallda  fyrir  partinn  j  midianesi.  sem  skilid 
var  j  mijnu  profenttubrefi  þui  gief  eg  adurgreind  Jnguelld- 
ur  Helgadottur  Abota  Halldor  olldungiss  kuittaii  fyrir  þessi 
tolf  kugilldi  fyrir  mier  og  mijnum  epterkomendum. 
Og  thil  sanninda  hier  vin  et  cetera. 


\ 


368.  9.  Febrúar  1497.   á  Eystrum  Vðllum. 

Haldóra  Gunnarsdóttir  samþykkir  prófentu  Ingimundar 
Gunnarssonar  bróður  síns  þá,  erhann  hafði  gefið  Vigfúsi 
Erlendssyni  jörðina  Flagbjarnarholt  á  Landi  i  prófentu  sína. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  15,  frumrit  á  skinni.    Fyrir  bréfið   hafa   aldrei 
komið  nema  þrjú  innsigli,  og  eru  þan  dottin  frá.  —  Apogr.  2901. 

Profentugiof  Jngimundar    gunnarssonar  Wigfusi 
Ellendssyni.*) 
Þat  giorvm  uær  jon  odzson  gigil  helgason  jon   ofeigs- 
son  godum  monnum  viturligt   med   þessu   uoru  opnu  briefi. 
þa   er   lidit   var   fra   hingadburd   uors   herra  jhesu  christ 
þushundrud  fiogur  hundrud  niutiger  og  siau  aR   laugardag 
en  næsta  epter  mariumessu   kýndelmessu^)    um    ueturen 
fiagbiarnarhoUte   aa   lande  j    landmannahrepp  uorvm  uær  j 
hia  saum  og  heýrdum  aa  ord  og  handaband  þessara  manna 
vigfus  elJendzsonar.  af  eine  alfu.  €nn  af   anare  alfu  haldoru 
gunnarsdottur.  en  þat  faldizt  ok^)  skildizt  under  þetta  þeirra 
handaband  at  haldora  gunarsdotter    jatade  og  upplagde   og 
samþýckte  þa  profentugiof  loglega   er  jngemundur  gunars- 
son  broder   henar   hafdi    gefit   uigfusi  ellendzsyne  jordena 
flagbiarnarholt  aa  lande  sier  til  æfinligs  framfæres  epter  þui 
sem  þeira  profentubrief  ut  uisar  undan  sier  ok*)  sinum  erf- 
ingum  en  fyr  greindum  uigfusi  til  fulrar^)  eignar  og  frials 

*)  Utan  &  bréfinu  með  hendi  fr&  16.  öld.    *)  P.  e.  4.  Febr.    •)  Syo 
hér.    *)  Svo  hér  fullum  stöfum.    »)  Svo 


334  RÓMASKATTfe.  Í49Í. 

forrædis.  Hier  fýrir  þetta  upplag  og  samþýcki  gaf  fyrnefnd- 
ur  uigfus  ellendzson  adurgreindre  haldoro  gunarsdottur  æf- 
inlegt  framfæri  med  mat  og^)  dryck  af  sinum  peningum. 
eda  taka  dottur  hennar.  x.  vetra  gamla  er  helga  heiter. 
og^)  fæda  hana  og  lata  þiona  henne  þar  til  er  hun  uæri 
megandi  madur  ef  haldora  vilde  þat  heldur  en  at  uera 
sialf  j.  Hier  til  skýllde  fuse  luka  haldoro.  ccc.  þau  sem 
þeim  kæmi  saman.  Og  til  saninda  hier  um  settum  uier 
fyrr  nef(n)der  menn  uor  jnsigle  fyrir  þetta  brief  er  skrifat 
uar  aa  eystrum  uollvm  aa  lande  fim  dogum  sidar  en  fyr 
seiger. 


369.  19.  Febrúar  1497.  í  Skálholti. 

Stbphán  biskup  í  Skálholti  skipar  próföstum  ogprestum  að 
taka  manntal  og  reikna  saman  Eómaskatt,  er  senda  skuli  í 
sumar  til  Noregs  með  skipi,  sem  biskup  hafi  í  byggingu, 
en  bréf  þetta  hefir  biskup  sent  Ásmundi  „bónda  hærulang" 
(bróður  sínum). 

Bisk.  Skalh.  XVII,  31,  frumrit  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá.— 
AM.  Apogr.  2375  eptir  Skálholtsfrumritinn  „accuratÍBBÍmé".  Afskript 
með  hendi  séra  Björns  Halldórssonar  i  Sauðlauksdal  er  i  Advocates 
Library  i  Eidinaborg,  FMagn.  64  4to  (21,  7,  14). 

Vm  Eomaskatt.^) 

grligvm  dandimanne  osmundi^)  bonda  h§rulangh  send- 
izt  breffit.*) 

Vær  steffan  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoro  brefe  saker  þess 
nær  vonum  uppa  med  guds  myskuii  at  þat  skip  sem  uær 
haufum  nu  j  byggingu  skuli  ganga  til  noregis  j  sumar  er 
kemur  med    romaskatt    þann    sem  fallit  hefer  j  skalhoUzt 

*)  Svo  hér  fullum  stöfum.  ^)  utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 
*)  Asmundi,  afakr.  séra  Björns;  *)  utanáskript  bréfsins  er  með  Bömu 
hendi  og  bréfið  Bjálft,  og  flest  öU  önnur  bréf  Stepháns  bÍBkups.  Mun 
það  yera  eiginhönd  hans. 


I49t  feOÍÍASKATTR.  -  VIÐEÝJARREKAk  ÍSÉ 

biskupsdæmi  um  uora  tima.  þui  biodum  uær  oc.  skipum 
under  skyllda  hlydne  uorum  profaustum  oc  suo  þingaprest- 
um  at  þier  reiknit  oc  skialliga  saman  takit  sancti  peturs 
fe  huer  j  sinu  umdæmi  med  þeim  hætte  ad  þier  telitbænd- 
ur  oc  husfreyur  oc  þa  lausa  menn  karla  oc  kuinnur  sem 
liostoll  giallda  under  yduarn  suarinn  eid.  enn  þann  roma- 
skatt  sem  luktur  er  fýrir  baurn  oc  þat  sem  fatækt  folk 
gelldur  þa  telium  uær  þat  ecki  skyllduliga  med  manntalinu. 
eii  þo  uilium  uær  jafn  uel  allt  lata  til  skila  koma.  biodvm 
uær  profaustum  at  þeir  siae  eida  at  þingaprestunum.  huer 
j  sinu  umdæmi  oc  komi  suo  med  manntalit  oc  eidana.  jn 
scriptis  j  prestastefnu.  þui  at  hier  liggur  domkirkiunne 
stor  makt  uppa.  uilium  uær  þetta  med  aungu  moti  umbera 
leingur.^)  Suo  oc  skipvm  ver  huerium  profasti  þeim  sem 
þetta  vort  bref  blifur  hia  med  þat  sitzta  ad  hann  færi  oss 
þat  aptur  j  almenneligt  prestamot  j  middal  j  svmar  j 
laugardal  tueim  nottvm  fyrir  petursmesso  ocpals  vndereins 
med  fyrrnefndu  manntali.  Oc  til  sannenda  hier  vm  festum 
ver  vort  secretum  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  skalhoUti  dom- 
inica  reminisoere  anno  domini  CDcdxcvij. 


370.  19.  Febrúar  1497.  í  Skálholti. 

Stbphán  biskup  í  Skálholti  býðr  Böðvari  presti  Jónssyni  að 
taka  vitnisburði  um  reka  Viðeyjarklaustrs  og  um  gjöf  Hólm- 
friðar  „heitinnar"  Vigfúsdóttur  um  Engey  til  sama  klaustrs. 

AM.  238.  4to  bls.  17,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók). 

Vær  Stefan  med  gvdz  nad  biskvp  j  Skallhollti  giorvm 
godvm  monnvm  kvnnigtt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  atvær 
hofvm  bifalat  ok  med  þessv  vorv  brefi  bifolvm  sira  Bodvare 
Jonssyni  at  hann   taki   vitnisbvrd  vorra  vegna    vt  af  þeim 

^)  Hér  tekr  eins  og  Tið  öunar  hönd  og  út  bréfið,  sem  Árni  telr  hina  söma 
og  á  Bisk.  Skalh.  Fasc.  XI,  14  (Apogr.  2428)  og  XVIII,  36  (Apogr. 
2379)  frá  26.  Júlí  1503.  Sýnist  mér  þó  ein  hönd  á  bréfinu,  eu  að  eina 
Bkipt  nm  penna. 


áá6  VlÐEÝJARREkAR.  -  TÍIAÍÍSSKRIÍ>T.  lÍ9f. 

monnvm  sem  aboti  Arni  kann  til  at  fa  ok  vm  mega  bera 
reka  klavstrzins  j  Videy  þann  sem  þat  aa  vid  kirkivna  aa 
kalfatiornn. 

Jtem  skal  ok  sira  Bodvar  somvleidis  taka  vitnisbvrd 
þeirra  manna  sem  vm  mega  bera  þa  giof  edr  gafv  sem 
hvsfrv  Holmfridr  heitin  Vigfvssdottir  hefirgiortt  vm  Engey 
vid  opt  nefnt  Videyarklavstr. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  festvm  vier  vortt  secretvm 
fyrir  þetta  vmbodzbref  skrifad  j  SkalhoUti  dominica  remi- 
niscere  anno  domini  CD^  cd^.  xcvii. 


37L  31.  Marts  1497.  í  Yatnsflrði. 

Þrír  menn  transskríbera   testamentisbréf  Solveigar  Björns- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XXXII,  32,  transskriptið  á  skinni  og  hefir  aldrei  verið 
innBÍglað.  —  AM.  Apogr.  1495  eptir  transskriptinu.  —  ÍBfél.  Kh.  309. 
8vo  bl.  32a— 35b  eptir  transskriptinu. 

Þat  gioru  vær  olafur  gudmundzson  'og  þorualldur  ei- 
recson  þorleifur  ornolfsson  godum  monnum  vitvrligt  med 
þessu  voru  opnu  brefi  at  uær  hofum  sied  og  yferlesit  testa- 
mentum  bref  solueigar  heitinnar  biornsdottur  med  hennar 
heilu  oc  oskoddu  hanganda  jncigli  so  latanda  ord  efter  ord 
sem  hier  eptir  stendur  skrifat 

[Héi  kemr  teBtamentisbréfíð  dagsett  17.  Jan.  1495,  Nr.  297]. 

Og  til  sannenda  hier  vm  setium  vær  fyrrnefndir  menn 
vor  jncigli  firir  þetta  transkiptarbref  huert  ed  skrifat  uar  j 
uazfirdi  j  isafirdi  fostudaginn  j  paskauiku  arum  epter  guds 
burd  þusund  iiijcix  tiger  og  siau  ar. 


1497.  VlÐEYJARKLAtJSTR.  Í^Í 

372.  20.  Ápríl  1497.  á  Starnesl. 

YiTNisBURDATöKUBRíDi'  Böðvars  preiti  Jónisonar  um  reka  Við- 
eyjarklaastrs. 

AM.  238.  4to  bl.  87  a  —  b  (BeBaastaðabök)  skr.  c.  1570. 

Þat  g:iorer  ec  bodvar  preitnr  jonson  godvm  raonnvm 
kvnigtt  med  þesiv  minv  opnv  breíi  at  ec  hefi  tekid  ivodd- 
au  vitnisbvrdi  j  vmbodi  og  skipan  herra  Stefanar  med  gvdz 
nad  biskiip(s)  j  Skalholltti  at  jon  hellgaion  og  þolleifvr 
jonson  iogdvzt  hafa  heyrtt  og  sied  brodvr  orm  conventv- 
brodvr  j  videý  og  radzmann  þar  leia  maldaga  klavitvrzins 
j  videý  heima  j  hvassaravne.  itod  þar  ivo  vttjmillvm  ann- 
ara  orda  at  kirkian  og  klavstrid  j  videj  ætti  ena  fíordv 
hvoriv  vætt  j  avUvm  hvalreka  vtan  fra  kolbeinikor  og  in 
át  hravnnea  tiornvm  edvr  votnvm  hvar  iem  aa  land  kæmi 
j  þeiiv  takmarki  er  liggvr  fyrir  itrond.  sagdizt  fyrgreindvr 
jon  hafa  bvit  xxix  vetvr  j  hravnvm  og  þoUeifvr  þar  vp 
alizt  og  iagdizt  hvorgi  þeirra  hafa  heyrt  þar  tvimæli  da. 
at  klavitrid  ætti  eigi  þennan  reka  fýr  helldnr  enn  nv  og 
epter  þesivm  iinvm  frambýrdvm  iorv  þeiiir  optnefndir  menn 
jon  og  þolleifvr  fyrir  mier  fvllan  bokareid  þesivm  monnvm 
nærverendvm  jone  gellissyne  og  giisvre  þoUeifisyni  og  fleir- 
vm  dandi  monnvm  odrvm.  Og  til  ianninda  hier  vm  settv 
fyrnefndir  menn  iin  iniiglle  med  minv  insiglle  fyrír  þetta 
vittniibvrdarbref  er  ikrifad  var  [dx]  Starneai  fimtvdaginn 
næita  fyrir  feitvm  johannii  epiicopi  et  confeisoríi  anno 
domini  CD^  cd®  icvij. 


373.  23.  Apríl  1497.  á  Starnesi. 

ViTNisBuRBATöKUARÉF  Böðvari  proiti  Jónsionar  nm  reka  Við- 
eyjarklanitrs. 

AM.  238.  4to  bl.  37b  38a  (BessaBtaðabök)  skr.  e.  1670. 

Þat  giorer  ec   bodvar  prestur  jonson  godvm    monnvm 
Dipi.  iBi.  VII.  B.  aa 


S38  .VIÐEÝJARKLAUSTR.  1497. 

kvnnigtt  med  þessv  minv  opnv  brefi  at  ec  hefi  tekit  sodan 
vitnisbvrd  j  vmbodi  og  skipan  herra  Stefans  med  gvdz  nad 
biskup(s)  j  skalhollti  at  þosteinn  þorgeirson  sagdizt  hafa  verid 
xlvi  vetvr  j  klavstvrzins  vernd  enn  heimilisfastvr  j  videy  xv 
vetvr  þar  j.  enn  bvit  aa  klavstvrzins  jordu.  þar  ool  mille 
sagdizt  hann  hafa  verit  j  klavstvrzins  vtgiordvm  svo  sem 
íormadur  fyrir  skipvm  klavstvrzins  og  ridit  med  radzmanni 
optsinnis.  og  heyrt  lesinn  maldaga  klavstvrzins  j  videý  opt 
da  hvorivm  xij  manvdvm.  stod  þar  vti  j  millvm  annara 
greina.  at  kirkian  og  klavstrid  j  videý  ætti  ena  fiordv  hvoriv 
vætt  j  oUvm  hvalrekvm  vtan  fra  kolbeinsskor  og  in  at 
hravnnestiornvm  eda  votnvm.  hvar  sem  da  land  kæmi  j 
þessv  takmarki  er  liggvr  fyrir  strond  j  kalfatiarnar  kirkiv- 
sokn  sagdizt  fýrgreindvr  þosteinn  hier  alldri  hafa  tvimæli 
oöL  heýrtt  at  klavstrid  ætt  eigi  þennan  reka  fýrr  helldur 
enn  nv  og  epter  þessvm  sinvm  framburdi  sor  optt  nefndvr 
þosteinn  fvUaii  bokareid  fyrir  mier  j  badstofvnne  a  Starnese 
fimtvdæginn  næsta  fyrir  festvm  johannis  episcopi  et  con- 
fessoris  at  þessvm  monnvm  hiavervndvm  joni  gellissyni  og 
joni  stefnissyni  og  fleir(vm)  dandimonnvm  odrvm.  og  til 
sanninda  hier  vm  settv  fýrnefnder  menn  sin  insigUe  med 
minv  insiglle  fyrir  þetta  vitnisbvrdarbref  er  skrifad  var  in 
festo  johannis  episcopi  et  confessoris  anno  domini  CD^  cd® 
xcvij. 


374.  33.  Apríl  1497.  [á  Starnesi]. 

ViTNisBURÐARTöKUBRÉF   Böðvars   prosts   Jónssonar    um  reka 
Viðeyjarklaustrs. 

AM.  238.  4to  bl.  38b  (Besaastaðabók)  skr.  c.  1570. 

Breff  um  maldagann  j  widey. 

Þat  giorer  ec  bodvar   prestvr   jonson  godvm   monnvm 

kvnnigtt  med  þessv  minv  opnv  brefi  at  ec  hefi  tekitsvodan 

vitnisbvrd  j  vmbodi  og  skipan  herra  stefans  med  gvdz  nad 

biskvp(s)  j  skalhoUti  at  þostein  þorgeirsson  aagdizt  hafa  verid 


1497.  VIÐEYJARKLAUSTR.  339 

xlvi  vetvr  j  klavstvrzins  vernd  og  heyrt  lesinn  maldaga 
klavstvrzins  j  videý  optt  da  hvorivm  xij  manvdvm.  stod  þar 
svo  vti  j  millvm  annara  greina  at  kirkian  og  klavstrid  j  videý 
ætti  oU  vj  alna  tre  og  þadan  af  stærri  onnvr  hvor  misseri 
j  þvi  takmarki  er  liggrvr  j  hofnum  j  miUe  klavfar  og  esiv- 
bergs  hvar  sem  da  land  kemvr  j  fýrgreindv  takmarki.  sagd- 
izt  hann  hier  alldri  (hafa)  tvimæli  da  heyrtt.  sagdi  opt 
greindvr  þosteinn  at  þav  aboti  steinmodvr  og  hvstrv  mar- 
grett  hefdi  lagtt  med  sier  at  hafa  skyllde  helmin(g)  hvortt 
þeirra  hvortt  ar  af  avUvm  vidreka  j  fyrgreindu  takmarki 
og  þat  hiellzt  ocl  medaii  þav  lifdv  bædi.  og  epter  þessvm 
sinvm  frambvrdi  sor  optnefndvr  þostein  fvllaii  bokareid 
(fyrir)  mier.  þessvm  monnvm  nær  verendvm  joni  gellissyne. 
joni  stefnissyne.  arnþori  olafssyne  og  hinreki  gvdmvndzsyne 
og  fleirvm  dandimonnvm  odrum.  Og  til  sanninda  hier  vm 
settu  fýrnefnder  menn  sin  insigUe  med  minv  insigUe  fyrir 
þetta  vittnisbvrdarbref  er  skrifad  var  jn  festo  johannis  epi- 
scopi  et  confessoris  anno  domini  ClO^  cd^  xcvij. 


875.  38.  Apríl  1497.  í  KirkjuTOgi. 

ViTNisBURBATöKUBBÉF   Böðvars    prests   Jónsaonar   um    reka 
Viðeyjarklaustrs. 

AM.  238.  4to  bl.  38a  (BesBastaðabók)  skr.  c.  1570. 

Þat  giorer  ec  bodvar  prestvr  jonsson  godvm  monnvm 
kvnnigtt  med  þessv  minv  opnv  brefi  at  ec  hefi  tekit  svod- 
an  vitnisbvrd  j  vmbodi  og  skipan  herra  Stefans  med  gvdz 
nad  biskvp(s)  j  skalhoUti.  at  olafur  kodransson  sagdizthafa 
sied  og  ýferlesid  sodan  maldaga  kirkivnnar  og  klavstvrzins 
j  videý.  svo  latanda  at  klavstrid  j  videý  ætti  oU  vj  all(n)a 
long  tre  og  þadan  af  stærri  onnvr  hvor  missere  j  þvi  tak- 
marki  er  liggvr  j  hofnvm  j  millvm  klavfar  og  esivbergs  hvar 
sem  oa  land  kemvr.  j  fyrgreindv  takmarki.  sagdizt  hann 
hier  alldri  hafa  tvimæli  da  heyrt  og  epter  þessvm  sinvm 
frambvrde  sor  fýrnefndvr  olafvr  fvllan   bokareid  fyrir  mier 

aa* 


S4Ö  VIBEYJARKLaUSTH.  1497. 

heima  j  kirkivvogi  þegavm  monnvm  nærvervndvm  joni  gell- 
iisyni.  gissvre  þolleifsiyne  og  jone  marteinssyne  og  fleirvm 
godvm  monnvm  odrvm.  skrifad  da  lavgardeigin(!)  næsta  fyr- 
ir  festvm  johannit  episcopi  et  confessoris.  oc  til  lannenda 
hier  vm  aettv  fýrnefnder  menn  iin  insigUe  med  minv  in- 
■igle  fyrir  þetta  vitnisbvrdarbref  er  skrifad  var  fostvdagen 
næita  fyrir  festvm  philippi  et  jacobi  anno  domini  CO^  cd** 
xcvij. 


276.  1497. 

ViTNisBUBBABTöKUBKtF    Böðvari    prcsts    Jónssonar    um   reka 
Viðeyjarklanstri. 

AM.  Sd8  4to  bl.  46a— b  (BesiaBtaðabök)  ikr.  c.  1670. 

Vittniibvrdarbref  vm  reka  j  millvm  klavfar  og 
eii(v)bergs. 

Svo  felldan  vittnisbvrd  tok  ec  bodvar  prestur  jonsson  j 
vmbodi  og  skipan  herra  Stefans  med  gvdz  nad  biskvp(s)  j 
Skalhollti  at  olafvr  kodranzson  og  þostein  þorgeirsson  sogd- 
vst  hafa  sied  og  heyrt  lesin  svodan  maldaga  kirkivnnar  og 
klavstvrsens  j  videý  advr  enn  brann  kirkian.  Stod  þar  svo 
vt  j  millvm  annara  greina.  at  kirkian  og  klavstrid  j  videý 
ætti  oU  vj  alna  long  tre  og  þadan  af  stærri.  onnvr  hvor 
missere  j  þvi  takmarki  er  liggur  i  hofnvm  j  miUvm  klavf- 
ar  og  esivbergs  hvar  sem  oa  land  kemvr.  j  fyr  greindv  tak- 
marki.  sogdvst  þeir  hier  alldri  hafa  tvimæli  da  heyrt.  og 
epter  þessvm  sinvm  frambvrdi  sorv  fýr  nefnder  menn  olaf- 
ur  og  þostein  fvllafi  bokareid  fyrir  mier.  þessvm  monnum 
nærverondvm.  jone  gellissyne.  jone  stefnissyne.  gissvre  þol- 
leifssyne.  jone  marteinsyne.  anþore  olafssyne  og  fleirvmodr- 
vm  godvm  monnum. 

[Datum  est  1497.^) 


')  [b.  T.  með  heBdi  Árna  Kagnússonar. 


1497.  GJAFIR  SOLVBIGÁR.  341 

877.  5.  Maí  1497.  í  Snóksdal. 

ViTNisBu»i)»   um   gjafir   Solveigar   Þorleifidóttur   til   barna 
ainna. 

ÍBfél.  309.  8vo,  bl.  161a— b,  með  hendi  Ara  Magnússonar  í  ögrí  c. 
1620.  —  AM,  255.  4to,  bls.  324,  með  hendi  Béra  Skúla  Þorl&kssonaf  & 
Grenjaðarstað  o.  1690. 

Þad  giðrum  wier  Brinjolfur  Sigurdason  oc  skuli  þord- 
arson  godum  monnum  witurligt  med  þessu  ockar  opnu  brefi 
ad  wid  worum  þar  j  hia  j  audbrecku  j  haurgardal  er  þau 
tauluduat  wid  solweig  þoUeifsdotter  og  loptur  ormsion  son- 
ur  heunar  og  hun  beiddi  hann  samþickia  wm  þ»  giÖfP)  aem 
hun  gaf  sijnum  bomum  joni  og  bergliotu  og  j  war  skilid 
Biarg  oc  melrackadalur.  þaa  spurdi  loptur  modur  sijna  ad 
huertt^)  hun  hefdi  ecki  adur  gefíd  þeim  neina  peninga.  enn 
hun  sagdi  þar  nei  til  og  þaa  sagdi  hann  ad  hun  mætti 
Raada  einu  c  hundrada  ad  gefa  þad^)  huerium  er')  hun 
wiUdi.  war  þad  þsa  fuUkomligur*)  ockar  hugur  at  loptur 
hefdi  þaa  aunguar  hennar  giafer  samþicktt  ef  hann  hefdi 
þad  witad  ad  hun  hefdi  adur  nockrar  giafir  gefid  joni  eda 
Bergliotu.  woru  wid  þaa  j  allri  dagþijngan  hier  wm.  oc  til 
sanninda  [hier  vm  setium  vid  ockar  jncigle  fyrer  þetta 
brief  (t  skrifad  var  j  Snoksdal  j  Middolum  fostudaginn 
næstan  fyrer  S(ancte)  Johannes  Evængelista  ante  portam 
Latinam  þa  lidid  var  fra  guds  burd  CD  cccc  nijetijger  og  vij 
aar*). 


378.  9.  Maí  1497.  á  Sveinsstdðum. 

SlTTARBRÉP  þeirra  Jóns  Sigmundssonar  og  Pétrs  Loptsson- 
ar  um  alt  það,  er  þeim  hafði  á  milii  farið  út  af  arfi  eptir 
Solveigu  Porleifsdóttur  ínóður  Jóns  og  ömmu  Pétrs. 


')  255;  gief  309;    «)  buoit  255;     «)  sl.    255.      «)    ínUkomlega    255; 
«)  [255;  Ðatum  m  eccc  Ixxxx  yij  ar  309. 


342  SÁTT  JÓNS  OG  PÉTRS.  1497. 

AM.  242.  4to.  ble.  230—231,  syrpa  Guðbranda  biskopfl  með  hans 
eigin  hendi  c.  1570.  Þar  með  er  afskript  með  bendi  Páls  Há,konar8on- 
ar. 

Sdttarbref  þeirra  Jons  Sigmundssonar  og 
Peturs  Loptssonar^). 
OUura  Godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sid  edur 
hftýra  senda  Teitur  Þorleifsson.  Sygurdur  Dadason.  Jon 
Þorgeirsson.  Grijmur  Jonsson.  Einar  einarsson.  Sijgurdur 
iuarsson.  Jon  Olafsson.  Jon  Þorarinsson.  magnus  helgason. 
Þorsteinn  sauluason.  Steindor  Soluason.  Hallgrijmur  skula- 
son.  Þorualldur  Oddsson.  Oddi  kolbeinsson.  SijgurdurGrijms- 
son.  Jllugi  Þorsteinsson.  Jon  bardarson.  Arngrimur  liotsson. 
Besse  Arason.  Arne  hermundsson.  Arngrijmur  Jonsson.  As- 
mundur  Sygurdsson.  Oddur  Þorualldzson.  Þorualldur  Sueinz- 
son  og  Þorkell  Olafsson.  kvediu  gudz  og  sijna.  kunnigt 
giorandi  at  þaa  er  lidit  var  fra  hingadburd  vorz  herra  Jhesu 
Christi  þusund  iiij  cd  ix  tigir  og  vij  aar  aa  þridiudaginn 
næstan  firir  huijtasunno  vm  vorid.  d  Sueinstodum  j  vatzdal.  vor- 
um  vioE  j  hia  saum  oc  heyrdum  da  ord  og  handaband  Jonz 
Sigmundssonar  og  Peturs  loptssonar.  ad  suo  firir  skildu.  ad 
þessir  nefndir  menn  sættust  heilum  sattum  vm  allaii  þann 
hugmod.  heimreid.  hindrun.  hrakningar  og  fiartion.  er  Jon 
hafde  af  Pietri  feingit  og  hanz  monnum  og  medfylgiorum 
aa  audunarstaudum.  j  huoriu  helldst  sem  þad  kann  mælazt. 
merkiast.  metast  eda  af  munni  fram  seigiast.  ad  tiltekinne. 
taldre  og  cLgreindre  þeirre  heimsokn.  med  fuUri  buus  vpp- 
tauku.  er  Jon  hafde  af  Petri  firir  skada  ordit.  sem  er  aa 
buuEoane  og  burtflutningum.  hirdslubrotum  og  huusarausk- 
un.  hionamissi  og  hestaEdani.  og  þeim  fleirum  heiptarverk- 
um  €r  Jon  hafde  af  Petri  vpp  dregit.  med  suofelldum  skil- 
daga.  ad  Petur  loftson  lofadi  j  sogda  handabandi.  ad  skila 
Joni  Sigmundzsyni  aptur  ollum  þeim  peningum.  kuikum. 
daudum.  fridum  og  ofridum.  er  þa  voro  eptir  oneyttir  og 
ofargadir  af  þeim  peningum  sem  Pietur  og  hanz  menn  toku 
aa  audunarstaudum  firir  Joni  sem  hann     hefur    eigi    aftur 

^)  S?o  afskript  Páls;  þeirra  saattarbref  242. 


1497.  SÁTT  JÓNS  OG  PÉTRS.  343 

feingit.  suo  sem  var  smior.  sldatur.  huudir.  skreid  og  silfur, 
og  allt  aunad  þad  Jon  misti  d  audrum  stodum.  j  huoriu 
helldst  þad  kann  nefnast.  Enn  ef  þeir  peningar  ero  eigi^) 
hinir  saumo  þa  lofadi  Petur  ad  luka  Joni  aftur  iafngoda 
peninga.  og  suo  micla  j  huoriu  sem  hann  tok.  vtan  þeim 
sialfum  semdi  annad  sijdar.  og  hier  (til)  lofadi  Petur  at 
lata  aptur  koma  vinnomenn*)  Jons.  ij.  þa  er  hann  greip  a 
audunarstodum.  og  suo  hid  sama  hlutnum  skreidarinnar  er 
hann  fieck  j  verinu  vm  veturinn.  Og  ad  þesso  ollu  hauUdnu 
oc  afgreiddu^)  vm  lofan  Pieturs  þa  lofadi  Jon  j  moti  firir 
sig  oc  siJDa  erfingia.  ad  Petur  loftssori.  hanz  menn  allir  oc 
raedfylgiarar.  sem  j  greindum  Raanum  oc  buus  vpptokum 
edur  audrum  styrck  verid  haufdo  med  Petri.  þa  skiUdo  þeir 
vera  kuittir  og  akærulausir  af  Joni  firir  greind  misfelle. 

Hier  med  lofadi  Petur  loftsson  firir  dandimonnum  j 
saugdu  handabandi.  þar  med  af  sier  sagdi  og  med  ollunid- 
ur  lagdi  allt  þat  tilkall  oc  eignarord.  med  huorskonar  a- 
kiærum  edur  arfataukum  hann  hefur  matt  eigandi  ad  verda 
ad  jordunni  Tungo  j  vijdidal.  huort  þad  hefur  matt  verda 
eftir  loft  faudur  hanz.  Solueigo  aummo  hanz  edur  Stefí'an 
loftsson  brodur  sinn.  þa  skillde  nu  greind  jord  vijdidalz- 
Tunga  og  audunarstadir  j  vijdidal  med  allri  þeirre  kaup- 
slagan  sem  eru  giafir  edur  giorningar.  vmboda.  afhendinga. 
vttekta  oc  medferda  sem  Jon  hafe  giortt  vid  hustru  Sol- 
ueigo  modur  sijna.  fastaeign  oc  lausafie.  huernin  sem  þad 
hefur.  med  þeim  giortt  verid  og  Jon  helldur  edur  halldit 
hefur  kuikt  edur  daudtt  oc  petur  hefur  nockud  laugligt  til- 
kall  matt  veita.  þa  skillde  nu  vera  kuitt  og  akærulaust  af 
Pietri  og  ollum  hanz  logligum  eptirkomendum  og  þær  nu 
Greindar  jardir  Tunga  og  audunarstadir  æfenlig  obrigdilig 
eign  Jons  Sigmundssonar  oc  þær  nu  hier  eftir  vpptaldar 
jardir  lausar  og  lidugar  af  lagasoknum  og  landabrigdum 
Peturs  og  hanz  erfingia.  Og  þeir  fyrr  greindir  menn  petur 
og  Jon  aalsattum  satter.  at  kougz  rietti  fra  skildum  sem 
Joni  hafde  aflast.  lofudu  Greindir  menn  Petur  og  Jon  huor 

*)  tvÍBkrifað   í  hdr.    ^)  vino  œz,  hdr.    ')  afgreidda,  hdr. 


344  STÆRRIVOQAR.  1497. 

þcirra  audriim  lijnuin  ityrk  og  adstodu  med  laug  og  riett 
þad  buor  mætti.  Viisum  vier  titt  taldir  menn  eigi  annad 
■annara  fírir  gnde  enn  þesii  þeirra  satt  væri  yndirbyggin- 
lans  af  beggia  bendi  allt  þad  vier  mattnm  af  kanna.  Og 
badir  geingn  þeir  aadnr  greindir  menn  yel  yilingir  til  þeai- 
arar  lattargiordar.  okngadir  bnor  af  andrnm. 

Og  til  meiri  andayningar  og  sannz  yitnisbnrdar  bier 
ym  þa  settnm  yier  þrattgreindir  menn  yor  jncigli  firir  þetta 
lattarbref  og  knittnnar  er  giortt  yar  j  sama  atad  og  ari 
degi  lijdar  enn  aadnr  GreinÍB^). 


379.  19.  Maí  1497.  í  Vlðey. 

KviTTUNABBBÉF  um  útgreiðsln  Árna  ábóta  í    Viðey    á    and- 
yirði  Stærriyoga  á  Strönd. 

AM.  S38.  4to.  bl.  4—6  (BeBsastaðabök)  ikr.  c.  1570. 

Bref  vra  Stærri  voga. 

Pat  giorvm  vær  Jon  Jonsson.  Sveinn  Magnusson.  Olafr 
Jonsaon.  Gvnlaygr  Sigvatzson.  Jon  Marteinason  oc  Jon  Orms- 
lon  godym  monnvm  kynnigtt  med  þessv  vory  opnv  brefi  at 
syb  anno  gratie  OD**.  cd®.  xcvii  aa  fostvdeiginn  næsta  fyrir 
feitym  lancti  Aygvstini  episcopi  j  Videy  er  liggr  med  svnd- 
ym  j  Mosfelltzsyeit  vorvm  vier  j  bia  savm  oc  beyrdvm  a 
at  berra  Arne  med  gydz  nad  aboti  j  Videy  galltt  oc  vt- 
Ivcti  Gvdmvndi  Magnvssyni  fyrir  jordina  balfa  Stærrivoga 
er  liggr  aa  Strond  svo  ordna  penninga.  kross  er  vo  vii  avra. 
linda  er  vo  v.  avra.  v  siakbnappa.  xx  lavfabnappa  lopskorna 
gyllta.  eina  sylfrskeid.  talnaband  med  raf.  kvriel  oc  silfr. 
tok  Gvdmvndr  þetta  alltsaman  firir  ixc.  Jtem  iij  balfstykki 
klædis  fyrir.  vc.  xiij  stikr  lerips  fyrir  jc.  aklædi  oc  sma- 
varning  fyrir  jc.  Stodv  þa  epter  iiijc. 

Þni  gaf  fyrnefndr  Gvdmvndr  Magnvsson  berra  Arna 
med  bandabandi  oc  fvllv  jayrde  oUvngis  kvittan   fyrir   sier 

>)  þ.  e.  10.  Mai. 


1497.  SKRIÐUKLAUSTR.  346 

oc  íÍDvm  erfiDj^ívm  oc  epterkomeadvm  vm  alla  þa  peoDÍDga 
•em  han  vard  honvm  skylldvgr  fyrir  adrakrifadajord  Stærri 
voga  eptér  þvi  sem  þeirra  kavpbref  þar  vm  giortt  vtviiar 
at  Ivctvm  iiijc  optnefndvm  Gvdmvndi  edr  hans  logligvm 
vmhodzmanni  eda  erfínginm. 

Og  til  íanninda  hier  vm  settvm  vier  fýrnefnder  menn 
vor  inaigle  fyrir  þetta  Ivkningsbref  oc  kvittanar  skrifat  j 
sama  stad  deige  oc  ari  sem  fyr  geigir. 


380.  25.  Maí  1497.  á  Skriðn. 

EiBlKs  Ormeson  selr  Narfa  príor  á  Skriðn  hálfa  jörðina 
Stnrlnflöt  og  tvö  hnndruð  álna  borðvið,  en  príor  geldr  í  mót 
jörðina  Gröf  í  Vestrárdal. 

AM.  Apogr.  4434  „Epter    transscripto    xi.    Skriduklaustnrs    perga- 
mentfbreta,  giöidu  þann  17.  Septembris  1697". 

Þad  giorum  vier  Þorarenn  prestnr  EyiolfssoD.  Loptnr 
BiarDasoD.  GuDDlaugur  OlafssoD.  Þorleifur  SnorrasoD  godum 
mðnnnm  viturligt  med  þeisu  voru  opnu  brefe.  at  vier  vor- 
um  j  hid.  sdum  og  heýrdum  a  ord  og  handaband  þessarra 
manna.  af  einne  alfu  herra  Narfa  priors  sa  Skridu.  enn  af 
annare  Eireks  Ormssonar  sub  anno  gracie  M.  CD.  XC.  VIL 
midvikudagenn  næstann  fyrir  dyradag*).  d  Skrídu  j  Fliotz- 
dalshierade.  faldest  þad  og  skildest  under  þeirra  handabande. 
at  fyrrnefndur  Eirekur  sellde  cLdumefndum  herra  Narfa  pri- 
ore  d  Skridu  jðrdena  halfa  Sturlaflðt  er  liggur  j  Valþiof- 
stadar  kirkiusokn.  og  þar  til.  ijc.  alna  bordvid.  Hier  d  mot 
gaf  tittnefndur  herra  Narfe  optnefndum  Eireke  jðrdena 
Grðf  j  Vestradal  j  Hofskirkiusokn  med  ðllum  þeim  gðgnum 
og  giædum.  sem  greindre  jðrdu  fylger  og  ei  er  med  Iðgum 
undan  geÍDged.  Skyllde  Eirekur  lAta  skilast  heim  til  klauit- 
urseDS  þau.  ijc.  alDa  bordvidar  er  hann  vard  jdtsa  j  þeirra 
kaupe.  ÍDDaD  tveggia  dra.     Skilde  og  herra  Narfe  sierhalft 


*)  þ.  e.  ð4.  Maí. 


346  TÍUNDARGJÖF  EIRÍKS.  1497. 

þridia  hundrad  j  fridvirdtum  peningum  ef  afgeinge  þesse 
halfe  jardar  partur  med  dome.  Skyllde  hver  svara  laga- 
riptingu  d  þeirre  er  sellde.  enn  halda  til  laga  þeirre  er 
keypte.  Og  til  sannenda  hier  um  setium  vier  vor  inncigle 
fyrir  þetta  jardakaupsbref  er  skrifad  yar  d  sama  dre.  enn 
dege  sidar  enn  fyrr  seiger. 


381.  3.  Júní  1497.  á  tlfsstððum. 

EiEíKR  prestr  Sumarliðason   gefr   Guðnýju    Þorleifsdóttur   í 
tíundargjöf  sína  hálía  jörðina  Kalmanstungu  í  Borgarfirði. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  11,  frumritið  á,  skinni.  Af  5  innsiglum  eru  nú 
3  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3371.  —  í  bréfabókum  (t.  a.  m.  Landsb.  18. 
Fol.,  312  —  45)  er  áital  þessa  bréfd  stundum  rangt:  1404,  þvi  að  mcnn 
hafa  mÍBlesið  uii  fyrir  iiii. 

XJm  Tiundargiðf  Eireks  prests  Gudniu  Þor- 
leifs  Dotter  til  handa  1497^) 
Þat  giorum  uær  filpus  oddason.  halluardur  jonsson. 
magnus  þorsteinsson  ok  grimur  jonsson.  godvm  monnum 
viturligt  med  þessv  uorv  opnu  brefi.  þaa  lidit  uar  fra  guds 
burd  CD.  cd.  xc  ok  uii  dr.  a  siofarborg  j  skagafirdi  mdanu- 
dagin  næstan  firir  marcellini  et  petri.^)  uorum  uær  j  hia 
savm  ok  heýrdum  aa  at  þau  toku  hondum  saman  Sira  ei- 
rekur  prestur  sumarlidason  af  eirne  alfv  en  gudný  þorleifs- 
dotter  af  annare.  at  suo  firir  skildu  at  íyr  greindur  sira  ei- 
rekur  gaf  adur  nefndri  gudnýu  þorleifsdottur  j  sina  tiundar- 
giof.  epter  þui  sem  landzlaugin  ut  uisa  at  madur  megi  med 
laugum  gefa  af  erfdagozi.  alla  halfa  jordina  kalmannzs- 
tungu  er  liggur  j  borgarfirdi  til  æfinlegrar  ok  obrigduligrar 
eignar.  vndan  sier  ok  sinum  erfingium  en  undir  gudnju  ok 
hennar  erfingia.  gaf  han  þessa  fýr  greinda  jord  halfa  med 
taudum.  skogum  ok  eingivm.  ueidum.  afrettum  ok  fiorunyti- 
um  ok  aullum  þeim  gædum  sem  þui  landi  eigv  at  fylgia. 
at  fornu  ok  nýu.    þö  at  þat   eigi  j  aunnur   laund.  ok  hann 

0  Utan^á^réfina  með  hendi  frá  17.  öld.    «)  þ.  e.  29.  Maí. 


1497.  TÍUNDARGJÖP  EIRÍKS.  347 

uard  fremst  eigandi  at  ordin.  j  arf  epter  modur  sina  ok  sysk- 
en.  lysti  hann  ok  þui  firir  oss  j  sama  handabandi  at  hann 
hefdi  aungua  giof  gefit  fyre  en  þessa.  utan  þær  giafer  sem 
laugbokin  akuedur  at  til  vingiafa  eigv  at  snuazt.  suo  seih 
er  um  yxQ  edur  hesta.  uopn  edur  adra  þuilika  gripe.  en 
hann  reiknadi  þda  sina  peninga  uera  til  vpphædarok  fram- 
tals.  fiogur  hundrud  huiidrada.  Suo  ok  eigi  sidur  under 
batt  optt  nefndur  sira  eirekur  sig  at  suara  kirkiunar  gozsi 
a  fýr  greindri  jordu  kalmanzstungu.  porcio  ok  auUum  reikn- 
ingsskap  þeim  sem  aa  var  fallen  þangad  til.  at  jafnadi  uid 
þá  er  motz  uit  hann  attu.  en  títt  nefnd  gudný  þeim  sem 
þadan  af  felle  medan  hun  ætti.  skylldi  hann  ok  suara  smidn- 
um  firir  uppgerd  kirkiunar.  atti  þessi  jord  half  kalmanzs- 
tungan  at  uera  'afheiit  þda  straks  þar  sem  hun  stædi.  j  eign 
ok  uernd  gudnyiar.  en  cLbud  skýlldi  standa  a  jorduni  til 
næstu  fardaga  epter  þui  sem  sira  eirekur  hafdi  adur  bygt 
hana.  enn  gudný  þcL  landskýlld  upp  bera  seih  cL  uar  skilin 
þat  drid.  handasaladi  sira  eirekur  gudnyu  ok  heim- 
iladi  allt  þat  fé  sem  þar  kýnne  at  finazt  j  þessari  hallfre 
jordv  eda  aa  ok  eigi  yrdi  lavgligier  eigendur  til.  skýlldi  sira 
eirekur  suara  aullum  laugligum  riptingum  aa  jordvnne.  enn 
gudný  hallda  til  laga.  skal  hun  ok  upp  hallda  auUvm  þeim 
jtaukum  er  adrer  menn  eigu  j  þessa  halfa  jord  þau  er  med 
laugum  synazt.  Ok  til  meire  sanenda  hier  um  setta  ek 
þrattnefndur  prestur  sira  eirekur  svmarlidason  mitt  jncigle 
med  þessara  fýr  nefndra  manna  jnciglum  firir  þetta  giafar- 
bref  ok  giornings  er  skrifat  var  cL  ulfstodum  j  blaundu- 
hlíd  j  skagafirdi  fiorum  nottum  sidar.  a  sama  cLre  ok  fýr 
seigier. 


383.  12.  Júní  1497.  á  Staðarhóli. 

DóMR  útnefndr  af  Torfa  bónda  Jónssyni,  kongs  umboðs- 
manni  milli  Gilsfjarðar  og  Skraumu,  um  tilkall  Björns  Guðna- 
soDar  til  arfs  eptir  Solveigu  Björnsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  16,  frumrit  á  skinni  með  hendi  Björns  Gnðna- 


348  ARFR  SOLVEIGAR.  1497. 

8onar  sjálfi,  og  befir   hann  þyi   itýUd  Torfa  i  Klofa    döminn.    011   (7) 
innsiglin  eru  fyrir  bréfínn. 

Jsetningsbref  og  domr  biarnar  j  arf  epter 
aolveigu  biomsdottr.^) 
Ollnm  monnnm  þeim  lem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  jon  odzson.  stvlli  þordarson.  oddr  sigrdzsson.  þonvardr 
jonsson.  þordr  vermundzson  og  tyrbingur  jonsson  kvediv 
guds  og  sina  kvnnigt  giorandi  ad  þa  eR  lidit  war  fra  hing- 
adbvrd  wors  herra  jesv  christi  CO.  cccc  niutiger  og  vij  ar  a 
manvdagin  næsta  fyrir  basilie  biskupi  a  stadarholi  j  sorbæ 
þingstad  Riettvm  worum  vær  j  dom  nefnder  af  ærligvm 
manni  toafa  bonda  jonssyni  er  þa  hafdi  mins  herra  kongs- 
ins  syslv  og  vmbod  j  miUvm  gilsfiardar  og  skra(v)mw  ad 
skoda  og  dæma  vm  þat  sama  tilkall  eR  biorn  gvdinason 
Reiknadi  sier  til  erfdaR  og  jsetv  hafa  fallit  allan  arf  epter 
solveigv  heitna  biornsdottur  modrsystur  sina  sem  gud  henn- 
ar  sal  nadi  j  motz  vid  ara  brodr  sinn  og  adra  þa  þeim 
jamnfram  stædi  ad  frændsemi  og  lavgligRO  skilgetningv. 
Svo  eigi  sidr  beidi  greindr  biorn  og  krafdi  greindan 
toRfa  jonison  doms  a.  hvert  afl  eda  makt  hans  bref  skylldi 
hafa  edr  hvort  hann  heídi  med  Riettv  jsetz  eda  matt  j  sitia 
eda  mega  j  siti(a)  framvegis  edr  eigi.  Nv  saker  þess  ad 
þar  kom  fram  bref )  vnder  godra  manna  heilvm  oskavdd- 
vm  hangandi  jnsiglvm  hvort  svo  war  hliodanda  j  miilvm 
annara  ORda  ad  þeir  hefdi  hia  vered  j  storastofvnni  (j)  vaz- 
fírdi  j  isaafírdi  ad  fyR  greindur  bioRU  gvdinason  hafdi  setz 
þar  j  avndvgi  og  lyst  sig  lavgarfa  epter  greinda  solveigv 
heitna  biomsdottur.  til  þeirra  peninga  allra  landa  og  lavsa 
avRa  sem  hvn  hafdi  att  og  bref  þar  vm  giort  vt  visar  j 
motz  vid  adra  hans  frændr  sem  fyrr  skrifad  stendr  sam- 
dægris  er  hann  hafdi  spvrt  hennar  frafall.  Jtem  j  annare 
grein  hafdi  opt  skrifadvr  biorn  gvdinason  lagt  lavg  ogdom 
fyrir  allan  fyrr  skRÍfadan  arf  og  peninga.  og  saker  þess  ad 
wor  landz  lagabok  seiger  svo.  ad  ef  madur  situr  j  arfi  og 
leggr  dom  fyrir.  enn  annar  kallatz  til  komen  þa  skal  stefna 

*)  Utan  á  bréfinn   með   hendi   Bjöms   GnðnaBonar   Bjálfs.    *)   þ.  e. 
bréí  fr&  10.  Apr.  1495,  Nr.  307, 


U9l  ARPB  SoLVfilÖAR.  349 

honnm  heiinstefny  Rietta  til  aBÍs  og  YBÍarar.  og  þni  fyrir 
þessa  grein  og  þær  fleire  adrar  iem  þar  til  Ivta  j  worum 
lavgvm  hini  og  annars  ad  vær  vitvm  avngan  fyrr  hafa  j 
setz  og  lavg  og  dom  fyrir  lagt  þessa  peninga  en  biorn.  þa 
dæmdvm  vær  adr  nefnder  domsmenn  ad  svo  profvdv  lem 
fyrir  ois  kom  med  fvUv  doms  atkvædi  þrattnefndan  biorn 
gvdinaion  lavgligíi  bafa  jsetac  og  matt  j  iitia  og  mega  j 
sitia  framvegis  hafa  og  hailda  byggia  og  bæla  rada  og 
riegiera  allan  opt  ikrifadan  arf  goz  og  peninga.  þar  til  sem 
hann  CR  itefndr  vr  þeim  iem  lavg  giora  rad  fyrir.  samþikte 
þenna  vorn  dom  med  oss  torfí  jonsson  wor  syslvmadnr  og 
sette  sitt  jnsigli  med  worvm  jnsiglvm  fyrir  þetta  domsbRref 
hvert  er  skrifad  war  j  hvammi  j  hvamsveit  a  sama  are. 
degi  sidar  enn  fys  seigeB. 


383.  ðl.  Júní  1497.        í  Bólstadarhlíð. 

Ttlftabðómb  útnefndr  af  Einari  Oddssyni^  kongs  nmboðs- 
manni  i  Húnavatnsþingi,  nm  arftökn  Einars  Ólafssonar  eptir 
Solveign  Bjömadóttur  móðnrmóður  sína. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  17,  frnmrítið  &  ikinni.  At  13  inniiglum  eru 
nú  7  tyrir  bréfina,,  snm  etórlega  brákuð.  Af  dömi  þessum  ern  tíl  ali- 
margar  afskriptir  bæði  að  fornu  og  nýja;  eru  snmar  þeirra  árfœrðar 
rangt  1494  fyrir  1497  (iiij  miilesið  fyrir  uij).  —  Apogr.  3373  og  8374 
(eptír  íramríti)  og  796  og  JSig.  66.  gvo  með  hendi  Grannayíkr-J6ni 
eptir  traniikr.  fr&  SO.  Apr.  1615. 

bref  olafs  filipvssonar^) 
arftokttdomnr  einars  olafssonar.^) 
Þeim  godnm  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra. 
Senda  Sygnrdr  DaddoLSon.  Jon  Olafsson.  Sygurdr  Juarsson. 
ketill  teiztson.  Bardr  Jonson.  Brandr  Olafsson  Logrettumenn. 
tumas  hrafnson.  hallgrimur  skulasou.  jon  fílipusson.  mar- 
teinn  jonson.  hafiidi  iuarsson  og  jon  sigmundzson  Quediu 
guds  og  sina  kunigt  giorande.  ath  þaa  er  lidit  war  fra  hing- 


^)  Utan  4  döminnm  með  treim  gömlum,  en  miimunandi  höndum. 


aéÖ  Atlí'R  SOLVÉTGAfe.  1497. 

atburd  uors  herraa  jhesu  christi  CD  iiij  hundrut  ix  tiger  og 
uij  aaR  j  bolstadarhlid  j  langadal  um  sumarid  aa  þingstad 
Bettum  aa  miduickudagin  ^æstan  íyrir  jonsmessu  baptista 
woru  wer  j  dom  nefnder  af  ærligum  manni  einare  oddzsyni 
gr  þaa  hafde  uors  nadug  hera  kongsins  syslu  og  umbod  j 
hunauazþingi.  til  ath  skoda  da  litda  yfer  athsiaa  med  skyn- 
semd  at  RansakdcL  Eetta  grein  a  ath  gioraa  og  fullt  Doms 
attkuæde  ol  ath  leg(g)ia  epter  logum  uilia  og  sanrar  uorr- 
aar  samuizku.  Huert  afl  eda  fullkomna  magt  ath  hafa*) 
skýllde  su  stefnda  er  gudne  jonson  war  stefndur  af  einare 
oddzsýne  i  greindan  stad  fýrir  sua  felldar  saker  gefnar  af 
olafi  filipussyni  at  gudne  hefdi  ath  sier  teckit  j  sezt  og 
rangliga  halldit  med  fullt  ofrike  og  ofurualld  allan  þan  a^f 
audæfi  gardaa  og  gotz  er  olafur  Reiknade  sier  til  laga  sockn- 
ar  aabata  og  dauaxtar  aat  uera  eige  þar  med  til  hallzt  og 
frials  forrædis  ^nn  sýne  sinum  einare  til  eignar  faallit  hafua 
eppter  solueigu  biornzdottur  modrmodr  sina  og  skilg(et)enn 
hann  wera  til  taldra  peninga  enn  sig  logligan  socknar  adila 
og  epterkiæranda  aa  ollu  fýr  greindu  gozti  er  hustru  solueig 
hafde  aatt  j  sinum  siztum  dogum  og  gudne  helldi  nu  og 
þeir  honum  jafnt  til  standa  uegna  sin  og  þorleifs  palssonar 
brodrsonar  sins.  til  jafns  ðdrum  sier  jafnt  til  komnum. 
Hnern  ad  olafur  helldr  sagdan  þorleif  standa  syne  sinum 
einari  fýrir  arfi  og  hans  umbodzmen  enn  sier  fyrir  abata 
aauexti  og  athtocku  taldra  peninga.  og  nu  hier  epter  skod- 
udum  wer  greinder  domsmenn  sagdaa  stefnu  og  hana  ýfer 
lasum  og  litum  med  ordum  ok^)  athkuædum.  suo  eigi  sidur 
war  hun  Reynd  ath  leingd  og  tima.  þar  med  sonn  gior  med 
suordu  uitne  ij  uottaa  at  hun  war  lesin  ath  gudna.  suo  nær 
uerandaa  ath  hann  matti  uel  heyra  hana  ef  hann  uiUde. 
hier  med  uissum  wer  ath  greindr  olafur  hafde  beitt  og  krappt 
sagdan  sysluman  ath  stefnaa  fyrnefndum  gudna  um  adr  greint 
mal  og  beidde  enn  og  krafde  ath  giora  sier  log  og  Rett  da 
fýr  sogdum  aaskilnade.  og  nu  fyrir  dauisuii  laganna  at  þau 
suo  uttuisda  ath  huer  madur  frials  og  fuUtidda  sda  uit  og 
menningg  hefer  til  skal  sialfur  sæckia  sina  sock  ef  hann  er 

*)  hafi,  írbr.    ^)  svo  hér  fullum  stöfum. 


1497.  ARFR''SOLVEIGAR.  35l 

mannadr  gnn  elligar  kongx  umbodzmadur.  og  nu  sacker 
þess  wer  uissum  Olaf  epter  sogn  sinne  huorcke  lærdan  ne 
suo  lesaiida  hann  mætte  ne  suo  kýnne  sina  sockn  ne  ann- 
ars  sæckida.  og  þui  epter  þessare  aauisuii  laganna.  þaa  dæmd- 
um  wer  stefnuna  logligda  og  gudna  Rettliga  fy rir  kalladan 
og  luke  halfa  mork  kongx  umbodzmanni  j  stefnufall  utan 
hann  sýne  loglig  förfoll.  hann  matte  eigi  komda  eda  komda 
láta.  sinn  logligan  umbodzraann  j  sagdan  stefnudag.  j  ann- 
are  grein  kom  fyrir  oss.  sagda  domsmenn.  urskurdarbref 
sira  jons  þorualldzsonar  med  styrckingar  og  samþýcktarbrefi 
gudmundar  prest(s)  jonssonar.  huerer  þa  woro  bader  samt 
officialis  holakirkiu  med  þeirra  heilum  oskoddum  jnciglum 
officialatus  inciglum  suo^)  latandda.  ath  greindr  jon  prestur 
urskurdade  olaf  filpusson  med  logum  hafa  undaii  færzt.  ath 
hann  hafi  ei  sleigit.  særtne  lostid  nockorn  man  j  kirkiuue  edda 
kirkiugardinum  j  uidudalstungu  epter  þui  sem  fyr  skrifadar 
sackagipter  jnne  halldda.  af  heilagra(r)  kirkiu  formonnum 
gefnar  hafa  werit  olafi.  sem  bref  eda  domar  þar  um  uotta. 
og  fyrir  oss  uar  birt  suo  fellt  undanfæri  serii  sagder  prest- 
ar  hofdu  urskurd  aa  lagt  ath  olafur  hdfdi  suarid  fullan  bok- 
areid.  at  hann  hafdi  sagdan  kirkiugard  eda  kirkiu  inan 
þeirra  takmarcka.  sem  heilog  kirkia  umhuerfis  sig  eignar 
sier  til  sæmdar  og  þeim  til  fridar.  þangat  flýr.  huorki  sært 
ne  saurgat  med  hoggum  ne  heiptarblodi  nockorn  man.  jnan 
þessarra  fyr  skrifadra  takmarcka  og  þennan  eid  sonudu 
med  honum  xij  men  vel  RæmdeR  og  ualinkuner  uiij  nefnd- 
arvitne  og  iiij  fangauottar.  Og  epter  þetta  suarid  og  satt 
giortt  sogdu  og  dæmdu  greinder  prestar  Olaf  med  logum 
giptsz  hafua  matt.  uar  þetta  undanfæri  tekid  af  sira  jone 
sem  fýr  seiger  morgum  godum  monnum  nærverondum.  Og 
nu  hier  j  greindum  stefnudeigi  leidde  Olafur  ij  lagauitne  og 
sor  anat  fuUan  bockareid  sua  latandi  at  þeir  hefdi  hida 
werid  j  augri  j  isafirde  þar  j  litla  stofunne  ath  olafur  fil- 
ipusson  htífdi  tekid  j  hond  uigdíse  jonsdottur  og  fest  hana 
med  hennar  jaýrde  og  samþýcke  þess  eR  hana  gipte  og 
brodr  hennar  og  olafur  hefde  þa  talad  j  sogdu  handabande 

»)  tvískr.  frbr. 


352  ARÍ'R  SOLVfilGAR.  1497. 

oU  þau  festingarord  sem  kristin  Rettur  jne  helldur  og  olaf- 
ur  hefdi  sagda  uigdi«e  jonsdottur  fest  sier  til  logligrar  eig- 
inkonu.  epter  oUum  bockarinar  ordum.  Hier  til  kom  þar 
fram  bref  med  hangandi  jncigli  sira  gunnsteins  asgrims- 
sonar  huert  suo  jnne  hellt.  hann^)  hefdi  nær  uerid  j  fýr 
sogdum  stad  j  augri  j  isaíirde  þar  j  litla  stofune  at  olafur 
hefde  fest  fyrr  sagda  uígdise  med  henar  jaýrde  og  sam- 
þýcke  brodr  heDdr  jayrd(e)  og  þeirra  íieire  tem  umbod 
hofdu  tekid  af  hustru  solueigu  modur  uigdisar  at  gipta 
hana  og  titt  nefndr  olafur  hefdi  fest  vigdise  epter  ðUum 
þeim  orduih  og  athkuædum  er  kristin  aettur  jnne  helldur 
og  hier  til  uændizt  olafur  ath  uitne  ath  þettaa  satt  wæri 
um  fyrr  sagda  festing  helga  sygurdsz*)sýne.  jone  hoskuUdz- 
sýne  og  fleirum  uitnum  ódrum  er  þar  hofdu  nær  werith. 
Og  nu  epter  oU  þessi  gogn.  uitne  syndrar  festingar.  suardra 
eiddoL  orda  og  urskurda  þda  Ðæmdum  wer  sagder  þingmenn 
med  fullu  doms  aathkuæde  bockarinar  er  hun  sua  seiger  ath 
ef  leikur  da  íj  tungwm  huort  madur  er  aaRfgeingr  eda  ei. 
þa  stefni  hann  þeim  til  þingx  er  honum  stendr  fyrir  aafi 
og  niote  uotta  Sinnda  ath  hann  stefndi  honum  þing.  hins  og 
anars  at  uottar  baru  híns  íinga  manz  sem  fyr  seiger  huar 
moder  hans  var  fest.  Og  nu  þar  epter  auisun  laganna.  þa 
Dæmdum  wer  med  fullu  doms  attkuædí  einare  olafssyni  til 
fullrar  eignar  enn  olafi  faudur  hanstil  hallz  og  uidtoku  nr 
hendi  gudna  alla  þaa  penínga.  jarder  og  lausafe  sem  gudne 
jonsson  hefer  at  sier  tekid  j  sezt  býg(t)  og  bælt  Radit  og 
aegerat  og  nockura  auðxtu  af  tekid  epter  hustru  solueigu 
biornsdottur  og  af  þeim  ollum  honum  standa  jafnfraih  og 
þenan  allan  aaf  sem  epter  hana  hefer  fallit  og  hun  atte 
wera  og  werid  hafaa  obrigdiligaa  erfd  einars  olafssonar  epter 
modrmodr  sina  solueigu  at  anefndum  og  tilgreindum  þeim 
odulum  eignum  og  lausum  aurum  sem  olafur  fader  hans 
hefer  adr  j  sezt  at  sier  tekid  sem  honum  hafa  adr  verit 
hier  dæmder  og  hier  ligida  jnsueittiz  sem  alla  adra.  j  suo 
mata  ath  oss  lizt  sira  gunsteinn  eiga  og  skylldur  vera  ath 
sveriaa  epter  sinu  brefi  enn  ef  hann  suer  eigi  þaa  dæmdum 

0  tvískr.  i  frb. 


1497.  ÁRFR  SOLVEIGAÉ.  353 

uer  hann  lagauitne  um  fýr  skrifadda  festing.  uttan  olafur 
uili  leida  onur  uitne  fyrir  mikeJsmesso  fyrir  sogdum  uallz- 
mane  og  at  þessu  fullgiordu  og  heyrdum  dominum  þa  se 
allur  fyr  skrifadur  drfur  obrigdiJig  einars  oiafssonar  fost  og 
fulikomin  eign.  land  og  lausa  aurar  utan  íinbogi  logmadur 
uorr  urskurdi  med  laga  vrskurdi  med  þeirra  bezt(r)a  manna 
Radi  er  hann  h(ier)  med  sier  til  nefner  þennan  aarf  af 
greindum  einare  fyrir  eins(^)  hueriar  logbornar  saker  aa 
hendur  olafi  af  Rettum  adilum.  saker  gefandi.  hann  hafieigi 
logliga  matt  giptazt  eda  nockorr  finez  nærr  standa  jafn- 
skylldar  eda  nanari  almenniligu  erfdaatali  sua  getin  sem 
kristin  Rettur  og  landzlogin  jnne  hallda  wm  fyr  skrifadar 
skilgetningar.  €nn  ^di  dom  þan  er  þar  war  lesinn  er  suo 
stod  jne  at  biorn  gudnason  hefdi  lagt  dom  fyrir  (arf)  eptter 
greinda  solueigu  og  honum  hefdi  werit  dæmd  jseta  sagdra 
peninga  þa  kunum  wer  þar  e(c)ki  ne  uissum  wor  log  at 
ganga.  at  þat  muni  skynsemdar  domur  uirdazt  þui  fyrir 
oss  skyrer  almenniligt  erfdatal  at  sonur  olafs  friUusonur  er 
j  iij.  erfd  epter  hustru  solueigu  en  biorn  et  fyrata  j  u.  erfd 
sýsturson  epter  solueigu  modrsystur  sína  hofum  wer  hier 
Reiknad  xj  menn  aa  miUum  standa  ath  Rettu  erfdatali.  dæmum 
wer  þat  olog  og  eigi  Rett  ath  þetta  meigi  giora  at  hlaupa  til  at 
setiaz  j  þa  arfa.  sem  þeir  uita  at  bokin  skipar  at  mycklu 
fir  standa  j  erfdatali  og  sierliga  þeir  sem  sialfer  lesa  hann 
[dcL  auiigum  odrum  en  eigi  uita  þaa^)  aa  life  eda  j  landi  wera 
at  nærr  staiidi  þeim  arfi  og  huerer  sem  suo  setiaz  j  arfa 
og  finz  anar  sidar  nanari  hugdum  ver  hann  sex  aurum 
sekan.  gnn  huerer  þat  hafa  giort  dthlegia  dom  fyrirþenan 
drf  sonar  olafs.  þaa  hofum  wer  dæmt  honum  eda  þeim  at 
sueria  lyritareid  en  mina  fyrir  logmanni  j  sumar  ddt  þeir 
uis(s)u  eigi  sanara  fyrir  gudi  enn  arfur  mundi  sin  eign  og 
aunguan  uissu  þeir  ne  sav  nockorn  jafnfram  eda  nærr 
standa  enn  sic.  og  ath  honum  unnum.  se  hann  kuittur  og 
uidskilin  sagdan  árf.  gnn  ef  þeir  eda  sa  fallaz  aa  eidi  þa 
hofum  wer  dæmt  olaf  méga  sækia  þann  med  þingstefnum. 
krofum  og  atforum  i  erfdum  wm  þat  gozt  sa  helldr  og 
*)  Svo.    ')  [og  aungunm  odrnm  þeim  er  þá,  yita  66. 

Dipl.  I8l.  vn.  B,  33 


S54  ODDSSTADABRÉP.  1497. 

tekur  uoxtu  af.  enn  þa  peninga  sem  sa  helldur  eigi  er 
auarar  logskuUdum  af.  þa  hofum  uer  dæmtt  med  fuUu  domi 
attkuædi  olaf  med  frialsu  mega  ath  sier  taka  alla  fyr  sagda 
peninga  huar  þeir  standa  nordan.  uestan.  sunan.  áuatan  sua 
sem  þa  peninga  sem  hann  hefer  hier  adr  j  setz  og  at  sier 
tekid  og  Rada  og  Regera  sem  log  uotta  um  omaga  eýri  og 
giallda  skullder  sem  log  til  seigia  og  sæckia  þaa  med  log- 
um  sem  Rangliga  hallda  og  þa  sliku  seka  (sem)  log  uotta 
er  standa  fýrir  þessum  arfi  og  um  hann  hier  hafa  att  ad 
demaz   sem  arfurwar  dain  og  bu  híns  dauda. 

samþyckti  þennan  uorn  dom  einar  oddz(son)  kongi 
soknare  og  setti  sitt  jncigli  med  uorum  jnciglum  fyrir 
þetta  domsbref  er  giort  war  aa  mardarnupi  j  uazdal  aa  sama 
aaRÍ  iíj  i^ottum  sidar  enn  fyr  seiger.*) 


384.  23.  Júní  1497.  á  Ökrum. 

Halljl  Sigurðardóttir  geldr  Arnóri  Finnssyni  fyrir  þann 
máU,  er  Æsa  Jónsdóttir  átti  í  garð  Hafliða  heitins  Jóns- 
sonar,  alla  jörðina  Oddsstaði  í  Lundarreykjadal  með  tilskild- 
nm  torfskurði  í  Brauðártungu  jörð,  ásamt  kúgildum  og 
fríðum  peningum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  14,  frumrit  á  skinní  skemt  af  fáa.  —  AM. 
Apogr.  2601  „accuratissime*'.  Önnur  afgkripter  og  meðal  Apogr.  1686, 
staðfeit  1710  af  Árna  Magnússyni. 

Vm  Oddstade  j  Lunda  Reykiadal. 
Þat  giorum  uær  runolfur  hauskauUdzson.  stephan  þor- 
arinsson.  arne  brandzsön.  þorgils  olafsson.  godum  monnum 
uitnrligt  med  þessv  uoru  opnu  brefi  at  þaa  er  lidit  var  fra 
hingatbvrd  uors  herra  jliesu  christi  þvsund  fiogr  hundrod. 
IG.  og  siav  aar.  laugardaginn  j  fardagauikv.*)  aa  oddzstodum 
j  lundarreýkiárdal  er  liggr  j  lundarkirkiv  sokn.  vorum  uær  ] 
hit.  saum    og   heýrdum  aa.   ord   og  handaband.  arnors  fínz- 


1)  þ.  e.  24.  J6ní.    *)  þ.  e.  27.  Mai. 


1497.  ODDSSTAÐABRÉF.  355 

sonar  af  einne  alfu.  enn  haullu  sigurdardottur  af  annare 
alfv.  faldizt  þat  og  skildizt  undir  þeirra  handabandi.  at 
nefnd  halla  sigurdardotter  gallt  arnore  finzsýne  til  fuUrar  og 
allrar  eignar,  j  þaa  peninga  sem  dæmdir  hofdu  uerit  af 
bornum  hennar.  fyrir  þann  maala  sem  æsa  jonsdotter  aatte  j 
gard  haflida  heitins  jonssonar  og  henni  bar  nw  at  suara 
uegna  barna  sinna  sem  domur  þar  vm  gior  wtvísar.  enn 
arnore  bar  nu  at  taka  j  laugligu  umbodi  greindrar  æsu  og 
hennar  erfingia.  var  þat  fyst  adurgreind  jordin  aull  oddz- 
stadir  er  liggr  j  saugdum  lundar  reýkiardal  j  lundar  kirkiv 
sokn.  jtakalausa  fyrir  xv.  hundrod  ok*)  xx.  med  auUvm 
þeim  gavgnum  og  gædvm  sem  greindri  jordu  oddzstodum 
fylgir  og  fýlgt  hefur  at  fornv  og  nýiv.  og  hennar  erfingiar 
haufdu  fremst  eigandi  at  ordit.  med  tilskildum  torfskurd  j 
braudaartungu  jord.  [þar  med]  og  tuo  kugilldi  er  bænhusit 
þar  aatti.  og  þar  til  gallt  hun  honum  xv  kugilldi  j  kugilld- 
vm  og  fridvm  peningum.  gallt  hun  þar  þaa  þegar.  v.  ennx. 
skýlldv  gialldazt  at  næstvm  fardaugum  þar  epter.  og  at 
þessvm  peningum  golldnum  sem  lofat  var.  gaf  adr  tkrifad- 
ur  arnor  finzson.  fýr  nefnda  hauUu  sigurdardottv(r)  og  henn- 
ar  baurn  aurlungis  kuitt  og  aakærulaus  vm  sagdan  maala. 
fyrir  greindri  æsv  jonsdottur  og  oUum  hennar  logligum 
erfingivm.  Og  til  sanninda  hier  vm  set'tvm  uær  fýr  nefnder 
menn  vor  jnsigle  fyrir  þetta  kuittvnarbref.  skrifat  aa  aukr- 
vm  j  hraunhrepp  aa  mýrum  faustvdaginn  næstan  fyrir  pet- 
nrsmessu  og  paals  aa  sama  aare  og  fýr  seier. 


385.  39,  Júní  1497.  í  Skálholti. 

H1.LDÓR  bóndi  Brynjólfsson  gefr  Narfa  príor  og  klaustrinu 
á  Skriðu  hundrað  hundraða  gegn  því,  að  á  klaustrinu  skyldi 
æfinlega  segjast  messa  honum  tii  sáluhjálpar,  föður  hans  og 
móður  og  bróður  og  öUum  kristnum  mönnum  lifandi  og 
dauðum. 

*)  xk,  firbr. 


356  SKÍlIÐtlKLAtJSfÉ.  1497 

AM.  Apo^r.  4433.  „Eptir  Tranacripto  14.  gamallra  Skriduklaust- 
urs  hrefa,  giördu  þann  28.  Septembria  Anno  1697  (=  á).  Samanlesed 
Yid  annad  Transscriptum  XI.  Skridnklausturs  pergamentsbrefa,  giört 
þann  17.  September  1697"  (=.  h).  „Framan  skrifad  bref  er  skrifad  á 
kaifskinn  med  þrimur  hangande  Jnnsiglum  og  þrimur  tiglum  ödrum,  sem 
Jnnsiglen  voru  af"*).  „Halldor  þesso  Bryniolfsson  trui  eg  ecki  ætte 
heima  i  anetíiördum  helldr  sudur  á  laude  eiubverstadar.  Þetta  giafa- 
bref  er  dat.  i  Skalholte.  Anno  1500  i  Tungufelle  nm  veturenn  keypti 
hann  iörd  i  Ölvese  af  Vigfuse  Erlendsyne,  so  framt  eem  þad  er  same 
Halldor,  id  qvod  puto.  babeo  kaupbrefed.  Syneet  hann  mune  hafa  bucd 
i  Tnngufelli.    Kanske  forelldrar  hans  hafi  vered  auBtfírdsker"  (AM). 

Þad  giðrum  vier  broder  Gudmundur  med  Gudz  ndd 
abote  j^)  þyckvabæ.  og  Einar  med  samre  ndd  dbote  d 
MukaþveróL^).  Jon  Helgason.  Gissur^)  Biornsson.  prestar 
Skalholltz  biskupsdæmis.  asmundur  jonsson.  Magnus  biðrns- 
son.  leikmenn.  godum  monnum*)  viturligt  med  þessu  voru 
opnu  brefe.  ad  þcL  er  lidid  var  fra  hingadburd  vors  herra 
Jesu  Christi  þusund  fiðgur  hundrud  niutigir  og  siau*)  aar. 
aa  Petursmessu  og  Pdls  um  sumared.  vorum  vier  j  hid. 
scLum  og  heýrdum  cL  ord  og  handaband  þessara  manna. 
af  einni  alfu  herra  Narfa  formannz  af  Skridu  j  Fliotzdal. 
enn  af  annarre  HaUdors  bonda  Bryniolfssonar.  faldest  þad 
og  skildest  j  þessu  þeirra  handabande.  ad  fyrr  greindur 
Halldor  Bryniolfsson.  gaf  til  klaustursens  cL  Skridu  hundrad 
hundrada.  var  þar  tilskiled  in  primis.  xl.  hundrada  j  jðrdu 
og.  Ixx.  huudrada  j  ðllum  fuUgiUdes  peningum  og  hier  til 
tiu  hundrud  j  bokum  og  messuklædum.  Hier  d  mote  jatte*) 
fyrrgreindur  prior  Narfe  fyrrsðgdum  Halldore  Bryniolfssyne 
ad  messa  skyllde  æfenliga  segiast  hðnum  til  sdluhialpar  fðd- 
ur  hans  og  modur  og  brodur.  og  ðllum  christnum  mðnnum. 
lifðndum  og  daudum  d  íyrrakrifudu  klaustre.  skylldu  þess- 
er  peningar  gialldast  d  fimm  aarum.  nema  fyrrskrifadur 
Halldor  villde  fyrr  sialfur^)  giallda.  utan  hann  kynne  ad 
fd  þann  peningaskada  ad  hann  ,giæte  ecke  gollded.  þa 
skyllde*)  fyrrgreinder  peningar  gialldast  innan.  viij.   dra. 


*)  á,  6;  *)    Munkaþverá,  6;    *)  Auzur,  b;    *)  knnnigt  og,   b.   v.   fcj 
»)  Biö,  fc;  «)  iatadi,  6;  "0  b.  v.  6;  »)  skylldu,  b. 


1497.  TESTAMENT  SOLVEIGAR.  357 

Samþyckte  þenna  þeirra  giðrning  herra  Stephan  med 
Gudz  ncíd  biskup  j  Skalhollte.  er  þa  var  nálægur. 

Og  til  sannenda  hier  um  sette  hann  sitt  innsigle  med 
vorum  innsiglum  fyrir  þetta  bref.  skrifad  j  Skalhollte  aa  aare 
og  dege  sem  fyrr  seger. 


386.  29.  Júní  1497.         á  Hjálmstöðum. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  á  prestastefnu  í  Miðdal  af  Step- 
háni  biskupi  um  testamentisbréf  og  gjafir  Solveigar  heit- 
innar  Björnsdóttur. 

AM.  Fasc.  LXXIII,  14,  Btórt  transskript  á  skinni  frá  27.  Aug.  1517. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur 
heyra  senda  abote  amne  or  videy  med  gudz  nad  prior 
narue  af  skridv  med  samre  nad  sira  þorvardur  helgason. 
asmundur  jonsson.  arnor  finnsson  oc  sniolfur  hrafnsson 
kuediu  gudz  oc  sina  kunnigt  giorande  at  sub  anno  gracie 
CD^  cccc^lxxxx®  septimo  aa  miduikudægin  næsta  firir  peturs 
CDesso  oc  pals^)  vm  sumarit  j  middal  j  laugardal  aa  almenne- 
legu  presta  mote  vorum  vier  tilnefnder  af  virdvligum  herraoc 
vorum  andalegum  fodur  stefani  med  gudz  nad  biskup  j 
skaalhollte  ad  skoda  oc  dæma  vm  þat  testamentum  bref 
sem  gudni  jonsson  oc  ormur  jonsson  þar  fram  baru  oc  beiddu 
oc  krofdu  fýrr  nefndan  herra  stefan  ad  nefnna  þar  dom 
yfer  huortt  þær  giafer  skylldu  loglegar  vera  edur  eigi  sem 
j  greindu  brefe  jnne  stodu  oc  solueig  heiten  biornsdotter 
hafde  gefid  sonum  sinum  oc  pals  jonssonar.  jone  oc  þorleife. 
skodudum  vier  einvirduliga  oc  yferlasum  sagt  testamentum 
bref  greindrar  solueigar  biornsdottur  j  hueriv  suo  stod  ad 
hun  lýste  tiundargiord  sina.  xl.  c.  hundrada  vtan  meira 
væri.  oc  hier  vr  þessum  peningvm  gaf  nefnd  solueig  biorns- 
dottur  adur  nefndum  sonum  sinum  oc  pals  xx.  c.  hundrada 
j  sina  testamentum  giof  suo  framt  sem  þeir  ýrde  ecki  henn- 

»)  þ.  e.  28.  Júni. 


358  TESTAMENT  SOLVEIGAR.  1497. 

ar  logleiger  erfdiiigiar(l)  huerier  et  adur  eru  a  greinder  j 
iordum  oc  lausa  peningum  j  sogdu  testamentum  breíi. 
Jtem  lituzt  giafernar  hafar.  enn  þo  eigi  hære  en  kristen 
riettur  vottar  ad  med  riettv  mece  gefa  ef  vid  vttarfa  erad 
skipta.  Enn  j  annare  grein  þotte  oss  íuU  von  til  standa 
ad  margar  skullder  oc  mikiU  reikningskapur  munndemeca 
upp  aa  koma.  aa  þessa  fyrr  sagda  peninga.  þo  þat  kiæme 
eckj  þar  fram  firir  oss.  oc  þui  kunnum  vier  eigi  nu  vm 
sinn  henne  frekazta  alycktar  dom  til  eignar  aa  ad  leggia  aa 
alla  þessa  fyr  sagda  testamentum  giof.  opt  nefndrar  sol- 
ueigar.  Jtem  j  fyrstu  dæmdum  vær  opt  nefndvm  sonum 
pals  og  solueigar  jone  oc  þorleife  vj.  c.  hundrada  af  sagdri 
testamentum  giof  til  fuUrar  oc  allrar  æfinligrar  eignar. 
»kulu  þær  jarder  þar  jreiknazt  sem  opptnefnd  solueig  hefur 
þeim  fýst  anafnad  j  sinv  testamentum  brefe.  suo  huer  sem 
stendur  þar  til  ed  er  vj.  c.  hundrada.  en  þær  giafer  sem 
þratt  nefnd  solueig  hefdi  meiri  gefid  titt  skrifudvm  sonvm 
«invm  oc  pals  oc  anefndar  erv  j  þessv  hennar  fyrr  sogdv 
testamentum  brefe.  jarder  oc  lausagoz.  þa  dæmdvm  vær 
alla(r)  gudna  jonssyne  oc  Ormi  jonnssyne  til  hallz  oc  log- 
legrar  medferdar  þar  til  oc  suo  leinge  sem  þeir  erv  med 
Iðgvm  00  dome  af  þeim  setter. 

Samþýgte  þenna  vom  dom  medoss  adurskrifadur  herra 
stefann  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollte  oc  setti  sitt  jn- 
cigle  med  vorvm  adur  skriíadra  domsmanna  jnnsiglum  firir 
þetta  domsbref  hvertt  ed  skrifad  var  oa  hialmstodvm  j 
laugardal  aa  sama  dare  deige  sidar  enn  fyrr  seiger. 


387.  30.  Júní  1497.  á  Öxarárþingi. 

Dómr,  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  Jónssyni  og  Helga 
Oddssyni  lögmönnum,  um  víg  Páls  Jónsonar  á  Skarði,  er 
Eiríkr  Haldórsson  í  hel  sló  á  Öndverðareyri,  og  um  vígs- 
bætr  eptir  Pál,  og  dæmast  þrenn  manngjöld  eptir  hann  af 
fé  Eiríks. 

Ðömabök  Jöns  skrifstofustjóra  Magnússouar,  i  Fol.,  bl.  224a— 225b,  skr. 
1604,  og  yið  hana  eru  hér  bafðar   tii  samanburðar  alla  leið  þrjár  aðrar 


1497.  VÍG  PÁLS  Á  SKARDI.  359 

afflkriptír  frá  ýmsnm  timnm,  en  þær  eru  þessar:  Landsbókasafn  789. 
4to  (dömabök  að  nokkru  leyti  með  hendi  Ara  Magnúasonar  i  Ögri  nm 
1620);  Ny  kgl.  saml.  1945.  4to  bl.  48b— 49b  með  bendi  Hanneaar  Gunn- 
laugssonar  í  Beykjarfirði  1666,  og  afskript  i  skjalabök  séra  Jóns  Hai- 
dórssonar  i  Hítardal  í  Landsbókasafni  115.  4to  I,  128—131,  skr.  c.  1730. 
Hér  og  hyar,  einkum  að  upphafi,  er  og  höfð  tii  samanburðar  afékript  í 
dómasyrpu  Jóns  dans  Magnússonar  i  LandsbökaBafni  65.  4to,  gkr.  o. 
1640,  sem  er  ekki  ómerk  um  sumt,  þótt  nokkuð  sé  hún  af  bökuð  og  mÍB- 
rituð  (svipuð  i  flestu  1945.  4to).  Artal  þessa  dómB  er  skýrt  og  vafa- 
laust  (1497)  i  öllum  handritum,  og  mnn  án  allB  efa  vera  eiga  svo  með 
réttu.  En  eéra  Jön  Haldörsson  eða  Béra  VigfúB  sonr  hana  hefír  vakið 
nokkurn  efa  nm  ártal  dömsins,  og  hafa  þeir  ætlað,  að  það  mundi  að 
réttu  lagi  eiga  að  vera  1499 ;  er  svo  ritað  á  spásBiu  við  afskript  Béra  Jöns 
af  döminum:  ,,NB  þetta  datum  Býnist  eiga  að  vera  heldr  1499,  þar  Sol- 
veig  dó  1495  eptir  annái  Björns  [&  Skarðsá]  og  öðrum  akrifum.  Og 
fimm  árum  Biðar  er  Páll  maðr  hennar  drepinn.  En  hirðstjóraannállinn 
stendr  þessu  á  möti  i  því,  að  Björn  segir,  að  Benedict  Hersten  hafí  verið 
hirð8tj6riAnnol499".  Þaðervíat  af  bréíum,  að  fiolveig  BjörnBdóttir  hefír 
dáið  annaðhvort  seinaBt  i  Janúar  eða  \  Febröar  eða  öndverðum  Marts  1495  (Nr. 
297  og  307).  Það  er  og  Ijóst  við  hvað  það  á,  að  styðjaat,  að  Páll  hafi  verið 
veginn  fimm  árum  siðar,  en  það  er  við  dönsku  þýðinguna  af  kæruftjali 
Eggerts  HannesBonar  í  Vatnsfjarðarmálum  1544,  þvi  að  þar  stendr  ein- 
mitt  i  skjalabókinni  séra  Jóns,  að  Páll  hafi  veginn  verið  j,femb^  árum 
eptir  I&t  Solveigar.  En  þegar  að  er  gætt,  verðr  litið  á  það  að  reiða 
Big,  þvi  að  i  ÍBlenzka  textanum  Btendr  i  sömu  Bkjalabókínni  „fáum"  ir- 
um  síðar.  Hefir  þvi  sá,  er  þýddi  fyrir  Eggert,  annaðhvort  mÍBBkilið  — 
hafi  það  verið  danskr  maðr  —  eða  mislesið  —  hafi  það  verið  íslendingr 
—  „fám"  i  íslenzka  frumritinu,  sem  gæti  auk  þess  hafa  verið  ógreini- 
lega  ekrifað.  Möti  ártalinu  1499  stauda  eigi  að  eins  affikriptir  þessa 
dóms,  heldr  og  alþingisdömr  um  vigsbætr  eptir  Pál  af  fylgjurum  Eiriki, 
þvi  að  hann  er  alstaðar  ársettr  1498. 

Um  vig  Páls  JönBsonar  méi  lesa  i  Arbókum  EspöIinB  II,  130 — 132, 
og  árfærir  hann  þann  atbnrð  til  1497—1498;  mun  hann  mest  fara  þar 
eptir  frá.sögnum  Benedikts  lögmanns  ÞorsteiuBBonar  i  ættatölubókum 
hans.  Hjá  Birni  á  Skarðsíi  er  að  eins  drepi^  á  víg  Páls,  og  er  það  ár- 
fært  þar  til  1498,  og  þess  getið  að  það  ár  hafi  Finnbogi  lögmaðr  geíng- 
ið  dóm  á  alþingi  um  þetta  mál  (Annálar,  Hrappsey  1774,1,70).  Er  af  þvi 
að  ráða,  að  Björn  hafí  ekki  þekt  þenna  döm,  heldr  að  eíns  síðari  dóminn 
um  fylgjara  Eiriks  Haldörssonar  (1498).  í  íslenzkum  Artiðaskrám  Kh. 
1893 — 96,  bls,  257,  er  og  tekin  upp  lítil  klausa  um  víg  Páls  eptir  dóma- 
syrpu  Hannesar  Gunnlaugssonar  i  Ny  kgl.  saml.  1945.  4to,  sem  fyrr  var 
nefnd;  er  sú  kiausa  déilítið  einkenniieg,  en  þó  er  i  henni  ranghermt  — 
Bvo  í  handritinu,  —  að  Páll  vœri  veginn  heima  á  Skarði,  og  annað  það 
er  rangt,  að  Páll  hafi  vegið  Guðlaug  Loptsson  —  þó  að  svo  standi  í 
handriti  Hannesar,  —  þvi  að  Páll  vó  ekki  haun,  heldnr  Böðvar  LoptBBon 


^öO  Vía  PÁLS  Á  SKARÐI.  1*97. 

bröðar  hans,  eins  og  Bjá  má  framar  hér  í  safnimi  (Nr.272).  Annars  er  það 
víst,  að  víg  Páls  hefir  orðið  eptir  alþingi  sumarið  1496  eða  að  áliðnu  sumri, 
því  að  dáinn  er  Páll  fyrir  12.  Okt.  það  ár,  eins  og  nóglega  sést  af  Svína- 
vatnsdómi  frá  12.  Okt.  1496  (Nr.  354).  Að  Eiríkr  Haldórsson  er  i 
sumum  ekki  ðmerkum  handritum  kallaðr  „Eiríkr  heitinn*'  hér  i  dömin- 
inum  (bls.  362),  sýnist  muni  vera  setning  siðari  aískrifara,  en  hafí  varla 
staðið  i  frumriti  dómsins,  þvi  að  eptir  niðrlagi  bans  virðist  Eirikr  vera  enn  ð. 
lifi,  þegar  hér  er  dæmt. 

Domur  wm  wijg  pals  Jonssonar. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  Bref  sia  edur  heyra 
senda  einar  oddzson.  arnor  finnsson.  jon  erlingsson.  sigurd- 
ur  dadason.  Jon  sigmundzson.  Jon  hrafnsson.  Jon  Olafsson. 
Oddur  Sigurdzson.  Eyuindur  Gudmundzson.  helgi  þorualldzson. 
Bardur^)Jonsson.Brandur  Olafsson.  þoruardur  Biornsson.^)[01af- 
ur  Gunnlaugsson^)[01afur  A8biarnarson.*)Narfi  Sigurdzson.hall- 
dorBryniolfsson.  Oláfur  kodransson.  Asbiorn  Siguatzson.  Pietur 
Sueinsson.  Stephan  Þorualldzson.  Gijsli  Þorualldzson.'*)  Jon 
WÉ^lldasonog  Tumas  Þorbiarnarson.  laugriettumenn.^)  kuediu 
Gudz  og  sijna  kunnigt  giaurandi.  þa  er  lidit  war  fra'')  hingatburd 
wors  herra  Jesu  Christi  CD  cccc  xc  og  vij  aa  fostudaginn 
næstan  epter  peturs  messo  og  pals  [wm  sumared^)  aa  al- 
menniligu  auxararþijngi  worum  wier  j  dom  nefnder  af  ær- 
ligum  mónnum®)  finnboga  Jonssyni  logmanni  [nordaii  og 
vestan^^)  aa  Jslandi  [og^^)  Helga  Oddssyne  logmanne  sunnaii 
og  austan  d  Jslande.^^)  ad  skoda  og  dæma  wm  þad  vijgs- 
mal  sem  Gudni  B(ondi)  Jonsson  og  [Ormur  bonndi  Jonsson^*) 
broder^*)  hans  baru  þar  fram  og  kiærdu  aa  Eirik  halldorsson. 
ad  hann  hefdi  ofyrirsyniu^^)  j  hel  sleigit  Pal  heitinn  Jons- 
son  brodur  þeirra  med  fullum  nijdingskap.  so  og  huersu 
hafar  bætur  epter  hann  skylldu  koma. 

*)  789,  1945,  65;  Brandur  JM.,  115;  ^)  Biarnason  789,  65;  «)  [sl. 
65;  *)  [b.  V.  65,  og  mun  það  rétt,  því  að  þá  verða  dómsmenn  tvær  tylft- 
ir  fttllar;  ^)  Valdason  789,  65;  eptir  Þorvarð  Björnsson  verðr  nafnaröðin 
svo  i  65:  „Halldór  Bryniolfsson.  Olafur  Aabiarnarson.  Narffe  Sigurdsaon. 
Olafar  Codransson.  Asbiorn  Siguatheson.  Pietur  Sueinsson.  Stephan  Þor- 
vaUdsson.  Gijsle  ValldasoD  o.  b.  frv."  «)  JM.  789;  b1.  hin;  ')  sl.  JM.;  b. 
V.  hin;  «)  [b.  v.  789,  65;  »)  789,  65;  manni,  hin;  »<>)  fyrst  skr.  í  JM.:  „s. 
og  a.",  en  Biðan  leiðrétt  á  BpáBSÍu  með  fornri  hendi;  ")  suo  og  7S9;  *') 
[b.  V.  789,  65;  sl.  hin.  ^»)  [789,  65;  b1.  JM.;  Joneson,  b1.  115,  1945;  ") 
Brædur  JMj  ^**)  oforsyniu  65. 


1497.  VÍG  PÁLS  Á  SKARÐI.  361 

So  og  worum  wier  til  nefnder  ad  dæma  hnerra  suara 
edur  segta  [ad  fyrrneffadur^)  Eirekur  yrdi  þar  fyrir  skylld- 
ugur  vppa  kongdomsins  wegna  og  pietur  Clauusson  hird- 
stiori  yfer  allt  Jsland  beiddi  og  krafdi  doms  sa. 

J  firstu  grein^)  kom  þar  fram  fyrir  oss  wijglýsing  Ei- 
riks  halldorssonar.  er  hann  hafdiaasig  lyst  [þad  mannslag^) 
epter  bokarinnar^)  ordum.  War  hun  þa  suariii  þar  af  ein- 
im  skilvijsum^)  manni.  at  Eirekur  Halldorsson®)  hefdi  ad 
logum  lyst  þui  mannslagi.  Þuidæmdum  wier  wijglysingina 
logliga  og  hann')  sannan  banamann  pdls  heitins  Jonssonar. 

Jtem  kom  þar  og  fram  Þorleifur  Ormsson^)  fodurbrod- 
er  Eiriks  Halldorssonar.®)  er  þa  war  hans  logligur  forsuars- 
madur.^**)  Og  war  hann  af  oss  [krafdur  og  spurdur^^)  fram 
adlata[ef  hann^^)hefdinockur  gogn  edur  witni  þau  ad  pall 
heitinn  jonsson  hefdi  nockra  sauk  giort  wid  Eirek  halldors- 
son^^).  Enn  hann  sagdi  þar  nei  til  ad  hann  hefdi  þar  nein 
prof  til.  og  þui  dæmdum  wier  þennan  sama  mann  pal  Jons- 
son  saklausan  [i  heP*)  sleiginn  hafa  werid'*)  af  eireke  hall- 
dorssyni. 

Jtem  j  annari  grein  dæmdum  wier  j  bætur  epter  pal 
heitinn  Jonsson  af  fie  eireks  haldorssonar  Ix®  .  nema  minn 
herra  kongurin  wilie  meira  lata  wera  fyrir  þad  nadarbref 
sem  hann  hafdi  fyrr^*)  greindum  pali  vtgefit.  med  so  felldum 
fridleika  og  salastefnum  xx  malnitu  kugilldi.^')  xx'^  frijd. 
xx^'  j  oUum  [fullgildis  friduirdis^^)  peningum.")  Skulu  hinu^**) 
fyrstu  sol  lukast  jnnaii   manadar  heima  aa  skardi  aa  skard- 

0  [b.  V.  789,  1945;  ^)  b.  v.  789;  «)  [því  mannslagi  1945,  789,  65; 
*)  lögbókarinnar  115;  »)  b.  v.  789,  1945;  •)  b.  v.  789,  1945,  65;  ')  Ei- 
rek  115;  »)  789,  1945,  65,  og  er  það  rétt;  „Tyrfingfison"  115  og  JM.  á 
spássíu,  en  í  texta  „finnseon";  »)  b.  v.  789,  1945,  65;  ^^)  umboðsmaðr 
1945,  65;  ")  [spurdur  og  krafdur  789;  ")  [sl.  JM.;  b.  v.  eptír  hinum; 
*2)  Hér  er  í  JM.  ritað  á  spássíu  með  fornri  hendi  (c,  1604),  og  einnig 
þar  eptir  tekið  upp  við  afskript  séra  Jóns  í  Hítardal  (115.  4to):  „Sakier 
woru  nogar  þo  hann  kynni  ecki  framm  adbera  eda  þyrdi  eigi  fyrir  menn- 
ingarleysi  Bijns  og  maktar  sakier  þeirra  sem  wijgzmalid  soktu".  **)  [b.v. 
115;  1»)  werinn  JM.  »«)  b.  v.  789;  ")  med  bo  felldum  fridleika  b.  v.  JM. 
(ranglega);  ")  [fullgildum  friðvirðis  115;  ")  [þarflegum  peningum  full- 
gilldum   og  fríðvirðum    789,  65,  1945;    «<>)  789;  hin,  önnur  hdrr. 


362  VÍG  PÁLS  A  SKARÐI.  1497. 

strond.  aa  heimili  Gudna  og  Orms.  skulu  þad^)  wera  xx°  3 
aullum  peningum  suo  logdum.*)xij^)  [stikur  klædismed*)  Eing- 
elst  klædi  íyrir  hundrad.  iij  tunnur  malltz*^)  fyrir  j<^  .  [tuær 
woder  wadmals®)  fyrir  j^'  .  iij  aurar  silfurs  [fyrir  j°  osmijd- 
ad')  edur  adrer  peningar  þessum  peningum  jafnuirder. 
Aunnur  20^  skulu  lukast  j  haust  a  mikilsmesso^)  heima  aa 
skardi  j  «0  ordnum  peningum  iiij  sauder  gamler  fyrir®)  j*'  . 
þreuett  naut  fyrir  j^  .  xij  fiordungar  smiors  fyrir  j''  og  adrer 
peningar  þessum^^)  jafnvirder.  [Hinu")  þridiu  saul  skulu 
gialldast  aa  næstum  fardaugum  heima  aa  skardi  [skulu  þad 
wera^*)xx  malnytu  kugiUde  nema  hinnwilie  eindælla^^)  vm 
giora  er  taka  a.'*)  skylldi  adurgreindur  Þorleifur  skylldur 
td  [taka  alla  þessa^*^)  peninga  af  fie  Eiriks  og  allar  adrar 
logligar  skullder. 

Jtem*®)  j  þridiu  grein  kom  þar  fram  fyrir  oss  einn 
■kialligur  mann  huer  er^')  sor  fullan  bokareid  þar  þa  fyrir 
finnboga  logmanni  ad  hann  hefdi  hia  werid  j  litlustofunni^®) 
aa  onduerdareiri.  þa  Eirikur  [halldorsson  weitti  pali  heitn- 
um  þau  sdr^®)  sem  hann  fieck  bana  af.  sor  hann  þa^®)  ad 
adurgreindur'^)  Eirikur  hefdi  komid  vppa  greindan  pal  heit- 
inn  vm  nott^*)  med  flock  manna^^)  þa  hann  lajsinni  sæng. 
war  greindur  Eirekur  og  hans  menn  altyader  thiP*)  og  med 
brugdnum  wopnum.  [braut  Eirekur  heijtinn  vpp  litlu  stof- 
una^*)og  hans  medfylgiarar.  enn  sumer  foru  [vt  ad  riufa^*) 
hana  og  baru  þar  inn  griot  aa  greindan^')  pÆl.  gnn  hann 
hliop  vpp  nakinn  og'^)greip  éitt  suerdog  wardi  sig.  giorda 
þeirþatyær")skorpurog  huijldu  sigaamillum.  komst  PalP*^) 

>)  þá  JM.  789;  «)  JM.,  789;  BÖgðam(!),  hin;  ^)  12,  JM.;  *)  [JM.,  789 
sl.  hin;  *)  miola  789;  ®)  [viij  alner  vadmals  og  xl,  789;  wadmal  JM. 
')  [ósmíðað  fyrir  jc  ,  789;  »)  MichaeliameBsn  789,  1945;  »)  í  789,  1946: 
10)  þeim  1945;  ")  [í  hin  115;  íhinu  JM.;  hin  789;  ")  [sl.  115;  ^^)  svo  JM 
=  indælla  (hin);  ^*)  sl.  JM.;  b.  v.  hin;  ^*)  [789,  og  að  nokkru  leyti 
1945;  gjalda  áðurgreinda,  hin;  '•)  sl.  115;  ")  789,  JM.;  eð,  hin;  '^)  litlu 
baðstofunni  115;  ")  [Páli  heitnum  veitti  þau  skemdarBár  1945;  ^^)  þad 
789,  1945;  «)  greindur  789,  1945;  «•)  nóttina  115;  ")  [sj.  789;  «*)  b.  v. 
789;  ")  [789  og  1945  (að  mestu  eins);  brauzt  Eirekur  upp  í  litlustof- 
una,  hin;  ••)  [upp  og  rufu  789,  1965;  ")  b.  v.  789,  1945;  »»)  b.  v.  789, 
1945;  «»)  2,  JM.;  «o)789,  1945;  hann  115;  gl.  JM. 


1497.  VÍG  PÍLS  Á  SKARÐl.  363 

j  millum  annarar^)  j  akyrtu.  enn  j  millum  annarar^)  j  hos- 
ur.  war^)  þa  so  rofin  stofaii  tg  boríd  jnn  griotid  ad  pall 
gat  þa  ecki  leingur^)  warist.  komst  Eirekur  þa  jnn  j  litlu 
atofuna  og  lagdi  pal  þa*)  mitt  fyrir^)  lijfid.  Snaradi  pall  þa 
suerdinu  og  greip  af  sier  lægit  og'sagdist  fanginn.  fiell 
hann  þa  af  mædi  nidur  aa  golbid^).  settist  þa')  þessi  sami 
madur  vnder  hofud  honum.  enn  hann  la  þa  aa  gru(f)u.  gieck 
eirekur  þa  j  burtu  og  kom  aptur  þa^)  stund  war  lidin  og 
spurdi  [huert  pall  hefdi  nockud^)  feingit.  enn  þessi  madur 
suaradi  ad^^)  hann  hefdi  feingit  sem")  dygdi.  bad  eirekur 
þá  pal  ad*^)  standa  vpp  og  weria  sig.  enn  optgreindur  pall 
suaradi  ad  hans  worn  wæri  fariii  ad  sinni.  Stack  Eirekur 
hann  þa  ij  stijngi.  og  war  annar  [af  þeim**)  hans  banasdr. 

Jtem^*)jiiijgrein  soru  og  þar  iij  skiluijser*'^)  menn  fyrir 
Iðgmanninum  sogn  hins  scLra.  so  latandi  ord  epter  ord  sem 
sa  sor  er  hia  war  og  hier  fyrir  framaii*^)  skrifad  stendur. 
Dæmdum  wier  þetta  fullkomid^')  lagawitni  vm  lijflat  pals 
Jonssonar. 

Jtem^®)  j  fimtu  grein  kom  þar  og^®)  fram  mijns  herra 
kongsins  bref  med  hans  heilu  og  oskoddudu  hanganda  jnn- 
cigli  so  þydandi**^)  ad  hann  hefdi'*^)  tekid  pal  jonsson.  hans 
huatru  og  alla  hans  peninga  j  sinn  kongligan  frid  og  bi- 
ikerming.  þui  þotti  oss  mijns  herra  kongsins  mann  sleiginn 
hafa  werid.2«) 

Nu  med  þui  so  auijsar^*)  wor  landzlaga  bok  ad  huor 
«em  drepur  þann  mann  sem  hann®*)  hefur  kongsins  bref 
fyrir  sier  til  landzwistar  edur  annars  rietts  rannsaks  og 
weit  sa  þad  er  hann  tok  af.  þa  er  hann  obotamadur.  Þui 
fyrir  þessar  greiner  og  adrar  fleiri  þær  oss  leist  hier  ad 
luta  dæmdum  wier  fyrrnefnder  domsmenn  med  fuUu  doms 
atkuædi  þennan  optnefndan  mann  Eirik  halldorsson  obota- 
mann  og  fullkomid  nijdingzwerk  vnnid  hafa.  og  hann  fyrir- 

0  annara  JM.;  «)  en  1945;  »)  b.  v.  789,  1945;  *)  b.  v.  115;  »)  í 
1946;  •)  Bvo  JM.  =  gólfið;  ')  b.  v.  115;  »)  er  789;  þegar  1945;  »)  [Pál 
að,  hvoit  hann  hefði  mikið  1945;  ^o)  b.  v.  789;  ")  sl.  789;  i«)  b.  v.  789, 
1945;  ^»)  [þeirra  1945;  '^)  sl.  115;  '^)  skilríkir  115;  '•)  b.  v.  789;  »'') 
fQllkomin  1945;  ^^)  sl.  115;  »»)  b1.  789;  »<>)  hlýðandi  115;  ")  hafi  115; 
*2)  werin  JM.;  ")  útvisar  789,  1945;  «*)  sl.  115. 


364  VÍGSLUBBÉP.  1497. 

giort  hafa  fie  og  fridi.  landi  og  lausum  eyri  og  riettfanginn 
wera  huar  [sem  hann  ndest^)  vtan  gridastada.  enn  allt 
hans  godz  fast  og  laust.  kuikt  og  daudt  [dæmdum  vier^) 
fallit  vnder  kong  halft  enn  halftvnder  logliga  erfingia  sem 
seiger  j  odrum  obotamalum.  ad  afluktum  wijgsbotum  og 
audrum  logligum  skulldum. 

Samþyckti  þennan  worn  dom  med  oss  greindur  pietur 
klaufusson*)  hirdstiori  og  Iðgmennimer  bader  og  settu  sin 
jncigli  [med  vorum  fyrrneffndra  domsmanna  jnnsiglum  fyrir 
þetta  Breff  skriffad  i  sama  stad.  og  sama  aare  sem  fyrr 
seiger.*). 


388.  1.  Júlí  1497.  í  SLálhoIti. 

VíGSLUBRÉP  Einars  Benediktssonar  ábóta  á  Munkaþverá,  út- 
gefið  af  Stepháni  biskupi  í  Skálholti. 

AM.  Pasc.  LXXin,  11,  skinnbiað  nokkuð  Bkorið  og  iUa  máð;  virð- 
i8t  vera  úr  bréfabók  Steph)\ns  biskups.  Þ6  kynni  þatta  að  vera  tit 
bréfabók  Einars  áböta.  Árni  segíst  bafa  skrifað  npp  þetta  skiunblað, 
en  s6  afskript  er  nú  ekki  til. 

Vniversis  et  singulis  presentes  literas  uisuris  uel  audi- 
turis  Stephanus  dei  gracia  episcopus  schalholtensis  ei  cetera. 
Salutem  in  domino  sempiternam. 

Uacantem  ecclesiám  beate  CDarie  virginis  in  monasterio 
thuer(a)ensi  holensis  dyocesis  per  mortem  domini  johannis  pre- 
dícti  monasterij  immediate  abbatis.  prelat[i]  eiusdem  dyo- 
cesis  notifica(u)erant  nobis.  de  remedio  [conjgruo  ac  rec- 
tore  jdoneo  prouidere.  assignantes  nob[is]  honorabilem  vir- 
um  dominum  glnarum  benedicti  presbyterum  antedicte  [dy]o- 
cesis.  Nos  igitur  considerantes  dampnales  esse  plures  vaca- 
ciones  ecclesiarum  omnipotentis  dei  nobis  suffrag  .re  clemen- 
cia  succedente  tempore.  cum  se  hora  et  locus  congrue  offere- 
bant.    predictum  dominum    ^ÍQarum   professione  rite  fa[cta] 

0  [789;  hann  náiat  1945;  næst,  hin;  *)  [b.  v.  789,  1945;  »)  ClaíoB- 
son  1945;  Clauflðon  115;  *)  [b.  ?.  789. 


1497.  tíMBOÐSBRÉF.  á65 

primo  ia  priorem  preterea  in  abbatem  canonice  ordinavimus 
cooperante  nobis  gracia  salvatoris.  et  plenariam  potestatem 
et  a(d)rainistracionem  tam  in  corporalibus  quam  in  spiri- 
tualibus.  vt  predicti  monasterij  abbati  congrvit  committantes. 
suam  postulacionem  ofíicialium  holensis  ecclesie. 

Jn  quorum  omnium  et  singulorum  tes[timonium]  cigill- 
vm  nostrvm  presentibus  est  appensum. 

Datum  jn  r(e)sidencia  nostra  episcopali  scalotensi  jn 
octaua  sancti  johaunis  baptist[e].  anno  domini  CD  cd  x(g) 
vij. 


389.  3.  Júlí  1497.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  fær  Einari  Benédiktssyni  ábóta 
á  Munkaþverá  umboð  um  alla  þá  hluti,  sem  honum  kunna 
til  að  falla  í  Hólabiskupsdæmi,  bæði  Þorlákspeninga  og 
annað. 

AM.  Fasc.  LXXIII,  11,  skinnblað  nokkuð  [skorið;    virðist   vera  úr 
bréfabók  Stepháns  biskupS)  nema  það  sé  úr  bréíabök  Einars  iböta. 

Vier  Stephan  med  gudz  naad  biskup  j  skalholte.  gior- 
[um]  godum  monnum  kunnigtt  med  þessu  woro  opnubrefue 
ath  wier  hofum  bijfalad  ærligri  personv  herra  ^inare  med 
samre  naad  abota  aa  CDwnkaþueraa  j  eyiafirdi.  vort  ful[lt] 
^S  logligt  vmbod  vm  þa  hlute  sem  oss  kunna  til  ath  fal[la] 
þar  hid  nyrdra  j  hola  biskupsdæme.  og  ecke  er  adr  wt  af 
giort  af  vorum  parte.  vm  þæf  giafuer  og  heit  sem  gefnar 
eda  lofadar  hefuer  uerid  til  sancti  thorlaakz.  Saumu- 
leidis  [e]f  þar  kunna  nockrir  vorir  sokomenn  ath  hittazst.  þa 
hofu[m  v]ier  honum  bijfalt  ath  (sækia)  edur  seckta  vnder  hvoru 
kirkiunnar  uallde  [sem]  hann  kann  og  suarligtt  erfirirlogum 
ath  hafua.  Suo  og  þa  alla  a[th  le]ysa  (sem)  eigi  kunna  til  wor 
ath  komast.  og  suo  tilheyreligar  sk[ript]er  ath  setia  sem 
hverium  hæfuer.  Ok  til  sanninda  hier  vm  [set^tum  vier  vortt 


i366  ÖVALBARDBSKÉF.  1497. 

ncigle  firir  þetta  bref  Scrifad  j  skalholte  jn  f[esto]  visi- 
taeionis  beate  CDarie  virginis  gloriose.  anno  domini.  CD^  cd^ 
xc  vij. 

[V]ier  hofum  skipad  og  bijfalad  heidurligum  manni 
worum  brodur  herra  einare  med  [sam]ri  nad  abota  auk 
kirkiunnar  med  sinum  soknum  hrafnagil.  ki  .  .  .  og  illuga- 
atade  cum  Ritu  canonum.  Skulu  honum  og  hans  klaustur 
prestum  veitazt  og  gialdast  af  fyr  nefndri  kirkiv  og  þingum 
sierdeilis  prest  tivnd  og  heytollar  messu ^) 


390.  4.  Júlí  1497.  í  Hafnarfirðl. 

JóN  Snorrason  selr  Magnúsi  Þorkelssyni  fjórðunginn  í  jörð- 
nnni  Svalbarði  á  Svalbarðsströnd. 

AM.  Apogr.  185  „Ex  originali  Svalbardensi  accuraté"  (AM.).  Ofr- 
litið  brot  af  frumriti  þessa  bréfs  er  1  frnmbréfasafni  Jóns  Sigurðssonar 
Nr.  6  „Frá  séra  Daníel  Haldórssyni  1849".  Er  allr  efri  iielmingr  bréfs- 
ins  skorinn  af  og  stór  spilda  öðrumegin  ofan  af  neðri  hiuta  bréfsins, 
og  sést  ekki  ártal  né  bréfaranöfn,  en  utan  k  skinnbleðlinum  stendr  með 
hendi  Árna  Magnússonar  ártalið  „1491",  sem  annaðhyort  er  misskript 
eða  þá  efra  haldið  á  7  er  má,ð  af,  byo  að  það  litr  nú  6t  sem  1  i  tölu. 
Fyrir  bréfinu  hafa  verið  3  innsigli. 

[Kaupbref  fyrir]  einvm  parte  j  [sualbard]e  er 
sellde  jon  snorrason.^) 
Þat  giorum  uier  Petur  Tomasson  halldor  jonsson  og 
eigiU  eigilsson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru 
opnu  brefi  ath  þa  er  lidid  uar  fra  guds  burd  þusund  fiogr 
hundrut  niutigeR  og  vij.  ar  a  fimtudaginn  nesta  fyrir  trans- 
latio  thome  episcopi^)  a  þorisstaudum  a  Eosthualanesi  uoru 
uier  j  hia  saum  og  heýEdum  a.  ath  jon  snorrason  sellde 
magnusi  þorkelssýni  med  handabande  til  fuUrar  eignar  fiord- 
ungin  j  jorduni  sualbaEde   er   liggur    a  sualbandzstraund  j 

^)  ÞesBÍ  klausa  er  rituð  neðan  við  bréfið  &  skinnblaðinu  með  daufara 
bleki,  en  samtiða;  er  máð,  og  vantai  uiðrlag.  *)  Utau  á  framrítinu. 
*)  29.  Júui. 


149Í'.  SVALBARÍ).  -  ARÍ^Il  SOÍiVEIGAll.  W 

þingeyiarþingi  med  aullum  þeim  gaugnum  og  g§dum  sem 
greindum  jardarparti  hefer  fylgt  ath  fornu  og  nju  og  hann 
hafde  fremzst  eigande  ath  ordid  j  arf  efter  stein  snorrason 
broduR  sinn.  hier  i  moti  gaf  nefndr  magnus  þorkellsson 
saugdum  joni  snorrasjni  tiu  hundRud  j  fridum  peningum 
og  ofridum.  skýlldu  þau  gialldazst  optnefndum  joni  innan 
þrig(g)ia  ara.  lýsti  greindr  jon  snorason  þui  fyrir  oss  at 
hann  hefdi  þenna  nefndan  jardan  part  aungum  manni  audr- 
um  fyr  sellt  edr  gefid  en  nu.  fýrnefndum  magnusi.  skýllde 
sa  þeirra  hallda  til  laga  er  keypt  hafde  en  sa  suara  laga 
Riptingum  er  sellt  hafde.  Og  til  sannenda  hier  um  settu 
uier  fýr  nefnder  menn  uor  incigli  fyrir  þetta  iardarkaupss 
bref  giort  j  hafnarfirde  a  sama  aRÍ.  fimm  nottum  sidar  en 
fýr  seigir. 


891,  21.  Júlí  1497.  í  HTammi. 

YiTNisBURÐR,  að  Bjöm  Guðnason  hafi  svarið  þann  eið  á  Al- 
þingi  30.  Júní  fyrir  Finnboga  lögmanni,  að  Björn  hafi  þá  eigi 
vitað  annað  sannara,  er  hann  lýsti  sig  lögarfa  eptir  Solveigu 
Björnsdóttur,  en  að  hann  væri  hennar  lögarfi. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  18,  frumritið  á  skinni.  Öll  (4)  innsiglin  eru 
dottin  frá.  Frumritið  er  með  hendí  Björns  Guðnasonar  sjálfs,  og  hefír 
hann  þvi  stýlað  Torfa  i  Klofa  og  hinum  vitnishurðinn.  —  Apogr.  786. 

Vittnisburdur  vm  gijd  Biorns  Gudnasonar  ad 
hann  hygdi  sig  vera  grfingia  et  cetera.^) 
Þad  giorvm  wær  toRfi  jonsson.  bRyniolfur  sigurdzson. 
helgi  sigurdzson  og  asmundr  klemensson  godvm  monnum 
viturligt  med  þessv  worv  opnv  bRefi  ad  wær  kennvntz  væR 
worvm  þar  j  hia  og  heyrdvm  aa  favstvdagin  næsta  epter 
petursmesSv  og  pals.^)  aa  almenniligv  avgxararþingi  þa  er 
lidit  war  fra  hingadbvRd  woRs  herra  jesv  christi  þvsvnd 
cccc  nivtiger  og  vij  ar  ad  einar  odzson  las  þann  dom  vnder 

0  nUn  &  biéfinu  með  hendi  fr&  16.  öld.    *)  &.  e.  30.  Júni. 


Seð^  AHFÍl  SOLVEIGAÍI.  1497. 

godra  manna  jnnsiglvm  j  lavgriettv  fyrir  lavgmavnnvnvm 
og  hirdstioranvm  og  avUvm  almvganvm  er  olafur  philpvsson 
hafdi  dæraa  latid.  vegna  einars  olafssonar  sonar  sins  vm 
arf  og  peninga  epter  solueigv  biornsdottur.  modur  modur 
adr  greindz  einars.^)  ^nn  j  annane  grein  stod  j  adr  greindvm 
domi.  ad  biorn  gvdinason  kalladi  til  adur  greindz  aRfs  og 
hans  broder  are  og  þeir  fleÍRe  þeim  standa  jafnfRam  j  al- 
menniligv  cRfdaatali  epter  landz  lavgvm  Riettvm  epter  adur 
greinda  solveigv  modrsystr  þeirra  og  adr  greindr  bioRn 
gvdinason  hafdi  fystur  lyst  sig  lavgarfa  epter  greinda  sol- 
veigv  og  lagt  lavg  og  dom  fyrir  adur  greindan  aRf  og  pen- 
inga.  sem  dandimanna  domr  þar  vm  gior  vtvisaR  ad  hann 
ætte  og  hefdi  att  Rietta  jsetv  j  optnefndvm  aRfi  til  þess 
hann  være  med  lavgvm  VR  honum  dæmdr  og  því  fyrir  þa 
grein  hefdi  þeir  j  þeim  domi  sem  íjr  skrifadr  olafur  hafdi 
adur  dæma  latid  dæmt  optnefndvm  bÍRne  gvdinasyni 
lyRÍttar(eid)  hinn  minna  ad  hann  hefdi  [eigi  vitad^)  annad 
sannara  j  þann  tid  þa  hann  lyste  sig  lavgarfa  epter  opt- 
nefnda  solueigu  enn  hann  være  hennar  lavgarfi.  og  ad  hon- 
um  vnnvm  skylldi  optnefndr  biorn  gvdinason  sækiatz  med 
stefnv  epter  landz  lavgvm  Riettvm  VR  optnefndvm  aRfi  hvern 
er  hann  sor  þar  þa  a  þinginv  fyrir  finnboga  jonssyni  lavg- 
manni  nordan  og  vestan  a  jslandi  oss  fyRuefndvm  monnum 
hiaveravndvm  og  fleirvm  godvm  monnum  avdrvm.  og  til 
sanninda  hier  vm  settvm  vær  fyR  nefnder  menn  wor  jnn- 
sigli  fyrir  þetta  vitnisburdar  bref  hvert  er  skrifad')  war  j 
hvammi  j  hvamsveit  favstvdagin  næsta  fyrir  jacobsmessv 
vm  svmaRÍt  aa  sama  aRe  sem  fyrr  seigeR. 


892.  29.  Júlí  1497.  í  Cfðrðum  á  ilptaiiesi. 

Björn  Guðnason  gefr  og  geldr  Ragnhildi  Bjarnadóttur  konu 
sinni  jarðirnar  Hvamm  i  Hvammssveit,  ÁsgarÖ,  Glerárskóga 

*)  Þ.  e.  Nr.  383.    *)    \  vítad  |  é  |  ,  frbr.    sem  merki   þess,  að  orðin 
eigi  að  Bkipta^  Bætam.    *)  skxifadad,  frbré 


1497.  BJÖRN  OG  RAGNmLDH.  36^ 

og  Ketilsstaði  fyrir  jarðir  þær,  er  hún  á  í  Austfjörðum,  en 
Björn  er  búinn  til  utanfarar. 

Kriegerssafn   2.  4to,    bls.  242—247,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Bref  Er  Biðrn  Gudnason  fær  Ragnilldi  kvinnu  sinni 
Hvamm  i  Hvamms  sveit  med  íieijrum  jordum. 
Þad  giori  eg  Biðrn  Gudnason  godum  monnum  vitur- 
legt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  medkennunst.  ad 
(eg)  hefi  unt  og  feingid.  golldid  og  gefid  Ragnhilldi  Biarna- 
dottur  kvinnu  minni  jðrdina  alla  Hvamm  er  liggur  i 
Hvammssveit.  og  þær  jarder  sem  þar  med  fylgia  og  svo 
heita  dsgardur  hdlfur.  Glerdrskogar  og  Ketilstader  med 
ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum.  sem  greindum  jðrdum 
fýlger  og  fjlgt  hefur  at  fornu  og  nýu.  og  eg  hefi  fremst 
eigandi  ad  ordit.  henni  til  frialz  forrædis  og  æfiunlegrar 
eignar  og  ockrum  Erfingium  j  svoddaö  mdta.  ad  eg  skal 
hafa  hier  igien  allar  þær  jarder  sem  hun  d  i  austfiórdum. 
er  svo  heita.  Nes  j  Laudmundarfijrdi.  Seliamýr.  Bdrdar- 
stadir.  Bardznes.  Seloatur  og  Sandlar  og  Helgistadir.  J 
Hlijd  cLttatijgir  dlna  partur  annarz  hundradz  i  kiolzvijk.^) 
og  hier  til  .xx.  radlnýtu  fewgilldi.  skulu  og  hier  til  reikn- 
ast  allar  þær  giafir  sem  eg  md  med  Iðgum  gefa.  hvert  þad 
er  helldur  tijundargiðf  eda  fiordungzgiðf.  svo  og  þeir  pen- 
ingar  sem  mic  brestur  j  hennar  mdla.  þd  skulu  þeir  hier 
i  teliast.  Lysir  eg  þennan  minn  giðrning  bædi  gialld  og 
giðf.  og  eg  hefi  fulla  peninga  uppborit  fyrir  ddurgreindar 
jarder  sem  mier^)  vel  dnægir.  Svo  og  medkennunst  eg 
greindur  Biðrn  Gudnason.  ad  eg  hefi  sialfur  afhendt  med 
handabandi  greindri  RagnhiIIdi  Biarnadottur  allar  þessar 
fyrskrifadar  jarder  sera  Gunnsteini  Asgrimssyni  hiaveranda 
j  svoddan  mdta  ad  minn  umbodzman  skal  hafa  umbod  yfer 
þeim  þar  til  vor  herra  gefur  mic  heilbrigdan  aptur  ilandit. 
enn  vill  gud  ðdruvijs  skipta.  þa  skulu  henni  aíhendtar 
jardernar  nær  hun  vill  þær  til  sijn  taka.    Svo  og  ei  sijdur 

^)  Þannig.    *)  nn,  hdr. 
Ðipl.  isi.  Tn.  B.  S4 


S7Ö  VADSBRÉF.  1497. 

bidur  eg  um  alla  mijna  vini  og  venslamenn  fðdur  og  modur. 
brodur  og  systur.  og  þeirra  husbændur.  ad  þeir  giori  i 
heidur  vid  mic  og  fýrir  mijna  bön  og  hryggid  ekki  þennan 
minn  giorning  helldur  stydied  hann  og  styrked  i  ollu  sem 
madur  vonar  uppa  alla  göda  hluti  til  ýdar.  bædi  til  mijn 
og  minna  vina.  sem  er  mijn  bðrn  og  kona.  Og  til  meire 
audsyningar  og  stadfestu  setti  s(ira)  Gunnsteirn  prestursitt 
jnsigli  med  mijnu  jnsigli  fyrir  þetta  opit  bref.  hvert  er 
skrifad  var  j  Gðrdum  d  Alptanesi  Olafzmessodag  um  sum- 
arid.  CO.  cccc.  xc.  og  vij.  dr. 


393.  30.  Júlí  1497.  í  Skálholti. 

EiRíKR  prestr  Einarsson  kaupir  að  Randíði  Bjarnadóttur 
jörðina  Vað  í  Skriðuhverfi  fyrir  þrettán  hundruð  í  lausum 
aurum. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  13,  frumrit  á  Bkinni.    Bæði  inusiglin  eru  dottin 
írá.  —  Apogr.  3372. 

Þat  giore  ec  jon  þosteinsCfon  ok  jon  biarnasson  godvm 
monnum  kvnnigt  med  þessv  okrv  opnv  brefi  at  vit  vorvm 
þar  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa  ord  ok  handaband  þessara 
manna  af  eini  alfv  sira  eireikur  einarsson  en  annari  randit 
biarnardotter  en  þat  skildizt  vnder  þeirra  handabande  at 
fyr  nefndur  sira  eireikur  keypti  at  adur  nefndri  randide 
jordina  uad  er  liggur  j  skridvhverfi  j  helgastada  kirkiv 
sokn  med  oUvm  þeim  gavgnvm  ok  gædvm  sem  greindri 
jordv  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornv  ok  nyv  ok  hvn  vard 
fremzt  eigandi  at  firir  xiij  hvndrvt  j  fridvirdvm  peningvm 
j  smiori  ok  koplvm  ok  hvdvm  ok  atti  at  gialldaz  aa  þrenn- 
vm  tolf  manvdvm.  for  þessi  giorningur  fram  j  kirkiugardin- 
vm  j  skalhoUte  aa  svnvdagin  næsta  epter  olafsmesso  env 
fyrri  þa  er  lidit  var  fra  hingatbvrdi  vors  herra  jhesv 
christi  þvshvndvrt^)  cccc  ix  tier  ok  vij  ar.  Ok  til  sann- 
inda^)  settvm  vier^)  fyrnefnder  menn^)  firir  þetta  bref 
skrifad  j  skalhoUti  aa  sama  ari  ok  deigi  sem  fyr  seigir.    . 


1497.  KVITTAN.  -  MUNKAÞVERÁRKLáUSTR.  371 

894.  10.  Septemlber  1497.    í  Hóladómkirkju. 

Ormr  bóndi  Jónsson  kvittar  Pál  Aronsson  um  þá  reið  og 
styrk,  er  hann  veitti  í  tilför  og  gerningum,  er  (Páll)bróðir 
Orms  var  óforsynju  í  hel  sleginn,  en  Ingvildr  Helgadóttir 
gekk  í  borgun  fyrir  Pál  um  tuttugu  hundruð. 

AM.  Faec.  LXVI,  21,  frumrit  á  Bkinni  komið  fráBæ  áBanðasandi. 
Innsiglið  er  dottið  frá.  —  Apogr.  1170  (eptir  frumritinn). 

Þetta  bref  heyrer  til  latrum  j  adalvik.^) 
Ollum  raonnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra  sender 
ormur  bonde  jonsson  kueddiv  gudz  oc  sina  kunnigt  giorande 
med  þesso  mino  opno  brefe  at  ec  medkenvnstz  ec  hefur 
gefit  paal  aronsson  oUvngis  kvittán  oc  akærolavsan  fyrir 
mig  oc  oUom  minvm  radum  oc  riettum  epterkomendum  vm 
þa  reid^)  stýrk  er  hann  veitte  j  tilfvor^)  oc  giorninge  er  minn 
brodir  var  oforsýniv  j  hæl  slegit  j  suo  mata  at  jngvelldur 
helgadotter  geigc^)  (j)  borgan  at  bitala  mig  xx  hundrvtedur 
minom  brodur  gudna.  Ok  til  sanenda  her  (um)  setur  ec 
mitt  jncigli  fyrir  þetta  bref  a  hola  domkirkiu  sunnodagin 
nesta  epter  mariomesso  sidare  anno  domini  ClD  cd  xc  septimo. 


395.  4.  Október  1497.  í  YidYÍk. 

1.  Marts  1498.  á  Munkaþyerá. 

Ðóiot  klerka  útnefndr  af  Jóni  presti  Þorvaldssyni  og  Guðmundi 
Jónssyni  oíficialibus  Hólabiskupsdæmis,  að  Einar  ábóti  á 
Munkaþverá  og  klaustrið  skuli  hafa  og  halda  jörðina  IUuga- 
staði  í  Fnjóskadal  þar  til  réttr  Hólabiskup  gerir  þar  laga- 
skipan  upp  á. 

AM.  Fmc.  XXXIII,  9,  frnmrit  á  skinni.  Af  6  innsiglum  er  nú 
eitt  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  179  (eptir  þessu  frumriti,  sem  komið  er  til 
Arna  frá  séra  Skúla  Þorlákssyni).  —  AM.  Pasc.  XXXIII,  29,  frumrit 
annað  á  skinni,  og  er  ártal  hér  misritað  1407  (M*  cd®  Tij*).  —  Apogr. 
3031.  —    AM.  Faac.   XXXIII,    30,   þriðja   frumrit  &  skinni,  —   Apogr. 

0  Utan  &  bréfinu  með  gamalli  hendi.    ^)  Syo. 

24* 


3t2  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1497. 

3032.  —  í  klauBtraskjalabókinni  AM.  280  4to  ble.  116—118  með  hendi 
Hákonar  Ormssonar  frá  c.  1640  er  ártal  þessa  bréfs  mislesið  1494  (6r 
uij  gert  iiij),  og  hefir  sú  villa  komizt  inn  í  sagnarit  vor,  bvo  að  hver 
hefir  eptir  öðrnm  talið  ranglega  ábótadæmi  Einars  Benediktssonar  frá 
1494  (F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  60;  Espólin,  Árb.  II,  125;  Timarit 
BókmentafélagsinB  VIII,  209).  Utau  á  XXXIII,  29  stendr  og  ártalið 
1494  með  gamallí  hendi. 

Domur  firir  illugastodum.^) 
Þat  giorum  uid  jon  prestr  þorualdzsson  ok  gudmundr 
prestr  ionsson  officiales  holabiskups  dæmis.  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefue  at  þa  er  lidit  var 
fra  hingatburd  vorsherra  ihesu  christi  þushund  fiogurhundr- 
ut  niutiger  ok  vij.  áár  a  miduikudaginn  næstan  epter  mika- 
elismesso  vm  haustid  j  viduik  i  hialltadal  aa  almennelegre 
prestastefuu.  kom  þar  firir  ockr  heidrsamligr  mann  brodir 
einar  abote  af  munkaþueráárklaustre.  birte  ok  tiede  firir 
ockr  ok  odrum  lærdum  monnum  bref  ok  skilRÍki  klaustrs- 
ins  vegna.  upp  a  iordina  illugastade  er  liggr  i  hnioskadal. 
hueria  er  martein  heitin  gamlason  hafde  gefit'i  prouentugiof 
med  sier  ok  Eannueigú  konu  sinne.  fýrr  nefndu  klaustre  til 
æuinligrar  eignar.  med  þeim  skilmalaa  at  áádr  nefnd  iord 
iUugastadir :  skillde  huorke  gefazt  nie  seliazt  vndan  klaustr- 
inu  munkaþueraa.  sagde  nefndr  abote  einar  at  frændr  stígz 
einarssonar  hiellde  sagda  iord  til  erfda  hafua  fallit  eptir 
greindan  stíjg  firir  þa  giof  er  einar  heitinn  abote  isleifsson 
godrar  minningar  hafde  hana  i  fyrstu  burt  giofit(^)  vndan 
fyrr  saugdu  klaustre.  beidde  opt  nefndr  eiuar  abote  ockr 
laga  skipan  a  giora  vm  opt  nefnda  iord  illugastade  huort 
hann  skillde  hana  hallda  mega  klaustrsins  uegna  edr  eigi. 
þui  nefndvm  uid  til  doms  med  ockr  eirik  einarsson.  niku- 
laas  þormodzson.  jon  finnbogason.  eirek  sumarlidason.  olaaf 
klængssoB.  magnws  baardarson.  sæmund  aarnason.  steingrim 
steinmodzson.  jon  petursson  ok  einar  þorsteinsson  presta.  at 
skoda.  ransaka  ok  fuUa  lagaskipan  a  giora  vm  tíjtt  nefnda 
iord  illugastade.  leistz  oss  i  fýrstu  þar  sem  iordin  illuga- 
stadir    var  gefin  i  prouentu  klaustrinu  a  munkaþueraa   til 

0  Utan  &  bréfinu  með  fornii  hendi.     *)  Svo. 


1497.  MÁNASKÁLARBRÉP.  373 

obrigdeligrar  eignar.  med  þeim  skilmaala  þess  er  gcLf  at  hun 
skillde  huorcke  gefazfc  nie  seliazt  vndan  nefndu  klaustre. 
þotte  oss  hun  huorke  mega  seliast  nie  giefast  vndan  klaustr- 
inu  til  nauckra  arfuaskipta  edur  ævinligrar  eignar.  þui 
dæmdum  uier  greindir  prestar  nefndan  einar  abota  rietti- 
liga  hafua  at  sier  tekit  iordina  illugastade  ok  hana  friááls- 
liga  ok  riettiliga  mega  hafua  ok  hallda  a  klaustrsins  vegna 
suo  leinge  ok  þar  til  sem  riettr  ok  laugligr  holabiskup 
giorir  þar^)  fasta  lagaskipan  vpp  áá  med  lærdra  manna 
raade^)  ok  samþycke  i  biskupsdæminu.  Ok  til  sanninda 
hier  vm  settum  uier  fýrr  nefnder  prestar  vorr  incigle  firir 
þetta  bref  skrifat  a  munkaþuera  i  eyafirde  fimtudaginn 
næstan  firir  festum  translacionis  sancti  johannis  holensis 
episcopi  et  confessoris  áldre  sijdar  en  fyr  seiger. 


396.  34.  Oktober  1497.  á  Þingeyrum. 

KviTTUNAKBBÉF  Sigurðar  ívarssonar  til  handa  Jóni  presti 
Þorvaldssyni  um  lúkning  á  andvirði  tíu  hundraða  í  jörð- 
unni  Mánaskál. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  10,  frumrit  á  skinni.  Bæði  innsiglin  eru  fyrir. 
Bréfið  er  með  eömu  hendi  og  XXXIII,  4,  og  mun  það  vera  hönd  séra 
Jóns  Þorvaldssonar.  —  Apogr.  3370. 

bref  um  manaskaal.^) 
Þath  giorum  vit  steingríímur  prestr  steinmodzson.  oddr 
joiison  godvm  monnum  uiturligt  med  þessu  ockro  opnobrefi 
sa  þridiodagin  fyrir  festum  apostolorum  simonis  et  iude  aa 
þingeyrum  uorum  uier  j  hia  saum  ok  heyrdum  upp  aa  ord 
ok  handaband  sira  jons  þorualldzsonar  af  einni  halfu  enn 
af  annari  sigrdar  juarsonar  at  nefndr  sigrdr  medkendiz  ath 
hann  hefdi  wt  tekit  ok  uppborit  af  sira  jone  full(a)  ok  alla 
peninga  fyrir  x  hundrod  j  jordunni  manaskáal   er   sira  jon 


»)  tvískr.     «)  raada   XXXIII,   9.     ^)   Utan   &   bréfinu   með   fornri 
hendi. 


374  PISKIVBRZLAN.  1497. 

hafdi  keyft  ath  nefndvm  sirgdi.  medkendiz  oftnefndur 
sigrdr  ath  hann  hefdi  lukt  sier  enn  mesta  pening  ok  minzsta 
efter  þar^)  sem  j  kaup  þeirra  hafdi  komit.  gaf  þrattnefndr 
sigrdr  greindan  ion  prestz^)  med  handabandi  oUvngis  kuitt- 
an  ok  akærulausan  lidvgan  ok  frialsan  fyrir  sier  ok  oUom 
gíjnum  erfingium  ok  efterkomendum  um  adr  greint  jardar 
uerd.  Ok  til  sanni(n)da  hier  um  settvm  uith  fyrr  nefnder 
(menn)  ockr  inscigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  er  skrifad  uar 
a  þijngeyrum  aa  sama  deige  ok  fyrr  seiger  aarvm  efter  guds 
burd  þusund  cccc  ix  tiger  og  víj  aar. 


397.  IS.  December  1497.         í  Lundúnum. 

Raimondo  de  Eaimondi  di  Sonoino  sendiherra  hcrtogans  af 
Milano  ritar  hertoganum  bréf  um  fyrri  ferð  John's  Cabot's 
til  norðrhluta  Vestrheims,  og  getr  um  íslenzka  fiskiverzlan. 

Henry  HarrÍBse:  The  Discovery  of  North  America:  Paris  1892,  Wb. 
9.    Ekki  kemr  annað  i  bréfí  þeBsn  tslandi  við  en  þetta. 


Quello  mare  e  coperto  de  pessi  li  quali  se  prendenno 
non  solo  cum  la  rete  ma  cum  le  ciste,  essendoli  alligato. 
uno  saxo  ad  cio  che  la  cista  se  imposi  in  laqua    .    . 

Dicono  che  portaranno  tanti  pessi  che  questo  regno 
non  haveva  piu  bisogno  de  Islanda,  del  quale  vene  una 
grandissima   merantia   de   pessi    che    si   chiamanno    stoch- 


fissi *) 


1)  Svo.  «)  Þetta  haf  (þ.  e.  við  Newfoundland)  er  fnlt  af  fiaki, 
eem  veiðiBt  ekki  eínnngis  i  net,  heldr  og  með  báf  (körfu),  er  steinn  er 
bnndinn  víð,  svo  að  háfriun  (karfan)  sökkvi  i  vatnið  ....  Þeir  segja, 
að  þaðan  muni  flytjast  svo  mikið  af  físki,  að  þetta  riki  (o:  England) 
þurfí  ekki  leingr  íslands  við,  en  þar  er  aíarmikil  verzlun  af  físki,  sem 
þeir  kalla  Btokkfísk. 


1497.  HVAMMR  í  KJOS.  —  SKÁLHOLTSSTAÐR.  375 

398.  1497. 

Máldagi  Hvammskirkju  í  Kjós. 

AM.  267.  4to,  Bkb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2658  með  hendi  Arna. 

Anno  domini  [OD^.  cö^^)  xcvij. 

Kirkia  hins  heilaga  luce  ewangeliste  i  huammi  i  kios 
a  huamsey. 

iij.  kyr  og  iij.  asaudar  kugiUdi  og  v°  at  auk  i  fridum 
peningum. 


399.  1497. 

Rbikningr  um  nokkrar  fjárheimtur  Skálholtsstaðar,  að  mestu 
um  Rangárvöllu. 

AM.  Fasc.  LXIV,  24,  skinnblað  með  minniinppteiknQnum  Stepháns 
biskups. 

jehsu  christi  anno  et  cetera  xc  oc  vij. 

Ja  primis  lofadi  einar  eyiolfsson')  ad  giallda  biskup 
steffane  j  gamla  skulld  jordina  hravn  austur  j  krok  aa 
landi.  ef  þorlakur  augmvndzson  villdi  hafa  hana  ellegar. 
XX®  j  fuUvirdiss  avrvm  honum  þorlaki  j  havnd  oc  þar  til 
X.  malnytvkugilldi  j  afgioUd. 

Jtem  lofadi  magnus  magnusson  biskupinvm.  xvj.  hundr- 
audvm  j  jordunni  breckum  oc  vj  aurvm  betur  er  liggur  j 
gunnarsholltz  kirkiu  sokn  oc  þar  til  fiorvm  hundradz  hest- 
vm  j  þær  seckter  sem  biskupinn  atti  vppa  hann.  gnn  ef 
biskupinum  eda  hans  vmbodzmanni  litizt  icki^)  jordin  þa 
skyllde  hann  fa  biskupinum.  xxc.  j  fullvirdiss  avrvm  fyrir 
jordina  oc  hestana  oc  þar  til  tuav  navt  gaumul  j  haust  oc 
ij.  kvgilldi  ad  vore.  gieck  adrnefndr  einar  eyiolfssonj  borg- 
un  vm  þessa  peninga  vid  biskvpin  vegna  fyr  nefndz  magnus 
magnussonar  brodur  sins. 

*)  [et  cítera,  skb.   ')  í  Dal  nndir  Eyjatjnilum.   »)  Svo. 


376  SKÁLHOLTSSTAÐR.  1497 

Jtem  gallt  torfe  bondi^)  j  sin  afgiolld  jordena  alla 
mykines  er  reiknadizt.  xij.  hundrvdnm  ok  þar  til  gaf  hann 
kuitta  alla  þa  tolla  sem  gialldazt  hefdi  att  til  hans  kirkna 
eda  jarda  af  Btadarins  jordum  j  skalhollti  til  þeirrar  stvndar 
er  þa  var  komid. 

Jtem  lofadi  eirekr  bondi  j  sin  afgiolld.  viij.  hvndrvd- 
vm  j  kvgilldvm  oc  fuUvirdis  þarflegvm  peningvm. 

jtem  stendr  hia  honum  hestur  fyrir  reyneskirkiu  j  mydaL 

jtem  stendr  til  hia  sira  joni  j  holvm  olukt. 

jtem  hia  gvnnari  askelssyni  oc  þorarni  olukt. 

jtem  hia  gvnnlaugi  a  huoli  olukt. 

jtem  hia  rvnolíi  þorsteinssyni.  vj.  fiordunga  smiors  oc 
atti  ad  skilazt  til  odda. 

jtem  thumas  jonsson  asaudar  kugiUdi  fyrir  vtan  þiossaa. 

brædurnir  a  leirubacka  attu  ad  skila.  ij.^)  fiordungum 
smiors  til  sira  oddz  a  hofi. 

jtem  gvdbrandur  j  kialardal  a  akraneþe]  malnytukv- 
giUdi  ad  vore. 

olukt  af  fitium  j  skoradaL 

stendur  sallttari  j  ase  hia  hrafni. 


400.  1497. 

SkeI   um   nokkrar   fjárheimtur   Skálholtsstaðar   nm   Rang- 
árvöllu. 

AM.  Fasc.  LXIV,  24,  skinnblað  óinnsiglað  úr  bréfabók  Stepháns 
biskups.  Sumt  í  þesBum  reikningi  ei  hér  um  bil  bið  sama  og  i  næsta 
leikningi  hér  á  undan. 

jehsu  christi  anno  et  cetera  Xovij. 
Jn  primis.  lofadi  tumas  jonsson    j    gvnarshoUti    tueimr 
kvm  oc  asavdar  kvgiUdi  ad  vore  oc  giallda  fyrir  vtan  þiossa 
j  hreppvm. 


')  =  Toifi  Jónsson  i  Klofa.    «)  máð,  og  er  óTÍst. 


1497.  SKÁLHOLTSSTAÐR.  377 

Jtem  runolfur  þorsteinsson  sex  fiordungum  smiors  oc 
skila  til  odda  j  havst. 

Jtem  sigurdur  askelsson.  iiij.  saudi  gamla  j  haust  oc 
vj.  fiordunga  smiors. 

Jtem  vt  tekinn  hestur  af  sira  joni  j  holvm.  stendur  til 
hia  honum  fiogurra  vetra  gamallt  naut  j  haust. 

Jtem  vt  tekinn  hestur  af  þorarni  askelssyni. 

Jtem  a  einar  bondi  j  dál  ad  giallda  þorlaki  augmvndz- 
syni  xxc  jord  at  vore  eda  xxc  kugillda  vird  oc  þar  til  tiu 
hundrud  j  afgioUd. 

Jtem  gallt  magnus  magnusson.  xvjc.  j  jordvnni  breckv 
j  GunarshoUtzkirkiusokn  oc  vj  avra  betur  oc  þar  til  atti 
hanu  ad  giallda  fiora  hundradz  hesta.  giiii  ef  biskupinum 
litizt  icki  jordin  oc  viUdi  hana  icki  hafa  þa  gieck  [einar 
eyiolfsjson  j  borgan  ad  giallda  biskvpinvm.  xvjc  j  fridvird- 

vm [gia]llda    gamalltt    naut    j 

') 


401.  [1497]. 

Skbá  um  nokkum  útlendan  varnað,   er  síra  Einar  Snorra- 
son  afhenti  Stepháni  biskupi  Jónssyni. 

AM.  Fasc.  LXIV,  24,  skinnblað  úr  minnisbök  Stephá,ns  bisknps, 
og  er  það,  sem  hinumegin  stendr  á,  blaðinu  frá  1497,  og  mun  þetta  vera 
frá  sama  tíms,  nema  það  sé  írá.  1502.  Prentað  áðr  (að  mestu  leyti)  i 
Sunnanfara    IV,  1895  bls.  70. 

Þessa  hlute  afhente  sira  einar  snorrason  biskvpenvm. 
Jn  primis  eina  pipar  mork  fyrir  viij.  fijska. 
Jtem.  iij.  hufur  tvibýrdar  fyrir  xviij.  fiska. 
Jtem.  iij.  einbjrdar  hufur  fyrir  ix.  fiska. 
Jtem  adrar  þriar  einbyrdar  hufur  fyrir.  vj.  fiska, 
Jtem.  iij.  hattar.  fyrir.  xvj.  fiska. 
Jtem  þrenn  skiære  fyrir.  vj.  fiska. 

^)  skorið  neðan  af  blaðinu  á  sk&. 


378  KONUNGSBRÉF.  1498. 

Jtem  fim  par  svarta  sko  fyrir  xix.  fiska. 

Jtem  þrir  lasar  fyrir  ix.  fiska. 

Jtem  tueir  lasar  fyrir  sinn  fisk  huor. 

Jtem  XXV  stik[u]r  striga  fyrir  xxxvij  fiska. 

Jtem  fikiur  oc  rusin  oc  hveitebra^d  fyrir  xij.  fiska. 

Jtem  xiij  merkur  sa^mgarn  fyrir  xxvj  [fiskaj. 


402.  24.  Febrúar  1498.  í  KaupmannaMfln. 

Hans  Danakonungr  staðfestir  hin  fyrri  bréf,  páfa  og  kon- 
ungs,  um  hjúskaparleyfi  Þorleifs  Bjömssonar  og  Ingvildar 
Helgadóttur,  og  lýsir  börn  þeirra  arfgeing  eptir  þau. 

AM.  Apogr.  737  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna  „Ex 
originali",  sem  var  „á  pergament"  —  AM.  Fasc.  LXXII,  2,  A2,  trans- 
skript  á  skinni  frá  c.  1528  (ekki  gott). 

Wij  ^anss  med  gudz  nade  Danmarckis  Suergis  Norg- 
is  Vendes  oc  gotis  koningh  l^ertug  vdi  Slesuiigh  ^oltzsten 
Stormarnn  og  Ditmersken  greffue  j  Oldenborg  oc  Delmen- 
horst  g0re  alle  vitterligt  at  thenne  breffuisere  Biðrn  Tor- 
laffson  haffuer  varet  her  fore  oss  met  eth  wor  helligste 
faders  pawens  legates  breff  og  eth  annet  wor  kære  herre 
faders  stadfestelssebreff  hwess  siæll  gud  nade  ludendis  at 
for??  Biorn  Torlaffsons  fader  oc  moder  mue  bliffue  sammen  i 
ectteskab  æn  doch  the  sammen  here  paa  slecth  effter  som 
forskreffnne  breff  ythermere  jnne  holder  oc  vduiser.  Oc 
sammeledis  fordraget  oc  tillgiffuet  them  hve-:s  ret  ^anss 
nade  paa  kronnen(s)  vegnne  [haffde  till  them  oc  theris  barn 
oc  gotz  ther  fore  j  alle  made  hwilke  breff  wij  aff  wor 
sonnerlig  gunst  oc  nade^)  haffue  stadfestet  oc  fuldbiurdet 
oc  met  thette  wort  obne  breff  stadfeste  oc  fuldburdde  ved 
alle  theris  ord  oc  artickle  som  the  jnneholde  oc  vdvise  Oc  forn^ 
biorn  torlafson  oc  hanss  soskenne  Rette  oc  ectte  arffwinger 
at  vare  effther  theris  fader  oc  moder  och  erffwe  fader  oc  moder 

»)  [felt  úr^LXXn,  2  (!) 


1498.  KONUNGSBRÉP.  379 

oc  all  anden  arff  som  hanum  eller  hanss  sosskinne  kan  tiUfalde 
met  lagen.  Thij  forbiude  wii  alle  ehwo  the  helst  ere  eller 
ware  kunne  och  serdeles  wore  fogede  oc  embitzmen  som 
nu  er  eller  her  effter  kommende  worde  paa  vort  land  yss- 
landh  forskreffnne  biorn  torlaffson  eller  hanss  sosskinne  her 
emod  at  hindre  eller  hindre  lade  mede  quellie  vmage  eller 
i  nogre  mathe  at  vforrette  vnnder  wor  konni(n)glige 
heffndh  oc  vrede.  giffuet  paa  wort  slot  Kopnnehaffn  Iðffu- 
erdagen  nest  effter  Dominicam  septuagesime  aar  effther 
gudz  burd  m  cd  xo  paa  tett  ottende  aar. 

vnder  wort  konni(n)glige  secret. 
Dominus  Rex  per  se. 


403.  31.  Marts  1498.  í  Rendsborg. 

Bréf  Hans  Danakonungs,  að  Björn  Guðnason  og  samarfar 
hans  megi  erfa  og  skipta  með  sér  öUum  arfi  eptir  Einar 
heitinn  Björnsson  gegn  lúkningu  réttra  skulda  bæði  við 
konung  og  aðra. 

AM.  Fasc.  XXXm,  25,  íhimritið  á  Bkinni,    Innsiglið  er  glatað. 

Bref  kong  hans  vm  skipun  oa  gozum  epter 
€inar  bionsson  og  þoUeif  vid  biorn  gudunason*) 
Víj  Hans  met  gudz  nadæ  Danmarckis  Suerigis  Norigis 
Vendis  oc  Gottis  Koning  Hertug  vdj  slesuig  Holsten  stor- 
marn  oc  i  Dytmersken  Greffuæ.  vdj  Oldenborgh  oc  Delmen- 
horst  Giðræ  allæ  wittherligt  at  wij  Haífuæ  vnth  oc  tilladet 
oc  met  thettæ  wort  obnæ  breff  vnnæ  oc  tilladæ  at  thennæ 
breffuisere  býorn  gwnessðn  oc  hanss  medarffwingæ  mwæ  oc 
skullæ  arffuæ  oc  them  allæ  emellom  skyfftæ  efftir  theris 
landzlagh  pa  wort  land  yslandt  alth  thet  arffgotz  som  hann- 
om  oc  them  tilfallen  er  efftir  eyner  býðrnssðn  huess 
siell  gudh  haffuæ  dog  i  swo  mathe  ath  for^  biorn  gwnes- 
sðn  oc  hanss  metarffwingæ  skuUæ  giffuæ  oc  tiU  godæ  redæ 

^)  Utan  á.  biéfinu  með  hendi  Eggerta  Hannessonar. 


380  SVALBAEÐSBRÉP.  1498. 

betale  all  then  geld  oc  skyld  som  forn^  eyner  býðrnssðn 
oss  o"c  andre  aff  retta  skyldigh  oc  plichtug  bleff  at  betale. 
Thíj  forbywdæ  wij  allæ  ehuo  the  helst  eræ  eller  wære 
kwnnæ  oc  serdeles  wor  foget  oc  embitzman  pa  forskreffnæ 
wort  land  ýslandt  hannom  eller  hanss  metarffwingæ  her 
emod  at  hindræ.  hindræ  ladæ.  mðdæ.  qweliæ.  vmmage  eller 
vdj  noger  mathe  vfforrettæ  eller  forfangh  at  gðræ  vnder 
wort  hyllest  oc  nadæ.  Giffait  paa  wort  slot  rendsborgh 
Iðffnerdagen  nest  efftir  sðndagen  letare  aar  efíther  gudz 
býrdh  mcd.  S^.  viij.  vnder  wort  signet. 


401.  36.  Aprí!   1498  ,  .,     .    ,. 

4.  Maí  1499. 

YiTNisBUEBB,  að  Þorvarðr  Steinmóðsson  hefði  lofað  að  selja 
Magnúsi  Þorkelssyni  fjórðunginn  í  Svalbarði  á  Svalbarðs- 
strönd  fyrir  fimm  hundruð  í  góðum  peningum,  með  fleira 
akilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Apogr.  186  „Ex  originali  Svalbardensi  accurate"  (AM). 

Þad  giorum  uid  stefan  jngimundarson  ok  jon  sygurdz- 
son  godum  monnum  kunnogt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at 
þa  er  lidit  uar  fra  guds  burd  þusund  fiogr  hundrut  niutier 
ok  uiii  ar  aa  fimtudagin  n^stan  fyrir  kross  CDessu  [um]  uor- 
it  j  gardzuik  aa  sualbars  strond  uorum  uid  j  hia  saum  ok 
heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  mana  magnus  þor- 
kelssonar  ok  þoruardar  steinmodzsonar  at  þoruardur  lofati 
at  selia  magnusi  þorkelssyne  med  handabande  fiordungin  j 
jordune  svalbarde  med  samþycke  rognu  arnadottur  konu 
sinnar.  skyllde  magnus  fa  þoruarde  u.  c.  j  godum  pening- 
um  þar  med  skillde  þoruardr  sier  at  uera  kuittur  um  þat 
sem  þa  magnus  a  greinde.  hier  til  med  lofati  magnus  at 
byg(gi)a  honum  jord  ok  kugillde  þa  hann  uiUde.  lysti  þor- 
uardr  þui  fyrir  ockr  at  þena  part  hefdi  hann  alldreie  þa 
selt  ne  feingit  jone  þorsteinssyne.  hier  efter  uilium  uid 
sueria  ef  þurfa  þike(r).    Ok  til  lanenda  hier  um  setium  uid 


1498.  SAUÐATOKUMÁL.  Sél 

fyr  nefnd(e)r  men  ockr  jnsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat 
uar  j  gardzuik  aa  sualbardzstrond  laugardagin  n^stan  fyrir 
jon(8)niesso  ante  portam  latinam  einu  ari  sidar  en  fyr  seig- 
er. 


405.  19.  Maí  1498.  á  Tindum. 

DóMR  sex  presta  útnefndr  af  Jóni  Porvaldssyni  officialis 
heilagrar  Hólakirkju  um  Erlend  Magnússon,  sem  gripið 
hafði  með  ráni  fimtán  geldinga  gamla  fyrir  Hólakirkju  og 
einga  peninga  goldið  fyrir. 

AM.  Apogr.  5517.  „Efter  trosQudam  original  komnum  til  min  frá 
Hlidarenda.  Originallenn  er  under  lok  lidenn".  (AM).  Sjö  innsigli 
höfðu  verið  fyrir  bréfinu,  og  lýsir  Árni  þeim,  sem  þá  voru  enn,  þegar 
Iiann  haíði  írumritið  i  höndum.  Það,  sem  hér  stendr  i  hornklofum, 
var  fúið  úr  frumritinu,  og  hefir  Árni  fylt  það  út. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  siaa  edr  heyra 
sendaa  gudmundur  prestur  skulason.  olafur  klængson.  þor- 
steinn  gudmundzson.  halluardr  biarnason.  gunar  þordarson 
og  steingrimur  steinmodzson  prestar  holabiskupsdæmis 
Quediu  guds  og  sina  kunigt  giorande  at  þaa  er  lidit  war 
fraa  hingathburd  wors  heraa  jehsu  christi  þusund  ipijj 
hundr[ut].  ix.  tiger  og.  viij.  aaB  aa  fostudagin  næstan  epter 
halluardzmessu  wm  worith^)  aa  suinaauatn[e  a]  a[s]u[m] 
worum  wer  j  dom  nefnder  aaf  ærligum  manni  siraa  jone 
þorualldzsyne  officialis  heilagrar  holakirkiu.  ath  skoda.  alita. 
med  skynseme  [at]h  Ransackaa  og  fullnadar  dom  aa  ath  legia 
epter  wore  samuizku  og  logum  huert  aafl  edaa  fuUkomnaa 
magth  ath  h[a]f[aa]  skyllde  [su]  stefna  er  þar  war  bockut 
birth  og  fram  Borit  ei  sidur  sýnd  suaren  og  satt  gior  med 
tuegia  skiluissra  mana  uitne  ei  sidr  neynd  og  Rannsockut 
ath  [lejingd  og  timaa  ordaa  og  athkuedaa  suo  latandaa.  ath 
ellindr  magnusson  war  stefndur  j  fyr  sagdann  stad  og  dag 
fyrer  þaa  sock  ath  greindur  ellindr  hefdi  nænth  og   gripith 

')  þ.  e.  18.  Maí. 


382  SAUÐATÖKUMÁL.  Í498. 

fyrer  heilagri  holakirkiu.  xu.  gelldinga  gamla  og  aungua 
peninga  fýrer  lagt.  hell[dr]  ha[ll]dit  med  fullu  ofuruallde 
og  wondum  annsuorum  og  þui  j  gudz  nafne  amen.  war 
þath  j  fýrstu  wor  domur  at  wer  dæmdum  stefnuna  logliga 
og  ellind  magnusson  Bettliga  fýrer  kalladan.  enn  sacker 
þess  ath  sda  kom  þar  eingin  uegnna  ellinzt  magnussonar 
ath  logsuare  hellt  fyrer  [hannj  er  birte  fyrer  oss  nockur 
þau  skilrike  eda  leidde  uitne  þau.  heimiUder  synde  fyrer 
sogdum  saudum  enn  greindur  ellindur  hafde  oppt  medkenzt 
ath  hann  hefde  tekit  greinda  gelldinga.  Og  þui  dæmdum 
wer  med  fullu  doms  attkuæde  ellind  magnusson  j  fyrstu 
grein  skylldugan  ath  lukaa  mork  j  stefnufall.  nema  hann 
syne  loglig  forfoJl  med  tuegia  mana  suordu  uitne  hann 
matte  ei  koma.  eda  hans  logligur  umbodzmadur  j  sagdan 
stefnudag.  Enn  um  þaa  aakiæru  er  sira  jon  kiærde  til  ell- 
indz  holakirkiu  uegnaa.  ath  hann  haíi  gripid  og  tekit  nefnda 
saude  suo  farit  sem  fyrr  segir  og  uænzt  heimiUd  ath  sira 
jons  jonssonar.  huer  sig  kalladi  Radaman  holakirkiu.  Nu 
seigia  suo  log  wor.  ath  huar  sem  menn  skiptazt  uid  skipum 
edr  gripum  og  fyrer  huert.  w.  hundrata  kaup.  þaskalgiora 
firir  bref  med  uitordi  skiluisra  mana  og  at  sier  at  taka 
med  heimildartokum  og  þui  dæmdum  wer  fyrr  nefnder 
prestar  tittnefndan  ellind  skylldugan  ath  leida  ij  loglig 
uitne  med  suordum  eidum  at  greindur  sira  jon  hafe  feingit 
ellinde  magnussyne  og  afennt  med  logligum  hansolum 
þessaa  greinda  saude  semm  ellindur  war  aakiærdur^)  vm. 
hier  med  dæmdum  wer  opptnefndan  ellind  skylldugan  ath 
leidaa  onur.  ij.  uitne  ath  hann  hafe  fuUa  og  alla  peninga 
fyrer  þessa  saudi  aptur  goUdit  heilagri  kirkiu.  Skuluþess- 
er  aller  eidar  og  uitne  leidd  og  unnen  jnan  halfs  manadar. 
ath  heyrdum  dominum.  firir  siraa  jone  þorualldzsýne.  heimaa 
aa  þingeyrum  edr  hans  umbodzmanni.  Enn  ef  hann  fellz 
ath  þessum  uitnum  þaa  dæmdum  ver  tittnefndan  ellind 
skylldugan  ath  luka  holakirkiu  jafnmarga  saude  og  jafn- 
gaamla  og  suo  goda.  sem  hann  hefer  haft  firir  domkirkiune. 
Enn  fyrir  ran  og  grip  aa  saudunum    dæmdum    ver    ellind 

*)  aakrærddr,  stóð  i  fiht. 


1498.  DtJPANSDALÍU  383 

skylldugan  ath  luka  domkirkiunne  sextiger  marcka  j  sinn 
rett.  skulu  þesser  peningar  og  sekter  gialldaz  inan  manad- 
ar  ath  heyrdum  dominum  heima  ath  holum  sira  jone  þor- 
nallzsýne  edr  hans  nmbodzmanni  og  ellind  fallin  j  bann  og 
skylldugan  at  taka  lausn  og  skript  af  sira  jone. 

Og  til  meire  stadfestu  og  audsyningar  hier  vm  þaa  sam- 
þyckti  sira  jon  officialis  og  setti  sitt  jncigli  med  vorum  in- 
ciglum  fyrer  þetta  domsbref  er  giort  var  aa  tindum  aa  asum 
aa  sama  aRe  deigi  sidaR  en  fýr  greiner. 


406.  1.  Júní  1498.  á  MosYðUum. 

DóMR  útnefndr  af  Guðna  Jónssyni,  kongsins  sýslumanni 
miUi  Geirhólms  og  Langaness,  nm  bréf  þau,  er  Einar  Ól- 
afsson  fram  bar  vegna  Ólafs  Jónssonar  föður  síns  um  jarða- 
kaup  þeirra  Guðmundar  bónda  Arasonar  og  Þóris  Steinólfs- 
sonar,  hvort  Ólafr  skyldi  heldr  aðgang  eiga  að  Meðaldal 
og  Hólum  í  Dýrafirði  eða  Dufansdal  1  Arnarfjarðardölum, 
og  dæma  þeir  Ólafi  Dufansdal. 

AM.  211?  4to,  bls.  99—100,  skr.  c.  1700. 

Vm  brygdi  Domur  d  Jordunni  Dugansdal. 
011um  mðnnum  er  þetta  Brief  sicL  edur  Heýra  senda 
biorn  gudnason.  Jndride  Jo(n)sson.  Sigurdur  biornson.  þor- 
leifur  aurnolfsson.  Jon  Briniolfsson.  Jon  Jonsson.  quediu 
gudz  og  sijna.  godum  monnum  kunnigt  giorandi^).  med 
þessu  voru  opnu  brieffe.  fðstudaginn  næstan  fyrer  festum 
Medardi  og  GiUardi.  þd  ehr  lided  var  frcL  hijngadburd  vor* 
herra  Jesu  Christi  1498  ar.  ad  Mosvollum  j  0nundarfyrde. 
d  almennelegu  heradsþijnge.  vorum  vær  j  Dom  neffnder  aff 
ærlegum  Dugandi  manne  Gudna  bonda  Jonssine.  ehr  þóL 
haffdi  kongsins  syslu  miUum  geijrholms  og  LcLnganess  ad 
Ransaka.  skoda  og  dæma.  huad  oss  þætte  Riettlegast  vm 
þaug   brieff  og  skylrijke  ehr  Einar    Olafsson  þar  fram  bar. 

^)  bætt  við;  vantar  i  handritið. 


384  Í)TJPANSDALk  1498. 

og  Domz  cL  beijddist  j  iQgligu  vmbode  Olafs  Jonssonar 
faudur  sijns.  huor  ed  vottudu  vm  þaug  jardakaup.  er  fram 
hoffdu  fared  millum  gudmundar  bonda  Arasonar  og  Þórirs 
Steijnolfssonar.  og  þar  þd  bijrttust  fyrer  oss.  med  godra 
manna  jnnsiglum.  huðrt  affl  ad  haffa  skylldi.  og  ad  huðrium 
greijndur  Olaffur  skylldi  helldur  atgdng  Eiga.  ad  Medaldal 
og  hoolum  i  Dyrafyrde.  edur  Dufansdal  i  Arnarfiardar*) 
Dolum.  effter  þui  sem  i  kaup  haffdi  komed  fyrgreijndra 
manna  j  miUe.  enn  offtneffndur  Olaffar  var  nu  ordinn  Riett- 
ur  soknare  og  so  Eignarmadur  þessa  mdls.  sem  haiis  brieff 
þar  vm  gior  vtvijsa.  og  nu  aff  þui  ad  vier  hoffum  sied  og 
yfferlesed  oped  kaupbrieff  offtneffndra  mannaj  mille  vm  ád- 
urskriffadar  jarder.  ad  greijndur  gudmundur  arason  sellde 
fyrneffndum  Þorer  ddurgreijnda  jord  Duffansdal  j  arnarfiard- 
ardðlum  fyrer  Medaldal  og  hoola  og  þetta  þeirra  kaup  var 
Iðglegt  dæmdt  aff  6  Lðgriettumðnnum  cL  alþijnge.  Effter 
þui  sem  sd  Domur  þar  vm  giðr  vtvijsar.  so  og  ej 
sijdur  kom  þar  fram  fyrer  oss  brieff  vnder  godra 
manna  jnsiglum  so  hliodanda.  ad  þeijr  voru  þa  heijmamenn 
i  Duffansdal.  ad  offtnefndur  gudmundur  arason  tok  ad  sier 
offtnefnda  jðrd  Dufansdal  og  offtneffndur  Þorer  miste  hana 
fyrer  utan  sínn  vilia.  og  fyrer  þessar  grejner  og  adrar 
flejre  þær  ed  oss  þotte  þar  ad  luta.  ad  so  proffudu  og  fyrer 
oss  komnu.  þa  dæmum  vier  offtneffnda  jðrd  Duffansdal  vera 
og  vered  haffa  eijgn  Olafs  Jonssonar  og  hann  fridlslega 
meijga  ad  sier  taka  offtneffnda  jðrd  Duffansdal  nær  hann 
villdi.  Enn  vm  langan  fiemissir  og  fyrer  Edngligt  dhalld 
d  tijttneffndre  jðrdu  Duffansdal.  Dæmum  vier  ad  sækiast 
skule  med  Riettum  saksoknum  heijma  i  heradi  þar  sem 
jðrdin  liggur. 

Og  thil  sanninda  hier  vm  setta  eg  gudne  Jonsson  kong- 
ligrar  maiestets  vmbodsmann  mitt  jnsigle  med  fyrgreijndra 
manna  jnnsiglum  fyrer  þennan  Dom.  skriffad  j  breijdadal  d 
sama  Deijge  og  dre  sem  fyr  seijger. 


')  -íyrdar,  hdr. 


1498.  EÍÐABRÉP.  385 

407.  4.  Júní  1498.  á  Eiðum. 

YiTNisRunÐE,  að  Eiðakirkja  eigi  verleigur  og  skipsátr  á 
Fiskabjargi  1  Borgaríirði  og  svo  hefði  verið  haft  og  haldið, 
þá  er  þeim  systrum  Ingibjörgu  Pálsdóttur  og  Ragnhildi  var 
skipt  erfðinni  eptir  Pál  föður  þeirra  andaðan  (1403). 

AM.  Apogr.  2005  „Ei  originali  fra  Kristinu  EiRiksdottur  á  Eidum 
cckiu  Pals  MarteÍDBsonar.  Eidakirkíu  yidkomande.  Þetta  bref  er  nu 
innsiglislaust"  (AM.). 

Þat  giore  ec  eyiolfur  ketelsson  godum  monnum  kunn- 
egt  at  ec  uar  til  uistar  a  eidum  þa  ion  heiten  narfason 
var  þar  razsmadur  ok  uar  ec  formadur  a  fiska  biarge  firir 
eidaskipe  i  borgarfirde  ok  alldri  heyrda  eg  annat  þa  enn 
eidastadur  §tte  þar  skipsatur  ok  svo  lukttuz  allar  uerleigur 
af  þui  skipe  suo  ok  uisse  eg  at  uigfus  ingiallzson  var  þar 
radsmadur  laungu  fyrir  þat  ok  uar  þa  lika  haftt  ok  halld- 
et  at  allar  verleigur  af  þui  skipe  uoru  golldnar  til  eida. 
suo  heyrda  eg  þa  ellztstu  menn  seigia  er  þa  uoru  ok  til 
vissu  at  skiptt  uar  erfdene  med  þeim  systrum  ingibiorgu 
palsdottur  ok  ragnhillde  eptter  faudur  sinn  aþdadan^)  ok 
uar  þa  lika  haftt  ok  halldet  [um^)  þetta  skipsatur  ok  skip- 
leigur  at  eida  stadur  §tté  þat.  ok  hier  eptter  uil  eg  sveria 
ef  þurfa  þiker.  Ok  til  sannenda  hier  um  sette  eg  mit  inn- 
sigle  firir  þetta  uitnesburdarbref  mitt  er  giortt  uar  a  eidum 
[i]  utmannasueit  manudagenn  næeta  eptter  huitasunnu  þa 
er  lidit  uar  fra  hingatburdd  uors  herra  jhesu  christi  þus- 
und.  0000.  hunndrut  niu  tiger  ok  uiij.  ar. 


408.  38.  Júní  1498.  á  Reynistað. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  úrskurðar  statt  og  stöðugt  hjóna- 
band  Ólafs  Filippussonar  og  Vigdísar  Jónsdóttur. 

AM.  Apogr.  797  „ur  itoru  transskriptarbrefe  3ia  prestaog  3ia  leik- 

^)  [b.  V.  af  útg.;  þetta  a  getr  yaila  þýtt  annað  en  þetta.    *)  [vant- 
aði  i  frumritið,  en  Árni  bætir  þvi  inn. 

DipL  I«l.  VU.  B.  25 


á8é  fiJONABAND  OLAÍ'S.  1498. 

manna  1515"  (AM.)   20.  Apríl.  —  JSig.  66.  8vo  með  hendi  Grunnavikr- 
Jöns  eptir  sama  transskripti. 

Hier  er  vrskurdur  Biskups  Steífaus^) 
Ver  steffan  med  Gudz  nad  biskup  i  skalhollti  et  cetera. 
giorum  godum  monnura  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi. 
ad  sub  anno  gracie  CD.  cd^.  nonagesimo  octauo.  aa  laugar- 
daginn  infra  octauas  festi  corporis  christi  aa  Reynenesstad  j 
skagafirde.  kom  olafur  philippusson  firir  oss.  og  beidde  og 
krafdi  at  uær  giordum  endiligann  ueg  aa  huort  þat  hiona- 
bannd  væri  logligt  edur  eigi.  er  hann  hafdi  giort  vid  vig- 
dise  jonsdottur.  tedi  greindur  olafur  oss  in  primis.  sin  bref 
og  skibike  vm  undanfærslu  er  hann  hafdi  giort  firir  sira 
jone  þorualldzsyni  officiali  heilagrar  holakirkiu  at  hann 
hefdi  ecki  saurgat  kirkiugardinn  i  videdalstungu  i  moti  þui 
sem  biskup  olaf  godrar  minningar  hafdi  honum  saker  til 
lagt.  jtem  birte  hann  firir  oss  bref  og  inncigle  skiluisra 
manna  at  hia  hofdu  verit  er  hann  festi  fyrrnefnda  uigdise 
sier  til  logligrar  eiginkonu  epter  logbokarinnar  ordum.  þui 
at  heilags  anda  nad  tilkalladri  at  so  profudu  og  firir  oss 
komnu.  sogdum  vier  med  fullu  doms  atkuædi  og  laga  vr- 
skurdi  greint  hionaband  statt  og  stodugt  og  i  allann  mata 
Rett  og  logligt  uera  og  þeirra  barn  edur  born  skilgetin. 

Og  til  sanninda  hier  um  festum  uær  uort  incigli  firir 
þetta  domsbref  skrifuat  i  aama  stad  deigi  og  aRi  sem  fyrr 
seiger. 


409.  37.  Júní  1498.    á  areDjaðarstððum. 

EiRíKR  prestr  Einarsson  fær  Birni  Einarssyni  bróður  sínum 
til  fullrar  eignar  í  sín  þjónustulaun  jörðina  Vað  í  Helga- 
staðakirkjusókn. 

Bisk.  Hol.  Fasc.  V,  3,   framrit  á.  skinni,   og   er  brot   af  innsiglinu 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3607. 


1)  66. 


Í498.  VAÐSBRÉF  OG  VÍFILSMÝRAR.  38Ý 

(Vm)  jordina  vaad. 
Þaht  giore  eg  eirekvr  prestvr  einarson  godvm  monnvm 
vitvrlight  med  þessv  mínv  oppnv  breíi  aht  eg  hefe  feinged 
birne  einarsýne  brodr  minvm  jordena  vad  ed  liggvr  j  helga- 
stada  kirkiv  sokn  til  fvllrar  eignar  j  sín  þionvstvlavn  vnd- 
an  mier  og  mínum  eríingum  efter  þvi  sem  eg  uard  fremst 
eigande  aht  med  avllvm  þeim  gavgnvm  oc  gædvm  sem 
greindre  jordv  fylger  oc  fýlkht  hefer  aht  fornv  oc  nýv.  Og 
til  sanninda  hier  vm  setta  ec  mitt  insigle  firir  þetta  bref 
sem  skrifad  var  aa  greniadarstodum  j  reykiadal  miduiku- 
dagen  næstan  firir  petri  ed^)  pavli.  þa  lided  uar  fra  gvds 
bvrd  þvsund.  cccc  h(undrud)  nívtíger  oc  viij  ar. 


410.  28.  Júní  1498.  í  Skálholti. 

Brandr  prestr  Hrafnsson  fær  Grími  presti  Þorsteinssyni  til 
íullrar  eignar  jörðina  á  Vífilsmýrum  í  Önundarfirði  og  kvitt- 
ar  um  andvirðið. 

AM.  Fa«c.   XXXIII,  27,  frumritið  k  Bkinni.     Innsiglið  er  enn  heilt 
fyrir  bréfinu. 

Brief  fyrir  [vijfilz  myrum.') 
Þat  giori  ek  sira  Brandr  Rafnsson.  Godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  minu  opnu  brefi  at  ek  medkennumzt  at 
ek  hefi  feingit  sira  grimi  þorsteinssyni  til  fullrar  eignar  ok 
frials  forrædis  jordina  uiuiflls^)  mýri  er  liggur  j  hoUzkirkiu- 
sockn  j  aunundarfirdi  med  oUum  þeim  gognum  ok  gædum. 
sem  greindri  jordu  fylgir  ok  fylgt  hefir  at  fornu  ok  nýiu 
ok  ek  ok  minn  fadir  Rafn  brandzson  urdum  fremst  eigandi 
ad.  sem  gud  hans  sal  nadi.  vndan  mier  ok  minum  erfingi- 
um.  en  undir  adrgreindan  grim  prest  ok  hans  erfingia.  Suo 
ok  medkennumzt  ek  fyrskrifadur  sira  brandur  at  ec  hefi 
fulia  ok  alla  peninga  upp  borit  af  fyrskrifudum  grimi  presti 

^)  Svo.  ^)  Utan  á  brefina  med  allgamalli  hendi;  frá  [„wppaa  viuelz- 
myrar",  á  öðrum  Btað  með  Bömu  hendi.    »)  Svo. 

26* 


388  VÍÖ  PALS  A  SKAÍEÍÐÍ.  U98. 

fyrir  adur  greinda  jord  sem  mier  uel  danæger.  skal  þratt 
nefndr  grimr  prestr  greinda  jord  mega  at  sier  taka  ok  alla 
sockn  doL  eiga  da  þrattnefndri  jordu.  ef  hun  uæri  eda  hefdi 
uerid  orettiliga  halldin  ýrkt  eda  unnin  at  jafnfuUu  sem  ek 
sialfur.  Ok  til  sanninda  hier  um  setta  ek  sira  brandr 
rafnsson  mitt  insigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  skalhollti. 
quarto  kalendas  dag  julij.  arum  eftir  gudz  burd  þusund 
fiogur  hundrut  niutigir  ok  atta  aar. 


411.  80.  Jóní  1498.  á  Öxarárþingi. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni 
Jónssyni  um  vígsbætr  eptir  Pál  Jónsson,  sem  Eiríkr  Hal- 
dórsson  sló  í  hel  á  Öndverðareyri  í  Eyrarsveit,  þær  er 
fylgjarar  Eiríks  áttu  að  gjalda. 

ÍBfél.  Kh.  309.  8y?,  bl.  136  &— 138  a  (Öxnafellsbók)  með  hendi  Ara 
Magnússonar    í    Ögri    c.  1620.    —    Landsbókasafn   812.  4to  bls.  81—83 
(J.P.)  Bkr.  c.  1622.  —  MSteph.  61.  4to,  hls.  149—151,  skr.  c.  1660.  — 
ÍBfél.  Kh.  315  B,  4to,  bl.  165— 167,skr.  c.    1680.  —  Landsbókasafn   69. 
4to  bl.  261—262,  skr.  c.  1640. 

Domur  um  vijg  Pdls  Jonssonar. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Oddur  Sygurdsson.  Jon  Sigmundsson.  tumas  Jonsson. 
Porleifur  aurnolfsson.  Eyuindur^)  Gudraundsson^).)  Biarne 
andriesson.  [Stephan  Ketilsson.^)  [Gudmundur*)  Þorleifsson.*) 
Sygurdur^)  yuarsson.  Halldor  Sygurdsson.  Einar  Einarsson. 
arnor  finnsson  Quediu  Gudz  og  sijna  kunnugt  giorande  ad 
[þa  lidit  var  fra  hingadburde  vorz  herra  Jesu  Christi') 
1498  ar^)  laugardaginn  næstann  epter  pieturz  messo  og 
pdls  [a  almennelegu  Oxararþijnge®)  vorum  vær  j  dom  nefnd- 
ir  af  ærligum  manne  finnboga  [Jonssyni^^)  laugmanne  nord- 

1)  Sigmundur  69.  «)  GuondsBon  61.  »)  [b1.  69.  *)  Guondur  61. 
6)  [sl.  812.  ö)  Siguaidur  61.  ')  [anno  315,  61,  812.  «)  b.  v.  69.  •) 
[b.  V.  69.    ^^)  b.  V.;  vantar  i  handritin. 


1498.  VÍG  PÁLS  Á  SKARÐI.  389 

an  og  vestan  a  Jslande  ad  skoda  og  dæma  vm  þa  sauk^) 
og  akiæru  er  Gudni  Jonsson  og  Ormur  Jonsson  kiærdi') 
til  þeirra  marina  sem  Eirike  Halldorssyne  veitte  [lid.  fylgi') 
og  foruneyti  til  onduerdu*)  eyrar  j  eyrarsueit  þd  greindur 
Eyrikur  Halldorsson^)  oforsyniu  j  hel  slo  þeirra  brodur 
PcLl  bonda  Jonsson.  [gud  hanz  sal  nade.*)  beiddu  og  kraufdu 
greindir  brædur  [Gudni  og  Ormur')  finnboga  laugmann 
nefna  hier  dom  yfir  huorra  suara  edur^)  segta  þessirmenn 
yrde  þeim  skyllduger  fyrer  greinda  sok  og  so  kongdom- 
inum. 

J  firstu  kom  þar  fram  fyrir  oss  ad  allir  þeir  menn 
gem  Eirike  Halldorssyne  veitte^)  lid  og  fylgi  til  aftauku 
palz  heitinz  Jonssonar  voru  þa  þangat  dæmdir  til  and- 
suarz^'*)  og  afsaukunar  og  þetta  þeirra  mal  vndir  þann 
dom  sem  finnbogi  laugmadur  þar  yfir  þeim")  nefndi.  J 
fyrstu  dæmdum  vier  þa  menn^^)  þar^*)  rietteliga  fyrir  kall- 
ada  um  sagt  raoal  bædi  kongdomsinz  vegna  og  so  fyrr^*) 
greindra  brædra  Gudna  og  Orms.  nu  af  þvi  ad  laugin  [ao 
avijsa*'*)  at  þeir  menn  sem  veita  lid  til  eda  fauruneyte. 
hylla^^)  og^')  samþickia  med  þeim  þann  hug  at  taka  menn 
af.  þa")  suare  slijku  fyrir  kongdomenum  og  erfingium  hinz 
dauda  sem  rettarinn  kongdomsinz^^)  og  skinsamer  menn 
dæma  med  þeim^^)  epter  laugum  og  atuikum.  enn  landzvist 
þeirra  se  vndir  kongz  miskunn.  og  þui  dæmdum  vier  þessa 
alla  adur  greinda  menn  sem  foru  med  Eyrike  Halldorssyne 
þa  Pall  heitinn  Jonsson  var  ]  hel  sleiginn  eirn^^)  og  sier- 
huorn  fyrir  sig  sekann.  x.  morkum  vid  kong.  og  þa  skylld- 
uga  ad  [fara  edur^^)  fd  mann  fyrir  sig  ad  fa  sijna  landz- 
vist  jnnan  næstu.  [iij.  dr.^^)  Edu  huor  af  adur^*)  greindum 
monnum  sem    þa    hefur  ecki  feingit  sijna  landzuist  [j  sogd- 


1)  seckt  812.  2)  kiærdu  69,  812.  ^)  [lidfylgi  309,  812;  líd  filge  69; 
Lijdfylgie  61.  *)  onduerdar  69.  ^)  j,  b.  v.  812.  •)  [b1.  315,  61,  812. 
')  [sl.  61.  8)  og  812.  »)  veittu  69,  812.  ^o)  andguara  61.  ")  b.  v.  69. 
")  b.  V.  61.  1«)  sl.  61.  ")  Bl.  61.  ")  vtvijsa  61;  [avijsa  so  812.  ^*) 
61,  316;  hilia309,  812.  ")  edur  61,  69.  ")  b.  v.  69.  ")  sl.  61.  «>) 
honum  69.  ")  b.  v.  69.  "}  [sl.  812.  ")  [þriggja  aara  315,  69,  812. 
«*)  69;  sl.  61;  audrum(!)  309,  315,  812. 


390  VÍG  PÁLS  A  SKARDI.  1498. 

um  tijma^)  þa^)  dæmdnm  vier  vtlægann  til  kongz  nada 
huoria  miskunn  hann  vill  a  giora  a  hans  [male  og^)  skilldu 
þessir  menn  allir  [þau  næstu  iij  ar*)  mega  med  riettu 
[vera*)  hier  j  landit*)  ef  þeir  hafa  endeliga  bedit  vm  sijna 
landzuist.  [Enn  gifftumal  skulu  þeir  eingin  ad  logum  giðra 
meiga  fyrr  enn  þeir  hafa  feingid  sijna  landsvist')  fyrir 
sagt  brot.  enn  þeir  skulu  mega  hafa  sialíir  sitt  vmbod 
sagdann  tijma  so  og  kaupa  og  selia  sem  adrir  menn  so  og 
sækia  sijnar  sakir  ef  þeir  eiga  vid  adra  menn.  So  og  skulu 
þeir  sækiast  med  laugum  af  audrum  ef  þeir  verda^)  brot- 
ligir. 

Jtem  j  annare  grein  dæmdum  vær  alla  þa  menn  eirn^) 
og  sierhuorn  sem  med  greindum  Eirike  foru  til  aftoku  palz 
heitins  Jonssonar*^)  og  ad  þui  verda  sannir  at  þeir  hafi 
sokt  at  [pale  heitnum  Jonssyne^^)  edur  at  þoirre  litlu 
stofu.  sem  hann  la  j.  jnnan  edur  vtan  þa  hann  var  j  hel 
sleiginn.  rofit  hana  edur  brotit^^)  grytt  edur  nockurt^^)  lid 
[þar  tiP*)  veitt.  huornn  þeirra  sekann  fyrir.  sig  .xv.  hund- 
rudum  vid  greinda  brædur  Gudna  og  Orm  med  somum 
solum  og  fridleika  sem  hanz  bætur  voro  dæmdar'*)  og 
[giallda  da*^)  sijnu  heimile.  Enn  allir  þeir  j  skalann  geingu 
[edur  stadinn^')  med  vopnam^^)  cda'®)  nockud  giordu  at. 
dæmdum  vier  huorn  þann^*^)  sekann^^)  fyrir  sig^^)  xvij^^) 
hundrudum  vid  sagda  brædur  [Gudna  og  Orm-*)  [med 
somum  solum  og  frijdleika  sem^^)  [vm  hin  fyrre  greiner.^®) 
Enn  allir  þeir  menn  sem  j  sagdri  for  voru  med  Eirike 
heitnum^')  þa  pall  heitinn^^)  Jonsson  var  [af  honum^^)  j 
hel  sleiginn^^)  og  þar  hafa  onguann  hlut  ai  giort.  annat 
enn  ridit  til  og  frd  med  Eirike.    dæmdum  vær  þann  huorn 

»)  [8l.  61.  2)  b.  V.  61.  3)  [malura  69.  *)  [69;  þcBsn  næst  vera  309. 
»)  [iij.  ar  309.  «)  landi  315,  69,  812.  ')  [b.  v.  69.  «)  815;  ero  309. 
»)  b.  V.  69.  10)  sl.  812.  11)  Jonssyne  sl.  812;  [honum  69.  ")  griote 
69.  18)  69;  nockud  309.  i*)  [al.  812.  i^)  Sbr.  alþíngisdóm  30.  Júní 
1497.  1«)  [giallde  ad  69.  ")  69;  skarir(!)  309.  1»)  [med  vopnum  61. 
1»)  69;  og  309.  «<>)  þeirra  69.  ^i)  gi.  812.  «2)  skylldugan  b.v.  812.  ") 
69;  xij,  309;  x,  812.  «*)  [sl.  61.  ^^)  [b.  v.  61,  69,  812.  ^e)  [gg.  hiner 
fyrgreinderei;  81.812.  «)  309;„h«61.  ^s)  b.  v.  69.  «»)  [sl.  hér  812. 
*«)  af  honum  b.  v.  812, 


1498.  VÍG  PÁLS  Á  SKARÐI.  391 

fyrir  sig  sekann  .v.  hundrudum  vid  sagda  brædur  [Gudna 
og  Orm^)  med  somum  solum  og  fridleika  sem  adur  grein- 
er')  vm  hina  fyrri.  [Nu  ef  nockur  af  þessum  adur  greind- 
um  monnum  seigist^). 

Jtem  j  þridiu  grein  dæmdum  vier  [sierbuorium  af 
oUum  þessum  adur*)  greindum  monnum  sem  j  sagdri  faur 
voru  med  Eirike  heitnam*)  siettareid  huad  huor  þeirra 
hefur  giort  og  hafa  hann  vnnid  jnnan  halfz  móLnadar  [særra 
daga^)  fra  þui  honum  er  til  sagt  af  Gudna  og  Ormi  og 
vinne'')  þennann  Eid  fyrir  þeim^)  kongz  vmbodsmanne  sem 
nu  j  sumar  hefur  syslu  j  JÞornezþijnge  so  gudne  sie  hia  og 
Ormur  ef  þeir  vilia.  Enn  huor  ed  fellst')  af  þessum  eidi 
giallde  sem  adur  er  skrifad  eptir  þeirre  sok  sem  honum 
verdur  geíin  af  optnefndum  brædrum  og  at  þessum  pening- 
um  goUdnum  dæmdum  vier  þessa  menn  kuitta  og  sattauid 
þrattnefnda  brædur  Gudna  oc  Orm  vm  adurskrifada  sauk. 

Jtem  dæmdum  vier  alla  þa  menn  sem  satt  hafa  giort 
uid  Gudna  og  Orm  vm  þa  sauk  kuitta  og  þa  med  þui  fie- 
giallde  sem  þeir  hafa  vndir  eiuz  [a  satter^^)  ordid  og  þad 
laugliga  satt  þeirra  a  miUum  so  [huorir  tueggia  mege  eige*^) 
riufa.  enn  slijku  sekir  uid  kongdominn  sem  skrifad  stendur. 

[Og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera.^*) 


413.  30.  Júní  1498.  á  Öxarárþingi. 

1499.  á  Víðimýri. 

ÁLYKTAN  sex  manna  á  alþingi,  útnefndra  af  Finnboga  lög- 
manni  Jónssyni,  að  Guðni  Jónsson  og  Ormr  bróðir  hans 
megi   vel   láta  laust  við  Björn  Þorleifsson,  samkvæmt  bréfi 

*)  [sl.  61.  2)  greindi  69.  «)  [sl.  69.  Hér  dettr  og  botninn  úrsetn- 
ingunni  í  309,  315,  61,  812,  og  er  hér  eyða  fyrir  því,  sem  vantar,  í  309 
og  812.  *)  [69;  allopt(!)  309;  opt  61.  ^)  309;  „h".  61.  «)  [b.  v.  812. 
^)  69 ;  vinna  309.  «)  sl.  61.  »)  fellur  69,  812.  »<>)  [b.  v.  69.  ") 
[huoruger  mege  69.    ")  [sl.  61;  69  sl.  et  cetera. 


a92  ABFE  ÞOELEIFS.  1498. 

Hans   konungs  frá   24.  Febr.  1498   (Nr.  402),  alt  það  góz, 
er  þeir  héldu  eptir  Þorleif  Björnsson. 

AM.  Fasc.  XXXIII,   20,   frumrit    á  Bkinni;   af  7  innsiglnm  era  nú 
tvö  fyrir  bréfinu. 

Þeim  godum*)  monnum  sem  þetta  bref  sica  edr  heyra 
senda  eirekur  þorsteinson.  loptur  eýiolfson.  jngimundr 
finson.  jon  þorgrimsson.  gisli  filipusson  og  jon  sigmundz- 
son  kuediu  gudz  og  sina  kunigt  giorande  at  þaa  er  lidit 
war  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi  CO  iiij  hundrud 
ix  tiger  og  aatta  aas  a  laugardagin  næatan  epter  peturs- 
messo  og  pals  um  sumarid  aa  alraenniligu  auxaraarþingi 
woro  ueR  til  nefnder  af  finboga  jonssyni  logmanni  nordan 
og  uestan  aa  jslande  at  skoda  Ransacka  og  yfer  ath  lita 
med  honum  sialfum  suo  eigi  sidr  med  samþýcki.  uilia  og 
uitordi  gudina  jonssonar  og  ormss  brodur  hans  huerer  þaa 
hofdu  Rad  og  Regeran  yfer  þat  goztt  er  fallid  hafdi  epter 
þorleif  biornson  jarder  og  lausafe  en  biorn  thorleifsson  Reikn- 
adi  sier  til  arfs  og  eignar  nu  uera  til  sagt  epter  þui  sem 
uors  nadug  herra  kong  hans  bref  birter  og  jne  helldur  og 
utt  uisar  þat  biorn  tedi  þar  firir  oss  um  sina  skilgetning 
edur  adra  skickan  sem  med  fýlger  og  þat  kongsins  bref 
jne  helldur  og  þui  uirtiz  oas  og  fulkomliga  leizt  med  log- 
maiizins  samþycki  eppter  kongsins  brefi  sem  þeir  fyr  greind- 
er  menn  ormur  og  gudne  mætte  uel  sleppa  og  lau8a(!)  lata 
uid  biorn  þorleifsson  þat  gozt  þeir  helldu  og  honum  til 
heyrer  epter  sinn  faudr  epter  þui  fyrr  nefnt  bref  til  uisar. 

Samþjxkti  þetta  uart  samtal.  aalit  og  yfersyn  fyr 
greindr  finbogi  jonsson  logman  og  setti  sitt  jncigle  med 
uorum  jnciglum  fyrir  þetta  samþycktarbref  er  giort  var  aa 
uidemyri  j  skagafirdi  ari  sidar  adr  greiner. 


')  tvískr. 


1497.  SKRIÐUKLAUSTR.  393 

413.  1.  og  2.  Júlí  1498.  á  Hyalsnesi. 

Jaeðaskiptabréf  railli  þelrra  Narfa  príors  á  Skriðu  og  Gríms 
bónda  PáJssonar. 

AM.  Apogr.  4435  „Epter  Transscripto  14.  gamallra  SkriduklanBt- 
ursbrefa  giördu  þann  28.  Septembris  Anno  1697  (=  a).  Samanlesed  vid 
annad  Transscriptum  XI.  Skriduklausturs  pergamentsbrefa,  giört  þann 
17.  Septembris  1697  (=  b)"  (AM.)  ,,Framanskrifad  bref  er  med  gamla 
skrift  á.  kalfskinn  svart  og  skorped,  med  fiorum  Jnnsigla  tiglum,  enn 
engu  Jnnsigle". 

Þad  giðrom  vier  Þorvardur  Gudmundsson.  Gudlaugur 
Gudmundsson.  Gisle  Petursson.  Jon  Magnusson.  Sigurdur 
Jonsson  og  Gisle  Jngemundarson  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  voru  opnu  brefe.  at  sub  anno  grati^  M.  [cd.^) 
xeviii.  a  Hvalsnese  cL  Rosmhvalanese  sunnudagenn  næstann^) 
epter  Petursmessu  og  Pdls  um  sumared  vorum  vier  j  hid. 
sdum  og  heyrdum  d^)  ord  og  handaband  þessara  manna 
priors  Narfa  af  einne  alfu  klaustursens  vegna  d  Skridu. 
enn  af  annarre  Grims  bonda  Pdlssonar  vegna  sona  sinna 
Porleifs  og  Benedicts.  ad  svo  firir  skildu.  ad  prior  Narfe 
sellde  til  fuUrar  eignar  og  fridls  forrædis  ddurgreindum 
Grime  bonda  Pdlssyne  svo  heitande  jarder :  Arskog  j  Ar- 
skogs  kirkiusokn  firir.  xxx^.  og  PdlmhoUt  er  liggur  j  Mðdru- 
valla  kirkiusokn  firir  .xv°.*)  og  Skdlldalæk  j  Vallastadar 
kirkiusokn  firir  ,xx.^,^)  med  ðUum  þeim  gðgnum  og  giædum. 
hlutum  og  hlunnendum.  sem  fyrrgreindar  jarder  urdu  fremst*) 
eigande  ad  og  klaustred.  adfornu  ognyiu.  til  fialls  ogfiðru 
og  allra  landzgiæda  þeira  er  þessum  jðrdum  eiga  ad  fylgia 
at  rettu.  Hier  d  mot  gaf  og  gallt  fyrrskriíadur  Grimur 
bonde  Pdlsson  svo  heitande  jarder  j  austfiðrdum  priornum 
og  klaustrinu  d')  Skridu  til  æfeoligrar  eignar  og  frials  for- 
rædis.  med  ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum  er  þeim  fylger 
og  fylgt  hefur  ad  fornu  og  nyiu  til  fjalls  og  tiP)  fiðru. 
fyrst  Brimnes  firir.  xvj^.  er  liggur  j  Dvergasteins  kirkiusokn. 
og  Austdal  firir.  vujc.  er  liggur  j  sðmu   kirkiu  sokn.  Kross 


»)  [D.,  a,  sem  er  rangt;   »)  b1.  b;  *)  sl.  b;  *)  XXc,  a;  »)  XXXc  a, 
«)  framast,  b;  ')  ad,  a;  «)  sl.  a. 


394  VIÐEYJARKLAUSTR.  1498. 

firir.  xij«.  er  liggnr  j  fiardar  kirkiusokn  j  Mioafirde  og.  xjc. 
i  Nese.  er  liggur  j  Desiarmyrar  stadar')  kirkiusokn.  Skyllde 
hver  firir  sig  hallda  til  laga  greindar  eigner  og  svaralaga- 
Riptingura.  afhente  hver  ðdrum  fyrrgreindra  manna  sagdar 
jarder  j  þessu  sama  handabande. 

Og  til  sannenda  hier  um  setium^)  vier  vor  jnnsigle 
firir  þetta  jardakaupsbref  er  skrifat  var  j  sama  stad  [og 
dre'^)  dege  sidar  enn  fyrr  seger. 


414.  5.  Júlí  1498.  í  Viðey. 

KviTTUNjLRBRÉF  til  handa  Árna  ábóta  í  Viðey  um  eptirstöðv- 
ar  af  andvirði  Stærrivoga. 

AM.  238.  4to  bl.  5,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók). 

Bref  enn  fyrir  Stærri  vogvm. 

Þat  giorvm  vier  Sveinn  Magnvsson.  Hellgi  Ormsson. 
Olafr  Jonsson.  Jon  Ormsson  oc  Hallkiel  Þorkielsson  godvm 
monnvm  kvnnigt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  at  svb  anno 
gracie  ciO^.  cd^.  xc^  vm  fimtvdeigin  næsta  fyrir  festvm  sanct- 
orvm  in  Seh'o  heima  aa  klavstrinv  j  Videy  vorvm  vier  j 
hia  savm  oc  heyrdvm  aa  at  herra  Arne  med  gvdz  nad  abote 
i  Videy  galltt  oc  vtlvckti  Þorgrime  Jonsyne  er  þa  hafdi 
riettligtt  vmbod  konv  sinnar  dottvr  Gvdmvndar  Magnvs- 
sonar  þav  iiij^  er  epter  stodv  fyrir  jordina  Stærri  voga. 
voro  þar  Ivcktar  j  ij  tvnnvr  miols  oc  ij  tvnnvr  maltz.  c 
jarns.  kietil  nýr.  vni  stikvr  lereps  oc  tvibyrd  hvfa.  þvi  gaf 
oc  giordi  adr  greindr  Þorgrimr  Jonsson  fyrnefndan  herra 
Ariia  oUvngis  kvittann  oc  akærvlausan  fyrir  sier  oc  konv 
sinne  og  avllvm  sinvm  epterkomendvm. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefnder  menn 
vor  insiglle  fyrir  þetta  vtlvkningsbref  oc  kvittanar  skrifad 
j  sama  stad  deige  oc  ari  sem  fýr  seigir. 


0  bL  a;  «)  settum,  a;  »)Jb1.  6. 


1498.  SKRIÐUKLAUSTR.  395 

415.  9.  Jiílí  1498.        á  HtoIí  í  Hyolhrepp. 

GruNNLAuGR  Teitssoii  selr  Narfa  príor  á  Skriðu  og  klaustr- 
inu  þar  jörðiua  Hrafnkelsstaði  í  Fljótsdal  fyrir  þrjátigi 
hundraða  í  ganganda  fé  og  lausafé. 

AM.  Apogr.  4436  „Epter  TranBscripto  14.  gamallra  Skriduklausturs- 
brefa,  giördu  þann  28.  Septembris.  Anno  1697".  „Þetta  bref  er  á  kálí- 
Bkinn  med  afgamla  skrift,  hvar  á  eru  tveir  tiglar,  enn  eckert  innsigle", 

Þad  giðrum  vid  Þorvardur  prestur  Jvarsson  og  Þor- 
vardur  Gudmundsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu 
ockru  brefe  ad  sub  anno  gracie  M.  CD.  xc.  viij.  octavo  dag 
visitacionis  Marie  A  Storolfshvole  j  Hvolhrepp.  vorum  vid  j 
hid.  sdum  og  heyrdum  ord  og  handaband  þessara  manna. 
af  einne  cLlfu  herra  Narfa  prioris  af  Skridu.  enn  af  annarre 
Gunnlaugs  Teitzsonar.  ad  svo  firir  skildu.  ad  nefndur  Gunn- 
laugur  sellde  fyrrnefndum  prior  Narfa  jðrdena  alla  Hrafn- 
kielsstade  er  liggur  j  Fliotzdal  j  Valþiofstadar  kirkiusokn. 
med  oUum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindre  jðrdu 
fylger  og  fylgt  hefur  ad  fornu  og  nyiu  klaustrenu  d  Skridu 
til  æfenligrar  eignar.  og  þess  formðnnum  til  fridls  forrædis. 
Hier  aa  mot  gaf  tittnefndur  prior  Narfe  optnefndum  Gunn- 
lauge  Teitssyne  xxxc.  j  soddan  peningum.  v.  naut  gðmul  og 
V.  saude  og  xx.  j  fiortan  hundrut  nu  j  haust  er  kiemur.  þar 
til.  xij.  malnytukugillde  ad  næstum  fardðgum  og  þar  til  iiij 
hundrud  j  fullvirdis  peningum.  Skylldi  Gunnlðgur  Teitsson 
svara  lagariftingum  cL  fyrrgreindre  jðrdu  Hrafnkelsstðdum. 
enn  klaustursins  formadur  aa  Skridu  hallda  til  laga.  enn  ef 
af  kynne  ad  ganga  jorden  med  Iðgum  skyllde  Gunnlðgur 
edur  hans  epterkomendur  Iðgliger  gjallda  Jafngoda  peninga 
aptur  klaustrinu  d  Skridu.  hvert  honum  bihagade  betur  j 
austfiðrdum  eda  d  Kangdrvöllum. 

Og  til  sannenda  hier  um  setium  vid  fýrrnefnder  menn 
ockur  jnnsigle  firir  þetta  jardarkaupsbref.  er  skrifad  var  j 
sama  stad.  dege  og  dre  sem  fyrr  seger. 


396  UMBOÐSBRÉF.  —  HNÍFSDALR.  1498. 

416.  9.  August  1498.        á  Hrauni  á  Bakka. 

Umbodsbrép  Þórðar  pregts  GuðmundssoHar  til  handa  Þórði 
presti  Jónssyni  að  taka  út  staðinn  i  Hólum  í  Hrunamanna- 
hreppi  í  hendr  Pétri  Sveinssyni  eða  umboðsmanni  hans. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XI,  9,    Frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  dottið 
frá.  —  AM.  Apogr.  2436  „accuraté". 

Ymbodsbref  sira  Þordar. 
Þat  gioieeg  þordur  prestur  gvdmvndzsoH  godvmmonn- 
vm  vitvrligt  med  þessv  minv  opnv  brefi  at  eg  hefi  íeingit 
sira  þordi  jonssyne  fullt  vmbod  til  vt  at  taka  stadin  holaj 
hrvnaraannahrepp  og  alla  þa  peninga  sem  þar  standa  sam- 
an  kvika  og  davda  frida  og  ofrida  j  næstvm  fardðgvm  og 
allan  Beikningskap  vt  af  darna  jonssfíyne  at  jBfnfvllv  sem 
eg  sialfur  og  afheuda  petre  svcinssyne  eda  þeim  sem  hann 
aetur  til  sinna  vegna  med  at  taka  sðgdvm  peningvm  stad- 
arins  og  mínvm.  Og  til  sannenda  hier  vm  setta  eg  mitt 
insigle  firir  þetta  vmbodsbref  skrifat  aa  hraune  ca  backa 
fimta  dagin  næsta  firir  laarencivsmesso  arvm  epter  gvds  burd 
CD.  cd.  xc.  og  atta  car. 


417.  19.  August  1498.  í  Keldudal. 

YiTNisBUKBE,  að  Bjami  Þórarinsson  hefði  feingið  Vigfúsi 
Guðmundssyni  til  fullrar  eignar  Hnífsdal  hinn  neðra  í  Skut- 
ulsfirði. 

AM.  FaBc.   X:5Xm,  26,    frumrit  á   Bkinni.     ÖU   (3)   innsiglin   eru 
dottin  frá. 

Þat  giorum  uær  sira  jon  gislason.  sira  olafur  teizsson. 
gisle  indridason  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoro 
opnv  briefe  ath  uier  uorum  j  hia  i  badstofunni  uestur  j 
hrauni  j  kelldudal  j  dýrafirdi  ath  biarne  þorarinsson  Jysti 
þui  firir  oss  ath  hann  hefdi  feingit  uigfuse  gudmunzsyne 
iordena  hnifsdal  hinn  nedra  til  fullrar  eignar  er  liggur  j 
skutulsfirdi  j  eyrar  kirkiu  sokn  med  radi.  samþýkie  og  upp- 
lagi  solueigar  gudmundardottur  konu  sinnar  honum  til  fullr- 


1498.  AKFR  SOLVEIGÁR.      '  ^9? 

ar  eignar  og  frials  forrædis  ok  hun  uære  hans  æfenleg 
eign  hedan  j  fra.  gnn  undan  mier  og  solueigu  konu  minn- 
ar(!)  og  ockrum  erfingium  enn  under  uigfus  og  hans  erfingia. 
Yar  þetta  vitnisburdarbrief  og  hans  lysing  adur  greinz 
biarna  þorarinssonar  skrifat  og  samsett  j  kirkiune  j  kelldu- 
dal.  næsta  sunnudag  firir  bartolomei  apostoli  þa  lidit  var 
fra  hingatburd  vors  herra  iesu  christi.  CD^.  cccc^.  Ixxxx^. 
viii.  ar. 


418.  30.  August  1498.      í  Isi  í  Öxarfirdi. 

FiNNBOGi  lögmaðr  Jónsson  úrskurðar  löglegan  og  svarlegan 
og  óbrigðanlega  haldandi  Bólstaðarhlíðardom  frá  21.  Júní 
1497  (Nr.  383). 

AM.  Apogr.  798  „ur  storu  transBkriptarbrefe  3ia  presta  og  3ia  leik- 
manna  1615^  (AM.),  sem  gert  var  20.  Apríl.  —  JSig.  66.  8vo  með 
hendi  Gruanavíkr-Jóns  eptir  sama  transskripti.  —  Af  bréfí  þessu  eru  aí- 
skriptir  allvíða  i  skjalabókum  frá  siðari  timum  (t.  a.  m.  ÍBfél.  67.  4to 
bl.  69—60). 

Hier  er  vrskurdur  fimboga  logmanz.^) 
€g  finnbogi  jonsson  logman  nordan  og  uestan  aa  jslandi 
giori  þat  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  minu  opnu 
brefi  at  þa  lidit  var  fra  hingatbvrd  uors  herra  ihesu  christi. 
CD.  cd.  ix  tiger  og  atta  aan  manudaginn  næsta  fyrir  bar- 
tholomeusmessu  j  ase  í  ðxaEfirde  kom  fyrir  mic  ærligur 
dandi  mann  einar  oddzson  tedi  og  birte  fyrir  mier  i  log- 
ligu  umbodi  olafs  philippussonar.  þann  sama  dom  sem 
dæmdr  uar  i  bolstadarhlid  j  hunauazþingi.  miduikudaginn 
næstan  fyrir  ionsmessu  baptiste  aRum  epter  gudz  burd.  CD. 
cd.  ix  tiger  og  víj.^)  ar  huer  so  inne  hellt  at  einare  olafs- 
syni  uar  dæmdr  til  fullrar  eignar  allr  arfur  epter  solueigu 
biornzdottur  modurmodur  sina.  enn  olafi  faudr  hans  til 
halldz  og  umbods  med  þeim  fleirum  greinum.  »em  þar  inn 
i  standa.  beiddi  og  krafdi  fyrr    nefndur  einar  oddzson   mic 

*)  66.    «)  þ.  e.  21.  Janí  1497. 


3Öá  VIÐEÝJARKLAUSm.  1498. 

hier  lagaurskurd  œl  leggia  þenna  sama  dom  huort  hann 
skylldi  at  logum  standa  mega  eda  eigi.  Nu  saker  þess  at 
ec  heíi  sed  og  yferlesit  skodat  og  rannsakat  þenna  sama 
dom  med  sinum  greinum  og  artikulis.  lizt  mier  hann  dæmd- 
ur  uera  suarliga  og  logliga  epter  þeim  profum  og  uitnum 
sem  þar  ut  i  standa.  þui  j  gudz  nafni  amen.  at  so  profudu 
mali  sem  fyrir  mig  hefer  komit  og  med  þeirra  beztu  manna 
»adi  og  samþycki  er  þa  uoru  nær  mier.  sagda  ec  fyrr 
greindr  finnbogi  jonsson  logmann  med  fuUum  laga  urskurdi 
og  doms  atkuædi  adur  skrifuadaii  dom  logligan  og  suarlig- 
an.  og  obrigdiliga  halldazt  eiga  epter  þui  sem  landzins  laga 
Bettur  ut  uisar.  Og  til  sanniuda  hier  vm  setta  ec  mitt 
inncigle  fyrir  þetta  urskurdarbref  skrifat  i  sama  stad  og  dag 
sem  fyrr  seigeR. 


419.  7.  September  1498.  í  Viðey. 

Haldóea  Guðmundardóttir  gefr  guði,  jungfrú  Maríu,  klaustr- 
inu  i  Yiðey  og  kirkjunni  til  fullrar  eignar  jörðina  Hest  í 
Borgarfirði  gegn  bænahaldi  fyrir  sál  foreldra  hennar  og 
bænda,  en  Steinþórsstaðir  í  Reykholtsdal  standi  fyrir  brigð 
á  Hesti. 

AM.  238.  4to,  bl.l2— 13,  skr.  c.  1570  (BeBsastaðabók). 

Bref  fýrir  Hesti. 
Þat  giorvm  vier  Jon  Gellisson.  Þollakr  Hreimsson.  Jon 
Sigvrdzson.  Gissvr  Þolleifsson.  Jon  Marteinsson  ok  Olafr 
Jonsson  godvm  monnum  kvnnigtt  med  þessv  vorv  opnv  brefi 
ad  svb  anno  gracie.  CD^  cd^  xc  ok  viijar  aa  fostvdeiginn  in 
nativitate  beate  Marie  virginis  heima  æ,  klaustrinv  j  Videy 
vorvm  vier  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa  ord  ok  handaband 
þessara  manna  herra  Arnna  med  gvdz  nad  abota  j  Videy 
af  einne  aifv  en  Jons  Sigurdzsonar  ok  Halldoro  Gvdmvnd- 
ardottvr  af  annari.  skildizt  þat  ok  faldizt  vndir  þeirra  handa- 
bandi  at  greind  Halldora  Gvdmvndardottir  gaf  gvdi  jvngfrv 


1498.  VIÐEYJARKLAUSTR.  399 

Mariv  klavstrinvj  Videy  ok  kirkivnne  jordena  alla  er^  heitir  aa 
Hesti  lx°  at  dyrleika  j  Borgarfirdi  j  Lvndar  kirkiv  sokn  med  sam- 
þykki  Jons  bonda  sins  ok  fvUv  jayrde  ok  handabandi  ok  sam- 
þycki  Þorridar  Jonsdottvr  modvr  sinnar  er  þa  var  hennar  log- 
ligre  rfinge  til  æfinligrar  eignar  ok  frials  forrædis  vndan  sier 
ok  sinvm  erfingivm  med  todvm  ok  eingivm  hvsvm  ok  haga 
rekvm  ok  skogvm   ok    med  jtokvm  j  adrar  jarder  ok  auU- 
um  þeim  giædum  ok  landznytivm  sem  greindre  jordv  Hesti 
fyllger  ok  fyllgtt  hefir  at  fornv  ok  nyiv  ok  hvn  vard  fremst 
eigandi  at  med  logvm  til  ytzstv  vmmerkia  motz  vid  adrar 
jarder.    Hier  j  mot  skyllde  þrattnefnd  Halldora  sier  ok  sin- 
vm   fodvr   Gvdmvnde   Hramssyni  ok   sinni   modvr  Þvrride 
Jonsdottvr   ok    sinvm    bændvm  Oddi    Þolleikssyni.    Eyolfi 
Hialltasyni  er  þa  voro   fram   farner  af  heiminvm.  sem  gvd 
þeirra   sal   hafi.   ok   Joni   Sigurdzsyni  er  þa  lifde.  ad  vera 
vnder   bænahalldi   klavstrzens    æfinlega   ok   oUv  sinv  folki 
sier   til   eilifrar   salvhialpar  ok  ollvm  kristnvm  salvm  med 
þeim   skillmala   at   klavstrid   skyllde   hallda   hennar    artid 
æfinliga  þan  dag  sem  gud  kalladi  hana  edr  færa  hana  sem 
navdsyn  stendr  tiJ  en  eitt  sinn  aa  arinv.  þangat  til  skipadi 
hvn  .  x°  .  kirkivnni  þar  aa  Hesti  þar  jjordinne  fyrir  gamla 
instædv  vtan  klavstvrzens  formenn  viildv  leysa  til  sin  jard- 
ar   partinn.   skyllde   titt   nefnd  Halldora  Gudmvndardotter 
svara  laga  riptingum  aa  adr  greindre  jordv  Hesti.  en  klavstrz- 
ins  formenn  j  Videy   hallda  til  laga   en  ef  jordin  geingi  af 
klavstrinv  med  logvm   þa  gaf  hvn  ok  skipadi  aptr  j  stadin 
gvdi  ok  ivngfrv  Marie  ok  klavstrenvj  Videy  jordena  Stein- 
þorsstade   er  liggr  j  Borgarfirde  i  Eeykholltz   kirkiv   sokn 
xxiiij*^  at   dyrleika   ok   þar  til  x  malnytv  kvgillde  til  æfin- 
ligrar   eignar  med   ollvm  þeim  skillmala  epter  þvi  sem  fyr 
skrifad  stendr. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefndir  menn 
vor  insigle  fyrir  þetta  giornings  bref  ok  hennar  testament- 
vm  skrifad  j  sama  stad  deige  ok  are  sem  fyr  seigir. 


40Ó  MUNKAÞVERÁR  UG  SKRIÐUKLAUSTR.  149Ö 

430.  10.  September  1498.    á  Skriðu  í  Fljótsdal. 

N-mri  príor  á  Skriðu  selr  Einari  ábóta  á  Munkaþverá  og 
klaustrinu  þar  jarðirnar  Lækjardal  og  Flautafell  í  Þingeyj- 
arþingi  og  nokkurt  lausafé  fyrir  þau  fimtán  hundruð,  er 
Narfi  prior  hafði  upp  borið  af  peningum  Guðrúnar  Bárðar- 
dóttur  vegna  Einars  ábóta. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  28,  frumritið  á  skiiini.     Af  4  innsiglum  eru  nú 
tvö  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3027. 

kaupbref  fyrir  lækiardal  og  flautafelle  1498.^) 
Þath  giorum  vier  halli  magnusson.  stefí'an  helgason  og 
þordr  þorsteinsson  godum  monnum  kvnnigt  med  þessv  vorv 
brefi  at  sub  anno  gracie  CDcd  xc  viij^  a  manudaginn  næsta 
epter  CDariv  CDesso  sidari  vm  havstid  oa  klavstrinv  oa  skridv 
j  fliotzdal  voro  vier  j  hia  savm  og  heýrdvm  aa  ord  og  handa- 
band  þessara  manna  abota  einárs  fra  mvnkaþveraa  af  einne 
halfv  og  priors  naría  af  annari  at  sva  fyrir  skildv  at  prior 
narfi  selldi  þa  þar  med  handabandi  med  samþýcki  brodr  jons 
abota  einari  og  hans  klavstri  mvnkaþverda  til  fullrar  eign- 
ar  og  frials  forrædis  sva  heitandi  jardir  lækiardal  er  liggr  j 
skinnastadakirkiu  sokn  og  flavtafell  erliggr  j  sualbardz  þingum 
med  ollvm  þeim  gognum  og  giædvm  eignvm  og  jtokvm  sem  þess- 
um  greindum  jordvm  fýllgdi  og  fýlgt  hefdi  at  fornv  og  nyiu  og 
hann  og  hans  klavstr  hafdi  fremzt  eigandi  at  ordit  og  þar  til 
fiogr  hvndrvd  j  smiori  og  navtvm.  hier  j  mot  gaf  greindr 
aboti  einar.  xv.  hvndrvd  þav  somv  sem  prior  narfi  med- 
kendizt  at  hann  hefde  vtt  tekit  og  vppborid  af  peningvm 
gvdrvnar  bardardottr  aa  vegna  abota  einars  j  malnýtu  og 
fridum  peningum.  skylldi  prior  narfi  svara  laga  riptingum 
aa  fýrr  greindvm  jordvm  en  abote  einar  hallda  til  laga.  Og 
til  sauninda  hier  vm  setti  asgrimr  hallzson  hver  er  forsagn- 
arvottr  var  at  þessv  fýrgreindu  kavpi  og  skildaga  sitt  jnn- 
scigli  med  vorvm  jnnsciglvm  fyrir  þetta  jardakaups  bref 
skrifad  j  sama  stad  degie  og  are  aem  fýr  segir. 


')  Utau  á  biéfínu  með  gamalli  heoái. 


1498.  GUÐMUNDAlíEIGNIR.  40 1 

431.  16.  September  1498.    á  Hallsteinsnesi. 

Bjöen  jungkæri  Porleifsson  gefr  og  aptr  leggr  Andrósi 
bónda  Guðmundssyni  og  sonum  hans,  Guðmundi,  Ara  og 
Bjarna,  garðinn  Saurbæ  á  Rauðasandi  með  þeim  jörðum, 
er  þar  fylgja,  Núp  í  Dýraíirði,  Hest  í  Önund^rfirði  og  aðr- 
ar  floiri  jarðir,  er  átt  hafði  Guðmundur  Arason  og  Helga 
Porleifsdóttir,  en  Andrés  gefr  og  uppleggr  í  mót  ReykhóJa 
og  aðrar  fleiri  jarðir. 

AM.  FaBC.  XXXIII,  23,  frumiitið  á  skinni,  dálítið  skemt  af  fóa.  — 
AM.  Pasc.  XXXIII,  24,  transskript  á  skinni  frá  30.  Apríl  1512  (fyllir 
Bkörð  frumritsins).  —  Apogr.  5715. 

Giorningsbref  andres  Gudmundzsonar  og  sona  hans 
og  biarnar  þorleifssonar  af  audrvm  partte.^) 

Þat  giorum  vær  pall  Bondj  jonsson.  hellgi  gislason. 
þorbiorn  jonsson.  pall  aronsson.  [jon  jonsson.  pall  ardason^) 
Gudmundr  eýuiiidzson  ok^)  ginar  jonsson  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  voru  optnu  brefi.  at  þoii  er  lidit  var 
fra  hingadburd  uors  herra  jesu  christi  þusund.  cccc.  niutig- 
er  ok  attd  dr.  Sunnvdaginn  næsta  epter  exalltacio  sancte 
crucis  aa  hallsteinsnesi  j  gufvdals  kirkiusokn.  vorum  værr 
j  hidoL  saum  ok  heyrdum  od  ord  ok  handaband  þessardd 
manna  lungkæra  Biarnar  þorleifssonar  gnnafannari  alfu. 
andres  Bonddd  gudmundzsonar  ok  gudmundar  bonddd  and- 
ressonar.  sonar  hans.  at  sua  firir  skildu.  at  adur  nefndr 
Biorn  þorleifsson  gaf  ok  aptur  lagdj  greindum  andresi  gud- 
mundzsyne  ok  gudmundi  andressyne.  ardd  ok  biarna  sonum 
andress  Sua  heitandj  odaljarder  ok  jarddd  eigner  sem  hier 
seiger.  fýrst  gardinn  saurbæ  er  liggur  dd  raudddsandi  ok 
allar  þærr  jarder  er  þar  til  [heýrdd  ok  j  þeim  hrepp  liggidd*) 
er  gudmundr  arcdson  attj  ok  hans  kuinndd  hellga  þorleifs- 
dotter  sem  gud  þeirra  sal  nadj.  ok  þar  med  þær  jarder  sem 
liggia  j  talkndáfirdi  ok  fyrr  greindr  gudmundr  attj.  Hier 
med  Nvpp  j  dyrafirdj  ok  allar  þær  jarder  er  vnder  þann  gard 

*)  TJtan  ð.  frumrítinu  með  gamalli  hendi.  *)  [hlaupið  yfir  i  XXXIII, 
24.    »)  b.  V.  XXXIII,  24.    *)  [liggia  ok  j  þeim  hrepp(!)  XXXIU,  24. 

Dipl.  Isl.  Vn.  B,  26 


40á  GÍJÖMtJNDAREIGNIR.  1498. 

lagv  til  býggÍDgar  ok  j  dyrafirdj  væri  ok  optnefndur 
gudmundr  att  hefdi.  Þar  med  hest  j  aunundarfirdi  ok 
[þær  jarder  er  þrattnefndur^)  gudmundr  attj  ok 
allar  þæR  jarder  er  liggia  firir  nordaii  anarfiord  ok 
hingad  at  langdanesi  ok  þrattnefndur  gudmundr  attj.  Suo 
ok  kalladarness  ok  er  liggur  j  biariiarfirdj  med  aullum  þeim 
jordum  ok  jardar  eignum  er  Jiggia  vm  strander  ok  stein- 
grimsfiord  ok  tittnefndur  gudmundur  aroason  atti  ok  att 
hafdi.  Handlagdj  optnefndr  Biorn  þorleifsson  þessa  alla  adur 
greindooL  peningoa  vndaii  sier  ok  sinvm  erfingium.  en  vnder 
adr  greindaii  andres  gudmundzson  ok  hans  erfingia  til  æfin- 
ligrar  eignar  ok  frialls  forrædis  sua  framarligda  sem  hann 
matti  fremst  med  laugum  gjorda.  Hier  j  mot  gaf  ok  vppJagdi 
opt  nefndr  andres  gudmundz(son)  ok  gudmuiidr  andresson 
ok  hans  brædur  are  ok  biarne  synir  andres  titt  nefndum 
Birne  ÞorJeifssyni  Gardin  Eeykiahoia  er  Jiggur  oa  Reykioa- 
nesi  ok  aiJar  þær  jarder  er  Jiggida  da  Eeykianese  ok  vm 
kroksfiord  ok  þoskdafiord.  ok  titt  nefndur  gudmundr  arda- 
son  attj  ok  att  hafdi.  Hier  med  skaJeýiar  ok  hualiatur  ok 
aJJar  þær  eýiar  er  Jiggia  da  breidafirdj  ok  gudmundr  arda- 
son  attj.  sua  ok  halfda  eýrj  j  kolldafirdj.  jlJugdastadj  ok  uatt- 
arness  er  Jiggia  j  skalmarfirdi.  ok  litlda  hlid  er  liggur  da 
bardaastraund.  sua  ok  þær  jarder  er  liggia  j  skautudoJum 
j  anarfirdj  jnn  frda  fifustaudum  er  Jigia  j  seJardals  kirkiu 
sokn.  ok  gudmundur  ardason  attj.  Handlagdj  optnefiidr 
Gudmundr  andresson  ok  andres  gudmundzson  firir  sic  ok 
sina  sonu  arda  andresson  ok  biarnda  andresson  þa  alla  ad- 
ur  greindda  peninga.  vndaii  sier  ok  sinum  erfingium.  gnn 
vnder  adurgreindaii  Bioríi  Þorleifsson  ok  hans  erfingia  til 
æfiiiligrar  eignar  ok  frialls  forrædis.  sua  framarliga  sem 
þeir  mattu  þat  fremst  med  laugum  giorda.  Lýstj  tittnefndur 
jungkærinn  Biorn  ÞorJeifsson  j  sama  handabandi  at  hann 
segdi  þessa  fyr  nefndda  peningda  aptur  under  opt  nefndan 
andres  gudmundzson  ok  hans  erfingia  til  fridar  ok  frellsis 
firir  sic  ok  sinda  forelldra  er  þda  hefdi  vm  laiigra,  timda  haft 
ok   halldit.    Ok   til   sanninndda   hier   vm   settum  vær  fyrr 

1)  [fyr  greindr  XXXIII,  24. 


1498.  KALDBAÉS  OG  KLÉIFA  BRÉF.  403. 

nefnder    menn    vor   jnnsigllj    íirir   þetta   bref  skrifad  var  j 
samaa  stad  degj  ok  arj  sem  fýrr  seiger. 


423.  17.  Septcinber  1498.     á  Hallsteinsnesi. 

13.  Janúar  1499.  undir  Felli. 

GuÐMUNDB  Andrésson  gefr  og  geldr  Þorbirni  Jónssyni  frænda 
sínum  jarðirnar  Kaldbak  og  Kleifar  i  Kallaðarnesskirkju- 
sókn,  að  tilgreindum  rekum,  og  lofa  þeir  hvor  öðrum  styrk 
og  hjástöðu  að  halda  peningum  sínum. 

AM.    Faec.    XXXIII,    17,    frumritið    á    skinni.     Fimm  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 

E>at  gior^)  ec  gudmundr  andresson  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessv  minu  optiio  brefi.  at  ec  hefui  gefith  og 
golidit  þorbirne  jonssyne  frændda  minvm  .ij.  jarder  er  sua 
heitta  kalldbak  og  kleifar  er  liggia  j  kalladarness  kirkiu 
sokn  med  auUum  þeim  gaugnum  og  gædum  sem  greindum 
baadum  jordum  fyllger  og  fýllgt  hefer  at  fornu  og  neyiu.^) 
gpter  þui  fremsta  sem  ec  hefui  eigandi  ath  uordit.  Serligda 
med  aullum  rekda  jafnuel  j  eý  sem  ca  meginlandj.  fratekit 
laugligum  jtaukum  er  adur  fyllger  þessum  jordum  vndan 
mier  og  minum  erfingivm  ena  under  adur  nefndan  þorbiorn 
jonsson  og  hans  erfingia.  Skal  adurgreindur  þorbiorn  þess- 
ar  jarder  at  sier  taka  at  næstvm  fárdaugvm  ed  kemur  og 
æfinliga  eigiiazt.  Lofadj  huor  audrum  styrck  og  hidastaudv 
og  sinv  fyllge  ath  hallda  sinum  peningum.  for  þessi  giorn- 
ingr  fram  manudaginn  næstan  fyrir  COatheus  CDesso  um 
hau'itid^)  da  hallsteinsnesi  j  gufudals  kirkiu  sokn.  Þessum 
godum  monnum  hiaaueraundvm.  andresi  bondaa  gudmundz- 
syne.  Pale  bonddií  jonssyne.  gudmundj  eyuinztsýne.  Pale 
araasyne.  Og  til  meirj  sanninnda  hier  (vm)  set  ec  gud- 
mundur  andresson  mitt  innsiglle  med  adur  fyrr  greindrdii 
mannœi  jnsigUum  fyrir  þetta  jardarbref  er  skrifad  uar  under 

*)  Svo.    2)  þ.  e.  17.  Sept.  1498. 

26* 


404  AKRABRÉF.  1498. 

felli  j  kollafirde  laugardagiun  næstda  fyrir  geisldadag  um 
veturinn.  Paa  er  lidit  uar  fra  hingadbvrd  uora  herra  jhesu 
christi  þusund.  cccc.  niutiger  og  niu  ar. 


423.  9.  Október  1498.  í  Flaley. 

19.  Apríl  1530.  á  Ökruin. 

ViTNisBUESABBBÉr,  að  Bjöm  Porleifsson  hafi  afhent  þeim 
mágum  sínum  Eyjólfi  Gíslasyni  og  Grími  Jónssyni,  í  arf 
kvenna  sinna,  jörðina  Stærriakra  í  Blönduhlíð,  Eyvindarstaði, 
Hvallátr  og  Skáleyjar,  og  skyldi  Björn  kvittr  um  arfskiptið. 

AM.  Fasc.   XLVII,  26,   transskript  á  Bkinni   frá  24.  Apr.   eða    11. 
Sept  1542. 

bref  grims  og  eyolfs  gislasonar  vm  peninga 
biarnar  þorleifssonar  er  hann  gallt 
þeim  latur  og  skaleyiar. 
Þat  giorum  væE  ooldfur  oddason.  jon  einarsson  og  Biorn 
jonsson  Godum  monnum  witurligt  med  þessv  voru  opnv 
brefi.  arum  epter  gudz  burd.  (D.  cd.  og  niutiger  og  atta  ár. 
þridiudagin  næstan^)  fyrir  veturnætur  j  flateý  Æl  breidafirdi. 
vora  vier  j  hid  sddum  og  heyrdum  aa  at  biorn  þorleifsson 
fieck  þeim  eýiolfi  gislasyne  og  grime  jonssyne  vegna  kuenna 
sinna.  helgu  þorleifsdottur  og  gudnyar  þorleifsdottur.  sýstra 
sinna.  til  fullrar  eignar  med  handabande  j  arflausn  eppter 
fodur  sinn  og  modur.  þorleif  biornsson  og  jngvelldi  helga- 
dottur.  þessar  jarder  er  suo  heita.  Stæri  akra  ]  blonduhlid 
j  skagafirdi.  gýuindarstadi  )  blondudal.  med  þeim  jordum 
sem  þar  til  lægi  fyrir  hundrad  hundrada.  hualatur  ogskal- 
eýiaR  dd  breidafirdi  fyrir  attatigier  hundrada.  Hundrat 
hundrada  j  jordum  vestur  j  arnarfiardardaulum.  xij  hundr- 
ud  faatt  j.  og  þa  peninga  alla  at  auki  adra  er  þeim  systr- 
um  Helgv  og  gudniu  voru  heiman  gefner  adur.  þa  er  þær 
gipttuzt.    Hier   med   skýlldi  fýr  nefndur   biorn   þorleifsson 

*)  næstur,  transskr. 


1498.  AKRABRÉP.  405 

vera  aulldungis  kuittur  og  dkærulaus  vm  adur  greintt  arf- 
skipte  vit  sýstur  sinar  adur  greindar  helgu  og  gudnýv  vm 
þann  arf  sem  þeim  hafdi  til  falJit  epter  faudur  sinn  þor- 
leif  heitin  biornsson.  skýlldu  þessir  adur  greindir  menn 
gýolfur  og  grimur  skipta  þessum  peningum  sin  j  miUum 
laugliga.  og  alldre  voru  þa  stærre  akrar  eignader  ne  dnafn- 
ader  helgu  þorleifsdottur  af  nokkrum  manni  helldur  enn 
adreR  peningar  j  þessum  þeirra  giorninge.  var  allur  þessi 
giorningur  gior  ad  jnguellde  helgadottur  modur  þessara 
þrattnefndra  sýskina  hia  verande  og  samþýckiandi. 

Og  til  sanninda  hier  vm.  settum  vær  fýr  nefnder  menn 
vor  jncigle  fyrir  þetta  giorningsbref  er  giortt  var  a  stær- 
um  aukrum  ]  skagafirde.  enn  þridia  dag  ]  paskum.  þcL  lidit 
var  (fra)  guds  burd.  CTD.  d.  og  xxx.  ar. 


434.  11.  Október  1498.  í  Flatey. 

2.  NÓYember  1523.        á  Reykhólum. 

Bjöen  Þorleifsson    fær  Grími   Jónssyni  jörðina  Minniakra  í 
í  Skagafirði  og  kvittar  hann  um  andvirðið. 

Eptir  af8kript  staðfestri  á  Hólum  i  Hjaltadal  6.  Jání  1704  af  Hal- 
dóri  ÞorbergBsyni  og  Jóni  Jónssyni. 

Þat  giori  ec  Biorn  Þorleifsson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  minu  opnu  brefi.  at  drum  epter  guds  burd 
þusund  fiogur  hundrud  nijuti]er  og  atta  cLr  fimttudagin  næst- 
an  fyrir  veturnætur  i  flateý  ÓL  Breidafirde  fieck  ec  grijmi 
Jonssine  vegna  gudnýar  þorleifsdottur  jordina  er  heither 
minni  Akrar  og  liggur  ]  Skagafirdi  med  ollum  þeim  gogn- 
um  og  gædum.  er  greindre  jordu  fylger  og  filgt  hefer  at 
fornu  og  nýu  og  eg  oc  mijn  mod(e)rfyrir  þad  fram  vrdum 
fremst  eigendur  at.  thil  yzth(r)a  uinaierckia  er  adrar  jarder 
eijga  thil  mothz  vid  hana.  Skilldi  greind  gudný  eignazt 
nefnda  jord  þesaa  thil  æfinligrar  eignar  og  frials  forrædis 
vndan  mier  og  mijnum  Erfingium.  Enn  vnder  greinda  Gud- 
nýu  og   hennar    Erfingia.   Suo    og    medkenunzt   (eg)   adur 


406  KAUPMÁLABRÉP.  1498. 

nefndur  Biorn  Þorleifsson  at  ec  hefer  fulla  og  alla  peninga 
vppborit  fjTÍr  greinda  jord  minni  Akra  so  at  mier  uel  a- 
næger.  þui  giefr  ec  adur  nefndr  Biorn  Þorleifsson  fyrr  greinda 
Gudnýu  kuitta  og  ákærulausa  fyrir  nefnt  jardar  verd  fyrir 
mier  og  oUum  minum  epterkomendum.  Og  thil  sanninda 
bier  vm  setta  eg  mitth  Jngsigli^)  fyrir  þetta  jardarbref  og 
kuittunar  er  giortt  var  a  Eeýkiaholum  a  reykianesi  mana- 
dæginn  næstaii  epter  allra  heilagra  messu.  Arum  epter 
guds  burd  þusund  fimm  hundrud  xx  og  iij  dr. 


4^5.  4.  Nóvember  1498.  í  Fagradal. 

Kaupmálahrép    Hallvarðs    Eiríkssonar   og    Þorgerðar  Jóns- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XXXIir,    19,    frumrit  á  skinni.     Af  4  innBÍglum    er  eitt 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3375. 

Kaupmalabref  halluardz  og  þorgerdar  1498.^) 
Jn  nomine  domini. 

var  suo  felldr  kaupraali  lýstr  og  stadfestr  da  brullaups- 
deigi  millum  halluards  ciriksonar  og  þorgerdar  jonsdottr. 
at  þau  logdu  med  ser  helmingafelag  feingins  fiar  og  ofeing- 
ins.  suo  og  gaf  huoEt  odru  fiordvngsgiof  ur  sinu  fe  sem 
leingr  lifdi  suo  framt  sem  þau  etti  ecki  skilgetin  born  sin 
firir  erfingia.  for  þessi  gerningr  fram  j  innara  fagradal  j 
saurbæ  sunnudaginn  næsta  epter  allra  heilagra  CDesso. 
Voru  þessir  brullaupsuottar  halldor  prestr  tyrfingson.  jon 
oddzson.  oddr  sigurdson.  jon  sueinson  og  morgum  odrum 
godum  monnum  nærveróndum.  og  til  sanninda  her  um  sett- 
um  uær  fýrgreinder  menn  vor  jncigli  fýrir  þetta  kaupmala- 
bref  sem  skrifat  uar  aa  huoli  j  saurbæ  arum  epter  guds 
burd.  CO.  cccc.  xc  og  viij  ar. 


*)  Svo.     *)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi, 


1498.  LANDSVISTARBRÉF.  407 

426.  6.  NÓTember  1498.  í  Ósló. 

Landsvibtarbréf,    útgeíið    af    Hans    konungi,    handa    Guð- 
mundi  Audréssyni,  er  varð  Einari  Hallssyni  óforsynju  að  skaða. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  21,   írumrit  á  skinni    fúið,  en   limt    npp.    Inn- 
siglið  er  glatað. 

Vij  Hans  med  gudz  nadh  Norigis  Danmarkis  Swerikx 
Wendis  och  Gotis  konung  Hertugh  j  Slesswigh  och  j  holz- 
sten  Stormaran  ock  Dytmersken  hertugh  Greffue  j  Olden- 
borgh  och  Delmenhorst  Sendher  ollom  monnom  theim  som 
thetta  bref  sea  ædher  heyra  Q.  g.  och  sine.  Wer  wiUiom 
ath  ther  witther  ath  wer  haffuom  j  heidher  widdher  gudh 
saker  godra  manna  bðnistadher  och  epther  thy  proffua  som 
her  fylgher  giffuit  gudmwnder  andresson  som  einar  haltzsson 
wart  ath  skada  oforsynio  landzwisth  och  fulle  quittaii 
ath  han  skall  ther  fore  ware  quitt.  frij.  ledugh  och  lawss 
och  ollungis  akærelawss  fore  oss  och  huariom  manne. 
Sua  ath  jnghen  foddher  ædher  ofeddher  skall  haffue  mackt 
forscriffuon  gudmunder  andresson  ath  hindre  ædher  hindre 
latha.  platze.  modhe.  reeke.  quelliæ  ædher  j  nokre  mathe 
omaghe  hedhen  aff  om  thetta  mall.  Nema  huar  som  af 
gorar  willi  hafua  forgiort  fee  och  fridi  och  werda  aldra 
bothamadher  sidhen.  War  thetta  breff  giort  j  Oslo  tííss- 
daghen  nesth  effther  helgoiie  messo  anno  domini  CDcdxe 
octauo  aa  sextonde  aare  Eikis  wars  Norigis.  Herr  Jonpols- 
son  porosther  ath  marie  kirkio  j  oslo  Canceller  war  incigladæ. 


437.  13.  December  1498.  í  Bághúsi. 

13.  Febrúar  1499.  í  BjörgYÍii. 

Brép  Hans  konungs,  þar  sem  hann  leyíir  Stepháni  bískupi 
í  Skálholti  að  láta  umboðsmann  sinn  fara  með  skip  Skál- 
holtsstóls  til  verzlunar  um  ríki  konungs  og  lönd. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  32,  frumrit  á  skinni.    Bæði  innsiglin  eru  dottin 

frá. AM.  Apogr.  2376   „accuratissimé  o:  atafrett,  bandret,   punct- 

rett«  (AM.) 


408  SKÁLHOLTSSTÓLL.  1498. 

transkript  af  kong  Hans  brefi  ad  biskup  stephan  megi 

med  fríj  reida  sitt  skip  til  Noregs  og  hafa  þar  kaup- 

raannskap  et  cetera. 

Wij  hans  met  gudz  nadh  biscop  j  beren.  ok  erlend 
frack  laugmann  j  bergwin  giorwm  godum  monnom  vitur- 
legt  met  thesso  voro  opno  breffwe.  at  vier  haífwm  sied  ok 
yfuer  lesith  vor  nadug  herra  kong  f^anses  breff  met  hans 
oskauddo  jnnsegle  suo  latande  ord  effter  ord  sem  hier  efft- 
er  stendur. 

Wii  hans  met  gudz  nad  Danmarckis  Suerikis.  Norigis 
vendes  ok  gotes  konwng  hertwg  vt  j  Sieswik  ok  j  hollsten 
Stormareii  ok  Ditmersken  hertug.  greife  j  olldenborg  ok 
Delffiinhorst.  Giðre  alle  viturJegt  ath  vij  af  vor  swnderlege 
gunst  ok  nade  haffua  vnt  ok  tillatet  ok  met  thette  vort 
opne  breff  vnne  ok  tillate  at  oss  elskulege  verdiige  ffaders 
her  steffans  biscops  vt  j  skalhollt  j  island  vmbodzmann  ma 
ffare  hijt  j  wor  Bike  ok  land  met  ffornefnde  verduge  ffad- 
ers  skip  ok  voro  ok  brwka  ther  kaupmandzskap  met.  ok 
kaupa  ther  ffore  j  gen  huess  honwm  beboff  giorizt.  fforbiud- 
ande  alle  ehuo  the  hellzt  ero  ellur  wera  kwnna  ok  serdeilis 
vora  ffoweta  ok  vmbodzmenn  forneffnde  verduge  faders 
vmbodzmann  hier  aa  mot  at  bindra  edur  hindra  lata  mejda 
kuelia  deila  omaka  ellur  vt  j  nauckurn  mata  at  offorRCtta 
vndcr  Avor  konwnglega  heffnd  ok  vreide.  Giffuit  vpp  aa  vort 
slot  bahws.  Sancte  lucie  virginis  dagh  arwm  effter  gudz 
burd  m  cd  xc  viij. 

wnder  vort  secret. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  heingium  vij  íyrrnefndur 
biscop  hans.  ok  erlend  frack  lagmann  j  beren  vor  jnn- 
segle  firir  thetta  traiiskriftarbref.  skrifat  j  beren.  vppaa 
erckebiscops  gardinn.  manvdagenn  næsta  effter  festum 
scolastice  virginis.  anno  domini  m  cdxc   nono. 


438.  34.  Desnnber  1198.  á  Stðpum. 

GruNNAR  Bjarnarson  fær  Porbirni  syni  sínum  40  hundraða  í 
Harastöðum,  en  það  er  öU  jörðin,  fyrir  kostnað,    sem   Por- 


1498.  HARASTAÐABRÉP.  409 

björn  hefir  haft  fyrir  honum  og  ómögum   hans  og  til  fram- 
færis  honum  og  þeim  framvegis. 

AM.  Apogr.  428,    „Ex  vidisse  facto  1580",    sem  Árni  kallar  Hara- 
staðabréfið  stóra. 

um  Harastade.^) 
Þ»ath  giorum  vid  Amundi  guniiarsson  og  þorsteinn  Ey- 
vinzson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu 
brefe.  þa  er  lidit  var  fra  hingatburdi  vors  herra  Jesu 
Christi  þusund  cccc  niutiger  og  atta  ar.  a  Harastodum  i 
vesturhopi  a  hvijtdrottinsdag^)  vorum  vid  i  hia  saum  og 
heyrdum  a  ord  og  handaband  Gunnars  biarnarsonar.  og 
þorbiarnar  sonar  hans.  at  svo  fyrer  skildu  at  fyrrnefndur 
gunnar  gallt  og  luckti  þorbijrne  syne  sinum  tvau  hundrud 
og  XX  i  jðrdunne  Harastðdum.  fyrer  þau  xiiijc  er  hann 
hafde  adur  upp  bored  og  utteked  af  þorbirni  og  fyrer  þann 
kostnad  se.ii  hann  hefur  haft  fyrer  hðnum  og  omogum  hans 
uppa  fimm  dr.  Svo  og  eij  sijdur  fieck  tijttnefndur  gunnar 
þorbirni  til  fullrar  eignar.  og  raed  handabande  þau  xviijc 
sem  obitaulut  voru  i  harastodum  sier  til  framfærslu  og  sin- 
um  omogum.  Og  til  sanninda  hier  um  setium  vid  fyrr- 
nefnder  menn  ockar  innsigle  fyrer  þetta  bref  er  giort  var 
a  Stðpum  a  vatnsnesi.  manudagin  næsta  fyrer  Columba- 
raessu  Anno  Doraini  M®  cccc  Ixxxx  octo.^) 


429.  27.  Deeember  1498.  í  Tungu. 

GuDMUNDR  Andrésson  gefr  og  geldr  Þorbirni  Jónssyni  til 
æfinlegrar  eignar  jarðirnar  Kaldbak  og  Kleifar  i  Kallaðar- 
nesskirkjusókn. 

AM.  Fasc.  XXXIII,  22,  frumrit  á  skinni.    Fjögur  iunsigli  hafa  ver- 
ið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 


1)  á  spássíu  með  hendi  Árna.  *)  þ.  e.  3.  Júní.  •)  Svo.  DagBetn- 
ÍBgin  er  einkennileg  þvi  að  hana  ber  uppá  aðíangadag  j61a  sjálían,  þó 
ekki  Bé  miðað  við  j61. 


410  KALDBAKS  BRÉF  OG  KLEIFA.  1498. 

Þat  giorum  vær  Andres  gudraundzson  ok  Pall  jonsson. 
Gudmundr  eyuindzson.  pall  araason  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessn  uoru  optnu  breíi  þda  er  lidit  var  fra  hing- 
atburd  uors  herra  jesu  christi  þusund.  cccc.  niutiger  ök 
attca  dar.  a  hallsteinsnesi  j  gufudals  kirk(i)u  sokn  manu- 
daginn  næsta  fyrir  CDatheus  CDesso  um  haustid^)  vorum 
vær  j  hia  sdaum  ok  heyrdum  dix  ord  ok  handdaband  þessara 
manna  gudmundar  bonddii  andressonar  af  einne  alfu.  enn 
þorbiarnar  jonssonar  af  annarj.  Sua  fyrir  skildu.  at  adur- 
nefndur  gudmundur  andresson  gaf  ok  gallt  fyrnefndum 
þorbiriie  jonssyfie  jardernar  kalldbak  ok  kleifar  er  liggia  j 
kalladarness  kirkiu  8okn  til  æfinligrar  eignar  med  aullum 
þeim  gaugiium  ok  gædum.  »ekvm  ok  renningvm.  huolumok 
hafrekstrum.  hlutum  ok  hlunnindum  ok  aullu  þui  pera  fyrr 
greindura  jordum  fyllger  ok  fýllgt  hefer  at  fornv  ok  neyiu-) 
ok  aullu  þui  finnaz  kann  da  jordu  ok  j  jordu.  Skilde  opt- 
nefndur  gudmundur  andresson  þessar  fyr  nefndar  jarder 
vndan  sier  ok  sinum  erfingium  en  under  optnefndaii  þor- 
biorn  jonson  [ok  hans^)  erfingia.  honum  til  æfinligrar  eignar 
ok  frialls  forrædis  fyrir  sier  ok  aullum  sinum  laugligum 
epterkoraendum.  Saraþýckti  þenna  giorning  tittz  nefzt^) 
gudraundar  andressonar  andres  gudraundzson  hans  fader  ok 
are  andresson.  lofadi  gudraundr  andresson  at  styrkia  ok 
stydia  þorbiorn  jonson  til  at  hallda  fyrr  greindar  jarder. 
Ok  til  sanniiida  hier  ura  settum  vær  fyr  nefnder  raenn 
uor  jnsiglli  fyrir  þetta  vitnesburdarbref  skrifad  j  tungu  j 
steingrirasfirdi.  þridia  dag  jolda  vpp  dói  jons  CDesso  dag 
sarada  are  sera  fyr  seiger. 


430.  29.  December  1498.  á  Núpi. 

18.  Maí  1506.  á  Brandagili. 

Snoeri   Jónsson    selr   Arna    Jónssyni   jarðirnar     Haug   og 

1)  þ.  e.  16.  Sept.    «)  Svo.    »)  [tvÍBkrifað  í  frbr. 


1498.  JARÐAKAUP.  411 

Spena  í  Núpsdal  fyrir    Tannstaðabakka  í  Hrútafirði  og  sex 
hundruð  í  fullgildispeningum. 

AM.  Apogr.  392  eptir  frumriti,  sem  4  innsigli  höfðu  verið  fyrir. 
„Þetta  ad  vera  ríetta  copiu  af  gömlu  kalfskinnsbrefe,  nu  innsiglalausu, 
vottum  vid  underskrifader   Arne  Magnusson  —  Páll  Hákonarson". 

Þat  giorum  uær  þorsteinn  prestur  gudmunzson.  jon 
gudmundzson.  eirekur  oddzson  og  olafur  einarsson  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  þa  lidit 
uar  fra  guds  burd  þusund  fiogur  hundrut  Ixxxx  og  uiij  saR 
fimtadag  jola  um  ueturinn  a  nupi  hinum  efra  j  nup<dal. 
uoro  uær  hia  saum  og  heyrdum  oa  ord  og  handaband 
þessara  manna  af  einni  alfu  arna  jonssonar  med  fullu  sam- 
þycki  þordisar  arnadottur  modur  sinnar  og  syskina  sinna 
gudmundar  jonssonar.  sunifu  og  herdisar.  enn  af  annarri 
alfu  snorra  jonssonar  at  so  fyrir  skildu  af  fýr  nefndum 
þorsteini  presti  er  forsagnaruottur  uar  fyrir  epterfaranda 
giorningi.  at  snorri  selldi  greindum  arna  jordina  alla  haug 
iiij  hundrudum  og.  xx.  og  alla  jordina  spena  xij  hundrut  til 
fullrar  eignar  arna.  modur  hans  og  syskinum  med  ollum 
þeim  gognum  og  gædum  sem  greindum  jordum  fylger  og 
fylgt  hefer  at  fornu  og  nyiu  og  hann  uard  fremst  eigandi 
at.  liggia  þessar  jarder  j  nupsdal  j  nups  kirkiu  sokn.  hier 
j  mot  gaf  arni  alla  iordina  tannstadabacka  j  hrutafirdi  [fia- 
ugr.  c^)  og  XX.  i  stadar  kirkiu  sokn  greindum  snorra  til 
fullrar  eignar  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem 
greindri  jordu  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nyiu  og 
hann  uard  fremst  eigandi  at.  og  þar  til  uj^)  hundrut  j  fuU- 
gilldizt^)  peningum.  .skylldi  huor  um  sig  fyrr  greindra 
manna  suara  laga  Riptingum  a  þeirri  iordu  er  selldi  enn 
bader  hallda  til  laga  þeim  er  keyptu.  Og  til  sanninda  her 
um  settu  uær  fyB  nefnder  menn  uor  innsigli  fyrir  þetta 
jardarkanpsbref  skrifad  a  brandagili  j    hrutafirdi  manudag- 


0  [„þessi  2.  ord  eru  óskir  enn:  og  xx.  er  ekirt"  (AM).  «)  „fyrre 
numeruB  er  burt  fuenn.  kynni  hafa  vered  ij.  enn  ecki  uj'.  kynni  og 
endilega  hafa  vered.  xij.  þó  er  þad  ecki  vel  so  Btort"  (AM.).    »)  Svo. 


412  HJÓNABAND  JÓNS  OG  BJARGAR.  1498 

mn    næsta    fyrir   uppstigningardag.    arum    efter  gudz  burd 
þusund  fimm  hundrud  og  vj  colr. 


431.  1498.  á  Höskuldsstððum. 

ViTNisBUKÐABRÉF  um  kaupmála  o^  meinbugalausan  hjóna- 
bandsgerning  milli  Jóns  Sigmundssonar  og  Bjargar  Porvalds- 
dóttur. 

Eptir  Morðbréfabæklingi  Guðbrands  biskupa  hinum  fyrBta(  Apologia), 
Hólum  1592  og  Reykjavík  1902,  bis.  31—32,  þar  tekið  eptir  Afbötunar- 
skrá  J6ns  Sigmundssonar  (Nr.  7)  frá  1506.  —  AM.  Apogr.  8961.  Sbr. 
Nr.  362,  363  og  364. 

Aullura  godura  Moanum.  sem  þetfca  Brief  sia  oda  heyra 
senda  Sugurdur  Dadason.  Jon  Fusason.  Sugurdur  Juarson. 
Sveinn  Þorfinnsson.  Besse  Arason.  Jon  Þorarensson.  Brand- 
ur  Porlaksson.  Hallgrimur  Skulason.  Þoruardur^)  Þorsteins- 
son  og  Biðrn^)  biðrnsson.  Kuedíu  Gudz  og  sijna  kunnugt 
giðrande  med  þessu  voru  opnu  Briefi.  ad  vier  vorum  a  Hð- 
skðUdstðdum  a  Skagastrðnd  vm  veturenn  i  þann  sama  tijd. 
er  þar  var  framsagdur  og  vppreiknadur  Kaupmale  og  Fie- 
kaup  þad  sem  fraffi  hafde  fared  a  mille  Jons  Sigmundzson- 
ar  og  Biargar  Þorualldsdottur^)  er  Sugurdur  Juarzson  hafJe 
Forsagnar  Vottur  fyrer  vered  greindum  Kaupmala  og  Fie- 
kaupe.  Enn  sera  Jon*)  Officialis  heilagrar  Hola  Kyrkiu 
Giptingarmadur  greindrar  Konu  Biargar.  epter  þvi  Skilorde. 
sem  þetta  þeirra  Kaupmalabrief  vtuijsar.  er  hier  er  med 
fest.  þessu  voru  briefe.  Var  þá  og  opinberliga  adspurt  og 
epterleitad  af  greindum  sera  Jone  Ofíicialis  Heilagrar  Hola 
Kyrkiu.  huort  onguer  være  þeir  þar  innan  Stofu  eda  Stad- 
ar.  sem  Meinbuge  visse  i  mille  greindra  Manna.  Jons  og 
Bíargar.  Frændseme  edur  Mægder.  suo  ad  þau  mætte  ei 
med  Lðgum  eigast.  Enn  aller  þeir  Menn  sem  þar  voru 
saman  komner.  sðgdu  Nei  fyrer.  ad  þeir  visse  nðckra  Mein- 
buge  greindra  manna  [i  mille^).  Voru  þa  vmlidnar   og    vte 

^)  Þorvalldur  3961.  »)  Biarne  3961.  »)  Þorvardzdottur(!)  3961. 
*)  Þorvalldzáon  b.v.  3961.    ^)  [á  millum  buo  þeir  vissu  3961, 


1499.  mLHÍGANESSBRÉF.  -^13 

lysingar  í  heilagre  Kyrkiu  tijtt  taldra  Manna  a  millum  Jons 
og  Biargar.  eptir  þui  sem  Kristen  Riettur  vtuijsar.  og 
hann  giðrer  Rad  fyrer.  og  fundust  eingen  Mein  sagdra 
Manna  d  mille.  Og  þar  epter  med  Jayrde  Biargar  og  sam- 
þycke  Giptingarmanns  hennar.  sera  Jons.  þa  feste  Jon  Sig- 
mundson  tijtt  talda  Konu  Biorgu  Þorualldsdottur  [sier  til 
logligrar  Eiginkonu^)  epter  oUum  þeim  Ordum  og  Adkuæd- 
um  sem  Kristenriettur  vtuijsar.  og  logligre  Festing  til 
heyrer.  ad^)  oss  ollum  fyrskrifudum  Monnum  nærverundum 
og  asiaundum.  og  ad  Festingar  Vottum  tilteknum.  sem  voru^) 
vier  fyrr  greinder  menn  [Setium  vier  vor*)  Jnsigle  fyrer 
þetta  Festingarbrief.  er  giort  var  i  fyrrgreindum  stad.  þa 
lided  var  íra  Hingadburd  vors  Herra  Jhesu  Christi  CD.  CD 
XC  viij. 


482.  28.  Janúar  1499.    á  Skarði  í  Langadai. 

Bbéf,  að  Hallvarðr  presfcr  Bjarnarson  heíði  gert  Einar 
Magnússon  kvittan  um  tilkall  til  ViIIinganess,  og  að  Sturla 
Magnússon  lúki  Salbjörgu  Gunnarsdóttur  nefnda  jörð. 

Bisk.  Hol.  Fdsc.  III,  5,  ffumrit  á  skinni.    lunsiglið  er  dottið  frá, 

Kuittan  vm  halftt  villinganes  1499.^) 
Þat  giore  eg  stulle  magnusson  godum  monnum  vitur- 
legt  med  þessu  minu  opnu  brefi.  at  eg  heyrda  salbiorgu 
gunarsdottur.  eyolf  andresson  ok  grim  þosteinsson  lysa 
þui  fyrir  mier  at  halluardur  prestur  biarnarson  hefdi  giort 
med  fullu  handabande  einar  CDagnusson  aullung(i)s  kuittan 
ok  cíikærulausan  um  þa  akæru  ok  tilkall  sem  fyr  nefndur 
halluardur  þottizt  mega  kalla  til  jardarenar  uillingarnes.*) 
suo  medkennunz  eg  adan  nefndr  stulle  at  eg  hefe  lukt 
salbiorgu  gunnarsdottur  fyrr'greinda  jord.  halft  uillinganes.*) 
sagditz   salbiorg   þessa  jord   uilia   hafa  i  sina   peninga   af 

»)  [sl.  3961;  «)  af(!)  3961;  »)  sl.(!)  8961;  *)  [8ettum(!)  3961.  ^)   Ut- 
an  á.  bréfinu  með  gamalli  hendi.     *)  Svo. 


414  HJÓNABAND  STtlRLU  OG  GTJBLAtlGAR.  1499 

þui  at  hun  sagdizt  uita  fyrir  fuU  sannende  at  sira  hall- 
uardur  hefde  þat  kuitt  geíit.  suo  ber  eg  tit  nef(n)dr  stulle 
handaband  at  þratt  nefndum  halluarde  preste  ad  hann  hafe 
kuíttan  gefit  einar  magnusson.  Ok  til  sannenda  hier  um 
getta  eg  mitt  insigle  fyrir  þetta  uittnisburdarbref  skrifat  a 
skarde  i  langadal  manudagin  næsta  fyrir  purificacio  sancte 
marie  þa  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi 
þusund.  cccc.  nietiger  ok  niu  dar. 


433.  1.  Marts  1499.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  gefr  Sturlu  Þórðarson  frjálsan 
og  liðugan  að  gera  hjúskaparband  við  Guðlaugu  Finnboga- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XXXIV,    14,   frumritið  á  skínni,   og   er    innBÍglið   dott- 
ið  frá. 

vm  Hionaband  StuUa  Þordarsonar  (og) 
Gudlaugar  finnbogad(ottur).^) 
Vær  stephau  med  guds  nad  biskup  j  skalhollte  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  stulle 
þordarson  kom  fyrir  oss  og  sagdizt  uiUdu  fa  gudlaugar 
finnbogadottur  sier  til  laugligrar  eiginkonu  suo  framt  sem 
þat  meinvdv  ecki  guds  laug.  enn  fyrir  saker  þess  at  þar 
hafde  nauckur  kuittur  upp  komit  at  greindur  stulle  þord- 
arson  hefde  leigit  skyllda  konv  fyr  nefndum  finnboga  jons- 
sýne  laugmanni  faudr  adurnefndrar  gudlaugar  þa  syndeopt 
nefndr  stulle  oss  gitt  skial  og  forsuar  vnder  godra  manna 
jnsiglvm  lærdra  og  leikra  þat  sem  oss  virdizt  fuUa  næiu 
og  magt  giora  at  hrinda  þeirri  hindran  sem  uerda  mætti 
ef  þat  hefde  verit  satt  sem  rætt  uar  þar  vm  og  at  suo 
profudu  og  fyrir  oss  komnu  þa  gefvm  uær  þrattnefndan 
stuUá    fri  og   frialsan    lausan    og   lidugan  j  allan    mata  at 


^)  Utan  á  bréfinn  með  hendi  frá  17.  öld.    Með  g:amalli  hendi  stendr 
og  á  bréfinu:    „þesse  bref  liggia  fyrir  dalla  iordvm". 


1499.  SVALBARÐSBRÉF.  4Í5 

giora  sitt  hivskaparband  med  greinda  gudlaugu  finnboga- 
dottur.  Ok^)  til  sanninda  hier  um  settum  uær  uort  jnsigle 
fyrir  þetta  bref  skrifad  j  skalhoUti  jn  festo  sancti  donati 
episcopi  martiris  anno  domini  [CD^  cdcxix.^) 


áU.  36.  Marts  1499.  á  Syalbarði. 

ViTNisBUEÐR    um    máldaga,    eignir  og    ítök  Svalbarðskirkju 
á  Svalbarðsströnd. 

AM.  Apogr.  203,  afékript  staðfest  8.  Aug.  1708  í  Skálholti  af 
Magnósi  Markássyni,  Snorra  Jónsuyni  og  Þórði  Þórðarsyni,  eptir  af- 
skript  gerðri  eptir  „BÍnum  original"  og  staðfeBtri  6.  Mai  1703  á  Sval- 
barði  á  Svalbarðsströnd  af  Guðmundi  Guðmundssyni,  Arna  Ólafsayni  og 
Þorsteini  Eiríkssyni,  Þetta  bréf  er  þvi  líkt  sem  það  væri  falsbréf,  og 
hefir  einga  stoð  i  eldri  máldögum,  sem  nú  þekkjast. 

Þad  giorum  vier  Are  Sigurdsson  og  Einar  Einarsson 
godum  mónnum  kunnugt  med  þessu  oekar  opnu  brefe.  ad 
vid  hðfum  sied  og  yferlesid  gamla  Mdldaga  Svalbardskirkiu 
j  Byafirde.  epter  oskum  Magnusar  bonda  Thorkelssonar.  so 
Idtande.  ad  adurnefnd  kirkia  cL  siðttung  j  vidreka  fyrer 
hvorre  eirne  jðrdu  cL  Svalbardsstrðnd  utan  under  Hrand  og 
jnn  under  tvilæku  fyrer  innaii  Veigastade.  enn  dttung  j 
hval  ef  hvalur  er  ej  skiemre  enn  tvitugur.  Svo  og  fieck 
Socke  prestur  þad  reka  jtak  til  Svalbardskirkiu  fyrer  leg- 
stad  under  sig  og  [sina  konu^)  Pornýu.  Brikur  þær  fyrer 
utan  land  sem  liggia  fyrer  hiedan  Kieflawik  med  ðUum 
Eeka  hvals  og  vida.  og  fiordung  þadan  ad  klett  þeim  sem 
stendur  framaii  cL  Kialkanese.  so  og  stod  j  sama  mdldaga 
ad  hvðr  buande  j  takmarke  kringum  Svalbard.  dttu  epter 
gðmlum  giðrninge  med  skylldu  ad  lia  Svalbardsbonda  mann 
til  skipsdrodra  d  vor  d  haíis  skip.  enn  þeir  aptur  dttu 
med  frelse  skiled  eirn  dag  d  sumar  fiðrugðgn  ðU  d  Sval- 
barde   hvðrn  þeir   villdu.     Og  til   sanns    merkis   hier   um 


*)  Svo  hér;  annars:  og.  *)  [svo;  mÍBskr.  fyrir:  M®cd  xcix.  *)[Svo(!) 


416  HELGAFELLSKLAUSTR.  1499 

þrickiam^)  vid  ockar  jasiglum  hier  under  d  Svalbarde  næsta 
dag  epter  Mariumessu  d  fostu   M  cccc  ix  tiger  og  viiii  óLr. 


435.  1.  Apríl  1499.  á  Helgafelli. 

Bjöen  Þorleifsson  selr  Haldóri  ábóta  og  klaustrinu  á  Heiga- 
felli  jörðina  Máfahlíð  milli  Ennis  og  Höfða  fyrir  Látr  í  Að- 
alvík  og  nokkurt  lausafé,  sem  bréfið  greinir. 

Eptir  skjalabók  í  Landsskjalaflafni  94.  4to^  bl.  133b,  með  hendi  Jóne 
lögraanns  Sigurðarsonar  c.  1600.  —  Ágrip  bréfsina  er  i  AM.  252.  4to 
blB.  47  (ártal  1599);  AM.  430.  4to  (ártal  1499);  AM.  Apogr.  1595; 
Landsbókasafn  108.  4to  bls.  35  (ártal  1499,  al.  1509). 

Brieíf  wm  Mdffahlijd. 
Þad  giorum  vier  Einar  Þorolfsson.  Jon  Þordarson. 
Magnus  Halldorsson  og  Arnor  Jngimundarson  godum  monn- 
um  kunnugt  med  þessu  voro  opnu  briefe  ad  d  annan  dag 
paska  a  Helgafelle  j  Helgafellzsueit  þa  lijdit  var  fra  hing- 
adburd  vorz  herra  1499  vorura  vier  j  hia  saum  og  heyrd- 
um  d  ord  og  handaband  þessara  manna  Halldorz  abota  a 
Helgafelli  og  Biarna(r)  Þorleiffssonar  ad  so  íyrir  skildu  ad 
Biorn  Þorleiffsson  selldi  adurskrifudum  abota  Halldore  og 
klaustrinu  a  Helgafelle  Jordina  alla  Maffahlijd  er  liggur  j 
millum  hofda  og  enniss  j  frodoar  kirkiusokn  med  ollum 
þeim  gognum  og  giædum  sem  greindre  jordu  fýlger  og 
fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nýiu  og  hann  vard  fremst  eigandi 
ad  epter  fodur  sinn  Þorleif  Biornsson.  Hier  j  mot  gaf  fir- 
skrifadur  abote  jordina  latur  j  Adalvijk  er  liggur  j  Stadar 
kirkiu  sochn  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
greindre  jordu  fylger  og  fýlgtt  hefur  at  fornu  og  nýiu 
og  klaustrid  vard  fremst  eigandi  (ad)  og  þau  kugillde  sem 
þar  stodu  med  fyrir  xxx*^  og  þar  til   hafdi  abotinn   bitalat 

^)  Þetta  orð  er  nær  órækt  raerki  upp  á  fals.  Um  1500  voru  menn 
ekki  farnir  að  „þrykkja"  innsiglum  á  eða  undir  bréf,  heldr  „heingdu" 
menn  þau  eða  „settn"  „fyrir"  eða  „undir''  bréfín.  Flest  falsbréf  flaska 
einmitt  á  þessu  eða  BYÍpuða. 


1499.  HELGAFELLSKLAUSTR.  417 

fvrir  hanz  brief  ij  vætter  fiska  og  xx.  gamallt  naut  fyrir 
ijc  og  þar  til  skilldi  abotinn  gefa  lest  fijska  fyrir  x^  og 
kann  luckti  honum  þar  til  þa  vppa  iiij  menn  oU  thýgie  fyrir 
xjc.  lofade  huor  þeirra  at  suara  lagariftingum  a  þeirre 
jordu  er  selldi  enn  huor  hallda  thil  laga  þeirre  er  keýptti. 
og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


436.  [1499]. 

Bjöen   Þorleifsson   kvittar   Haldór   ábóta   á  Helgafelli    um 
andvirði  Máfahlíðar. 

Bptir  skjalabók  í  Landsskjalasafni    94.  4to,  með    hendi   Jóns    lög- 
manns  Signrðssonar  c.  1600. 

Kuittan  fyrir  maahhjdar  anduirde. 

Þad  giore  eg  Biorn  Þorleifsson  godum  monnum  kunn- 
ugt  med  þessu  minu  opnu  briefe  ad  ec  medkiennist  ad 
Abotinn  Halldor  a  Helgafelli  hefur  luckt  mier  fuUa  og  alla 
peninga  sem  mier  vel  anægier  og  i  kaupi  ockar  var  skilid 
fyrir  jordina  alla  Maahhjd.  Þui  gief  eg  greindan  Abota 
Halldor  og  klaustrid  a  Helgafelle  oUdungiss  kuittan  og  a- 
kiærulausan  vm  greintt  jardarverd  fyrir  mier  og  ollum 
mijnum  orfum  og  epterkomendum. 

Og  til  sannz. 


437.  10.  Ápríl  1499.  í  Skálholti. 

Ögmunde  prestr  Pálsson  lýsir  því,  að  hann  hafi  afleyst  Jón 
Einarsson  af  þvílitla  handatiltæki,  semhann  veitti  Þórkatli 
Gunnarssyni   1  kirkjugarðinum   í   Skálholti.  (Sbr.  Nr.  507). 

Bisk.  Skalli.  XVII,  33  framrit  á  simm  með   eigintiendi   Ögmandar 
bisknpB.  —  AM.  Apogr.  2377  eptir  Skálholtsfrumritinu  „accuratisBimé". 
DipL  lil.  VII.  B.  27 


4Í8  AFLAÚSN.  —  AUFR  SOLVEIGAB.  Í499. 

Kvittvnarbref  jons  ginarssonar. 
Þad  giori  eg^)  augmundur  prestur  palson  godvm  monn- 
um  kunnigt  med  þessv  minv  opnv  brefl  aht  ek^)  hefi  af- 
leyst  jon  einarsson  af  þui  litla  handatiltæki  sem  hann 
ueitti  þorkalli^)  gunarssjne  j  kirkiugardenvm  j  skalhollti 
sem  greindur  jon  einarsson  villde  sig  eigi  osekan  dæma 
firir  gudi  og  monnum  nær  sem  til  efnis  kæme  þui  baud 
hann  sig  audmivkliga  til  lausnar  ok  sættar  vid  heilaga 
kirkiu  eigi  firir  þa  sok  ath  hann  hefdi  nokra  mysþyrming 
honum  veitt  j  sinu  tiltæk(i).  helldur  firir  vareygdar  skuUd. 
Suo  ok  medkendizt  greindur  þorkell  firir  mier  ath  hann 
hefdi  haft  alla  skuUd  vid  greindan  jon  ok  beiddi  mig  sia 
suo  til  ath  þeir  mætti  vnder  eins  verda  vm  þau  ord  sem 
huor  hafdi  vid  annan  talatt.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setta 
mitt  jnsigle  firir  þetta  vitnisburdarbref  skrifat  j  skalhoUti 
feria  quarta  in  secunda  ebdomade  pasce  anno  domini  CO^ 
cd  xcix. 


438,  36.  Apríl  1499.  á  Víðimýrl. 

ViTNisBUBÐR  um  úrskurð    Finnboga  lögmanns  um  arf  (Ein- 
ars  Ólafssonar)  dóttursonar  Solveigar  Björnsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  12,  framritið  á  Bkinni.  Annað  innsiglið  er 
dottið  írá.  —  Kriegerssafn  2.  4to,  bls.  58—59,  með  hendi  Styre  Þor- 
valdssonar  c.  1700. 

Vitnisburdarbref  hver  gots  Fimbogi  hafi  urskurdad  dottur- 
syni  Solveigar.^) 
Þat  giorum  wid  ketill  þorsteinsson  og  þorolfur  og- 
mundzson  godum  monum  uiturligt  med  þessu  ockru  oppnu 
brefi  ath  uid  heyrdum  finboga  logman  lysa  þui  fyrir  ockur 
og  fleirum  monnum  odrum  at  hann  hefdi  aungua  peninga 
adra  urskurdat  dottursýne  solueigar  biornsdottur  uttan  þa 
eina  sem  hann^)  aatti  og  heni  hafdi  matt  til  erfda  falla  til  med 


0  Svo.     2)  Kr.  2.    3)  svo  Kr.   2;   má  eptir   frbr.    bæði   lesa  hann 
og  hun. 


1499.  GARÐSBRÉF  í  ÞISTILSFIRDI.  4Í9 

Eeitv^)  Og  til  saninda  hier  uui  settum  uid  fýr  greinder 
men  oekur  jncigli  fyrir  þetta  uitnesburdarbref  er  giort  var 
aa  uidumyri  fostudagin  næstan  fyrir  íí  postula  messo  um 
vorid  arum  epter  gudz  burd  CD  iiij  c  ix  tiger  og  ix  aaR. 


439.  1.  Maí  1499.  á  Skinnastöðum. 

ÞóRÐR  Brynjólfsson  selr,  vegna  Solveigar  Jónsdóttur  konu 
sinnar,  Magnúsi  Jónssyni  til  fullrar  eignar  jörðina  Garð  í 
Pistilsfirði  með  reka  fyrir  tíu  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  6,   frumrit  á  skinni.    Bæði  innsiglin   eru    fyrir 
bréfinu.  —  Apogr.  3377. 

Brief  um  gard  j  þistilfirde.^) 
Þat  giornm  vid  asgrimr  hallzson  og  jon  gvnnarssön  god- 
vm  monnum  kvnnigt  med  (þessv)  ockru  brefi  at  aa  skinnastod- 
vm  j  oxarfirdi  vorum  vid  hia  savm  og  heýrdum  a  at  þordr 
bryniolfsson  selldi  med  handabandi  a  vegna  solveigar  jons- 
dottur  kono  sinnar  magnvsi  jonssyni  til  fvUrar  eignar  og 
frials  forr^dis  iordina  gard  j  þistilsfirdi  er  liggr  j  svalbardz 
kirkiu  sokn  med  oUvm  þeim  gognum  og  giædvm  sem  þess- 
ari  greindri  jordv  fýlger  og  fýlgt  hefdi  at  fornv  og  nýiv 
og  hann  og  hans  kvinna  solveig  hofdv  fremzt  eigandi  at 
ordit.  at  til  akildvm  rekaparti  fyrir  avstan  svalbardza  er 
gardzreki  er  kalladr.  hier  j  mot  gaf  greindr  magnvs  nefnd- 
vm  þordi.  x.  hvndrvd  j  fridvm  peningum  og  ofridum.  og 
sagdi  og  greindi  j  hverivm  stad  hann  skýlldi  hvert  hvndr- 
ath  taka.  en  þordr  to'k  sva  hvern  skvlldarstad  sem  hann  a 
greindi.  þar  med  sokn  og  akiærv  vpp  a  hvern  sem  ei  villdi 
giallda  vpp  þadan.  gaf  og  giordi  opt  nefndr  þordr  þa  j 
sama  handabandi  þar  magnvs  jonson  kvittan  og  akiæru- 
lavsafi  vm  þetta  greint  jardar  verd.  en  sagdi  og^)  lýsti  sol- 
veigv  jonsdottr  sina  eiginkvinnv  hafa  samþýckt  og  leýfi  til*) 
giefid  at  þessi  jardarsala  skilldi    halldazt   obrigdiliga  fyrir 


')  Svo,  frbr.;   riettu  Kr.  2.      «)  Utau  á  bréfinu   frá   17.  öld.    «)  j, 
frbr.    *)  tyiskr,  i  frbr. 

27* 


42Ö  DEÍLBARÁRBEÉF.  149Ö. 

sier  og  sinum  erfingivm.  sagdi  hðskolldr  bondi  Rvnolfsson 
þat  satt  vcra  og  bavd  sina  borgan  vppaa.  skýlldi  þordr  opt- 
nefndr  suara  lagariptingum  a  greindri  jordv  gardi.  en  magn- 
vs  til  laga  hallda.  Og  til  sanninda  hier  vm  settvm  vid 
fyrr  nefnder  menn  ockr  jnncigli  fyrir  þetta  bref  giort  á 
skinnastodum  j  oxarfirdi  a  tveggia  postula  CDesso  vm  vorid. 
ari  epter  gvds  burd  þvshvndrad.  fiogr  hvndrvd  nivtiger  og 
niv  ár. 


440.  30.  Maí  1499.  á  Reykhólum. 

30.  Ðecember  1500.  í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Björn  Þorleifsson  selr  Helga  Gíslasyni  jörðina  Deildará  á 
Skálmarnesi  fyrir  xiij  aura  silfrfesti,  en  það,  sem  jörðin  er 
meira  verð,  gaf  Björn  og  galt  Helga  í  sín  þjónustu- 
laun. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  13,  frumritið  á  skinni.    Af  5  innsiglum  eru  nú 
þrjú  fyrir  bréfinu,  og  er  þó  eitt  af  þeim  brákað. 

Þat  giorum  uær  pall  arunsson.  gindride  suartzson.  Orm- 
ur  magnusson.  Helgi  snartarson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  uoru  opnu  Brefi  ad  sub  anno  gracie  CD^  quadr- 
ingentessimo  nonagessimo  nono  manudaginn  næsta  epter 
huitasunnu  aa  reykiaholum  cL  reykianesi  vorum  uær  j  hia 
saum  ok  Beyrdum  da  ord  ok  handaband  þessara  manna 
Biarnar  bonda  þorleifssonar  af  einne  halfu.  en  af  annari 
halfu  helga  gislasonar  at  suo  fyrir  skildu  at  fyr  nefndur 
biorn  selldi  adurnefndum  helga  jordena  alla  deilldarda  er 
liggur  da  skalmarnesi  j  mula  kirkiu  sokn  huer  eruæri  fior- 
um  hundrudum  ok  .xx.  at  dyrleikamed  jayrdi  ok  samþycki 
jngibiargar  palsdottur  eiginkuinnu  sinnar  med  gllum  þeim 
gognum  ok  gædum  sem  greindri  allri  jordu  fylgdi  ok  fylgt 
hefdi  at  íqihvl  ok  nygiu  epter  þui  fremsta  sem  hann  hefdi 
eigandi  at  uordit  undan  sier  og  sinum  erfingium  enn  under 
opt  nefndan  helga  gislason  ok  hans  laugliga  erfingia.  Hier 
j  moti  feck  þrattnefndur  helgi  optnefndum  birne  bonda  þor- 


1499.  DEILDARÁRBRÉP.  421 

leifssyni  silfurfesti  med  hleckium  er  uo  uel  þrettan  aura  er 
eyiulfur  bondi  gislason  broder  hans  hafdi  gefit  honum  huer 
er  selldizt  ok  keyptizt  dandi  manna  j  millum  fyrir  fimtan 
hundrut.  enn  þat  sem  adr  nefnd  jord  deilldarda  uar  dyrri 
enn  festurin  uar  verd  til  þa  lysti  þratt  nefndur  biorn  fyrir 
oss.  at  han  gæfi  þat  ok  gilldi  tittnefndum  helga  j  sin  þion- 
ustulaun.  medr  kenndizt  titt  skrifadur  Biorn  bondi  þorleifs- 
son  þegar  samstyndiss  j  sama  handabandi  at  hann  hefdi 
fulla  ok  alla  peninga  upp  borit  sem  honum  vel  anægdi  af 
þr&ttnefndum  helga  fyrir  adr  skrifada  jord.  samþycktu  þenn- 
an  giorning  med  j  saraa  handabandi  pall  bondi  jonsson  og 
margret  eyiulfsdotter  hans  eiginkuinna  fader  og  moder  hus- 
tru  jngebiargar  palsdottur  staudugan  ok  obrigdeligan  j  allan 
handa  mata.  atti  þratt  nefndur  biorn  bondi  þorleifsson  at 
suara  lagariftingum  aa  opt  skrifadri  jordu  enn  titt  nefndr 
helgi  gislason  halda  til  laga.  af  skildu  sier  adr  nefnd  eigin- 
hion  pall  ok  margret  j  sama  handabandi  fyrir  sig  ok  sina 
dottur  hustru  jngebiorgu  at  eiga  nockura  tiltolu  til  opt 
nefndrar  jardar  deiUdardar  upp  þadan.  gnn  titt  nefndur 
helgi  gislason  mega  fullilega  ok  frialsliga  at  sier  taka  titt 
nefnda  jord  deiUdaraa  at  næstum  fardogum  ok  æfinliga  eign- 
azt.  Ok  til  meiri  stadfestu  hier  um^og  sanninda  þa  setti 
titt  nefndur  Biorn  bondi  þorleifsson  sitt  inncigli  med  vor- 
um  adr  nefndra  manna  inciglum  fyrir  þetta  jardarkaups 
bref  er  skrifat  uar  j  saurbæ  da  raudasandi  setta  dags  kueld 
jola  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburde  vors  herra  jhesu  (christi) 
þusund  ok  fimm  hundrut  dara. 


441.  30.  Maí  1499.  á  VðUttm. 

JóN  Jónsson  lykr  heilagri  Hólakirkju  jörðina  alla  á  Bæ  (Á- 
bæ),  er  liggr  í  Dölum  1  Skagafirði,  og  þrjú  hundruð  í  fríð- 
virðum  peningum,  og  þar  raeð  skal  Jón  og  Ragna  Finnboga- 
dóttir  kvitt  af  holdlegum  girndum  líkamlegrar  sambúðar 
með  barngetnaði;  en  jörðin  standi  til  lausnar  um  tvö  ár 
fyrir  tólf  hundruð, 


422  ÁBÆJARBRÉP.  1499 

AM.  Fasc.  XXXIV,  4,  frumrit  á  Bkinni.    Af  5   innBÍglum    er  nú  1 
fyrir  bréfinn.  —  Apogr.  3376. 

Vm  Abæ  j  dolum.*) 
Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  jon  prestur  peturson  hola  biskupsdæmis.  hoskoUdur  rvn- 
olfsson.  þorsteinn  hakonarson  og  jon  sigmundzson  leikmenn 
sama  biskupsdæmis  kuediu  guds  og  sina  kunnigt  giorandi 
med  þessu  uoru  oppnu  brefi  at  þa  er  lidit  war  fra  hingat- 
burd  uors  hera  jhesu  christi  iiij  hundrut  ix  tiger  og  niu 
aR  aa  dyradag  um  uorit  aa  uollum  j  suarfadardal  uorum  ver 
j  (hia)  saum  og  heyrdvm  aa  ord  og  handaband  gudmundar 
pre3t(s)  jonssonar  *officiali(s)  heilagrar  hola  kirkiu  j  þan 
sama  tima  og  jons  jonssonar  af  anare  alfu  at  suo  fyrir 
skildu  at  greindr  jon  gallt  og  lugti  heilagri  holakirkiu  og 
nefndum  sira  gudmundi  jordina  alla  aa  bæ  er  ligur  j  dol- 
um  j  skagafirdi  alkirkiu  jord  til  fullrar  eignar  og  frials 
for(r)ædis  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindri 
jordu  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nýu  og  greindur 
jon  ward  fremz  eigandi  at  undan  sier  og  sinum  erfingium 
og  þar  til  iij  hundrut  j  friduirdingum^)  peningum  fyrir  utt- 
an  kapla.  skylldi  fyrskrifadur  jon  suara  lagaEÍptingum  aa 
fyr  greindri  jordu  en  sira  gudmundur  hallda  til  laga.  hier 
aa  (moti)  handsaladi  og  kuittan  giordi  greindr  sira  gud- 
mundr  officialis  í^ola  kirkiu  sagdan  jon  jonsson  og  Rognu 
finbogadottur  frials  lidug  olldungis  kuitt  og  aakiærulaus  uppaa 
heilagrar  kirkiu  vegna  um  þa  likamliga  samuist  sem  þau 
hafa  brotlig  ordit  j  holligum  girn(d)um  likamligrar  sambud- 
ar  med  barngettnadar^).  j  suo  mata  at  þau  þesser  menn 
hafua  jatat  sig  under  skripter  sem  kirkiunar  log  tilseig(i)a 
fyrir  anliga  frændserai  þeirra  aa  millum.  Skal  greindr  jon 
fyrr  sagda  iord  leysa  til  sin  fyrir  xij  hundrutt  j  suo  logd- 
um  friduirdum  peningum  spm  fyrr  greiner  og  hafa  leyst 
jnan  ii  asa  ella  jord  standi  sem  skilin  er.  og  til  meire  aud- 
syningar  og  sanz  uitnisburdar  hier  um  þaa  setta  eg  fyr- 
nefndr  gudmundur  prestur  mitt  jncigli  med  þessara  greindra 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    ^)  Svo. 


1499.  GJAPABRÉP.  423 

manna  jnciglum  fyrir  þetta  kuittunar  kaups  og  medkening- 
arbref  er  giort  uar  j  sama  stad  dag  tima  og  aRÍ  sem  fyr 
greiner. 


U2.  81.  Maí  1499.  á  Staðarfelli. 

GruBPiNNA  Jónsdóttir  gefr  Sturlu  Þórðarsyni  syni  sínum 
áttatigi  hundraða,  og  kvittar  hann  af  peningameðferð,  en 
bæði  saman  ánafna  þau  Valgerði  Pórðardóttur  tuttugu 
hundruð. 

AM.   Fasc.   XXXIY,    15,    frnmritíð  á,  skinni,  og  ern  bæði  innsiglin 
dottin  frá.  —  Apogr.  859. 

Þat  giorum  uid  baud(u)ar  jonsson  og  jngemundur  þord- 
arson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi 
at  þa  er  lidid  uar  fra  hingadburde  uors  herra  jhesu  christi 
þusund  cccc  niutiger  ara  og  niu  under  stadarfelle  a  medal- 
fellzstrond  um  uorit  da  faustudaginn  næsta  epter  festum 
corporis  christi  uorum  uid  j  hia  saum  og  heyrdum  da  ord 
og  handaband  þessara  manna  gudfinnu  jonsdottur  og  stulla 
þordarsonar  sonar  hennar  af  annare  alfu  at  suo  fyrir  skildv 
at  hun  gaf  honum  attatiger  hundrada  tiP)  fuUrar  eignar. 
uar  þar  j  skilin  og  tileiknud^)  jordin  kirkiuboll  er  liggr  j 
eyrar  kirkiu  sokn  j  skutulsfirde  fyrir  þriatiger  hundrada  og 
þar  til  fimtiger  hvndrada  j  fridum  peningum  og  ofridum. 
suo  og  j  saraa  giorninge  og  handabande  gaf  hun  hann  kuitt- 
an  og  akiærulavsan  fyrir  sierog  auUum  sinum  avdrum  erf- 
ingium  og  eptirkomendum  um  allaii  þann  reikningxskap  og 
medferd  a  peningum  er  honum  bar  henne  at  suara  medan 
hann  hafdi  med  hennar  peninga  farit  til  þess  er  þa  var 
komit  j  svo  dan  mata  at  hann  skyllde  giallda  systur  sinne 
ualgerdi  .x.  c  og  þar  til  gallt  hun  henne  aunnur  .x.  c.  og 
fieck  honum  j  hendr  til  umbods  þar  til  systur  hans  ualgerdr 
þordardotter  uiUde  ut  heimta  af  honum  þessi  fyrskrifud 
.XX.  c.  lysti  hun  þui  þa  þar  suo  uid  heýrdum  at  hun  hefde 

*)  tvíski.  i  fibr.    «)  Svo. 


424  BISKUPSTÍUNDIR.  1499. 

þesso  peninga  epter  sem  suarade^)  uegna  dættra  sinna  ual- 
gerdar  ok  gvdbiargar  moti  þeim  peningum  sem  hun  gaf 
þa  fyr  nefndum  stvrlla  þordarsyni.  uisau  uid  og  þat  uel  at 
tiundargiord  hennar  uar  atiau  hundrud  frid  og  sextan 
hundrada  jord  at  auki  epter  a  sama  haust.  og  til  sanninda 
hier  vm^)  settum  uid  fyr  nefnder  menn  ockr  jnsigli  fyrir 
þetta  uitnisburdarbref  skrifat  j  sama  stad  og  are  deige  sid- 
ar  enn  fyr  aeiger. 


443.  1.  Júní  1499.  á  Hólum. 

KviTTUNARBRÉF   til   hauda   Jóni    Sigmundssyni   um  biskups- 
tíundir. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  7,  frumritið  á  skinni.    Innsiglið   er  dottið   frá. 
-  Apogr.  3378. 

Kuittantia  gefen  Jone  Sigmundssyne.^) 
Þat  giori  eg  gudmundr  prestur  jonsson  officialis  heil- 
agrar  holakirkiu  at  ec  medkenunz  at  ek  hefi  giort  og  gef- 
it  jon  sigmundzson  alþingis  kuitan  og  aakiærulau«an  um 
allar  þær  biskupstiunder  hann  hefer  att  at  giallda  mier  upp 
aa  heilagrar  holakirkiu  uegna  fyr  nordan  oxnadalsheidi  af 
jordum  og  lausafe  nu  um  næstu  vij  aR  um  lidin  aa  mille 
þorualldzdalzaR  og  heliardalzheidar  og  fullt  nægilsi  upp 
borit  sem  mier  likar  og  moguligt  er.  Og*)  til  saninda  hier 
(vm)  setta  ek  officialis  jnnsigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  er 
giort  war  aa  holum  j  hialltadal  laugardaglfi  næsta  efter 
dyradag  um  uorit  arum  efter  guds  burd  ^  iiij  c  ix  tiger 
og  ix  aR. 


»)  Svo.    *)  tvískr.    8)  xjtan  á  bréfinu   með    hendi   frá    17.   öld.    *) 
tviskr. 


1499.  HJÓNABAND.-  GUÐMUNDAREIGNIK.  425 

444.  37.  Juní  1499.  í  €[örðum. 

ViTNisBUESB   um   lýsing  til  hjónaiags  og  um  festing  Bárðar 
Jónssonar  og  Sigríðar  Jónsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  11,  frnmrit  á  Bkinni.    Innsigliðer  fyrir  bréfinu. 
—  Apogr.  3380. 

Medkienning  Jons^)  prests  um  hionabandslysingar 
bardar  Jonssonar.^) 

Þat  giore  ek  bauduar  prestur  jonsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  minu  brefi  at  ek  medkennunzt  at  ek 
hefi  lýst  j  heilagri  kirkiu  þria  drottinsdaga  kaupum  bardar 
jonssonar  ok  sigridar  jonsdottur  ok  þar  eptir  festi  fýr  nefndr 
bardr  jonsson  adur  nefnda  sigridi  jonsdottur  epter  þui  sem 
heilagrar  klrkiu  log  utvisa.  Ok  til  sanninda  hier  um  setta 
ek  mitt  jncigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  gordum  cL  alftanesi 
fimtudag  næsta  eptir  jons  CDessu  baptiste.  arum  eptir^) 
guds  burd  þusund  fiogur  hundrvd  niutigir  ok  niu  dr. 


445.  1.  JúK  1499.  á  Oxarárþingi. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni 
Jónssyni  um  stefnu  þá,  er  Brúmmann  Thomasson  í  uaaboði 
Jóns  bónda  Björnssonar,  vegna  Kristínar  Sumarliðadóttur, 
konu  Jóns,  stefndi  Ara  Andréssyni  um  hald  á  þeimpening- 
um,  sem  Guðmundr  Arason,  föðurfaðir  Ara,  tók  fyrir 
Porgerði  Ólafsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  3,  frumritið  á.  skinni.    Af  12  innsiglum  eru  nú 
2  dottin  frá.    Sum  hinna  eru  brákuð. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  Bref  sida  edr  heyra 
senda  anor  finsson.  jon  olafson.  oddr  sygurdzson.  sygurdr 
juarson.  tumas  jonson.  eyuindr  gudmundzson.  Bardr  jonson. 
jngimundr  finson.    bardr  olafson.  þorleifur   ornolfsson.    syg- 

^)  Svo.    «)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  ðld.    »)  TvÍBkriíað. 


426  GUÐMUNDAREIGNIR.  1499. 

urdr  dadson*)  og  jon  sigmuiidzgoii  quediu  guds  og  sina 
kunigt  giorandi  at  þaa  er  lidit  war  fraa  hingatburd  uors 
herra  jhesu  christi  þusund  iiij  c^  ix  tiger  og  ix  oaR^)  manu- 
dagin  næstan  epter  petursmesso  og  pals  um  sumarid  aa  al- 
menniligu  auxaraanþingi  uoru  uier  j  dom  nefnder  af  ærlig- 
um  dandimanni  finboga  jonsyni  logmanni  fyrir  nordan  og 
uestan  aa  jslandi  a  sia  yfer  at  lita  og  fullkomid  doms  at- 
kuædi  doL  at  legia  epter  logum  og  uori  samuitzku  huert 
afl  eda  fulla  magt  ath  hafa  skylldi  su  stefna  sem  þar  war 
birt  bockud  og  fram  borin  fyrir  oss.  þar  med  eigi  sidrsynd 
suarin  og  sonn  giorr  med  íí  manna  uitne  ath  dre  andres- 
son  uar  stefndr  j  sagdan  stad  og  dag  af  brummanni  tum- 
assyni  j  logligu  umbodi  jons  bonda  biornsonar  fyrir  þaa  aa- 
kiæru  er  greindr  jon  biornson  kiærdi  til  ORa  andressonar 
aa  uegna  hustru  kristinar  sumarlidadottur  kuinu  sinar  at 
fyrrnefndr  aaRÍ  helldi  at  eigii  eda  umbodi  uegna  solueigar  gud- 
mundardottur  þaa  peninga  sem  gudmundr  aaRason  fodr  fad- 
er  aRa  tok  fyrir  þorgerdi  olafsdottur  og  hun  hafdi  alldri 
aaftur  feingit  en  greindr  jon  biornson  helldr  sagdri  kristiiiu 
nu  til  eignar  fallid  hafa  enn  sier  til  socknar  eignar  og 
epter  at  kiæraa  epter  þui  sem  bref  og  biuising  godra  manna 
þar  um  giorr  uottar  og  nu  sacker  þess  þat  uar  synt  suarid 
af  skiluisum  uottum  at  greindr  brummadur  hafdi  umbod 
tekit  af  jone  biornsýne  at  stefna  sogdum  aaRa  sem  adr 
seiger  og  þui'dæmdum  wer  umbodit  logligt  og  suo  stefn- 
una  med  ollum  sinum  greinum  ordum  attkuædum  og  aaRti- 
culis^)  jnne  halldanda  og  dRa  ROttliga  fyrir  kalladan.  gnn 
saker  þess  at  wer  greinder  domsmenn  saum  ei  ne  heyrdum 
þar  neina  biuising  aRa  þar  uppda  at  hann  ætti  neinar 
heimillder  eda  lagasuar  at  greida  fyrir  sogdu  gozi  epter 
gudmund  aRason  og  eiuissum  uer  hueriar  heimilldar  attek(t)- 
er  han  hefer  haft  vppaa  þetta  greint  goz  og  peninga  sem 
fyrr  seiger.  Og  þui  hofum  wer  dæmt  med  fullu  doras  att- 
kuædi  þessa  bada  fyrr  skrifada  menn  jon  bonda  og  aaRa  og 
allan  þenna  þeirra  aaskilnad  og  fiarskacka  med  oUum  þeirra 

>)  tviskr.  í.frb.    «)  aRticulus,  frbr. 


1499.  GUÐMUNDAREIGNIK.  427 

skilrikium  j  þann  stad  og  dag  huern  aem  logmanen  finbogi 
uill  setia  doL  mille  þeirra  og  under  þann  dom  sem  logman- 
en  þa  þar  ýfer  nefner  þessare  sogdv  aakiæru  jons  til  adr- 
nefnz  arda  og  hann  skylldugan  og  þa  bada  at  koma  j  sett- 
an  stad  og  dag  sem  logman  tiluisar.  hier  med  dæmdum 
wer  med  fuUu  doms  athkuædi  jon  bonda  med  frialsu  mega 
hafa  og  halda  fyrir  uttan  [a]llt  omack  og  hindran  ÓLRa  og 
allra  þeirra  honum  jafnfram  standa  alla  þa  peninga  sem 
sagdur  jon  biornson  helldur  under  sinne  uend  og  uardueizlu 
vtt  af  gudmundar  gozi  og  peningum  til  þess  at  logmadur 
giorer  hier  lagaueg  upp  aa  þeirra  aa  millum  adr  taldra 
manna  fyrir  næsta  oxaraRþing  nu  epterkomanda.  Suo  og 
uirtiz  osa  son  og  loglig  fiarheimta  jons  bonda  upp  aa  sagt 
goz  og  peninga  gudmundar  aanasonar  at  Rettum  adila  og 
umbodzmanni  huer  hann  kann  fyrir  at  finazt  med  nettu. 
Og  til  meiri  stadfestw  og  audsyningar  hier  um  þa  settum 
wer  fyrr  greinder  domsmenn  wor  jncigli  fyrir  þetta  doms- 
bref  giort  og  skrifat  j  sama  stad  og  aR  deigi  sidar  enn  fýr 
greiner*). 


446.  1.  Júlí    1499.  á  Öxarárþingi. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni 
Jónssyni  milli  þeirra  Björns  Guðnasonar  og  Björns  Þorleifa- 
sonar  um  peninga  og  arf  eptir  Þorleif  og  Einar  Björnssonu. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  1,  frumrit  á  skinni.    Öll  innsigli  eru  dottin  frá, 
én  13  inDsiglaþveingir  eru  fyrir  bréfinu. 

Domr  vm  peninga  þoUeifs  heitens.  biornsonar 

j  millvm  þeirra  nafna  1499®). 

Ollvm  raonnum  þeim  sem  þetta    bEef   sia    edr    heyRa 

senda  ginar  odzson.  sigvrdvR  dadason.  aRuor  finnzson.    fvsi 

þordarson.  magnus  þorkelson.  jngimundur  finnzson.  jon  olaf- 

^)  &.  e.  2.  Jálí.    ^)  Utan  á  bréfínu  meö    sömu   hendi    og   dómrinn 
Bjálfr. 


428  ARFR  EPTIR  ÞORLEIF  BJÖRNSSON.  1499. 

sop.  þolleifur  avnolfson.  jon  magnusson.  bardr  jonson.  hall- 
doR  sigvrdzson  og  itefan  kelelson.  kvediv  gvds  og  sina 
kvnnigt  giorandi  adh  þa  er  lidit  war  fra  gvds  bvrd  CDcccc 
nivtiger  og  niv  aR.  aa  manvdagin  næsta  epter  petr(s)messv 
og  pals.  aa  almenniligv  avgxararþingi  woRvm  væR  j  dom 
nefnder  af  æRligvm  manni  finboga  jonsyni  lavgmanni  nord- 
an  og  vestan  a  jislandi  adh  skoda  og  dæma  j  miUvm  biarn- 
ar  gvdinasonar  og  biarnar  þolleifssonar  wm  þæR  sakeR  og 
aakæRv  sem  huor  þeirra  kæRdi  til  annaRs.  og  huor  hafdi 
þa  audRum  þangat  fyrir  stefnt.  hvad  fýst  war  vm  þa  pen- 
inga  sem  fallner  worv  epter  þolleif  biornsson  og  einar 
biornsson  og  badÍR  þottutz  Riett  tiltal  hafa  sagdra  peninga 
med  avdRum  þeim  fleirum  savkvm  sem  þeirra  warj  millvm 
og  j  stefnvnvm  stodv.  Reiknadi  biorn  þolleifsson  sier  til 
Riettra  erída  fallna  uera  og  sinum  syskenvm  alla  þa  pen- 
inga  þolleifur  heiten  biornson  atte  þa  hann  and(ad)itz  epter 
þui  leyfesbrefi  sem  hann  þottetz  þar  fyrir  hafa.  gnn  biorn 
gvdinason  hiellt  alla  þa  peninga.  sem  þoUeifur  biornsson  og 
einaR  biornson  haufdu  aatt.  sier  fallna  vera  svma  til  eignar 
enn  svma  til  vmbods.  og  þeim  sem  honum  stædi  jafnfram 
epteR  þeim  brefum  og  bivising  sem  hann  hafdi  þar  til.  j 
fystv  kom  þar  fram  fyrir  oss  transkriptarbref  j  noRænv 
vnder  godra  manna  jnsiglvm.  hvert  er  skrifad  war  vthaf 
þui  leyfesbrefi  sem  þolleifur  biornsson  hafdi  feingid  af 
Romverskv  valldi.  hvert  svo  war  latanda  adh  adr  greindur 
madar  þoUeifr  biornsson  og  jngvelldur  helgadotter  skylldv 
mega  binda  sinn  hiuskap  lavgliga  fyrir  þav  fiormennings 
mein  s^m  aa  wære  med  þeim  j  svodan  mata  adh  þau  skylldi 
taka  latsn  Qg  skript  af  kirkivnnar  valldi  fyrir  þat  þav 
havfdv  advR  likamliga  saman  bvit  og  Rietta  dispensoRan 
af  heilagRar  skalhollz  kirkiv  formanni  og  þa  skylldv  þav 
med  Riettv  þar  epter  mega  binda  sinn  hiuskap  sin  j  milli 
epter  laugum  og  þav  bavRn  sem  þav  ætte  sin  j  millvm  þar 
epter  skyllde  skilgeten  vera.  ]  annare  grein  kom  þar  fram 
fyrir  oss  wors  nadvga  herra  koug  kristierns  bRef  hvert  svo 
war  latanda  adh  hans  nad  til  gaf  og  skipadi  af  sinv  kong- 
ligv  valldi  adh  sagder  menn  þoUeifur  og  jnguelldr   skylldv 


1499.  AKFR  EPTIR  ÞORLEIF  BJORNSSON.  429 

med  Riettv  mega  binda  sinn  hivskap  epter  þui  sem  þat 
Eomverska  breíid  uthvisar.  jtem  j  þridiv  grein  kom  þar 
fram  wors  nadvga  herra  kong  hans  bRef  med  gvds  nad 
hvert  svo  hliodanda  war  ad  hann  stadfeste  sins  forfavdvrs 
bRef  epter  þui  sem  þat  Romverska  bRefit  hlyddi  wm  sagt 
hionaband.  Nv  saker  þess  adh  þat  synditz  ecki  adh  þetta 
hionaband  sagdra  manna  j  milli  þoUeifs  og  jngvelldar  hefde 
giort  vered  sem  leyft  og  skipad  war  med  þat  fysta  j  þvi 
leyfesbRefinv  og  bædi  kongs  bRefln  med  hlyddu.  þess  ann- 
ars  ad  vær  uissvm  adh  þoUeifur  og  jnguelldur  attv  eingi 
bavRn  sin  i  millum  sidan  hann  festehana.  þess  hinsþridia 
adh  wor  lavg  badi*)  lavgbok  og  kristen  Riettvr  banna  avll- 
vm  mavnnvm  sinn  hivskap  saman  adh  binda  med  navckr- 
vm  meinvm  eda  sifskap.  þui  fyrir  þessar  greiner  leitz  oss 
optgreint  hionaband  þolleifs  og  jngvelldar  eigi  lavgligt  vera 
adh  þat  war  hvorke  giort  epter  lavgvm  nie  epter  þui  sem 
lofad  war.  þui  kvnnvm  uær  ecki  adh  dæma  birne  þoUeifs- 
syni  þenna  aRf  og  peninga.  gnn  saker  þess  adh  uæ.r 
þeink(i)um.  adh  þessar  greiner  mvndu  ecki  suo  fullkomliga 
hafa  komid  fyrir  mins  heRa  kongsins  nader  og  hans  nad 
mvndi  suo  flutt  hafa  veRÍt  adh  þesser  þrattskrifader  menn 
þolleifur  og  jnguelldur  mvndi  sinn  hivskap  bvndit  hafa  og 
bavEn  getid  til  þessa  arfs.  sem  þat  RomueRska  brefit  hlyddi. 
og  j  sanna  trv  og  j  RÍetta  hlydni  sem  oss  ber  alltid  hans 
verdvga  nad  ad  veita  og  fyrir  þann  skuUd  adh  vær  tReýst- 
um  svo  miced  gott  til  hans  verduga  nadar.  og  svo  aud- 
miukliga  bidivm  adh  hans  nader  mvni  hallda  oss  med  lavg 
og  Biett.  og  mvni  avngvar  skipaneR  giora  upp  aa  sitt  land 
þegna  og  fatækan  almvga  framar  enn  laug  standa  til.  ef 
RÍetteliga  eR  vnder  hans  verdvga  nad  flvtt.  þui  dæmdvm 
vær  þetta  sama  bRef  og  þetta  mal  aptur  til  mins  heEa 
kongsins  nada  og  þenna  sama  domen  med  Rettri  tRaktteRan. 
og  hirdstioran  og  lavgmanen  skylldvga  fram  adh  skrifa  þar 
med  Rietta  vndervisan  landz  laganna  lavgbokar  og  kristen- 
Riettz  huort  hans  verdvga  nad  viU  þa  helldr  giora  þarfull- 
an  ueg  og   endiligan   dom  vppaa.  epter   lavgum   med    sinv 

irsvö:  ~ 


430  KVITTUNAHBRÉF.  1499. 

Rade.  eda  uill  hans  verdvga  nad  skipa  þad  jdd  hingad  apt- 
ur  j  landit.  suo  hier  megi  þa  giora  endiligan  dom  uppoL. 
gnn  vm  þa  kugun  sem  biorn  þoUeifson  klagadi  til  biarnaR 
gudinasonar.  adh  hann  hefdi  giort  honum  j  asgardi  j  huam- 
sveit  þa  leitz  oss  þat  eingin  kugun  vid  hann  vera.  eda 
navckvd  aíi  hafa  og  biorn  þoUeifson  þar  ecki  sakfeRÍi  da 
eiga.  saker  þess  adh  þat  war  badi  synt  med  bRefvm  og 
svared  af  vitnvm  adh  biorRu  gvdinason  hefdi  lyst  þui  adr 
hann  kom  heim  j  gardin  og  svo  þa  hann  kom  heim  adh 
hann  villdi  biRue  þoUeifssyni  huorcke  skaumm  nie  skada 
giora  eda  lata  giora.  og  ecki  syndetz  þat  adh  hann  hefdi 
honum  giort  eda  giora  lated.  Og  til  saninda  hier  vm  sam- 
þyckte  finbogi  lavgmadur  þenna  worn  dom  og  sette  sitt  jn- 
sigli  med  woRvm  nefndra  domsmanna  jnnsiglum  fyrir  þetta 
domsbRef  hvert  er  skrifad  war  aa  kirkiuboli  j  langadal.  aa 
faustudagin  næsta  fyrir  wor  frv  messv  sidare  vm  sumaRet. 
sa  sama  aRe  sem  fyR  seigeR.^) 


447.  6.  Júlí  14[919.  í  Kálfanesi. 

JóN  Jónsson  prófastr  á  millum  Geirhólms  og  Hrútafjarðar- 
ár  kvittar  Þorbjörn  Jónsson  af  öUum  brotum  við  heilaga 
kirkju,  þeim  er  hann  má,  og  leyfir,  að  hann  láti  þann  prest 
leysa  sig,  er  hann  viU,  ef  hann  verðr  brotlegr  í  nokkru. 

AM,  Fasc.  XXXIV,  16,  frumritið  á,  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir.  — 
Apogr.  777.  —  í  frumritinu  hefir  ártaiið  misskrifazt  1409  {M9  cá^ 
nono).  Hefir  Árni  séð,  að  það  var  rángt  og  ritað  fyrst  utan  á  bréfið 
1489,  en  Bíðan  1499.  Þorbjörn  JónsBon  er  kuanr  frá  öðrum  bréfum  um 
þetta  leyti. 

Þat  giorj.  ec  Jon  prestur  Jonsson  profastur  j  millum 
geirholms  ok  hrutdafiardardar  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  minu  optnu  brefi  at  ec  medkennvmzt  at  ec  hefi  kvitt- 
m  gefit  þorbiorn  Jonson  vm  aliar  sekter  ok  sakferlli  smda 
ok  stor  leýnelig  og  opinberlig  sidan  er  hann  kom  fyrst  j 
steingrimsfiord  ok  til  þess  sem  nu  er  komit  ok  um  allt  þat 

^)  Þ.  e.  6.  September. 


Í499.  KVITTAN.  -^^TESTAMENT.  431 

kuittan  uera  sein  profasti.maa  til  heyra  sem  ero  sex  markaa 
mal  ok  þar  fyrir  jnnaii  ok  liann  hefer  brotligur  át  vordit 
vpp  da  heilagrar  skaihollzkirkiv  uegnda.  þui  gefur  ec  hann 
auUungis  kuittan  ok  aakærulausan  fyrir  mier  ok  auUum 
mínum  epterkomuiidum  kirkiunar  for  monnum  j  skalhoUti. 
at  auUum  sinum  brotum  sem  profastur  ma  yfer  tacoa.  Jtem 
gef  ec  fyrskrifadur  jon  prestur  adr  greiiidum  þorbiriie  jons- 
syne  fullt  ualld  ok  lof  til  þess  at  latda  leysa  sig  þann 
prest  sem  hann  viU  til  kiosda  ok  þda  sinda  menn  sem  hann 
vill  nær  hann  kann  brotligur  at  verda  edur  hans  menn  at 
auUu  jafnfullu  sem  ec  sialfur  medaii  ec  er  profastur.  Ok 
til  meirj  sanninda  hier  um  setta  ek  mitt  jnsigle  fyrir  þetta 
kvittanarbref  skrifad  j  kalfóxnesi  j  steingrimsfirdi  laugar- 
daginn  næsta  epter  visitacio  sancte  marie  anno  domini  CD® 
cd^  (xc<*)  Dono. 


M8.  11.  Jiilí  1499.      í  Holti  undir  Eyjafjöllum. 

ViTNisBURBR  tveggja  presta  um  testamentisbréf  Árna  bónda 
Guðmundssonar. 

AM.  Apogr.  2055  „Ex  orig.  Originalenu  eignadizt  eg  einhversstad- 
ar  á  Jslandi.  og  sendi  hann  Sira  Þorsteine  Oddzsyne  i  Hollte.  Enn 
hvert  hann  leggnr  hann  medal  kirkin  brefanna  eda  eigi.  er'  ovist.  nec 
multum  refert".  (AM.) 

Þath  giorum  vid  sira  jon  jonsson  ok  sira  þorarin  eý- 
olfsson  godum  monnum  vitanligt.  med  þessu  ockru  opnu 
brefi.  ath  vid  vorum  j  hia  ok  heyrdum  vppaa  þaa  er  aarni 
bondi  gudmundzson.  sem  gud  hans  sal  Bsadi.  giordi  sitt 
testamentum.  var  hann  heill  ath  samuizku  ok  vizmunum 
enn  krankur  j  likama.  Fyrst  ath  hann  gdaf  sig  ok  sina  sal 
vnder  valld  ok  vardveizlu  almattigz  gudz  j  himna  Eiki.  ok 
bæna  fulltjng  allra  heilagra  manna  kiosanndi  sinum  likama 
legstad.  ath  kirkiunni  j  hollti  vnnder  eýiafiollum  gefandi 
aadur  greindre  kirkiu  sier  til  saaluhialpar  ok  sine  kuinu 
steinunne  aigurdardottur  alla  jordina  halfa    suartzbæli.  er 


432  SÓLHEIMAR  OG  YZTISKÁLÍ.  1499 

liggur  j  steina  kirkiu  sokn  vnndan  sier  ok  sinum  erfingium. 
enn  kirkiune  j  hoUti  til  æfinligrar  eignar  ok  fullz  forrædis. 
ok  þaar  med  fim  kugilldi.  med  þeim  skilmala.  at  kirkiu- 
tiund  ok  prestz  tiund  skýlldi  lukazt  til  kirkiunar  j  stein- 
um.  heýrdum  vid  aadur  nefndan  arna  gudmundzson  ecki  til 
leggia  þar  vm  fleíre  ord.  edur  leggia  nockura  þuingan  vpp 
aa  kirkiuna  j  hoUti  firir  aadur  greinda  jord  suartbæli.  ok 
hier  epter  vilium  vid  sueria  ef  þurfa  þickir. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vid  fyrnefndcr  prestar 
ockur  jnsigli  firir  þetta  vitnisburdarbref  huert  er  skrifad 
var  j  hollti  vnder  eyiafiollum  in  translacione  sancti  bene- 
dicti  anno  domini.  CD^.  cd^  xc^.  nono. 


449.  18.  August  1499.  á  HofPelli. 

Kristín  Þórarinsdóttir  geldr  Sigmundi  Guðmundssyni  syni 
sínum  hálft  þrettánda  hundrað  í  jörðunni  Sólheimum  ytri  í 
Mýdal  gegn  tíu  hundruðum  í  Yztaskála  undir  ByjafjöUum, 
með  þeim  atriðisorðum,  sem  bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  6,  írumritið  á  skinni.  Af  4  innsiglum  er  eitt 
fytir.  —  Apogr.  3381.  —  Sumstaðar  i  bréfabókum  er  bréf  þetta  rang- 
lega  árfært  til  1459. 

Gjafarbref  Christijnar  Porarens  Dotter.^) 
Þat  giorvm  wier  sæmundr  jonsson.  sigurdvr  þiodolfsson. 
þorstein  hallzson.  olafur  biarnarson  godvm  monnum  kvnigt 
med  þessv  worv  opnv  brefe  þaa  er  lidit  war  fra  guds  bvrd 
þwssvnd.  cccc.  ixer  ok  ixi^  aar  j  krosbæ  j  hornafirdi  svnnvdaginn 
n^sta  epter  lorencivsmessv^)  worvm  vier  j  hia  savm  ok 
heyrdvm  aa  ad  kristin  þorarensdotter  gallt  sigmvndi  gvd- 
mvnzssýne  sýne  sinvm  halft  þrettanda  hvndrad  j  jordinne 
ýtre  solheimvnvm  j  mýdal  er  henne  fiell  til  erfda  epter 
modur  sina  kristinv  jonsdottvr  j  þav  fim  hvndrvd  sem  ari 
heittinn  kalfsson   gaf  honum  ða  d^yanda   deigi  med  henar 

0  tJtan  á  bréfinu  með  hendí  frá  17.  öld.    *)  þ.  e.  11.  Aug. 


1499.  AFLÁTSBRÉP.  43^ 

samþvcki^)  ok  j  sin  þionvstvlavn  er  hann  þionade  henne  ok 
fyrir  hennar  peningvm  wppa  sex  aar.  hier  til  lagdi  fyr 
nefndur  sigmvndvr  aptvr.  x.  hvndrvt  j  yzsta  skalaa  er  hvn 
hafdi  golldit  honvra  ok  gefit  advr.  skildi  þrat  nefndur  sig- 
mvndvr  sier  aptur  tiv  hvndrvd  j  yzta  skala  ef  solheimar 
geingi  af  honvm  med  logvm.  Ok  til  sanninda  hier  wm 
settvm  ver  fyrnefnder  menn  wor  jncigli^)  fyrir  þetta  bref 
er  skrifad  var  j  hoffelle  svnnvdaginn  nesta  epter  assumcio 
sancte  marie  aa  sama  aari  sem  fyr  seiger. 


450.  37.  Áu^ust  1499.  á  Kirkjubóli. 

VíGSLu   og   aflátsbréf  Kirkjubólskirkju  í  Langadal,   útgefið 
af  Stepháni  biskupi  Jónssyni. 

AM.  Apogr.  2345  „Ex  originali*  með  hendi  Árna  Magnússonar. 
,,InnBÍgled  er  nu  i  burtu.  Eg  eignadizt  þetta  bref  af  syslumannennm 
Einare  Einarsflyne,  enn  gaf  þad  Bidan  og  aende  Eggert  SnæbiörnBByne, 
eiganda  Kirkiubols.  Þad  er  ölldungis  med  sömu  hende  sem  Dispenaer- 
unarbref  Stefana  bÍBkups  um  Hionaband  þorleifs  BiörnsBonar  og  Yng- 
velldar  Helgadottur  dat.  1495  og  stafagiörden  allt  eins,  ad  þvi  fra- 
teknu,  ad  i  þessu  brefe  eru  nockur  f.  enn  i  hinu  alleina.  f. . . ,"   (AM.). 

Vigslu  og  aflatzbref  kirkiubolskirkiu  i  Langadal.^) 
Ver  Steffan  med  Gudz  nad  biskup  j  Skalhollti  heilsum 
oUum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  wort  bref  sia  edr 
heyra.  ki§rliga  med  Gudz  kuediu  oc  worri.  kunnigt  gior- 
andi.  ad  j  heidr  wid  allzmecktugann  Gud  jungfru  sanctam 
mariam  Guds  modr  oc  hinn  heilaga  laurencium  pijslarvott. 
hofum  wer  wigt  kirkiuna  a  kirkiuboli  j  langadal  med  þeim 
maaldaga  sem  hvn  hefer  adr  haft  at  fornv  oc  nýu.  hier 
med  hofvm  wer  j  Guds  trausti  heilagra  postula  petri  oc 
pauli  oc  modur  worrar  heilagrar  kirkiu  gefit  oUum  oc  sier- 
huerium  rettskriptudum  monnum  þeim  sem  vitia  greindrar 
kirkiu  med  Godfyse  fyrer  bæna  saker  eda  pilagrimsferda. 
heyrandi  þar  messur  eda  nockur  Gudlig  embætti.  Jtem  þeim 

^)  Svo.    *)  jncilgi,  frbr.    ^)  Fyrirsögn  Árna. 
Dlpl.  I8l.  VII.  B.  28 


434  MÖÐRUVALLAMÁL.  Í499. 

sem  rietta  sinar  hialparhendr  til  gagns  eda  goda  vm  vpp- 
helldi  edr  efling.  smide  eda  byggingh.  greindri  kirkiu.  vm 
messvkl^di.  skruda  eda  ðnnur  ornamenta.  lysingh.  wax. 
vid.  reykelse.  eda  adra  nytsamliga  hluti.  xL  daga  aflat  j 
huert  þad  sinn  er  þeir  giora  eitthuert  aiF  fyrrnefndvm  hlut- 
um  eda  ðdrum  þuilikum.  Suo  oc  þeim  sem  ganga  vm 
kirkiugardinn  oc  lesa  pater  noster  eda  aue  maria  firir 
kristnum  salum.  Jtem  þeim  sem  f§ra  lios  eda  watn  til 
messv  eda  þiona  til  Gudligs  emb^ttis.  Skipum  wer  ad 
kirkiudagurinn  se  halldinn  drottinsdag  hinn  n^sta  firir  fest- 
um  sancti  Laurencij  martiris.  Oc  til  sannennda  hier  vm 
festvm  wer  wort  jnnsigle  firir  þetta  bref  skrifad  j  sama 
stad  feria  tercia  infra  octauas  assvmpcionis  beate  marie 
virginis  anno  domini.  COcdxcix. 


451.  16.  September. I    ^.^^       í  Ytri-Launguhlíð . 

31  Október.    |  á  G^rund. 

Úrskurðr  Finnboga  lögmanns  Jónssonar  um  arf  eptir  Pál 
Brandsson,  þar  sem  hann  samkvæmt  dómum,  er  áðr  hafa 
þar  um  geingið,  úrskurðar  þeim  Þorleifi  og  Benedikt  Grims- 
sonum,  sonarsonum  Páls,  allan  arfinn. 

AM.  Fasc,  XXXIV,  10,  frumrit  á  skinni;  öU  innsigli  (12)  glöt- 
uð.i)  —  Afskriptir:  i  Landsbókasafni  115.  4to  I,  101—104  með  hendi 
Béra  Jóns  Haldórssonar  í  Hitardal.  —  MSteph.  27.  4to  bls.  415—421 
með  hendi  Benedikts  lögmanns  Þorsteinseonar.  —  Analecta  Juridica 
Odds  JónBSonar  digrra  skr.  1668.  —  LandsbókaRafn  63.  4to,  bl.  322b— 
325b,  skr.  c.  1640.  —  Landsbókasafn  69.  4to  bl.  146a—  147  skr.  c. 
1640.  —  AM.  Apogr.  550  „ex  pagina  pergamena".  —  Gömul  afskript 
(frá  c.  1604)  er  og  i  dómabök  Jóns  skrifstofustjöra  Magnússonar. 

Ollum  monnum  þeim  tem  þetta  bref  sia  eda  heyra 
sender  finnbogi  jonsson  laugman  nordan  og  uestan  a  jslande 
qvediu  guds  og  sina  kunnigt  giorandi  at  þa  er  lidit  var 
fra  guds   burd  þusund    cccc    nivtiger   og   niv   aE  a  manu- 

^)  Niði  i  6  Biðustu  iunsiglaþyeingina  hefir  Terið  riit  eitthvert  lam- 
tiða  skjal,  sem  ekki  Héit  glö^t  um  hvað  verið  hefir. 


1499.  MÖÐRUVALLAMÁL.  435 

dagi(n)  næsta  epter  krossCDesso  um  haustid  j  ytre  laungu- 
hlid  j  haurgardal  aa  almenniligu  hieradsþingi  kom  fyrir  mig 
grimur  palsson  beiddi  mic  og  krafde  optliga  at  skipa  sinu 
male  til  laga  orskurd  aa  at  leggia  huort  syner  hans  þor- 
leifur  og  benedict  skylldu  at  laugum  þat  godz  eignaz  fast 
og  laust  sem  þrennar  tylfter  manna  haufdu  dæmt  þeim  til 
arfs  og  eignar  efter  pal  heitin  branzson  faudrfaudr  þeirra. 
sagdizt  grimur  nu  feingit  hafa  klagan  og  akall  uppda  þat 
iardagodz  sem  pall  bondi  hafdi  erft  efter  sonu  sina  biarna 
og  benedict  en  þeir  adr  epter  modr  sina  jngebiaurgu  þor- 
uardzdottur  og  þat  uæri  saugd  laug  j  noregi  at  suodan 
fastagodz  felle  aptur  under  modrslegt  at  faudrnum  fra 
faullnum.  tiede  og  birte  grimur  palsson  fyrir  mier  og  íleir- 
um  godum  monnum  þessa  fyrr  sagda  doma  og  beid(d)i  mic 
og  krafde  þar  laga  orskurd  yfer  ath  segia  huort  þessir 
domar  skyllde  ath  Iðgum  halldazt  eda  ei  og  med  godra 
manna  yfersyn  aa  leit  skodan  og  rannsakan  aa  lagdi  a  fyrr 
nefnda  doma  upp  aa  sierhueria  grein  sem  þeir  jnne  hallda. 
lituzt  mier  og  þeim  dandi  monnum  sem  ec  med  mier 
til  kalladi  domarner  suarliger  logliger  og  skialliger  j  allaii 
mata  og  epter  fornum  lanzins  laugum  dæmder  giorder  og 
samsetter  suo  sem  Iðgbokarinnar  texti  skipar  og  skyrer  j 
rettu  erfdatale  hefe  eg  og  huorki  sied  nie  heyrt  frett  ne 
fundit  doma  ne  orskurde  þar  uppa  liggia  at  nauckur  fie- 
skipte  og  arftaukur  hafe  hier  j  lande  geingit  j  laugum 
huorke  at  fornu  ne  at  nyiu  utan  suo  at  frænde  hefer  erft 
frænda  epter  rettri  erfdaskipan  at  faustu  godze  og  lausu. 
huern  ueg  sem  under  hann  hefer  borit  suo  j  þessum  erfd- 
um  sem  aullum  audrum  en  alldri  under  oskyllda  menn 
geingit.  huorke  fyrr  ne  sidar.  hefer  eg  og  heyrt  af  skil- 
rikra  manna  saugn  mier  elldrum  og  suo  nanckur  bref  og 
bíuíiing  þar  til  sied  at  meir  enn  fyrir  hundrat  ara  hafe 
suodan  erfder  fallit  hier  i  landit  at  fader  og  moder  hafa 
erft  sin  bðrn.  þat  fasta  godz  er  af  faudrlegg  og  modrleg(g) 
er  med  fystu  af  komit  hafa  þær  fastaeigner  fallit  fram  j 
ætter  og  erfder  epter  gaumlum  lanzins  logum  til  skipud- 
um  en  aungueradrer  akæruueitt  ne  feskipte  af  tekithelld- 

88* 


436  MÖÐRUVALLAMÍL.  1499. 

ur  hafa  þeir  sannliga  grein  aa  giorfa  at  hustru  kristin  biðrns- 
dotter  haíi  med  þessare  erfd  eigandi  ordid  at  þridiungi  j 
iordune  maudruvaullum  j  eygiafirdi  med  audru  godzi  þar 
hun  atte  ath  bonda  jon  guttormson  og  barn  uit  honum  er 
þesse  þridiungur  fiell  til  arfs  og  suo  hefir  eg  sied  (og)  yfer- 
lesit  bref  under  dande  manna  jnciglum  ath  þolleifur  arna- 
son  sellde  med  upplagi  greindrar  kristÍDar  adr  nefndan 
þridiung  j  iordinne  maudruuollum  sem  fyrr  seíger.  stendr 
suo  skrifat  j  fyrsta  capitula  Iðgbokarinnar  þa  er  uirduligr 
herra  magnus  kongr  hakonaraon  sette  og  skipade  laug  og 
landz  rett  hjer  j  islande  og  þar  epter  uar  suarit  og  sam- 
þykt  af  almuganum  a  alþinge  þau  laug  obrigduliga  at  hallda 
hier  j  lande  ath  erfder  þær  sem  til  hefdi  fallit  og  ðU  aunn- 
ur  lagamal  skylldu  suo  uera  sem  þa  geingi  Iðg  i  landi  er 
þau  mal  gerduzt.  hefer  ec  og  sannliga  spurt  at  þesse  adr 
nefnd  erfdaskipan  stendur  skrifut  j  lógbokarinar  texta  j 
noregi  og  þar  sie  margar  laugbækur  jnan  landz  og  halldi 
ecki  allar  eitt  Iðgmal  j  maurgum  hlutum  helldr  suo  sem 
hueriu  fylke  til  heyrer  og  lanzins  nytsemd  þiker  þar  til 
vera.  true  ec  fuUkomlega  ath  uor  landzlaga  bok  eige  ath 
staiida  med  sinum  texta  obrigduliga  utan  þar  sem  suo 
stendr  skrifad  at  kongr  skal  um  laug  bæta  med  beztu 
manna  rade  og  huortueggia  samþycki  sem  landit  byggia. 
veit  ec  aunga  laugliga  skipan  hier  i  lande  aa  giorua  med 
domum  orskurdum  eda  almugans  samþycke  um  titt  nefnda 
erfd  adra  en  forn  texti  bokarinar  utuisar.  Nu  fyrir  allar 
þessar  fyr  skrifadar  greinar  og  at  suo  prouudu  male  sem 
fyrir  mic  hefer  komit  og  med  þeirra  beztu  manna  radi  og 
samþycki  sem  þa  uoru  hia  mier.  sagdi  ec  greindur  finnbogi 
jonsson  Iðgman  jn  nomine  domini  amen  med  fuUum  laga 
orskurdi  þessa  adr  nefnda  doma  upp  aa  arf  epter  pal  heit- 
inn  branzson  sem  fyrr  greint  er  og  þetta  mitt  orskurdar- 
bref  er  medfest  fasta  og  laugligaog  obrigduliga  med  ðUum 
sinum  greinum  og  articulis  sem  þar  inne  standa  og  adr 
nefnda  brædr  þorleif  grimsson  og  benedict  grimssyni  laug- 
liga  erfingia  og  eignarmenn  ath  ðllum  þeim  peningum  sem 
fellu  ept^r  pal  heitinn  branzson  faustum  og  lausum,  fridum 


1499.  FELLSENDI  í  DÖLUM.  437 

og  ofridum  epter  þui  sem  þrattnefnder  domar  greina  og 
utskyra  epter  rettum  og  settum  suordum  og  samþycktura 
lanzins  laga  rettindum.  Og  til  þesi  meire  stadfestu  sann- 
inda  og  samþycktar  hier  um  settu  teitur  þolleifsson.  stulle 
magnusson.  einar  oddzson.  hachon  hallz3on.  grimur  jous- 
son.  bardur  jonsson.  halldor  jonsson.  gudmundr  þoUeifsson. 
brandr  olafsson.  odde  kolbeinsson.  arnbiðrn  arnason  og  jon 
kolbeinsson  sin  jncigle  med  minu  jnncigli  fyrir  þetta  or- 
skurdarbref  skrifat  uar  aa  grund  j  eyialirdi  in  die  undecim 
milium  uirginum  martirvm  a  sama  aRe  sem  fýrr  seger. 


452.  19.  September  1499.  á  Helgafclli. 

Stéphán  biskup  í  Skálholti  skipar   hálfkirkju  á  Fellsenda  í 
Miðdölum. 

Bisk.  Skalh   Fasc.  XIII,  1,  frumrit  á  skinni.  —  AM.   Apogr.   2454 
„accuraté". 

Maldage  halfkirkiunnar  cL  Fellzenda  i  Middaulum^) 
Vær  stephan  med  guds  nad  biskup  j  skalhoUthe  gior- 
nm  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  voro  opnu  brefi  at 
uær  haufum  skipat  at  halfkirkia  skal  uera  aa  fellzenda  j 
middaulum  er  liggr  j  saudafellz  kirkiusokn  eæuenliga  hier 
efter  med  þeirre  rentu  at  þar  skal  takazt  heima  tollar  og 
tiunder  bonda  og  husfreyiu  ok  allra  þeirra  heimamanna  er 
þav  hallda  aa  sinum  kosti.  skulu  þar  syngiazt  fiorar  messur 
og  tuttugu  en  gialldazt  presti  j  tidaoffor  tolf  aurar.  Jtem 
skal  þordr  arnbiarnarson  giallda  kirkiune  aa  saudafelle  fiog- 
ur  malnytiu  kugillde  ok  eitt  hundrad  j  vadmalum  at 
næstum  fardaugum.  fyrir  sinar  tiunder  lagde  greindr  þordr 
kirkiune  aa  fellzenda  tiu  hundrud  j  heimalande  ok  fim 
hundrud  j  þarfligum  peningvm  j  hennar  heimanfyllgiu  jat- 
adi  adr  greindr  þordr  sik  under  at  suara  biskups  gisting 
eitt  sinn  aa  hvers  biskups  eæve  fyrir  adr  nefnda  halfkirkiu. 

^)^Framan  á  Apogr.    með  hendi  Árna  Magnússonar.  „vm  haifkirkiu 
a  íellzenda";  stendr  utan  á  frbi. 


438  HVASSAFELLSMÁL.  1499. 

Ok  til  ganninda  hier  vm  settum  vær  uort  jncigle  fyrir  þetta 
bref  er  skrifat  var  aa  helgafelle  feria  quinta  ante  festum 
mathee  apostoli  et  ewangeliste.  anno  domini  CD®  cccc^ 
nonagesirao  nono. 


453.  31.  September    1499.         í  Miklagarðl. 

10.  Apríl  1500.  á  Hólum. 

Ólafb  Bjarnason  fær  Gottskalki  biskupi  og  heilagri  Hóla- 
kirkju  til  fullrar  eignar  hálfa  jörðina  Hvassafell  í  Eyjafirði, 
en  biskup  kvittar  ólaf  um  gröpt  foreldra  hans,  Margrétar 
Ólafsdóttur  og  Bjarna  Ólasonar,  er  Ólafr  hafði  grafið  að 
kirkju  í  forboði  biskups. 

AM.  Faic.  XXXIV,  8,  frumrit  á  skinni.     Öll  (3)  inusiglin  eru  dott- 
in  frá.  —  Apogr.  3379. 

Vm  myklagard.  huassa(fell)  kirkiunne  giefed  1499.*) 
Þath  giorvm  vier  jon  prestur  þorgilsson.  jon  þorgeirs- 
son  ok  havskauUdr  rvnulfsson  leikmenn  godvm  monnum 
viturligt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  ath  vier  uorum  þar  j 
hia  saum  ok  heýrdvm  aa.  s&  lavgardagenn  j  imbrvvikv  vm 
havstid.  þa  er  lidith  var  fra  hingadbvrd  vorg  herra  jesv 
christi.  CD.  cccc.  xc.  ok  niv  ar  j  mýcklagarde  j  eýiafirde.  ord 
ok  handaband  vors  naadvga  herra  gottskalks  med  gvds  naad 
biskups  aa  holvm  ok  olafs  biarnasonar.  ath  svo  fyrir  skildv 
ath  olafur  biarnason  fieck  heilagre  holakirkiv  ok  biskupen- 
vm  til  fullrar  eignar  haalfa  jordena  hvassafell  er  liggur 
j  eyiafirde  j  mýcklagardz  kirkiv  sokn  iiied  ollvm  þcim 
gognvm  ok  giædvm.  jthavlvm.  hlvtvm  ok  hlvnnendvm  sem 
greindre  halfre  iordv  fýlger  ok  f jlgt  heíer  ath  fornv  ok 
nýiv.  ok  hann  vard  fremzt  eigande  ath.  vndan  sier  ok  sin- 
vm  erfingivm  enn  heilagre  hola  kirkiv  til  ævenligrar  eign- 
ar  ok  frials  forrædiss.  med  svo  vordnvm  skildaga.  ath  bisk- 


^)  Utan  &  bréfínu,  að  sumu  leyti  með  gamalli  hendi. 


1499.  HVÁSSAFELLSMÁL.  439 

up  gotskalk  gaf  olaaf  biarnason  kvittan  ok  sakærvlaTsan 
fyrir  sier  ok  ollvm  sinvm  epterkomendvm  heilagrar  hola 
kirkiv  formonnum,  vm  þær  saker  sem  hann  kærdi  til  olaafs 
biarnasonar  ath  hann  hefdi  grafid  modur  sina  margretv  ol- 
afsdottur  j  forbodi  j  kirkivne  j  hvassafelle  fyrir  utan  bisk- 
upsens  orlof  ok  lavsn  ok  olafur  kendezt  þar  sialfur  fyrir  oss 
ath  hann  hefdi  svo  giort.  ok  beiddizt  þar  nadar  og  lavsnar 
fyrir  sig  ok  svo  fyrir  kirkiuna  j  hvassafelli  enn  modur 
sinne  margretv  heitenne  frials  kirkivlegs  ok  lavsnar.  j  ann- 
ari  grein  fyrir  fodur  sinn  biarna  heittin  olason  sera  graf- 
enn  var  j  banni  j  myklagardz  kirkivgarde  j  eyiafirde  fyrir 
vtan  biskupsens  vilia  ok  orlof.  beiddizt  olafr  þaenn  naadar. 
lausnar  ok  kirkivlegs  fyrir  fodur  sinn  biarna  heitenn  olason. 
enn  kirkivgardinvm  hreinsanar.  huat  biskupenn  liett  til  fyr- 
ir  gvdz  skýlld  ok  hans  mivkv  bæna  skvUd.  þvi  skyllde 
haalf  jorden  hvassafell  gialldaz  kirkivnni  aa  holum  ok  bisk- 
upinvm  fyrir  þessar  adurgreindar  saker  ok  adrar  fleire  þo 
þær  sie  eigi  hier  skrifadar.  sem  biskup  gotskalk  hafdi  þa 
ath  tala  til  olaafs  biarnasonar.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settvm  vier  fýrskrifader  raenn  vor  incigle  fyrir  þetta  bref 
er  skrifad  var  aa  holvra  j  hialltadal  fostudagenn  næsta  fyr- 
ir  palrasunnudag    »re  síjdar  enn  fyrr  seiger. 


454.  13.  Nóvcmber  1499.  á  Ökrum. 

Lagabobsbrép  Arnórs  Finnssonar  til  Kolbeins  Þórðarsonar 
um  öll  raál  Kolbeins  og  Ólafs  Pálssonar,  sera  Arnór  lýsir, 
að  hann  hafi  tekið  uraboð  á. 

Dómasyrpa  Jóns  HákonarBouar  á  Vatnehorni  (d.  1748),  skr.  c.  1608. 

€g  Arnor  Finnzson.  Giori  þad  auUura  godura  raaunnura 
viturligt.  þeira  sera  þetta  raitt  bref  sia  edur  heyra  lesit.  ad 
eg  raedkiennunst  raed  þessu  rainu  opnu  brefi.  at  eg  hef 
tekid  raed  vottura  og  handabandi  fullt  og  laugligt  vmbod 
olafs  pallssonar.  til  allz  laugligs  forsuars  da  þui  saraa  raali 


1499.  LAGABOÐSBRÉP.  440 

sem  Colbeinn  þordarson  kiærdi  til  adurgreinds  olafs  vm  þad 
naut  sem  Cölbeinn  þordarson  sagdi  ad  olafur  hefdi  feingit 
sier.  Suo  og  hef  eg  tekid  fullt  og  allt  vmbod  af  greindum 
olafi  palssýni  vpp  da  Colbein  þordarson  vm  þad  sem  olafur 
palsson  Lia  til  hans  tala  med  laugum  og  Colbeinn  þordar- 
son  hefur  vid  hann  Brotligur  ordit.  huort  helldur  þad  er  j 
ordum  edur  verkum.  Eda  j  huoriu  helst  þad  kann  finnast 
ad  olafur  ma  vid  hann  sauk  da  gefa.  Lysi  eg  þui  adur- 
skrifadur  Arnor  finnzson  fyrer  aullum  godum  monnum  ad 
eg  uil  þetta  mal  huorki  sækia  nie  veria.  nema  medEÍettum 
laugum.  Þui  fyrerbyd  ec  þier  Colbeinn  þordarson  at  klaga 
edur  kiæra  optskrifadan  mann  olaf  palsson  edar  nockut 
omaka  vm  þetta  adurskrijfad  mal  fyrr  enn  vid  haufum 
Reynt  adur  med  ockur  laug  hier  vm.  huort  þetta  mitt  vm- 
bod  verdur  laugligt  edur  eij.  Þui  Bid  ec  adurskrifadur 
Arnor  finnzson  þier  colbeinn  þordarson.  ad  vitni  allra  godra 
manna  sem  þetta  mitt  bref  heyra.  sattsamliga  vndir  þann 
dom  sem  Ormur  Jonsson  kongs  vmbodzmann  j  þornesþingi 
edur  hanz  vmbodsmadur  yfer  nefner  þessu  adurskrifudu 
mali.  j  vor  eptir  paskana.  j  moguligan  tima.  þa  þu  villt  og 
eg  ma.  og  suara  þu  mier  þa  hans  vegna  sem  domur  dæmir. 
Enn  eg  vil  suara  þier  hans  vegna  j  sama  domi  verd  eg 
skylldugur  gior.  Jtem  j  þridiu  grein  fyrerbyd  eg  arnor 
finnzson  aullum  og  sierhuorium  leikum  og  lærdum.  huorrar 
stiettar  edur  virdingar  huorier  eru  ad  lata  nockurn  dom 
yfer  nefna  saugdu  mali  edur  vm  ad  dæma.  nema  ec  sie  med 
laugum  fyrer  kalladur.  þui  ec  vil  sattsamliga  til  laga  koma 
vm  greint  mal  vid  Colbein  þordarson  þegar  hann  vill  ogeg 
er  Iijdugur  til.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  jn- 
sigli  fyrer  þetta  lagabodsbref.  Skrijfad  d  aukrum  j  hraun- 
hrepp  da  mirum  miduikudæginn  næstaii  eptir  marteinsmesso 
þa  lidit  uar  fra  hingadburd  vors  herra  Jhesu  christi.  CD 
cccc  Ixxxx  og  ix  ar. 


441  SAUÐLAUKSDALB.  1499. 

455.  23.  December  1499.        í  Sauðlanksdal. 

JóN  JÓDsson  (Islendingr)  gefr  kirkjunni  í  Sauðlauksdal  í 
Patreksfirði  skógarhögg  í  jörðina  Torstansfjörð  (Trostans- 
fjörð). 

AM.  Apogr.  1326,  eptir  frumritinu  meðal  Sauðlauksdalsbréfa,  „acca- 
rate  collatum.  Jnnsigled  var  fyrir  briefinu  heiUt  og  læsilegt  ad  vop- 
eniuu  jnnan  j  .  .  .  .  .  Briefed  sialft  ospiailad.  og  ad  öliu  vel  læsilegf. 

Path  giore  eg  jon  jonsson  godum  monnum  kunnegt 
med  þessv  míjnv  opnv  brefi.  ath  eg  medkennvnzt  at  eg 
hefi  gefit  bænhvsenv  j  savdlavksdal  j  patrexfirde  er  liggur  j 
saurbæiar  kirkiu  sokn  d  raudasande  skogarhavgg  j  jðrdena 
torstansfiord^)  til  æfuenligrar  eignar.  til  allra  nýtsemda 
þeirra  sem  greind  jord  saudlauksdalur  þarf  at  hafa  og  þeir 
sem  þar  bva.  Skulv  þeir  og  havgva  skog  hvar  þeir  vilia  j 
greindri  jordv  torstanfirde^).  her  med  skulu  og  þeir  menn 
sem  j  skogi  vinna  fyrir  greinda  jord  at  osekiu  troda  gras 
og  hafa  beit  fyrir  eýke  síjna  medan  þeir  þvrfa  j  skoge  at 
vinna  at  vndan  teknum  taudum  og  eingivm  og  ðllu  skad- 
ræde  vid  þaa  sem  þar  bva.  Jtem  skulv  þeir  og  sem  vinna 
j  skogi  j  torstansfirde^)  fra  dal  mega  stinga  eda  raska  jordu 
til  kolabrennu  at  osekiv  j  títtnefiidi  jordv  torstansfirdi^)  at 
skadalavsv  þeim  sem  jordina  eigur.  Og  til  sanninda  her 
vm  setta  eg  míjt  jnsigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  j 
saudlavksdal  j  patrexfirde.  cL  þorlaks  CDesso  fyrir  jol.  þd 
er  lidet  var  fraa  hingatburd  vors  herra  jesv  christi.  CD.  cccc. 
nigivtiger  og  nigiu  aar. 


456.  33.  Deeemlber  1499.  í  Skálholti. 

ÞbIr  prestar  transskríbera  Odda  máldaga  frá  1270     (Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  34). 

AM.  Fasc   XXXIV,  9,  frumtransakriptarbréflð  á  skinni. 
^)  Svo. 


442  TRANSSKRIPT.  —  GILSBAKKI.  1499. 

Þad  giorum  ver  asbiorn  sygvrdzion.  þordur    gudmunz 
lon.     augmundur    palson   prestar     skalholltz     biskupsdæmis 
godvm  monnvm  kunnigt  med  þessv  vorv  opnv  brefi.  at  ver 
haufvm  sied  og  yfer  lesit  gamallt  maldaga  kuer  kyrkiunn- 
ar  i  skalhoUti  suo  latanda  ord  eptir  ord  sem  hier  seiger. 
[Hér  kemr  Bjálfr  m&ldaginn.] 

Og  til  sannenda  hier  vm  festur(!)  ver  firr  skrifader 
prestar  vor  jnsiglile(!)  fyrer  þetta  (transskriptar  bref)  skrifad 
j  skalhollti  proximam  diem  ante  vigiliam  nativitatis  domini. 
anno  domini  COcðxc  nono. 


457.  1499. 

MiLDAGi  kirkjunnar  á  Gilsbakka  í  Hvítársíðu. 

J.Sig.  143.  4to  bls.  328—29    á   pappír    ikr.  c.  1600  (Garðabók).  — 
Landsbökasafa  108.  4to  bls.  422  (séra  Jön  i  Hítardal). 

Annar  Gijlsbacka  maldagi.^) 
Anno  m^.  cá^^)  nonagesimo  nono. 

Jn  primis  var  þesse  m[alda]ge  kirkiunnar  sa  gijlsbacka 
stadfestur  oc  samþycktur  af  [vi]rdulegum  herra  biskup 
stephane  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollte  med  rade  oc 
samþýcke  presta  oc  annara  dandismanna  sem  þa  woru  þar 
nær  honum. 

Jtem  ad  siera  þordur  jonsson  er  þa  hiellt  stadenn 
sellde  kirkiunne  jordena  alla  kirkiubol  er  liggur  [j  Gils- 
backa]®)  kirkiusokn  oc  er  xijc  ad  dyrleika. 

Jtem  hier  j  mot  skýl[ldi  siera]*)  þordur  hafa  hier  [j 
mot*)  xjc  af  instædu  kirkiunnar  j  suo  [virdum]^)  peningum. 
ij.  kýr.  ij.  ausaudar^)  kugillde.  vjc.  j  [gielldfie^)  j  nautum 
oc  saudum  oc  hest  firir  hundrad. 

Jtem  er  nu  jn[nstæda^)  kirkiunnar  xi    kýr.     attatijger 


0  Á  undan  er    máldagri  frá  1463;    «)  xl(!)  hdr;  •)  [108;  fúið  úr  148. 
*)  [8l.  148.    »)  þannig, 


1499.  ÚTLÆGIR  MENN.  443 

asaudar    oc    atta   betur.    iiij.  hestar.  forustusaudur  oc  grid- 
ungur. 

reiknadist  i  porcio  iiij  merkur  vppda  v  dir  er  liera 
þordur  hefr  halldid  stadenn  oc  lagdi  hann  kirkiunne  hialm 
er  giordur  var  firir  iiij  merkur. 


458.  [1499-1508]. 

Bréf  þeirra  lögmannanna  Finnboga  Jónsaonar  og  Þor- 
varðs  Erlendssonar,  þar  sem  þeir  samþykkja  og  ítreka,  að 
fylgt  sé  Launguréttarbót  Kristjáns  konunga  hins  fyrsta 
frá  28.  Nóv.  1450  (DI,  V,  Nr.  55)  um  landsvist  útlægra 
manna,  og  banna  að  slíkir  menn  sé  dæmdir  ferjandi  út  af 
landinu  án  náveru  lögmanna,  samkvæmt  lögbók. 

Add.  British  MuBeam  11,  242.  to  bl.  63b,  „DægradvöP  BÍra  Gott- 
Bkálks  JóDBSonar  í  Glaumbæ,  skr.  1543—1593.  —  MSteph.  60.  4to  bli. 
81  með  hendi  síra  Eyjólfs  Jónssonar  ét  VöUum  (d.  1745). 

Orskurdr  Iðgmannanna  finnboga  jonssonar  ok  Þorvardar 

Erlendssonar  yfir  kong  Christierns  riettarbota 

brief.  utan  artals.^) 

Þeim    godum    monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 

sendvm   vid   finnbogi  jonsson    ok')  Þorvardr  erlenzson  log- 

menn  yfer  jslandi  Q(vediu)  G(uds)  oc  vora.^) 

Witit  þier  goder  menn  at  vit  hofvm  sied  oc  yfer  lesit 
vorz  nadugazta  herra  kong  kristiernz  Rettarbota  bref  j 
hueriu  oss  mætte  stor  nytsemd  at  vera  ef  þat  væri  avo 
greint  oc  articvlerat  sem  logmonnum  oc  logrettomonnum 
þætte  landenu  oc  almvganvm  nytsemd  j  vera  [et  cetera.*) 

Fyrst  þar  [at*)  vor  nadvg^)  herra  kongren^)  fyrirbydr 
[hirdf»tioranum.  logmonnum')  oc  syslumonnum  aa  jslandi  at 
tilstedia    at    vtlæger    menn    gange    [og    fari^)  sem  frialser 

^)  60,  og  ritar  síra  Eyjólfr  aptan  yið  bréfið :  „Requirit  hæc  dtciiio 
accuratum  examen  ad  stateram  cronologicam".  Engin  fyrirsðgn  í  11, 
242.  •)  60;  sl.  11,  242.  »)  60;  sina  11,  242.  *)  [sl.  60.  »)  nadugasti 
6U.    •)  kongr  60.    ')  [lögmonnum.  hirdstiorum  60.    «)  [b.  y.  60. 


444  ÚTLÆGIR  MENN.  —  SENDIBRÉP.  1500. 

menn  j  landit^)  oc  at  þeir  blive  stavdvgt^)  aa  kirkiunne  til 
þess  at  þeir  ero  skipradner  til  noregz.  Enn  ef  þeir  finnaz 
vtan  kirkiu  þa^)  fare  þeir  sem  logbok  vottar  oc  svo  (vSkyrer)  uor 
landzlagabok.  at  huer  sa  madr  sem  mane  verdr  at  skada 
skal  vtan  fara  sem  fyrst  ma  hann  epter  logmanz  rade.*) 

[Og  þa  sama  articvloz  samþycktum  vid*^)  fvllkomlega 
firir  log  at  ballda  oc  firirbiodum  [aullum  syslumonnum^) 
oc  þeirra  lenzmonnum  nockrum  vtlægum  manne  dag  at  gefa 
aa  konvngdomzens  vegna  framar  meir  en'^)  greind  rettar- 
bot  vtvisar.^) 

[Svo  oc®)  somuleidiz  forbiodum  uid  at  eingen  man^®) 
dæme  vtlæga  menn  feriandi  vt  af  landii")  vtan  ockare^^) 
naueru  [ok  eptir  þvi^*)  sem  logbok  uottar. 


459.  [um  1500]. 

Sendibréf,    er    Hallr  prestr  Þórarinsson  ritar  Birni  Guðna- 
syni  í  Ögri  um  Asgrím  frænda  sinn. 

AM.  Faec.  LXIV,  8,  frumrit  &  skinni,  komið  frá  Látrum  að  gjöf 
Bíra  Hjalta  ÞorBteínBsyni.  —  Apogr.  953  eptir  frumritinn. 

Ærligum  manni  birne  bonda  gudinasyni  er  brefid 
sent.i*). 

Ærligum  dandi  manni  birne  bonda  gudinasyni.  heilsar 
ek  hallur  prestur  þorarinsson  med  gudi  ok  worri  fru. 

Þackar  ek  ydr  firir  allt  þat  sem  þier  hafit  mier  wel 
giort.  þikiunzt  ec  vita.  at  ydr  mune  sagt  hafa  werith.  at 
steinvðr  frændkona  mjn  hafi  giort  bod  epter  asgrime  frænda 
mjnum.  hejm  j  huamm  wm  daginn.  ok  beitt  ordlofs  til  þess. 
at  hann  mætti  finna  hana  heima  j  hiardarhollti.  ok  ek  senda 
hann  ekki  þui  aftur  til  ydar.    at   nu    war  suo  komit  j  far- 

1)  landinu  60.  ^)  stodugir  60.  «)  [sl.  60.  *)  Sbr.  Launguréttar- 
bót  §  12.  ^)  [Og  þann  sama  articala  samþykkium  ver  60.  «)  [syslu- 
monnum  oUum  60.  ')  sem  b.  v.  60.  «)  aavisar.  »)  [bL  60.  ^^)  madr 
60.  ")  landinu  60.  ^^)  ockar  60.  ^^)  [b.  v.  60.  ")  Utanáskript  bréfa- 
i»8. 


1500.  SÉNDIBRÉF.  445 

dogunuin.  at  þier  uitid  at  ek  hafdi  ecki  ydart  loford  þar 
wpp  a  íirir  mier  at  hann  wæri  j  ydarn  gard  at  sinne.  þo 
ek  hefda  þeinkt  at  þat  munde  hafa  matt  til  ædra  orda 
koma  hier  efter  sem  adr.  uil  ek  giarna  þacka  ydr  ok  yd- 
uarre  dandi  kuinnu  firir  allt  uel  giort  til  hans.  fra  fyrsta 
er  hann  kom  j  ydarn  gard  ok  til  þess  er  hann  for.  þui 
þat  hafi  þid  bædi  giort  med  heidr  ok  æru  ok  suo  þacka  ek 
ollu  dandi  folki  firir  allt  uel  giort  til  hans.  þui  sem  j  ydarn 
gard  er.  bædi  ord  ok  werk. 

ei   meira   wm  sinn.    hier  med  geymi  ydr  gud  ok  hana 
modir  maria. 


460.  [um  1500]. 

Sendibrép  Guðna  Jónssonar  á  Kirkjubóli  til  Jóns  Sigmunds- 
sonar  um  viðgerð  á  söðli. 

AM.   Fasc.   LXiy,    15,    frnmritið   á  skinni  með  hendi  Guðna  Jöns- 
eonar. 

Jone  sigmundzsyne  eR  brefit  sent.^) 

Gud  veri  med  þien  minn  godi  vin  jon  sigmundzson. 

eg  gudine  jonsson  heilsaR  þig  kærliga  med  gud  og 
hans  modr  marie. 

bidr  eg  þig  vm  kærliga  ath  þu  suerfer  upp  saudulinn 
þann  eg  sendi  ydr  og  siaer  suo  til  ath  ecki  brotne  jamid 
vr.  skal  eg  giaRna  giora  þin  vilia  j  gen  huad  þath  er  þu 
viUt  mic  bidia  þath  eg  ma  med  æru  giora.  vina  uel  og  lat 
hann  nu  uel  fara.  þar  þicki  mier  aa  liggia  og  lat  hann 
snart  buen  og  skila  honum  til  biarnar  gudinasonar.  skal 
hann  senda  mier  hann.  þui  eg  hefi  aunguann  annann 
saudulin. 

hier  med  gefin  þeim  g[udi]  og  sancte  petE  nu  og  alla 
tima.*) 


*)  UtanáBkript    bréfBÍna    með    Bömu    hendi    og    bréfið.    *)  í  AM. 
k    Fasc.  LXIV,  18  (frumrit  á.  skinni,  skorinn  meira  en  helmingr  af  ofan  frá 

I 


iU  BÉSSASTAÐIÉ.  Í5ÖÓ. 

461.  [um  1500]. 

MIldagi  kirkjunnar  á  Bessastöðum  í  Fljótsdal. 

AM.  914.  4to,  afBkript  Skriðuklaustrsakjala  Btaðfeat  á  Bérufirði  28. 
Sept.  1697  af  Guðmundi  Árnasyni  og  Brynjólfi  HalldórBByni,  os[  segja 
þeir  máldagann  „á  kálfskinn  med  gamia  skrifft".  —  AM.  Apogr.  4441 
(eptir  914.  4to).  Sbr.  eldri  máldaga:  Dipl.  Isl.  I,  Nr.  92;  IV,  bls.  212. 
Stofn  þbssa  má,ldaga  er  allr  íorn,  en  i  heild  sinni  mun  hann  vera  írá 
þeim  timum,  sem  hér  er  sett. 

Besaastada  kyrkiu  Maaldage. 
Þesse  er  maaldage  d  Bessastðdum  ad  þar  skal  vera 
heimilis  prestur^)  ef  saa  viU  sem  þar  byr.  og  hafa  kiðred 
fiörda  dag  Pascha  og  taka  heima  tijund  og  allra  heima- 
manna  og  lysetolla.  Eeida  preste  ijí^.  þar  er  skyllt  ad  syngia 
huðrn  dag  helgan  og  alla  ýmbrudaga.  midvikudaga  alla  og 
friaadaga  alla  aa  Idngafðstu  og  ij  dimbildægur.  palmsunnu- 
dag  og  paaskadag.  allar  tider.  Þar  skal  annast  hundrad 
alna  omaga.  edur  laata  syngia  hundrad  saalumessna.   Reida 


og  niðr  úr,  og  neðan  af  er  skorið  óvist  hvað  mikið)  er  sto  látandi  brot 
af  sendibréfi  frá  16.  öld,  sem  ekki  verðr  glögt  séð  við  hvað  á: 

HeidnrBamligum  dandemanni  og 

alla  ydra  dygd  og  velgiornin[ga] 

Bpurt  hafa  at  taca  vt  pen[inga] 

fiordungs  giofina  uær  hu 

ofíne  elligar  villda  ec  aunguan 

hia  var :  en  ec  nada  anngum  n 

nei  firir.  var  mier  eigi  suo  miciU  h 

[ha]fi  brugdit  af  ydrum  raa[dum]    .     .    .     .    , 

nadr  vor  at  eg  lofad , 

og  annad  til  .  er  ec  nv  ydur  þ[ackande] 

kygg  ydur  j  Rettri  trv  at  segia 

kaiti  af  þeim  sem  mier  voru 

sa  jngibiorgu  dottur  minni 

kote  þar  til  er  ydur  þat  nu  j 

hafa  þa  ec  vil  afleggia  .    .    .    , 

og  rettvissftzt  talad 

at  mier  lifandÍB  at  þav  þ 

sem  þau  eru.  er  ek  ydur  bæ 

*)  heimumpreBtur(!)  hdr. 


Í500.  BÉSSASTAÖÍH.  4áf 

vt  ef  vill  þetta  hundrad  i  vadmdlum.  mat.  eda  klædum^) 
þeim  faatækum  mðnnum  sem  hann  vill.  og  sie  sá,  eige  log- 
bodenn')  d  hana  fie. 

Kyrkian  d  tuo*)  hundrud  j  heimalande  og  j*^.j  metfie 
xij  kugillde  og  enn  v<^  ofrijd. 

Þar  er  skiUt  ad  veita  hua  ollum  faatækum  mðnnum 
huadan  sem  ad  koma  huðrt  laugarkvelld.  og  fyrer  postula 
messur  allar  og  stærre  hati]der. 

Hun  cL  tuo  skogarparta  j  Hrafnkelstada  )ord.  mille 
buskulækiar  og  ad  læk  þeim  sem  fellur  firer  framan  Bratta- 
gierdeseyre  og  annan  i  Glumhofdum  millum  lækia  tueggia. 
gkogarteig  millum  Gilsdr  og  Budlungarvallar  aar.  vpp  ad 
gðtum  þeim  sem  liggia  fyrer  ofan  alla  sköga.  og  þar  med 
allur  Skeggiastada  huammur.  þar  med  Kaarataanga.*) 

Kyrckian  er  helgud  Gude  og  S(ancte)  Thorlace.  Hun 
eigur  kcLleik  ock  messuklæde  sæmeleg.  krossa  ij.  mariu- 
skriíft  Thorlacks  lijkneske.  ij^'  j  bookum  og  hundradz  sallt- 
ara.  alltaress  klæde  tuð.  og  annad  fornt  og  duukar  tuejr, 
eitt  steintialld )  kör.  kluckur  iij.  glödarkier.  elldbere.  merke. 
sacrarium  munnlaug.  ample  med  tin.  paxblad.  jarnstikur  ij. 

Medkienne  eg  Hans  Gerchen  ad  Jön  Einarsson 
medtok  þennaii  maaldag(a)  ad  Vijdevollum  laugar- 
dagenn  næstan  firer  Huijtasunnu  Anno  1599  þess- 
um  mðnnum  hiAverande  Biarna  Einarssýne  og  arna 
Jonssýne.  huorier  ad  skrifa  sijnar  handskrifíiber  med 
minne  hier  nedan  vnder. 

Hans  GerkenEh.  Biarne  Einarsson  eigenhand. 
arne  Jonsson  eigen  hand. 


462.  [nm  1500]. 

Afhinding  Hálsstaðar  1  Hamarsfirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  11,  skr.  1598.  —  Mildagabök  BiskupsBkjalasafns- 
ins  hin  gamla  (=  D 12.)  bl.  134b,  skr.  1601  (=  b).  Sbr.  afhending  1624. 

*)  Svo;   ekki:  skædnm,   lem  þ6  er  fornara.    *)  Svo;   ekJei:  logkom- 
jnn.  »)  Sto.    ^)  Svo;  ekki:  Kaaratwnga. 


44é  HÍLS.  -  HOF.  160Ö. 

Hals  þamall  maldage.^) 

Andres  kirkia  vnder  halse:  atte  suo  ordna  peninga: 
þa  Eyolfur  [gyiolfsson  etcetara.^) 

jn  primis  :  v  kyr  :  og  xl  asavdar  :  viij  saudi  tuæ- 
vetra  :  hestur  tolf  vetra  :  oc  annar  þrettan^)  vetra  :  hross 
fullroskíd  :  oc  eirn  fole  tuævetur  :  ij  hross  veturgomvl :  aller 
fyrer  iij^  :  þetta  jnnan  gatta  :  xxx.  skiolna  kerald  :  oc 
annad  xvj  skiolur.  og  eij  mathelltt.  vj  trog :  oc  vj.  vppgiord- 
ar  kerolld  :  oc  iij  skaler  :  iij  spæner  :  ij  diskar  :  j.  kanna  : 
iij  borddiskar :  eirn  tueggia  skiolna  ketiU  bættur  :  ein  sijgd 
oc  brýne  :  ein  hrijfa  :  einn  reidingur  :  oc  ij  einhogldvngar. 


463.  [ttiML  1500]. 

Afhending  Hofsstaðar  í  Álptafirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  11,  skr.  1598.  —  Máldagabók  BiskupsBkjalasafns- 
ins  hin  gamla  (=  D  12)  bl.  133a— 34,  skr.  1601  (=  b). 

Hof  [gamall  maldage.*) 

Suo  mykla  peninga  afhente  Asmundur  Gudmvndzson 
sira  Halli  Sigurdzsyne  :  gnn  þollakur  prestur  þorarinsson 
medtok  :  a  Hofvi  j  Alftafirdi. 

jn  primis  ix  kyr  oc  asaudar  kugilldi :  firir  hina  tijvndv 
:  Ixxx^)  asaudar  :  xíj  saude  tuævetra  :  þrevett  navt  :  iij 
hesta  vonda  :  iij  hross  :  oc  ij  gelld  :  ij  sængur  med  aklæd- 
vm  :  oc  ij  dýnur  ad  avk  :  og  einge  rekivvod  med  :  mvn_ 
laug  oc  vatzkall  :  dukur  hrijngofinn  half  vij^)  alin  :  vij 
vppgiordar  kerolld  vond  :  loggstockinn  og  giardlaus  :  xij 
trog  :  og  eckj  mathelld')  :  ij  stor  kerold.  oc  er  annad  med 
þremur  giordvm  :  oc  floar  :  ij  skaler  heilar.  enn  iiij  rifnar 
vi  spæner  :  iij  diskar  vonder  :  strockur  :  tueggia  fiord- 
unga  ketiU  vondur  :  vij   fiordvnga  ketiU  :  ij  skiolur   vond- 

')  [263;  «)  [þa  eyiolfsson(!)  6.  »)  fiortan  6.  *)  [263j  »)  Ixxxx  b.  «)vj 
6.    ')  mathellt  b.  - 


1500.  tíOFFELL.  -  EINHOLT.  449 

ar  :  kanna  :  tinfat  lijtid  :  Brithogg :  Brjue :  jarnkall :  smior 
X.  íiordungar  oc  einn  hamar. 


464.  [um  1500]. 

ViRBiNGARGEEÐ  á  staðuum  í  Hoífelli  i  Hornafirði. 

AM.  263.   Fol.  bls.    13,    skr.  1598.    —   Máldagabók   Biskupsskjala- 
safnsins  hin  gamla  (=  D  12)  bl.  132b    183,  skr.  1601  (=  b). 

Hoffell  [gamall  maldagi.^) 
Þetta   greiddi  þosteinn  Biarnarson  med  stad  j  hoffelle: 

j  metfie  ij^  og  xiij  aurar  j  tiolldum  :  beckiar  klædi 
iij.  j  hundrad.  kolur  iij  j  xij  aura.  ij.  merkur  j  Busgognum. 
iiij  kistur  oc  ij  býrdur  oc  ij  net  fyrer  xviij  aura.  ix  aura  j 
\  idum  :  pundari  fyrer  vj  aura.  iiij  merkur  reykelsis  fyrer  v 
aura  oc  ij  alner  betur.  vefære^)  j  xij  aJner.  ij.  kambar  j 
V  aura.  hestur  fyrer  hundrad. 

Þessir  menn  voru  j  virdingu.  jlluge  þoralfsson.^)  Grim- 
ur  jukunnsson.*)  HiUdebrandur  arnorsson  prestar.  þorarenn 
Helgason.  þorlakur  Arnorsson.  Beiner  eyolfsson  leikmenn. 


465.  [ttin  1500]. 

Afhbnding  staðarins  í  Einholti  í  Hornafirði,  þegar  síra  Jón 
garði  lét  lausan,  en  séra  Magnús  Jónsson  tók  við. 

AM.  263.  Fol.  bl.  12—1^,  ekr.  1598.  —  Máldagabók  Biskupsakjala- 
safnsina  hin  gamla  (=  D  12)  bl.  133  a— b.  skr.  1601  (=  &).  Sira 
Mdgnús  Jonsson  i  Einholti  dö  1514;  er  þvi  sizt  fjarri  að  setja  þessa  af- 
hendiugu  að  efni  tíl  um  1500. 

Einholt  [Gamall  maldage.^) 
So  ordna  peninga  afhendti   sira  jon  Garde   stadnum  j 
einhoUte  enn  sira  magnus  medtok. 


*)  [263 ;   ^)  veffære  h ;   *)  þorolfBSou  h ;   *)  jukunnson  (=  jokkums- 
sou)  fc;  263:  jnkrin88on(!)  »)  [263. 

Dipl.  I8l.  VII.  B.  89 


4SÖ  EÍNHÓL*.  Í5ÖÖ 

jn  primis  xiij  kyr.  v.  asaudar  kugillde  oc  xij  saude 
gamla  :  scx  vetra  gamallt  naut  og  [vetur  gamallt  naut^)  fyier 
ij.  cc.  iiij  [veturgomul  naut')  fyrer.  c  ij  naut  tuævetur  fyr- 
er  c.  iiij  kaplar^)  oc  veturgamallt  naut  fyrer  c.  fimm  hest- 
ar   og  ij.  hross  virdingar  goz. 

€pter  frafall  sira  magnus  heitins  jonssonar  tok  vid 
oddur  prestur  þorsteinsson  so  mikla  frijda  peninga  stad- 
arins  vegna  j  eiohollte  :  jn  primis  viij  kyr.  vj  veturgomul 
naut  oc  [veturgamallt  naut^)  firir  c.  iiij  veturgomul  naut 
firir  c.  ij  naut  tuævetur  fyrer  c.  þrevett  naut  firir*)  iiij 
kalfa  oc  veturgamallt.  naut  j.  hundrad  :  jtem  v.  asaudar 
kugilldi  oc  xij  sauder  gamler  :  er  þetta  jnnstæda  :  jtem 
j  kðplum  V.  hestar  oc  iij  hross  :  jtem  portio  Ecclesiæ 
sem  sira  magnus  heitinn  lysti  a  deyanda  deigi  voru  ij^'  oc 
XX  er  fallit  hafdi  oc  batur  ad  auk  :  jn  primis  luckter  xij 
sauder  gamler  oc  iij  asaudar  kugilldi.  jtem  lucktu  erfingiar 
sira  magnus  heitins  jordioa  haukafell  er  liggur  j  eiuholltz 
kirkiu  sokn  firir  viij'^  med  ollum  gognum  oc  giædum.  jtem 
lucktu  þeir  v^  j  koplum.  xij  fiordvnga  smiors  firir  c.  iiij  vætt- 
er  fiska  firir  c.  ij  kier  j  jðrdu  firir  c.  oc  onnur  ij.  kier  firir 
ijc.  kom  oc  eitt*)  kier  firir  batenn.  Petta  j  virdinga  gozi  sem 
hier  seiger.  ij  pottar  goder  :  eitt  mortiel  oc  einn  kietill  steiktr. 
var  þetta  fyrer  hundrad  :  jtem  ij  tinfot.  iiij  kðnnur.  einn 
kietill  vondr.  var  þetta  firir  hundrad.  xx  vppgierda  kierðlld 
med  fiorum  skiolum.  xx  trediskar  vonder.  xx  trog.  xxij.  sker- 
bord.  xij.  skaler  oc  viij  spæner.  v.  snældur  med  snudum  :  j 
strockr.  a  vj  hesta  reip.  einer  torfkrokar*^)  oc  pundarí.  var 
þetta  allt  firir  hundrat.  jtem  iiij  bediar  dynur.  iiij  hæginde. 
iiij  reckiu  voder.  ij.  aklæde  fyrir  c.  jtem  eitt  tialJd  fjTer 
hundrád.  jtem  munnlaug  oc  vattnzkall  firir  hundrad. 


466.  [um  1500]. 

YiTNisBUKBR  Maguúsar  prests  Jónssonar  um  það,  hverja  pen- 
inga  hann  hafi  meðtekið  með  Einholti  í  Hornafirði,  þá  er 
síra  Jón  Þórarinsson  afhenti. 

*)   V.  g.  n.  b;    *)  kalfar  b;   ')  þannig   bæði    hdr.     *)  ij  6;   ^)  tora- 
krokar  b. 


Í50Ö.  ÉINHOLT  -  KÁLFAFELL.  451 

AM.  259.  4to  bl.  40a,  skr.  ura  1600  fyrir  Odd  biskup. 

Einhollt.^) 

g^  magnus  prestur  Jonsson  medtok  so  mickla  peninga 
sem  hier  seiger  þd  Sera  Jon  Þorarinsson  afhenti  kirkiuna  j 
Einholltti  og  stadinn. 

Jiipnjmis  13  kyr.  7  ær  og  20.  9  sauder  veturgamler. 
tuæuetur  hrutur.  12  sauder  gamler.  sex  uetra  gamalt  naut 
og  veturgamalb  fyrir  2^.  Tuo  naut  tuæuetur.  og  tuæuetran 
gradung.  og  4  kalfa  og  veturgamalt  naut  fyrir  j^.  íiogra 
uetra  gaæalt  naut  fyrir  2  vet  er  smiors.  Jtem  5  hundradz 
hesta  og  3  hross  med  þui  er  Eijrekur  Jonsson  lagdi  aptur 
til  stadarics. 

5  sængur  uondar  enn  eingiii  abreijda.  og  eingiii  huijlu- 
vod.  j  pallklædi.  og  j  munlaug  og  vatzkall.  2  konnur.  og 
konnubrot.  2  pottar.  og  var  annar  botnlaus.  2  katlar  uond- 
er  og  5  tinfot.  2  sterk  e(n)  vond  3.  20  diskar.  20  skerbord. 
5  spæner.  5  skaler.  5  snælldur  med  snudum.  20  trog  og  20 
kiorulld  god  og  uond  og  aull  minne  enn  mæler.  Sexæring- 
ur  uondur. 


I 


467.  [ttni  1500]. 

Máldági  Olafskirkju  á  Kálfafelli  í  Pellshveríi. 

AM.  259.   4to    a)  bl.  7b— 8a,  skr.  c.  1600;   b)  bl.   36a— 37a,  einnig 
Bkrifað  c.  1600. 

kalfafell  []  Hornafirdi.^)  [Gamall  maldagi.') 
Olafs  kirkia  da  kalfafelli  j  fellshuerfi  oo.  heimaland 
alltt  med  gognum  og  giædum.  skogum  og  rekum.  hun  ool 
xviij^  fioru  er  liggur  fyrir  stadnum.  hun  oa  fiðru  er 
liggur  fyrir  Steinajordu  og  eru  reiknud  fiorumorckin 
fyrir  austan  ad  bera  skýlldi  tijndinn  ýfer  kalldar- 
dal  j  mitt  skardit  j  Riupnnadal.  Enn  fyrir  vestan  stadar- 
fiýruna*)  og  steinafiOru  rædur  ur  uestan  verdri^)  nausttoptt 

0  með  hendi  Odds  biskups.     *)  bætt   við  i  a  með    hendi  Odds  bisk- 
ups.  3)  [b.  V.  í  b  raeð  hendi  Odds  biskups.  *)  ^;  fioruau  a.  **)  veBtri(!)  a,  b. 


452  KÁLFAFELL.  Í500. 

þeirri  er  stendur  j  Steina  jordu  og  j  vordu  þda  er  stendur 
coi  [feisinu^)  fyrir  austan  Steinagotu.  er  inn  er  ridid  oa  dal- 
inn.  hun  da  x  auxa^)  beit  oa  borgarhafnnarheidi  vm  sumar. 
vidarhðgg  j  holaland  og^)  xxx  hesta. 

viij  kýr  og  1  asaudar.  gelldíiar  hundrad.  halftt  íimta 
hundrad  j  hrossum.  vj^  j  metíie  og  hundrad  vadmala. 

hun  da  fyrir  innan  sig  ij^'  j  tiolldum.  skrin  og  mariu- 
skriptt.  krossar  ij.  glergluggi.  brijk  yfer  allttari.  kluckur  ij. 
kistur  ij.  kerttastikur  ij  fyrir  hundrad  og  þar  med  glodar- 
ker.  kaleikar  tueir.  fernn  nessuklædi.  allttarisklædi  iiij. 
dukar  iij.  kapur  ij.  sloppar  ij.  messufatastöckur.  fonz  vm- 
buningur.  mercki  eitt.  muiilaug.*)  lýsikola.  lectarar  tueir. 
elldberi  og  þelahogg.  ij^'  j  bokum. 

Þangat  liggur  tijund  og  lýsitollur  af  viij  bæium. 

Pangad  liggur  kirkian  j  borgarhofnn  og  misser  songs 
hinn  fiorda  huernn  helgann.  þar  skal  sýngia  þria  ýmbru- 
daga.  halfkirkia  da  breidabolstad  .c.  ennur  da  reinivellum^) 
og  iiij  bænhi  s.  takast  vj  aurar  af  iij.  gnn  af  einu  v  aurar. 
takast  vj  aurar  og  hundrad  af  borgarhofnn.  enn  hundrad 
af  huorru  hinna. 

Þar  er  tueggia  presta  skýllda  og  diaknna. 

Jtem  hgdi  herra  Oddgeir^)  vj  ær  og  kw 

Jtem  gaf  hinrich  Arnnason'^)  j  Testamentisgiof  fioru  er 
att  hafa  vppsaler  er  liggur  uid  Smijrlabiargarfioru  sancti 
Olafi  og  kalfafells  stad  er  liggur  j  fellshuerfi.  er  þad  fiord- 
ungur  ur  ellum  rekum. 

hun  dix  skög  allann  j  breidabolstadarfialli  er  uid  risa 
breckur.  hun  da  skog  allann  j  þui  fialli  er  fyrir  innan  gia  er  og 
alltt  ad  steinbogagili  sem  kallad  er.  darhalsa  skog  fyrir  inn- 
an  birnnda.  hun  da  laufatungur  hinar  innri  sem  standa  i 
kalfafells  landi  hinu  ytra. 

þetta  er  maldagi  greindrar  kirkiu. 


*)  a,  b.  ^)  uxa  b.  *)  Svo  a,  b;  rétt  mun:  oa.  *)  b;  munlug  a. 
«)  a;  Reinivollum  b.  «)  d.  1381.  ')  Kemr  vlð  bréf  í  Hornafirði  1480 
og  sýnist  þá  hafa  verið  ^amall  maðr  (DI,  VI,  bls.  304). 


1500.  KÁLFHOLT.  45^ 

468.  [um  1500]. 

Afhending   staðarins  í  Kálfholti  1  Rangárþingi,    þá   er  síra 
Þórðr  ÓJafsson  afhenti,  en   síra  Ásmundr   Jónsson  tók  við. 

Add.  Britinh  MuBeum    11,  246.  4to  bl.  224b  (FM.    402),  tekið  upp  í 
máldagabók  Odds  biskups  eptir  mjög  rotinni  skrá  kirkjunnar  i  Kálfbolti 

Kalfhollt.^ 

Suo  mikid  gotz  var  lokid  stadnum  j  kalfhoUti  er  sera 
Asmundur  jonsson  med  tok.  enn  sera  þordur  olafsson  af- 
henti. 

Jn  primis  tuenn  messuklædi.  sloppur  .ij.  alltarisklædi 
med  tueiaur  dukum  .ij.  kaleikar  .iij.  kluckur  .ij.  bioUur. 
fontz  vmbunadur.  Mariuskriptt.  Olafs  skriptt.  kross  yfer 
alltari  med  lijkneskium  ogbrijk  og  ij  krossar  adrer.  kanna. 
alltarisbok.  glodaker.  sacrarium.  munnJaug.  kista  oJæst.  lect- 
ari.  stoJi.  kirkiukoJa. 

Jtem  .X.  kyr  .Jx.  aaaudar.  þriu  hundradz  hross.  iiij.  ær 
firir  haJfann  fiordung  vax  .v.  merkur  vax.  iij<'  j  metfie. 
Ixxx.  aJner  j  hafnarvodum.  j  stadarspioJJ  er  sæmundur 
p[restr]  Jauk. 

[þad  sem  hier  er  skrifad  vm  bækurnar  eda  huersu 
margar  þær  hafa  þa  verid.  þad  verdur  ecki  Jesid.^) 


469.  [um  1500]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  GauJverjabæ  í  FJóa. 

AMagn.  Apogr.  1896,  afskript  gerð  23.  Ang.  1712  i  Skálholti  og 
staðfest  af  Árna  Magnússyni,  Gísla  Bjarnasyni,  Þorgils  Sigurðísyni  og 
Páli  Hákonarsyni,  eptir  afskript  með  hendi  síra  Vigfösar  Oddssonar  (d. 
1650),  og  hafði  síra  Oddr  Stephánsson  (d.  1641)  skrifað  á  máldagann: 
„þetta  er  sa  Bæiarkirckiu  maldagi  sem  eg  hefi  epter  hallded  og  miner 
forverarar  fyrer  mig.  Oddur  Stephanason  med  eigin  hendi";  hafði  hann 
l&tið  þinglesa  máldagann  á  Bæjaiþingi  7.  Mai  1636,  og  votta  það  Vig- 
fús   Gíalason,   Vigfús   Jónsson,  Magnú^  Guðmnndsson,    Guðmundr  Jóns- 

*)  með  hendi  Odds  bisknps.  *)  [Athugas.,  er  Oddr  bisknp  lætr  af- 
skrifarann  setja. 


454  GAULVEUJABÆR.  1500. 

Bon,  Snom  Jónason  og  Þórólfr  Guðinundsson.  —  AMagn.  Apogr.  1897, 
aÍBkript  gerð  i  Skálholti  23.  Aug.  1712  og  Btaðfest  af  Árna  Magnússyni 
og  áðrnefndum  mönnum,  eptir  afskript  gerðri  16.  Október  1646  í  Odda 
á  Rangárvöllum  og  Btaðfestri  af  Markúsi  SnæbjörnsByni,  síra  Birni 
HöskuldBsyni,  J6n  Vigfússyni  og  Benteini  Ólaíssyni,  en  þeir  rituðu  ept- 
ir  bréfabók  síra  Stepháns  Gíslasonar  (d.  **/a  1615).  —  AMagn.  Apogr. 
1898,  sem  hér  er  fylgt;  er  afBkript  sú  gerð  í  Skálholti  sama  ár  og  dag 
sem  fyrr  segir  og  Btaðfest  af  sömu  mönnum,  eptir  transscripto  með  hendi 
sira  Jóns  Erlendssonar  staðíestu  af  honum,  Guðmundi  presti  Bjarnasyni, 
Nikulási  Oddssyni,  Valda  Guðlaugssyni,  Hannesi  Helgasyni  og  Ormi 
Jónssyni,  en  transBcriptum  þetta  var  gerteptir  vidisse  Magnúaar  Guðmunda^ 
Bonar,  Bjarna  Sigurðssonar,  Gísla  Guðmundssonar,  Sveins  Gíslasonar, 
Jóns  Jónssonar  og  Ögmundar  Sigvatssonar,  sem  votta  að  sín  afskript 
„Bie  ad  ollu  Bamhlioda  eigínn  handskript  saluga  syra  Gudmundar  Gysla- 
sonar"  (d.  1605).  Gíslamáldagi  néfnir  ekki  akrland,  og  er  því  þesBÍ 
máidagi  eflaust  snögt  um  eldri.  Þrjár  BÍðustu  kirkjujarðirnar  standa 
ekki  hjá  Vilchni  né  Gisla,  og  muu  GíbH  hafa  skrifað  eptir  Vilcbni. 

GaulveriaBæiar  kirckiu  maldage.*) 
Kirkian  i  Gaulveriabæ^)  a  heimaland  allt  med  gðgnum 
og  giædum. 

Hun  á  þessar  jarder. 

Hellur.  leigd  fýrer  hundrad. 
Haug^)  leigd  fyrer  hundrad. 
Gierdur^)  leigd  fyrer  hundrad. 
Nedra  volP)  leigd  fyrer  hundrad. 
Hamar  leigd  fyrer  hundrad. 
Snogznes®)  leigd  fyrer  hundrad. 
Kirkian  a  akurland  under  sællding  kornz  a  loptstodum 
arlega  oc  þara  med  sem  nægest. 

Gaulveriar  eiga  vetrar  beit  i  loptstada  land  verkhest- 
um  tveimur.  fololldum.  unghrossum  og  saudum  fyrer  vest- 
ann  gautu.')  skal  beit  þesse  heíiazt  er  saudur  geingur  fra 
riettum  og  til  þess  Jomb  [fara^)  fra  saudum.  nautabeit  unst 
vj.  vikur  ero  af  sumre. 

halfan   hvalreka   um   allar   fiorur   eiga  Gaulveriar  vid 

*)  1896;  Maldage  Gaulveriar  Bæiar  stadar  kirkiu  j  Floa  1897;  eing- 
in  fyrirsögn  1898;  «)  Gaulveriarbæ  1897, 1898;  ")  Haugur  1896;  *)  Gierd- 
ar  1896;  ^)  Nedre  vollur  1896;  «)  1896,  1898;  Snoksnes  1897;  ')  gautur 
1896;  •)  [eru  tekin  1896. 


1500.  GAULVERJABÆR.  -  SXÆFUGLSSTAÐIE.  45  5 

loptstada  menn  oc  suo  ad  fara  ad  veidum.  enn  fiara  skipt- 
izt  ad  veturnottum.  oc  eiga  adrer  austur  fra  enn  adrer 
vestur  vidreka.  gnn  íiskreke  skiptizt  ad  kasaskiere  oc  eiga 
Gaulveriar  sin  missere  hvorar  fiorur. 

Gaulveriar  eiga  allann  þara  vestur  fra  husum  unnst 
iiij  vikur  ero  af  sumre.  þa  eiga  loptstadamenn  þara  allann 
til  fðstudagsinz  j  fardogum  a  þeim  hluta  fiðru  er  þeir  haft 
hafa  annad  sumarid  ádur. 

Solvanam  eiga  Gaulveriar  oc  þangskurd.  þeir  eiga 
skipstðdu  naust  oc  fios  anda^)  skipverium  oc  korngard  á 
loptstodum  arlega. 

þeir  skulu  ráda  firir  beit  er  aa  Gaulveria^)  bæ  bua  á 
allre  mýre.  og  á  Vollur  vid  þa  er  sambeit  eiga.  lata  finna 
hreidur  oU  hvar  sem  finnast  j  Galltastada  lande  oc  Vallar 
lande. 

Selfðr  a  nedra  voll  og  skal  þar  þeim  fa  er  aa  Bæ  bua 
hross  stodul  oc  kvijar. 

fertugan  kost  j  Gierdaland. 

aller  þeir  menn  sem  sambeit  eiga  upp  i  woU.  skulu 
hafa  j  trod  fienad  sinn  upp  fra  olafs  messo. 

Eitt  trie  skal  fara  til  bruar  á  Gierdalæk. 

J  Nese  er  stodhrossa  beit.  enn  a  Hamre  tveggia  gielld- 
hrossa^)  beit.  tveggja  gielldhesta  beit  a  Galltastodum  j  álðgum. 


470.  [fyrir  1500]. 

Skrá  um  eignir  Snæfuglsstaðakirkju  í  Grímsnesi,  þá  er  Ey- 
steinn  Guðmundsson  af  henti,  en  Eilífr  Guðmundsson  meðtók. 

Máldagabók  Biskupsskjalasafnsins  hin  forna    (=D12)  bl.  137b,  ikr. 
1601. 

Snæfuglsstadur. 
Jtem  voru  suo  mycklir  frijdir  penijnga(r)  med  kirkiu  a 
snævoxstodum  þa  er  eysteinn    (gudmundzson)  afvennteenn 
eilýf[ur]  gudmundzson  (medtok). 

>)  ^ianda  1896;  •)  Gaulveriar  1897,  1898;    »)  gielldhesta  1896,  1897. 


456  SNÆFUGLSSTADIR.  1500. 

Jn  prijmis  vj  asandar  kugillde  oc  iiij  kýr.  xij  saudir 
gamlir  j  .ij.  hundrud.  iiij  vetra  gamallt  naut  og  iij  hundr- 
ud  j  koplum.  hier  med  afvennte  eysteinn  gudmundzson  allt 
ornamentum  kirkiunnar  suo  sem  þad  stod  j  maldaganum. 

suo  micpd]  j  busgagnne.  ij  kerolld.  ij  trog.  ij  huijluod- 
ir.  ij  skalir.  iij  hurdir  oc  iij  rumstockar  oc  eitt  hundrad  j 
koplum. 


471.  [um  1500]. 

Reikningsskapr  á  Snæfuglsstöðum  í  Grímsnesi. 

Máldagabók    BiskupBskjalaBaínains    hin    forna  (=  D  12)  bl.  137b— 
138a,  skr.  1601. 

Snæfoggs  Stadur. 

Suo  felldur  kirkiu  reiknnijnngur  a  snæfogsstoduin  sem 
hier  seigir. 

messuklædi  ad  aullu  oc  eirnn  hokuU  vonndur.  þar  til 
alltarissklædi  mod  brun  oc  fordukum.  kdlekur  brakadvr.  de 
sanctis  gradall  oc  de  sanctis  ottu  saunngua  Bok  oc  de  tem- 
pore  missale  fra  oskudeige  oc  til  passionem  domini  oc  de 
sanctis  med  legenndur  iij  oc  einnginn  alfær.  ottu  saunngua 
bok  á  sumarid.  de  tempore  ýmiiarijus  alfær.  sequencijuBok 
oc  salltari  vonndur.  þriar  kluckur  oc  eru  ij  brcLkadar  og 
korbialla  þar  til.  pijslarmark  med  alabastrum  og  annad  med 
tre.  mariuskriptir  ij.  mafgretarskriptir  tuær  smcLr.  lijka- 
kross  brdkadur.  mariuskript  med  vppkast.  Jtem  tok  eg  sijra 
gudlogur  stadinn  miog  hrorligann  oc  kirkiuna  oc  tuniii  or- 
geinngiii  tok  eg  med  stadnum  j  matbord  oc  ij  fialir  oc  ij 
hurdir  vonndar  ij  keraulld  ij  trgg  oc  ij  skiolur  oc  ij  huijl- 
vodir.  ein  kyr  oc  eirii  hestur  og  j  hross.  A  eg  fyrrgreiiid- 
ur  sijra  gudlogur  ad  giallda  kirkiunni  xvj  hunndrud.  iiij 
kýr  oc  fi^gra  vetra  gamallt  naut  og  vj  asaudar  kugillde.  ij 
hesta  og  eitt  hrQSS  og  ij  hundrud  þar  til  j  fridu.^) 


0  Hér   kemr   í  máldagabókínni   á   eptir  skrá  um  landamerki  Suæ- 
luglBBtaða. 


15  00.  SNÆFUGLSSTAÐIR,  -  VOGAÍl.  457 

473.  [um  1500]. 

Lýsing  Giiðlaugs  prests  um  landamerki  Snæfuglsstaða  í 
Grímsnesi  eptir  frásögn  Arnórs  prests  Haldórssonar,  er  stað- 
inn  hélt  (um   1460). 

Máldagabök  BÍBkupaskjalasafDsiaB     hin    forna    (=Ð  12)    bl.  138a, 
skr.  1601. 

Snæfulgsstada  landamerke.^) 

Sagde  mier  sijra  ariior  halldorsson.^)  er  stadinn  hiellt. 
og  jngvelldur  eiregs  lottir.  ^ijolfur  kolbeinson  oc  einar 
magiiusson  þesse  laiidamerke  d  snæfogsstodum. 

vr  feriuhamri  og  j  kamb.  vr  kambi  oc  j  kolgrafarhol.  vr 
kolgrafarhol  oc  j  þufuna  cí  íinnaheide  oc  j  steinahofdann  j  miofa 
farinu.  rædur  þóL  farid  j  fagraholinn.  fyrir  austan  farbotiia.  vr 
holiiuíiioc  j  nordafiverdaii  kerholinn.  vpp  yfir  tioriiinne.  oc  j 
holinn  viidir  markabreckvr.  þadaii  oc  j  kiolini  þar  er  vid 
rijs.  rædur  þd  kiolurinn  j  gardinn  er  liggur  fram  ad  anne 
þar  sem  endar  kiolinn. 


473.  [am  1500]. 

Skká  um  landamerki  miUi  Voga  og  Grindavíkr. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  543  raeð  hendi  séra  Jóns  HaldórBSonar 
i  Hítflrdal  „Eptir  atgömlnui  rotnum  blöðum  úr  berra  Gisla  Jónssonar 
biéfabók".    Sbr.  Dipl.  IbI.  II,  bls.  76. 

Um  Landamerke  i  millum  Voga  og  Grindavijkur. 

Ur  mdldaga  sem  skrifadur  var  i  tijd  Byskups  Ste- 
phanar. 

Voru  þesse  landamerke  hofd  og  halldin  i  millum  voga 
cL  strðnd  og  grindavijkurmanna  meir  enn  upp  cL  30  vetur 
dkallslaust.  ad  vogar  ætte  ecke  leingra  enn  nedan  fra  ad 
Kdlfsfelle  og  upp   ad   vatnskðtlum  fyrer  innan  fagradal  og 

^)  á  Bpássíu  með  hendi  Bira  Jóns  i  Hitaida].  ^)  Eemr  yið  bréf 
1461  (DI,  V,  238). 


458  REYKJAVÍK  Á  SELTJARÍÍARNESI.  1500. 

upp  ad  klettnum  þeim  sem  stendur  vid  Skögfell  hid  nedra 
vid  gðtuna  enn  Þorkðtlustader  og  Jarngerdarstader  ættu 
ofan  ad  þessum  takmðrkum. 


474.  [um  1500]. 

Skrá    um    landamerki    milli  Víkr  á  Seltjarnarnesi  (Keykja- 
víkr),  Örfæriseyjar,  Eiðs  og  Lambastaða. 

AM.  238.  4to^  bl.  28  (Beesastaðabók),  skr.  c.  1570. 

landamerki  oa  miUi:  vikr:  erferiseyar:  eidz:  og 
lambastada. 

Jtem  svo  ordna  landeignn  aagreindi  olafur  olafsson 
og  jon  palsson  mille  vikur  og  erfæris  eyiar  fra  granda 
hofdi  vt  j  giegnvm  mid'a  holma:  fra  granda  hofdi  og  fram 
at  eidz  gardi  envm  minna.  þadann  og  vestur  j  griot  gard 
firir  svnnann  eidz  tiornn  og  ofan  þar  sem  gardvrinn  geing- 
vr  sjdvr  j  sio  firir  avstan  larabastadi.  þadann  og  austur 
med  sio.  allt  in  at  hanga  hamri.  þar  sem  vardan  stendur: 
þadann  sionhending  vp  aa  hlidena  ad  þvfvnne  þeirre  er  þar 
stendur:  þadan  sionhending  j  ofan  verdann  fvlatiarnar  læk. 
og  sionhennding  þadann  j  motz  vid  ravdaraa  vestur  j  sikit 
firir  vestann  ravdarar  grafer.  þar  ofan  j  grofina  og  fram 
j  sio: 

Jtem  1  jstv  þessir  menn  þar  þa  firir  oss :  olafur  olafsson 
og  jon  palsson.  vorv  þeir  þa  vnger  menn  er  þeir  heýrdv 
sina  forfedvr  seigia  at  þessi  landa  merki  hefdi  verithalldin 
svo  leinge  þeir  vissv  til  og  nv  sidann  var  nv  hver  þeirra 
firir  sig  meir  enn  fimtvger  at  alldri.  vorv  þessir  menn  hia  er 
afvend  var  jordinn  rejkiavik  arne  eriksson.  asbia(v)rnn  þor- 
biarnnason.  gissvr  þolleifsson  og  brandur  Hallbiarnnason. 


1500.  SAÚÐAFELL.  459 

475.  [um  1500]. 

Máldagi  Sauðafellskirkju  í  Dölum. 

Máldigabók  Biskupsskjalasafnsins  hin  forna  (=  D  12),  bl.  87  6—88  fl, 
8kr.  1601. 

SavdafeU. 
Egidijus  kirkia  a  saudafelle  a  kross  j  haukadaL  hlijdar- 
tun  allt.  saudfellijnnga  mula.  beckradal.  kirkiufellsmýrar. 
(ur)  [býdu  biargs*)  gile  þui  sem  rennur  j  reýkiadalzbotnne. 
voru  ermmstadir^)  scttir  j  borgun  fyrir  xij  kugillde.  skyllde 
eríijngiar  elenar  aptur  leýsa  fyrrsagda  jord  fyrir  xij*'.  Jtem 
a  kirkian  xij  kugilldi.  Jtem  lagdi  þordur  bonnde  (til)  iiij 
kugilldi  oc  hunndrad  j  vadmalum  oc  lerepte  fyrir  halfkirkiu 
skylld  a  fellzeiida.  þar  d  ad  vera  heimilisprestur  oc  diakiie. 
Jtem  a  kirkian  fornn  messuklæde.  corporaL  kalek.  oc  allt- 
aris  stein.  kananum  bok.  messobok  de  tempore  frd  paskum 
til  adveiitu  samsett.  sequenciubok  per  annum.  de  tanctis 
skræda.  ottusongva  bok  d  de  tempore  fornn  capitularius  de 
tempore  bok.  kross  med  vndirstodum.  mariu  skript.  egidius 
skript  oc  johannis  liiknneske  ad  jon  suarthofdason  keypti 
fyrir  huíidrad.  jtem  dukur  yfir  krossinum.  ij  kluckur  oc 
jarnnkall  ad  (hann)  lagdi  þar  til  kirkiu.  Jtem  fell  porcio 
ecclesie  medann  jon  suarthaufdason  hiellt  xvij.  voder  oc 
attatiju.  cccc.  j  mortualia.  jtem  gallt  stuUe  bonnde  kirkiunne 
jordena  hamra  j  laxardal  oc  þar  til  x  malnytu  kugiUde. 
johannis  myiid.  peturs  mynd.  jarnnkalL  koparstiku  oc  ný 
raessuklæde. 


476.  [um  1500]. 

Máldagi  kirkjunnar  í  SnóksdaL 

Máldigalók  Biskupsékjalasafnsins  hin  forna  (=  D  13)  bl.  87  a—b, 


0  [biargs  hefir  upphaflega  verið  skrifad  brioz,  en  leiðiétt  með  iömu 
hendi    á  BpásBÍu.    *)  þannig;   úti  á  spássíu  er  með    sömu  hendi   Bkrif- 
að,   að   því   er   sýníst :    ormm;    mun    vera  sama  jörð,   sem   nú   heitir 
Erjpstaðir. 


460  SNÓKSDALR.  —  GNÚPR.  1500. 

skr.  1601.    Þetta  er  alvpg  áfast  máldaga  Jöds  biskbps  IndriðaBonar  frá, 
1340,  Dipl.  IbI.  II,  Nr.  478. 

[Snoksdalur]. 
jtem  c  raptvidar  1  sneinatungu  skog.  jtem  grallare. 
dominicur.  de  tempore  per  annum.  sequenciubok  per  annum. 
kananum  bok.  messubok  de  tempore  per  annum.  onnur 
messubok  med  gudspioll  oc  pistla  oc  oracionis  dominicur 
frd  paskum  oc  framm  d.  sumar  commons  messobok.  miog 
gomul  ottusaungua  bok  cL  vetur  rotiii.  ij  psalltarar.  annar 
miog  rafigur  processionall.  þetta  er  allt  gamlar  bækur. 
messuklæde  ein  oc  enn  gamall  hokuU  oc  serkur  erflialaus 
oc  ij  corporalar  oc  alltaris  stein.  skrijn  med  tre.  merke. 
lijtill  jarnnkarll.  ij  mariulijknneske.  stephanus  lijknneske. 
þorlakz  lijknneske  oc  sterk  kanntarakapa.  Jtem  gallt  gud- 
mundur  finnson^)  kirkiunne  xiiij  malnytu  kugilldi.  halfar 
eyiar  fyrir  fimm  hunndrud  oc  ij  bækur  fyrir  cc. 


477.  [um  1500]. 

Máldagi  Gnúpskirkju  i  Dýrafirði. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  427,  skr.  c  1730. 

Nupur  j  Dýrafirdi. 
Nupur  j  Dyrafirdi  er  biskup  Stephan  hafde  taksett 
firer  nidurfall  kirckiunnar  þar  og  fordiorfun  ornamentorum. 
bijfalade  greindur  biskup  Stephan  gardinn  þar  Birne 
Gudcasyne  med  þeim  skilmala.  ad  firinefndur  Biorn  skal 
giðra  upp  kirckiuna  j  gödan  mdta.  veggena  bdda  og  gafl- 
adid  med  stein  og  torf  traustlega  hladid  og  leggia  þar  til 
X  kyr.  Ix  asaudar.  messuklæde  sæmeleg  og  allar  bækur 
naudsinlegar.  svo  kirkiaii  sie  vel  birg  v^tur  og  sumar  og 
allt  þad  sem  Guds  Embætte  til  heirer. 


»)  Faðir  Daða  í  Snóksdal. 


1500.  ÞÍNGEÝRAKLAÚSTR.  461 

478.  [um  1500.] 

SkrI  um  reka    Þingeyraklaustrs    á  Ströndum  fyrir    vestan 
Húnaílóa. 

AM.  279.a  4to  blB.  17—18  á  Bkinni  skr.  c.  1500.  —  AM.  Apogr. 
Nr.  500,  þrjár  afskriptir  :  a),  með  hendi  Árna  MagnúBsonar  eptir  skinn- 
bókinni;  b)  afakript  gerð  i  Skálholti  8.  September  1708  og  Btaðfest  af 
Hákoni  Hannessyni,  Snorra  JónBsyni  og  Þórði  Þórðarpyni  eptir  transskripti 
séra  Gunnlaugs  ÞorsteinBBonar  i  Valiholti,  Björns  Jónssonar  á  Skarðsá 
og  Bersa  BjörnBBonar  gerða  á  Skarðsá,  28.  Apríl  1645;  er  það  nú  i 
LandsskjalaBafni,  og  hafði  Lauritz  Gottrup  iátið  þinglesa  þá  afskript  af 
ÞÍDgeyraskrám  á  Öxarárþingi  þann  6.  Júli  1688,  og  votta  það  Sigurðr 
BjörnsBon,  Magnús  Jónsson  (lögmenn)  og  Árni  Geirsson  (þingskrifari); 
þá  hefir  skinnbökin  verið  heillegri,  og  er  það  tekið  eptir  þessari  afskript, 
sem  bér  stendr  i  hornklofum.  c)  Óstaðfest  afskript  gerð  fyrir  Árna 
MagnúsBon   án  eia  eptir  einhverri  pappírsafskript. 

Maaldagi  Pingeyraklausturs.^) 

Suo  ero  latandi  bref  oc  skilríjki  þingeyra  klausturs  ath 
þessar  iarder  oc  reka  eigr  klaustrid  aa  strondum  firir  uest- 
an  flœa. 

Jn  primis.  ath  eýiunum^)  aa  þingeyraklaustr  halfan  uid- 
reka  oc  allan  halfan  aagooda.  kiortrie  onnor  huoor  missere 
oc  fiordung  i  hual. 

J  triekeylliseý  aa  klaustrid  hual  halfan. 

fra  [aaroosi  firir  aar]nesi  oc  til  spors  miUum  mela  aa 
klaustrid  tuo  hluti  i  hual. 

firir  [selianesi]  fra  læk  þeim  er  inn  er  langt  fra[hella- 
nesi]  oc  til  merkihamars  i  [oofeigsfird]i  aa  klaustrid  halfan 
uidreka  oc  þria  hluti  i  halfum  hval. 

enn  fra  merki  hamri  til  hualaar  fiordung  i  hualreka. 

fra  hualaa  oc  til  [daugaurdardalsaa]r  aa  þingeyraklaustr 
allan  reka  huala  oc  vida. 

Vndan  hrwteýiarkleif  oc  til  eyu[indarfiarda]r  aar  aa 
klauatrid  allan  uidreka.  oc  þria  hluti  i  halfum  hualreka 
uith  stafhoUt. 

fra  eyuindarfiardaraa  oc  thil  þrælskleifar  alla  halfa 
reka  uida  oc  huala. 

0  c;  hÍD  sl.  ^)  eyiuniam,  skb.;  eyium  inn,  b;  eyium,  c. 


462  ÍJlNGEYRAKLAUSTk  1500. 

fra  uiebiarnarnaustum  thil  skers  aa  sandi  i  draaugauíjk 
aa  þingeyrastadr  allafi  reka  huala  oc  uida  oc  suo  iordina 
draangauijk. 

fra  aaroosi  i  draang[au]íík  til  fskujmuhelliss  allann  uid- 
reka.  enn  halfann  h[ualreka  íirir]  draangatanga. 

J  ollom  þessum  fyrrnefnd[um  re]ku[umj  aa  þingeyra- 
klaustr  suo  mikit  i  huarlum  sem  nu  er  greint.  huersu  sem 
aa  land  kemr.  nema  uppskoorinn  sie  aa  skipumm  fluttr. 

Ero  þesser  rekar  suo  komner  under  þingeyraklaustr  at 
þorstein  kolbeinsson^)  gaf  þa  halfa  med  líjkama  kuinno 
sinnar  thil  klaustursins.  Enn  hallr  sigurdarson  gaf  þessa 
halfa  reka  i  profentu  [sijna]  til  þingeyraklaustrs.  Enn  þann 
reka  sem  er  j  milli  hualaar  oc  daugaurdardalsaar  gaf  solui 
prestr  brandzson^)  [ij  profentu  med  sier  thil  þingeyra- 
klausturs. 

alla  halfa  reka  i  ueideleysv  uida  oc  huala  oc  allt  þad 
gods  sem  þar  kann  aa  ath  koma  ath  helmingi. 

Eigur  nu  oc  þingeyraklaustr  reka  allann  i  [sigluuíjk] 
firir  nordan  [geirhol]m  oc  suo  iordina  kirkiubol  med  ollu 
þui  sem  henne  hefer  til  heyrt  ath  forno.  Er  þesse  iord  oc 
reke  suo  kominn  under  þingeyraklaustr.  ath  helga  þorleifs- 
dotter  gaf  hann  klaustrino  sier  til  saluhialpar  oc  aabota 
aasgrimi^).  enn  helga  erfdi  hann  efter  gudnyio  systr  síjna. 
enn  gudny  hlaut  hann  i  erfd  efter  modr  sijna  krislino 
biornsdottr. 


479.  [um  1500]. 

Skrá  um  landamerki  Viðvíkr  og  ýmsrafleiri  jarða  í  Skaga- 
firði. 

AM.  276.  4to  VI,  á  skinni,  akr.  svo  sem  c.  1500. 
Þetta    eru   landamerke  j    millum    Widvikur  ok  garda 

1)  á  lífi  1346;    «)  nppi  um  1360,  og  er  enn  á  lífi  1385;    «)  Ásgrímr 
ábóti  Jónssott  dö  1495,  en  varð  ábóti  1488. 


Í50Ó.  VIDVÍK.  463 

kotz  :  j  midia  kallda  myre  ok  RÍettsyne  vr  henni  :  ad   hola 
kotz  lande. 

Jtem  aa  millum  widvikur  hringuers  ok  CDycklahols  nidre 
R^dur  CDarkl^kur  sa  er  geingur  vndan  þufunne  sem  kallast 
CDidzaptans  þufa  aa  holum  :  a  widuik  ecki  leingra  vpp  enn 
j  þa  myre  er  kallast  stiornv  myre  :  ok  suo  Riett  ofan  med 
dalal^k  :  thil  þess  ad  saman  koma  aller  If  kier  ok  verdur  þa 
einn  lækur. 

Jtem  aa  (Dýck(l)holl  ofan  halfa  lomatiorn  j  motz  wid 
brimnes  ok  ofan  ad  langahollte :  gnn  widuik  aa  ecki  leingra 
westur  enn  ad  krossgotum  :  sidan  Rada  hafa  melar  allt  of- 
an  ad  gerdi  þui  er  heiter  geitagerdi  :  oc  liggur  firir  sunn- 
an  skog  :  firir  westan  fram  alla  melana  :  oc  RÍettsyne  af 
þui  Gerdi  westur  j  sio  :  er  þat  landamerki  þar  millum  wid- 
uikur  og  brimnes  aa  vidaruik  skog  firir  austan  almenningz 
gotu.  ad  ose  ofan  :  enn  a(v)ll  Reka  gogn  nema  huala  vt  fra 
Brimnes  landi  ad  dolum.  enn  holastadur  a  skogienn  firir 
westan  gerdit  alít  ad  dolum.  Eigur  kirkian  sialf  husa  stod- 
ur  og  skipa  wid  os  allan  afla  oc  addrattu  stadarins  aa 
land  ad  leggia  :  med  afgaungum  i  dolumm  :  oc  huommun- 
um  vppi.  gagnvart  krossi  eigur  widuik  gras  vnder  aullum 
skoge  :  ad  dolum. 

Jtem  a  mýcklab^r  j  oslandzhlid  :  a  xij.  hesta  niferis 
ok  hogghris  firir  austan  gotur.  enn  widuik  a  j  stadinn  hel- 
enar  holma  med  auUum  gognum  og  giædum  et  cetera. 


480.  [um  1500], 

SkrjL  um  ýms  áhöld   og   messureiðu   1  skrúðhúsi  dómkirkj- 
unnar  á  Hólum. 

AM.  276.  4to  á  skinni,  og  er  þetta  ritað  c.  1500;  þar    með    fylgir 
afðkript  Árna  MagnÚBSonar. 


464  fiÓLADÓMKIRKJA.  ^  Í500. 

De  sacristia. 
Calices^). 

Jm  primis  vj.  calices  et  vna  calix  fracta  [et  propjria 
de  sanctis.  sunt  due  ex  auro  puro  [et]  relique  sunt  deaur- 
ate  omnes  exceptis  2^. 

Vasa*).    , 

Jtem  duo  propicíatoria  vnum  de  argento  deauratum  et 
aliud  de  argento  puro  et  vna  pixis  de  argento  pro  corpore 
christi  infra  propiciatorium. 

argentea^). 

Jtem  tria  turibula  argentea  et  vnum  de  cupro  et  vna 
nauis  pro  incenso  ex  cupro  cum  koclearí  argenteo  iacet  in 
cista  episcopi. 

Casule^). 

Jtem  viij.  casule  pro  episcopo  in  summis  festiuitatibus. 

Jtem  viij.  pro  maioribus  duplícibus  pro  presbiteris. 

Jtem  iiij.  casule  pro  minoribus  duplicibus. 

Jtem  vj.  casuie  competentes  pro  semiduplicibus  et  domi- 
nicis   diebus. 

Jtem  vííj.  casule  simpliciores  pro  simplicibus  festis  et 
ix.  lectionum  festis  ac  feriis. 

albe^). 

Jtem  viij.  albe  tam^)  pro  summis  fesiuitatibus  et  dupl- 
icibus  festis  cum  iUis  quinque  que  sunt  in  cista  episcopi. 

Jtem  alie  non  tam  Bone  pro  minoribus  duplicibus  et 
dominicis  diebus.  vj.  albe  et  quinque  simpliciores  pro  festis 
trinum  lectionum  et  ferijs. 

Jtem  vestimentum  rubrum  de  cerico  cum  omnibusper- 
[tinencjiis  pro  capellano  episcopi  in  domo  et  in  via. 

Jtem.  xxj.  dalmátice  et  subtile  et  vnum  subtil[e]. 

Jtem  xl.  viij.  cappe  alique  bone  et  multe  male. 

Jtem  V •  •  ^)  pro  melioracione  aliarum. 


,       ^)  Fyrirsögn  &  Bpássiu.      ')  tm,  hdr.     ^)  Hér    afarmáð.    Árni    skilr 
Hér  eptir  eyðn,  enda  sést  ekki  með  visBu,  hyað  |>ar  hefír  staðið. 


1500.  sklNNASTAÐIR.  465 

481.  [am  1500]. 

Rbkaskrá  og  máldagi  Skinnastaðakirkju  í  Öxarfirði. 

AM.  621.  4*0  bl.  62,  BÍðasta  blað  skinnbókar,  sem  skrifuð  hefir  ver- 
ið  á  15.  öld;  er  þetta  ritað  á  bókina  með  hendi  frá  hér  um  bil  1624.^) 
Sami  máldagi  er  og  á  fremstn  blaðsiðu  bókarinnar  ritaðr  með  hendi  frá 
c.  1600,  en  er  nú  svo  máðr,  að  hann  má  heita  óleaandi.  —  Afskript  á 
pappír  i  Landsskjalasafni  komin  frá  Skinnastaðakirkju,  að  því  er  virðist 
rituð  um  1740  með  bendi  Einars  prests  á  Skinnastöðum,  Jónssonar 
greipaglennÍB,  Einarssonar  galdrameistara,  og  kallast  hún  „Genpartnr" 
(hér  =  B).  Hefir  sú  afskript  verið  lögð  fram  í  hvalmáli  Skinnastaða, 
Móla  og  Hofskirkju  i  Vopnafirði  bæði  i  héraðsdómi  („Jón  Sigurðsson 
settur",  á  Gautlöndum)  og  svo  i  landsyfirdómi :  „Lagt  fram  i  binum 
kgl.  yfirdómi  á  íslandi  22.  Apr.  1872.  —  MagnÚB  Stephensen".  —  Af- 
skript  frá  8.  Apr.  1756  með  hendí  sira  Einais  Jónssonar  (=  C),  svipuð 
B.    Sbr.  Dipl.  IsL  II,  Nr.  164. 

Maldagi  skinnastada  kirkiu 

skrifadur  epter  þeim  maldaga  sem  skrifadur 

er  ur  maldagabokinni  a  holum 

21.  Aprilis  anno  1624. 

Kirkia   aa   skinnastodum   er   helgud   med    gudi   hinum 

heilaga  petro  og  paulo.  hun  aa  allt  heimaland  ut  fra  merke- 

garde  þeira  sem  er  a  miUe   akurhofda  og  ut  at  brandzlæk. 

OG   ut   fyrir    vestan   hann   oc   [upp^)  j  brunnda^)  [þar  sem 

sandaar*)    os    er   kalladr.    oc    allan   sand    vt  þadan   millum 

brunnar  oc  holslækiar.   nema  þær  itolur  edur  eingetok  sem 

synt   verdr   at   adrir  menn  edur  jardir  eigi.  oc  so  landeign 

vt  i  sio. 

allan  reka  millum   skogareka   oc  ærlækiar  reka.   rædr 
fyrir  vestan  [lonos  giegnt  langhollti.^)  en  fyrir  austan  staur 

*)  Stafsetningunni  1  AM.  621.  4to  er  hér  ekki  fylgt  út  í  æsar,  en 
alt  á  að  vera  óyggjanlega  orðrétt.  ^)  [þett  orð  vantar  eyðulauat  i  621; 
en  í  B  er  eyða  eða  stryk  fyrir  því  og  ritað  við  á  spássíu :  „Af  mál- 
dagabók  á  GreniadarBtödum  onnur  vidimerud  Copia  syner  ad  vantar  til 
þetta  ord  sem  mikid  á  rijdur  wjpp".  *)  brunnár  621  (og  eingin  eyða  & 
eptir);  Brwnaa  B,  og  eyða  á  eptir.  ^  [B  á  spássiu  og  segir:  „Jtem 
(vantar)  þetta",  sem  á  að  koma  i  eyðuna;  vantar  í  621.  *)  mætti  eftil 
viU  lesa:  langhusum;  frá  [vantar  í  B;  þar  er  og  ritað  milli  sviga:  „hier 
þike  mier  vanta  ord  j'^,  og  á  spásBiii  „Gamallt  máldaga  Bref  seiger 
lónooi.  vantar  þetta  ord  j  þessa  og  hier  ámiiiBta  utskrifít  af  maldaga 
Bökenne  á  Greniadarstödam". 

Dipl.  Iil.  VII,  B.  30  ' 


466  SKÍNNASTAÐIR.  150Ö. 

)  mel.  þadan  rettsyni  j  gardz  topt  aa  hafaholme.  þadan  j 
sandhas.  þadan  upp  j  urdarheidi.  leigulidagogn  austr  þadan 
fyrir  stadarlandinu. 

J  vellankotlu  eystri  fiordung  vidreka  og  suo  j  hval  ef 
rekr. 

J  raufarhofn  hinn  sextanda  hlut  j  hval  ef  rekr  og  so 
eggver. 

i  millum  holsar  og  deiUdarar  fiordung  i  vidreka. 

kirkian  aa  þriar  vættir  j  ollum  rekum  ketils  helgason- 
ar  j  huerium  hval  ef  hann  aa  xij  vættir^)  edr  meira. 

austr  fra  gia  til  oddstada  osa  sa  kirkian  iij  vættir  er 
brandr  gaf. 

kirkian  aa  at  rada  skotmannshlut  at  helmingi  aa  griot- 
nes  reka.  þat  gaf  ellendur  j  akurhofda. 

J  millum  suluhafnar  oc  ormarzar  a  kirkiaii  iij  vætta 
afreidslu  af  oskiptum  hval. 

fra  deiUdaraa  oc  til  gegnisslækiar  iij  vætter  j  afreidslu 
af  oskiptum  hual. 

halfa  flutninga  med  oddstodam. 

millum  griotgards  i  eystre  kotlu  oc  giar  j  raudagnupi 
iij  vætter  j  afreidslu  ef  aa  eru  c  vætter  eda  meijra. 

fra  gia  i  raudagnupe  oc  til  hofdaskala  eiga  mukar  ad 
reijda  skinnastodum  iij  vætter.  enn  stadirnir  vj  ef  aa  er  c 
vætta  edur  tuijtugur  at  leingd.  huort  sem  rekur  edur  er^) 
fluttur. 

a  skammhiedinsnese  iij  vætter  oc  j  odru  læge  enn  fiord- 
ung  j  hual  ef  rekur. 

kirkian  aa  þridiung  j  siofarlande  nordur  j  þistilfirdi  enn 
halfan  reka  vid  mulakirkiu.     Bæde  hualz  oc  vidar. 

kirkian  a  Þorliotargierde  med  skoge  oc  landar  eign. 

kirkiaii  aa  landareign  fram  vid  gil  fram  fra  lundum^)  oc 
vpp  a  motz  vid  hool  a  fialle.  er  þar  med  fijskivatn  oc  Bæa 
stadur.  oc  v  kapla  gongu  a  vetur  j  hoolz  jord  a  fialle.*) 

A  skinnastodum  er  Tveggia  presta  skillda.  tekur  heima- 
prestur  iiij^)  merkur  j  leigu.   enn   annar  af  vij.  Bænhwsum. 

*)  bætt  við;  vantar  í  bæði.  ^)  b.v.  B;  vantar  i  621.  ')Löndum  B.  löndunum 
C.  *)  Alt,  semnúfereptir,  vdntarí  621,  og  er  tekið  eptir  B,  C.  *)C;vijB. 


Í500.  SKINNASTADni.  467 

af  einu  xii  aura.  audru  vi  aura.  af  Tveimur  m^rk  af  hueru. 
af  eÍBu  V.  aura.  af  Klifshaga  iiij  merkur.  Liöstollar  og  hei- 
tollar  af  xvi.  Bæum.    Ecclesia  non  Dedicata. 

Biarne  Gamlason  med  eigen  hende. 

Þesse  framafiskrifada  utskrifft  Skinnastadar  kirkiu  mdl- 
daga.  Prestsens  Sira  Biarna  Gamlasonar  af  mdldagabok- 
enne  d  öreniadarstodum  d.  21.  Aprilis  1624  8amstem(m)er 
þeirre  sem  sijdar  Hans  Successor  Sira  Gudmundur  Biarna 
Son  hefur  utgiefed  utan  þar  sem  eg  hefe  a  framanverdu 
blade  d  Spatiunne   noterad.    þad   sem    brestur  til  og  þesse 

teikn  >< ^ j  Lijnonum  sýna  hvar  þaddheima 

hvors  ecke  md  vid  missa.  og  j  mdldagabrefenu  er  ad  íinna. 
Jtem  þetta  orddSpatiunne.  Zowoo^.  sem  vantar  j  bddar  um- 
gietnar  utskripter.  giðrer   þad  annad  Kekamark  kyrkiunnar. 
md   þvi   ecke   utilikiast.    Uppaskrifft  þeirrar  sijdare  sem  d 
spatiunne  er  gieted  hlioodar  sem  effter  filger. 

Þennan  mdldaga  hefur  Gudmundur  P:Biarnason  skrif- 
ad  ord  epter  ord.  epter  mdldagana  Bokenne  hier  ad  Grenia- 
stodum(!).  so  þar  mismunar  ecke  einu  orde.  Og  til 
meire  stadfestu  og  Sannleikans  Bevijsingar  hier  um  ad 
so  i  sannleika  sie.  Skrifa  þesser  menn  sin  nofn  med 
mier  (hier)  fyrir  nedan.  og  Idta  skrifa  sem  þessa  mdldaga 
hafa  med  mier  samanlesed  og  ecke  ordamun  funded. 
S:  Gudmundur  Biarna  Son^)  Steinn  Sigurdsson. 
Jon  Jonsson.  Jon  Þorualldsson 

P:  med  gigen  hende.*) 

Su  framaiiskrifada.  sem  hin  onur  d  Spatiune  Citerada  ut- 

skrift  af  mdldagabökenne  d  Greniadarstodum.  sem  nu  fyrer 

stutum(!)   tijma   hafa   mier   under   hendur   borist.  verda  af 

mier   underskrifudum   soleidis   sem   hier  ad  framaii  greiner 

under   ginu   forme  j    stista   mata    framfærdu   og   auglystu 

gðmlu  mdldagabrefe  d  næst  umlidnu  sumre.    Til  stirkingar 

og  mindugleika  tillagdar.  Somuleidis  vitnisburdur  mijns  sal: 

fðdurs  og  formans  dhrærande  Rekamðrk   kyrkiunnar  nidur 

d  Sande  fyrir  vestan  Brunaa  raier  ginkum  til  Effterrietting- 

ar  d  hans  hda  Alldre  utgiefenn     Hliödar  sem  Effter  íilger. 

Eg  underskrifadur  giðre  hier  med  augliöst  og  open- 

bert   epter  þui  eg  þikest  merkia  ad  nockrer   vilia   a- 

greining  vekia  um  Skinnastadar  kyrkiu  Rekamðrk  fyr- 

er  nedan  Brund  ad  nu  nærre  um  40  ara  tijma  sem  eg 

*)  Prestr  á   Grenjaðarstað   1637—1660.    »)  Prestr   á  SkinnaBtöðum 
1607^1660. 


4éé  skínnastaðir.-felL.  150Ö. 

vered  hefe  prestur  d  Skinnastðdnm.  hefe  eg  dkiæru- 
lanst  af  ollum  mðnnum  haft  og  hallde(d)  Skinnastadar 
kirkiu  E,eka  millum  þessara  Takmarka  ad  austan  Staurs 
j  mel.  En  ad  vestaii  loonoos  þess  er  heiter  ur  Skooga- 
lonum  ut  til  siafar  Epter  mdldaga  kýrkiunnar  og  mijns 
formans  og  Elskulega  fodurs  Sal.  Sira  Einars  Nicu- 
lassonar  vijsu  hallde  og  hefd  þad  firsta  eg  til  man. 
Þessu  til  merkis  er  mitt  nafn  ad  Skinnastodum  ]  Oxar- 
firdi  Anno  1736  d.  3.  Maij. 

Jon  Einarsson 
med  E.  hendi. 
kirkiafi    da  S^     jord  sem   Akur   heiter.    Eingen   Brief 
liggia  hier  firer  henne.  [Þessare  minne  underdanugstu(!)  til 
merkes    skrifa    eg    mitt    nafn    og   underþricke    veniulegu 
Signete.^)  Einar  Jonsson. 

Reiknast  nu  heimaland.    Jtem 
j  sioarlande  sem  hier  ad  framafi  greiner. 


482.  3.  Janúar  1500.  undir  Felli. 

ViTNisBURBii  Hermundar  prests  Oddssonar  um  viðtal  þeirra 
feðga  Andréss  Guðmundssonar  og  Guðmundar  Andréssonar 
um  dýrleika  á  Felli  i  KoUafirði. 

AM.    PaBc.    LXVII,    1,  transakript  á  skinni  frá  11.  Marta  1508.  — 
Apogr.  1172. 

Vm  dyrleika  aa  Felle  i  Kollafirde.^) 
Þat  giore  ec  f^^ermundur  Prestur  Oddztson  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  minu  optíiu  brefi.  at  ec  medkenn- 
umzt  ath  ec  uar  til  kalladur  af  ærligum  Dandj  manni  and- 
res  Bonddd  Gudmundzsyne  um  Vorit  j  fardogum  l^(k  er 
hann  af  veiitj  Gudmundj  syne  sinum  fell  j  kollddfirdj.  T)ed 
suo  Vordnum  skilmalca  ath  fyrr  greindr  andress  ViUde 
gialldcd  honum  fyrir  tietigu  hundraddd  adur  greint  fell. 
€nn  hann  sagdj  nei  vid  ok  hans  kuinnaa  þat  at  samþyckia. 
Ok  sagdizt  alldri  hana  skylldu  dy'Rod  tacdd  enn  fyrir  sex- 
tiger   hundraddd.    j  mozt   vid   sin   syskin.   til  Rettra  arfdd 

*)  [dregið  Btryk  yfir.    ^)  Á  spássíu    bréfsins   með  hendi  frá.  17.  öld. 


1500.  FELL.  —  VÍÐIDALSTUNGUSLAGE.  469 

skiptoGL.  €nn  hann  kuezt  megda  giorda  þat  fyrir  hans  skulld 
ath  hafa  fyr  greintt  fell  fyrir  tiutigu  hundradda  til  kuonar- 
mundar.  Beiddizt  adur  greindur  Gudmundr  at  fyr  skrifadr 
andres  gudmundztson  fadir  hans  skyllde  helldur  gialldda 
sier  aunnur  lietige  hundradda  en  þessi.  gnn  tittnefndur 
andress  suaradj  ath  þeim  skylldi  saman  komda.  ok  lofadj 
med  handabandj  ath  þrattnefndur  gudmundr  skyllde  fyr 
skrifad  fell  ecki  deyrra  hafda  nei^)  eignazt  epter  sinn  dagh 
enn  fyrir  sex  tiger  hundradda  j  motzt  vid  aunnur  sin  sys- 
kin.  Ok  hier  epter  vil  ec  sueria  ef  þvrfda  þicker.  Ok  til 
sannindda  hier  vm  set  ec  mitth  insiglle  fyrir  þetta  Vitness- 
burdarbref  Skrifad  vndir  felli  j  kollsafirde  fimtudagin  næstda 
epter  attda  Dagh  vm  ueturinn  þda  er  lidit  var  fra  hingat- 
burdj  vors  herrda  jhesu  christi.  CD.  cccc.  niutiger  ok  tiu  aR. 


483.  6.  Febrúar  1500.  á  Isgeirsá. 

SiGMUNDR  prestr  Steinþórsson  kvittar  Ólaf  Filippusson  um 
allan  hugmóð.  orð  eða  atvik  í  þann  tíð,  er  Smiðr  Jónsson  í 
hel  sló  Ásgrím  Sigmundsson  í  kirkjugarðinum  í  Yíðidals- 
tungu  (1483),  og  gefur  hann  ólafi  einga  sök  þar  á,  þvi 
að  hann  var  þar  í  eingri  atvist. 

AM.  Apogr.  404  „nr  stora  transskriftar  brefi  Olafs  bÍBkups  Hiallta- 
sonar  og  5.  annara,  giördu  i  Junio  1555"  (AM.).  —  JSig.  66.  8vo  með 
hendi  Grannavíkr-JönB  eptir  sama  trausskripti.  —  LandsBkjaiaBaín  94. 
4to  bl.  47  a — b.  með  hendi  Jóns  lögm.  Sigurðssonar  c.  1600,  eptir  trans- 
skripti  frá  6.  Maí  1517.  —  Bisk.  3.  Fol.  hU.  18,  skr.  1641—1642.  Bréf 
þetta  er  áðr  prentað  i  Morðbréfabæklingi  Guðbrands  biskupB  II.  Hólum 
1596  og  Reybjavík  1903,  bls.  74. 

Þat[giore  ec^)  sigmvndrprestursteinþorsson  godummonn- 
um  uiturligt  raed  þessu  minu  opnu  brefi  ad  eg  medkiennust 
ad  eg  hefi  giort  og  giefit  Olaf  bonda  philippusson  auUdung- 
is  kuittann  og  aakiærulausann  vm   allann  þann  hugmod  ord 


^)  =  nie.    ')  [giorum  vier  94. 


470  MÖDRUVALLAMÁL.  1500. 

eda^)  atuik  huort  [þath  helldr^)  [matte  uerda^)  meira  eda 
minna  til  heiptar  eda  hugmodz.  j  þan  tid  er  smidr  jonsson 
oforsyniu  j  hel  slo  asgrim  sigmundsson  j  uidedalstungu.  suo 
medkiennunst  eg  ad  eg  ma  aungua  sok  giefa  honum  þar 
um  þui  eg  uissa  hann  uar  þar  j  aungri  atuist  og  firir  þui 
giore  ec  hann  med  aullu  frialsann  og  kuittann  so  framar- 
Jiga  sem  eg  ma  þat  fremst  med  logum  giora^)  vm  þetta 
og  auU  aunnr  ockr*)  skipti  ad^)  aullu  til  teknu  enn  aungu 
fraskildu.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnsigle 
íirir  þetta  kuittunar®)bref  er  skrifat  uar  aa  asgeirsaa  j  uidi- 
dal  næsta  dag  epter  festum  agat§  uírginis  anno  domini  CD^ 
quingentesimo. 


484.  13.  Febrúar    ^.^  á  Yatnslcysu. 

15.  Febrúar    ^  í  Skálholti. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Þorvarði  lögmanni  Erlendssyni 
um  arftökur  eptir  réttarbót  Hákonar  konungs  háleggs  frá 
2.  Mai  1313  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  212). 

Dómabók  Jóns  skrifstofastjóra  MagnúBsonar  í  Fol,  bl.  137b,  skr.  c. 
1604  (=  a).  —  Landsbókasafn  63.  4to  bl.  354b,  skr.  c.  1640.  —  Lands- 
bókasafn  115.  4to,  l,  112,  mcð  hendi   sira  Jöns  HaldörsBonar  í  Hitardal 

c.  1730.  —  Gömul  afskript  (frá  c.  1640)  er  og  i  safni  háskólansi  Upp- 
Bölum  i  Sviþjóð,  i  bók  þeirri,  sem  nefnd  hefir  verið  „Troilsbók",  og 
kend  er  við  Uno  von  Troil,  sem  hefir  feingið  hana  á  íslandi  1772. 

Hieradz  Domur  Wm  [kongz  Bref."^) 
AuUum  CDonnum  sem  þetta  Bref  sia  edur  heyra  senda 
Narfi  Sigurdzson.  Gudmundur  Einarzson.  Olafur  Þorbiarnar- 
son.  Pietur  Sueinsson^)  suarner  laugriettumenn.  Jon  Piet- 
urzson  og  Magnus  Biaurnsson  kuediu  gudz  og  sijna  kunn- 
ugt  giorandi  at  a  íimtudaginn  næstan  fyrir  Valentijni  CDar- 
tyris  [þa  er  lidit  var®)  fra  burd  uorz  herra  Jesu  christi  m. 

d.  ar^^)  a  Watzleysu  j  Biskupztungum   a  almenniligu   hier- 

0  og  94.  2)  [helldur  þad,  Gudbr.  biskup.  »)  [være  94.  *)  b.  v.  94. 
»)  ockar  94.  «)  sl.  94.  ')  [Hakonar  kongs  R.  B.  63.  «)  EiolfsBon  6a 
(rangt).   »)  [vantar  i  öU  handritin.   ^^)  b.  v.  63.  • 


1500.  MÖÐRUVALLAMÁL.  471 

adzþijngi  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  Erligum  manne 
Þorvardi  Erllindzsyne  laugmanne  sunnaii  og  austan  a  Js- 
landi  epter  vort  naduga  herra  [kong  Haiises^)  brefi  er  þar 
var  þa  lesid  a  greindu  þijngi.  Beiddi  fyrr  skrifadur  laug- 
mann^)  Þorvardur  Erllindzson  oss  og  krafdi  at  dæma  og 
skoda  vm  kongz  Hakonar  Eiettarböt  er  suo  hliodar  ord 
fyrir  ord  sem  hier  seigier. 

Fýrzt  at  þar  sem  barn  tok  arf  epter  modur  sijna  skil- 
feingna.  og  fader  epter  sama  barn  ef  þád  a  ei  skilgetid 
barn  epter  sig.  þa  skal  fader  ei  meira  erfa  hiedan  af  enn 
alltt  lausagodz  æfinliga.  €nn  eigner  allar  skal  hann  eiga  og 
hafa  og  j  virdar  setiazt  vm  alla  sijna  lijfsdaga.  (uti  epter 
hans  daga  taki  sa  eigner  allar  er  erfdum  er  næztur  epter 
þad  sama  barn.  þær  sem  barnid  erfdi  epter  modur  sijna. 
kall  edur  kona.  j  modurlegginn.  þeir  þo  er  af  þeirri  ætt- 
kuijsl  eru  komner  er  þær  iarder  og^)  godz  eru  vt  af  komn- 
ar.  Saumleidis  skal  og  fara  ef  moder  erfer  barn  sitt  þad 
sem  erft  hefur  faudur  sinn.  skal  þessi  erfd  ganga  j  almenni- 
ligu  erfdatali. 

Nu  sakier  þess  at  oss  adurnefndum  domsmonnum  leizt 
þessi  riettsrbot  skiallig  j  allan  mata.  fyrir  sakier  þeirra 
brefa  og  bijuijsinga  er  þar  voru  og  þa  lesin  a  sama  þijngi 
þui  dæmdum  vier  þessa  fyrrskrifada  riettarbot  til  næzta 
oxararþijngs  vnder  laugriettumanna  dom  og  laugmanns 
urskurd  sem  þa  a  at  vera  [med  riettu*)  j  saugdu  takmarki 
fyrir  sunnan  og  auztan  a  Jslandi  huort  afl  edur  magt  opt- 
nefnd  riettarbot  hafa  skýlldi. 

Og  til  sanninda  hier  vm^)  setium  vier  adurskrifader 
domzmenn  vor  innsigli  fyrir  þetta  domsbref^)  er  skrifad  var 
j  SkalahoIIti  tueimur  daugum  seinna  enn  fyrr  seiger  a 
sama  ari. 

Samþýckti  þennan  vorn  dom  Þorvardur  Erllindzson 
laugmann  sunnan  og   auztan  a  Jslandi   og  aller  bændur  og 


*)  [kongsins  63,  116.  «)  Logmadur  63.  «)  edur  63.  *)  [bI.  63.  »)  það, 
sem  eptir  fer  vantar  í  115.  «)  Breff  63  og  hættir;  er  því  alt  það,  sem 
eptir  fer,  einungisi  a. 


472  TESTAMENT  SIGURÐAR  BEIGALDA.  1500 

bufazter  menn.  er  þa  voru  a  þijnginu.   Skrifad  j  sama  stad 
og  dag  og  ar  sem  fyrr  seigier. 


485.  25.  Febrúar  1500.  í  Hítardal. 

Testamfntisbréf  Sigurðar  prests  (beigalda)  Jónssonar. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  37,  frumrit  á  Bkinni,  lonsiglið  er  fyrir  bréfinu. 
Niðrlag  bréfsins  er  alt  ritað  á  aukablað.  Bem  læst  er  víð  aðalbréfið 
(codicil,  testamentisbót).  —  AM.  Apogr.  1670. 

Testamentumbref  Sira  Svgurdar  Jonssonar.*) 
J  K5afni  faudur  ok  sonar  ok  anda  heilax. 

giorer  eg  sygurdur  prestur  jonson  heiU  at  allri  skyn- 
semi  ok  nockut  krankur  j  likama  suo  fallit  uiitth  testa- 
mentum  sem  hier  epter  skrifath  stendr.  Gvde  niinum  allz- 
ualldanda  ok  haos  blezadri  CDodur  jumfrv  sancte  marie  til 
lofs  ok  dyrdar  ok  aullum  gudz  helgum  CDonnum  til  sæmdar 
ok  uirdingar.  gnn  mier  ok  minne  syndugri  salu  til  fridar 
ok  fagnadar.  saluhialpar  ok  syndalaasnar  ok  aullum  audr- 
um  bædi  lifs  ok  daudum.  þeim  sem  gvd  lofar  ok  uill  ath 
þessi  min  skipun  ok  aulmosa  þiggizt  fyrir. 

.]  fystu  kys  eg  minum  molldliga  likama  legstad  ath 
heilagri  hitardals  kirkiu.  ^ema  cristur  kreíi  mig  sua  and- 
arinnar  at  eg  sé  nær  skalbollti  enn  hitardal  þa  er  eg  aund- 
unzt  þa  kys  eg  mer  þangat  legstad  ok  gef  eg  þa  heilagri 
skdlhollz  kirkiu.  xx.  hundrut  j  aullum  fullgilldis  peningum 
suo  framth  sem  eg  ligg  þar.  fnn  heilagri  hitardals  kirkiv 
gef  eg  mar(i)a  likneski  ok  þorlaks  likneski  þau  sem  eg  hefi 
latid  giora  sialfur  ok  bok  er  heiter  hugvcio  suo  framt  sem 
eg  skipa  hana  ecki  neinum  minum  nærskylldum  frænda 
þeim  sem  hun  er  nyttug.  ok  þar  til  uid  þann  allan  sem  eg 
aa  þar  huort  sem  hann  er  meire  edur  minne.  Lysi  eg  ok 
at  adurgreind  hitardalskirkia  aa  decimam  partem  af  aullum 
minum  peningura.  ath  afgreiddum  aullum   laugligum  skylld- 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  írá  c.  1600. 


1500.  TESTAMENT  SIGURÐAR  BEIGALDA.  473 

um.  Hefi  eg  þar  j  greint  ok  golldith  jordina  krossnes  fyrir 
.XVI.  hundrut.  Ok  þar  til  skipar  eg  henne  eyiarnar  gelld- 
ingaeyiar  fyrir  aunnur.  xvi.  hundrut  suo  framt  sem  eg  giore 
ecki  annat  rad  fyrir  þeim  at  mier  lifanda.  ok  þar  til  suo 
micit  j  lausagozi  sem  tala  rennur  til  j  sagdan  decimam 
partem. 

Jtem  er  eg  skylldugur  heilagri  kristkirkiu  j  þrand- 
heime  j  reikningskap  suo  micla  peninga  sem  nemur  uppaa. 
XV.  uoder  j  subsidium  palli(j)  er  eg  hefi  ecki  reikningsskap 
af  stadith  mínum  hera  erchibiskupinum  epter  þui  sem 
uera  ætti.^) 

Jtem  hefi  eg  g^fit.  iij.  kugillde  bænhusino  a  aunduerdo 
nese  (i)  jnnstædu  epter  þui  formi  sem  biskupin  skipade  ath 
þar  skyllde  uera  æfinliga.  skyllde  bænhus  hedan  j  fra.  ok 
syngiazt.  xii.  messur  gnn  gialldazt  halfmaurk  j  kaup. 

Jtem  gef  eg  þeim  presti  sem  mic  syngur  til  moUdar 
klædnad  minn  hinn  bezta.  gnn  huerium  presti  sem  stendur 
ýfer  grepti  minum  hundrath.  ^n  huerium  diakna.  x,  aura 
þeim  sem  mier  ueita  graptrar  embætti. 

Jtem  gef  eg  hueriu  syskini  raino  spmmæddu  vid  mic. 
vi.  hnndrut  suo  framt  sem  þau  verda  ecki  miner  laugliger 
arfar.  ok  barbaru  dottur  jngiridar  systur  minnar.  v.  hundr- 
uth. 

Jtem  gef  eg  fatækum  frændum  minum  þeim  sem  eg 
hefir  ecki  adur  minnz.  xx.  hundrut  þeim  sem  mest  ero  þurf- 
ande  ok  skiptizt  þat  skynsamliga  þeirra  j  miUum  til  ]afn- 
adar. 

Jtem  þeim  þrimur  baurnum  sem  eg  hefi  at  mier  tekit 
ok  eru  j  sidumula  faudurlausum  ok  modurlausum  ok  suo 
heita.  petur  snorason.  biarni  hallzson.  gudrvn  ual^rianus- 
dotter  skipa  eg  framfæri  a  minum  peningum  þar  til  sem 
þau  fa  unnith  sier  til  matar  ok  klæda.  Ok  þar  til  skipa 
eg  gudruno  ualerianusdottur  hundrath  j  kauplum  ok.  ii. 
hundrut  j  fullgilldispeningum. 

Jtem    skipar   eg  þa   jskylldo    skylldvliga    upp   a  mína 

0   Hér   er  útskafinn   í  öndverðu  þriðjungr   línu  í   hht.,    sem  hefir 
ofritazt. 


474  TESTAMENT  SIGURÐAR  BEIGALDA.  1500. 

penÍÐga  at  mioer  erfiogiar  þeir  sem  mic  erfa  kaupi  prest 
um  næstu  tiu  ar.  þann  sem  seger  messo  dagliga  nær  hann 
er  dispositus  med  audro  bænahallde  fyrir  mier  ok  aullum 
minum  frændum  vinum  ok  uelgiorningaCDonnum.  gnn  ef 
þeir  kunna  ecki  prestin  at  fá  til  greindz  bænahalldz  þa 
skipa  eg  æfinliga  omagauist  upp  j  mina  peninga  mier  skylld- 
an  ok  þann^)  mest  er  þurfande  þan  þo  sem  fær  er  til  at 
bidia  fyrir  mier  dagliga  ok  auUum  þar  ut  j  fra  bædi  lifs 
ok  lidnum.  ok  hallde  hann  suo  at  math  ok  k(l)ædum  at 
hann  megi  uel  uid  uera.  Ok  taca  þa  annan  til  er  annar 
deýr  j  fraa. 

Jtem  a  þeim  degi  sem  eg  er  jardadur  skipa  eg  ath 
gefizt  fatækum  (Donnum  fyrir  minne  sál  .iii.  hundrut  j  mat 
uaduali^)  ok  skoledri  ok  audrvm  peningum  utan  kauplum. 

Jtem  skipar  eg  at  gefizt.  x.  aurar  fatækum  CDonnum 
um  næstu.  vii.  ar  epter  komande  upp  a  min  artidardag  mier 
til  saluhialpar. 

Býd  eg  minum  erfingium  at  fullkomna  þetta  mitt  testa- 
mentum  med  aullum  sinum  greinum  ok  articulis  Wnder 
hina  haurduztu  hegning  lagana.  Hier  med  byd  eg  minum 
erfingium  at  þeir  giallde  uel  ok  reiduliga  allar  minar  uisar 
skullder  þær  sera  mier  ber  ath  luka.  fyst  heilagri  hitar- 
dals  kirkiu  allan  sinn  reikningsskap  suo  sem  henne  ber  at 
hafa  ok  suo  huerium  audrum  þeim  sem  eg  a  at  giallda. 

Hier  med  gef  eg  mic  gude  j  ualld  ok  mina  hina  synd- 
ugu  sal.  gnn  eg  neita  fiandanum.  ouin  allra  godra  hluta  ok 
aullum  iUum  hlutum  audrum.  Beide  eg  þig  drotten  rainn 
ok  þina  sætu  raodur  raey  raariara  ok  alla  helga  raenn 
raier  til  arnadar  ordz  at  þu  fyrirgefer  raier  allar  rainar 
raisgiorder  þær  sera  eg  hefi  j  moti  þier  brotid  medan  eg 
uar  j  ueraulldine  ok  ueiter  raier  þina  hina  raiclu  rayskun. 
Suo  bid  eg  vra  alla  at  þeir  fyrirgefi  raier  alla  þa  hluti  sera 
eg  syndugr  hefi  uid  ydur  brotid  3  orde  edur  uerki.  Bidur 
eg  ura  alla  raína  siduztu  bæn  at  rainnazt  mín  j  aulmusu- 
giordum  edur   bænahallde  rika   ok  fatæka.   wil   eg    giarna 

^)  Úti  á  BpáBsla,  og  er  innvÍBunarmerki  aptan  við  ok,  en  ekkert  inn- 
yÍBunarmerki  á  BpásBÍu.    *)  Svo  »  uadmali, 


1500.  TESTAMENT  SIGURÐAR  BEIGALDA.  475 

fyrirgefa  huoriuni  manni  þeim  sem  mier  hefir  nðckut  j  moti 
giort  j  ordum  edur  uerkum.  Skal  þetta  mitt  testamentum 
standa  statt  ok  obrigduligt  nema  eg  giori  seirna  adra  skip- 
un  aa.  þa  skal  su  rada. 

Ok  til  sanenda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnsigli  fyrir  þetta 
mitt  testamentum  bref  skrifat  j  hitardal  upp  a  festum 
matthei  apostoli  vm  veturen.  þa  er  lid(it)  uar  fra  hingath- 
burd  vors  herra  jhesu.  CD^  ok  fimhundrut  ara.^) 

Jtem  kys  eg  síra  magnus  bardarson  ath  syngia  migtil 
molldarinar  ok  gef  eg  honum  alklædnad  minn  hinn  bezta 
ok  þar  til.  x.  hvndrvd  j  malnytv  ok  gelldfie. 

Halldori  bardarsyni  brodur  hans  gef  eg.  xxx.  hvndrvd 
j  oUvm  fvllgilldis  peningvm. 

jtem  oddi  bardarsyni  gef  eg  fim  hvndrvd. 

halldori  smid  gíslasyni  gelld  eg.  x.  [hvndrvd.  j  sín 
þionuztvlavn  viij.  malnytu  kvgilldi  vnder  sialfvm  sier. 
og  þar  til.  ij.  hvndrvd.  þar  med  gaf  hann  hann  kvitt- 
an  ok  dakiærulavsan  vm  alla  þa  medferd  sem  hann 
hafdi  haft  da  hans  peningvm.  spvrdi  ok  smidurin  hann  ath 
huart  hann  vildi  ecki  lata  gagnazt  kirkivnne  vm  þat  sem 
hann  uæri  fangadur  til  næstra  fardaga.  gnn  hinn  sagdi  þar 
opt  idcL  til.  ok  sagdizt  þat  giarnan  vilia.  til  fullra  peninga 
upp  fra  þessv.  Þar  med  gaf  hann  gísla  syni  hans.  fimm 
hvndrud, 

frændbornvm  minvm  þrimur  er  suo  heita.  jon  illavga- 
son.  þorgrimur  iUavgason.  helga  iUavgadotter  gef  eg  sin 
fim  hvndrvd  hveriv  þcirra.  ok  framfæri  da  mínvm  pening- 
um  þar  til  at  þav  erv  tvítog  nema  þav  vili  fyrri  sin  rad 
giora. 

Jtem  gef  eg  gvdnyv  aradottur  avlldungis  kvitta  ok 
dakiærvlavsa  vm  alla  þa  medferd  sem  hvn  hefir  haft  da 
mínvm  peningvm  vti  ok  inni  kvikv  ok  davdv.  Wr  uígdvm 
stad  ok  ovígdvm. 

*)  Það,  sem  nú  fer  eptir,  Btendr  i  testamentisböt^  og  er  ritað  með 
annari  hendi  en  hitt,  en  rétt  um  sama  leyti.  Er  fyrri  hlutinn  allr  með 
hendi  séra  Sigurðar  ejálfs;  hinu  má  sjá,  að  hann  hefír  á  deyjanda  degi 
l^tið  annan  bæta  yið.    Hann  kann  að  bafa  lifað  nokknð  eftir  þetta. 


476  VÍÐIDAL8TUNGUSLAGR.  1500. 

Jtem  gef  eg  gvdrvnv  snoradottur  fim  hvndrvd. 
Joni  bardarsyni.  iij.  hvndrvd. 

sueine  oddzsyni  gef  eg.  ij.  bækvr  svmarbrefer  og  vet- 
vrbrefer. 


486.  29.  Febrúar  1500.  á  Mælifelli 

ViTNisBURBK  Sigurðar  prests  Þorlákssonar  um  Víðidalstungu- 
slag  (1483). 

AM.  Apogr.  8895  eptir  trftnsBkrípti  á  Bkinni,  sem  Árni  Magnúison 
fékk  1707  frá  Gaðrúnu  Ögmundardóttur  i  Flatey,  og  var  það  gert  nær 
1530  og  án  efa  að  forlagi  Björns  ÞorleifBSonar  á  Reykhólum.  —  Apogr. 
3894  eptir  fðrn  tranBskripti  á  skinni  einnig  frá  c.  1580,  komið  frá 
Torfa  JóuBsyni  í  Flatey;  bæði  þessi  trauBscripta  gaf  Arni  Páli  lög- 
manni  Vidalín,  afkoraanda  Jóns  Sigmundsaonar.  —  Apogr.  3792.  „Epter 
ovidimeradri  copiu  á  pappir".  — Apogr.  399  ogJSig.  66  8yo  eptir  trans- 
Bkripti  frá  20.  April  1515. 

Vitnisburdur  Sigurdar  Þorlakssonar.^) 
Þat  giore  ec  sera  sygvrdur  þorlaksson.  Godum  monn- 
um  k(unnigt)^)  m(ed)  þ(essu)  mi(nu)  opnv  brefi.  at  þa  lijdit 
uar  fra  gudz  burd.  CD.  cd.  Ixxx.  og  iij  ar.  affaranottina 
laugardagsens  næsta  epter  mariv  OOesso  jria  fyrre.  vmm 
sumaret  j  víjdedalstvngv.  þa  asgrimr  sigmundzson^)  war  j 
hel  sleigin.  ok  kirkivgardurenn  war  saurgadur  þar. 
war  ec  þa  officialis  heilagrar  hola  kirkiv.  og  Eeid 
ec  þangat  vmm  vorit  med.  ij.  presta  sera  jon  broddason.  og 
sera  þorlak  þorgeirsson  og  fleire  menn  adra.  savm  og  skod- 
odum  (ver)  kirkivna  og  kirkivgarden  og  tavldum  uær  aa 
kirkiuþilinv  og  ca  kirkivhvrdunne.  xij.  akuomur  eda.  xiij. 
Lyste  sera  þorlakur^)  þui  firir  oss.  ath  þessar  aakuomur. 
hefde  giortt  jon  sigmundsson  og  hans  fylgiarar.  med  þui 
griote  sem  þeir  hofdv  grýtt  ofan  af  bænum.^) 

Og  til   saninda   hier  umm    [setta   ec  mitt  jncigle  firir 

0  3892.  2)  viturligt  399.  »)  sigurd88on(!)  3895;  hin  rétt,  Það  hefir 
verið  15.— 16.  August.  *)  þorgeyrsson  b.  v.  3892,  399,  66;  »)  bænun- 
Vm(!)  3895. 


Í50Ö.  GRUNDARBRÉF.  477 

þetta  bref.  er  skrifad  war  da  mælefelle  j  tunguaueit  laug- 
ardagin  næsta  firir  JonsCDesso  holabiskups  vm  veturen. 
arum  efter  gudz  bvrd  (D.  og  d.  aar.^) 


487.  16.  Marts  1500.  á  Orund, 

ViTNisBUKÐARBRÉF,    að   Finubogi  lögmaðr   Jónsson   lýsti  sig 
lögarfa  eptir  Guðríði  Finnbogadóttur,  dóttur  sína. 

AM.  Faic.  XXXIV,  34,    framrit  á  skinni.      Af  6    innsiglum    eru  4 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  235. 

gerdarbref  um  arfs  adtauku.^) 
Lysti  finnbogi  sig  laugarfa  epter  dottur 
sina  1500.^) 
Þat  giorum  uier  grimur  palsson  ion  asgrimsson  eirek- 
ur  juarsson  sigurdr  ionsson  biorn  ingimundarson  og  þordr 
halldorsson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu 
brefi  at  þa  lidit  uar  fra  guds  burd.  þusundrut  og  fim 
hundrut.  a  laugardagin  n§sta  fyrir  mattíasmessu*)  a  grund 
]  eýiafirde.  uoru  uier  ]  hia  og  heyrdum  a  ath  finnbogijons- 
son  laugmann  lysti  sig  laugarfa  og  riettan  erfingia  at  laug- 
um  efter  gudride  finbogadottur.  dottur  sina  og  laugligan 
eignarmann  at  aullum  þeim  peningum  faustum  og  lausum 
sem  greind  gudridr  hafde  att  og  henni  hafde  til  eignar 
fallid  epter  suein  sumarlidason  bonda  hennar.  oc  suo  at 
þeim  peningum  sem  henne  hafde  til  erfdar  fallid  efter  gud- 
runu  sueinsdottur.  dottur  sina.  samaleidis  og.  at  auUum 
þeim  peningum  sem  fýrnefnd  gudridr  hafdi  fyrir  gialld  edr 
giof  matt  eigande  at  uerda  i  huers  hallde  edr  uallde  þeir 
uera  kýnne  utan  landzs  edr  innan.  lysti  sagdr  finnbogi  at 
gudride  dottur  sinne  hefdi  fallit  til  eignar  i  helmingsfelag 
efter  suein  bonda  hennar  fýrst  haif  jordin  grund  j  eyia- 
firde  med  audrum  halfum   peningum  faustum  og  lausum  oc 

^)  [sl.  3894.  *)  Utan  &  bréfinu  með  gamatli  hendi.  ')  Utan  &  bréfínu 
með  hendi  fr&  c.  1600,  nema  ártalið  er  með  hendi  Árna  Magnússonar. 
*)  (}.  e.  21.  Febr. 


478  GRÚNDARBRÉF.  —  SÁTÍARBRÉF.  1^00. 

sueirn  bonde  hafde  att.  en  half  fýrnefnd  jord  grund  med 
audrum  helmingi  optnefndra  peninga  j  hennar  lauggiof  og 
erfd  efter  titnefnda  gudrunu  sueinsdottur.  dottur  hennar. 
efter  rettum  reikningi  og  feskipte  sem  henni  bar  j  sina 
lauggiof  at  hafa.  ur  þeim  helmingi  peninga  er  sueini  hafdi 
til  heýrt.  lagde  optnefndr  finbogi  laug  og  dom  fyrir  alla 
þratt  nefnda  peninga.  giorde  hann  og  skulldarmonnum  stefnu 
at  koma  þar  innan  siauundar  til  slikra(r)  greizslu  og  ut- 
giallda  sem  honum  b^ri  at  giallda  og  greida  af  þrattnefnd- 
um  peningum  efter  laugum.  Og  til  sanninda  hier  um  sett- 
um  uier  fýrnefnder  menn  uor  jncigli  fyrir  þetta  bref  skrif- 
ad  a  manadagin  n^sta  fyrir  benedictusmessu  j  sama  stad 
og  are  sem  fýr  seiger. 


488.  7.  Maí  eða  17.  September  1500.  í  Djúpadal. 

1501.   í  Syðradal. 

Sáttaegerðakbréf  þeirra  Þórðar  Brynjólfssonar   og   Indriða 
Pétrssonar  um  heytöku  í  óleyfi. 

AM.  FaBc.  XXXIV,  36,  frumrit  á  Bkinni.    Af  8  innBÍglum  er  1  dott- 
ið  frá.  —  AM.  Apogr.  3471. 

Sattargiordarbref  vm  heytoku^). 
Þath  giorum  vær  petur  loptsson  ketell  arnasson  þor- 
steinn  olafzsson  godum  monnum  kvnnigt  med  þessv  vorv 
opnu  brefe  þa  lidet  var  fra  guds  burd  þusund  ocfimhundr- 
ut  ara  a  fimtudagen  næsta  epter  crosmessu  ]  diupadal  j 
eyiafirde  vorum  vær  j  hia  saum  oc  heyrdvm  aa  ord  oc 
handaband  þessara  manna  þordar  bryniolfssonar  af  einne 
alfv  enn  jndrida  petursonar  af  annare  ath  suo  firer  skildu 
at  þeir  giordv  fvlla  satt  med  sier  vm  þa  heytoku.  er  jn- 
dride  hafde  teket  fra  þorde  bryniolfssyne  j  aungu  hans 
frelse  oe  vm  þath  fleira  sakfelle  er    optt    nefndur    þordur 

')  Utan  á  bréfínu  með  bendi  fiá  17.  ðld. 


150Ö.  GUDMTTNDAREIGNÍÉ.  479 

bryniolfsson  þottizt  til  þrattnefnz  jndrida  peturssonar  oc 
gudrvnar  konu  hans  tala  mega.  hier  íirer  gallt  titt  nefndur 
jndride  petursson  þrattnefndum  þorde  bryniolfsfíyne  íimm. 
c.  ij  hros  þrevetur  raudskiott.  þridia  bleikalott  skiott  med 
veturgomlvm  fola.  kw  oc  reida  oc.  íí.  nauzþio  og  hanskar. 
hier  med  skyllde  þeir  satter  oc  kuitter  huor  med  annaii. 
?yste  oc  opt  nefndur  þordur  bryniolfsson  firer  oss  fyrrnefnd- 
um  monnum  ath  hann  drepe  hverge  nidr  kongs  rette.  Oc 
til  sanninda  hier  vm  settvm  wær  fyrrnefnder  menn  vor  jn- 
sigle  firer  þetta  sattarbref  er  giort  var  j  sydra  dal  j  eyia- 
firde  j  diupadals  kirkiusokn  are  sidar  enn  fyrr  seiger. 


489.  11.  Maí  1500.  á  Mýrum  í  Dýrafirði. 

Tylftardómr  útnefndr  af  Guðna  Jónssyni,  kongs  umboðs- 
manni  milli  Geirhólms  og  Langaness,  um  peninga  Guðmund- 
ar  Arasonar,  þá  er  Ari  Andrésson  hafði  að  halda,  en  Jón 
bóndi  Bjömsson  kærði  til,  og  dæma  þeir  Ara  að  afhenda 
peningana  með  ávexti. 

Ðömabók  Jóns  Bkrifstofustjóra  Magnússonar  i  Fol.  bl.  188a — 189a,  skr. 
c.  1604  (=a).  —  Landsbókasafn  67.  4to^  bl.  131a— 132b,  skr.  c.  1620. 
—  Ny  kgl.  Saml.  1945.  4to^  bl.  51^  — 52b,  með  hendi  Hannesar  Gunn- 
langssonar  i  Beykjarfirði  1666.  —  KriegersBafn  2.  4to^  bls.  300—311 
með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar  c.  1700.  —  Nokkrar  fleiri  afskríptir  eru 
til  ai  dömi  þessum,  eem  yngri  eru  en  þær,  sem  hér  eru  taldar,  og  ekki 
mikið  á  að  græða;  eru  þö  sumar  þeírra  haiðar  hér  til  stuðnings  hér  og 
hvar.  Aaðsjáaulegar  villur  og  afbakanir  eru  ekki  teknar  til  greina  i 
orðamun,  heldr  það  eitt  tekið,  er  til  stuðnings  sýndist  horfa. 

Myradomur*). 
Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  Bref  sia   edur    heytB. 
senda  Biorn  gudnason.  Þorolfur  augmundzson.  tumas   Jons- 
son.    Jndride  Jonsson.    hiUdebrandur  jonsson.    Steinmodur 

0  Mýradómr  um  rangt  hald  á  gózum  67;  Dómr  (Mýradómr)  um 
klögun  Jöns  Björnssonar  upp  &  þá  peninga,  sem  Guðmnndr  Arason  tók 
að  sér  með  ofriki  1945,  Kr, 


48Ó  GÚÐMUNDAREIgMiR.  1500. 

konradzson.  kietiU  þorsteinsson.  asmundur  Clemensson^).  þor- 
biorn  niculasson^).  magnus  gudmundzson.  einar  sueinsson 
og^)  Þorleifur  Anrnolfsson  k(uediu)  g(uds)  og  sijna.  kunnigt 
giorandi  þa  er  lidit  war  fra  hingadburd  wors  herra  Jesu 
christi.  CTD.  d.  manudaginn  næstan  fyrir  halluardzmesso  wm 
worid  aa  mýrum  j  dyrafijrdi  aa  þijngstad  riettum  worum 
wier  j  dom  nefnder  af  ærligum  manni  gudna  Jonssyni  er 
þa  hafdi  mijns  herra  kongsins  syslu  og  umbod  j  millum 
geirholms  og  langaness  ad  rannsaka  skoda  og  dæma  vm 
þær  sakargipter  sem  jon  B(ondi)  Biornsson*)  bar  þar^)  fram 
og  doms  aa  beiddist  fyrir  hueriar  hann  hafdi  stefnt  ara 
Andriessyni  j  adur  nefndan  stad  og  dag.  huert  ari  skylldi 
honum  nockurs  andsuars  skylldugur  edur  eij  um  þær  sak- 
argipter  sem  adur  hofdu  j  stefnu  og  kiæru  komit  med  þeim 
[a  alþingi^)  j  íyrra  sumar  epter  þui  sem  dandimanna  dom- 
ur  þar  um  gior  vtuijsar.  kiærdi  adur  nefndur  Jon  B(ondi) 
Biornsson  þad  enn  sem  þa  til  adurnefndz  Ara.  ad  hann 
sæti  j.  hefdi  og  hielldi  þa  peninga  wegna  Soiueigar  gud- 
mundardottur  fodursystur  sinnar.  er  att  hafdi  Gudmundur 
Arason.  enn  adur  greindur  Jon  B(ondi)  BiornBson  reiknadi 
sier  fyrrnefnda  peninga.  er  nefndur  Ari  nu  hiellt.  fallna  og 
fallna  werid  hafa  til  eignar  fyrir  reikningskap  og  riettar- 
farog  rangligt  halld  aa  peningum  Þorgerdar  Olafsdottur  og 
Olufar  Aradottur').  hueria  er  adur  greindur  Gudmundur 
Arason  ad  sier  tok  og  hiellt  til  deyanda  dags  j  þeirra  fullu 
ofrelsi.  Enn  optnefndur  Jon  Biornsson  war  nu  og  werid 
hefur  riettur  soknari  og  klogunarmadur  allra  þeirra  peninga. 
Birtist  þar  og  fyrir  oss  med*)  skiali  og  fullri  biuijsing  ad 
optnefndur  Gudmundur  Arason  hefdi  utgolldit  epter*)  fodur 
sinn  ara  gudmunzson  daudan  ue  hundrada  j  mala  Þorgerd- 
ar  Olafsdottur.  hueria  er  hann  aptur  tok  vnder   sitt   walld 


^)  67;  Klemisson  Kr.;  Clemusson  1945;  Áamundsaon^!);  a.  *) 
J6nB8on(!)  67.  *)  b.  v.  1945  og  Kr.  *)  „danur",  b.  t.  á  Bpássiu  í  a 
með  fornri  hendi;  ^)  sl.  a;  b.  v.  hin.  «)  [sl.  a;  b.  v.  67  ofl.;  ')  „Oluíf 
war  dotter  Þorgierdar.  Enn  Guðmundur  broder  Olofar",  a  á  spá.s8iu 
með  gamalli  hendi.    ^)  brefi  og,  b.  v.  67  ofl.    »)  67  ofl.;  fyrir  a. 


Í500.  GUDMUNDAREIGNm.  48Í 

og  hiellt  aa  iij^)  wetar  og  xx  eda  leingur  med  soddan  frid- 
leika.  fiogur  c  huDdrada  j  lordum.  Ixxx  malnytu  kugilldiog 
xlc  j  [þarflegum  peningum^).  þijngum.  koplum  og  kosti. 
Syndist  og  þar  fyrir  oss  ad  optnefnd  þorgierdur  Olafsdotter 
og  Oluf  aradotter  dotter  hennar  hefdu  optliga  heimt  og 
heimta  latid.  bidia  og  krefia  latid^)  uppa  iiij  reisur  og  al- 
dri  feingit  af  honum.  Stendur  so  skrifad  j  þeim  domi.  er 
adur  fiell  aa  med  þeim  ]  fyrra  sumar  ad  þeim*)  leist  sonn 
og  loglig  þessi  fiarheimta  Jons  B(onda)  biornssonar  vpp  a 
fyrr  sagt  godz  og  peninga  gudmundar  Arasonar.  og  þui 
dæmdum  wier  j  abata  aa  ddurskrifudum  peningum  upp  a 
so  langan  tijma  sem  fýrr  akrifad  er  xvjc  hundrada  og  [ij 
cnm  fatt  j  nijutijger^)  meira  aa  jardagozinu®)  j  tuefalldan 
abata.  þui  oss  leist  þar')  tuefalldur  abcLti  epter  eiga  ad 
koma.  er  med  rdni  og  gripdeiUdum  jnni  standa.  gnn  aa 
þeim  xlcada  er  ofrijd  woru  dæmdum  wier  xij  alna  abata. 
epter  huert  cad.  huad  er  reiknadist  Ixxx  cada  og  iiijc  bet- 
ur.  €nn  aa  þeim  Ixxx  malnytu  kugillda.  sem  beitt  war  og 
krafid  vppa  iiij  ar  skylldi  standa  med  laga  wegsti^).  enn 
aa  hinum  xvij  drum  sem  ei  war  beitt  edur  krafid.  skylldi 
standa  med  tuefolldum  abata.  hier  aa  ofan  v  merkur  j  full- 
rietti  uppa  huert  dr.  huad  er  reiknast  ijc  og  fiorer  tyger 
hundrada.  wtuisar  og  so  j  optnefndum  domi  þeim®)  er  a  fiell 
med  þeim  j  fyrra  sumar  j  logriettu  ad  þesser  adurskrifad- 
er  menn  Jon  B(onde)  Biornsson  og  Ari  andriesson  og  [allur  þesse 
þeirra  askilnadur  og  fiarskacke^^)   med   ollum   þeirra  skijl- 

^)  b.  V.  í  a  yfir  línDnni  með  fornri  hendi;  einn  67,  1945;  sl.  Kr. 
í  Landsb.  115.  4to  og  ÍBfél.  126.  4to,  þar  sem  er  ágrip  þessa  d6ms,  stendr 
„xviii  vetur",  en  þar  með  fylgir  þessi  athugasemd;  „al.  xxj.  Hafi  Guð- 
muadr  Arason  tekið  aptr  við  peningum  Þorgerðar  til  umboðs  1418,  þá 
mun  hann  haía  dáið  hér  um  auno  1442".  En  þetta  fær  þó  ekkí  stað- 
ist,  þvi  að  Guðmundr  hefir  tekið  við  umboðinu  1428,  og  hefir  þvi  lifað 
fram  til  1448,  1449  eða  1451,  eptir  þvi  hverjum  leshætti  er  íylgt.  *) 
[b.  V.  1945,  Kr.  *)  b.  v.  yfir  linu  i  a  með  gamalli  hendi;  sl.  hin;  *) 
1945;  þad  a,  67;  »)  tíutigi  1945;  [Lxxxviij,  Landsb.  116.  4to,  ÍBfél. 
126.  4to.  8)  jarðagózum  1945,  Kr.  ^  1945;  þad  a,  67  ofl.  «)  ávexti 
67  ofl.  »)  þess,  a;  hin  leiðrétta.  ^®)  [b7;  um  allan  þennan  áBkilnað 
þeirra  og  fjárskakka  a,  1945,  Kr, 

DipL  iBl.  vn.  Q.  31 


482  GtJÐMÚNDAREIGNÍR.  1600. 

njkiam  skylldu  koma  j  settan  stad  og  dag  þann  logmad- 
urinn  willdi  til  wijsa.  Enn  greindur  finnbogi  jons(son)  log- 
mann  n(ordan)  og  w(estan)  aa  jslandi  hefur  sitt  opit  bref 
innsent  hingad  j  fiordunginn.  j  hueriu  so  stendur  hann  fbid- 
ur  og^)  bydur  og*)  skylldugliga  skipar  upp  a  laganna 
wegna  huerium  syslumanni  fyrir  westan  gijllsfiord  [hier  um 
ad  dæma*)  sem  optnefndur*)  Jon  bondi*)  BiornssoD  wiU  sitt 
mal  fyrir  kiæra.  Og  þui  hefur  hann  til  kiored  [adur 
greindan®)  Gudna  B(onda)  Jonsson.  kongs  umbodzmann  j 
greindu  takmarki.  beitt  og  krafid  ad  giora  sier  [riett') 
og  dom  yfer  nefna  adur  greindri  stefnu  og  þeim  sakargift- 
um  er  stefnan  jnnihiellt  og  suarin  war  af  ij  logligum  witnum  og 
oss  leist®)  loglig  ad  tijma  og  leidarleingd.  nu  af  þui  ad 
optnefndur  Ari  Andriesson  kom  eij  j  adur  nefndan  ttefnu- 
dag.  og  eingiii  prof  edur  gogii.  edur  nockur  skial- 
ligheit  af  hans  hendi  edur  nockur  biuijsing  ad  hann  hefdi 
nu  meira  skial  edur  heimilldartokur  fyrir  adurskrifudu  gotzi. 
enn  fyrr  hefur  hann  haft.  þa  kunnum  wier  þar  nu  eij  helld- 
ur  enn  fyrr  ad  giora  hann  neins  suars  skylldugan  vm  þessa*) 
adurskrifada  akiæru.  Og  þui  dæmdum  wier  adurgreinder 
domsmenn  med  fullu  doms  atkuædi  þrattskrifadan  Ara 
skylldugan  [lausa  ad  lata.  og  frd  ad  ganga.^^)  alla  þa  pen- 
inga  fasta  og  lausa.  kuika  og  dauda.  þa  er  hann  hefur 
halldit  af  adurskrifudum  peningum  Gudmundar  Arasonar. 
og  alla  þa  aemhonum  standa  jafnframmi.")  og  Jon  B(onda) 
Biornsson  riettiliga  mega  ad  sier  taka  ad  næstum  fardog- 
um  med  dandimanna  yfersyn  optskrifad  gotz  gudmundar 
Arasonar  so  mikid  sem  hans  reikningskapur  honum  til  seig- 
er  sem  fyr  skrifad  stendur  og  þad  sem  adrer  menn  hafa 
eij  kaup  fyrir.  edur  sijna  wijsa  peninga  fyrir  gefit.  Enn  ef 
þad  gudmundar  gotz  sem  nu  er  hrockur  ecki  til  hans  reikn- 
ingskapar   sem   hann    hefer    [þad   yfir^^)   farit   med   godra 


»)  [a;  Bl.  hin;  »)  b1.  a;  b.  r.  hin.  »)  [b.  v.  Landsb.  115.  4to  og  ÍBfél. 
126.  4to;  vantar  i  hin.  *)  b1.  a;  b.  t.  67  ofl.  »)  b.  v.  1945.  «)  [b.  t. 
1945,  Kr.  ')  [lög  1945;  lög  og  létt  67.  »)  þötti  67.  »)  1945,  Kr.;  þa.  a. 
^^)  fa;  hin :  fr&  að  ganga  og  lauBa  að  I&ta.  ")  jafnframt  Kr.  ^*)  [þar 
fjrir  a,  115,  126;  það  yfir,  hin. 


1500.  GUÐMUNDAREIGNm.  —  VINDÁSSBRÉP.  483 

manna  yfersyn  og  ad  sier  tecid.  ad  af  [reiknudum  þeirra 
reikningskap  og  kirknagotzi^)  sem  j  þessum  peningum  liggia. 
þa  sæki  hina')  med  logum  og  domi  sem  syna  peninga  hafa 
vt  gefit  so  huer  meigi  sitt  aptur  sækia  med  logum.  Enn 
huer  fyrir  þessum  peningum  stendur  edur  hindrar  [vt  af 
Jone  B(onda)  Biornssyni.  edur  hans  wmbodzmanni.^)  suari 
slijku  fyrir  sem  þeir.  sem  standa  fyrir  odru  dæmdu  gotzi. 
forgkiotum  wier  j  þessum  domi  aungum  þeirra  Jaga  kuijtt- 
unum  er  þetta  gotz  hallda.  ef  þær  kunna  fram  ad  koma 
ad  heyrdum  dominum  af  Þorgerdi  Olafsdottur  eda  Olufar 
Aradottur.  dottur  hennar. 

Samþýckti  [med  oss^)  þennan  worn  dom  Gudni  Jons- 
son  kongs  umbodzmann  j  greindu  takmarki. 

[Og  til  audsyningar  og  stadfestu  hier  nm  setti  hann  litt 
inniigli  med  vorra  fyrr  nefndra  domsmanna  innsiglum  fyrir 
þetta  domsbref  er  skrifad  var  i  sama  stad  og  ari.  degi  sid- 
ar  en  fyrr  leger.*) 


490.  25.  Maí  1500.  á  Krossi. 

MAaNús  Magnússon  fær  Jóni  presti  Gíslasyni  til  fuUrar 
eignar  jörðina  Vindás  í  Hvolhrepp  fyrir  fimtán  hundruð, 
fyrir  þá  peninga,  er  Magnús  varð  sira  Jóni  játsa  vegna 
Gríms  Jónsaonar. 

Biik.  Skalh.  XVII,  36,  frumrit  i  skinni.  —  AM.  Apogr.  2378 
„ftccnraté''  eptir  Skálholtsframrítinn.  Eitt  eða  tj'ó  innsigli  hafa  Terið 
fyrir  hréfinu  (ekki  fleiri),  en  nú  er  það  innBÍgiislanBt. 

Vindasbíef. 
Pat    gerum    uier   gunsteinn  biornsson  gisle  jonsson  og 
jon  jonsson  godum  monnum  kunnekt  med  þessu  uoru  opnu 
brefe    at    uier    uorum   j    hia   saum  og  heyrdum  da  ord  og 

^)  [a;  reiknnða  þyi  (þeirra  1945)  kirknagózi  og  reikningBkap,  hin. 
*)  hÍDÍr  1945.  ')  [J6n  bónda  Bjðrnsson  út  af  þeim  eðr  hans  nmboðB- 
mann  67.  *)  [b.  v.  1945.  »)  [Kr.;  Bkrifad  j  Bama  Btad,  a.  Hin  handritin 
stytta  klausu  þessa  k  ýmsa  yegu.    Ðagsetningiu  béi  er  12.  Maí. 

31* 


484  VINDÁSSBRÉF.  —  BAKSMÍÐAMÁL.  150Ó. 

handaband  þessara  maiina  af  einne  alfu  sira  jons  gislasonar 
enn  annarc  magnus  magnussonar  at  suo  fyrir  skilldu  at 
magnus  magnusson  feck  sira  jone  gislasyni  jordina  uindaas 
j  huolhrepp  j  huols  kirkiusokn  til  fullrar  eignar  og  frials 
forrædis  med  ollum  þeim  giædum  sera  jordunne  fýlger  at 
fornu  og  nyiu  epter  þui  sem  magnus  uard  fremst  at  ejg- 
andi  epter  modr  sina  fyrir  þoix  penjnga  sem  magDUS  uard 
jazza  sira  jone  gislasyni  og  uegna  grims  jons(8onar)  j  suo 
fellda  peninga  fimtan  c  halft  j  koplum  og  helming  j  odrum 
friduirtum  peningum.  skylldj  nefndur  magnus  magnusson 
lagariptingum  aa  suara  en  sira  jon  til  laga  hallda.  Og  til 
sanninda  hier  um  settj  nefndr  magnus  sitt  jncigli  med 
nefndra  manna  jnciglum  fyrir  þetta  bref  skrifat  da  krossi  j 
landeyum  manudagen  næsta  fyrir  uppstigningar(dag)  anno 
domini^)  miUesimo  quing(ent)esimo. 


491.  1.  Júní  1500.  á  Kaldárbakka. 

DóMR  útnefndr  af  Ormi  Jónssyni  kongs  umboðsmanni  milli 
Hítarár  og  Gljúfrár  um  bársmíð  Jóns  Hallssonar  á  Steinvöru 
Guttormsdóttur,  konu  Þorláks  Böðvarssonar. 

Dómasyrpa  Jóns  Hákonarsonar  á  VatnBhorni  (d.  1748)  í  4to  bU.  89 
—90,  skr.  c.  1608.  —  Afskr.  í  AM.  211c.  4to  bls-  175—176  frá  c.  1700. 

DomuR  vm  hofudhaugg. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Salamon  Einarsson.  Jon  Magnusson.  Jndridi  Hallz- 
son.  Helgi  Þorualldzson.  Þorualldur  Helgason.  Þordur  Helga- 
son.  Þoruardur  Jonsson.  Jon  Jonsson.  Gudmundur  Þorgils- 
son.  Bardur  Halldorsson.  Magnus  Þordarson  og  Arnorfinnz- 
son.  kiíediu  Gudz  og  sijna  kunnigt  giorandi.  at  þa  er  lidit 
uar  fra  hingadburd  vors  herra  Jehsu  christi.  CD.  d.  ara  a 
kalldarbacka  j  Colbeinstadahrepp  oa  þingstad  Riettum.  a 
manudæginn  næstan  fýrir  huitasvnnu  vorum  vær  j  dom 
nefndir  af  ærligum  manni  Ormi  Jonssyni.  gr  þa  hafdi  mins 

*)  domino,  frbr.  ^  i -i,f: 


1500.  BARSMÍÐAMÁL.  485 

berra  kongsins  syslu  j  millum  huitarar^)  og  Gliufurar  ad 
skoda  og  dæma  m,  millum  Jons  Hallzsonar  hins  jngra  og 
Þorlaks  Bauduarssonar.  vm  þa  akiæru  er  greindur  Þorlakur 
kiærdi  til  nefnz  Jons  Hallzsonar  vegna  konu  sinnar  Stein- 
uarar  Guttormsdottur  og  þau  þar  þa  fram  baru  da  þinginu. 

J  fyrstu  bar  hun  ad  greindum  Joni  Hallzsyni  at  hann 
hefdi  sleigit  sig  tuo  hnefahaugg  til  haufudzins  og  jard- 
uarpad  sier  þrisuar  sinnum  og  farid  ofan  ca  sig  hniam  og 
hnuum  og  af  þessum  hans  Ruskingum  og  medferd.  sagdist 
hun  eigi  vita  betur  tnn  suo  ad  hun  hefdi  fætt  sitt  barn 
anduana.  þad  er  þa  gieck  hun  med. 

Nu  sakir  þess  adur  skrifadur  Jon  Hallzson  hafdihand- 
lagt  sig  þangad  vndir  þann  dom.  sem  Ormur  Jonsson  yfir 
nefndi.  og  suara  þar  þa  greindu  mali  sem  laugliga  stefndur. 
Þui  dæmdum  vær  hann  þar  þa  laugliga  fyrir  kalladan. 

Jtem  j  annari  grein  dæmdum  vier  saugdum  Jone  ly- 
rittar  gijd  hinn  minna.  og  sueria  þar  þegar  oa  þingínu. 
(f  hann  væri  til  fær  ad  hann  hefdi  farit  ofan  da  hana 
hniam  og  hnuum.  og  wm  þad  fotarhogg  er  hann  sialfur 
med  gieck.  at  hann  hefdi  spyrnt  til  hennar  þa  hun  Ida. 
Suo  og  huoria  sauk  hann  akylldi  af  hafa  vm  þau  aurkimli. 
sem  da  hennar  barni  skylldi  verit  hafa  þa  hun  várd  liett- 
ari.  Þad  dæmdu  vier  allt  vndir  xij  laugriettumanna  dom. 
nu  da  næstu  auxararþingi  og  laugmannzins  skodan. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vær  uor  jnnsigli  fyrir 
þetta  domsbref.  Skrijfad  aa  Aukrum  j  hraunhrepp  daMirvra 
da  sama  ari.  deigi  sijdar*)  enn  fyrr  seigir. 


493.  5.  Júní  1500.  á  Skriðu. 

Ko»RÁN  Jónsson  gefr  guði  almáttugum,  jungfrú  Maríu  og 
klaustrinu  á  Skriðu  hálft  fimta  hundrað  i  jörðunni  Ánastöð- 
um  á  Útmannasveit  og  vottar,  að  hann  heyrði  síra  Svein 
heitinn  Jónsson  lýsa  því,  að  hann  hefði  gefið  sama  klaustri 
hálft  sjöunda  hundrað  upp  í  nefnda  jörðu. 

*)  Svo.    Þ.  e,  Hítarftr.    «)  Þ.  e.  2,  Júní. 


486  SKRIÐUKLÁUSTR.  1500« 

AM.  Fasc.  XXXIY,  22,   frumrit  á  ikinni.  laniiglið  er  fyrir  bráfína. 
—  Apogr.  2882. 

giafabref  anastada  j  hialltastadarþingaa.^) 
Þat  giore  eig  kodran  jons«on  godum  monnum  kunnekt 
med  þessu  minu  opnu  brefui  at  eg  medkennunzt  at  eg 
hefi  gefuit  halft  fimta  hundrad  j  anastaudum  a  vtmanna- 
sueit  j  hialtastadarþingum  gude  almattigum  junfru  mariu  og 
klaustrenu  a  skridu  j  fliotzdal.  suo  og  heyrde  eig  lysing 
sira  sueinz  heitinz  jonssonar  sem  gud  hanz  sal  nade  at 
hann  gaf  halft  siounda  hundrat  vppi  greinda  jord  anastade 
fyr  nefndu  klaustre  a  skridu  med  auUum  þeim  gognum  og 
gædvm  som  adur  nefndre  iordu  fylger  og  fylgt  hefuer  at 
fornu  og  nyiu  og  vid  vrdum  fremzt  eigande  at.  skylde  þesse 
tittnefnd  iord  æuenleg  eign  klausturzens.  og  til  sanninda  hier 
vm  setta  eig  mitt  insigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifuat  var 
a  skridu  j  fliozdal  in  festo  sancti  bonifacii  episcopi  et  mar- 
tiris  anno  domini  CO  quingentessimo. 


493.  8.  Jnní  1500.  á  Skriðu. 

Hallsteinn  Þorsteinsson  lýsir  þvi,  að  hann  og  Cecilia  Por- 
steinsdóttir  kona  hans  hafi  gefið  „fyrst  að  upphafi  guði  al- 
máttugum,  jungfrú  Marie  og  helga  blóð**  jörðina  Skriðu  í 
Fljótsdal  með  rekum  og  ítökum  til  æfinlegs  klaustrs. 

AM.  Faic.  XXXIV,  21,    frumrit  á  ikinni,  og  er   innsiglið  fyrir.  — 
AM.  Apogr.  2880. 

Um  Eeka  skogarpart  og  selfór  Skriduklaustri 
tilheyrandi.*) 
f»at  giore  eig  hallsteinn  þorsteínsson  godum  monnum 
kunneckt  med  þessu  minu  opnu  brefui  at  eg  medkennunzt 
þat  at  eig  og  cecelia  þorsteinzdotter  kona  min  haufuum 
gefuit  iordena  alla  skridu  j  fliotzdal  fyrst  at  vphafui  gude 
almatigum  junfru  marie  og  helga  blod    til  ævinlegz   klaust- 

^)  Utan  á  bréfínu  með  gamalli  hendi.    *)  Utan  &  bréfínu  meO  heudi 
Ama,  éksamt  ártali;  IðOQ, 


1500.  HÓLADÓMKIRKJA.  487 

urz8  med  aullum  þeim  gognum  og  gædum  sem  fyrgreindre 
iordu  fylger  og  fylgt  hefuer  at  fornu  og  nyiu  og  vid  vrdum 
fremzt  eigande  at  med  þessum  itolum  halfuan  allan  reka  til 
motz  vid  kirkiubæ  a  helmingasande  er  reiknadur  er  vij°  fadma 
og  skogarpart  ]  ytre  videualla  iord  og  selfor  j  seliadal.  og 
til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  inslgle  fyrer  þetta  bref. 
Scrifuat  a  skriduklaustri  manudagen  næsta  eftir  huitasunnu 
arum  eftir  gudz  burd  þusund  og  fimm  hundrut. 


494.  10.  Júní  1500.  á  Hólnm. 

DóMB  klerka,  útnefndr  af  Gottskalk  biskupi  á  Hólum  um 
kæru  biskups  til  Gunnlaugs  Helgasonar,  vegna  Ingileifar 
Kolladottur  konu  Gunnlaugs,  um  peninga  þá,  er  síra  Jóni 
Kollasyni  bróður  hennar  höfðu  fallið  til  arfs  eptir  KoUa 
Magnússon  og  Ingibjörgu  Þorláksdóttur  foreldra  sína  og 
fleiri  frændur;  svo  og  um  hestgrip  og  smjörtöku. 

AM.  Fasc.  XXXiy,  18,   frumrit  á  Bkínni.    Fyrir  bréfið   hafa  aldrei 
komið  fleiri  en  6  innsigli,  og  eru  þau  nú  öil  dottin  frá.  —  AM.  Apogr. 


Domur  vm  gunlaug  helgason  1500.*) 
Þat  giorum  ver  broder  einar  abote  a  munkaþuera.  jon 
þorualldsson.  nicholas  þormodsson.  eirekur  einarsson.  gud- 
mundur  ionsson.  gudmundur  skulason.  þorsteinn  gudmundzs- 
son.  olafur  klængsson.  ion  finbogason.  nicholas  vilhialmsson. 
halluardur  biarnason.  gunnar  þordarson  ock  ion  þorgilsson 
prestar  hola  biskupsdæmis  godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  voro  opnu  brefi  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
vorss  herra  ihesu  christi.  CD.  vc,  ar  þridia  daginn  næstan 
epter  paskaviku^)  a  videuollum  i  blonduhlid  i  skagafirde  a 
aimennelegre  prestastefnu  vorum  ver  i  dom  nefnder  afvor- 
um  virduligum  herra  herra  gotskalk  med  gudss  nad  biscup 
a  holum  at  dæma  vm  þa  akæru  er  biscupin  kærde  til  gunn- 

^)  Utan  6,  bréfinu  með  garoalli  hendi.    *)  Þ.  e.  28.  Apr. 


488  HÓLADÓMKIEKJA.  1500. 

laugs  hellgasonar  vegna  konu  sinnar  ingeleifar  kolladottur 
vm  þa  peninga  sem  sira  ione  kollasyne  brodur  ingileifar 
hafde  til  arfs  fallid  epter  fodur  sinn  ock  modur  kolla  magn- 
usson  oek  ingebiorgu  þorlackssdottur  ock  epter  brodur  sinn 
sira  gudmund  koUason  ock  eptter  born  bessa  brodur  síns 
fasta  ock  lausa  frida  ock  ofrida.  var  þessi  vor  domur  1 
fyrstunne  at  ver  dæmdum  stefnuna  logliga  ock  gunlaug 
hellgason  logliga  fyrírkalladan  hier  j  dag.  kom  þar  fyrst 
fram  fyrir  oss  opid  bref  med  sira  ionss  kollasonar  handskrift 
ock  hanss  cirographo  ock  tueggia  manna  incigle  er  hann 
medkendizst  siallfur  i  brefinu  at  hann  hefdi  bedit  þa  at 
incigla  þenna  sinn  giorning.  leidde  ock  biscupinn  þar  fyrir 
oss  tuau  vitne  þau  er  suoru  fullan  bokareid  þar  þa  fyrir 
oss  at  þeir  hefde  sed  handabandit  enn  heyrt  ordin  suo  fyrir 
skilen  at  sira  jon  kollason  gallt  ock  gaf  heilagre  holakirkiu 
alla  þa  peninga  fasta  ock  lausa  frida  ock  ofrida  sem  hon- 
um  hafdi  til  arfss  ock  eignar  fallit  epter  fyrr  skrifada 
frændur  sína  huar  sem  þeir  kunna  hellzt  vpp  at  spyriazt 
fyrir  þær  saker  sem  hann  medkendist  sialfur  fyrir  adur- 
greindum  vottum.  en  sakernar  komu  þar  fram  fyrir  oss. 
Þui  at  gudss  naad  til  kalladre  dæmdum  ver  fyrr  nefnder 
prestar  alla  þessa  fyrrsagda  pecinga  fasta  ock  lausa  frida 
ock  ofrída  huar  hellst  þeir  kunna  vp  at  spyriazst  heilagre 
hola  kirkiu  ock  biscupinum  til  fuUrar  eignar  obrigdeligan(a). 
en  gunlaugr  skylldugan  at  leggia  fram  alla  þa  peninga  sem 
hann  hefer  at  ser  tekit  j  vmbode  konu  sinnar  ingeleifar 
koUadottur  fra  þui  er  hann  feck  hennar  ock  til  at  seigia 
huar  þeir  standa  sem  han  hefer  ecki  at  ser  tekit  vnder 
sinn  fullan  bokareid.  suo  ock  dæmdum  uer  ingeleifu  koUa- 
dottur  skyllduga  at  leggia  fram  alla  þa  peninga  semteckn- 
er  voro  i  hennar  vmbode  epter  fyrrsagda  frændur  sina  adur 
en  gunlaugur  hellgason  feck  hennar  vnder  fullan  bokareid. 
skylldu  þesser  aller  peningar  afhoEdazst  at  næstum  fardog- 
um  biscupinum  i  hendur  edur  hanss  vmbodssmanne. 

Jtem  i  annare  grein  kærde  biscnpin  til  gunlaugss 
hellgasonar  at  han  hafde  gripet  ock  tekit  kirkiunnar  hest 
ock  markad  ser.   þui  dæmdum   ver  biscupin   skylldu^an  at 


1500.  HÓLADÓMKIRKJA.  489 

leida  tuau  loglig  vitne  med  saordnum  eide  innan  xiiij  daga 
at  sa  same  hestur  var  kirkiunnar  eign  þa  gunlaugur  tok 
hann  ock  at  leiddum  vitnunum  ock  eidunum  suordnum 
dæmdum  ver  gunlaug  skylldugan  at  fa  kirkiunne  aptur 
annan  hest  iafngodan  oc  xu  merkur  i  fullrette  kirkiunnar 
fyrir  grip  ock  ran  a  hestinum.  gn  fyrir  vinnumisser  ock 
skadræde  a  hestinum  eyrer  a  huerre  viku  krossmessna  a 
milliim  a  sumarit  en  hallfan  eyrer  a  vetrin  millum  kross- 
messna.  en  gunlavg  fallinn  i  bann  ock  skylldugan  at  taka 
lausii  ock  skript  af  biscupinum  eda  hans  vmbodsmanne  ock 
gunlavg  skylldugan  at  giallda  þessa  peninga  alla  at  næst- 
um  fardogum. 

Jtem  i  þridiu  grein  kærde  biscupin  til  gunlaugs  hellga- 
sonar  at  han  hefde  haft  smior  i  fra  kallfstodum  er  hola 
kirkia  atte  huar  gunlaugur  sagde  nei  fyrir.  þui  dæmdum 
ver  biscupin  skylldugan  at  leida  ij  loglig  vitne  at  þat  smior 
var  kirkiunar  eign.  en  ef  þau  vitnen  feingizst  þa  skyllde 
gunlaugur  tuigillda  smiorit  aptur  ock  sueria  þann  eid 
at  han  hugde  þat  konu  sinnar  eign.  (n  ef  smiorit  yrde 
ecki  kirkiunar  eign  þa  skyllde  gunlaugur  kuittur  vm  þa 
sock.  en  ef  honum  fellzst  eidurinn  giallde  heilagre  hola 
kirkiu  xu  merkur  i  fullrette  fyrir  grip  ock  ran  a  smiorenu 
ock  gunlaug  fallinn  i  bann  ock  skylldugan  at  taka  lausn 
ock  skript. 

Ock  til  sanninda  hier  vm  setium  ver  fyrr  nefnder  prest- 
as  vor  ÍECÍgle  fyrir  J^etta  bref  er  skrifat  var  a  holum  i 
hialltadal  miduikudaginn  næstan  epter  huitasunjou  a  sama 
are  sem  fyr  seiger. 


495.  30.  Júní  1500.  l  HTammi. 

ViTNisBURÐARBRÉF  um  stofnu  Bjama  heitins  ívarssonar  til 
Eiriks  heitÍDS  Loptssonar  um  hald  Eiríks  á  peningum  Sophíu 
Loptsdóttur,  systur  Eiríks  og  konu  Bjarna,  en  Eiríkr  hafði 
umboð  Sophíu  meðan  hún  var  1  ómagavist  með  Ólöfu  syst- 
ur  sinni. 


490  SOPHIA  LOPTSDÓTTIR.  -  SKRIDUKLAUSTR.  1 500. 

BÍBk.  3.  Fol.   bli.    500  með  bendi    Hákonar   lýslumaiiuB    Gislasonar 
1641—1642. 

Witniaburdur  Olafs  Þorbiarnarsonar. 
Þad  giori  eg  Olafur  Þorbiarnaraon  godum  monnum 
kunnugt  med  þessu  mijnu  opnu  Briefui.  ad  eg  medkienniit 
ad  eg  war  þa  bia  Biarna  heýtnum  Jvar«sjne.  ad  hann 
itefndi  €yrU^i  hejtnum  Loptssyni  fyrir  reijkningsskap.  ad 
nefndur  Biarni  sagdi  adur  skrifadan  CyriJ^  hallda  pening- 
um  fyrer  sier  wegna  kvinno  ainnar  Sophiu  Loptzdottur.  ad 
hun  fieck  alldrej  af  gynjki.  enn  hann  atti  ad  hafa  hennar 
vmbod  þa  hun  warj  omagawist  med  Olofu  systur  sinni. 
sagdi  nefndur  Biarni  ad  þesser  peningar  wæri  bædi  j  kuijk- 
um  peningum.  faustum  og  lausum.  og  optsinnia  heyrda  eg  hann 
lysa  þessum  reijkningskap  )  gard  adur  nefnds  gyrijks.  og 
hier  epter  wil  eg  aueria  ef  þurfa  þykír.  Og  til  aanninda  hier 
vm  setta  Eg  mitt  jnnsigli  fyrer  þetta  witnisburdar  Briefer 
skrifad  war  j  huammi  j  kiös.  Laugardaginn-næsta  fyrer  Jons- 
messu  Baptistæ  vm  sumarid.  þa  er  lidid  v&r  fra  Guds 
burd  OD  D  ar. 


496.  25.  Júní  1500.  í  Skálholti. 

BbIf,  að  Björn  Guðnason  hafi  gefið  allsmektugum    guði  og 
klaustrinu  á  Skriðu  jörðina  Sellátr  í  Reyðarfirði. 

AM.  944,  4to,  afikript  Skriðuklaustrsbréfa  staðfest  28.  Sept.  1697 
I  Berufiiði  af  Guömundi  ÁruaByni  og  Brynj61fi  Haldórisyni:  „Ofan- 
•krifad  bref  er  skrifad  á  kalfskinn  med  gamla  ikrifít  dögt  och  ellelegt. 
tiglarner  tveir  jhángande  eun  innsiglen  j  burtu"  —  AM.  Apogr.  4437 
(eptir  914.  4to). 

Breff  fyrer  SellóLtrum  1500. 

Þat  giorum  vid  Einar  Jngimundarson  og  Þordur  Gud- 

mundsson  prestar    Skalholltz    Biskupsdæmes    goodum  monn- 

um  kunnigt  med   þessu  ockru    opnu  brefe.    ath  vid    vorum 

i  hióL  sdum   og   heirdum  d  Jonsmessu   dag   Baptiste^)    vm 

1)  D.  e.  24.  Júní, 


1500.  SKRIÐUKLAUSTR.  -  HJÓNABANDSMÁL.  491 

lumared  j  Hoolum  j  fystra  hrepp.  þcL  lided  var  fraa  hijng- 
adburd  vori  herra  Jhesu  Christi  þusund  ock  fimm  hundrud 
aara.  ad  Biðrn  Gudnason  lyste  þar  firer  ockur  og  raed- 
kiendest.  ath  hann  hefde  giefet  allsmecktigum  Gude  og  klðstr- 
enu  d  Skridu  j  fiiötzdal  jðrdena  Selldtur.  er  liggur  j  Reid- 
trfirde.  er  liggur  j  Holma  kirkiu  sockn  til  æfeiilegrar  eign- 
ar  og  fridls  forrædess  med  ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum 
sem  greindre  jðrdu  filger  og  filgt  hefur  ath  fornu  oc  nyu. 
og  greindur  Biorn  vard  fremst  eigande  ath.  oc  vnder  greindre 
lysing  og  medkienning  oíftskrifadz  Biarnar.  hafde  hann 
handaband  vid  herra  Narfa  Prior  og  forrædismann  greindz 
klausturz  ath  Skridu.  vppfiUande  sijna  giðf  og  giðrning 
med  hantake  og  goodra  manna  vitorde  þar  þaa  j  greind- 
um  stad  firer  ockur  adurskrifudum  kennemonnum  oc  morg- 
um  ðdrum  goodum  monnum. 

Oc  til  sannenda  hier  vm  settum  vid  firrskrifader  preit- 
ar  ockur  jnsigle  firer  þetta  bref  skrifad  j  SkalhoUte-  deige 
sijdar  enn  firr  aeiger. 


497.  27.  Júní  1500.  í  Skálholti. 

DóiiR  tólf  preita  útnefndr  af  Stepháni  biskupi  i  Skálholti, 
þar  sem  þeir  dæma  leyfisbréf  páfans  fyrir  Porleif  Björni- 
son  og  Ingvildi  Helgadóttur  stöðugt  og  myndugt  og  Steph- 
án  biskup  skyldugan  til  að  úrskurða  hjónabandið  löglegt  og 
öU  þeirra  börn  arfborin  og  skilgetin. 

AM.  Apogr.  738  „Ex  originali"  með  hendi  Jóns  MagnúiBonar,  bröðnr 
Árna.  —  AM.  Fasc.  LXXII,  2  b.  stórt  transakript  á  skinni  fr4  c.  1528 
(sTO  sem  samhlj6ða). 

Þat  giorum  ver  broder  narfi  prior  ath  skridu  i  flioz- 
dal.  hrafn  oddzson  officiales  firiruestan.  kolgrimur  kodrans- 
son  firir  austan  off'iciales.  einar  ingemundarson  radzmann  j 
skalhollti.  einar  ellenzson.  ion  ionsson.  augmundur  palson 
kirkiuprestur  sama  stadar.  halldor  tyrfingsson.  hallur  gyg- 
urdzson,  ion  palsson.  kenek  þorateinsson.  sueinn  þorariniion. 


492  HJÓNABAND  ÞORLEIFS  OG  MíGVILDAR.  1500 

prestar  skalhollz  biskupsdæmis  godvm  monnum  kunn- 
igt  raed  þessu  voru  opnu  brefi.  ath  þa  er  lidit  var  fra 
hingat  burd  vors  herra  iesv  christi  (D.  d.  ara.  vor- 
um  ver  i  dom  nefnder  af  ærligum  herra  ok  andaligum  faud- 
ur  herra  steffano  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti.  laug- 
ardægen  næsta  fyrir  peturs  CDesso  ok  pals  vm  sumarit  ath 
einvirduliga  skoda  og  ransaka  þat  dispenseranarbref  sem  af 
pafaligu  valldi  ok  kvria  var  vt  gefit  vm  hionaband  þorleifs 
heitens  biornssonar.  ok  ingauUdar  helgadottur.  hueria  magt 
ath  þat  skylldi  hafa.  Ok  þui  ath  heilax  anda  nad  til  kall- 
adri  med  fullu  domsatkuæde  leizt  oss  þat  j  allan  mata  fuU- 
megtugt  ok  obrigdulegt.  ok  vorn  andligan  faudur  biskup  j 
skalhoUti  skjUdugan  til  ath  vrskvrda  hionabandit  laugligt 
epter  þeirri  dispenseran  sem  næstur  hans  forverare  biskup 
magnus  godrar  minningar.  sem  gud  hans  lal  nadi.  hafdi 
dispenserat  med  adur  greindum  hionum.  ok  þeirra  bornn 
geten  fýrir  festing  ok  epter  skilgetin  ok  arfgeing  epter 
faudur  ok  modur.  Ok  til  allra  annara  arfa.  epter  þui  sem 
guds  iaug  vtvisa.  ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  ver  fýr- 
skrifader  prestar  vor  incigle  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j 
skalhollti.  j  sama  stad.  dag  ok  are  sem  fyr  seiger. 


498.  1.  Júlí  1500.  á  Öxarárþingi. 

BóME  Finnboga  lögmanns  Jónssonar  og  tólf  manna  útnefndr 
á  alþingi,  þar  sem  Björn  Þorleifsson  og  systkin  hans  eru, 
samkvæmt  páfabréfi,  konungsbréfum,  erkibiskupsbréfi  og 
biskupa  úrskurðum,  dæmd  lögkomin  til  alls  arfs  eptir  Þor- 
leif  Björnsson  og  Ingvildi  Helgadóttur,  foreldra  sína. 

AM.  Apogr.  740  með  hendi  JónB  MagnúBsonar  bróðnr  Árna  „Ex 
originali",  sem  var  á  kálfskinni  og  tólf  innaigli  hofðu  verið  fyrir.  —  AM. 
Apogr.  741  með  hendi  Jóns  MagnúsBonar  eptir  transBkripti  Jóns  Sig- 
mnndssonar  og  tvoggja  annara  geiðu  á  Hólum  14.  Apr.  1504  (sleppir 
öliu  npphafi  dómsinB  og  víkr  ýmsu  svo  lítið  við,  etyttir  um  snmt  og 
fyliir  sumBtaðar).  —  AM.  Fasc.  XXXIV,  26,  transskr.  frá  7.  Júli  1513 
(Apogr.  2925).  —  AM.  Fasc.  XXXIV,  27,  trapsskr,  frá   23.  Apr.    1515 


150Ó.  HJÓNABAND  ÞORLEIFS  OG  INGVILDAR.  493 

(Apogr.  5716).  —  AM.  Fasc.  LXXII,  2'o,  transskr.  frá  c.  1528.  —  AM. 
Fasc.  XXX7,  3,  tranaskript  á  skinuigertá  Reykhólum  1601.  Öll  af  Sima  tagi 
og  Apogr.  740.  Sbr.  Dipl.  Isl.  VI,    Nr.  101  og  276;  VII,  Nr.  310,  402  og  497. 

OUuni  (Donnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  arnor  íinzson.  gisli  philippusson.  uigfus  þordarson. 
salomon  einarson.  sygurdur  dadason.  gudmundr  þorleifsson, 
jngimundur  íinzson.  halldor  sygurdzson.  helgi  þorualldson. 
brandur  olafson.  jon  hrafnson  ok  jon  magnusson.  kuediu 
gudz  ok  sina  kunegt  giorande  at  þa  er  lidít  uar  fra  hing- 
atburd  uors  herra  jhesu  christi  þushundrud  ok  íimm  hundrud 
ara  þridiudagin  næsta  epter  petursmesso  ok  pals^)  um  sum- 
arit  a  almenneligu  auxararþingi.  worum  uær  j  dom  nefnder 
af  ærligvm  dandimanni  íimboga  jonsyni  laugmanni  nordan 
ok  uestan  a  jslande  at  skoda  ok  dæma  um  þad  mal  sem 
biorn  þorleifsson  beidde  ok  krafde  laugmannin  at  nefna  dom 
yfer  huort  han  skyllde  uera  laugligur  eríingi  ok  hans  sys- 
kin  epter  þorleif  heitin  biornson  faudur  sinn.  gud  hans  sal 
nade.  edur  eigi.  epter  þeim  brefum  ok  skilrikium  sem  hann 
bar  þar  fram. 

[j  fystu  kom  þar  fram  leyfisbref  huert  et  af  paualigo 
ualldi  uar  utgefit^)  at  þorleifur  biornson  ok  ynguelldur 
helgadotter  skyllde  laugliga  mega  binda  sinn  hiuskap  ok  sidan 
riettliga  mega  saman  blifa  ok  þeirra  baurn  laugliga  tilarfa 
komin  epter  þau  at  fengine  dispenseran  af  heilagrar  skal- 
holltz  kirkiu  formanni  sem  skipat  uar  j  saugdo   brefi. 

j  annari  grein  kom  þar  ok  fram  opit  brefuors  naduga 
herra  kong  kristierns  med  hans  heilu  ok  oskauddo  hang- 
ande  jnnsigli  suo  hliodanda  at  hann  skýllduliga  skipadi  ok 
tilgaf  uppa  sina  uegna  ok  krununar  j  noregi  at  aull  baurn 
fyrgreindra  manna  þorleifs  ok  yDguelldar  skyldu^)  skilgetin 
til  arfs  epter  faudur  sinn  ok  modur.*) 


*)  þ.  e.  30.  Júní  ^)  [Jtera  j  fystu  kom  þar  fram  leyfissbref  herra 
pauans  eixte  híns  fíorda  med  þui  nafne.  ad  falikomliga  leyfdi  og  tilgaf 
af  gndz  alfa  og  héilagrar  kirkia.  og  aí  sinu  ualdi  741.  ^)  yantar  i  740; 
b.  V.  741,  LXXII,  2.  *)  og  allra  anara  arfa  er  þeim  kann  til  at  falla 
med  logum  eem  önnr  skilgetin  eigin  konu  baurn,  b.  y.  741. 


494  HJONABANb  ÞORLÉIP^S  OÖ  INGVÍLDAÍI.  150Ö. 

j  þridiu  grein  kom  þar  ok  fram  fyrir  oss  uors  naduga 
hera  kongs  hans  bref  med  hans  heilo  ok  oskauddo  hangandi 
jnsigli.  huert  suo  hliodade  at  hann  skipade  epter  sina  faud- 
ur  kong  kristierns  brefi  auU  baurn  fyrsagdra  manna  þor- 
leifa  ok  ýnguelldar  þeirra  laugliga  erfingia  sem  aunnar 
skilgetin  baurn. 

J  fiordo  grein  kom  þar  fram  fyrir  oss  bref*)  uors  uerd- 
uga  hera  ok  andligs  faudurs  hera  gauta  med  gudz  nád 
erchibisknps  j  nidárosi.  huert  er  fuUiliga  stadfesti  hera 
pauans  bref.  huert  hann  utgaf  saugdum  CDonnum  þorleifi 
ok  ynguelldi  um  sitt  hionaband.  at  aull  þeirra  baurn  «kýlldi 
skilgetiíi  uera  epter  sinn  faudur  ok  modur  ok  laugliga  til 
arfs  komen  epter  adra  sina  frændur  suo  sem  skilgetinar 
eiginar  konu  baurn. 

hier  med  syndizt  bref  biskup  magnus  med  gudz  nád 
biskups  j  skalhollti  at  hann  hafdi  til  gefit  samþyckt  ok  hia 
uerit  at  sagder  menn  þorleifur  ok  ýnguelldr  bundo  sitt 
hionaband  epter  þui  sem  þeim  uar  leyfi  til  gefit  ok  hann 
hefdi  med  þau  dispenserat  suo  sem  honum  uar  bodit  ok 
ikipat  af  paualigo  uallde. 

J  fimto  grein  kom  þar  fram  xij.  presta  domur  er  bisk- 
up  stephan  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti  hafdi  ut  nefnt 
at  skoda  ok  dæma  huerso  laugliga  sagder  mcnn  þorleifr  ok 
ynguelldur  hefdi  bundit  sinn  hiuskap  edur  huort  þeirra 
baurn  skylldi  laugliga  til  arfs  komin')  edur  eigi.  Cnn  sagd- 
er  prestar  dæmdo  þetta  allt  under  urskyrd  uors  naduga 
herra  stephans  med  gudz  nad  biskup(s)  j  skalhollti. 

Jtem  j  sioundo^)  grein  uorum  uer  j  hia  j  saugdum 
stad  ok  dag  a  alþingi  at  uor  uerdugr  herra  og  andaligur 
fader  herra  stephan  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti  sagdi 
med  fullum  laga  urskurde  fýrgreint  hionaband  optnefndra 
manna  þorleifs  ok  ynguelldar  statt  ok  staudugt  ok  æfinliga 
obrigda(n)ligt  ok  j  allan  mata  laugligt  ok  aull  þeirra  baurn*) 


^)  hefir  vantað  í  írumritið,  og  vantar  líka  í  transakriptin,  nema  741. 
•)  getin  74L  »)  svo  öll,  bæði  741  og  hin  transskriptin.  *)  ikilgetin 
og  b.  V.  74L 


1500.  HJÓNABAND  ÞORLEIFS  OG  INGVILDAR.  495 

laugliga  til  arfs  komin  epter  faudur  linn  ok  modur  ok  alla 
adra  sina  frændur  sem  þeim  kann  íil  at  falla  suo  sem 
skilgetinar  eiginar  konu  baurn  epter  laugum. 

nu  saker  þess  at  laugin  suo  greina  med  stauddum 
endimaurkum  at  um  hiuskap  ok  huersu  laugliga  hver  er 
getin.  skuli  dæmazt  fyrir  biskupi  edur  hans  umbodsmanni 
þui  fyrir  þessar  adur  skrifadar  greiner  ok  þær  íleire  sem 
hier  at  luta  dæmdum  uær  fyrnefnder  domsmenn  med  fnllo 
doms  atkuædi  biorn  þorleifsson  ok  aunnur  hans  syskin 
laugliga  erfingia  epter  þorleif  biornson  faudur  sinn  ok 
ynguelldi  helgadottur  modur  sina  ok  laugliga  getin  til  allra 
annara  arfa  sem  þeim  kan  til  at  falla  epter  uorum  riett- 
um  landz  laugum  at  auUo  jamfullo  sem  skilgetinar  eginar- 
konn  baurn  ok  optnefndan  biorn  þorleifsson  ok  haní  systur 
edr  þeirra  laugliga  umbodzmenn  riettiliga  mega  at  sier  taka 
tii  æfinligrar  eignar  allan  fyrgreindan  arf  ok  peninga  jard- 
er  ok  lausagoz  huar  j  islande  sem  þeir  standa  nu  þegar 
epter  þenna  uorn  dom.  alla  þa  sem  tittnefndur  þorleifur 
biornson  atti  ok  hiellt  ok  han  feck  eigi  laugliga  j  burt  um 
tlna  dag». 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uær  fýr  nefnder  doms- 
menn  uor  jnsigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j  sama  stad 
ok  ári  degi  sidar  enn  fyr  seger. 


499.  1.  Jálí  1500.  á  Öxarárþingi. 

DóMB  tólf  manna  geinginn  á  alþingi  um  sekkjagjöld  enskra 
kaupmanna,  er  verzla  á  íslandi,  um  rétta  mæling  og  ófals- 
aðan  varning  og  um  ófriðhelgi  duggara  þeirra,  sem  fara 
með  lóðir,  og  aungvan  kaupskap  annan. 

D6mab6k  J6nB  skrífitofuetjöra  Magnússonar  i  Fol.  bls.  116b,  skr.  c. 
1604  (=  a).  —  Add.  British  Museum  11,242.  4to  bl.  23b  i  S6pdyngjii 
síra  GottskéilkB  í  Glaumbæ,  skr.  1543—1591;  upphaf  d6m8Íns  hefir  hér 
Terið  stytt,  og  b6kiu  er  hér  mjög  Bkemd  af  fúa.  —  LandBb6kaBafn  65. 
4to  I,   146  —  15,  með  hendi  Jóni  dtns .  Maguússonar  o.  1640.  —  Lands- 


496 


SEKKJAGJOLD. 


1500. 


bókasafn  788.  4to  bl,  84  a— b.  skrifað  c.  1640  með  hendi  svipaðrí  Há- 
konar  Ornissonar.  —  LandsbókaBafn  812.  4to  bl.  166,  skr.  c.  1660.  — 
Ny  kgl.  saml.  1945  4to  bl.  208b,  með  hendi  Hannesar  Gunnlaugssonar 
i  Keykjarfirði  1666  —  Landsbókasafn  115  4to  I,  bls.  178—179  með 
hendi  gíra  J6ns  Haldórssonar  i  Hítardal  c.  1730.  —  M.Steph.  60.  4to 
blg.  21  og  ÍBfél.  67.  4to  bl.  60,  hvorttveggja  með  hendi  aira  Eyjólfs 
Jónssonar  á  Vöilum  (d.  1745).  —  AM.  Apogr.  5755,  að  því  er  virðiat 
ritað  eptir  Landáb.  788.  4to^. 

Sá,  orðamunr  er  ekki  að  riðum,  sem  afskriptum  þessa  dóms  ber  á 
milli  um  efni  hans,  en  um  dómnefndina  greinir  þau  meira  á.  Dómrinn 
hefir  í  upphafi  verið  og  á  að  vera  tylftardómr,  en  um  þetta  efni  hagg- 
ast  svo  i  afHkriptunum,  að  út  koma  15  eða  16  dómBmenn,  þegar  ait  er 
borið  saman.  Þö  að  röð  dömsmanna  sé  öll  á  reiki  í  afskriptunum,  era 
þö  11  af  þeim,  sem  ekki  bregzt  að  taldir  eru  i  7  helztu  handritunum, 
opt  i  mismunandi  röð  að  vísu,  en  þö  svo,  að  þessum  handritum  kemr 
öilnm  saman  um  það,  að  þeir  eigi  heima  i  dóminum.  Vantar  þá  einn 
til  þess,  að  tyiftin  sé  fuU,  en  hins  vegar  afgangs  4  eða  5,  sem  að  eins 
Btanda  i  1  eða  2  afskriptnm  hver  um  sig  þótt  þær  felli  niðr  mart  hinua 
dómsmannanna.    DómBmennirnir  koma  svona  út  (röðin  eins  og  í  a): 


1.  Gunnlaugr  Teitsson 

2.  Einar  Þórólfsson    . 

3.  Jón  Valdason     .     . 

4.  Þorvaldr  Guðnason 

5.  Snjólfr  Hrafnsson  . 

6.  Stuli  Hallsson  .     . 

7.  Einar  Odds?on  .     . 

8.  Arnór  FinnssoQ 

9.  Nikuláa  Jónsson 

10.  Sigurðr  Daðason     . 

11.  Oddr  Guðnason 

Þorfinnr  Nikulásson  . 
J6n  J6nsson  .... 
Guðmundr  J6nsson 


a;65 
a|65 
a65 


783 

788 
788 


812 
812 
812 
|812 
812 


788 

788 


1945 
1945 
1945 
1945 
1945 


812  1945 
812!  1945 
8121 1945 
8121945 
81211915 
812!l945 


115 
115 


5756 
5765 


115  5756 
Uó  .  .  . 
115  ..  . 

115  ..  . 

116  ..  . 
115  ..  . 
115  .  .  . 
1155755 
116|5766 


(Teitsson  1946) 


Arn6r  J6n8Son 60  67 


788 
788 


6755 
6755 


812 


1945 


Af  þessum  íj6rum  BÍðustu  nöfnum  er  nokkurn  veginn  Ij6st,  hvernig 
þrjú  muni  til  komin.  Þorfinnr  Nikulásson  og  J6n  Jðnsaon  Býnast  vera 
afbökun  úr  nafni  Arn6rs  Finnssonar  (arnorfinlf=  þorfinnur)  ogNikuIása 
(=  Nikuláíf  =  Nikulássonar)  Jónssonar  (=  Nikulaff  fon  hefir  verið 
lesið:  Nikulásson.  J6n).  AðArnðr  Jðnsson  mun  og  vera  afbökun  úr  nafni 
Arnðrs  Finnssonar.  Að  Arnðr  Finnsson  og  Arnðr  Jónsson  Btanda  í  einu 
og  sama  handriti,  mun  svo  tii  komið,  að  aÍBkrifarinn  hefir  haft  fyrir  sér 
tvær  eldri  afskriptir,  þar  sem  i  annari  hefír  staðið  Arnðr  Finnsson,  en  í 
hinni  Arn6r  Jðnsson,  en  tylftin  i  dðmnefndinni  ekki  orðið  full,  nema 
með  þvi  m6ti,  að  bæði  uöfnin  stæði  i  dðmnum,  bvo  að  hann  hefír  tekið 
upp  hvorttveggja  nafnið.  Guðmundar  naín  Jðnssonar  („Teitsson'^  mis- 
ritað  án  efa  i  flýti  aí  því  að  næsti  maðr  á  undau    var  Teítsion)    sé»t 


1500.  SEKKJAGJÖLt).  497 

hinsvegar  ekki  giögt  úr  hverju  ætti  að  vera  afbakað,  og  því  næst 
sanni,  að  hann  fylli  tylftina.  Geta  má  þess  þó,  að  i  hnífskurðadónain- 
nm  frá  sama  degi  er  nefndr  Guðmundr  Einarsson. 

Domur  wm  seckiagiaulld^)  [Engelskra.^) 

Aullum  maunnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
sefida  Gunnlaugur  teitssoD.  Einar  Þorolfsson.  Jon  Wallda- 
son.  Þorualldur^)  Gudnason.  Sniolfur  hrafnsson.  StuUi  halls- 
son.  Einar  Oddzson.  Aruor  jBinnsson.  Nichulas  Jonsson.  Syg- 
urdur  dadason.  Oddur  Gudnason  og  Gudmundur  Jonsson*.) 
lauí^riettumenn.  kuediu  Gudz  og  sijna  kunnugt  giauraiidi 
ad  þa  er  lidit  var  fra  hijngadburd  wors  herra  Jhesu  christi 
1500  aa  miduikudaginn  næstan  epter  pietursmessu  oc  pals 
aa  almenniligu  auxararþijngi  worum  wier  j  dom  nefnder 
af  badum  laugmaunnum  sunnan  oc  austan  aa  jslaiidi  Finn- 
bog  Jonssyne  og  Þoruardi  EUendzsyne  er  Benidicht  hersten 
hirdstiori  yfer  allt  ijslaiid  beiddist  doms  aa  huersu  mykil 
seckiagiauUd  ad  Eingielskier  skylldu  luka  sem  med  riettaii 
kaupskap  sigla  [til  jslandz^). 

Þui  dæmum  wier  fyr  greinder  domsmenn  seckiagiaulld 
epter  gaumlum  wana  laiidsins  af  eingelskum^)  sex  fiska  af 
hueria  hundradi.  af  blautum  og  haurdum  eptir  þui  sem 
skipit  dregur  til  og  þad  er  stort  til  fracktar  halft  af  hueriu 
hundradi  af  blautum  og  haurdum. 

Suo  og  dæmdum  wier  j  sama  domi  ad  eingelskier 
skylldu  færa  [j  landit^)  riett  tunnumal  oc  alla  adra  rietta 
mæling  og  allaii  annan  falslausan  warning.  EUa  bæti  firir^) 
sem  fyrir  annad  fals  sem  wor  laugbok  seiger. 

Enn  duggarar  þeir  sem  med  loder  fara  oc  auiiguan 
kaupskap  annaii  sieu  ofridhelger  og  riett  tekiier®)  af  hueri- 
um  manni  huar  sem  þeir  werda  tekner. 


^)  secktagjald  (gjöld),  öll  alataðar  ranglega,  nema  a  eitt  og  11,242. 
2)  b.  V.  5755  ofl.  3)  Dorvarðr  60,67.  *)  [b.  v.  812  og  1945  (eem  mis- 
skrifdr  hann  „Teitsson")  og  cr  þar  látinn  koma  næat  eptir  Guunlaug 
Teitsson.  »)  [hingad  j  island  i  1,242;  hingad  til  landsins  65,812,  5756. 
«)  sem  er,  b.  v.  65.  ')  [aa  is'aLd  11,242;  j  Jsland  5755;  til  íslands  65. 
«)  b.  V.  11242,    812,  5755.    ")  teknar  65,5755. 

Dipl.  Isl.  vn.  82 


498  HNÍFSKURÐIR.  150Ö. 

Samþyckti  þennan  worn  dom  bader  laugmenn  [oc  hird- 
stioren^)    Benedicht  hersten^)  og  aull  laugriettan   et  cetera. 
[Oc  til  sannenda  hier  um.^) 


500.  1.  Júlí  1500.  á  Öxarárþingi. 

ÁPiNGissAMPYKT  um  huífskurði,  og  annað  fleira. 

Ðömr  þessi  kemr  fram  i  ýmsum  myndum  i  fjölda  af  skjalabökum, 
og  Bumstaðar  sem  örstutt  ágrip  og  bto  afbakaðr  á  marga  vegn,  að  prenta 
verðr  hann  í  fleira  en  einu  lagi,  eins  og  sjá  má  hér  á  eptir  (A — D). 
Hann  er  og  opt  ýmist  ártalslaus  eða  þá  rangt  árfærðr,  optast  til  1510, 
sem  ekki  fær  staðizt,  þvi  að  þá  hafði  látið  af  lögmensku  Finubogi 
Jónsson,  en  tekinn  var  við  Jón  Sigmundsson. 

Add.  British  Museum  4882.  4to  (Banke'safn),  bl.  309  a— b,  skr.  c. 
1670. 

Alþijngis  Domur  vm  knijfaskurdi. 
OUum  monnuLi  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
sendum  vier  Gunlogur  Teitsson.  Gudmundur  Einars- 
son.  Einar  Oddsson  Arnor  finnsson.  Oddur  gudnason. 
Þorsteinn  steffansson  oc  Nichulas  jonsson  med  fleirum 
odrum  godam  monnum  kuediu  Guds  og  sijna  kunn- 
ugt  giorandi  þa  lidit  var  fra  Christs  hingadburd  CD.  D. 
midkudaginn  næstan  epter  pietursmesso  oc  paals  aa  almenn- 
iligu  Oxararþijngi  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  grligum 
monnum  Þoruardi  Ellendzsyne  logmanni  firir  sunnaii  oc 
austaii  aa  jslandi  og  finnboga  jonssyne  fyrer  nordan  og 
vestan  aa  Jslandi  ad  dæma  vm  þa  oheyriligu  skurdi  sem 
marger  goder  menn  væri  med  skammfærder.  Þui  dæmdum 
vier  fyrnefnder  domsmenn  med  fuUu  doms  atkuæde  ad  huor 
sem  annan  skier  epter  þennaíi  dag   skal   vnder  somu  nefs- 

0  [b.  V.  11242,  115.  2)  heesten  11242.  3)[b.  v.  11242,  og  þar  neð- 
an  við  Btendr  brot  af  reikningi  um  þetta  gjald:  ^  .  .  .  .  fiskar  aí  lest. 
c  af  taeimr  lestura.  vc  af  x  lestum.  iic  af  iiij  leBtum". 


1500.  flNÍFSKURÐIR.  499 

ing  oc  alogum  oc  sa  er  leggur  maTi  med  knijfe  edur  særer 
med  skoti. 

So  oc  1  sama  domi.  ad  einginn  madur  skal  taka  þann 
mann  j  sijn  hus  sem  farid  hefur  med  stulld  oc  huinsku.  sie 
þad  obætt.  Enn  ef  hann  tekur  vijsvitandi  þa  er  hann  sek- 
ur  iij  aurum. 

Jtem  eige  skal  taka  Eiett  epter  hina  somu  konu  vtan 
þrijsuar  sinnum.    Hun  skal  sijdan  halldiii  oærlig.^) 

Jtem  þar  sem  kongur  skal  taka  halfmork.  skal  sa  er 
uid  er  brotid  taka  adra  [halfa^).  Enn  þar  kongur  a  ad 
taka  ij  aura.  þa  skal  sa  er  uid  er  brotit  taka  iij  aura. 

Jtem  ad  eingin  naudahandsol  skulu  halldast.  Enn  þad 
eru  naudahandsol  er  madur  er  lijfe  sijnu  ad  firr  edur  fie. 
edur  skomm  edur  skada  ad  nær.  Enn  ef  odruuijs  er  giort 
sekur  fuUrette  oc  halldist  þo  eige.^) 

Samþyckte  þennan  dom  Benedikt  hirdstiore  oc  Baader 
fyrrskrifader  Logmenn. 

Skrifad  aa  strond  j  seluogie  þremur  dogum  sijdar. 


J5. 

Dómabök  Jóns  8krif8tofu8tjóra  Magnússonar  í  Fol.,  bl.  116b — 116a, 
Bkr.  c.  1604  (=  a).  —  Landsbókasaín  789.  4to  bls.  115,  skr.  c.  1620.  — 
Landsbókasafn  67.  4to  bl.  100,  skr.  c.  1620.  —  Landsbókasafn  791.  4to 
bls.  107,  Bkr.  c.  1630.  —  Landsbókasafn  63.  4to  bls.  121—122,  skr.  c. 
1640.  —  Landsbókasafn  65.  4to  I,  14  (=65a)  og  127,  með  hendi  Jóns 
dans  Magnússonar  c.  1640.  —  JSig.  343.  Svo^  bl.  81a,  skr.  c.  1650.  — 
Landsbókasafn  812,  4to  bla.  52—53,  með  hendi  Hannesar  Gunnlaugsson- 
ar  í  Reykjarfirði  c.  1660.  — Ny  kgl.  saml.  1945.  4to  bl.  147a— b,  með 
hendi  sama  manns  1666.  —  ÍBfél.  215.  4to  bl.  42a,  skr.  c.  1690.  Hafa 
þesBÍ  handrit  öll  verið  höfð  tii  hliðsjónar  við  þenna  texta,  en  til  er  dómr 
þessi  í  ágripi  víða  annarsBtaðar  i  Bkjalabókura,  svo  sem  AM.  63.  8vo  bls. 
124—125,  skr.  c.  1625;  AM.  65.  8vo  bl.  lOb— lla,  skr.  c.  1670  (kver 
Bergsteins  Bjarnarsonar  i  Skildinganesí);  Britiah  Museum  Add.  11,092. 
4to,  bi.  21a,  Bkr.  c.  1750;  ÍBféi.  Khd.  114.  8vo  nr.  cliij,  skr.  c.  1700; 
ÍBfél.  205.  4to  skr.  c.  1830;  ÍBfél.  67.  4to  bl.  60b  með  bendi  síra  Eyj- 
ólfs  Jónasonar   á   Völlum   (d.    1745);    MSteph.  60.  4to  bls.  21—22  með 

')  Sbr.  réttarbót  frá  2.  Mií  1318  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  212,  bls.  385). 
2)  [b.  V.  eptir  Bodl.  Oxford  127.  4to,  bl.  115a,  skr.  c.  1640,  sem  hefir 
nokkuð  af  þessum  greinum.    ')  Sbr.  Dipl.  Isl.  11,  bls.  294. 

32* 


500  HNÍFSKtJRÐTtl.  150Ó. 

heudi  saraa  raanns;    LaadsbftkaBafn  66.  4to  b1.  86  og:  98,  ekr.  um  1664; 
Landsbókasafn  6.  Fol.  bls.  170,  skr.  c.  1680,  —  og;  eau  viðar. 

DoTíiur  wm  hBÍjfskurdi. 

Ollum  maunnum  þeim  sem  þetta  brief  siaa  edur  heyra 
senda  Gunnlaugur  teitzson.  Gudmundur  Einarsson.  Einar 
Oddzson.  Arnor  íinnsson.  Oddur  Gudnason.^)  Þorsteinn  Ste 
phansson.  [Nichulas  Jonsson.^)  [med  fleirum  godum^)  maunn- 
um*)  kuediu  Gudz  og  sijna  kunnigt  giaurandi  [ad  þa  er 
lidit  war  fra^)  Gudz  burd^)  1500  miduikudaginn  næstan 
epter  pieturs  mcssu  oc  pals  aa  alme  niligu  auxardrþijngi 
worum  wier  j  dom  nefnder  af  ærligu  n  maunnum  Þoruardi') 
Ellendzsyne  laugmanni  fyrir  sunnan  og  austan  da  Jslandi. 
og  finnboga  Jonssyne  nordaii  og  vestaii  ad  dæma  wm  þa 
oheyriliga  skurdu^)  sem  margur  godur  madur  helur  [lang- 
aii  tijma^)  werit  skammfærdur^^)  med. 

Þui  dæmum  wier  fýrnefnder  domsmenn  ad  huer  sem^') 
annan  skier  hier  epter  med  knijfi  skal  vnder  saumu  Eefsing 
og  alaugum  wera  sem  sa  er  leggur  mann  med  knijfi  edur 
særer  med  skoti.^^) 

Samþýckti  þennan  vorn  dom  Bencdicht  horsten^^)  hird- 
stiori  [yfer  allt  Jsland^^)  oc  bader  greinder  laugmenn.  [i 
sama  stad.^^) 

[Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefnder  doms^®) 
menn  vor  jnnsigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifad  oa  strond  j 
Seluogie  þremur  dogum  seinna  enn  fyrr  seiger.^') 

[Jtem^^)  samþycktu  adurskrifader^^)  logmenn^*^)  ad  finim 
hundrud  skyllde  verda^^)  kongs  sauk  eíf  madur^^)  skiære 
mann.  þar  huorke  hilur  hdr  nie  klæde.^^) 


»)  Gudmundsson  (!)  63,  65a,  67,  1945.  ^)  [sl.  343.  »}  [63,  67.  ^)  sl. 
812.  ^)  [ad  arum  eptter  789;  «)  [ad  þa  lidit  var  fra  hingadburde 
vors  liufa  lausnara  67.  ')  67,  789  ofl;  fl.  hafa  ranglega  „Þorvalldi";  63, 
65a,  789  BÍeppa  Finnboga  og  láta  Þorvarð  einn  útnefna  dóœinn.  ^)  skurdi 
67,  789  0.  fl.  ö)  [b.  V.  67,  63,  65;  œargan  tijma  789.  '<>)  skeœdur  63. 
^O  b.  V.  67,  791  0.  fl.  12)  Bpiote  66a.  ^*)  Hrestern  789;  sl.  hin  öll, 
nema  a  og  65b.  ^^)  [b.  v.  65,  67,  789.  ^^)  [b.  v.  67,  789.  »«)  b.  v.  67. 
")  [b.  V.  789  og  67.  ^s)  215;  sl.  65.  i»)  b.  v.  65  (adurekrifadur,  sem 
hér  er  leiðrétt);  ^o)  215;  logmann  65.  ^i)  65;  vera  215.  ^a)  215;  hann  65(!). 
2»)  [b.  V.  65  og  215. 


1500  HNÍFSKURÐIR.  501 

a 

Add.  British  Musenm  Add.  11,245.  4to,  skr.  c.  1750. 

Alþingissamþyktar  greinir  1500. 

Einginn  maður  skal  þann  raann  í  hús  sín  taka,  sem 
hann  veit  að  farið  hefir  með  hvinsku,  sé  hún  óbætt.  Bnn 
ef  hann  tekur,  þá  er  hann  sekur  .iij.  aurum  við  kóng. 

Húsmenn  sína  skal  bóndi  annast,  ef  þeir  verða  þrot- 
menn. 

D. 

Dómabók  Jóns  skriístofustjóra  Magnússonar  i  Fol.  bl.  116b,  skr.  c. 
1600.  —  Þes&i  texti  linst  og  með  ýmsu  móti  i  þessum  handritum :  Landa- 
bókasafQ  66.  4to  bl.  110,  skr.  c.  1660,  með  hendi  Jóns  Guðmund^sonar  á 
Helkíftfelli.  — MStepb.  61.  4to  bls.  141—142,  skr.  c.  1650— 1660.  —  Ny 
kíjl.  saml.  1945.  4to,  bl.  14ób  með  hendi  Hannesar  Gunnlauíjssonar  í 
Roykjajfirði  1666  (kemr  beint  ftptan  við  „samþykt  þeirra  tir  MölaþÍDgi 
1595").  —  ÍBfél.  Khd.  215.  4to  bl.  47a,  nkr.  c.  1670.  —  ÍBfél.  Khd. 
125B.  4to  Bkr.  c.  1680.  —  ÍBfél.  Khd.  114.  8vo  cliv,  skr.  c.  1700.  —  ÍBfél. 
Kbd.  231.  8vo  bl.  39b,  .skr.  á  18.  öld.  —  ÍBfél.  Khd.  20.5.  4to  bl.  8a— b 
og  48a.  Er  þetta  í  handritunum  kallað  „samþykt=irgreinir  (nokkrar)", 
„Gamlar  samþyktargreinir"  eða  „Inntak  ftr  Alþingiasamþykt".  Sbr.  Jón 
Ríí«:mann:  Greinir  or  þeira  gauralu  laugum,  Uppaölum  1667,  bls.  5,  31 
og  34  eptir  „J(óns)  S(Í!^urðM)  S(ouar)  B(6k)"  lögmanus  á  Reynistað. 

Samþycktar  greiner  [dæmdar.*) 

Eingi  madur  skal  þann  mann  taka  j  sitt  hus  sem  hann 
weit  ad  farid  hefnr  med  huinsku  sie  hun  obætt.  Enn  ef 
hann  tekur  þa  er  hann  sekur  þrimur  aurum  wid  koiig. 

Þrisuar  skal  taka  riett  eptirsaumu  konu  enn  eigi  opt- 
ar.  puta  er  hun  æ  sídaii. 

Husmenn  sijna  skal  bondi  annast  ef  þeir  werda  ad 
þrotzmðnnum. 

Jtem  [þad  var  og  samþykt  i  sama  stad.  ad^)  þar  sem 
kongur  aa  ad  taka  halfmaurk^)  (j)  sinn  riett  þar  skal  sakar- 
aberi  taka  íimm  aura.  Enn  þar  sem  kongur  da  ad  taka 
tuo  aura  þa  skal  sakaraberi  taka  \S}  eyri  [da  werkum.*) 

^)  [með  öðru  bleki  og  annari,  en  þ6  aamtiða,  hendi.  ^)  [b.  v.  66. 
^)  mörk;  9um  hin.  *)  [með  öðru  bleki  og  annari,  en  þð  samtíða  bendi, 
sömu  og  á.ðr. 


502  MÖÐRUVALLAMÁL.  1500. 

Samþyktu   þetta   Iðgmenn    [Þorvardur  Erlendsson^)  og 
Finnbogi.^) 


501.  1.  Júlí  1500.  á  ÖxarárþÍDgi. 

TvEGGjA  tylfta  dómr  útnefndr  á  alþingi  af  Benedikt  hirð- 
stjóra  Horsten  (Histen)  og  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  um 
Möðruvallaarf  milli  Þorvarðs  Erlendssonar  og  Gríms  Páls- 
sonar. 

Dómabók  Jóns  BkrifstofuBtjóra  MagnúsBonar  í  Fol.  bl.  200b— 201a, 
Bkr.  c.  1604  „Wr  Breffa  Bok  Eggertz  Hannessonar"  (=  a).  —  Lands- 
bókasafn  789.  4to  bls.  391—393,  skr.  c.  1620.  —  Landsbókasafn  63.  4to 
bl.  325b  327b,  skr.  c.  1640.  —  Landsbókasafn  69.  4fo,  bL  147a— 
148a,  skr.  c.  1640.  —  Analecta  juridica  Odds  digra  Jónssonar 
1668.  — MSteph.  27.  4to  bls.  422—426,  skr.  c.  1730.  —  Landsbókasafn 
115.  4to  I,  104—105  með  hendi  síra  Jóns  Haldórssonar  i  Hítardal  c. 
1730,    Nýleg  afskript  er  og  í  ÍBfél.  Khd.  205.  4to. 

[Hirdstiora^)  Domur  wm  sama  maL 
Aullum  þeim  monnum  sem  þetta  Brief  sia  edur  heyra 
senda  Einar  Oddzson.  Sturli  Magnusson.  arnor  finnsson.  Sig- 
urdur  dadason.  Gunnlaugur  teitzson.  Jon  Asgrijmsson.  Magn- 
us  Þorkielsson.  Jngimundur  finnsson.  andries  gudmundzson. 
Jon  hrafiisson.  Salomon  Einarson.  Jon  Jonzson.  [Sigurdur 
Jvarsson*)  Bardur  Jonsson.  Halldor  Sigmundzson.  Jon  Jons- 
son.  Ketill  arnason.  Halldor  Jonsson.  Tumas  Jonsson.  Jon 
magnusson.  helgi  Þorualldz^on.  Eirekur  juarsson.  Gudmundur 
Þorleifsson.  Brandur  Olafsson  Quediu  gudz  og  sijna.  kunn- 
igt  giaurandi.  ad  þa  lidit  war  fra  [guds  hingatburd^)  þus- 
und  og  fim  hundrut  aar  a®)  miduikudaginn  epter  peturs 
messo  og  pals  aa  almenniligu  auxardrþijngi.  worum  wier  ) 
dom  nefnder  af  Benedict  horsten')  hirdstiora  og  hofudz- 
manni  yfer  allt  Jsland.  og  finnboga  Jonssyne  logmanni  nord- 

*)  [leiðrétt;  Erlendr,  handr.  ^)  þessa  siðustu  kiausu  vantar  i  öll 
handritin,  nema  66.  ^)  [sl.  a\  b.  v.  789,  63,  69,  27  o.  fl.  ^)  [sl.  a  o.fl.; 
b.  V.  789,  27,  og  svo  er  rétt,  þvi  að  þá  verðr  dómnefndin  full.  ^)  [69; 
Guds  Burd  789,  63,  27;  Christi  hingadburd  115;  hingadburd  (!)  a.  «)  b. 
V.  789,  27.    ')  a,  63,  69;  Holsten  789;  Hesten  27;  Hersten  115. 


1500.  MÖÐKUVALLAMÁL.  503 

aÐ  og  westan  aa  Jslandi  ad  dæma  og  skoda.  og  med  laug- 
um  aa  ad  lijta.  huert  afl  edur  magt  hafa  skyllde  su  akiæra 
edur^)  utanstefna.  er  Poruardur  Ellendzson  hafdi  stefnt 
grijmi  palssyni  til  Noregs  fyrir  [þær  sakargipter^)  er  þoruardur 
sagdi  grijm  ologliga^)  hallda  fyrir  sier  þad  jardagodz  sem 
Benedict  Palsson  [og  Biarne  palsson^)  haufdu  erft  epter 
Jngibiaurgu  Þoruardzdottur  modur  sijna.  wændist  og  upp- 
las  greindur  Þoruardur  fyrir  oss  og  audrum  dandimonnum. 
ad  su  riettarbot  hefdi  geingit  j  noregi.  ad  þad  jardagotz  er 
so  fielli  j  faudurlegg  [og^)  modurlegg®)  skylldu')  ganga 
[vnder  nanustu  frændur^)  Barnanna  j  þui^)  slegti.  ad  faudur 
edur  modur  fra  faullnum.  En  hier  j  mot  tiedi  og  birti 
grijmur  palsson  dom  af  þremur  tylftum  manna.  og  logmanns 
vrskurd.  at  sonum  hans  Þorleifi  og  Benedict  woru  dæmder 
og  vrskurdader  aller  peningar  faster  og  lauser  til  æfinligr- 
ar  eignar.  þeir^^)  sem  att  hafde  Jngibiaurg  Þoruardzdotter. 
og  syner  hennar^^)  epter  hana.  Stendur  so  skrifad  ad  þau 
mal.  sem  [logmenn  edur  syslumenn^^)  fa  ei  yfer  tekid.  skal 
þeim  malum  til  noregs  stefna.  Enn  allar  olaugligar 
vtanstefnur  eru  j  laugum^^)  fraskijldar.  Nu  fyrirþan  skuUd 
ad  þetta  mal  sem  þoruardur  hefur  fyrir  stefnt  war  adurtil 
fullra  lykta  dæmt  og  vrskurdur  a  fallinn  med  laugriettu- 
manna  samþycki.  og  so  þess  annars.  ad  fyrrgreind  riettar- 
bot  hefurhier  j  landi  alldri  fyrir  laug  geingit.  Þui^^)  dæmd- 
um  wier  adurnefnder  dorasmenn  þa  sauma  doma  og  vrskurdi 
sem  Grijmur  hafdi  wegna  sona  sinna  íyrir  optnefndum  fasta- 
gotzum  sem  Jngibiaurg  Þoruardzdotter  og  hennar  syner 
haufdu  att  fasta  og  stauduga  og  obrigduliga.  med  aullum 
þeim  greinum  og  Articulis.  sem  þar  jnni  standa.  oc  tijtt 
nefndan  Grijm  paJsson  aungra  suara  skylldugan  fyrir  þessa 
greinda  akiæru  vppa  opt  nefnt  fastagodz.  og  aungua  stefnu 
þar  vppa    ad   skylldugu  ad  fara  eiga  nie   nockut   laugsuar 


»)  og  789,  27.  «)  [þa  sakargiptt  789,  27  .  ^)  b.  v.  789,  27.  ^)  [789 
27,  69,  63,  115;  sl.  a.  »)  edur  27,  115;  «)  [b1.  789,  69.  ')  Svo  a,  789, 
63;  skylldi  27,  69,  115.  ^)  [undan  nánustu  frændum  27.  »)  þeírra  789, 
27.  »«)  789,27;  þa,  a,  63,  68,115.  ")  hanns  789.  ^^)  [thil  lögmanns 
edur  Byslumanns  eru  dæmd  og  þeir  789.    ^»)  logunum  789.    **)  þa  789. 


504  MÖDRUVALLAMÁL.  1500. 

þar  fyrir  ad  hallda  framar  meir  enu  domar^)  utuijsa.  og  ad- 
ur  hafa  [full  laug^)  aa  geingit.  þuiat  þa  sorau  Eiettarbot.  er 
Þoruardur  wændist  íirir  sijnu  tilkalli  og  adur  er  greind^) 
dæmdum  wier  hana  med  fuUu  doms  atkuædi  hier  j  landit  j 
allan  mata  olaugliga  wera  og  werid  hafa  tii  nockurra  fie- 
skipta  edur  arftokur  epter  henni  ad  giora.  helldur  [ad  sa^) 
texti  bokarinnar  standi  obrigdnliga.  sem  hier  hefer  ad  fasta 
gotzi  og  lausu.  ad  fornu  og  nyu.  j  riettu  erfdatali  yfer  geing- 
it.  Og  til  sanninda  hier  vm  settum  wier  fyrneínder  doms- 
menn  vor  jncigli  [med  hirdstiörans  og  Iðgmannsins  jnnsigle^) 
fyrir  þetta  domsbref.  skrifad  j  sama  stad  og  aar.  deigi  sijd- 
ar  enn  fyrr  seiger.^) 


503.  1.  Júlí  1500.  á  Þingyelli. 

Benedikt  hirdstjóri  Horsten   (Histen)  úrskurðar  Grími  Páls- 
syni  Möðruvallaarf. 

Dómabók  J6ns  skrifstofustjóra  MagnósBonar  í  Fol.,  bl.  201  a— b, 
skr.  c.  1604  (=  a)  „Wr  Breffa  Bok  Eggertz  Hannessonar".  —  Lands- 
bókasafn  789.  4to  ble.  393,skr.  c.  1620  (bréfið  hér  ártalslaust).  —  Lands- 
bókasaín  63.  4to  bl.  327— 328a,  skr.  c.  1640.  —  Landsbókasafn 
69.  4to  bl.  148a,  skr.  c.  1640.  —  Anakcta  juiidica  Odds  Jóns- 
Bonar  digra,  skr.  1668.  —  MSteph.  27.  4to  bls.  427—428,  skr.  c. 
1730.  —  Landsbókasafn  115.  4to  l,  106,  með  hendi  síra  Jóna  Haldórs- 
sonar  í  Hítardui  c.  1730.  —  ÍBfél.  Khd.  205.  4to  (afskript  frá  19.  öld). 

Hirdstiora  Brief, 
Þad  giaure  eg  Benedict  Horsten.')  hirdstiori  og  h  ufudz- 
mann  yfer  allt  Jsland.  godum  monnum  kunnigt  med  þessu 
mijnu  opnu  brefe.  ad  ec  hefi  samþyckt  og  stadfest  vppa 
mijns  herra  kongsins  wegna  þa  doma  og  laugmanns  vrskurdi. 
sem  er  epter  rettum  Jsle.dskum  logum.  sem  Grijmur  Pals- 
son  liet  birta  og  vpplesa  íjnr  mier  og  aullum  alrauganum 
j  laugriettu.  aa  almenniligu   auxardrþijagi.  vm  arftoku  sona 

^)  domarner  27.  ^)  [fuller(!)  789.  ^)  greindtt  789,  27.  *)  [789,  27. 
sL  a,  63,  69,  115.  »)  [b.  v.  789.  «)  þ.  e.  2.  jaií.  "')  a,  69,  789;  Hest- 
en,  MSt.  27;  Hersten  115;  Holsten  63, 


1500.  TEITSPENINGAR.  505 

sÍTiiia  Þorleifs  o?  Benedictz  epter  pal  heitinn  Brandzson 
faudurfaudur  þeirra.  so  ad  haiin  og  fyrrnefnder  Brædur.  og 
aller  þeirra  eríÍDgiar  skulu  og  mega  æíinliga  bijhallda  þad' 
sama  gotz  sem  [ytarmeijr  domar  og  vrskurder^)  þar  um 
innibalda.  Og  til  sanninda  hier  vm  hcingdi  e^  mitt  jnncigli 
fyrir  þetta  samþycktarbref  er  skrifad  war  aa  þijnguelli  raid- 
uikudaginn  næsta  fyrir  visitacionem  sancte  Marie.  arum 
epter  Gudz  burd  CD  og  D. 


503.  1.  Júlí  1500.  á  ÞingYelli. 

Beéf,  að  Narfi  Sigurðsson  og  Sigurðr  Narfason  hafi  feing- 
ið  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  og  Teiti  Þorleifssyni  til 
fullrar  eignar  jarðirnar  Ásgeirsár  1  Víðidal  og  Krossnes, 
Mela,  Norðrfjörð  og  Seljanes  á  Ströndum  fyrir  þann  mis- 
mun  og  féskakka,  sem  Árni  Þorleifsson,  Sigurðr  Þorleifs- 
son  og  Teitr  Þorleifsson  höfðu  feingið  í  arfaskipti  við  Orm 
Bjarnason  eptir  Sophíu  Loptsdóttur  föðurmóður  þeirra. 

AM.    Fasc.   XXXIV,   31,    írumrit    á    skinni.     Af  7  innsiglum  eru  4 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  AM.  3385.    Sbr.  bréf  frá  3.  Jálí  1503. 

Giorningsbref  vm  teits  peninga.^) 
Þat  giorum  wier  grimur  palssou  jon  asgrímsson  magn- 
us  þorkelsson  petur  thumasson  erekur  jwarsson  ketell  hal- 
danarson  oc  sigurdr  jonsson  godum  monnum  Witurligt  med 
þessw  woru  opnu  brefi  ath  þa  lidit  war  fra  gudz  burd.  CD. 
fimhundrnd  aa  miduikudagin  næstan  epter  peturs  messw  oc 
pals  aa  þingvelle  woru  'uier  j  hia  saaurii  oc  haýrdum^)  aa 
ath  fyrer  þann  mismun  oc  feskakka  sem  arne  þorlefsson 
sigrdur  þorlefsson  og*)  teitur  þorlefsson  haufdu  feingith  j 
arfskipthe  wid  orm  biarnarson  efter  sofiu  loptzssdottur  fod- 
urmodur  þeirra  j  faustum  peningum  oclausum  lugte  narfue 
sigurdson  oc  sigrdr    narfason    med  handabande  finboga  jon- 


^)  789,  57;  dómar  og  úrskurðir  115;  wottar  minn  domur  og  vr- 
Bkurdur  a,  63,  69(!)  ^)  Utan  á  bréfinu  með  gamaUi  beudi.  »)  Svo.  ^ 
Svo  fnllum  stöfum;  aunars:  oc. 


506  TEITSPENINGAR.  1500. 

syne  laugmanni  oc  teite  þorlefsyni  thil  fullrar  eignar  ok*) 
frials  forrædis  jardernar  arsgersar  oc  lækiamoth  er  liggur  j 
widedal  j  hunawatzþiiige  oc  þar  thil  iardernes  krosnes  mela 
nordurfiord  oc  selianes  er  liggr  aa  strondom  j  arnes  kirkiu 
sokn  med  auUum  þeim  gognum  oc  giædum  eignum  og^)  j- 
tokum  til  fialz  oc  fiorw  sem  aullum  iordum  fýrgreindum 
hefur  fýlgtt  ath  fornu  oc  nýu  oc  þar  med  .vj.  kugillde  oc 
.XX.  gr  stod  med  greindum  iordum  oc  suo  þa  ofrida  peninga 
sem  narfui  hafde  epter  sett  aa  arsgersaa  oc  j  greinduih  arfui 
hafde  til  skipta  fal(l)id.  skýlde  finbogi  ionsson  laugman 
eignazt  þridiung  j  ollum  þessum  peningum  seih  sigrdi  þor- 
lefsýne  hafde  til  haurtt^)  gn  teitur  tuo  hlute  oc  hier  wp  aa 
handlaugdu  þeir  finboge  laugmann  oc  teitur  þorlefsson  fyr- 
greinda  menn  sigrd  narfason  oc  narfa  sigrdson  aa  uegna 
allra  sona  hans  aullungis  kuitta  oc  akærulaufa  uih  aull  arf- 
skipte  oc  feskakka  j  fyrr  greindum  arfi  epter  adur  nefnda 
sofiw  loptzdottur  sem  fýr  skrifath  er.  Og^)  til  sannenda 
hier  wih  settuih  wier  fyrrnefnder  menn  wor  jncigle  fýrer 
þetta  bref  oc  sattmalsgiorning  huern  er  j  saiha  stad  giord- 
izt  degi  oc  are  seih  fýrr  segizt.*) 


504.  1.  Júlí  1500.  á  Þingvelli. 

YiTNisBUEÐK  Amórs  Pinnssonar,  að  hann  hafi  séð  umboðs- 
bréf  Kristjáns  konungs  Birni  Þorleifssyni  til  handatil  að  kvitta 
Teit  Gunnlaugsson  um  öll  brot  við  konung. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  29,  frumrit  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá.— 
AM.  Apogr.  2926. 

Vitnisburdur  arnors  finnzsonar^) 
vm  kuijttan  Teiss  Gunnlogssonar.^) 
Þat  giore  eg  arnoR  finzson    gpdum    monnum  uiturlegt 
med  þessu  mínu  opnu  brefi  at  ek  medkennunnzt  at  eg  hefi 

*)  Svo  fullum  stöfum;  annars:  oc.  ^)  Svo  hér;  annars:  oc.  ^)  Svo. 
*)  seg'izt,  frbr.  ^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi  (c.  1500).  »)  Utan 
á  bréfínu  með  hendi  svipaðrí  Eggerts  lögmauns  HannesBonar(?) 


1500.  VIÐEYJARKLAUSTK,.  507 

set  og  yfer  leset  vors  naduga  herra  kong  kristierns  bref 
med  hans  heilu  og  oskauddu  hanganda  innsigli  sua  latanda 
j  miUi  annarra  orda  og  greina  sem  hier  seiger  att  fyrr 
nefndr  kong  kristiern  gaf  birni  þorleifssyne  fulia  makt  og 
ualld  til  af  konunglegu  ualldi  at  gefa  teit  gunnlaugsson 
kuittan  og  akærvlausan  fyrir  sier  ok^)  ollum  sínum  logleig- 
um^)  epterkomeiidum.  um  aull  þau  mal  stærri  og  siEærri 
sem  adr  greindr  teitur  gunnlavgsson  hefde  brotlegur 
ordit  med  kongdominn  og  sig.  ok^)  hier  efter  uil  eg 
sueria  fullan  bokar  eid  ef  þurfa  þiker.  og^)  til  sanninda 
hier  uih  setta  eg  mitt  innsigli  fyrir  þetta  uitnisburdarbref 
skrifat  a  þínguelle  miduikudag  næstan  efter  petursmessu  og 
pals  um  sumarit  arum  efter  guds  burd  þusund  og  fimm 
hundrud. 


505.  6.  Júlí  1500.  í  Viðey. 

EiBíKB  Þorsteinsson  selrÁrna  Snæbjarnarsyni  ábóta  í  Viðey 
sex  hundruð  og  fjögur  ágildi  betr  1  jörðunni  Strönd  í  Land- 
eyjum  fyrir  sjö  hundruð  í  fullvirðispeningum,  og  kvittar  um 
andvirðið. 

AM.  238.  4tp  bl.  67b— 68,  skr.  c.  1570.  —  AM.   Apogr.   5829  (eptir 
Bessastaðabök). 

Kavpbref  fyrir  xS^  parti  j  Strond  avstr  j  Landeyvm. 
Þad  giorvm  vier  Jon  bondi  Sigvrdzson.  Sniolfvr  Hranfs- 
son.^)  Niklas^)  Karsson  ok  Jon  Gellisson  godvm  monnum  vit- 
urligtt  med  þessv  vorv  opnv  brefi.  þa  er  lidit  var  fra  hing- 
at  byrd  vors  herra  jesv  christi  M  d  ara  j  stofvnne  heima  j 
klavstrvnne^)  j  Videy.  manvdag  hinn  næsta  epter  visitatio 
beate  Marie  virginis  vm  sumarid  vorum  vier  j  hia  savm  oc 
heyrdvm  aa  ord  oc  handaband  þessara  manna  herra  Arna 
Snæbiarnarsonar  med  gvdz  nad  abota  ad  fyrnefndv  klavstri 
Videy  af  einne   alfv.  en  Eiriks   Þosteinssonar  af  annare  at 

')  Svo  hér. 


508  VIÐEYJARKLAUSTR.  1500. 

svo  fyrir  skilldv  at  greÍDdvr  Eirikvr  selldi  advr  nefndvm 
herra  Arna  Snæbiarnnarsyni  vi<^  ok  iiij  argiHdi^)  betvr  j 
jordvnne  Strond  sem  ligj^vr  j  vestvr  Landeyivm  j  Breidabol- 
stadar  kirkiv  soknn  nied  ollvm  þeiiu  g^ognvm  ok  gædvm 
sem  þessvm  advrnefndvni  jardar  part  fyllger  ok  fylgtt  hefer 
at  fornv  ok  nyiv  og  Erekvr  Þorsteinsson  vard  fremst  eig- 
ande  at.  hvsok  haga  til  3^ztv  endimarka  sem  til  motz(eru)vid 
advr  sagdan  jardar  part.  Hier  j  mot  gaf  optt  nefndvr  a- 
boti  Arni  siov  hvndrvd  j  fvllvirdis  peningvm  fridvm  ok  frid- 
virtvm.  sem  optt  nefndvm  Ereki  likadi  sialfvm  at  taka 
medkiendizt  optt  nefndvr  Er(e)kvr  þar  fyrir  oss  at  þessa 
fýrgreinda  peninga  hefdi  hann  alla  vpp  borid  af  optt  nefnd- 
vm  abota  Arna  sem  hann  hafde  lofat.  ok  j  þeirra  kavp  kom. 
þvi  gaf  þratt  nefndvr  Erekvr  j  sama  handabandi  tittnefnd- 
an  herra  Arna  avllvngris  kvittan  ok  sakærulavsan  mii  allít 
advr  greint  jardar  parz  verd  fyrir  sier  ok  ollvm  sinvm 
epter  komendvm.  skyllde  optt  nefndvr  aboti  Arni  hallda  til 
laga  sogdvm  jardar  parti.  en  greindvr  Erekvr  svara  laga 
ripttingvm  vpp  aa.  Og  til  meire  sanninda  hier  vm  setti 
advrnefndvr  Erikvr  þosteinson  sitt  innsigle  med  vorvm  aad- 
vrgreindra  manna  insigllvm  fyrir  þetta  kavpbref  ok  kvitt- 
vnar.  skrifat  j  sama  stad  d^ge  ok  ari  sem  fvr  seiger. 


506.  27.  Júlí  1500.  í  ViðTÍk. 

Ttlftardómr  útnefndr  af  Gottskalk    biskupi    á   Hólum   um 
ákærur  biskups  til  Höskuldar  Runólfssonar. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  19,  frumrit  á  skinni.     Fyrir   bréfið    hafa    aldrei 
komið  nema  4  innsigli,  og  eru  þau  enn  fyrir  þ?í.  —  AM.  Apogr.   3383. 

Akiæra  Biskups  Gottskalks  til  HoskuUdz 
Eunolfsonar  1500^) 
E»at  giorum  uier  einar  abote  a   munkaþuera   ion   abote 
þorualldzson    a    þingeýrum  síra  nikvlas  þormodsson  sira  ei- 


^)    Svo    2)  utan  á,  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1600.  HOSKULDR    RtlNÓLFSSON.  509 

rekr  sumarlidason  sira  nikulas  uilialmsson  síra  gudmundr 
ionsson  síra  ion  þorgilsson  síra  olafur  klengsson  sira  ion 
ionsson  sira  besse  ionsson  síra  halluard  biarnason  og  síra 
ion  finbogason  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  breíi  at  þa  lidid  uar  fra 
guds^)  burd  uors  herra  jesu  christi  þushundrud  og  fimm 
hundrud  ara  manudagiun  n^sta  í'yrir  olafs  CDesso  fyrre  j 
uiduik  j  uíduikarsueit  uorum  uier  j  dom  nefnder  af  uorum 
uirduligum  herra  og  andaligum  faudr  godskalk  med  guds 
nad  biskup  a  holum  at  d^ma  um  þa  akeru  er  biskupinn 
k^rde  til  hoskulldar  runolfssonar.  j  fyrstu  d^mdvm  uier 
stefnuna  logliga  og  hoskulJd  rettiliga  fyrir  kalladaii  og 
mork  i  stefaufall.  en  fyrir  þa  fyrstu  ak^ru  er  biskupin 
k^rde  til  hoskulldar  runolfssonar  at  hann  hefde  tekid.  bund- 
it  meitt  og  suo  oferan  giort  stadar  busens  myklagards 
smalamann  og  flutt  heim  til  sín  suo  hann  var  of§r  n^r  upp  a 
þriar  uikr.  nu  fyrir  þann  skuUd  at  hoskuUdr  medkendizt 
fyrir  biskupinum  og  suo  prestunum  at  hann  hefde  tekid 
þenna  sama  manninn  bundid  og  heimflutt  til  sin.  þui  d^md- 
um  vier  adur  nefndan  hoskulld  fallinn  af  sialfs  sifis  uerke 
og  skylldugan  at  taka  lausn  og  skript  suo  sem  biskupin 
uill  a  leggia  og  biskupinum  Ix  marka  j  sitt  fullrette.  en 
þann  bumisse  sem  j  stefnunne  stod  og  biskupinn  k§rde  til 
hoskuUdar  þa  d^mdum  uier  adr  nefndan  hoskulld  skýlldug- 
an  aptr  at  giallda  suo  miken  mat  sem  af  þui  bui  greidizt 
j  þann  sama  tima  epter  þui  sem  skýnsomum  monnum  uird- 
izt  at  kirkian  sie  skadlaus  af.  en  biskupinn  skal  lata  leida 
tuo  lauglig  uitne  jnnan  halfs  manadar  at  suo  opt  hafe  mals 
mist.  at  ordid  hafe  halfrar  merkr  skade  edur  meire  a  fýrr 
saugdu  bue  þa  d§mdum  uier  fýr  sagder  prestar  og  prelatar 
heilagri  holakirkiv  j  sitt  fullrette.  Ix.  marka.  en  þ^r  atian 
^rnar  sem  uitne  bera  at  uantad  hafe  ur  fýrr  saugdu  bue 
af  uoUdum  hosskulldar  þa  d^mdum  uier  tittnefndan  hoskuUd 
skýlldugan  aptr  at  giallda  nu  strax  jafngodar  §r  at  ollu.  j 
fiordu  grein  k^rde  biskupin  til   hosskulldar    um    þad    sama 


1)  Svo. 


510  BLðKUNARMÁL.  1500. 

hross  sem  hann  sialfur  afente  ádr  ]  stadarens  peninga  þa 
d§mdum  uier  hoskulld  skýlldugan  at  skila  aptr  þui  sama 
hrosse  sem  hann  j  burt  tok  edur  audru  iafngodu  jnoan 
siondar  at  heyrdum  dominum  og  eyre  npp  a  hueria  uiku  j 
uinnumis(s)e.  en  fyrir  ran  og  grip  a  hrossinu.  xu.  marka 
kirkiune  j  sinn  rett  nema  hoskuUdr  leide  tuo  loglig  uitne 
at  þa  uar  hrossid  hans  eign  er  hann  tok  þad  aptur  og 
skýlldugan  at  taka  lausn  og  skript.  Skýlldu  þesser  pen- 
ingar  gialldazt  j  þrennum  saulum.  fýrst(u)  innan  fiortan  natta 
at  heyrdum  dominum.  aunnur  at  mikelsCDesso.  allt  at  n^st- 
um  fardogum  nema  biskupin  uile  leingr  bida.  skulu  þesser 
fýrr  d^mder  peningar  lukazt  heima  j  mýklagarde  biskupin- 
um  j  hond  edur  hans  umbodsmanne.  Og  til  sanninda  hier 
um  setium  vier  prelatar  og  prestar  uor  incigli  fyrir  þetta 
domsbref  skrifad  a  holum  j  hialltadal  sama  dag  sem  fýrr 
skrifad  stendr. 


507.  37.  Júlí  1500.  í  Skálholti. 

Beép  Stepháns  biskups  í  Skálholti,  að  hann  vilji  ekki  gefa 
Jóni  Einarssyni  vandhæfi,  þó  að  hann  forvitnist  um  tiltekt- 
ir  Þorkels  Gunnarssonar,  heldr  þakka  honum  það  einkan- 
lega     (Sbr.  Nr.  437). 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVII,  34,  frumrit  á  skinni,  stungið  með  innsigli 
Stepháus  biskupa  saman  við  bréf  frá  10.  Apr.  1499.  —  AM.  Apogr.  2377 
eptir  SkálholtBfrumritinu  „accuratissimé",  og  lýsir  Árni  þar   innsiglinu. 

Ver  Steffan  med  Gudz  nad  bi«kup  j  skalhoUti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessv  voro  opnv  brefi  ad  vrer 
hofvm  fenget  ad  vita  med  fvUum  sannendum  vm  vidurskipti 
jons  einarssonar  oc  þorkels  gvnnarssonar  epter  þui  sem 
skrifad  stendur  j  þui  brefi  sem  hier  er  med  fest  þessu  voro 
skrife.  oc  saker  þess  ad  oss  oc  fleirum  odrvm  er  kvnnig 
lymska  oe  vndandrattur  greindz  þorkels  þa  vilium  wer 
þui  síjdur  gefa  vandhæfe  fyrrsogdum  jone  einarssyni  flrir 
þad  þo  ad  hann  flnne    ad    eda    forvitnezt    vm    tilteckter 


150Ó.  KETILSTAÐABREP^..  51 1 

greindz  þorkels.  ad  wer  þockum  honum  þad  einkanliga. 
Oc  til  sannenda  hier  vm  festum  ver  vort  secretum  firir 
þetta  bref  skrifad  j  skalhollti  jn  festo  septem  dormiencium 
anno  domini.  CDd. 


508.  23.  Augúst  1500.  á  Hofi. 

Bbép  Stepháns   biskups   í   SkálhoHi    um  hálfkirkjuskyld    á 
Ketilsstöðum  á  Völlum. 

Eptir  afkrsipt  á,  pappir  frá  1724,  kominni  i  Landsskjalasaín  1901 
frá  Hjaltastaðakirkju.  Er  afskriptin  gerð  eptir  transskripti  frá  6.  Maí 
1634:  „Vær  Effterskrifader  menn  sem  vor  nöfn  hier  vnder  skrifum 
medkiennam  ad  vær  höfum  sied  og  yferlesed  so  látande  bref  ord  firer 
ord  sem  hier  fírer  ofan  skrifad  stendar  é,  Ketilstödum  a  Volium  1634. 
6  Maij.  —  Jon  Biornflzon  m.  E.  h.  —  Einar  Jonsson  m.  e.  h.  —  Biórn 
Biarnarson  med  Eigin  hand. 

Þetta  Riett  Coperad  Effter  KietilsBtada  Transkriftar  Brefe  votta 
vnderskrifader  er  san  og  samanlasu  a  Hialtastad  þann  þridia  dag  No- 
vembrÍB  Anno  1724.   —  Arne  Vigfusson  (L.  S.).  —  Pall  Sigurdsson  (L. 

S.)". 

AM.  Apogr.  4276,  tvær  afskriptir  „ur  skiölum  Petrs  Asmundzsonar  lög- 
riettumanns  i  Mulaþinge",  og  stafa  báðar  frá,  transskriptinu  frá  6.  Maí  1634: 
a)  „Þetta  trannascríptum  er  á  ni  vidimerad  anno  1703.  og  epter  því 
transBcripti  tranacripto  er  fyrir  farande  Copia  ritud";  b)  afakript  gerð 
eptir  transkriptinu  frá,  6.  Mai  1634,  sem  var  á  pappir,  og  er  staðíest  i 
Skálholti  4.  Sept.  1712  af  Þörði  Þörðarsyni,  Grími  MagnlÍBeyní,  Páii 
Há,konar8yni  og  Maguási  Einarssyni.  Utan  á  transskriptið  írá  1634  var 
ritað:  „Vpleaed  vid  Hialltastadar  kyrkiu.  sofnudenum  aheyraude  Anno 
1656.  þann  ð.  sunnudag  epter  Trinitatis. 

Gudmundur  JonsBon  Steingrijmnr  KolIgrimBson 

meh.  meh. 

Jon  JonsBon  handsalade''. 
Allar  þesBar  þrjár  afskriptir  eru  orðrétt  samhljóða. 

Um  halfkirkiu  skýlld  á  Ketelstodum  j  Fliótsdalsheradi^). 
Vær  Stephan  med  Guds  ndd  Biskup  ]  Skalhollte    gior- 
um  godum  monnum  kunnigtt  med  þessu  voru   opnu   brefe. 
ad  sub  Anno  gracie  millesimo  quingentesimo  in  Assumptione 

*)  4296.    Copia  af  Ketelstada  transkriptarbrefe,  afskr.  1724. 


Sl2  KfiTILSSÍADABRÉF,    -  HOFSBRÉF.  1500 

beat^  mariæ  virgÍDÍs^)  ]  Vallanese  j  fliötzdalzhierade.  sett- 
um  vær  og  skipudum  halfkirkiu  skylld  a  KetiJsstodum  a 
Vollum  j  fliotzdalshierade  med  þeim  skilmala  ad  Erlendur 
ur  bonde  biarnason  gaf  hdlfkirkiunne  hins  heilaga  Andres 
postula  fiogra  c  Reka  er  heitir  Ketilsstadasandur.  er  lig^ur 
j  mille  Steinsvadssauds  og  Hialltastadar  sands.  Jtem  d  half- 
kirkian  iij  kýr  og  xii  ær  og  j^  hest.  þar  skulu  takast  heima 
tijvnder  og  lýsetollar  bonda  og  husfreýu  og  þeirra  manna 
er  þav  hallda  a  sinn  kost.  þar  mcL  skijra  born.  hiön  saman 
vijgia  og  konur  j  kirkiu  leida.  þar  skal  sjngia  annan  hvern 
helgan  dag.  þa  þingaprestur  er  j  Vallanese  og  luka  preste 
ij  merkur  kaups.  gaf  greindur  Erlendur  bonde  kirkiunne  j 
Vallanese  xij°  jord  Vijdastade  er  liggur  a  Vtmannasveit  j 
Hialltastada  kirkiu  sokn  til  æfenlegrar  eignar.  med  þeim 
oUum  gognum  og  giædum  sem  greindre  jordu  filger  og  filgtt 
hefur  ad  fornu  og  niu  j  vppgiðf  firer    tijunder  og  lysetolla. 

Samþickte  þennaii  vorn  giorning  sijra  þorvardur  helga- 
son  er  þa  hiellt  firr  nefnda  Vallaneskirkiu. 

Og  til  sanninda  hier  vm  festum  vær  vortt  jnnsigle 
firer  þetta  bref.  Skrifad  a  Hofe  j  alftafirde  jn  vigilia  sancti 
Bartholomei.  a  sama    Are.  vij  daugum  sijdar  enn  firr  seiger. 


509.  24.  Áugust  1500.  á  Hofi. 

Beéf  Stepháns  biskups  í  Skálholti  um  innstæðu  kirkjunnar 
á  Hofi  1  Vopnafirði. 

Eptir  írumritinu  á  skinni  i  Landsskjalasafni,  komnu  sumarið    1901 
frá  Hofskirkju  í  Vopnafirði.    Innsiglið  er  dottið  frá. 

Tilskipan  Stefans  biskups  um  Jn- 

stædu  á  Hofi  anno  CDd^) 

Vær  Stephan  med  Gudz  naad  biskup  j  skalhoUti   gior- 

um  godum  monnum  kvnnigt  med  þessv   vorv  opnv  brefi  ad 

vær  haufum  skipat  suodan  jnstædv  allra  heilagra  kirkiu  aa 


1)  Þ.  e.  15.  Ág.    *)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  18.  öld. 


1500.  VIÐEYJARKLAUSTR.  513 

hofi  i  vopDafirde  ad  kirkian  þar  skal  eiga  tolf  kýr.  Ix  a- 
saudar.  xv.  kapla  klyfbæra.  gamallt  navt  og  annat  tvævett 
og  hid  þridia  veturgamallt  en  ofritt  goz  jnnan  gardz  standi 
med  þeirri  virdingv  sem  adr  hefer  verit.  Og  til  sanenda 
hier  vih  festvm  vær  vort  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifat 
aa  hofi  j  alptafirde  jn  festo  sancti  bartholomei  apostoli  anno 
domini  CDillesimo  quingentesimo. 


510.  13.  September  1500.         í  Fellsmúla. 

Ólafr    Oddsson    selr   Sigurði   Filippussyni    jörðina  Breiða- 
gerði  á  Vatnsleysuströnd  fyrir  tólf  hundruð  í  lausafé. 

AM.  238.  4to  bl.  5—6,  skr.  c.   1570  (Bessastaðabók). 

Annat  bref  vm  Breidagerdi. 
Þat  giorvm  vid  Jon  Jonsson  ok  Hellgi  Broddason  god- 
vm  monnvm  vitrligtt  med  þessv  okrv  brefi  þa  lidit  var  fra 
hingadbýrd  vorsherra  jesv  christi  m  d  aar  aa  Vtskaalvm  la 
Eoshvalanese  þridiudeiginn  næsta  fýrir  pvrificacio  Marie^) 
vorvm  vier  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa  ord  ok  handaband 
þessara  manna  Olaís  Oddzsonar  af  eine  alfv  enn  Sygvrdar 
Philippvssonar  af  annari.  skiUdizt  þat  ok  faldizt  vnder 
þessv  þeirra  handabandi  at  fyrnefndr  Olafr  Oddzson  selldi 
j  vmbodi  Arna  Brandssonar  Sigvrdi  Filipvssyni  jordina  alla 
Breidagerdi  er  liggr  aa  Strond  j  Kalfatiarnar  kirkiv  soknn 
med  avllvm  þeim  gognvm  ok  giædvm  sem  greindre  jordv 
fyllger  ok  fyllgtt  hefir  at  fornv  ok  nyiv  ok  Orny  kvinna 
hans  hafdi  fremst  eigandi  at  ordit.  Hier  j  moti  gaf  greindr 
Sigvrdr  Filippvsson  iijc  j  silfre.  vj^  j  klædi.  þriv  hvndrvd  j 
avllvm  þarfligvm  peningvm  þeim  sem  Olafi  Oddzsyni  vell 
aanægir  at  taka.  skylld^  opttnefndr  Sigvrdr  Filippvsson 
hallda  adr  greindri  jordv  Breidagerdi  til  laga.  Samþyckti 
adrnefndr  Arne  Branson  ok  Orny  Arnadottir  kvinna  hans 
þetta  sama  jardarkavp  stodvgtt  ok  myndvgtt  med  þratt- 
nefndvm  monnvm  Olaf:  Oddzsyni  ok  Sigvrdi  Filifssyni. 

^)  Þ.  e.  28.  Janúar. 
Dipl.  I«l.  vn.  B.  38  * 


514  ARPR  EPm  SOLVEIGU.  1500. 

Ok  til  ganninda  hier  vm  settu  fyrnefnder  menn  Arne 
Brandsson  ok  Olafr  Oddzson  sin  insigle  med  ockrvra  insigl- 
vm  fyrir  þetta  jardarkavpsbref  hvert  er  skrifad  var  aa 
Felltzmvla  aa  Landi  svnnvdagenn  næstan  fyrir  krossmesso 
vm  havstid  aa  sama  ari  ok  fyr  seigir. 


511.  16.  September  1500.  í  flYammi. 

BbJef,  að  Ólafr  Filippusson  hafi  gefið  Birni  Guðnasyni  eign- 
arumboð  til  aðtöku,  halds  og  löglegrar  sóknar  á  öllum  þeim 
peningum  í  Vestfjörðum,  er  Einari  syni  Ólafs  höfðu  til  erfða 
fallið  eptir  Solveigu    heitina  Björnsdóttur  móðurmóður  sína. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  11—17,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar  c. 
1700.  Frnmbréfið  hefir  ekki  orðið  lesið  á  köflum,  og  eru  því  eyður  hér 
og  hvar  i  aískript  Styrs. 

Umbods  Bref  Biarnar  Gudnasonar  af  Olafi 
philippussyni. 
Þad  giorum  vid  Asmundur  Clemisson  og  Helge  Sig- 
urdsson  godum  mðnnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu 
brefi.  ad  vid  medkennunst.  ad  vid  vorum  þar  i  hid  saum 
og  heyrdum  cL  Audkulustaudum  i  Svijnadal  þridiudaginn 
næstan  fyrir  krossmesso  um  haustit^).  þa  lidíd  var  fra  hing- 
adburd  vorz  herra  Jesu  Christi  CD.  og  d^.  dra.  ord  og  handa- 
band  þessara  manna.  af  eirne  cLlfu  Biarnar  Gudnasonar  enn 
annari  Olafz  Philippussonar  ad  svo  undertoludu  og  fyrir 
skildu.  ad  greindur  Olafur  gaf  og  fieck  greindum  Bijrne 
Gudnasyni  sitt  fullt  (og)  allt  eignar  umbod  til  attauku  og 
halldz  og  Iðglegrar  soknar  og  Eptirkiæru  a  ðllum  þeim 
gotzum  og  peningum  fostum  og  lausum.  kvikum  og  daudum. 
frijdum  og  ofrijdum.  aem  cL  Vestfiordum  væri  og  Ædurgreind- 
ur  Olafur  hiellt  fallna  vera  Einari  Olafzsyni  syne  sijnum 
til  riettra  Erfda  eptir  Solveigu  heitina  Biornsdottur  modur- 
modur   sijna   eptir   þvi  sem  domar    og   urskurder  þar  um 

J  Þ.  e.  8.  Sept. 


150Ö.  ÁRFR  ÉPtlR  SOLVÉIGU.  515 

giorder  utvíjsa.  þar  fyrst  tilgreind  jordin  Vatzfiordur.  er 
liggur  i  Jsafyrdi  og  þeir  peningar  fastir  og  lauser.  kviker 
og  davder.  frijdir  og  ofrijdir  þar  under  liggia  og  med 
standa.  og  Olafur  helldur  ad  Solveig  heitin  Biornsdottir  hafi 
feingid  hann  eptir  fodur  sinn  Biðrn  Þorleifsson  ad  giðf. 
sem  bref  og  domur  þar  um  gior  utvijsar.  J  annari  grein 
Bær  d  Kaudasandi  med  ollum  þeim  eignum  er  þar  under 
liggia.  hvoriar  er  halldnar  hafa  verid.  iij*^.  hundrada  edur 
meijra  og  Olafur  helldur  Einar  Biornsson  oLtt  hafa  ad 
erfdum  eptir    fodur    sinn.  J  þridiu    grein  Stadur  i  adalvijk 

med    ^) 

og  allt  mitt  gotz  fast  og  laust.  kvikt  og  daudt.  frijdt  og 
ofrijdt  jarder  og  kugiUdi  er  Þorleifur  heitinn  Biornsson 
hefur  att.  og  optnefndur  Olafur  helldur  greindum  Einari 
heitnum  Biðrnssyni  til  erfdar  fallit  (hafa)  eptir  brodur  sinn 
Þorleif.  enn  Solveigu  eptir  brodur  sinn  Einar.  og  nu  helld- 
ur  tijdtgreindur  Olafur  ðll  þesse  gotz  komin  og  fallin  undir 
adur  greindaii  Einar  son  sinn  epter  þvi  sem  arfar  hafa 
adur  til  fallid  fram  fyrir^)  og  vort  erfdatal  vottar.  og  Iðg 
ganga.  at  i  vorum  Iðgum.  logbok  og  kristin  jiiettur.  skal 
greindur  Biorn  Gudnason  oll  þesse  gotz  sekta  og  aækia.  og 
allt  sakfelli  a  eiga.  hvor  þessum  peningum  helldur  edur 
hefur  halldid  ranglega.  edur  hafa  þeir  verid  ránglega  tekn- 
ir  og  gripnir.  rænter  edur  reyfader  þa  skal  hann  þar  alla 
sokn  og  sakfelli  cL  eiga.  hvar  hann  kann  þa  upp  ad  spyria.  og 
allir  þesser  fyrgreinder  menn  hafa  dtt.  og  þeir  hafa  ei  dd- 
ur  Iðglegt  rdd  fyrir  giðrt.  Skal  og  optnefndur  Biðrn  allt 
lagasvar  fyrir  þessum  peningum  hafa.  og  giallda  allar  Iðg- 
legar  skulldir  þeim  sem  med  Iðgum  leida  sig  til  af .  sveins- 
ins  gotzi.  kann  og  svo  ad  vera.  ad  þesser  peningar  sækist 
af  kini  med  Iðgmali.  edur  sie  þeir  gripner  og  tekner  og 
halldner  med  ofrijki.  fyrir  utan  vilia  Biornz  so  hann  kunne 
þeim  ecki  ad  ncL.  og  fcL  þar  ecki  ad  giort.  þcL  skal  tijtt- 
nefndur  Biorn  edur  hans  peningar  þar  j  aungri  klagan  fyrir 
vera.  skal  þrattnefndi;  r   Biorn  Gudnason    þetta  umbod  hafa 


')  Hér  er  eyða  i  lidr.  fyrir  hér  um  bii  þrem  línum.;     «)  Svo. 


516  AKFR  SOLVEIGAR.  —  HVASSAFELLSBRÉF.  1500. 

iij  tolf  manudi.  nema  hann  vilie  fyr  vid  skiliast.  og  eignazt 
leigur  og  landskyllder.  og  allan  annan  dvoxt  og  dbata  d 
ollum  þessum  gotzum.  So  og  kunne  nockurer  hvalir  edur 
hðpp  at  koma  þar  er  þesse  gots  liggia.  þd  skal  þad  not 
Biarnar.  og  skal  þad  ecki  jnnstædu  vexa.  Hier  til  skal 
Biorn  Gudnason  hafa  fyrir  starf  sitt.  so  hann  sie  vel  sæmd- 

ur  af  og ^) 

semur,  enn  ef  honum  semur  ei.  þd  skal  hann  hafa  .  .  .  .®) 
sem  vj  dandimenn  giora.  og  hvad  Biorn  kostar  sijnum  pen- 
ingum  til  uppa  þetta  gotz  þad  skal  af  sveinsins  gotzum 
bitalast.  skal  Biorn  Gudnason  þessum  gotzum  og  peningum 
so  haga.  skijcka  og  skipta  sem  honum  best  bijhagar.  so 
skulu  þeir  allir  kvittir  sem  hann  kvitta  giorir.  sveininum 
ad  skadlausu.  Og  til  sanninda  hier  um  settum  vid  fyr- 
nefnder  menn  ockur  Jnsigli  fyrir  þetta  umbodsbref  skrifad 
i  Hvammi  j  Hvamssveit.  midvikudagin  næsta  fyrir  festum 
Lanberti  episcopi  d  sama  dri  og  fyr  seigir. 


513.  18.  September  1500.      á  Möðruvðllum. 

Orímb  bóndi  Pálsson  lykr  Gottskalki  biskupi  á  Hólum 
tuttugu  og  fimm  hundruð  upp  í  jörðina  Hvassafell  í  Eyja- 
firði  í  reikningsskap  þann,  er  hann  og  Páll  Brandsson  faðir 
hans  urðu  skyldugir  biskupinum. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  20,  frumrit  á  skinni.  Öll  (4)  innsiglin  eru 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  3384. 

•  Vm  huassafell  1500.«) 

Þath  giorvm  vier  nicvlas  prestur  þormodsson.  gutt- 
ormur  nicvlasson  ok  jon  þorgeirsson  leikmenn  godum  monn- 
um  viturligt  med  þessu  voru  opnv  brefi.  ath  sub  anno 
gracie.  CD^.  quingentesimo.  aa  modrvuoUvm  j  eyiafirdi  mid- 
uikvdagenn  j  ímbrvvikv  um  havstid*)   uorum  vier  j  hia  sa- 

^)  eyða  i  hdr.  fyrir  svo  Bem  tveim  iinum.  *)  eyða  fyrir  svo  sem 
V4  úr  linu.  »)  Utan  á  brefinu  með  hendi  frá  16.  öld  öndverðri.  *)  Þ.  e. 
16.  Sept. 


1500.  HVA8SAFELLSBRÉF.  —  MÖDRUVALLAMÁL.  517 

vm  ok  heýrdvm  aa.  ord  ok  handaband  vors  virdvliga  herra 
herra  gottskalks  med  gvds  nad  biskups  ath  holum  af  einne 
halfv.  enn  gríms  bonda  palsonar  af  annarri.  ath  svo  fyrir 
skildv  ath  grimur  bondi  Ivckti  biskupenvm  fiortan  hundrud 
j  hvassafelle  ]  gamlan  reikningskap  uegna  fodur  síns  paals 
brandzsonar.  enn  ellefv  hvndrud  j  somv  fýrrskrifadre  jordv 
j  sialfs  síns  reikningskap  er  hann  var  skvUdvgur  biskupen- 
um.  reiknazt  þetta  fím  hundrvd  ok  tvtvgu  j  adur  greindre 
jordu  hvassafelle  j  eyafirde  er  liggur  j  mýklagarz  kirkiv 
sokn.  Ivckte  grimvr  bondi  palsson  þenna  fyrrskrifadan  jard- 
arpart  biskupinvm  til  fvllrar  eiguar  med  oUum  þeim  gogn- 
vm  ok  gædvm  sem  greindum  jardarparte  fylger  og  fýlgt 
hefer  ath  fornu  ok  nýv.  ok  pall  brandzson  ok  þorleifur  ok 
benedikt  syner  grims  vrdv  fremzt  eigande  ath.  skýlldi  bisk- 
upenn  hallda  til  laga  tít  nefndum  jardar  parte.  enn  grimur 
bonde  svara  lagariptingvm  ef  med  logvm  kynni  af  at  ganga. 
Ok  til  meire  avdsyniUígar  og  stadfestv  hier  vm.  setur  ec 
grimur  palsson  mítt  inucigle  med  þessvm  fyrrskrifadra 
manna  innciglvm  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  myklagardi  j 
eýafirdi  fostudagenn  j'  imbruvikv  vm  haustid.  a  sama  are 
sem  fýrr  aeger. 


513.  23.  Septemlber  1500.         í  Miklagarði. 

GoTTSKALK    biskup  á  Hólum   samþykkir   löglega  alla  dóma 
og  úrskurði  um  Möðruvallamál. 

Dómabók  Jóns  fikrifstofuetjóra  Magnúasonar  í  Fol.,  bl.^Olb,  skr.  c. 
1604  (=  a)  „Wr  Breffa  Bok  Eggertz  Hannessouar".  —  Landsbóka- 
safn  789.  4to  bls.  394,  skr.  c.  1620,  —  LandabókasaÍQ  63.  4to  bl.  828 
a— b,  skr.  c.  1640.  —  Landsbókasafn  69.  4to^  bl.  148  a— b,  skr.  c  1640. 
—  Analecta  juridica  Odds  Jónssonar  digra  1668.  —  MSteph.  27.  4to  bl. 
421—422  með  hendi  Benedikts  lögmanns  Þorsteinesonar  c.  1730.  — 
LandBbókaaafn  llöto^  I,  106,  með  hendi  sira  Jóns  Haldórasonar  i  Hít- 
ardal  c.  1730. 

Byskups  Brief. 
Vier  Gotskalk  med  Gudz  nád  Biskup  aa  holum  giornm 


518  MÖÐRUVALLAMÁL.  —  SAURBÆTABKIRKJA.  1500. 

godum  monDum  witurligt  med  þessu  woru  opnu  brefe.  ad 
uier  haufum  sied  og  yferlesid  þa  doma  og  vrskurdi  sem 
dæmder  hafa  werid  um  þann  arf  og  peninga.  sem  sonum 
Grijms  Pcílssonar  Þorleiíi  og  Benedict  iiellu  til  erfda  ad 
riettu  erfdatali.  j  faustum  peningum  og  lausum.  epter  Pal 
Brandzson  faudurfaudur  sinn.  Enn  Pale  Brandzsyni  íiell  til 
erfda  epter  sonu  sijna  Biarna  og  Benedict.  Enn  þeir  haufdu 
erft  epter  modur  sijna  Jngibiaurgu  Þoruardzdottur.  Sam- 
þycktu^)  wier  þa  doma  og  urskurdi  fyrir  oss  og  uora  kyrkiu 
logliga.  þui  oss  lijtast^)  þeir  epter  laugum  og  erfdatali 
dæmdir  werid  hafa.  Og  til  sanninda  hier  um  heing(i)ura 
wier  vort  secretum  fyrir  þetta  bref.  skrifad  j  mycklagardi 
j  eyafirde  miduikudaginn  næstan  epter  festum  Matthei  Apo- 
stoli  et  Euangeliste.  anno  domini  [1500  dra.^) 


514.  34    September  1500.  í  Gufudal. 

Skobunargbrí)    Jóns  Haldórssonar,  prófasts    og  almennilegs 

dómara  mili  Gilsfjarðar  og  Langaness,  og  fimm  manna  ann- 
ara  á  kirkjunni  í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Bisk.  Skalh.  Pasc.    XIII,  8,   frumrit  á  Bkinni.     Af  6  innsiglum  eru 
2  fyrir.  —  AM.  Apogr.  2461. 

Virding  kirkiunnar  ad  Bæ  a  Raudasandi.  *) 
Þat  giorum  ver  jon  prestur  halldorsson  profastur  og 
almennelsgur  domare  j  mille  gilsfiardar  og  langanes.  eyiolf- 
ur  prestur  sigurdzson.  eyiolfur  gislason.  helge  gislason.  jat- 
geir  morteinsson  og  arne  hermundzson  godum  (mðnnum) 
kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefe  at  j  saurbæ  aa  Rauda- 
sande  beidde  andres  bonde  gudmundzson  oss  er  þa  hiellt 
og  atte  greindan  gard  at  skoda  sina  eigin  kirkiu  þar.  huer 
at  helgut  var  enum  blezada  johannes  postula.  nu  saker  þess 
at  oss  leizt  greind  kirkia  ROten  og  at  nidurfalle  komen  0g 
faer  vider  j  henne  hæfer.   e^   torf  eingen.    þa  giordum  ver 

*)  a;    samþyktum,    hin.      ')  virdttust   789.     *)    [Millesimo    qvadrin- 
gente»mo(!)  789.    ^)  Utau  á  frbr.  með  hendi  Arna  MagnúsBonar. 


1500.  BYGGINGARBRÉF.  519 

fyrr  greinda  kirkiu  fyrir  sio  hundrvd.  til  kaups  med  ollum 
sinum  vidum.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  ver  fyrr 
nefnder  menn  vor  jnsigle  fyrír  þetta  bref  skrifad  j  gufudal 
j  gufufirde  fimtudagi^  næsta  epter  CDatteus  CiOessu.  þa  er 
lidit  uar  fra  hingadburd  uors  herra  jhesv  christi  þusund. 
cccc.  og  tiutiger  aara. 


515.  8.  Október  1500.  í  HYamml. 

Bréf,  að  Björn  Guðnason  bygði  Jóni  Eiríkssyni  jörðina 
Hvamm  í  Hvammssveit,  og  fleiri  jarðir,  til  ábýlis  um  þrenna 
næstu  tólf  mánuði,  með  þvi  skilorði,  er  í  bréfinu  greinir. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  80,  frnmrit  á  ekinni  með  hendi  Biörns  Guðna- 
sonar;  er  eitt  innsigli  fyrir  bréfínu;  hin  eru  dottín  frá.  —  AM.  Apogr. 
5698. 

Bref  ad  sijra  Jone  Eirekssyni  bygdi  Biorn 
Hvamm  löOO.i) 
Þad  giorvm  vær  einar  þordarson  jon  bvason  og  þor- 
modr  sveinsson  godum  monnum  vitrligt  med  þessv  worv 
opnv  (brefi)  ad  vær  medkennvnzt  ad  vær  vo»vm  þar  j  hia 
savm  og  heyrdvm  aa  a  skerdingstavdvm  j  hvammsveit  fimtu- 
daginn  næsta  fyrir  caligxtusmesso  þa  lidit  war  fra  gvds 
bvrd  OD.  og  w°  ara  ord  og  handaband  þessara  manna  af 
einne  alfu  biarnar  gvdinasonar  enn  annare  jons  eirekssonar, 
ad  so  vnder  tavludv  og  fyrir  skildu  ad  greindr  biorn  bygdi 
greindvm  joni  jordina  hvamm  j  huammsveit  til  abylis  og 
þar  med.  xx.  kuiUdi  heima  a  gardinvm  vm  næstv  þriv  ar 
þar  epterfarandi  og  þar  med  vnte  hann  honum  þæR  jarder 
adRar.  sem  honum  heyndi  þar  til  j  sveitenni  og  þavkviUdi 
med  þeim  stædi.  skylldi  jon  þessa  penninga  hafa  alla  vm 
næstv  þrenna  tolf  manvdv  til  medferdar  og  abata  leigvm 
og  landakylldvm  skila  þa  aptur  avllvm  þessvm  peningvm 
jordvm  og  kvilldvm  jafngodvm  og  gondvm  med  sodanland- 
skylldvm  þeim  nv  være.^)  €nn  hier  jgen  skildi  biorn  ajon  ad  svara 

^)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  fiá  c.  1700.    *)  S?o. 


520       BYGGINGARBRÉF.  —  LÖGGJAFABRÉP.      1500- 

avllvm  lavgskilvm  fyrir  þessa  peninga  medan  hann  helldi 
þa  preste  kavp  og  mavtv  og  bískupsgisting.  Byggia  gard- 
inn  vpp  adh  avllvm  nyvm  torfvm  og  nyvm  vidvm  þeim  bioRn 
viUdi  nya  veRa  lata.  skylldi  biorn  fa  sialfvr  vidinn  til  [eigi 
firr  enn  j  trekyllisvik^).  enn  jon  ad  gradinvm^)  draga  og 
allt  annad  ad  giora  vpp  a  sialfs  sins  kost.  enn  ef  bioRn 
gæte  ecki  vidin  til  feingit.  sem  honum  þætte  þavrf  vinna 
þa  skylldi  jon  fa  hann  ef  hann  gæte  helldr.  enn  ef  hvorgi 
þeirra  gæte  vidinn  feingit.  þa  skylldi  so  miced  ganga  aptur 
af  þessvm  peningvm  sem  jon  bygde  ecki.  worv  þesse  bvs 
til  skilin.  badstof(a).  stora  stofa  med  avnd.  skali  og  bvr 
med  avnd  og  fram  adh  vthidyra  avndinne.  og  skemma. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fyrr  nefnder  mer  n 
wor  jnusigli  fyrir  þetta  vitnisbvrdarbref  hvert  er  skrifad 
war  }  hvammi  j  hvammsveit  a  sama  dag  og  ar  sem  fyi  r 
seiger. 


516.  [3.  Október  1500].  í  Saurbæ. 

15.  Febrúar  1501.  undir  Felli. 

Andrés  Guðmundsson  og  Þorbjöri*  Ólafsdóttir  leggja  hvort 
í  annars  vald  þær  löggjafir,  sem  hvort  þeirra  hafði  gefið 
ððru,  og  gefa  Guðmundi  syni  sínum  fjórðungsgjafir  sínar  og 
löggjafir,  og  lögðu  þar  í  Saurbæ  á  Raiiðasandi. 

AM.  Fasc.  LXVn,    1,    transskript    frá    11.    Marts  1508.  —  Apogr. 
1174  og  1357  (eptir  Bæjarbréfum  á  Rauðasaudi  „accurate  coUata"). 

Þat  giorum  vid  Gudmundur  eyuinztson  ok  Gudmundr 
Jonsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  Ockru  opnu 
brefi.  ath  þar  vorum  vid  j  hiaa  j  litlloa  stofunne  j  Saurbæ 
aa  Rauda  Sandj  Laugar  Daginn  næstan  epter  (Dichelsmessu 
vm  haustid  Saaum  ok  heyrdum  oa  ord  og  handdaband  þess- 
araa  mannda.  af  einne  alfu  andres  Gudmundzson.  gnn  af 
annari  alfu  þorbiorg  Olafs  Dotter  hans  eigin  kuinnda.  ath 
sua  fyrir  skildu  ath  greind  hion  andress  ok  þorbiorg  laugdu 

^)  [á  spáBsíu,  og  vísað  inn.    *)  Svo. 


1500.  LÖGGJAFABRÉF.  —  VATNSFJARÐARREIÐ.  521 

aptur  med  handoabandi  huortt  j  annarss  valld  þær  íiordungs- 
giafer.  Sem  huortt  saí^dizt  audru  gefit  hafœL.  Ok  huortt 
vm  sigh  skyllde  megda  gefda  sinda  fiordungsgiof,  ok  allar 
lauggiafer  huerium  sem  þau  villde  þar  epter.  Hier  epter 
gafu  fyr  greind  hion  andres  gudmundztson  ok  Þorbiorg 
Olafs  Dotter.  Gudmundj  Syne  sinum  med  fullu  handdabandj. 
þessar  sinar  fiordungsgiafer  ok  allar  laughgiafer.  þær  þau 
mætti  fraraazt  med  laugum  gefda.  hvortt  vr  sinum  pening- 
um.  þeim  sem  þau  hefdi  att  og  eigandj  ath  ýrdj.  Hier  med 
skildu  til  ok  da  greindu  opt  nefnd  hion  andres  ok  þorbiorg 
þessar  sinar  lauggiafer  vpp  j  jordinda  Saurbæ  da  Raudda 
Sandj  til  æfinligrar  eignar  vndan  sier  ok  sinum  erfingium. 
enn  vnder  þrattnefndan  Gudmund  ok  hans  erfingida.  Leýstu^) 
þau  þui  titt  nefnd  hion.  andres  Gudmunztson  ok  þorbiorg 
Olafs  Dotter  ath  þau  hefdi  aunguar  giafer  fyrre  gefit  enn 
þessda.  Ok  þau  ynttehonum  sinnaa  lauggiafda  bezt  ath  niotaa. 
Ok  til  meiri  Stadfestu  ok  sanninda  hier  (vm)  setur  andresgud- 
mundztson  sitt  jnsiglli  med  fyr  greindrda  (manna)  jnsigllum  fyrir 
þetta  vitnesburdarbref  er  skrifad  var  under  felli  j  kollaa- 
firde  Þridiu  Daginn  fyrir  SimonsCDesso  vm  veturinn.  þaa  er 
lidit  var  fra  íiingat  burde  vors  herrda  jhesu  christí  CD.  fimm 
hundrud  ok  eitt  aE. 


517.  8.  Október  1500.  í  Vatnsfirði. 

BnÉi'  (Björns  Þorleifssonar)  til  Jóns  (dans)  Björnssonar,  þá  er 
Jón  vildi  ríða  í  Vatnsfjörð  með  Birni  Guðnasyni. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  28,  friimrit  á  skinui,  oa:   eru    öll    (3)   innsiglin 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  5697. 

bref  er  jon  bioriison  vilJde  rida  j  vasfiord  med  biriie 

gvdnasyne-'^)  1500*). 

Witurligt  vil  eg  ydur  g:iora  jon  biornsson.  ath  yduartt 

bref  kom  til  mín.  j  hueriu  suo  stod.  ath  þier    mundu   RÍída 

j  uazfiord  med  birnc  gudinasyni.  weit  eg.    ath     þat     hlytur 


^)  S\ro  =  Lýstu,    2)Utan  á  bréfinu    raeð  fornri  iiendi.     ^)  með  hendi 
Arna. 


1500.  VATNSFJAEÐARKÉIÐ.  522 

BHO  ath  standa  sem  þier  vilit  gior(t)  hafa.  gnn  þuertoku 
þier  da  neikholurii.  ath  þier  mundut  suo  giora.  gnn  huar 
þier  RÍjdit  mcd  frid  og  god  heit  vit  mic.  edr  mina.  þdaþiki 
mier  þath  vel  wera.  Og  þath  þigg  eg  giarna.  €nn  ef  þier. 
vilit  annars.  edr  adrirmenn.  til  vonda  vit  mig  edur  omaks 
þda  byd  eg  mitt  maal  til  Riettra  ]aga  til  auxaraarþíngs. 
vnder  laugriettvmanna  dom  og  laugmanzins.  finnboga.  vt- 
nefning.  f^uad  hellztt  þier  edr  adrer  mega  til  min  tala.  wm 
þda  peninga.  seih  eg  hefe  ath  mier  tekit.  Suo  og  fyrÍT 
mina  menn.  Byd  eg  shjktt  hid  sama.  Og  fridhelga  eg 
mig  og  mitt  mdal.  ^ier  med  til  BÍettz  doms.  Og  allra  þeirra 
sem  mier  ath  fylgia.  gnn  eg  fyrirbyd  ydr  og  aullum  þeim 
sem  ydr  at  fylgia  ologligar  atgiorder  allar.  Og  leg  eg  þd&. 
sektt  uit  sem  fremst  mda  med  laugum  werda.  ^uort  helldr 
þath  snerttur  kongdoih  edr  kirkiu.  Og  alla  þda  penins^a 
sem  biorn  þorleifsson  hiellt.  og  þorleifur  biornsson.  og  einar 
biornsson  toku  eptter  fyr  greindan  biorn  þeirra  fodr.  og 
sina  modur.  olofu  loptzdottur.  þda  lyser  eg  vnder  kongsins 
Idas.  Og  vnder  hans  vmbodsmann.  ath  forsuara  til  niettra 
laga. 

coedkennumzt  wær  jon  prestur  marteinsson  og  jon 
sueinsson  og  þorualldur  þorsteinsson.  at  wær  vorum  þar 
nær  j  uazfirde  j  ísafirde.  morgum  godum  monnum  hia  wer- 
aundum.  fimtudaginn  næsta  eptter  franciskus  dag.  ad  suo 
latanda  bref  war  lesit  ord  eptter  ord.  sem  hier  fyrir  stendr 
skrifat.  arum  eptter  gudsburd.  CD.  ccccc  hundrud. 

Og  til  sanninda  hier  wih.  hQÍngum  wær  uor  insigli 
fyrir  þetta  vittnisburdar  bref.  er  skrifat  war  j  sama  stad 
deigi  og  ari  seih  fyrr  seiger. 


518.  13.  Október  1500.  á  Mælifelli. 

ViTNisBURBii  um  landamerki  Bergsstaða,  Eiríksstaða  og  Fjósa 
í  Svartárdal. 

Biskup^iikjalaBafn  íslandð,  Hol.  Fasc.  II,  3,  frumritið  á  skinni,  og 
er  eitt  innsigli  fyrir.  Prentað  í  Timariti  Jóns  Péturssonar  II,  46—47 
„eptir  pappirsbréfi  með  þekkjanlegri  hendi  Guðbrands  biskupB*'. 


523  LANDAMERKJABRÉF.  1500. 

landamerki  a  millum  Bergstada  og  Eireks  tada^) 
Þat  giorer  eg  sygurdr  prestur  þorlaksson  godum 
monnum  viturlegt  med  þessu  minu  brefi  upp  dá.  xvij.  uetur 
sem  eg  hiellt  bergstad(i).  voru  þesse  landamerki  hallden 
millum  bergstada  ok  eireksstada  ath  garz  enda  þeim  er 
ligur  ofan  í  da.  er  girtur  er  af  gelldingagerdi.  er  ligur  ut 
epter  hlidenne.  sogdu  mier  ok  gamler  menn.  er  suo  heitu, 
steinn  gudmunzson  ok  ion  geirsson.  ath  þessi  landamerki 
hefdi  halldin  uerit  laungu  adur  enn  eg  kom  þar.  enn  nock- 
urum  uetrum  seinna.  þa  eg  var  i  burt  bar  þeim  til  a- 
greiningur.  þorkalle  prest  þordarsyne.  er  þa  heillt  berg- 
stadi  ok  andrese  bauduarsyne.  er  bio  da  eirexstodum  uegna') 
þorleifs  biornsonar.  þa  kom  þeim  saman  adur  nefndum  þor- 
leiíi  ok  þorkalle  prest.  ath  þeir  skylldu  lata  rida  da  landa- 
merki.  skylldi  eiell  grimsson  ok  þorualldur  ionsson  uera 
uegna^)  þorleifs.  enn  uegna  sira  þorkels  þesaer  prestar. 
sygurdr  þorlaksson  ok  kar  jonsson  ok  þat  giordum  uær.  fundu 
uær  lyr(i)ta  upp  i  fiallinu  rettsyne  af  fyrnefndum  garzenda  ok 
uordu  ok  adra  nordur  a  sletta  fiallenu.  stodu  þesse  merke  rett- 
syne  huert  af  audru.  heilldum  vær  þesser  fyrgreinder  menn 
þesse  landamerke  uera^)  ok  uerit  hafa.  i  annari  grein 
heyrda  eg  mier  elldre  menn  seiga  at  þesse  væri  landamerki 
millum  fiosa  ok  eir(e)ksstada.  at  gardi  þeim  er  geingur  of- 
an  ur  eirexstada  tiorn  utanuerdre  ok  rettsyne  af  honum  ok 
nordr  a  fiall.  Ok  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  insigle 
firir  þetta  bref  er  giort  var  a  mælefellzstad  i  tungusueit 
þridiudag  næsta  firir  caligtusmcs.^o  þa  lidit  uar  fra  burd 
krist(s).  þusund.  cccc.  tigetige  ara*). 


519.  18.  Október  1500.  í  Glaumbæ. 

TránskriptaRbréf. 

Eptir    afskript   með    hendi    Gi'l-i    Konráðssonar.    —     Afskript   með 
hendi  Benedikts  lögmanns  Dorgteius.-ourtr  er  í  MStepli.  27.  4to  bls.  81—82. 


*)  Utan  á  bréfinu.  *)  uegn,  frbr.  »)  verit,  frbr.    *)  Jón  Pétraion  segir 
að  ftrtalið  8é  "=1490",  eu  það  er  rangt. 


524  TRANSSKRIPT.  -  SÆVARLANDSBRÉP.  1500. 

Þath  giðrum  vier  Teitr  Þorleifsson.  Hakon  Hallsson. 
Jon  Þorarinsson  goðum  monnum  vitrligt  með  þessu  voru 
opnu  bréíi.  að  vier  hófum  sieð  oc  yíirlesit  dandimanna  bréf 
með  þeirra  hángundum  innsiglum  suo  látandi  orð  eptir  orð 
sem  hier  eptir  stendr  scrifat. 

[Hér  kemr  kaupbréf  um  Lýtingsetaði  og     Hofsjarðir  4.  Júuí    1377, 
Dipl.  Isl.  III,  Nr.  264.] 

Oc  til  sannenda  hér  um  setium  vér  fyrrnefndir  menn 
vor  innsigli  fyrir  þetta  transskriptarbréf  skrifað  i  Gla^mbæ 
í  SkagafirÖi  in  festo  luce  euangeliste  árum  eptir  guðs  burð 
CD.  d.  ára. 


530.  31.  Október  1500.  á  erniid. 

FiNNBOGi  lögmaðr  Jónsson  selr  Gottskalk  biskupi  á  Huiam 
jörðina  Sævarland  i  Laxárdal  og  þrjátíu  og  þrjú  hundruð  og 
tvö  ágildi  betr  í  Hvassafelli  í  Eyjafirði  fyrir  Krossanesin 
bæði  í  KræklingahHð. 

Bisk.  Hol.  Fasc.  III,  6,  frumrit  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  3608. 

Kaupbref  fyrir  sævarlande  1500. 
Þath  giorer  ek  finboge  ionsson  laugmann  godvm  monn- 
um  witurligth  med  þessv  mínv  optnu  breífe  ad  swb  anno 
gracie.  CD.  d.  a  þridivdagin  n§sta  eppter  jonsmessw  holabiskups^) 
wih  worid  a  widewoUvm  j  skagafirde  aa  almenneligri 
prestastefnu  sellda  ek  med  handabande  wirdvligvih  herra 
herra  gotskalk  med  gudz  nad  biskup  aa  holwrii  iardernar 
s^warland  er  liggr  j  huams  kirkiu  sokn  j  skagafirde  ok. 
xm.  hundrud  ok  .xx.  ok  tuaw  agillde  betur  j  iordenne 
huasafeHe  er  liggr  j  mýklagardz  kirkiu  sokn  j  eýafirde  til 
fuHrar  eignar  ok  frials  forrædis.  med  ollum  þe'm  gognum 
ok  g^dwih  eignumog  jtaukum  til  fiallz  ok  fioru  sem  greind- 
um  jordvm  hefr  fýlgth  ath  fornu  (ok)  nýu  ok  ek  hefe 
fremztt  cigande   ath    ordid.    en    hier  j  mote  j  sama  handa- 

i)  Þ.  e.  28.  April, 


1500.  SÆVABLANDSBKÉP.  —  SKBIÐUKLAUSTR.  525 

bande  gaf  ok  sellde  greindr  biskup  gotskalk  mier  iardernar 
krossanesin  b^de  er  liggia  j  hlidarkirkiu  sokn  j  eýaíirde 
med  aullum  þeim  gognum  ok  g^duiii  eignum  ok  jtokum  til 
fiallz  ok  fioru  sem  nefndwm  jordvm  hefur  fylgth  ath  fornu 
ok  nýv  ok  hann  hefur  fremzt  eigande  ath  ordid  a  heilagr- 
ar  holakirkiu  vegna  ok  sinna.  skyllde  sa  ockar  hallda  til 
Jaga  greindvm  iordvm  serii  keýpt  hafde  enn  sa  suara  laga- 
riptingvm  er  sellt  hafde.  Og  til  sannenda  hier  vm  setta  ek 
mitt  incigle  fyrir  þetta  iardakaupsbref  skrifad  a  grund  j 
eýafirde  a  festvm  wndecim  miliwm  wirginvm  aa  sama  are 
sem  fýrr  seger. 


531.  33.  Október  1500.  á  Skriðu. 

ÞoRVABÐE  Bjarnason  lýsir  því,  að  hann  og  Ingibjörg  Orms- 
dóttir  kona  sín,  guð  hennar  sál  náði,  hafi  gefið  guði,  jung- 
frú  Maríu  og  helga  blóð  á  Skriðuklaustri  jarðirnar  allan 
Hrjót  og  hálfan  Hamragarð  i  Hjaltastaðaþinghá,  sér  og 
henni  til  eilífrar  sáluhjálpar. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  23,  frumrit  á  skinni,    og  er  innsiglið   fyrir.  — 
ÁM.  Apogr.  288L    - 

Bref  vm  jordina  hriot  og  hamragard  j  hiallta- 
stadar  kirkjusokn.^) 
Þat  giore  eig  þoruardur  biarnason  godum  monnum 
viturlegt  med  þessu  minu  opnu  brefui  at  eig  medkennunzt 
at  eg  hefui  gefuit  og  ingebiorg  ormsdotter  husfreyia  min 
gud  hennar  sal  nade  gude  juncfru  mariu  og  helga  blod  a 
skriduklaustre  henne  og  mier  til  eilifrar  saluhialpar  jord- 
ena  alla  hriot  fyrir  atta  hundrud  og  halfuan  hamragard 
fyrir  ijc  er  liggur  j  hialltastadar  kirkiusökn  med  aullum 
þeim  gognum  og  gædum  sem  greindre  iordu  fylgir  og  fylgt 
hefuer  at  fornu  og  nyiu.  og  til  sanninda  hier  vm  setta  eig 
mitt   insigle   fyrir   þetta  bref  er   skrifuat   var   a  skridu  j 

^)  Utan  á,  bréfíuu  með  heudi  frá  c.  1600. 


526  BÆJARBRÉF  Í   RAUÖASANDÍ.  Í500. 

fliotzdal  arum    eftir  gudz    burd    þusund    og    fimm    huudrut 
næsta  dag  eftir  festum  sancte  vrsule  virginis  et  martiris. 


522.  4.  Nóvember  1500.        á  Hrafnseyri. 

BsÉF,  að  Björn  Guðnason  frelsti  Þorbjörgu  Ólafsdóttur, 
konu  Andrésar  Guðmundssonar,  garðinn  Saurbæ  á  Kauða- 
sandi,  vegna  greinds  Andrésar,  til  aðsetu  og  ábýlis  til 
næstu  fardaga,  gegn  því  að  Andrés  stæði  upp  af  garðinum 
í  næstu  fardögum,  nema  þeim  Birni  semdi  öðruvís  eða 
lagavegr  geingi  á  með  þeim  „1  þessum  tímanum". 

AM.  Apogr.  1173,  eptir  frumriti.  —  AM.  Apogr.  1356  (eptir  sama 
frumriti).  Öll  (3)  innsiglin  voru  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  5827  eptir 
Bama  frnmrití  (vantar  niðrlag). 

Pat  giorum  uier  jon  Biornsson.  thumas  jonsson  og  þol- 
leifvr  aurnolfsson  godum  monnum  kunnigt  met  þessu  uoru 
opnu  brefi.  at  uier  metkennunzt  at  uier  uorum  þar  j  hia 
saum  og  heýrdum  cL  j  saurbæ  ÓL  raudasande.  cL  sunnudaginn 
næsta  fyrir  símonsCOesso.^)  þa  lidit  uar  fra  gudz  burd.  CD.  og 
u.  c.  ara  ord  og  handaband  þessara  manna.  af  einne  alfu 
biarnar  gudunasonar.  en  annare  þorbiargar  olafsdottur 
kuinnu  andres  gudmundzsonar.  at  so  under  tauludu  og  fyrir 
skildu.  at  greindr  biorn  gudunason  frelsti  greindri  þorbiorgu 
olafsdottur  uegna  greindz  andress  bonda  hennar  gardin 
saurbæ  iL  raudasande  til  abýlis  og  adsetu  fyrir  utan  allt 
hindr  og  omak  honum  og  hans  peningum  til  næstu  fardaga 
epter  komande  med  soddan  skilmala,  at  fyrrgreind  þorbiorg 
lofadi  og  j  borgan  geck  upp  d  uegna  andre^ís  bonda  sins 
at  hann  skyllde  j  burt  af  gardinum  med  sic  og  sina  pen- 
inga  at  næstum  fardaugum.  utan  þeim  birne  semde  audru- 
uis.  eda  lagauegur  geingi  cL  met  þeim  )  þessum  timanum. 
so  þessi  gardr  uæri  dæmdr  andressi  met  rettu  laugmali.  og 
ecki  bulldr  edur  omak  skyllde  hann  giora  upp  d  þessa  pen- 
inga  er  b«  heyrdu  til  og  þar  under   liggia  og  andrei  gud- 

^  Þ.  e.  26.  Okt. 


1600.  SÓLHEIMA  OG  BRÚARBRÉP  527. 

muiidz(son)  hafde  adr  halldit  enn  biorn  gudunason  þottizt 
þa  rettiliga  til  kominn  at  hallda  epter  þeim  brefum  og  skil- 
rikium.  domum  og  urskurdum  er  hann  hafdi  fyrir  sier. 
lýsti  optt  greind  þorbiorg  þui  þar  þa  og  tueir  menn  adrer 
henni  samsinnande  ad  hun  beiddiz  þessa  giornings  og  giorde 
hann  at  forlagi  og  uilia  bonda  hennar  optt  greindz  andress. 
lofadi  biorn  gudunason  so  framarliga  hallda  þenna  giorn- 
ing  sem  þrattnefndur  andress  hielldi  þann  giorning  sem  titt 
greind  þorbiorg  kuinna  hans  giordi  uid  optt  nefndan  biorn 
gudunason.  Og  til  sanninda  hier  um  settum  uier  fyrr- 
nefnder  menn  uor  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  hrafns- 
eýri  j  anarfirdi  miduikudaginn  næsta  fyrir  festum  martini 
episcopi  d  sama  ari  og  fýrr  seigir. 


533.  16.  NÓTember  1500.   )  .  „  ^  ,„ 

U.   Maí  1501.         I         '  =«^^^1*- 

Sæmrkdr  Jónsson  selr  Sigmundi  Guðmundssyni  alla  jordina 
Brú  Jökulsdal  fyrir  hálft  þrettánda  hundrad  í  Ytri-Sól- 
heimum  í  Mýdal  og  þar  með  sök  og  sókn  á  Sólheimum  i 
hendr  Pétri  Arasyni. 

AN.  Pasc.  XXXIV,  25,  frumrit  á  skinni  frá  síra  Sliúla  Þorlákssyni. 
Öli  (3)  innsiglin  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  4389. 

Þath  giorvmwier  jonjonsson  sigvrdur  þiodolfsson  þord- 
ur  jsleifsson  teittur  jonsson  godvm  monnum  vitturligtt  med 
þessv  vorv  opnv  brefi  ath  þa  er  lidit  var  fra  gvds  burd 
þvssvnd.  eccc.  ok  tietiger  ara  aa  manvdaginn  nesta  epter 
martini  episcopi  ]  Hoffelli  j  hornafirdi  vorvm  vier  j  hia. 
savm  ok  heyrdvm  a.  ath  sæmundur  jonsson  selldi  sigmundi 
gvdmvnzsýne  med  handabandi  til  fvllrar  eignar  ok  frials 
forrædis  alla  jordina  brv  j  iokulsdal  er  liggvr  i  modrvdals 
kirkivsokn  hver  er  Reiknadizt  adh  dyrleika  tvttvgv  hvndr- 
ada  med  ollvm  þeim  gognvm  og  giædvm  sem  greindre  jordv 
fylger  ok  fylkt  hefer  ad  fornv  ok  njiv.  hier  j  mote  gaf  ad- 
ur  nefndur    sigmundur    gvdmvnzson  fyrnefndvm   sæmundi 


528  LÁTEABRÉF.  1500. 

jonssýne  halft  þrettanda  hvndrada^)  ]  iordine  ytre  solheim- 
vm  j  mydal  med  avllvm  þeim  gognvm  ok  giædvm  sem 
greindum  ]ardar  parte  fylger  ok  fylkt  hefer  at  fornv  ok 
nyiv  ok  han  vard  fremzt  eigandi  at.  hier  til  setti  adur 
nefudur  sigmundur  gudmvnszson  fyrr  nefndvm  sæmvndi  jons- 
syne  sok  ok  sokn  aa  jordine  solheimvm  er  pettur  arason 
hielt  fyrir  honum  vm  tvo  ar  j  avngv  hans  frelsi.  skildi 
hvor  svara  lagariptingv  aa  þ^iri  jordv  er  selldi  en  hallda 
þeire  til  laga  er  hvor  keypti.  Ok  til  sanninda  hier  vm 
settum  ver  fyrnefndir  menn  vor  jnciglle  fyrir  þetta  bref 
skrifad  j  hoífelli  j  hornafirdi  fostvdaginn  næsta  fyrir  hall- 
vardzsCDesso  ari  seina  enn  fyr  seger. 


534.  33.  NÓTemlber  1500.  á  Kambi. 

Björn  Þorleifsson  fær     Páli   Aronssyni    til    fullrar    eignar 
jörðina  Látr  á  Ströndum  í  Aðalvíkrkirkjusókn. 

AM.  Pasc.  LXVI,    22,    frumrit    á  skinni.     Innsiglið    er    dottið   frá. 
Frumiitið  var  frá  Bæ  á  Rauðasandi.  —  Apogr,  1171. 

bref  um  latur.^) 
Þath  giori  eg  biorn  þorleifsson  godvm  monnvm  kvnn- 
igt  med  þessu  minv  opuv  breíi.  ath  eg  medkennvnnzt  ath 
eg  hefi  feingit  til  fvllrar  eignar  ok  frials  forrædis  pali 
arunssyni  jordina  alla  latur  en  liggr  aa  strondum.  j  adal- 
vikur  kirkiu  sokn.  CDed  aullum  þeim  gognvm  ok  gædvm 
sem  greindri  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyu 
ok  eg  ward  fremst  eigaiindi  ath  vndan  mier  og  minum 
erfingivm  enn  vnder  hann  ok  hans  erfingia.  Skal  hann  ath 
fRÍalsv  mega  ath  sier  taka  fyrr  greinda  jord  latur  ok  þath 
af  giora  sem  honum  vel  likar.  CDedkennvnnzt  eg  adrnefndr 
biorn  þorleifsson  at  eg  skal  svara  laga  Eiptiiig  aa  titt 
nefndri  jordv  latRvm.  enn  pall  halldi  til  laga.  ok  til  sann- 
inda  hier  vm   setta   eg  mitt   insigle  fyrir  þetta  jardarbref 

^)  Svo.    ^)  Utan  á.  bréfínn  með  gamalli  hendi. 


1500.  FAGRABÆJARBRÉF.  529. 

eR  skrifat  var  aa  kambe  j  krogsfiRde  j  Reykhola  kirkivsokn 
manudagenn  næata  efter  setseliumessv.  þaa  er  lidit  var  fra 
hingatbvrd  vors  heRa  jesv  christi  þvsvnd  fiogr  hvndrvd  ok 
tiu  tiger  aara. 


535.  25.  Nóvembcr  1500.    1         á  EspiMli. 

30.  Marts  1501.        ) 

ÞoBGRíMR  Jónsson  selr  Jóni  Ásgrímssyni  til  fullrar  eignar 
hálfa  jörðina  Fagrabæ  a  Svalbarðsströnd  fyrir  fimtán  hnnd- 
ruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  33,  frnmrit  á  skinni.    Bæði  innBÍglin  ern  dottin 
frá. 

kaupbref  um  hdlfan  fagrabæ^) 
Þat  giorvm  vid  halldor  jonsson  og  jon  þordarson  god- 
vm  monnum  viturligt  med  þessv  ockrv  opnv  brefi  at  þat') 
er  lidit  var  fra  hingadburd  vors  herra  jhesv  chriiti  þvs- 
hvndrvt  ccccc  ara  at  þar  voro  vid  j  hia  a  esphole  j  eyia- 
firdj  a  katrinarmessvdag  fyrer  jolafaustu  savm  og  heyrdvm 
a  ord  og  handaband  þorgrims  jonssonar  af  einne  halfu  en 
jons  asgrimssonar  af  annare  ad  suo  fyrer  skildv  at  adr 
greindur  þorgrimur  selldi  jone  asgrimssyne  til  fullrar  eign- 
ar  halfa  jordina  fagrabæ  er  liggur  aa  sualbuardzitrond^)  j 
laufas  kirkivsockn  med  aullvm  þeim  gognum  og  gædvm  hlvt- 
vm  og  hlunendum  sem  greindri  halfri  jordw  hefur  fylgt  at 
fornv  og  nyiu  og  titt  nefndur  þorgrimur  vard  fremst 
eigandi  ad.  hier  j  mott  gaf  fyr  nefndr  jon  asgrimsson  fimt- 
tan  hvndrvd  med  svo  dan  peninga.  tye  fyrer  fiogur  hvndrvd. 
Beida  fyrer  halt  annad  hvndrad.  fim  hvndrvd  j  koplvm. 
gamallt  navt  fyrertavo*)  hvndrvd.  eina  kv  og  eitt  hvndrad 
þar  til  tiaura.^)  gkylldi  opt  nefndur  þorgrimur  svara  laga- 
riptingvm  a  fyr  greindri  halfri  jordw  fagrabæ.  en  jon  hallda 

^)  Utan  &  bréfinn  með  griialli  hendi.  Sömn  orð  standa  þar  og  með 
hendi  fr&  17.  öld.  «)Svo=þaa.  »)  Svo.  *)  Svo=:tvau.  »)  Svo  = 
tín  anra. 

Dipl.Id.TII.S.  84 


530  ÞOÍILEIFII  OG  INGVILDR  1500. 

til  laga.  og  til  sanenda  hier  vm  settvm  vid  fýr  nefnder 
menn  ockur  jnsigle  fyrer  þetta  bref  er  giort  var  a  esphole  j 
eyiafirdi  favstvdagin  næsta  eftcr  gvdmvndardag  are  sidar 
en  fyr  seger. 


526.  13.  December  1500.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  úrskurðar,  samkvæmt  dispenser- 
anarbréfi  páfans  og  leyfisbréfi  Noregskonungs,  að  börn  Þor- 
leifs  Björnssonar  og  Ingvildar  Helgadóttur  sé  skilgetin  og 
arfgeng  til  allra  arfa. 

AM.  Apogr.  739  „Ex  originali"  með  heudi  Jóns  MagnÚBSonar,  bróð- 
ur  Arna.  —  AM.  Fasc.  LXXII,  2a,  stórt  trausskript  á  skiuui  Irá  c. 
1528  (orðrétt  samhljóða). 

Uer  steffan  med  guds  nad  biskup  i  skalhoUte  heilsvm 
avUum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  uort  bref  sia  edr 
he(y)ra  med  guds  kuediv  ok  vorre.  kvnnigt  giorandi  ad 
biorn  þorleifsson  hefer  komed  fyrir  oss  beitt  ok  kraft  uppa 
rettlætisens  vegna  ad  wer  villdvm  seigia  endaligt  alýgtar- 
ord  vm  hann  ok  hans  sysken.  hvort  þav  ætte  ad  vera  arf- 
geing  eda  eigi  Nu  af  þui  ad  wer  haufum  sied  ok  inn- 
uirdulega  skodat  dispenseranarbref  þat  sem  þorleifur  biorns- 
son  godrar  minningar  ok  jngvelldur  helgadotter  hafa  feing- 
id  af  romverskre  curia  vm  hionaband  sin  a  millum.  Jtem 
haufum  wer  ok  saumuleidis  sied  ok  ýferlesid  opid  bref  med 
hanganda  innsigle  noregs  konungs  j  hveriu  hann  hefer  skip- 
ad  ok  tillated  med  konvnglegv  vallde  ad  born  greindra 
manna  þorleifs  ok  jngvelldar  skylldu  alla  arfa  taka  svo  sem 
skilgetin  ok  meinalaus  born.  þui.  in  nomine  domini  amen. 
ad  so  profaudu  ok  fyrir  oss  komnu  seigium  wer  med  fullu 
domsatkuedi  ok  laga  orskurdi  hionaband  þorleifs  ok  ingvelld- 
ar  laugligt  og  skiallegt  ok  þeirra  born  geten  fyrir  festing 
eda  epter  skilgeten  og  arfgeing  epter  fodur  ok  modur  ok 
svo  til  allra  annara  arfa  epter  þui  sem  guds  laug  vtuiaa. 


1500.  MANNSLAQ.  531. 

Ok  til  sannenda  hier  um  festum  uer  vort  innsigle  fyrir 
þetta  orskurdar  bref  skrifad  j  skalhoUte  in  festo  sancte  lu- 
cia  virginis.  anno  domini  miUesimo  quingentesimo. 


527.  1500.  á  Okrum. 

11.  Mai  1506.  í  eiæsibæ. 

Ttlftaedómr  útnefndr  af  Jóni  Þorgeirssyni,  kongs  umboðs- 
manni  í  Hegranessþingi,  um  kæru  Jóns  til  Sigurðar  Magnús- 
sonar,  að  hann  hafi  verið  í  styrk  og  aðför  til  Hóls  á  Skaga 
með  Þorsteini  Bessasyni,  þá  er  Þórálfr  heitinn  Guðmunds- 
ion  var  1  hel  sleginn. 

AM.   Fasc.   XXXIV,    35,    frumrit   á   skinni   fr&  Staðarhöli.    Af  12 
innsiglum  eru  nú  flögur  ein  fyrir  bréfinu.  —    AM.  Apogr.  1496. 

Anno  1500.1) 
Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra. 
senda  hakon  hallzson.  gudmundr  þorleifsson.  ion  þorarins- 
son.  magnus  helgason  logrettvmenn.  þorarinn  ionsson.  oddi 
kolbeinsson.  petur  helgason.  markus  illhugason.  sigurdrhallz- 
lon.  kolbeinn  oddason.  þorolfur  þorfinzson.  ok  gvdbrandr 
arnorsson.  kvediv  gvds  ok  sína.  kvnnigt  giorandi  at  þa  er 
lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  jesv  christi  þvsvnd  ok 
fim  hvndrvth  ara.  a  avkrvm  j  skagafirdi  j  blondvhlid.  a 
þingstad  rettvm.  vorvm  vier  j  dom  nefnder  af  jone  þor^ 
geirssyni.  er  þa  hafdi  míns  herra  kongsins  sýslv  ok  vmbod 
j  hegranesþingi  at  skoda  ok  ransaka  ok  fvUnadardom  a  at 
leggia  vm  þær  sakargipter  sem  admefndr  jon  þorgeirsson 
kærdi  til  sigvrdar  magnussonar  at  hann  hefdi  verit  i  stýrk 
ok  atfor  til  hols  a  skaga  med  þorsteini  bessasyni.  þa  er 
þoralfr  heitinn  gvdmundzson  var  j  hel  sleiginn.  medkennd- 
izt  fyrnefndr  sigurdr  þar  fyrir  oss  ok  odrvm  monnum  at 
hann  uar  þangat  stefudr  fyrir  adrgreindar  saker.  þui  j 
fýrstv  grein  dæmdvm  vior  fýrrgreinder  domsmenn  stefnvna 


0  Utan  á  bréfinu  með  hondi  frá.  17.  öld. 

84« 


532  MANNSLAG.  1500. 

logliga  ok  sigurd  magnusson  rettliga  fyrir  kalladaii.  nu  af 
þui  at  svo  stendr  i  landzlaga  bokinne  at  þeir  menn  er 
veita  lid  til  e^a  forvneýti  ok  samþýcki  at  taka  mann  af 
lifi.  svari  slikv  fyrir  kongdominvm  ok  erfingium  hins  dauda 
sem  rettari  kongsins  ok  adrer  skynsamer  menn  med  hon 
um  dæma  epter  atvikvm.  sagdí  nefndr  sigurdr  hier  nei 
fyrir  at  hann  hefdi  ecki  med  verit.  þa  þoralfr  heitinn  var  j 
hel  sleginn.  ok  þui  dæmdvm  vier  tit  nefndan  sigurd  skýlld- 
vgan  at  sveria  settareid  innan  halfs  manadar  at  heýrdum 
dominvm  fyrir  Jone  þorgeirssyni  edur  hans  logligvm  um- 
bodsmanni.  at  hann  reid  ecki  med  þann  hug  heiman  raed 
þorsteini  bessasyni  til  hols  a  skaga  at  hann  villdi  at  þor- 
alfur  gvdmundzson  veri  lifi  sinv  at  firr  eda  nockurri  skomm 
at  nærr  ok  hvorki  var  hann  þar  i  stýrk  ne  atfavr.  radvm 
ne  samþycki.  uilia  ne  uitordi.  enn  at  vnnvm  eidinvm  dæmd- 
vm  vier  sigurd  magnusson  saklavsan  ok  vidskilinn  vera  ok 
verit  hafa  um  adrgreint  mal.  enn  ef  hann  felliz  a  þessvm 
eidi  þa  dæmdvm  vier  hann  slikan  mann  sem  logbok  vott- 
ar.  Sor  sigurdr  magnusson  svo  felldan  bokareid  þar  fyrir 
oss  þegar  a  þinginu  ok  sex  skynsamer  menn  med  honum. 
at  hann  reid  eigi  med  þann  hug  heim  til  hols  a  skaga.  at 
þoralfr  gvdmundzson  veri  lífi  sínv  at  firr  eda  skomm  at 
nærr.  ok  hann  kom  ecki  heim  til  hols  a  skaga  fýrr  enn 
hann  var  særdr  sínv  banasári. 

Ok  til  sanninnda  her  vm  settvm  vier  fýrrskrifader  menn 
vor  jnnzcigli  fyrir  þetta  domsbref.  skrifatj  glæsibæ  j  krækl- 
ingahlíjd  manvdagenn  næsta  fyrir  halluardzmessv.  arvm 
eíter  gvds  bvrd.  þvsvnd  fim  hvndrvth  ok  sex  aar. 


528.  [1500]. 

Bbéf  frá  Birni  Guðnasyni  til  Stepháns  biskups  í  Skálholti 
um  þá  frændr  sína  Björn  Þorleifsson  og  Þorstein  bróður 
hans,  og  áhlaup  það,  er  þeir  hafi  gert  1  Vatnsfirði  „þetta 
árið",  að  þeir  hafi  „biryktað"  sig  við  biskup,  umfylgi  bisk- 
ups  við  þá  og  fleira. 


1500.  VATNSFJARÐARMÁL.  533 

AM.  Fasc.  LXIV,  19,  Bkinnskrá  með  hendi  Björns    Guðnasonar.    — 
AM.  Apogr.  955  (eptir  þessu  frumriti). 

Virdvligan  herra  stefan  med  gvds  nad  biskup  j  skal- 
hollte  heilsar  eg  biorn  gvdinason  kærliga  med  gvd  og 
wora  frv. 

Witvrligt  skal  ydari  nad  adh  mic  er  sagt.  adh  frændr 
miner  biorn  þolleifsson  og  þosteinn  broder  hans  hafi  bi- 
ryktad  mic  vid  ydr  og  gefi  mic  þat  adh  sak.  adh  ec  hafi 
rangliga  adh  mic  tekit  gardinn  j  vazfirdi  og  gardzins  pen- 
inga  og  ec  hafi  bored  og  lated  bera  navckra  peninga  þar  j 
bvrtt  vr  kirkivnni.  er  þeir  kallatz  att  hafa.  hvat  ec  villda 
ecki  reynditz  svo  ef  mic  skylldi  riett  skei.  v^eit  ec  mig 
avngva  peninga  þadan  hafa  bored  ne  lated  bera  nema  þa 
eina  sem  min  fvllkomen  eign  er.  og  þangat  worv  borner 
fyrer  vtan  minn  eigin  vilia.  oc  mic  þotte  atrnnr  herbergi 
jafnheyrelig  til  adh  þat  være  j  sem  kirkian.  ga  so  hvsvm  vared 
j  vazfirdi  adh  betur  worv  til  falliii  ad  heingia  vpp  j  slatvr 
roted  og  fved.  enn  kirkiv  skoted  þar.  weit  ec  eigi  annad 
sannara  fyrer  gvdi  og  monnvm  enn  eg  fvUa  og  alla  heim- 
illd  hafi^)  fyrer  mic  til  vazfiardar  og  þeirra  peninga  er  þar« 
med  fylgia  til  adtavkv  hallz  ogmedferdar  efter  þvi  vmbodi 
sem  ec  hefi  af  olafi  philpvssyne  vppa  greindan  gard  vaz- 
fiord  og  alla  adra  peninga  er  vnder  mittvmbod  erv  skilder 
og  einare  olafssyne  syne  hans  til  heyrer.  oghonum  hefr  til 
erfda  fallit  epter  modr  modr  sina  solveigv  biornsdottr  epter 
þvi  sem  dandi  manna  domr  þar  vm  gior  vtvisar  og  jnne 
helldr  og  vrskvrdr  finnboga  lavgmanz  hvern  hann  hefur 
vrskvrdad  lavgligan  med  avllvm  sinvm  greinvm  og  articvlis 
og  obrigdiliga  standa  skvli  og  ydvar  sialfs  vrskvrdr  styrk- 
er  og  stadfester  hionaband  olafs  philpvssonar  og  vigdisar 
jonsdottr  og  þeirra  bavrn  lavgliga  geten  til  allra  arfa').  og 
med  þessv  skæli  og  avdrv  meira  er  finnatz  kann  ef  þavrf 
gioretz  þa  bertz  eg  þat  fyrer  med  gvds  vilia  og  godra  manna 
hialp  adh  ganga  alldre  af  vazfirdi   hvorcke  fyrer  blidv   nie 

1).    Þetta  orð  vantar  í  frumritið,  án  efa  af  ógáti.  2)  Úrekurðr 

Stepháns  biakupB  er  útgefinn  23.  Júní  1498,  Nr.  408. 


SS4:  VATNgFJARÐAEMÁL.  1500. 

•tridv  10  leingi  iem  mitt   vmbod   vtvisar.   nema   hann    sie 
■ottr  af  mig  med  landz  lavgvm  riettvm.  Skyt  eg  minv  mali 
avUv  þvi  lem  wor  j  miUvm   hefr  fared  fra    vpphafi  og   til 
þeig  ad  nv  er  komed  vnder  lavg  og  landzins  riett  þvi  sem 
ecki  er  adr  fvUkomen  lagavegr  a  faJlinn   med   dandimanna 
domi  og   lavgmanzins   vrskvrdi.  enn  þvi    ma  ec    ecki  nidr 
þryckia  sem  adr  er  (med)lavgvm  og  dome  og  lagavrskvrdinidr 
sett.    €1111  hvat  sem  þa  finntz  med  lavgvm  adh  ec  er  brot- 
ligr  hvort  þat  er  helldrvid  kong  eda  kall  þa  vil  ec  giarna 
bæta  hverivm  fyrir  sig  sem  lavg   segia  mig  a  hendr.    gnn 
ec  veit  eigi  annad  sannara  enn  biorn  og  þosteinn  eigi  avngva 
tiltavlv  til  vazfiardar  nie  neinna   peninga    þeirra    þar  med 
erv.  Sannatz  fornmælit  fyrer  þeim  frændvm  minvm.  huei  t  er 
so  mælir  adh  því  bregdr  heimskvr  madvr  avdrvm    er  hann 
veit  sig  sialfan  sekan.     Skal  so   finnatz   med   skæli   ef  til 
þarf  adh  taka.  adh  þeir  og  þeirra  folk  hafi  meire  hneyking 
og  forsmæelse  giort  heilagri  kirkiv  enn  ec.  hvad  eg   þacka 
gvdi  fyrer  þo  so  sie.  þar  þeir  lietv  sina  kvinnv  og  barn  og 
annad  þeirra  folk  liggia  þar  j  kirkivnni  fyrer  vtan  alla  þavrf 
edr  navdsyn  giorandi  þar  allar  sinar  navdsyniar  eptermann- 
ligv  edli  og  bvksens  vidrþurft.  þicki  mic  þeir  havggva  sem 
hlifa  skylldv  j  wonvm  vidskiptvm.  ræga  mic  og  asaka  rang- 
liga  fyrer  ydr  og   avdRvm   dandimonnvm.  enn  ec  helld  adh 
biorn  og    þosteinn  og  þeirra   fylgiarar  hafi   giort  mig   bvs 
vpptavkv  j  vazfirdi.  gripit  bv  og  lod  og  alla   peninga  þa  a 
gardinvm  worv  kvika  og  davda  ogbvrtt  flvtt  mina  peninga 
vr  kirkivnni  og  annarstadar  af  gardinvm  med  rane  og  hern- 
adi  og  lyse  eg  fvllre  savk  og  hefi  lystfyrer  kongs  vmbods- 
manni  vppa  adr  greinda  menn  biorn   og   þostein   og   þeirra 
fylgiara  og  vid  lagt  slika  savk   og  sekt  sem   landz   lavgin 
framatz  vtvisa  og  þa  hvorcke    sækendr  nie    verivndr  sinna 
mala  fyrer  þessa  adr  greinda  ransavk  og   adrar  þær   fleire 
saker  sem  a  þeim  standa  og  þeir  erv  ecki  adr  med  lavgvm 
vr  geingner.    Hefe  ec  nv  navckvd  vndirvisad  ydr  af  worvm 
malaferllvm  sem  eg  hygg  med  gvds  hialp  adsattskal  reyn- 
atz  og  bidr  eg  ydr  nv  kærliga  adh  þier  fallit  ecki   vpp  a 
mic  med  þessvm  dandimonnvm  eda  giora  mic  navckra  þving- 


1500.  VATNSFJAEÐARMÁL.  536 

an  fyrer  þeirra  jUa  forræging.  þvi  sliker  hlvter  erv  miog 
ovorkvnliger.  adh  vilia  so  fyrerkoma  einum  manni  med  sin- 
vm  osannendvra  og  fvllkomnvm  rangindvm.  enn  þar  skal 
hafa  travsted  sem  nog  er  fyrer  þat  er  hia  woEvm  herra  og 
mvn  þat  meira  mega  enn  þeirra  rangt  vpplost.  gr  þat 
svmra  manna  mal  ed  vestra  þeirra  ecke  erv  miog  svinner 
adh  biorn  og  þosteinn  mvni  hafa  þar  miced  travst  til  sem 
þier  erud  og  þeir  mvni  þar  vppa  hafa  sinar  tiltekter.  gnn 
mavrgvm  hygnvm  monnvm  þicer  þat  otrvligt  adh  þiermvn- 
vd  vilia  styrkia  sodan  omillda  menn  adh  ravngv  mali.  og  þar 
er  ec  ydr  vinliga  vmbidiandi  adh  þier  lated  þa  eigi  styrkiatz 
af  ydari  nad  til  þess  adh  þeir  giore  heilagre  kirkiv  j  vaz- 
firdi  sodan  ahlavp  og  skada  sem  þeir  hafa  þetta  aEÍt  giortt 
og  ec  vil  vitna  med  dandimenn.  hvern  ec  helld  hana  einn 
mestan  hafa  feingit  j  þvi  adh  allt  þat  ec  hafda  til  hennar 
lated  draga  og  eg  hafda  þeinkt  adh  hafa  lated  adh  henni 
byggia  þat  ydare  nad  þotte  afatt  vera  j  sitz.  þat  vard  nv 
allt  adh  avngv  þar  epter  eg  war  omakadr.  gnn  viUdi  gvd 
og  sancte  olaf  adh  ec  mætte  med  mak  blifa  þa  skal  ec  giama 
þar  vppa  þeinkia  ad  heilagri  kirkiv  til  heyKer.  hvn  mætte 
sinn  bata  fa.  Wonar  eg  þar  vpp  a.  kære  herra.  ad  ydr 
verdvga  nad  mvni  mig  avngva  stridv  syna  hier  vppa.  fyst 
þier  vited  sannindin.  gnn  allar  ydRar  godar  tillavgr  þavil 
ec  giarna  þeckiatz  og  allre  ydvare  mavgvligre  vmvandan  þa 
vil  eg  livfliga  taka  og  ydvare  nad  alla  hlydni  veita  vm  þa 
hlvte  sem  mig  ber  ydvr  adh  veita  enn  ydr  heyrer  med  riettv 
vmvondvn  a  adh  hafa.  fnn  vili  þier  framar  meir  leggiatz 
a  mic  enn  so  sem  riett  er.  þvi  margar  erv  sagnernar.  og 
veit  eg  eigi  hvad  satt  er.  og  syna  mig  navckra  stridv  fyrer 
þessara  manna  skvlld  og  þeirra  rangan  daavstur.  þa  þeinke 
ec  þat.  godi  herra.  þesser  menn  dragi  ecki  fleire  goda  vini 
ad  ydr  enn  eg  hygg  þier  missed  þar  jgen.  af  þvi  þar  þicer 
won  a.  þat  megi  fleire  snerta  enn  mig.  og  vil  ec  seigia  ydr 
vissvliga  fyrer  minn  partt  og  enn  margra  dandi  manna  vilia 
annara  þeirra  æ  vestfiordvm  erv  og  sier  mega  meira  gott 
enn  ec.  ad  vær  vilivm  avngva  þvingan.  stridv  eda  navokrar 

1)  arv,  frbr.  "^ 


536  VÁTNSPJAEÐARMÁL.  -  HVAMMSKIRKJA.  1500. 

nyvngar  hafa  m  oss  framar  meir  enn  wor  gavmvl  lavg  erv 
til  kirkivnar  vegna  og  landzins.  og  worer  forfedr  hafa  sig 
og  oss  vnder  ivared  og  þat  hygg  ec  helltz  til  fridarens  nada 
og  nytta  fyrer  avllvm  ad  ver  megvm  þeirra  niota. 

Skrifa  eg  ecke  ydare  nad  meira  til  adh  sinni  vtan  ec 
vil  giarna  j  allan  mata  gods  af  ydvare  verdvgv  nad  bidiatz 
ef  þess  er  kostvr  ad  eg  megi  þat  fa  og  þat  giarna  forþiena 
med  ydr  j  avllv  þvi  adh  vel  er.  og  ec  ma  med  ærv^)  epter 
minvm  fatækvm  mandom  og  giarna  j  allre  avdmivkri  hlydni 
blifa  vid  gvd  heilaga  kirkiv  og  ydr  vm  alla  þa  hlvte  sem 
(eg)  veit  mic  vid  heilaga  kirkiv  og  ydr  brotligr  verda. 

Bidr  eg  ydr.  kære  herra.  adh  skrifa  mig  aptvr  til  þat  gott  eB. 

Hier   med    bifalar   eg   ydr   allmektvgvm   gvdi  j   valld 
jvmfrv  mariv  og  sanctvs  thorlacvs  nv  og  alltid. 
anno  et  cetera. 


529.  [1500]. 

Beép  frá  Bimi  Gnðnasyni  til  Stepháns  biskups  1  Skál- 
holti,  þar  sem  hann  biðr  biskup  að  gera  sér  og  kirkjunni  í 
Hvammi  (í  Hvammssveit)  rétt  af  Andrési  Guðmundssyni  og 
Guðmundi  syni  hans,  er  haldið  hafi  Hvalsárreka  fyrir 
Hvammskirkju  í  þrjátigi  vetr  eða  meir. 

AM.    Fasc.  LXIV,  19,   skinnBkrá  með  hendi  Bjðrns  Gaðnasonar.  — 
AM.  Apogr.  965  (eptir  þessn  frnmriti). 

Vite  þier  sialfver  vel  kære  herra  adh  þier  hafit  mic 
adr  litenn  wilia  sýnt  og  litenn  Biett  viliad  mig  giora  þar 
eg  hefi  komit  fyrer  ydr  vpp  aa  þria  tima  eda  optar  beitt 
ydvr  og  krapt.  vppaa  (vegna)  heilagBar  kirkiv  j  hvammi  adh 
giora  mig  lavg  og  BÍett  af  andresi  gvdmvndzsyne  og  gvdmvnde 
syne  hans  fyrer  þa  savk  adh  þeir  Rangliga  hallda  og  hafa 
halldit  hvalsa»  reka  fyrer  kirkivni  þar.  og  slikt  þicer  mavrg- 
vm  miog  vndarligt  adh  þier  lated  slika  hlvte  vid  gangatz 
og  þolatz.  ætla  eg  þa  ecke  hafa  j  soknvnvm  ef  BÍettr  laga- 
vegr  geingr  aa  med  oss.    Hefe  eg  advB  synt  ydr  mitt  skæl 

^    *)  ar?,  frbr. 


1500.  HVAMMSKIEKJÁ.  -  VATNSFJARÐARMÁL.  537 

og  vite  þier  þat  sialfer  adh  þar  liggur  bade  fýRer  kirkivnnar 
maldagi  og  svo  bref.  og  þvi  bidvr  ec  ydr  enn  og  avo  kref 
eg  ydr  einn  tid  annan  og  þridia  tid.  adh  gvdi  vitni  ad  þier 
giored  heilagri  kirkiv  j  hvammi  og  mic  lavg  og  Riett  af 
þessvm  fyrrgreindvm  fedgvm.  andresi  gvdmvndzsyneog  gvd- 
mvndi  andresayne  firir  þessa  adr  greinda  savk.  adh  þeir 
mangliga  hallda  og  hafa  halldit  halfan  hvalsan  reka  fýrer 
kirkivnni  j  hvammi  vpp  aa  þriatigi  vetur  eda  leingr  hvern 
ec  helld  allan  kirkivnnaR  eign  vera  og  vered  hafa.  abyrgi 
eg  ydr  enn  afseigi  mig.  hvat  þar  hlytz  af  ef  eg  fæ  hier 
ecki  RÍett  vpp  aa  heilagRar  kirkiv  vegna. 

€r  þat  hvortveggia  eg  ber  þar  eckestoran  vanatil  adh 
bera  fie  j  doma  sem  adrer  plaga  adh  giora.  enda  er  þat  ecki 
min  ahyggia  adh  vinna  hvorcke  þessi  mal  nie  avnnr  med 
fiegiðf vm.  ^elldvr  bid  ec  gvd  og  sancte  olaf  skipta  mig  sem 
riett  er.  ætla  ec  þat  ecki  atORa  vanvirdv  fyrer  mic  þo  hann 
dragitz   vndan  heilagri  kirkiv  ef  þier  viled  lata  þat  þolatz. 

eigi  meir. 

anno  et  cetera. 


530.  [1500]. 

Bríf  Jóns  (dans)  Björnssonar,  Guðna  Jónssonar  og  átta 
manna  annara  á  Vestf jörðum,  þar  á  meðal  Björns  Guðnason- 
ar,  til  Finnboga  lögmanns  Jónssonar,  þar  sem  þeir  mótmæla 
harðlega  alþingiidómi  þeim,  er  feldr  var  á  þessu  ári,  og 
dæmir  Björn  Þorleifsson  skilgetinn  og  lögkominn  til  arfs 
eptir  Þorleif  Björnsson  föður  sinn. 

AM.  Fasc.  LXIV,  19,  Bkinnskrá  með  hendi  Björns  Gaðnaaonar,  sem 
aldrei  hefir  verið  innsigluð,  og  er  anuaðhvort  að  þetta  er  nppkast  Björns 
að  bréfinn  eða  afakript,  sem  hann  hefir  haldið  hj4  sér  af  því,  þegar  það 
var  sent  norðr  til  Finnboga  lögmauns.  —  AM.  Apogr.  956,  eptir  þessn 
frurariti.     Sbr.  Nr.  498  og  Vestfirðiugaskrá  frá  3.  Jliní  1501. 

Heidrsamligvm  dandiman  finnboga  bonda  jonssyni  lavg- 
mann  nordan  og  vestan  a  jslandi  ydr  heilsvm  vær 
jon  biornsson.  gvdini  jonsson, 


538  VATNSFJARÐARMÁL.  1500. 

ormvr  jonsson.  jon  odzson. 

are  gvdinason.  þorolfur  avgmvndzson. 

tvmas  jonsson.  jndridi  jonsson. 

þolleifvr  avnnolfsson.  og  biorn  gvdinason. 
kærliga  raed  gvd  og  hana  milldv  modr  jvmfrv  mariv.  þavck- 
vm  vær  ýdr  kærliga  firir  avll  ydr     hæversk  heit   alltid    til 
wor. 

Wita  skvlv  þier  adh  ver  havfvm  heyrt  og  svo  spvrt 
navckvr  þav  tidendi  j  svmar  af  þinginv  sem  oss  þicir  navk- 
vr  nylvnda  j  vera  hvat  eina  war  vm  þann  dom  þar  var 
dæmdr  vegna  biarnar  þolleifssonar  og  systra  hans.  adh  þav 
skylldi  vera  ekta  og  skilgetin  til  allra  arfa  sem  avnnrekta 
boren  bavrn.  ^vat  oss  þicia  sliker  hlvter  miog  gangajmote 
vavrvm  lavgvm  og  svodan  domar  miog  vndarliga  til  koma 
þar  sem  þier  vissvd  aialfer  ad  biorn  þolleifsson  stefndi  þessv 
malinv  j  fyrra  svmar  til  þings  og  klagadi  sig  þar  þa  firir 
ydr  og  þier  nefndvd  þa  dom  yfer  hans  malvm  og  satvd  þar 
sialfer  j.  og  traktiervdvd  hann  sem  skælligt  var  med  avdr- 
vm  dandimonnvm.  og  kann  vera  adh  þat  eina  var  þa  ad 
giort  þessvm  malvm  adh  dandimonnvm  litetz  þa  helldr  o- 
lavgligt  þeirra  hionaband  þolleifs  og  jngvelldar  enn  lavgligt 
og  savgdvtz  þa  hvorcke  dæma  birne  arf  nie  peninga  firir 
þær  greiner  þeir  fvndv  þar  þa  til  sem  synatz  ma  j  þeirra 
dome  og  vær  þeinkivm  ad  enn  skvli  svo  standa  adh  þær 
sie  ecki  afbatadar.  og  þat  war  þa  almæli  af  avllvm  adh 
þat  mvndi  alldri  ske  adh  landz  lavgvm  RÍettvm.  adh  biorn 
þoUeifsson  være  skilgeten  dæmdr.  gnn  skvlv  þeir  dandi- 
menn  hafa  vered  sier  einhliter  sem  þar  hafa  nv  vm  dæmt  j 
svmar  an  ydara  navckra  tillagna  sem  flestvm  mvn  miog 
vndarligt  þicia.  hvad  vær  þeinktvm  adh  slikt  lavgmal  edr 
annad  þvilikt^)  þat  ecki  hefur  fyrr  vered  j  landi  woru 
mvndi  ecke  eiga  jnn  adh  setiatz  vtan  med  lavgmanana  og 
lavgriettvnar  og  allz  landzins  almvgans  samþycke.  þat  sem 
landinv  og  almvganvm  mætte  til  nytta  og  bata  verda  og 
leida  svo  j  lavg  og  halldatz  lata  þar  epter  firir  alla  alna  og 
oborna  annars  ecki.  gnn  (vær)  vitvm  eigi  hver  nytte  edr  bate 

*)  strykaO  lítí  fibr. 


1500.  VATNSPJARÐARMÁL.  539 

adh  worv  landi  og  almvganvm  ma  j  slikv  vera.  ^elldr 
virditz  oss  sliker  hlvten  mega  giora  storan  vmsnvning  a 
worv  lavgmali  sydzlv  og  nidvrfall  oi  worv  landi  ef  vær 
gkvlvm  taka  vpp  nyvngar  hinar  og  adrar  sem  ymser  menn 
kvnna  adh  beidatz  firir  agirndar  sinnar  saker  enn  giora  nidr- 
fall  a  þeim  lavgvm  sem  af  riettvm  gvds  astvinvm  hafa  sett 
vered.  og  worer  forfedr  hafa  sig  og  ossvnder  svaret.  ^avfv 
vær  saman  komed  vm  talad  vid  marga  dandimenn  hier  vm 
vestnr  j  landit.  hvad  þeim  litetz  hier  vt  j.  eda  hvort  þeir 
villdv  þessv  samþyckiatz  édr  eígi  firir  sig  og  sina  epter- 
komendr.  enn  vær  havfvm  þat  eina  fornvmed  adh  vær  þeink- 
ivm  slika  hlvte  ovinsæla  verda  af  almvganvm.  til  þess  adh 
þeir  jate  sig  vnder  slik  lavg.  og  þvi  bidiv  vær  ydr  kærliga 
adh  þier  giorit  vppa  gvds  vegna  og  laganna  vegna  og  ept- 
er  þvi  valldi  sem  þier  ervd  til  setter.  og  styrked  oss  so  til 
vær  mættvm  niota  wor(s)  gamals  lavgmals  sem  stendr  j  lavg- 
bok  og  kristinriett.  gnn  vær  vilivm  j  allan  mata  ydr  og 
ydart  valld  styrkia  til  allra  riettra  mala  sem  oss  ber.  og 
kann  svo  ske  adh  biorn  thorleifason  finni  ydr  og  vili  fa  af 
ydr  navckra  styrcking  samþykt  edr  vrskvrd  vpp  da  sinn 
dom.  þa  giored  svo  vel  &d  þier  hafit  gvd  firir  avgvm  ydr 
og  leggid  þar  hvorcke  samþycki  nie  vrskvrd  vpp  a  þvi  08« 
virdetz  þesse  domr  helldr  hvatskeytliga  giordr  hafa  vered. 
þvi  þier  vited  sialfer  vel  hvad  wor  lavg  seigia  vm  þann 
mann  sem  a  tveim  tvngvm  leikvr.  hvort  hann  er  arfgeingr 
eda  ei  hveria  laga  atferd  hann  skal  hafa  eda  hversv  hann 
skal  sig  til  arfs  leida.  þeink(i)vm  vær  adh  slikt  mvndi  litt 
ransakad  eda  skodad  hafa  vered  edr  adrarþær  fleire  grein- 
er  sem  ver  vitvm  fvllkomliga  þar  j  mote  mæla.  Wiliv  wær 
einskes  dandimancz  dom  straffa  enn  þo  virditz  oss  svo  adh 
Dv  mvne  ecki  mart  hafa  j  mote  mællt  þeirra  vilia  sem  j 
hlvt  hafa  att.  Enn  kann  þar  annad  vth  j  vera  en  skælligt 
er  þa  finna  lavgin  þat  vel.  þvi  ef  gvd  viU  þa  vilium  veE 
þetta  til  endiligra  lykta  leida  a  alþingi  ad  svmri  komanda 
og  niota  þar  adh  ydar  og  annara  dandimanna  ad  sodan  ny- 
vngar  og  oworkvnli^w  vpptekter  gengitz  ecki  vid.  og  þat 
mvni  jafnskæligtt  ad  almvgin  radi  hier  meira  vm  med  ydrv 


540  VATNSFJARÐARMÁL.  1500. 

radi  helldr  enn  þeir  xij  dandimenn  einer  sem  þar  hafa  j 
svmar  vm  dæmt  firir  vinskap  og:  fiegirne  sinuar  saker  sem 
openbert  er.  adh  þeir  hafa  fie  til  þegit.  kvnnv  vær  j  avngan 
mata  þat  hier  vth  j  ad  finna  vm  navckvn  hJvt  adh  worv 
landi  og  almvganvm  sie  hier  navckvr  nytsemd  vt  j.  í^^elldr 
þeink(i)vm  vær  þetta  avka  bvlldvr  vig  og  vandrædi  heim- 
reider  og  oheyreligar  fiar  vpptekter.  og  er  hitt  betra  adh 
stemma  fyrre  j  beknvm  enn  j  anni  og  lata  alldri  þeim  tavm 
na.  ad  sliker  hlvter  gangitz  vid.  þeink(i)vm  vær  helldr  þann 
kost  betra  adh  standa  faster  a  worvm  gavmlvm  lavgvm  med 
fvllri  vizkv  þo  einavrd  og  havrckv.  enn  ad  lata  formælatz 
til  slikra  oheyreligra  vpptekta.  Wiliv  (vær)  endiliga  hier  fvUan 
veg  og  almenniliga  samþykt  vm  (giora)  vestur  j  laudit  og 
fylgia  svo  vorre  samþykt  fram  ef  gvd  vill.  adh  vær  vil- 
ivm  j  avngan  mata^)  oss  vnder  alik  lavg  jata  edrworaept- 
erkomendr.  þvi  bidiv  vær  ydr  kærliga  adh  þier  skrifit  oss 
aptur  til  hvat  gott  þier  vilit  hier  til  leggia  med  oss. 

Giored  nv  hier  vm  vpp  aa  worra  vegna  laudzins  og^) 
almvgans  ed  betza.  sem  vær  þeinkivm  og  hofvm  til  allz 
gods  travtz  til  ydvar  þat  oss  kann  a  adh  liggia  og  til  bata 
mega  koma  vppa  lagana  vegna.  og  oss  virditz  sem  oss  heyre 
firir  ydr  adh  klaga.  þat  oss  þicer  afatt  vera.  og  hia  ydr  vm- 
botena  adh  taka  med  gvds  hialp  og  godra  mauua  tillavgvm. 

Skrifv  vær  ydr  eigi  meira  til  adh  sinni  wtau  ydra  sal 
og   lif   bifavlv    vær  jesv   christi  j  valld  jvmfrv    mariv   og 
saucte  olaf  nv  og  alltid. 
Anno  et  cetera. 


531.  [1500]. 

Stefna  Björns  Guðnasonar  til  Ólafs  Filippussonar  til 
Staðarhóls  í  Saurbæ  fyrir  Narfa  Sigurðssou  koug  sumboðsmauu 
milli  Gilsfjarðar  og  Gljúfrár  um  hald  á  arfi  eptir  Solveigu 
Björusdóttur. 

*)  tvískrifað.    «)  tviskrifað  i  frbr. 


1500.  ARFR  SOLVEIGAR.  541 

AM.  Fasc.  LXIV,  12  (recto)  á  frumritaðri  skinnrollu  með  hendi 
BjörnB  Guðnasonar.  Per  Árni  (Apogr.  959)  þar  um  svo  feldum  orðum  ^ 
„Ex  membraná  Oddz  Jonssonar  i  Gröf.  accuratissimé.  Þesse  membrana, 
hvar  a  stendur  steína  Biörns  Gudnasonar  til  Olafs  PhilippusBonar.  er 
miög  aflaugt  pergamentblad  ferhyrnt  skrifad  yfir  um  þvert  a  mioddina. 
eins  og  rotuli  eru  skrifader.  ritad  med  þeirre  sömu  hendi  sem  leidar- 
holmssamþykten  er  eg  feck  af  Magnuse  MagnuBsyne.  Mier  þyker  ei  olik- 
legt  ad  þad  hafi  átt  ad  passera  íyrer  original.  og  munu  stefnur  i  þa 
daga  ecki  ödruvis  giördar  hafa  vered  enn  upp  a  þvilikar  pergaments 
chartequer.  þvi  Bakargipternar  komu  sidau  inn  i  domana  og  þotte  þa. 
kanske.  ecki  framar  rida  'á  stefnubrefunnm.  So  foru  og  vottarner  alltid 
til  þinga  og  floru  stefnuna.  Copiur  hafa.  oefad.  modpartarner  alldri  feing- 
id.  eda  þott  þurfa.  Þad  er  um  þetta  blad  ad  seigia.  ad  hreinskrifad 
document  er  þad.  Enn  hverki  er  hier  innsigle  uie  arstal.  hefr  þad.  i  þa 
daga.  ecki  observerad  vered  in  hoc  pasBU.  Lagaflækiur  hafa  og  ecki  þð, 
i  brnkun  vered.  eiuB  og  a  sidare  eda  vorum  timum  i  Islande.  hvar  allt- 
maled  verdur  optast  um  Btefnustilenn.  Eg  á  nu  sialfur  pergamentzbladed". 
Stefna  þesBÍ  mun  vera  frá  árinu  1600  og  þó  eldri  en  bréfið  frá  16.  Sept.  (Nr.  511). 

Bg  biorn  gvdinason  stefni  þier  olafur  fhilpusson  stvnd- 
ar  stefnv  til  stadarhols  j  savrbæ  aa  þingstad  riettan  aa 
favstvdagin  næsta  fyrir  calixtvs  messv  nv  næstv  er  kemvr 
fyrir  narfa  sigvrdsson  kongs  vmbodsmann  jmiUvm  gilsfiard- 
ar  og  glivfraar  edr  þann  annan  kongs  vmbodsmann  sem 
þar  aa  med  riettv  lavgdoma  adh  nefna  vnder  þann  dom 
sem  hann  þar  yfir  nefner  eda  seiger  hveRa  svara  eda  sekta 
þu  verdur  mier  þar  skylldvgr  fyrir  þa  savk  og  aakæsv  adh 
ec  kære  þad  til  þin  adh  þv  sitvr  olavgligaj  þeim  arfi  gozi 
og  peningvm  sem  ec  helld  mier  og  minvm  brodr  og  frænd- 
vm  avdrvm  hafa  fallit  til  erfdar  og  jsetv  epter  einar 
biornsson  og  solveigv  biornsdottur  hans  systur  epter  þvi 
sem  j  lavgvnvm  kann  adh  finnatz  epter  hvort  vm  sig.  svo 
og  stefni  ec  þier  olafur  p(h)ilpusson  þa  adra  savk  ad  þv 
hefur  Rofit  ii.  doma  es  mier  hefur  verid  dæmdr  þesse  arfur 
goz  og  peningar  til  halldz  og  medferdar  og  isetv.  jtem 
stefne  ec  þier  fyrir  þaa  þridiv  savk  adh  þv  hefr  þennan 
dæmda  aRf  bv  og  peninga.  kvi(k)tt  goz  og  davtt  fritt  og 
ofritt  gRÍpid  og  teked  haft  og  halldit  bygt  og  bælt  yRkt 
og  vnned.  vpp  aa  þriv  aR  eda  leingr  j  avngv  minv  frelaeog 
aan  navckRar  lavgligRar    atferdar    vid  mic  sem  lavg  giora 


542  ARFR  SOLVETGAR.  1500. 

rad  fyrir.  j  fiordv  grein  stefni  ec  þier  olafur  philpusson 
fyrir  þa  savk  ad  þv  villt  þryckia  og  nidrbriota  og  ecki 
ballda  mins  herra  kongsins  bRief  sem  hans  verdvga  nad  haf- 
vr  mic  gefit  vpp  aa  þenna  fya  greinda  aRf  goz  og  peninga 
hvad  eg  gefur  svo  hafa  «avk  vpp  aa  sem  hætz  ma  finnatz 
j  lavgvnvm  adh  ec  mega  þar  vpp  aa  gefa.  efter  Riettv  lavg- 
mali.  og  þvi  fyrir  þessar  fyR  greindar  saker  og  þæR  fleire 
sem  ec  ma  þar  med  lavgvm  til  þin  tala  stefni  ec  þierj  ad- 
urgreindan  stad  og  dag  med  avllv  þinv  profi  og  skilrike  sem 
þier  ma  til  gagns  og  bata  verda  j  adr  greindv  mali.  vert 
komin  fyrir  midian  dag.  sit  svo  leingi  stefnvna  sem  endi- 
(legur)  vegur  fellur  aa  þetta  þitt  mal.  stefni  ec  þier  adh 
ordfvllv  og  lavgfvllv  og  lavgmali  Riettv  adh  vitni  þinv  |-o-| 
|-o-|  son  og  þinv  |-o-|  |-o-i  son  og  allra  þeirra  er  oRd  min 
heyra. 


532.  [1500]. 

Stsfna    Björns    Guðnasonar    til  Björns     Þorleifssonar    til 
alþingis  um  aðtekt  og  ísetu  arfs  eptir  Solveigu  Björnsdóttur. 

AM.  Fa8c.  LXrV,  12  (verao)  á  frumritaðri  skinnrollu  með  hendi 
Björns  Gnðnasonar.  Fer  Árni[um  hana  þesBum  orðnm:  „Ex  membran& 
Oddz  Jonssonar  i  Gröf  accuratissime.  membrana  þesse  er  sn  eama  sem 
ödrumegin  á  stendur  stefna  Biörna  Gudnasonar  til  Olafs  Philippussonar. 
Er  þetta  ritad  aptan  a  sömu  pergamentsleingiu  med  sömn  hendi 
(o:  þeirre  sem  er  a  leidarholmssamþyktenne)  enn  miklu  verr.  þvi  þetta 
er  i  flyter  skrifad.  og  mun  oefad  vera  ei  nema  uppkast  til  stefnu.  þvi 
hier  synest  ad  vanta  vid  endann.  og  hefr  þesBe  skrift  alldri  leingre 
vered.    Eg  a  nu  sialfnr  pergamentsbladid"  (AM.  Apogr.  960). 

Eg  biorn  g(vdina)son  st(efni)  þier  biom  þorleifsson 
stvndar  «t(efnv)  til  næsta  avgxararþings  nv  )  svmar  ed 
kemvr  manvdagin  næsta  er  kemur  epter  peturs  messo  og 
pals  fyrir  finnboga  jonsson  lavgmann  nordan  og  vestan  a 
jslandi  edur  þan  annan  þar  a  lavgdoma  ad  nefna  vnder 
þan  dpm  sem  hann  nefner  hverrasvara  eda  sekta  þv  verd- 


1501.  FLATEYJARBRÉF.  543 

ur  mier  þar  skylldvgvr  fyrir  þa  savk  og  akærv  eg  kære 
þad  til  þin  ad  þv  hafer  ad  þier  tekit  og  j  setz  og  eignar 
þier  þa  peninga  eR  ec  hafda  adr  lyst  mic  lavgarfa  til  ept- 
er  solveigv  bioRns  dottur  modursystur  mina  og  mier  ber 
lavgligan  abata  og  jsetv  sem  dandimanna  domar  þar  vm 
giorder  vt  visa.  og  þvi  fyrir  þessar  saker  og  þæR  fleire  adR- 
ar  «em  ec  ma  þar  med  lavgvm  til  þin  tala.^) 


533.  16.  Janúar  1501.  á  Reykhólum. 

KaupmÁli     þeirra     Björns    Þorleifssonar    og     Ingibjargar 
Pálsdóttur  konu  hans  um  jörðina  Flatey  á  Breiðafirði. 

AM.  Apogr.  1398  með  heDdi  Árna  Magnússonar  eptir  frumritinu, 
sem  7  innsigli  höfðu  verið  fyrir,  en  voru  þá  öll  dottin  frá.  Lýsír  Árni 
frumritinu:  „Originalbref  þetta  var  skrifad  upp  a  uppskafning.  sem  so 
grant  var  skafínn  aptan  a  brefínu.  ad  eckert  vard  Bamstædt  lesed.  Synd- 
est  sem  þad  munde  vered  hafa  einhver  materia  Ecclesiastica,  kannské 
heilagf  æfintyr  i  Jslendsku.  Originalbrefed  gaf  mier  Sysluraadarinu 
Ormur  Dadason  1727.  og  hafde  þad  feinged  i  Fiatey.  Var  so  meirt  og 
fued,  ad  eige  vard  conserverad.  og  er  nu  eydilagt".  —  Góð  afskript  at 
þesBU  bréfi  er  og  i  LandBbökasafni  389.  4to  bls.  188—190  með  hendi 
síra  Markúsar  Snæbjörnssonar  i  Flatey;il757. 

Kaupmalabref  med  þeim  Birne  Þorleifssyne 
og  Jngebiorgu  Palsdottur.^) 
Þath  giorum  vær  Snæbiorn  Gislason.  Gisle  Jonsson. 
Arnbiorn  Jngemvndarson.  Þorleifr  Gamlason.  Oddr  darason. 
Einar  Jonsson  godvm  monnvm  kvnnigt  med  þessv  vorv 
opnv  brefi.  ad  arvm  epter  gvdz  bvrd  þvsvnd  fim  hvndrvd 
og  eitt  aar.  aa  Reykiaholvm  aa  Reykianese.  lavgardagenn 
næstan  fyrir  antonivsmessv  vm  veturen.  vorvm  vær  j  hia. 
saavm  og  heyrdvm  aa  ord  og    handaband    þessaraa    manna. 

^)  Hér  stendr  ekki  meira  aí  Btefnunni.  *)  Stóð  utan  á  frum- 
ritinu  með  „gamalle  hende".  ,,Kavpmál  ium  Flatey  a  Breidifirdi  milli 
Biarnar  Þorleifssonar  (euB  seinna)  og  Ingibiargar  Pals  Dottr  kono  hans" 
389. 


544  FLATEYJARBRÉF.  1501. 

Biarnar  Þorleifssonar  af  einne  alfv.  enn  Palls  Jonssonar  af 
annare.  ad  »o  fyrir  skildv  sem  hier  seiger.  ad  greindvr 
Biorn  Porleifsson  fieck  Jngebiorgv  Palsdottvr  kvinnv  sinne 
jordena  flateý  er  liggr  aa  Breidafirde  med  avUvm  þeim  gogn- 
vm  og  gædvm  sem  greindre  jordv  fylgqr  og  fýigt  hefer  ad 
fomv  og  nýv  og  hann  vard  fremst  eigande  med  lavgvm. 
thil  evinligrar  eignar.  so  framth  sem  þav  eiga  bavrn  epter 
sigh.  hvorth  helldr  ad  þav  mega  niotande  verda  til  ar[fs 
eda]  gialldz  eda  giafar.  En  ef  misdavde  þeirra  ýrde  so  ad 
hvn  lifde  hann.  og  være  ecki  barn  thil  þeirra  j  mi[llvm]. 
þa  skyllde  hon  hafa  adrgreinda  jord  flatey  thil  fulltz  halldz 
og  medferdar  medan  hvn  lifde.  Enn  epter  [hennar  dag]a^) 
skilde  optnefndr  Biorn  Þorleifison  jordina')  aptvr  vnder  sina 
erfingia.  ef  þeir  vilia  fyrir  sodan  peninga  sem  adrgreindr 
Pall  Jonsson  og  Margret  Eyiolfsdotter  hans  eiginkona 
gaafv  dottvr  sinne')  adrgreindre  Jngebiorgv  j  heimanfylgiv 
til  motz  vid  Biorn  Þorleifson.  og  hann  medkendizt  ad  hann 
hefde  medtekit.  og  hier  standa  skrifader.  Jn  primis  tolf 
hvndrvd  og  xx.  j  malnýtv  kvgiUdvm.  og  tiv  gelldfiar  hvndr- 
vd.  fimtan  hvndrvd  j  silfre.  xiij.  hvndrvd  [j  k]avplvm.  xx. 
hvndrvd  i  þarfligum  peningum.  j  sængvm  og  elldzgognTin 
og  busgagne.  sex  hvndrvd  j  smiore.  jordena  deildaraa  er  var 
fiorvm  hvndrvdvm  og  xx.  nv  ef  so  kann  thil  ath  bera  ath 
thittnefndr  Biorn  Þorleifsson  lifdi  optnefnda  Jngebiorgv 
konv  sina.  þaa  skyllde  adrnefnd  jorden  fiateý  hans  eign 
med  sama  skilorde  sem  fýrr  seiger. 

Samþyckte  Jngveldr  Helgadotter.  moder  Biamar  Þor- 
leifssonar.  þennan  þeira  giomingh.^) 

Og  til  sanenda  hier  vm  sette  thittnefndr  Biorn  Þorleifs- 
son  sitth  jnsigle  med  vorvm  jnsiglvm  fyrer  þetta  giomings- 
bref.  er  skrifvat  var  j  adrgreindvm  stad  aa  sama  aare  og 
deige  sem  fyr  seiger. 

^)  hana  lidna  389.  *)  þetta  orð  vantaði  i  frnmritið.  AM.  b.  v. 
*)  „Hier  er  utskafed  i  Originainum  bo  mikid  sem  svara  kann  frekre  iinn 
i  þesBarre  Copiu.  Synest  þad  giort  vera  strax  i  fyrstu.  og  er  likast  ad 
eitthvad  hafi  þar  ofskrifast''  (AM.) 


1501.  SÍMON  ÞORSTEINSSON.  545 

534.  29.  Janúar  1501.  á  Hólnin. 

DóMR  klerka  útnefndr  af  Gottakalk  biakupi  á  Hólum  um 
ákærur  síra  Eiríks  Einarasonar  til  Símonar  ÞoriteinsBonar  um 
jörðina  Kálfskinn  á  Árskó^argtrönd  og  um  tíundahald. 

AM.  Fasc.  XXXV,  5,    frumrit  á  skinni.    Af  8  innsiglum   eru  nú  6 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3386. 

1501. 
Domur  um  Simon  Þorgtein»«on.^) 
Þat  giorum  vier  síra  eirikur  gumarlidagon.  nikulag  uil- 
ialmggon.  olafur  kl§n(g)ggon.  gunnar  þordargon.  í^^alluardr 
biarnarson.  bes»i  ionggon.  jon  gygurdzgon  pregtar.  og  gud- 
mundur  olafsgon  diakn.  godum  monnum  uiturligtt  med  þerggu 
uoru  opnu  brefi  at  gubb  anno  gracie  QDille»imo  quingentegimo 
primo  miduikudagin  n^stan  efter  palgCDesgo^).  j  uiduik  j 
uiduikursueit.  Worum  ueir^)  j  dom  nefnder  af  uirduligum 
herra  og  andarligum  faudr  f^^era  gottskalk  biskup  sa  holum 
j  hialttadal  at  d§ma  um  þa  aki^ru  er  »ira  eirikur  einars»on 
ki^rdi  til  gimunar  þorgteinsgonar.  War  þat  j  fýrstu  uor  dom- 
ur  at  uier  d^mdum  gtefnuna  laugliga  og  gimun  þar  laugliga 
fyrir  kalladan.  uar  gtefnan  guarin  af  tueimur  uottum.  þui 
d^mdu  uier  morkk  j  stefnufall  nema  simon  syni  loglig  for- 
fauU  at  hann  hafi  ei  matt  koma.  Jtem  j  annarj  grein 
d^mdum  uier  um  þa  aki^ru  er  eirikur  einarggon  ki^rdi  til 
simonar  uppa  jordina  kalfskin  er  liggur  j  askogsg  kirkiu 
gokn.  f^u  af  þuí  at  huorkki  kom  gimvn  og  eingi  hans  um- 
bodgsmadur  en  ogg  uar  sagtt  at  hann  hefdi  bref  fyrir  jord- 
uni.  kunnu  uier  þui  ecki  fuUan  dom  a  leggia  og  fýrir  þann 
gkuUd  d^mdum  vier  þa  bada  gira  eirik  og  simon  gkýlduga 
at  koma  j  n^stu  pre»ta»teínu  huor  med  gin  bref  under  »kod- 
an  og  dom  dandi  presta.  en  um  þau  tiundar  hauUd  er  sira 
eirikur  einarggon  ki^rdi  til  gimonar  þa  d^mdum  (uier)  sim- 
on  Bkylldugan  under  fuUa  hlydni  ath  afbata  þetta  sitt  mal 


0    Utan  á  bréfínu  með  bendi  frá  17.  öid,  nema  &italið  er  frá.    16. 
öld.    •)  þ.  e.  27.  Janúar.    »)  Syo 

Ðipl.  iBl.  vn.  B.  86. 


546  SKATTHALD.  1501. 

um  þ§r  biskupitiunder  sem  honum  ber  at  luka  sira  eiriki 
einarasýni  en  um  þ§r  sem  hann  getur  ei  afbatat  þa  d^md- 
um  uier  simon  þorsteinsson  skýlldugan  ath  giallda  slika 
segtt  lem  laugin  ut  uisa  jnnan  halfis  manadar  ath  heyrd- 
um  dominum  heima  aa  holum  biskupinum  sialfum  §dr  hanss 
umbodsmanni.  og  til  sanninda  hier  um  setiu  uieruor  jnsigli 
fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  holum  j  hialltadal  faustudagin 
n^stan  efter  palssCDesso  aa  sama  ari  sem  fyr  segir. 


585.  30.  Janúar  1501.  í  Meðaldal. 

DóMK  útnefndr  af  Guðna  Jónasyni,  kongs  umboðsmanni 
miUi  Geirhólms  og  Langaness,  um  skatthald  Jóns  Nikulás- 
sonar  um  þrjú  næstliðin  ár. 

Dómabók  Jóns  Bkrifstofustjóra  Magnúsnonar  í  Pol.,  bl.  219—220, 
ski.  c.  1604  (=  a).  —  LandsbókasafnVSQ.  4to,  bls.  56—58,  skr.  c.  1620. 
—  Landsbókasafn  63.  4^0  bl.  g^  10_b_,  skr.  c.  1640.  —  Lands- 
bökaiafn  65.  4_to^  II,  bl.  84  a— b  með  hendi  Jóns  dans  MagnÚBSonar,  c. 
1640.  —  Ny  kgl.  saml.  1945.  4to  bl.  47  a-b,  með  hendi  Hannesar  Gunn- 
laugssonar  í  Reykjarfirði  1666.  Örstntt  ágrip  aí  dómi  þessum  er  i  AM. 
460.  12  mo,  bl.  99ts  ikr.  fyrir  1667. 

Domur  wm  skattgialld*) 
Ollum  maunnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra. 
senda  kietiU  þorsteinsson^).  Pietur  fusason.  Gudmundur  fusa- 
son.  Hrolfur  pietursson.  hialmur  halfdanarson  og  Gijsli  Jons- 
son  kuediu  gudz  og  sijna  kunnigt  giaurandi  med  þessu  woru 
brefi  ad  aa  laugardaginn  næstan  fyrir  purificationem  sancte 
marie  þa  lidit  war  fra  hingadburd  wors  herra  Jesu  Christi 
CíD  d  og  eitt  cLr  j  medaldal  j  dyrafirdi  aa  almenniligu  hier- 
adzþijngi  worum  wier  j  hia  og  heyrdum  aa  widtal*)  þeirra 
Gudna  Jonssonar  kongs  vmbodzmanns  j  miUum  geirholms 
og  langaness.  og  Jons  Nichulassonar  er  þa  war  bufastur  og 

1)  skatthald  65,  789,  1946.  *)  ÞorkielsBon  63(mun  rangt).  «)  vid- 
xirtal  65,  789.    *)vídurtal  66,789. 


1501.  SKATTHALB.  547 

leingi  hafdi  werid  j  adurgreindu  raedaldalgþijngi.  kiærdi 
greindur  Gudne  þad  til  adurgreinds^)  Jons  ad  honum  þætti*) 
hann  eiga  ad  giallda  skatt  aa  næstum  iij  drum  hier  fyrir 
farandi.  Enn  greindur  Jon  gaf  þad  suar  fyrir  sig  ad  hann 
baud  sig  og  þessa  sijna  sauk  þar  vnder  dom  ad  leggia  og 
gaf  sig  þar  vnder  EÍettinn  med  handsaulum  og  lofadi  ad 
hallda  sem  laugliga  stefndur  þann  dom  sem  syslumadurinn 
þar  wm  vtnefndi.  og  worum  wier  þui  fyrgreinder  menn  til- 
nefnder  af  ddurnefndum  Gudna  Jonssyni.  kongs  vmbodz- 
manni  j  adurgreindu  takmarki.  aa  ad  lijta.  Rannsaka.  skoda 
og  dæma.  huad  oss  litist  RÍettast  og  sannast  j  þessu  mali. 
huert  optnefndur  Jon  Nichulasson  [atti  skatt^)  ad  giallda 
edur  eij.  sa  þessum  vmlidnum  iij  drum.  Sagdist  hann  hafa 
tijundad  xc  aa  þui  fyrsta  dri.  xjc  a  audru.  xijc  aa  hinu  þridia 
cLri.  Saunnudu  hreppstiorar  hans  med*)  honum  [med  sinne*) 
framsaugu  [þessa  hans  fyrr  skrifada®)  tijundargiaurd.  og 
medkiendust  ad')  hann  hefdi  so  þurfamanna  tijund  lukt  aa 
hueriu  ari  sem  til  kom  med  fyrrgreindum®)  fievexti.  Med- 
kiendust  fyrir  oss  hreppstiorar  j  adurgreindu  medaldals- 
þijnge.  ad  optnefndur  Jon  Nichulasson  hafi  optliga  beitt  sig 
ad  koma  og*)  sia  ad  sinum  peningum  og  laugliga  wirding 
aa  ad  leggia.  Þui  leist  oss  meir  hafa  oUad  þeirra  forsom- 
un  enn  hans  wilialeysi  edur  þrioska.  Og  dæmdum  wier 
þessa  hans  tijundargiaurd  laugliga  aa  sierhueriu  dri  sem 
fyrrskrifad  stendur.  Taldi  þratt  nefndur  Jonfyrir  oss  sijna 
skyllduomaga  þa  sem  hann  ætti^^)  skylldugliga  fram  ad 
færa.  huad  oss  leist  hann  eij  ferdugur  edur  fulluedia  fyrir 
ad  winna  so  maurgum  omaga.  og  so  micklum  peningum  sém 
fyrir  þeim  aa  ad  standa  ad  logum.  Wtuijsar^^)  so  wor 
landzlaga  bok.  ad  sa  skal  skatt  giallda  er  hann  aa  ku  edur 
kugilldi  fyrir  huern  sinn  omaga  og  huertt  sitt  skulldahiu 
og  vmfram  eyk  edur  vxa.  skip  edur  not.  og  alla  þabuhluti 
er  þad  bu  ma  eij  þarfnast.  og  þad  wæri  allt  hant  skulldahion. 

^)  b.  V.  65,  789.  «)þotti  65,789.  »)  [hefde  skatt  Stt  65,789,  1945; 
ætte  63.  *)  b.  v.  63,  66,  78í^,  1946.  »)[þeBBa  hans  63.  •)[  og63.  ')  b. 
V.  66,789,  1945.  »)  Kiettgreiiidam  65,  789,  1945.  »)  ad  66,  789,  1945. 
»o)   atti    789.    11)  Avijsar  789. 

35* 


548  SKATTHALD.  1501. 

Fem  þar  þurfa.  [ad  skylldu*)  fyrir  ad  winna.  og  þui  leist^)  oss 
hann  þurfa  ad  hafa  iiij')  verkamenn*)  med  sialfum  sier.  karla 
og  konur.  fýrir  ad  winna  þessum  fyrrgreindum  omaugum. 
Og  þui  dæmdum  wier  fyrrgreinder  domsmenn  tijttnefndan 
Jon  Nichulasson  aunguan  skatt  hafa  att  ad  giallda  af  þess- 
um  peningum  og  fieuexti  vppa  þessi  vmlidin  iij  dr.  sem  fyrr 
skrifud  standa.  Nu  saker  þess  ad  eij  hefur  werid  adsied 
peningum  tijttnefndz  Jona  Nikulassonar*)  vppa  langan  tijma 
ad  laugum.  þui  dæmdum  wier  hann  skylldugan  nu  fraín  ad 
reikna  sijna  peninga  fyrir  oss  vnder  wora  wirding  og  af  ad 
telia  sijnar  riettgiaurdar  witaskuUder  vnder  sinn  suarinn  bokar- 
eid  fyrir  hreppstiorum  [vm  fie  og  skylldur  ad*)  hafa  hann  vnn- 
id  fyrir  j')  næstan  tiundardag.  Wirdtist  oss  hans  peningar 
werid  mundu  hafa  15c  j  wor  ed  war.  ad  aftauldum  aullum 
skuUdum  og  þui  dæmdum  wier  hann  j  skatti  j  wor  ed  war 
alagalaust  og  skylldugan  nu  ad  giallda  kongs  vmbodz- 
manni  )  þeim  peningum  er  hann  lieti  sier  wel  aa  nægia  ad 
taka.  þo  eij  wæri  skileyrer. 

[Samþyckte   þennaii   vorn  dom  greindur  syslumann^). 
Og  til  sanninda  hier  vm  s(etium)  w(ier)  et  cetera. 


536.  10.  Febrúar  1501.  á  Hólum. 

PKórENTusÁMNiNGR  Gunulaugs  Helgasonar  fyrir   hönd   Ingi- 
leifar  KoUadóttur,  konu  sinnar,  við  Gottskálk  biskup  á  Hólum. 

AM.  Fasc.  XXXV,  8,  fiamrit  á  skinni.  Öll  (5)  innsiglineru  dottin 
frá.  —  AM.  Apogr.  3389. 

1501. 
Profentubrief  Jngeleifar  Kolladottur.®) 
Þat  giorum  wier  guttormur  nikulasson.  Grimur  jonsson. 
fínur  þorualldzsson.    ^iallti  arnkelsson  ok  þoruardr  jonsson 

>)  [b.  V.  66,  789,  1945.  •)  liest,  JM;  hin:  leist;  •)  mætti  þó  eins 
lesa  „nij  (=BJö")  i  JM.;  63  og  1945  ies:  „íj6ra«;  iiij,  65,  789.  *)  vcik- 
menn  63,  65,  789,  1945  »)  b.  v.  789.  «)  og  789.  ')a  (=fyrBta);  sl. 
hin^  ^)  [b.  V.  63.  ^)  Utan  á  bréfínn  með  hendi  frá  17.  öld,  nema  &rtalið 
er  eldra. 


1501.  PRÓFENTUBRÉP.  549. 

godum  monnum  uiturligtt  med  þerssu  uoru  opnu  brefi.  drum 
epter  guds  burd.  CD.  d.  ok  eitt  dar.  aa  holum  j  hialltadal 
miduikudagin  næstan  epter  enn  þrettanda  [dag  iola^).  Wor- 
vm  vier  j  hia  saum  ok  heyrdvm  vpp  aa  ord  ok  handaband 
worss  virdvligss  herra  ok  andarligs  faudur  gottskalki  med 
gudz  nad  biskups  ath  holum  af  eirni  alfu.  en  gunlaugss 
helgasonar  af  annari.  ath  suo  fyrir  skildu  ath  adr  nefndr 
gunlaugur  fieck  fýrgreindum  herra  biskup  gottskalki  til  fuUr- 
ar  eignar  ok  æfinligrar  alla  þa  peninga  frida  ok  ofrida 
kuika  ok  dauda  er  jngileif  kolladotter  kuina  hanss  gaf  til 
stadarinss  at  holum  sier  tíl  framfæris  ok  prouentu.  Suo  ath 
hun  skýlldi  til  þeirra  peninga  ok  prouentu  aungua  tiltaulu 
ne  tilkall  eiga  þar  epter.  Suo  ok  ei  sidr  skylldu  þeir  pen- 
íngar  aller  er  gunlaugr  helgason  hafdi  uernd  eda  umbod 
ýfer  haftt  eda  borit  yfer  at  hafa  uegna  fýr  greindrar  ingi- 
leifar  kuinnu  sinnar.  gnn  síra  joni  kollasyni  brodr  hennar 
hafdi  til  eignar  og  erfda  fallid  efter  favdr  sin  ok  modr- 
brædr  ok  brodrbaurn  ok  alla  sína  frændr  adra  þa  sem  hon- 
um  bar  at  erfa  at  laugum.  Vera  lauglig  ok  obrigdulig  eign 
biskups  gottskalks  hier  efter  bædi  faster  og  lauser  frider 
ok  ofrider  kviker  ok  dauder  smaer  ok  storir  huar  hellzt  j 
islandi  sem  þeir  uæri  nidr  komner  fyrir  utan  þa  peningaer 
gunlaugr  hafdi  þa  heima  aa  sínu  bve  þeir  skylldu  alb'r  vera 
hanss  eign  ok  hanss  kuinu  ingileifar  huort  sem  þeir  uæri 
mikler  eda  litler  frider  eda  ofrider.  ok  ath  þerssu  aullu 
haulldnu  þa  gaf  optt  nefndr  herra  biskup  gottskalk  þratt- 
nefndan  gunlaug  aullungis  kuittan  ok  akiærulausan.  ^eil- 
agrar  hola  kirkiu  uegna  ok  sina.  um  allar  þer  sakir  er  hann 
matti  til  haus  talaok  hann  uar  þa  brotligur  ad  ordinn.  Ok 
til  sanninda  hier  um  settum  uier  fýr  nefnder  menn  uor  jn- 
sigli  fyrir  þetta  giorningss  bref  er  skrifat  uar  at  holum  j 
hialltadal  skolastice  uirginis  aa  sama  ari  sem  fýr  segier. 


0  [b.  V.  því    þesg  þarf;  yantar  í  frb.;  þ.  e.  13.  Janúar. 


550  ARFR  ÞORLEIPS.  1501. 

537.  1.  Marts  1501.  á  Glrund. 

FiKiTBOGi  Jóniion  lögmaðr  norðan  og  vestan  á  íilandi  biðr 
og  býður  þeim  Birni  Þorleifsiyni,  Jóni  Björnsiyni,  Birni 
Gnðnaiyni  og  Andréii  Guðmundiiyni  til  næsta  alþingis  með 
öll  sín  próf  og  skilríki  í  erfðaþrætum  þeirra  eftir  Þorleif 
Björniion. 

EriegerB  safn  2.  4to,  bls.  63—57,  með  hendi  Styrs    Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Brief  Fimboga  Lðgmans  um  klðgun  Biorns  Þor- 
leifiionar.  Biorns  Gudnaionar.  Jons  dans 
og  Andreai  Gudmundzsonar  um  arf 
eftir  Þorleif  Biornsion. 
Eg  Fimbogi  Jonsson  Lðgman  nordan  og  vestan  a  Js- 
landi  heiisar  alla  goda  menn  þa  sem  þetta  mitt  bref  sia 
edur  heyra.  Vil  eg  ydur  viturligt  giðra.  ad  Biorn  bondi 
Þorleifzson  hefer  komid  fyrir  mic.  tied  og  bijit  fyrir  mier 
þann  tolf  manna  dom  lem  honum  var  til  dæmdur  arfur  ept- 
ir  Þorleif  heitinn  Biornsson  fðdur  sinn  og  han(s)  systrum 
til  eignar  og  attektar  hvar  þeir  stædi  i  fðstum  peningum 
edur  lausum  þeim  Þorleifur  Biornsson  hafdi  dtt  og  halldid. 
kiærdi  og  klagadi  greindur  Biorn  fyrir  mier.  ad  þessir 
nefndir  peningar  voru  gripner  og  teknir  d  moti  sijnum  vilia 
og  ordlofe.  epter  þad  er  hann  hafdi  ad  sier  tekid  sagda  pen- 
inga.  hðnd  at  haft  og  Iðg  fyrir  lægit^)  eptir  sðgdum  domi. 
enn  þeir  veri  nu  dn  allra  lagasokna.  undaii  sijnu  valldi 
burt  teknir.  Svo  og  hefer  komid  fyrir  mic  Jon  bondi  Biorns- 
son.  Biorn  bondi  Gudnason.  og  fleijri  goder  menn  adrer. 
sem  er  Andres  bondi  Gudmundsson  og  hans  synir.  og  þess- 
er  aller  sagder  menn  j  sierhverri  grein  vilia  klaga  uppa 
þessa  peninga  til  eignar  edur  umboda.  sem  att  og  halldld 
hefur  Þorleifur  Biðrnsson  edur  Gudmundur  Arason  og  fleijr- 
um  peningum  ðdrum  þar  medfllgundum.  væ.nast  þar  uppa 
domum.  brefum.  vitnum  og  skilrijkium  og  ðdrum  lagaskip- 
unum  um  fyrnefndt  gotz  og  peninga.   Þyke  mier  þvilijkar 

^)  lægie,  hdr. 


1501.  ARFR  OORLEIFS.  551 

mdlakiærur  j  domum  edur  profunleidslum')  auka  meiga 
dandi  manna  j  milli  itoran  vanda.  olðgligt  framferdi  j  grip- 
deilldum.  og  fidr  upptektum.  hvad  er  Iðgmalid  iierliga  for- 
bannar  ad  nockur  grijpi  annars  undan  Iðgligu  heimilldar- 
taki  án  riettra  lagasokna.  Enn  fyrir  þann  skuUd  at  þessir 
fyrnefndir  menn  hafa  ei  under  einz  med  sijna  doma  fyrir 
mig  komid.  edur  adrar  profaleidslur  um  sagdt  efni.  Beid*) 
eg  og  bydur  ðUum  tijttnefndum  monnum  til  næsta  Öxarár- 
þingi  med  alla  sijna  doma.  bref  og  skilrijke  uppa  adur- 
nefndt  gotz  þad  greindri  mdlakiæru  tilheyrir  under  Iðg- 
riettumanna  skodaa  og  yfirsyn.  hvad  er  þar  lijtst  þa  med 
bestu  manna  raadi  og  tillðgum  suarligast  og  Iðgligast  j  sier- 
hvoriu  mdli  og  dkiæru  optnefndra  manna  at  Iðgum  standa 
eiga  eptir  þeim  greinum  og  Articulis  er  þar  jnni  standa. 
svo  og  eptir  hverium  brefum.  vitnum  edur  skilrijkium.  ad 
þrdttnefnder  domar  hafa  dæmder  verid.  Enn  eg  fyrirbyd 
ðllum  þrdttnefndum  mðnnum  grijpa.  taka.  edur  nockrar  fidr 
adtektir  ad  hafa  j  moti  Iðgum  d  fyrnefndu  gotzi.  til  þess 
ad  þeirra  bref.  domar  og  skilrijki  eru  framlðgd  under')  Iðg- 
riettuiuanna  skodan  og  mijna  yfirsyn  sem  fyrskrifad  er. 
Hefer  Biorn  Þorleifsson  og  Biorn  Gudnason  lofad  sig  til 
alþingis  med  sijn  bref  og  skilrijki  uppd  sagda  peninga.  svo 
og  bydur  eg  greindum  Bijrni  Þorleifssyni  at  hann  lese  edt 
lesa  lati  þetta  mitt  bref  fyrir  þeim  ðdrum  mónnum  er  greindt 
tilkall  vilia  hafa  uppa  optnefnda  peninga  epter  þvi  sem 
hann  kann  vid  komast.  Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg 
mitt  jnsigli  fyrir  þetta  bref.  giðrt  da  Grund  i  Eyiafijrdi 
laugardæginn  næsta  fyrir  Jons  messo  biskups  j  fðstu.  Anno 
Domini  (D  d".  primo. 


538.  9.  Apríl  1501.  í  Síðumúla. 

Okmr  Jónsson  geldr  og  selr  „bróður  sínum"  Sturlu  Þórðar- 
syni  jörðina  Kjarlaksstaði  á  Skarðsströnd  með  fjórum  kú- 
gildum  fyrir  þá  peninga,  er  Sturla  og  Guðlaug  kona  hans 
höfðu  feingið  Ormi,  og  kvittar  Ormr  þau  um  andvirðið. 

*)  Svo,  hdr.    «)  Svo.    »)und»n,  hdr. 


552  KJARLAKSSTAÐABRÉP.  1501. 

AM.  Fasc.  XXXV,  13,  frnmrit  á  skiiini.    Fyrir  bréfinn  hafa   aldrei 
Terið  nema  þijú  innsigli,  og  era  þan  nú  öll  dottin  frá. 

Bref  fyrir  kiarlagxatoddum  og  Ormzsstodum. 

Bref  Rotur  firer  Kiarlagzstodum  a  Skardzatrðnd^). 

Þad  giorvm  vid  aamvndur  klemenzson.  ion  gislason. 
gvnlavgvr  jonson.  ginar  Olafzson  godum  monnum  kvnigt 
med  þessv  vorv  oppnv  brefi.  at  vier  vorvm  hia  savm  og 
heýrdvm  aa  at  ormur  jonson  gallt  og  sielldi^)  svo  og  af 
greidi  brodur  sinum  stvlla  þordarsyni  jordina  kiarlagxstadi 
aa  skardstrond  j  stadarfellzs  kirkiu  sonkn*)  med  aullum 
þeim  gognum  og  giædvm  eignum  og  jtokvm.  til  fialz  og 
fiorv  og  hann  vard  fremzst  eigandi.  ath  ollv  til  eingvdv. 
og  til  skijlldv  enn  avngu  fra.  og  þar  med  iiij  kuiilldi.  fyrir 
þa  kvicka  peninga  og  davda.  er  stvUi  þordarson  og  hanz 
kuinna  gvdlavg  hofdu  honum  feingit.  og  oppt  nefndvr  orm- 
ur  jonson  medkendizst  ath  hann  hefdi  fvUa  og  alla  pen- 
inga  vpp  borit  fyrir  advr  nefnda  jord  kiariagxstadi.  og  fiog- 
ur  kuiiUdi  sem  sier  vel  lickadi  af  brodur  sinum  stuUa.  þui 
hann  sagdizst  hafa  vt  teckit.  x.  kuiilldi  og  .x.^  j  gelldum 
savdum  og  notum.  atta  hvndravd  j  smiorum  og  vadmali. 
þui  skilldi  optt  nefndur  ORmur  jonson  þessa  jord  og  kui- 
illdi  vndan  sier  og  sinum  erfingium  enn  vnder  stulla  þord- 
arson  og  hanzs  erfingia.  hier  med  lofadi  opptt  nefndur  orm- 
ur  jonson  ath  svara  laga  RÍptingu  aa  þessari  jord  enn  stuUi 
hallda  til  laga.  og  kyni  þessi  jord  af  ath  ganga  med  logum. 
þa  lofadi  titt  nefndur  ormur  jonson  brodur  sinum  stuUa 
med  handabandi  ad  hann  og  siner  erfingiar  skylldi  honum 
áppttur  svara  og  giallda  jafngoda  jord  edvr  peningum^) 
epptter  þui  þeim  vel  semdi.  Og  til  saninda  hier  vm  siettvm^) 
vær  vor  jnsigli  fyrir  þetta  þeirra  bref  og  giorning  huortt 
eR  skrifad  var  j  sidumula  j  borgarfijrdi  æ.  pasionem  a  langafostv. 
anno  co.  d  eit  as. 


^)    Utan  á  biéfínn,  fyrri  linan  með  gamalli  bendi,   eu  siðari   iínan 
með  hendi  frá  17.  öld.    «)    Svo. 


1601.  TRAN8SKEIPT.  553 

539.  13.  Apríl  1501  cða  síðar.    á  MððruTðllum. 

Tbanbskbiptabbbét. 

LaDdsb6kaBafh    789.  4to  bls.  383  og  393,  Bkr.  c.  1620. 

Dömar  og  íírikurdur  wppa  Maudruwelle. 
Pad  Giorum  wier  StuUe  Magnusson,  Jon  asgrijmason. 
Þorlakur  Þorateinason.  Petur  Loptsson.  Simon  Þorsteinsson. 
Jon  Jonsson.  Kietill  Arnason.  Sæmundur  Jonsson.  Einar 
Olaffsson.  Audun  Jonsson.  Narffe  Benedickttsson.  Stephan 
Einarsson  og  Gunnlogur  Helgason.  gödum  monnum  kunnigtt 
med  þessu  opnu  Breffe.  ad  vær  hofum  ýfferlesed  og  heyrdtt 
ýfferlesin  opin  Breff  med  heilum  og  oskoddudum  hcLngande 
nnsiglum  suo  Idtande  ord  effter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  koma  þessi  bréf  nm  Möðruyallamál: 

1.  Spjaldhagadómr  frá  19.  Júní  1495.  DI,  VII,  Nr.  315. 

2.  Alþingiadómr  frá  30.  Júní  1495.  DI,  VII,  Nr.  319. 

3.  Úrsknrður  Finnboga  lögmanns  frá   16.  Sept.— 21.  Okt.  1499.  DI, 
VII,  Nr.  451. 

4.  Alþingisdómr  frá  1.  Júlí  1500.    DI.  VII,  Nr.  501. 

[5.    Úrskurðr  Benedikts  Herstens  hirðstjðra  frá  1.  Júlí  1600.       DI. 

VII,  Nr.  502. 
7.    Samþyktarbréf    Gottikálks  biskups    frá  23.  'Sept.  löOO.^)      DI. 

VII,  Nr.  513.] 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fýrrneffnder  menn 
vor  jnnsigli  fyrir  þetta  Transkrifftarbreff  er  skrifad  var  a 
Maudruwelle  j  Eýafirde  d  þridia  dag  pdska.  þd  er  lided  var 
frd  hijngadburd  vorss  herra  Jesu  Christi  1500  dra^). 


540.  2.  Maí  1501.  á  Hrafnseyri. 

JóN  Björnsson  gefr,  með  ráði  og  samþykki  Kristínar  Sumar- 
liðadóttur  konu  sinnar,  Guðna  Jónssyni  alla  sókn,  eptirkæru 
og    ábata    á    Gvendarpeningum    þeim,    tem    Einar    heitinn 

*)  ÞesBÍ  tvö  Bíðuttu  bréf  standa  að  yísu  6.  eptir  niðrlagi  trans- 
skriptBÍns  i  handritinn,  sem  mun  koma  af  vangæzlu,  því  þau  hafa  án 
efa  i  transskriptinu  staðið  í  öndverðu.  •)  Svo  stendr  íhandritinu,  en 
ártalið  hlýtr  að  vera  rangt,  því  að  Alþingisdómrinn  frá  1.  Júii  1500 
er  yngri  en  þetta  transskript,  efþað  er  árfært  til  1600,  því  að  dagsetn- 
ing  þess  yrði  þá  21.  Apríl  (1500),  en  dómr  þessi  hefir  með  vÍBSU  i  þvi 
staðið.    Ártalið  verðr  að  vera  1501  eða  nokkrum  árnm  þar  eptir. 


554  GUÐMUNDAEPENINGAR.  1501, 

Björníson  og  Solveig  systir  hans  héldu  ranglega  sinna  vegna 
og  Björns  Porleifssonar  föður  síns. 

Dómabók  Jóns  8krif8tofuiitj6ra  Magnássonar  í  Fol.,  bl.  190*,  skr. 
c.  1604  (=a).  —  Kiiegers  safn  2,  4to  bla.  282—284,  með  hendi  Styrs 
DorvaldsBODar  c.  1700.  —  Landsbókasafn  116.  4to,  I,  146—149  með  hendi 
síra  JónB  HalldórsBonar  í  Hítardal  c.  1730. 

Bref  Jons  Dang  er  hann  gaf  Gudna  Jonssyni  laga- 
iokn  uppa  nockra  peninga.  sem  Einar 
Biðrnsson  og  Solveig  hofdu  ad  halda^). 

Þád  giori  eg  Jon  Biornssoa  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  mijnu  opnu  breíi  ad  eg  medkiennist^)  ad*)  eg 
hefi  [unt  og*)  gefit  ærligum  manni  Gudna  Jonssyni.  med 
radi  og  samþycki  og  upplægi  kuinnu  minnar  kristinar  sum- 
arlidadottur.  til  fuUrar  eignar.  soknar  og  logligrai'^)  cpíer- 
kiæru.  alla  þa  sok  og  sokn  og  logligan  abata  er  einar  heit- 
inn  biornsson  og  Solveig  biornsdotter  hans  syster  attu  ad 
suara  sinna  wegna  og  syns  fodurs  Biarnar  Þorleifssonar  aa 
medan  hann  og  þau  rangliga  hielldu  þa  peninga  er  kall- 
adir  hafa  werid  guendarpeningar*)  og  Joni  Biornssyni  og- 
hans  kuinnu  Kristinu')  hafa  nu')  werid  til  dæmder  fyrir 
rangligt  halld  og  ologligar  adtekter  a^)  peningum  Þorgerd- 
ar  Olafsdottur  og  Olufar  Aradottur.  enn  nu  ber  ad  suara 
Olafi  philippussyni  wegna  sonar  sijns  Einars  Olafssonar. 
skal  greindur  gudni  þessa  akiæru  eiga.  [setia  og  semia*). 
sekta  og  sækia  og  allt  riettarfar  a^)  eiga.  epter  þui  fremsta. 
sem  mic^*^)  og  minne  kuinnu  ber  epter  logum.  skil  eg  alla 
þessa  sok  og  sokn  og  riettarfar  vnder  greindan  gudna  og 
hans  erfingia.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  [greindur 
Jon  Biðrnsson")  mitt  innsigli  fyrir  þetta  opid  bref  [hvert^®) 
er  skrifad  war  aa  Hrafnseyri  j  arnarfijrdi  sunnudaginn  næst- 


^)  Kr.;  Gjörningsbréf  Jóns  Björnssouar  við  Guðna  JónsBon  um  þetta 
góz  Anno  1501,  116;  eingin  fyrirsögn  i  a.  *)  mcdkennnnst,  Kr.  *)  sl. 
a;  b.  T.  hin,  *■)  [b.  v.  Kr.  ^)  [b.  v.  Kr.  ®)  Gudmnndarpeningar,  Kr. 
')  b.  V.  Kr.  8)  »).  a;  b.  v.  Un.  »)  [sona  og  setia,  Kr,  ^^)  mér,  115, 
")  [b.  V.  Kr.   '^^)  b.  V.  Kr.;  sl.  a 


1501.  FERÐAKAUP  BISKUPS.  555 

an  fyrir  krossmesgo  um  worid.  [þa  er  lidit  war   fra   guds^) 
hingadburd^)  CD  d  og  eitt  dr. 


541.  13.  Maí  1501.  á  VíðÍTðllum. 

DóMR  klerka  útnefndr  af  Gottskálki  biskupi  á  Hólum,  að 
biskupi  leggist  í  eitt  ár  kirkjutíundir  af  öUum  alkirkjum  i 
Hólabiskupsdæmi  fyrir  „sína  reisu  og  armæðu  til  og  frá", 
„meðan  hann  var  utanlands". 

Bisk.  3.  Fol.  bls.  353—354,  skr.  1641—1642.  Af  því  að  ártalið  er 
racgt  skriíað  bér  i  þessari  bók,  finst  bréf  þetta  allyiða  i  bréíabóknm 
með  ártalÍDQ  1451,  sem  er  rangt.  AUar  aískriptir  bréfsius,  sem  nú  eru 
til,  Btafa  frá  þessari  bók. 

Tijunder  dæmdar  Biskup  Gottskalk  medan 
hann  var  vtan  lands  j  eitt  dr. 
Pad  giorum  vier  Aboti  €inar  a  Mukaþuera.  og  Broder 
Jon  Aboti  a  Pijngeýrum,  Nichulas  Þormodsson.  girekur 
ginarsson.  Gudmundur  Jonsson.  Gudmundur  Skulason.  Jon 
Þorgeijrsson.  Eirekur  Sumarlidason.  Jon  Fimbogason.  Nichu- 
las  Wilialmsson.  Þorsteirn  Gudmundsson.  Olafur  Klængsson. 
Gunnar  Þordarson.  Fimboge  Cinarsson.  Jon  Finnbogason.  Hall- 
vardur  Biarnason.  Jon  Jonsson.  Besse  Jonsaon  og  Jon  pet- 
ursson.  prestar  Hola  Biskupsdæmis  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  voru  opnu  Brefe  ad  sub  anno  gratiæ  M. 
[d.  qvingentesirao^)  primo.  a  fimtudaginn  næstaii  fýrer  Hall- 
vardsmessu  vm  sumarid  a  almennelegre  prestastefnu  a  Vide- 
vollum  j  Skagafirde.  vorum  vier  til  samþicktar  og  doms 
nefnder  af  vorum  verdugum  herra  og  andaligum  fodur  Gott- 
skalk  med  Guds  nad  Biskup  a  Holum  j  Hialltadal  ad  Ean- 
saka  og  fuUt  doms  atkuædi  a  ad  leggia  vm  þann  kosnad 
sem  hann  liafdi  medaii  hann  var  vtan  lands  sem  kallast  j 
kyrk(i)unnar  logum  Contributiones  og  Catedraticum.  og  þui 
j  Guds  nafne  amen  dæmdum  vier  honum  kyrkiutijunder  vm 
eitt  dr  af  ollum  (ilkirk(i)um  sem  til  þeirra    leggiast  j  Hola 

^)  115;  sl.  a;  ')burd  115;  [bI.  Kr.  ^)  [cd.  qvingTatesimo,  hdr. 
Arni  Magnússon  ritar  á  spásbiu  ártalið„  1501",  sem  og  er  það  létta, 
og  því  er  ártalið  lagfært  hér  í  biéfinu,  að   ekki    er   bréfið  frá  1451. 


556  BISKUPSTÍUND  AF  KLAUSTRAJÖRÐUM.  1501. 

Biskupsdæmi  til  fullrar  eignar  fyrer  sijna  Reisu  og  ármædi 
til  og  fra.  Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  vor  íon- 
sigle  fyrnefnder  lærder  menn  fyrer  þetta  Bref.  er  akrifad 
var  j  sama  stad.  dag  og  dr  sem  fyr  seiger. 


543.  13.  Maí  1501.  á  VíðÍTÖllum. 

Sampykt  Gottskálks  biskups  og  klerka  á  prestastefnu,  að  í 
biskupstíundir  skyldi  lúkast  eyrir  af  öllum  jörðum  smám 
og  stórum,  þeim  sem  undir  kirkjuna  væri  nú  komnar,  en  af 
þeim,  sem  síðar  kæmi,  skyldi  lúkast  tíundir  eins  og  lög 
stæði  til. 

AM.  PaBC.  XXXV,  7,  frnmrit  á  skinni.     Af  18  innBÍglum  eru  nú  10 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3388. 

Wm  biskupstiunder  af  klausturjordum  1501^). 
Þat  giorum  wer.  broder  einar  aboti  da  munckaþueraa. 
broder  jon  aboti  aa  þingeýrum.  nicklas  þormodzson.  eirek- 
ur  einarson.  gudmundr  jonson.  gvdmundr  skulason.  jon  þor- 
gilsson.  eirekur  sumarlidason.  jon  finbogason.  nicklas  vilialm- 
son.  þorsteinn  gudmundson.  olafur  klængson.  gunar  þordarson. 
finbogi  einarsson.  ]on  finbogason.  hallvardr  biarnason.  jon 
jonson.  besse  jonsson.  jon  peturson  presta(r)  hola  biskups 
dæmis  godum  monnum  uituriigt  med  þessu  woru  oppnu  brefi 
at  sub  ano  gracie  raillesimo  quing(ent)essimo  primo  aa  fimtu- 
dagin  næsta  fyrir  hallvardzmesso  wm  sumarid  aa  uiduuollum 
j  skagafirdi  aa  almenniligri  prestastefnu  woro  wer  til  bedn- 
ir  af  worum  werduga  herra  og  andaliga  faudur  gottskalck 
med  gudz  nad  biskup  aa  holum  aa  at  lita  wm  biskupa  tiund- 
er  af  ollum  þeim  ]ordum.  sem  ligia  uiider  klaustur  og  bene- 
ficium  og  þuijguds  nafni  amen.  samþycktum  wer  og  jatud- 
um  at  lucka  eyri  af  ollum  jordum  býgdum  smam  og  storum. 
sem  nu  eru  under  kirkiu(r)nar  komnar.  gn  hinar  sem  nu  hier 
epter  kuna  under  at  koma.  þa  luckiz  af  þeim  tiunder.  sem 
log  til  standoi  og  kristinrettur  wtt  uisdr.  Og  til  saninda 
hier  um  settum  wer  greinder  prestar  wor  jncigli  fyrir  þetta 

0  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld,  nema  ártalið  er  eldra. 


1501.  SÍMON  ÞORSTEINSSON.  557 

(bref)  er  giort  (war)  j  sama  itad  dag  og  aR  8em  adr  greiner. 


543.  13.  Maí  1501.  á  VíðÍTðllum. 

Ttlftardómb  klerka  útnefndr  á  prestastefnu  af  Gott- 
skálk  biskupi  á  Hólnm  um  ákæru  síra  Eiríks  Einarssonar 
til  Simonar  Þorsteinagonar  um  jörðina  Kálfskinn  á  Árskóg- 
arströnd. 

AM.  Fasc.  XXXV,  6,  frumrit  á  ■kinni.    Af  11  innsiglum  eru  9  enn 
fyrir.  —  AM.  Apogr.  3387. 

Domur   vm  kalfskinne.^) 
Kalfskinn  a  Arskogs  strond.*) 
Þat   giorum   uier  ginar  aboti  a  munkaþuera   og  aboti 
jon  a  þingeýrum.    Bessi  ]onsson.  gudmundr   skulason.   gud- 
mundr  jonsson.  jon  finbogason.  þorsteirn  gudmundzsson.  jon 
gislason.    nikulas  uilialmsson.   olafur  kl^ngsson.  jon  jonsson 
og  jon  petursson.  prestar  holabiskupsdæmiss  giorum  (!)  god- 
um  monnum  kunigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  þa   lidit 
uar  fra  gudz    bvrd  þusund    fimhundrut  og  eitt  ar.     Woru 
uier   til  domss   nef(n)der   af  uorum    andarligum   faudur  og 
herra  biskup  gottskalk  at  dæma  um  þa  akiæru  er  sira  ei- 
rekur  einarsson  kiærdi  til  simonar   þorsteinssonar.  i  íyrstu 
grein  at  eirikur  einarsson  kiærdi  til  simonar  þorsteinssonar 
at  hann  hefdi  ath  sier  tekit  haft   og  halld(it)  jordina   kalf- 
ikinn  er  liggur  j  asskogsskirkiu  sokn  og  hann  reiknadi  sier 
til  erfda  fallid  hafa  epter   þorleif  son  sinn.  þui  epter  þeim 
domi  sem  dæmdr  uar  j  uiduik  uar  þar  suarin  stefnan  laug- 
lig  og  þeir  dæmdir  til  næstu    prestastefnu  badir.    kom  þar 
fram   fyrir  oss   beggia    þeira  skial  en  þau  bref  sem   simon 
hafdi  lituzst  oss  aungua  magtt    hafa  um    þa  profuenttugiof 
sem  margret  magnusdotter  skyldi  hafa  gefid  þorsteini  jons- 
syni  fyrir  þers  sakir  at  hun    uar  omagi  fiar  sínss  og   sion- 
lauss.  þui  dæmdum  uier  profuentuna  onyta  og  þaubref  sem 
simon  hafdi  at  hallda  fyrir  þann  skuUd  at  fyr  greind  mar- 

^)   Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi  (um  1501).      ^)  Utan  á  bréfínu 
með  bendi  frá  17.  öld. 


558  SÍMON  ÞOESTEINSSON.  1501. 

gret  atti  skilgetin  brodr  til  en  þau  bref  «em  eireknr  ein- 
arsson  birtti  fyrir  oss  dæmdum  uier  fuUmegtug  og  síra  ei- 
riki  jordina  kalfskin  til  fuUrar  eignar.  xx.  hundrud  j  fyr 
greindri  iordu  en  tiu  hundrud  til  halz  þar  til  at  laugligtt 
ransak  geingr  uppa  huad  fyrir  hefer  komid  þennan  partin 
þui  at  margretu  magnusdottur  uar  skiptt  allri  iorduni  kalf- 
skinni  j  lagaskiptti  efter  faudr  og  modr.  gn  fyrir  þan  kosn- 
ad  er  adr  greindr  þorsteinn  jonsBon  hafdi  fyrir  margretu 
akylldi  þar  fyrir  koma  afgialld  af  jordunni.  en  fyrir  þat 
barnid  sem  hun  atti  skylldi  koma  til  rez  reikningsskapar 
uid  erfingia  þorsteinss  jonssonar  ef  fadiren  hefer  aungua 
fulgu  med  þui  gefid.  uar  þessi  vor  domur  dæmdr  og  upp 
sagdr  aa  almenniligri  prestastefnu  fimtudagin  næatan  fyrir 
haluardzmessu  a  uidiuoUum  j  skagafirdi.  Og  til  saninda  hier 
um  setium  uier  fyrnefndir  domsmenn  prestar  og  prelatar  uor 
jnsigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j  sama  stad  og  ari  deigi 
sidar  en  fýr  segir. 


544.  14.  Maí  1501.  á  VíðÍYÖllum 

DóMR  klerka  útnefndr  af  Gottskálki  biskupi  á  Hólum 
um  fjárrekstr  á  Víðidalstunguheiði,  lambseldi  Víðidalstungu- 
kirkju,  lambatolla,  veiðar  og  aðrar  eignir  kirkjunnar. 

AM.  Apogr.  3875  „Ex  orig.  vicelögmannseni  Pals  J(ons)s(onar)  Wi- 
dalini''  (AM.).  Arni  lýsir  innsiglunnm.  —  Apogr.  3874  a— b,  afskript  ept- 
ír  sama  frnmriti. 

Skilriki  tungukirkiu^). 

Þeim  godum^)  monnum  sem  þetta  Bref  sioa  edda  heyra 

Sendaa  Broder  jon  aboti  aa  þingeyrum.  Broder  tinar   abote 

a    munka^^þuerocL.    Nickulas    þormodzson.    eirekur    einarson. 

jon  finbogason.  gireckur  sumarlidason.  jongislason.  jon  finn- 


^)„er  ritad  ntan  a  brefid  manú  coævá"  (AM.);     •)  tviskrifað  í  írnm- 
ritiun.    ^)„vacnum   spatium  inorigiuali.  iuBeratnr   Munka**  (AM.) 


1501.  VÍÐTDALSTUNGA.  559 

bogasoD.      nicknlas      uilialmsoD.     gunar      þordarson.      hall- 
nardr  biarnason.  gudmundur  skulason.  þorsteinn   gudmundz- 
son.  jon  jonson.  Besse  jonson.  olafur  klængsson.  finboge  gin- 
arsson.  gudmundr  jonson  og  jon  petursson.   quediu    guds  og 
sina.  kunigt    giorandi.  ath  sub  ano    gracie    millesimo    quin- 
gentesimo  primo  œl  fostudagin  næstan  fýrer  halluardz  CDesso 
um    sumarit  aa  uiduuollum  j  blonduhlid  aa  almenniligri  prestaa 
stefnu  woro  wer  j  dom   nefnder  af  worum   uerdugum    fodr 
Gottskalck   med  gudz    nad  biskup  aa  holum  at  Ransacka  aa 
lita  og  fuUt  doms    attkuæde  aa  at  legia  um  þa  aakiæru.  gr 
jon  sigmundzson  kiærde  til  grims  jonssonar  uegna   kirkiun- 
ar  j  uidudalstungu.  wm  þær  attekter  og  ologligar  medferder 
sem  grimr   og    fader    hans    jon     gudmundzson     hefdi    sig 
inn     sett  j  fasta     eigner     kirkiunar    j  uidudalstungu.    haft 
og    halldit   med   fullri   langri   hefd.     Rane    og    ofricke    j 
mote    maldogum   domkirkiunar    a   holum.     sem    war    wm 
almenniligan     gamlan    fiarrextur   aa  tungu   heide  þar    wm 
aJlan     hreppin.    lambs    elde.    lambatolla.     ueidar.    landar 
eigner.    holmar  og    eyiar    sem    ligia   fýrer  uestan   fornan 
farueg    vidudalsdáR   sem  stefnan  jne   hellt  og  domkirkiunar 
Registrum  vttuisar  og  þat  jnnehelldur  og  greindr  grimur  jon- 
son  war  fyrer  nu  fyrer  stefndr.  þui  j  fyrstu  war  þat  wor  allra 
aalit  fýr  greindra  abota  og  presta  med  fulJu  doms  attkuæde. 
at  grimnr  wæri  logliga  fyrer  kalladur.j  anare  grein  Dæ.md- 
um  wer  ath  kirkian  j  uidudalstungu  skal  æfinliga  att  hafua 
hingat  til  og  svo  eiga  skulu  nu  obrigduliga  hier  epter  sem 
hingat  til  alla  landar  eign.  holma.  eýiar.   Recka.  at  ollu  til 
teknu   sem    Begistrum  kirkiunar  aa  holum  og  tungu   kirkiu 
inihallda  og  grimur  warnu  fyrer  stefndr  og  gogn  og  vitne 
þar  wm  baru  og  allar  adrar  fasta  eigner  tungu  kirkiu  sud- 
ur.  austur.  nordur  sem  vestur.  huar  þær  eru  til  ýztu    endi- 
marcka  uid  auara  mana  lond  og  eigner.     Ei    sidr  nu  hed- 
an  af  sem  epter  og  fyrer  faranda  werid  hefer  og  wera  skal 
nu   og  æ  sidan  wera    fiarrextur  a  kirkiunar  heidi  j  tungu 
eigi  sidr  lambatoUar.    lamba  elde  med  slickre   grein  sem^) 
»egiitrum  greiner  og  þau^)  aa  nefner.  utan  hreps   sem  jnan 

^)lg,   írumritiö,  AM.  leiðrétti.    «)  svo;  rétt:  þar? 


560  VÍDIDALSTUNGA.  1501. 

þaa  8ka]  nu  hier  epter  og  hingad  til  gialldazt  att  hafa  og 
gialldaz  íkulu  nu  upp  hedan  luo  og  um  adra  toUa  og  ti- 
under  gem  at  kirkiune  til  greiner.  gnn  um  aaskilnad  þeirra 
adr  greindra  mana  jons  og  grims  wm  audunarstada  kirkiu 
sem  Domkirkiunar  Registrum  oU  greina  ath  heiti  kirkia  og 
jon  gaf  gock  aa  at  grimur  opt  nefiidr  hefdi  og  hana  fader 
dregit  under  sig  alla  henar  toUa  og  tiunder.  þa  war  þat 
wor  domur  at  hun  skal  nu  sem  »egistrum  greiner  heita  og 
heitid  hafua  kirkiaa  med  slikri  Bentu  sem  biskupin  uiU  di- 
kueda  og  skipa  wm  henar  toUa  og  tiunder.  huad  hun  skal 
eiga  eda  att  hafa  sier  til  upphelldis.  gn  um  seekter  og  sack- 
felle  sem  oss  leiz  da  grim  og  hans  faudr  fallid  hafoa  fyrer 
þetta  þeirra  nangligt  halld,  attekt  og  ofrickis  medferder  aa 
fasta  eignum  heilagrar  tungu  kirkiu  þa  dæmdum  wer  ei  aa  hæd 
ne  seckt  domkirkiunar  og  ei  tungw  kirkiu  sem  oss  leizt  til 
standa.  sacker  þess  wor  nadug  herra  biskupin  fyrer  Bæna 
stad  godra  mana  gaf  þat  til  og  suo  jon  slick(t)  ed  sama 
fyrer  biskupsins  skulld  kirkiunar  seckter  j  tungu  sem  hann 
mætti  med  logum  giora.  Og  til  meiri  styrckingar  stadfestu 
uitnesburdar  og  obrigdiligrar  dahræringar  þa  stýrckti  stad- 
festi  og  fullkomliga  samþyckte  wor  werdugi^)  herra  og  ellsku- 
ligur  fader  biskup  gottskalk  med  oss  þenan  worn  dom.  Og 
til  meire  audsyningar  og  sanrar  medkeningar  setti  hann  sitt 
incigli  med  uorum  adur  greindra  abota  og  presta  jnciglum 
fyrer  þetta  domsbref  er  gior(t)  war  j  gelldingahoUti  a  sama 
aaRÍ  deigi  sidár  (nn  fyr  seiger.^) 


545.  30.  Maí  1501.  í  Viðey. 

SiGURÐR    Filippusson  selr  Árna  ábóta  og  klaustrinu  í  Viðey 
alla  jörðina  Breiðagerði  á  Strönd  fyrir  lausafé. 

AM.  238.  4to  bl.  6,  skr.  c.  1570  (BessaBtaðabók). 

Bref  fyrir  Breidagerdi. 
Þat  giorv  vier    Jon  Gellisson.  Gissur  Þolleifsson.  Arn- 

^  w'ude,  frb.    •)  þ.  e.  15.  Maí. 


1601.  VIÐEYJARKLAUSTR,  561 

þor  Olafsson  ok  Olafr  Jonsson  godvm  monnvm  vitvrligtt 
med  þeasv  vorv  opnv  brefi  ad  ver  vornm  þar  j  hia  gavm 
ok  heyrdvm  aa  j  klavstrinv  j  Videy  med  Svndvm  manvdag- 
inn  næsta  fyrir  festvm  Bonifacii  episcopi  þa  er  lidit  var  fra 
hingat  býrd  vors  herra  Jesv  Christi  m  d  j  ar.  ord  ok  handa- 
band  þessara  manna  brodvr  Arna  med  gvdz  nad  abota  j 
Videy  af  einne  alf v  en  Sigvrdar  Filipvssonar  af  annari.  skiUd- 
izt  þat  ok  falzt  vnder  þeirra  handa  bandi  at  fyr  greindr 
Sigvrdr  Filipsson  selldi  adr  nefndvm  herra  Abota  Ama  j 
Videy  jordena  alla  Breidagerdi  x^  at  dyrleika  er  liggr  aa 
Strond  j  Kalfatiarnar  kirkiv  sokn  til  æfinligrar  eignar  ok 
frials  forrædis  med  oUvm  þeim  gognvm  ok  giædvm  sem 
greindre  jordv  fyllger  ok  fylgtt  hefir  at  fomv  ok  nyiv  ok 
hann  vard  fremst  eigandi  at  til  ytztv  vmmerkia  vid  adrar 
jarder.  Hier  j  mote  skyllde  abote  Arne  gefa  ok  giallda 
Sigvrde  Filipvssyni  vj  malnavtv^)  kvgiUde  ok  iiijc  j^)  avll- 
vm  íridvirtvm  peningvm.  Skyllde  optnefndr  Sigvrdr  Filipp- 
vsson  ok  hanns  erfingiar  svara  laga  riptingv  a  adr  greindre 
jordv  Breidagerdi  en  abote  Arne  hallda  til  laga.  ok  ef  jord- 
in  geinge  af  honum  med  logvm  þa  skyllde  han  ganga  dom- 
lavat  aptr  at  sinvm  penningvm  med  svo  vordnvm  fridleika 
sem  jnn  kvomv. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrgreinder  menn 
vor  insiglle  fyrir  þetta  jardarkavps  bref  skrifad  j  sama  stad 
aa  deige  ok  are  lem  fyr  seigir. 


546.  3.  Júní  1501.      í  Breiðadal  í  ðnuiidarfirdi. 

Samtök  og  áskornn  Veitfirðinga  til  Finnboga  lögmanns  Jóns- 
•onar,  að  hann  haldi  gömnl  lög  og  íslenzkan  rétt,  einknm 
í  erfðamálinn  eptir  Þorleif  Bjömsson. 

AM.  Fasc.  XXXV,  1,  framiitið  á  skinni.  Fyrir  bréfinu  hafa  veiið 
24  inntigli,  en  nú  ern  þan  'óW  dottin  fri,  nema  nin,  Bem  enn  era  fyrii 
bréfinu.  —  Fasc.  XXXV,  2,  transskript  á  skinni  frá  3.  Mai  1669  gert  í 
Sanrbæ  á  Rauðasandi.    Nokkrar  aískriptir  eru  til  af  bréii  þessu  &  papp- 

*)svo    «)oc,  hdr. 
Dipl.  lil.  vn.  B.  36. 


562  VESTFmÐINÖASKRÁ.  1501. 

ir,  svo  Bem  í  Bibl.  Bodl.  Oxford  FMagn.  Collect.  66.  4to  bl.  223—29 
með  hendi  GuöbrandB  prófaBta  í  Vatnsfirði  c.  1680;  Landsbókasafn  115. 
4to  I,  162—166  með  heudi  séra  Jóns  Halldórssonar  í  Hitardal  c.  1730, 
og  er  ártalinu  þar  bætt  við  BÍðar,  og  þvi  ritar  séra  Jón  þetta  um  ald- 
ur  Bki&rinnar:  „Þetta  er  aamantekið  eptir  að  Stephán  biskup  útgaf  Binn 
úrskurð  um  arftökn  Björns  Þorleifssonar  og  hans  syBtra  og  eptir  þann 
tólf  manna  dóm,  sem  Finnbogi  lögmaður  útnefndi  á  alþingí  nm  þaðarf- 
tak  hér  um  Anno^  (ártal  vantar);  IBfél.  126.  4to  bls.  96—100.  Skrá 
þeBBÍ  er  prentuð  i  morðbréíabæklingi  Guðbrands  bieknps  hinnm  fyrBta* 
(Apologia)  Hólum  1592  bl.  d2b  —  d5  og  útg.  i  Reykjavik  1902  bls 
51 — 57  (cptir  Bama  frnmriti  og  hér.  Sbr.  morðbréfabæklinginn  þriðja, 
Hölum  1608  bl.  A5).  Séra  Guðbrandr  kallar  skrá  þessa:  „Suplicatia 
VoBtfírðinga  tii  Finnboga  lögmanns  að  halda  gömul  lög  ÍBlenzk".  Enn 
séra  Jön  kallar  skrána  „Snplicatia  eðnr  þ6  proteBtatia  Vestfirðinga  til 
Finnboga  JðnsBonar  lögmanuB  um  arf töku  Björns  ÞorleifBSonar  og  systra 
hans".  Sumir  kalla  skrá  þessa  Vestfirðingaskrá,  Frnmrit  skrárinnar 
er  með  hendi  Björns  Guðnasonar. 

Motstaudubref   þeirra    vestfirdinga  til  finnboga  Laug- 
mans  vm  skilgiettning  Biorns  Þolieifssonar  og  hani  syskina.^) 

OUum  monnum  þeim   þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 

jon  biornsson.  Gvdini  jonsson. 

ormvr  jonsson.  jon  ellingsson, 

ion  odzson.  are  gvdinason. 

þorolfur  avgmvndzson.  jon  fvsason. 

jon  jonsson.  þolleifr  avnnolfsson. 

tvmas  jonsson.  odr  sigrdzson. 

jndridi  jonsson.  narfi  jonsson. 

olafur  gvdmvndzson.  sigmvndur  branzson. 

nikvlas  jonsson.  petur  fvsason. 

þorbiorn  nikvlasson.  steinmodr  konraduon. 

keteH  þosteinsson.  jon  þordarson. 

snorre  helgason.  og  biorn  gvdinason 
kvediv  gvds  og  sina  kvnnigt  giorandimed  þessvworv  opnv 
brefe  ath  vær  fyrrgreinder  menn  klavgvm  og  kærvmworra 
vegna  og    aUz   almvga  a  vestfiordvm   firir   gvdi  og  sancte 
olaf  konvng.  og  ydr  finbogi  jonsson  lavgman  nordan  og  vest- 

^)  Utan  á  XXXV,  1,  með  hendi  EggertB   HannesBonar,  og  ntan  á 
XXXV,  2;  er  nær  oiðrétt  Bamh\j6ða  &Bkript  með  i5mn  hendi. 


1601.  VESTFIRÐINGASKRÁ.  563 

an  a  jilandi.  (t  af  gvdi  er^)  til  kioren  oif  ad  hallda  vnga 
og  gamla  j  ydru  lavgmanzdæmi  med  lavg  og  landzins  riett 
þad  lavgmal  er  wort  forelldri  hefer  sig  og  oss  vnder  svar- 
ed  og  vær  hyggivm  adh  þier  mvnvd  med  ydrvm  svardaga 
sem  ydr  ber  og  lavgmanz  eide  til  heyrer  oss  ydvr  a  hendi 
falit  hafa  til  allra  riettra  mala.  væntandi  af  ydr  vmbota 
vm  allt  þad  oss  þicker  afatt  vera  vppa  laganna  vegna  og 
BO  til  ad  sia  ad  ver  mættim  fastliga  a  standa  og  niotande 
verda  vors  gamla  lavgmals  sem  sancte  olafur  og  hans  ept- 
erkomendr  hafa  oss  adh  avndverdv  vth  gefed  oss  til  riett- 
inda  styrks  og  frelsis  og  nada.  gnn  oss  þiker  nv  wort  lavg- 
mal  fast  rivfatz  og  til  baka  ganga.  enn  jnn  leidatz  j  stadin 
nyvngar  lavgleysvr  og  lavgviUvr.  hvat  oss  þickir  haskaligt 
bædi  firir  gvdi  og  monnnm  jnn  ad  leida  j  wort  land  vnder 
ath  bva  samþycker  ad  verda  firir  oss  og  wort  afspringi  sod- 
an  laga  rof  og  riettinda  ran  og  fottroda  svo  og  nidr  briota 
wort  gamla  lavgmal  lavgbok  og  kristen  riett.  so  sem  vm 
xij  mana  dom  sem  vpp  aa  hlyder  arftak  biarnar  þoUeifsson- 
ar  og  systra  hans  epter  þoUeif  biornsson  favdr  sinn  og  alla 
adra  sina  frændr  so  sem  skilgetenar^)  eiginar  konv  bavrn. 
€n  vær  vitum  aller.  ad  fyrrnefnd  sysken  biorn  og  hans 
systvr  allar  erv  getnar  j  frillvlifi  og  frændsemisspellvm. 
^vat  vær  þeink(i)vm  adh  navckvr  vanga  og  vmhugsvnar- 
leyse  hafe  þeim  dandimavnnvm  til  handa  komed.  er  sodan 
menn  hafa  med  dome  jnnsett  j  vort  erfdatal  fram  firir  skil- 
getna  þa  sem  j  lavgligvm  hivskap  erv  getner.  þvertj  mote 
worum  landz  lavgvm  sem  med  marghattudvm  greinum  j 
mote  talar.  stendr  so  j  vorre  landz  lagabok  ad  þad  uarde  miclv 
þeim  til  arfana  kalla  ad  þeir  sie  j  lavgligvm  hivskap  getn- 
er.  þad  annad  er  so  seiger  j  worvm  lavgvm.  ^vervetna  þar 
er  madur  fester  sier  mey  eda  konv  ad  gvds  lavgvm  og 
samþykt  beggia  þeirra  þa  erv  þeirra  bavrn  lavgliga  til  arfs 
komen  hvort  þav  erv  geten  firir  festing  eda  epter.  wtan 
þad  stædi  þa  navckud  firir  þav  gatv  þav  bavrn  ad  hann 
mætte  þa  konv  ecke  med  lavgvm  eiga.  þad  þridia  er  so 
mæler.  ad  sv  er  ein  lavglig  festing  enn  eingin  avnnr  epter 

^)  b.  T.  115  og  Apol.  ')  Bkilgetner  XXX,  2. 

86* 


564  VESTFIRÐINGASKRÁ.  1501. 

þvi  sem  forn  lavg  seigia  er  madur  tekvr  j  havnd  mey  eda 
konv  nær  verande  skilrikvm  vitnvm  og  fester  hann  hana 
med  þeim  ordvm  er  þar  til  heyra.  gnn  hver^)  sem  annann 
veg  binda  sinn  hiuskap  þa  skvlv  þeirra  bavrn  eigi  lavglig 
til  arfs.  þad  hid  fiorda  er  so  hlyder.  Nv  leikur  a  tveim 
tvngvm.  hvort  madur  er  arfgeingr  eda  eigi.  stefni  þeim  þing 
er  honvm  stendr  firir  arfe  þa  skal  niota  votta  sinna  ad 
hann  stefndi  honvm  þangad.  nv  skvlv  vottar  hans  þad  bera 
80  mælandi.  wer  vorvm  þar  j  hia  er  moder  hans  var  lavg- 
liga  fest  og  auefni  stadin  þa  eigv  þingmenn  honvm  arf  ad 
dæma.  j  fimtv  grein  er  so  seiger.  ^vervetna  þar  sem  madur 
vill  sig  til  arfs  færa  leidi  hann  votta  sina  til  og  stefni  þeim 
til  avdrvm  er  arfve  er  nærstr.  enn  ef  hann  stefner  eigi  til. 
þa  er  vottvm  hans  fyrer  skoted.  þicker  oss  þad  avdsynelig- 
atz  ad  ef  sodan  nyungar  lavgmal  skal  hier  vid  gangatz  og 
jnnleidatz  j  landid  verdi  helldr  til  bvlldrs  og  osamþyckis 
landinv  til  avdnar  og  nidrfallz.  enn  þeim  dandimonnum  sem 
landid  byggia  til  marghattadra  vandræda  og  meingiorda  og 
rangsnva  so  og  vmtvrna  avllv  worv  gamla  lavgmali  ad 
ekafa  vth  ena  skilgetnv  enn  leida  jnn  hinv  meingetnv.  hvat 
vær  vilivra  avngaleidis  vid  lata  gangatz  vpp  adh  gefa  vora 
arfva  þa  vnder  oss  eda  wort  afspringi  kynnv  ad  falla  fyr- 
er  þeim  monnum  sem  so  eru  til  komner  og  jnn  leidder  o- 
lavgliga  j  wort  erfdatal.  stendur  j  þessvm  fyrr  nefndvm  xij 
manna  dome  þessar  greiner  sem  þeir  hafa  sinn  dom  epter 
tracterad.  þan  fyrsta  ad  þeir.  savgdv  ad  fram  hefdi  komed 
fyrer  Big  bref  af  pavaligv  valldi  vthgefit  ad  torleifur  biorns- 
son  og  jngvelldr  helgadotter.  skyllde  lavgliga  binda  sinn 
hivskap  og  sidan  rettliga  mega  saman  blifa  og  þeirra  bavrn 
lavgliga  til  arfs  komin  epter  þav  ad  tekinni  dispenseran.  af 
kirkivnnar  formanni  sem  skipad  var  j  savgdv  brefi.  so  og 
j  annare  grein  savgdv  þeir  fram  hafa  komed  wors  kære 
nadvga  herra  kong  kristens  bref  fyrer  sig  hvers  sal  gvd 
nadi.  j  hveriv  hans  nad  hefdi  skylldvliga  skipad  og  tilgef- 
it  sinna  vegna  og  krvnvnar  j  noregi  ad  avll  bavrn  fyrr 
greindra  manna  torleifs   og  jngvelldar  skylldv  skilgeten  til 

^)þannig  bæði;  huerier,  Apolog. 


1501.  VESTFIRÐINGASKRA.  565 

allz  arfs  epter  favdr  sinn  og;  modr.  wænditz  þeir  og  j  sinvm 
dome  adh  fram  hefdi  komed  wors  kæra  nadvga  herra  kong  hans 
bref.  erkibiakupsena  bref  j  nidarose  og  mavrg  bref  avnnr.  stravíf- 
vm  vær  j  avngan  mata  fyrrnef  dra  verdvgra  herra  bref.  havUd- 
vra  vær  þav  j  allan  mata  ærlig  ef  þav  erv  BÍettiliga  vndirstadin. 
(2,avfvm  vær  og  sialfer  lesed  og  yfer  fared  og  heyrt  yfer  lesen 
þesse  adr  skrifvd  bref  og  vitvm  vær  vel  og  vndirstavndvm. 
hvat  þav  jnni  hallda.  erv  þav  avll  epter  env  romverska 
brefinv  þvi  samþyckiandi  ecki  annad  frekara  nie  fvUara  enn 
80  sem  þad  vt  visar.  ^anfvm  vær  og  sied  þetta  adrskrifad 
bref  hid  romverska  vnder  godra  manna  jnsiglvm  vth  þytt  j 
norænv  mali  j  hveriv  sv  grein  stendr  adh  sidan  þesser  adr- 
greinder  menn  torleifvr  biornsson  og  jngvelldr  helgadotter 
þav  erv  afleyst  af  brotvm  og  frændsemes  spellvm  og  þar 
epter  setetz  hvoru  þeirra  epter  hafum  brotvm  theirres  heil- 
samligv  bod  og  annad  hvat  þeim  ber  epter  lavgvm  setiandi 
vm  sider.  ei  forhindrandi  eda  fortreyfandi  fyrr  sagt^)  frænd- 
semis  meinbvgi  ad  þav  megi  hionalag  frialsliga  sin  j  mill- 
vm  ad  samanteingia  og  thei  sidan  thaz  er  saman  teingt 
lofliga  j  blifa  steder  til  epter  lavg  og  riett  so  ad  hvn  fyrr- 
nefnd  kvinna  er  ecki  hier  fyrer  af  navckrvm  valld  takan. 
Bavrn  þav  hier  epter  fædatz  dæmanditz  lavgliga  og  ekta 
vera.  þicker  oss  þav  bavrn  ecki  hægt  adh  setia  jnn  j  erfd- 
ennar  sem  hvorcke  erv  geten  niefædd.  witum  vær  til  sanz 
ad  optnefnder  menn  torleifur  og  jngvelldr  hafa  eingin 
bavrn  att  sin  j  milli  sidan  þav  worv  leyst  fyrer  oleyfiliga 
sambvd  j  frillvlifnade  og  frændsemes  speilvm.  vnderstavndvn^) 
vær  adh  þesse  domr  hefir  meir  vered  trakteradr  og  sam- 
settur  firir  uinskap  mvtvr  og  peninga  ennfyrer  rietta  vnd- 
irstadning  lagana.  witvm  vær  þar  eingi  ravk  til  eda  lavg- 
mal  ad  navckur  madur  leikvr  eda  lærdr  megi  navckud  ny- 
VDgar  lavgmal  jnn  leida  j  wort  land  þad  sem  eigi  hefer 
adr  vered  og  vid  geingitz  einvm  manni  til  bata.  enn  avUv 
landinv  til  skada  vtan  þess  sie  med  skynseme  beitz  adr  j 
burtt  af  landinv  med  allz  almvganss  samþyckt  avllv  landinv 
til  nytsemda  og  almvganvm  til    bata   adh    avka    wor   lavg 

^)  Svo,  frumritið;  íyr  sagda,  Ápologia.    ^)  Svo. 


566  VESTPIBÐINGASKRÁ.  1501. 

herda  eda  lina  wort  gamla  lavgmal  efter  landzins  navd- 
synivm.  og  þvi  fyrer  allar  þes«ar  greinerog  þær  fleire  adr- 
ar  sem  vær  vitvm  hier  til  Ivta  j  worvm  lavgum  oss  til 
stodar  og  styrkingar  enn  ecki  j  mote  mæla.  þa  samþycki- 
vm  vær  greinder  menn  og  almvgi  þessa  savmv  fyrr  skrif- 
ada  nyvng  lagaleyse  og  riettinda  nan  onytt  ecki  afl  hafa. 
og  ver  alldri  vnder  ganga  hvorcke  med  blidv  nie  stridv.  og 
þvi  bidin  vær  ydr  herra  lavgman  finnbogi  jonsson  npp  a 
gnds  negna  og  sno  lagana  vegna  adh  þier  fastliga  standit 
aa  worn  gamla  lavgmali  med  fvllre  nizkv  einanrd  og  havrku 
og  nidr  þryckit  med  fvUkomnvm  laga  vrskvrdi  og  allz  al- 
mvgans  samþycke  þeim  sem  ydr  vilia  samþycker  verda 
þessa  nyung  og  allar  adrar  þær  sem  med  olaugum  eru  jnn- 
leiddar  j  wortt  land  og  wor  laug  og  landzins  EÍett  rvglar 
og  nidr  brytr  so  hun  fai  alldri  vppreist  eda  vidgangjworu 
landi. 

Wilivm  vær  giarna  ydr  styrkia  til  allra  laga  og  EÍett- 
inda  epter  þvi  sem  uær  framatz  íormegvm.  epter  worre 
formagan. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  wær  fyrrskrifader 
menn  wob  jnnsigli  fyrer  þetta  samþyktaB  bref  hvert  er 
skrifad  war  j  stærra  breidadal  j  avnvndarfirde  fimtvdagin 
næsta  epter  hvitasunnu  vm  wored.  þa  lidit  war  fra  hingad- 
burd  wors  herra  jesv  christi.  CD  og  w.  c  og  eitt  as.  anno 
et  cetera. 

547.  36.  Júní  1501.  í  Skálholti. 

ÚBSKnBDABBBÉF  Stopháns  biskups  í  Skálholti  um  guðtollatil 
Staðarkirkju  á  Reykjanesi. 

AM.  Apogr.  2306  „Ex  originali  fra  Stad  á  Beykianesí.  accara- 
tÍBBÍmé''  (AM.)  með  hendi  Árna  Magnússouar.  Árni  lýsir  ínnsiglinu.  — 
Afskript  stairétt  frá  18.  »ld  i  Landsskjaiaiafninu  (=  b),  en  þ&  hefir 
bréfið  verið  orðið  skemt. 

Dómsbref  Biskups  Stepháns  um  GudtoUa 
til  Stadarkirkio.^) 
Ver  steffan  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti  giorum  god- 


1501.  STAÐR  Á  REYKJANESI.  567 

um  monnum  knnnigt  med  þesav  vorv^)  opnv  brefi  ath  ver 
haufum  fulla  uissv  af  feingit  ath  biskup  magnus  godrar 
minningar  vor  næsti  forverare  hafdi  skipad  til  sancti  Olafs 
kirkiv.  aa  stad.  aa  reykianesi  tiunder  og  alla  gudtolla  af 
þessvm  iordum.  hofstaudum  kinnarstaudum.  skogum.  kolla- 
budum.  mula  og  halft  midianes  er  adur  liggia  i  reykhola 
kirkiu  sokn.  litz  oss  og  vorum  prestvm  og  prelatum  med 
þeirra  radi  j  almenniligri  prestastefnv.  þat  j  allan  mata 
ikiallegt  og  suarlegt  fyrir  sæker^)  þess'  ojafns  skiptis.  sem 
verit  hefur  i  millum  kirknanna  vm  langan  tima.  þui  sam- 
þikivm  ver  o^  stadfestum  þennan  giðrning  med  oUu  kirki- 
unar  radi  og  skipum  vnder  krapt  heilagrar  hlydni  ath  luk- 
azt  skule  tiunder  og  aller  gudtoUar  af  greindum  bægium*). 
þeir  sem  adur  hafa  golldizt  til  reykhola  kirkiu.  ^venliga 
hier  epter  til  kirkiu  ens  heilaga  olafs  konvngs.  a  stad  a 
reykianesi.  Ok  til  sannenda  hier  vm.  festvm  ver  vort  in- 
sigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  skalhoUti.  in  festo  sancto- 
rum  martirum  johannis  et  pavli.  anno  domini.  CDdj. 


548,  30.  Júní  1501.  í  Skálholti. 

Dóioi  klerka  og  leikmanna  útnefndr  af  Stepháni  biskupi  1 
Skálholti  um  reikning  kirkjunnar  1  Arnarbæli  í  Ölvosi,  og 
dæma  þeir  jörðina  Arnarbæli,  að  fráteknum  fimm  hundraða 
parti  kongsins  1  greindri  jörðu,  fallna  vera  kirkjunni  og 
biskupinum  í  reikningsskap. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XI,  14,   frnmrit  á  Bkinni   skemt    af  ffta.  —  AM. 
Apogr.  2441  ^^accuraté".    Fyrir  bréfínu  hafa  verið  átta  innsigli. 

Arnarbælisbref. 
Ollum  CDonnum  þetta    bref  sia  edur  heýra  senda  einar 
jngimundarson.    auzor  biornson.  jsolfur  pdlson.  kenek    þor- 
steinson.  pall    olafsson  og   jon    eireksson  klerkar  skalhoUtz 

*)„I  originalnum  iteudur :  þesBv  o  vorv.  Þad  er  manifeste  error  librarii. 
Bem  heíar  haft  in  animo  þad  ord  o^nv  Bem  efter  fyiger"  (AM.)     ^)Svo. 


668  ARNARBÆLI.  1501. 

biskupa  dæmis.  halldor  bryniolfaon.  þorgteirn  gtephanson. 
gudmundar  einaraon.  sthephan  þorsteinson.  nikulas  þorgila- 
Bon  og  asbiðrn  þorbiarnarson  leikmenn.  Q.  G.  og  sina  kunn- 
egt  giorandi  at  þa  er  lidit  uar  fra  gudz  burd  .CO^.  og  fim 
hundrut  og  eitt  dr  a  þridia  dag  uiko  hinn  næsta  epter 
krosmesso  um  uorit^)  j  arnarbæli  j  auluðsi  worum  uer  til 
nefnder  af  ærligum  herra  ogandaligum  faudur  herra  stheff- 
ani  med  gudz  nád  biskupi  j  skdlhollti  at  skoda  rannsaka 
og  dæma  um  jnstædu  porcionem  og  mortuarium  kirkiu  hini 
heilaga  nikolai  biskups  j  greindo  amarbæli  og  um  þann 
reikningskap  annan  fieira  sem  þar  hafdi  upp  a  fallith  um 
kirkiuspell.  tiunder  og  afgiðlld.  tauUdum  uær  peninga  uðxt 
j  kirkiusokninni.  nu  um  nalægan  cLrgang  og  reiknadizt  upp 
a  atían  aura  kirkiunnar  porcio  þetta  arit. 

Jtem  kuomu  fyrir  os  þesser  menn  sem  suo  heita.  kol- 
beirn  biarnarson  og  bergsteirn  oddzson  og  saugduzt  hafaut 
lukt  og  afhent  kirkiunar  peninga  j  arnarbæli  epter  odd 
oddzson.  xxx,  hundrada  j  kum  og  dum.  nautum  og  saudum. 
suo  at  j  þessum.  xxx.  hundrada  uoro  ecki  meir  enn  .iij. 
hestár.  uoru  til  uitnis  um  þenna  peninga  lyktning  gudbrandr 
gygurdzson  og  gudmundr  þorsteinsson  og  handfestu  biskup- 
inum  at  sueria  hier  epter  fuUan  bokareid  nær  sem  þurfa 
þiker. 

Jtem  litu  uær  a  kirkiu  uidin  þann  sem  nu  er  til  og 
giordu  uær  hann  fyrir  cccc.  (nn  ef  kirkian  uæri  suo  upp 
giord  sem  henni  somdi  strafanarlaust  þa  leitzoss  hun  mundi 
verd.  XV.  hundrut. 

Jtem  hafdi  og  fallit  j  plaguni.  cccc.  j  mortuarium. 

Jtem  reiknadiz  porcio  uppa  summeran  um  .xxx.  ára 
og  vj  ar.  tolf  hundrut  og.  xx.  og  vi  aurar  betur.  gnn  jn- 
stædan  syndizt  eingin  suo  sem  til  stod  og  adur  hafdi  med 
kirkiuni  golldit  uerit. 

Jtem  3  reikningskap  biskupsens  j  tiunder  og  sekter  ein- 
falldar.  uoro  reiknut  .xx.  hundrut  og  halfri  maurk  midr. 
€nn  allur  gaman  talin  reikningskapur  kirkiunar  og  biskups- 

1)  Þ.  e.  4.  Hai. 


150J.     ARNARBÆLI.  -  GUÐMUNDARPBNINGAR.      569 

en(s)  upp  a  arnarbæli  reiknadizt  .xvi,  hnndmt  og  .Ixxx. 
hundrada  og  er  þa  þo  oreiknut  biskups  afgiðlld  um  .x.  cír. 
Og  at  heilax  anda  nad  til  kalladri  og  suo  proffudu  og  fyr- 
ir  osa  komnu  dæmdum  uær  jordina  arnarbæli  j  auluose  alla 
at  frateknum.  v.  hundrada  parti  kongsina  j  greindri  jordu.*) 
fallna  uera  kirkiuni  og  biskupinum  j  reikningskap.  og  .xvic . 
meir  en  jordin  er  dyr  til.  med  þeim  skilmala  at  þeir  sem 
eigendur  uerda  jardarenar  leysi  hana  til  lin  med  þrennum 
saulum  hin  fystu  j  næstum  fardaugum  komendum  aunnr  at 
mikaela  mesao.  hin  þridiu  at  audrum  fardaugum.  og  akal 
gialldazt  j  kugillda  uirdum  peningum  heima  j  arnarbæli 
jnnan  greindz  tíma.  gnn  þat  æfinlig  eign  kirkiunar  og 
biskupsena  sem  eigi  er  leyst  at  siduztum  aaulum.  og  eign- 
azt  8V0  micit  j  jordo  huort  fyrir  aig  sem  tala  rennur  til 
epter  fiarmagni. 

Samþyckti  þenna  uorn  dom  med  oa  greindr  herra  bisk- 
up  stefán.  setiandi  sitt  insigli  med  uorum  fyrnefndra  manna 
jnsiglum  fyrir  þetta  domsbref  akrifatj  skalhollti  jn  comme- 
moracio  pauli  apostoli  a  aama  ari  aem  fyrr  aeger. 


549.  30.  Júní  1501.  á  Öxarárþingi. 

Tylptardómr  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni  Jóns- 
ayni,  þar  sem  Solveig  Guðmundardóttir  er  dæmd  löglegr 
erfingi  eptir  Helgu  Þorleifsdóttur  móður  sína,  og  Andrési 
Guðmundssyni  og  sonum  hana  er  dæmd  til  halds  og  aðtöku 
jörðin  Saurbær  á  Eauðaaandi  með  þeim  jörðum,  er  þar 
fylgja- 

Dómabók  J6lí  Bkrifstofustjóra  Magnúsionar  í  Fol.  bl.,2^0b_— 211b,  akr. 
nm  1604,  eptir  transskripti  gerðu  i  Saurbæ  á  Rauðasandí  25.  September 
1501  (=a).  —  Ny  kgl.  iaml.  1946.  4to  bl.  120e  — 121a  með  bendi 
Hanneaar  GunnlaugBion^r  i  Eeykjarfírði  1666  (eptii  sama  traniBkripti).  — 
LandBbókaiafn  115.  4to  I.  bls.  136—137  með  hendi  síra  Jóna  HaldórBSon- 
ar  i  Hítardal  c.  1730.  —  Lök  og  stytt  afskript  er  i  AM.  Fasc.  LXXVI, 
C  3,  frá  c.  1670.    Sbr.  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  370,  og  VI,  Nr.  262. 


1)  „Af  þesBQ  ArnarbælÍBbiefí  1601  Biest,  ad  Arnarbæli  yar  þ6  ftUz  ad 
dyrleika  80c.  atti  kongur  þar  i  5c  enn  bondinn  75c  «    (AM.) 


570  GITÐMUNDARPENINGAR.  1501. 

Domur  wm  arf  þesi  Barns  iem  gietíd 
er  j  vtlegd.^) 

Aullum  maunnum  þeim  sem  þetta  Brief  lia  edur  heyra 
genda  einar  oddzson.  [jngimundur  finnsson.')  gijsle  philiphusson. 
wigfus  Pordarson.  Salamon  Þordarson.^)  halldor  Þorgeirs- 
son,*)  Sigurdr  dadason.  jon  hrafnson.  helgi  þorualldzson. 
Biarni  Andriesson.  Oddur  Sigurdzson.  og  Arnor  finnsson. 
Quediu  gudz  og  sijna  kunnigt  giaurandi.  ad  þa  lidit  war 
fra  [Gudz  burd*)  CD  d  og  j  dr.  miduikudaginn  næstan  ept- 
ir')  pieturs  messo  og  pals  a  almenniligu  auxardrþijngi  wor^ 
um  wier  j  dom  nefnder  af  ærligum')  manni  finboga*)  jons- 
syni  laugmanni  fyrir  nordan  og  westan  a  jslandi.  ad  skoda 
og  dæma  um  þa  akiæru  sem  Andries  Bondi  [Gudmundar- 
son')  og  lynir  hans  gudmundur  og  ari  beiddu^*)  og  kraufdu 
nefndan^^)  finnboga  ad  nefna  dom  yfer  huert  Solueig  Gudmund- 
ardotter  skylldi  vera^*)  laugligur  erfinge  helgu  heitinnar 
þorleifsdottur  modur  sinnar  edur  eij.**) 

J  fyrstu  grein  syndist  þad  þar.  ad  greind  solueig  hefdi 
lelst  laugligu  arfsali  greindum  brædrum  Gudmundi  og  ara 
og  þeim  til  fullrar  eignar  og  allrar  soknar  gefit  alla  þa 
peninga  lem  hun  ætti  edur  mætti  eigandi  ad  werda  edur 
ordit  hefdi  med  erfdum  edur  audrum  h?utum. 

J  annari  grein  kom  þar  fram  fyrir  oss  af  hendi  fyrr* 
nefndra  brædra  Gudmundar  og  Ara  festing")  og  kaupmala- 
bref  Gudmundar  heitini  Arasonar  og  helgu  þorleifsdottur 
vndir  godra  manna  jnciglum  lo  latandi:  ad  Gudmundur 
Araion  hafdi  lagt")  tíl  kaupi  wid  helgu  þorleifidottur  konu 

I)  AlþÍDKÍsdomnr  Finnbog^a  Jonssonar  lögmanni  nm  arftökn  SolvQÍgar 
Gudmnndardottur  epter  modnr  lijna  Helgn  C)orleifidottnr  Anno  1501,115. 
Ðömnr  om  arf  eptir  Helgn  sálugn  Porieifðdottur  M.  Ð.  I.,  1945.  2)[il. 
1945.  8)  Oddison  1945.  4)Þorbergison  (!)  1945.  5)[hingadbnrð  Tori 
hwraJefnChriitil945.  6)eptir,  115,1966;fyrir(=23.  Júni!)a.  7)dandi 
b.  T.  1945.  8)  bönda  b.  t.  1945.  9)[1945;  sl.  a,  115.  10)beiddnit  115. 
11)  116;  greindan  1945;  al.  a.  12)  b.  t.  1945.  18)„SolTeig  Guðmundi- 
döttir  Tar  kvinna  Bjarna  Þörarinaionar  <g6da  manns),  hvern  iveinar 
Einari  Dorleifiionar  [rétt:  BjörnssoDar]  drápu  &  Brjámslæk  Anno  1482. 
Bjarsi  og  Helga  [rétt:  Solveig]  áttu  ekki  börn  eptir  sig".  Athngaiemd 
sira  Jöns  4  spáliin  i  115.    14)  festn  1945.    15)  1945;  sl.  o,  115. 


1501.  ÖUBMUNDABPENINGAE.  57| 

■ijna.  a  þeim  brndkanpsdeigi  xij°  hundrada.  og  gaf  henni 
þar  wr  fiordnngsgianf.  Enn  greind  helga  hafdi  til  kanpa 
wit  Gudmnnd  Arason  iijc  hundrada.  war  til  greindur  Gard* 
urinn  Bær  a  Eaudasandi  fyrir  hundrad  huödrada  og  þar 
til  jc  hundrada  j  ðdrum*)  jaurdum  þeim  sem  þar  fylgdu 
med.  og  j  c  hundrada  j  lauium  peningum.  hier  med  kiori 
kriitin  biornadotter*)  helgv  dottur  sijna  helmlngakonu  j 
gard  Gudmundar  Araaonar  a  þeirra  brudkaupsdeige.  feing-* 
ina  fiar  og  ofeingins.  med  samþycki  sialfi  Gudmundar  og 
handabandi  lo')  ög  lamþycki  Eafns  Gudmundzionar  faudur 
brodur  Gudmundarer  honumwar  þa  akylldaitur.  Reiknast*) 
þeisi  arfur  lem  j  brefínu  itendur  vjc  hundrada  og  40  c 
betur. 

J  þridiu')  grein  kom  þar  og  fraffi  fyrir  oii.  ad  Biorn 
Bondi  Porleifsion  og  Cinar  broder  hans  hefdu  reiknad  lig 
og  halldit  erfingia  greindrar  helgm  lyitur  linnar.  og  þeim 
þætti  hun^)  huerki  taka  eiga  arf  eptir  faudur  linn  nie 
modur  fyrir  þann  ikulld.  hun  [skylldi  j  vtlegd  hafa  gietin 
werid')  [og  fædd.  af  verkum  Gudmundar  fðdur  hennar.  er 
hann  skylldi  giðrt  hafa.  en  þo  hvorki  i^mt  nie  svarid  fyrir 
011.  ad  greindur  Gudmundur  Araion  hefdi  utlægur  dæmdur 
verit.®)  og  þottust  hafa  þar  vppa  R(ettar)  B(ot)  ad  þad  barn 
ikylldi  huerki  taka  arf  eptir  faudur  nie  modursem  lowæri 
gietid. 

Nu  af  þui  ad  oii  lijst  þad  eij  ikyniamligt  ad  kuinnafi") 
gialldi  þeii  edur  hennar  born.  lem  [bondinn^^)  brýtur.  þeis 
annars  ad  wær  wisiumþeisa  R(ettar  B(ot)  alldri  fyrir  laug 
geingid  hafa  hier  j  landit.  edur  eptir  henni  hafa  dæmt  wer- 
id.  þeis  þridia.  ad  þar  kom  fram  vtikript^^)  af  kongikrist- 
ierni  brefí.  ad  hann  fuUuliga  ikipadi  med  [þesiu  iijnu  brefí^') 
Solueigu  Gudmundardottur  allan  þann  linn   modurarf.   war 

1)  1945;  il  a,  115.  2)„yatniQarðar-ErÍ8tin,rdöttir  Bjðmi  Einari' 
lonar*,  sira  Jön  á  ipásiía&115.  3)b.  r.  115,  1U45.  4)BeikaaöÍ8t  1945. 
5)  annari,öll  hdrr.  6)Sol?eig,  letr  lira  Jön  á  spássia  1  115.  7)[1945; 
være  i  atlegd  geten  115;  skylldi  j  vtlegd  gietin  wera  a.  8)[b.  y.  1945; 
sl.  a  og  115.  9)konan  115.  10)boadi  hennar  1945.  ll)útikriptaa  1945. 
12)[þei8are  brefligre  skript,  Hagntu  Ketilaaon  á  spáðiia  i  a. 


572  GUÐMUNDARPENINGAR.  1501. 

fyrrskrifad  bref  med  heilum  og  oskoddum  godra  manna  jnn- 
ciglum.  þui  leist^)  oss^)  minn  herra  kongurinn  sialfur  hafa^) 
giaurt  onýta  fyrrskrifada  R(ettar)  B(ot)  gf  hun  hefur  nock- 
ur  werid.*) 

[Þui  fyrir  þessar  greinir*^)  dæmdum  wær  med  fuUu 
doms  atkuædi  adur  greinda  Solueigu  Gudmundardottur  laug- 
ligan,  erfingia  helgu  þorleifsdottur  modur  sinnar  til  alls  sijns 
modurarfg  sem  sagt  kaupmalabref  vtuijsar.  gnn  sakir  þesa 
ad  nu  hielldu  þessa  peninga  ymsir  menn.  þeir  sem  til  kauU- 
udu  sagdra  peninga  til  eignar  edur  vmbodz.  enn  þeir  woru 
aunguum  laugliga  dæmdir.  [þa*)  wissum  vær  eij  huern  sækia 
atti.  þui  dæmdum  wier  greindri  Solueigu  Gudmundardottur 
til  fullrar  eignar.  enn  greindum  Andriesi  og  sonum  hans 
Gudmundi  og  ara  til  halldz  og  adtauku  hennar  wegna 
Riettiliga  jordina  saurbæ  aa  raudasandi.  og  allar  þær  jardir 
sem  þar  med  fylgia  og  helga  hafdi  heiman.  So  og  allar  þær 
jardir  sem  Gudmundur  atti  þar  jnnan  þingcLr  og  andries 
hefur  nu  ad  hallda.  Skal  andries  oc  hans  optnefndir  synir 
Gudmundur  og  Ari  þessa  adurgreinda  peninga  frialsliga 
hallda  mega.  gnn  Solueig  eiga  dn  nockurar  afhendingar  af 
þeim  audrum  sem  til  kallt  greindra  peninga.  so  micid  sem 
þeir  hallda  [nu  cLdur.')  gnn  þad  meira*)  er  og  a  brestur 
wid  þad  sem  kaupmalabref®)  Gudmundar  og  helgu  vtuijsar. 
sem  adur  er  dæmt.  þa  skulu  þeir  sækia  med  laugum.  af 
þeim  sem  laugligt  halld  hafa  aa  [cLdur  greindum^^)  pen- 
ingum. 

Samþyckti  þennan  vorn  dom  med  oss  greindur  finnbogi 
jonsson^^)  laugmann.  [og  setti*')  sitt  jnncigli  med  worum 
fyrrskrifadra  domsmanna  jnnciglum  fyrir  þetta  domsbref 
skrifad  j  sama  stad  og  ári  deigi  sijdar  enn  fyrr  seiger.^^) 


1)115;  liest  a;  lizt  1945.  2)^Bem  b.  v.  116.  3)hafi  115.  4)8emfyrr 
greinir  b.  v.  1945.  5)[þar  fyrir  1945.  6)[þar  með  115.  7)[8l.  115. 
8)sT0  öll,  en  með  hendi  Magnúsar  Ketilssonar  er  ritað  „minna"  i  a. 
9)—  bréfið  1945.  10)[þríítt  nefndnm  1945.  ll)ih  1945.  12)1945  þrýtur 
hér.     13)[et  cetera  116.    Dagietningin  hér  er  1.  Jólí. 


1501.     KOSTH  ALÞINGISMANNA.  —  EPTIRLEGUMENN.         573 

550.  1.  Júlí  1501.  á  Alþingi. 

Alpikgissamþykt  uni  þÍDgkost  lögmanna  og  nefndarmanna 
um  alþingistímann  og  um  vetrsetu  útlendinga  á  Islandi 
(Sbr.  alþingissamþykt  1502). 

Add.  British  Museúm  11,  242.  4to  bl.  64a  (=  FMagn.  206),  S6p- 
dyngja  séra  Gottskálka  í  Glaumbæ  skrifuð  1643—1690,  og  er  samþyktia 
hér  langfylfit  og  bezt.  —  AM.  242.  4to  bl.  35a  með  hendi  Guðbrands 
biakaps  c.  1570.  —  AM.  199.  4to^bl8.  103—104  skr.  c.  1600.  —  Nykgl. 
Baml.  1946.  4to^bl.  196b,  skr.  1666  af  Hannesi  Gunnlangssyni.  — •  MSteph. 
61.  4to^  blfl.  91,  skr.  c.  1670.  —  Dómabók  úr  safni  Jóns  Pétrasonar, 
i  4to^  bl8.  75— 76,  akr.  c.  1630—40,  nær  Bamhljóða  við  Sópdyngju.  Sam- 
þykt  þessi  er  prentuð  i  Safni  til  sögu  íslands  II,  189—190  eptir  AM. 
199.  4to_,  samanborin  við  danska  þýðingu  i  Gl.  kgl.  saral.  1160og  1161. 
Fol.  Auk  þees  er  Bamþyktin  til  í  fjölda  afskripta  og  ágripa,  en  danska 
þýðingin  er  eptir  stntta  textanum. 

Alþijngiss  samþykt.^) 

Anno  domini.  CD.  d.  oc  eitt  ar.  war  þetta  dæmt  oc  sam- 
þyckt  vtan  vebanda  oc  jnnan  fimtudagen  næsta  epter  pet- 
nrzmesso  oc  palz  af  hirdstiora*)  logmonnum  oc  logretto- 
monnum  oc  oUum^)  almuga  med  lofatake. 

Fyrst  at  sa  domr  sem  dæmdr  var*)  aa  alþingi  um  sum- 
arit.  at  hver  syslumadr  skylldi  hallda  sinum  nefndarmonn- 
um  [þingkost  epter  skiallegheit*)  oc  hafa  þar  fyrer  halfan 
skattenn  þan  meira*)  er  en  nefndarmennérner')  taka  j  sitt 
nefndarkaup.') 

Svo  oc  dæmdum  vier  at  hirditioren**)  sa  sem  med  log- 
um  aa  at  uera  skaP^)  hallda  badum  logmonnum  þingkost 
[hnorum  um  iig*^)  uid  .x.  mann.  enn^')  hafe  þeir  fleire  menn 
[nied  sier*')  halldi^*)  vpp  aa  sinn  pvng.^*^)  Enn  sa  hird- 
gtiore  er  at  logum  eamþycktr  sem  hefur  [minz  herra  kongi- 
ins  bref^')  firir  sier    oc  helldr    oss   vid  log    og  [landz  rett 

4)b.  V.  JP.  2)hirdBtiorum  JP.  3)JP.  199;  sl.  GottBk.  4)hafdiner- 
id  Jí*.  5)[QottBk.;  Bkiællig  heit  JR;  þingkost  Epter  Erlegum  heitnm 
199;  ir^ngkost  effter  skiælligum  hætti  61;  danska  þýðingin  hefir:  „til 
derrií  Ííoatörfft„.  6)Gottsk.;  hin:  meiri.  7)þingmena  199,  61.  8)þijng- 
faraíkaup  JP.,  199,  61.  9)Gott8k.  JP.;  hirdstiori,  hin;  10)til8kylldr, 
Gottsk.  (!)  ll)[b.  V.  Gottsk.  ia)sl.  Gottsk.  13)[b.  v.  Gottsk.  14)flialf. 
ir  b.v.  JP.199  ofl.  16)GottBk.;  kostJP.  199  ofl.  16)[Gott8k.  JP.;  kongs- 
bief,  hin. 


574  EIDAE.  1501. 

hier  j  landit^)  oc  samþycktr  er  af  badnm  logmonnum  oo 
logrettomonnnm  oc  oUvm  almvga')  vtan    logretto  oc  jnnan. 

Jtem  lamþycktnm  vier  þann  sama')  dom  stodvgan  [oc 
obrigdiligan  sem  dæmdr  er  adnr  vm  vtlenzka  menn^)  at 
þeir  iknln  ongva  vetrsetv  hafa  hier  nema  firir  fvlla  navd- 
■yn  lem  domr  [gior  þar  vm'^)  vtvisar  oc  þelr  vtlenzkn  sknla 
hnorki  giora  hier  menn  ne  tkip  til  lioi.^) 

Var  þat  oc  cnn  lamþyckt  ef  lyslnmennerner  hielldu 
ecki  linnm  nefndarmonnnm  þingkoit  þa  ikylldi  hirditioren 
hallda  þeim  þingkoit^oc  logmonnnm  med. 

Samþyckti  ærligr  herra  itefan  med  gndz  nad  biiknp  j 
ikalholti  allar  þessar  fyrskrifadar  lamþyckter  oc  articnloi 
med  ois  adrnefndum  monnum. 

[Er  þat  gamallt  at  hirditioren  skal  ^hallda  logmonnum 
badum  þingkoit  oc  oUum  logrettomonnum.^ 


551.  1501.  á  Álþlngl. 

ÁLÞIKOlfiSAllPTKT   Um  OÍða. 

L&ndsbökasafn  813.  4to  bl.  66  með  hendi  Hannesar  Gonnlangsion- 
I  Reykjarfirði  c  1660.  —  Ny  kgl.  laml.  1945.  4to^  bl.  162b_  153a  með 
hendi  eama  manna  1666.  Sbr.  IjÖBtoUasamþyktína  1266  (Ðipl.  IsU  11, 
Nr.  4  E>.  Það  er  gmniamlegt,  að  þetta  lé  alþingiisamþykt  út  af 
fyrir  sig. 

Alþijngii  lamþycktt  um  Eijda  1501. 
Yngíe  madur  enn  XTJ^  vetra  skal  ej  eijd  Tinna  dn 
frænda  sddi.  og^)  Eingen  hwsfrw.  nema  med  bSnda  &dde. 
Eingenn  lærdar  madur  utan  formadur  hafii  lofe.  ilingenn 
nema  fastande.  Eige  j  iTÍjvirdelegum  itQdum.  Eige  hrap- 
arlega.^'^)  nie  med  ordkrðkum.    Eige  frd  9  vikna  f^itu  fram 

1)  l)[rett  199,  61  ofl.;  rettindí  hier  j  landid  JP.  ð)  hér  hœtta 
öll,  nema  Gottik.  JP.  3)8l  JP.  4)[8em  dnmdnr  tar  adr  rm  Ttlenda. 
og  obrigdnlegaa  JP.  5)[þar  Tm  dæmdar  JP.  6)hér  þrýtr  JP.  Sbr.  Pin- 
ingsdöm  1490.  7)[Btendr  nokkra  siðar  á  iðma  bie.  i  handritinn.  8)13, 
1945.    9)8L  1946.    i0)iT0  bœðl. 


1501.  BJAKNANESSEIGNIR.  575 

vm  pAicha.  Eige  frd  [Adrentu  um^)  jölafgstu  fram  um 
geisladag.  Eige  Æ  ymbrudQgnm.  Eige  d  GagndQgum,  Enn 
ef  sver  Bangafi  eijd  svare  sem  fyrer  einfaldan  hördðm. 


552.  1.  Júlí  1501.  á  Öxarárþlngl. 

ALÞiHoiBDóMm  um  bréf  og  ikilríki  Teits   Þorleifssonar   fyrir 
Bjarnanesi  og  Bjaraanesieignum. 

Bisk.    Skalh.    Faic.  III,  4,  frumrít  A  skiiiBÍ.    Af  14  ínnsiglam  era 
nú  4  fjrir  biéfinn.  -—  AH.  Apogr.  2586. 

breff  fyrir  biamarnesi  1501.*) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  eda  heyra 
senda  grimur  palliion.  einas  oddzion.  stulli  magnuiion.  jon 
þorarinsion.  hakon  hallzion.  jon  olafsion.  halldor  bryniolfi- 
lon.  gudmundr  einariion.  pall  teitzson.  jon  oddzson.  olafur 
oddzson  og  narfí  ellendzson  kvediu  guds  og  sína  kunnigt 
giorandi  at  þt  lidit  uar  fra  gudi  burd  þuiund  fímm  hundr- 
vt  og  eitt  aaB  aa  fímtudagin  næita  efter  peturi  messu  og 
pali  (BL  almennilegu  auxararþingi  uoru  uær  til  domi  nefnd- 
er  af  ærlegum  dandi  monnum  finnboga  jonMyni  iðgmanni 
nordan  og  ueitan  da  jilandi  og  þoruardi  ellendziyni  lÖg- 
manni  auitan  og  lunnan  <&  islandi  til  at  skoda  ok  rann* 
saka  og  fullnadardom  dði  at  leggia  huert  afl  eda  íullkom- 
lega  magt  hafa  skylldi  þav  bref  og  skilBÍki  er  teitur  bondi 
þorleifsson  tedi  þar  og  birti  fyrir  greindum  Iðgmðnnum  og 
allre  Iðgrettmni.  um  biarnanes  og  biarnanes  eigner.  beiddi 
greindr  teitur  þorleifsson  Iðgmennina  bada  og  hein  full 
greifa  hirdstiora  og  hofudsmann  yfer  allt  islaúd  hier  doms 
upp  (2l  huort  hann  mætti  med  Iðgum  bihallda  sagdar  eign- 
er  efter  sinum  brefum  eda  eigi.  kom  þar  fram  bref  med 
innsigli  amors  fínnzsonar  so  latanda  at  hann  hefdi  led  og 
yferleiet  uori  naduga  herra  kong  kristierns  bref  med  heiln 
og   oikauddu   hanganda   innsigli  luo   latafída  at  fymefndr 

IXsl,  1946    2)ntan  &  bréfina  með  hendi  Teiti  Þorleifsionu,  nema&r" 
talid  er  aed  hendi  Árna  Magnássonar* 


576  BJARNANESSÉIGNIR.  1601. 

kong  kristiern  gaf  birni  þorleifasyni  fuUa  magt  og  ualld  til 
af  konunglegu  ualldi  át  gefa  teit  gunnlaugsson  kuittan  og 
akærvlausafi  fyrir  sier  og  oUum  sinum  Iðglegum  efterkora- 
endum  ura  auU  þav  mal  stæri  og  smærri  lem  adr  greindr 
teitur  gunnlavgsson  hefdi  brotlegur  ordet  med  kongdominn 
ok  si^.  kom  þar  og  fram  bref  med  innsigli  narfa  þoruallz- 
sonar  eins  latanda  og  adr  seiger  um  bref  arnors.  Og  at  suo 
prouQdu  mali  dæmdvm  uær  arnor  finnzson  skylldugan  at 
uinna  eid  efter  innsigli  sinu  og  brefi  og  hann  sor  fullan 
bokar  eid  þar  strags  aa  þinginu  fyrir  flnnboga  jonssyni  Iðg- 
manni.  enn  uær  dæmdum  bref  narf a  þoruallzsonar  med  heilv 
og  oskauddu  hans  innsigli  fullt  lagavitni  fyrir  þa  grein  at 
hann  uar  fram  lidinn.  enn  uer  uissum  fyrir  fuU  sannindi  at 
hann  hafdi  skiluiss  dandi  mann  verit.  kom  þar  ok  frara  tran- 
skriptarbref  med  dandimanna  innsiglum  suo  hliodanda  j  milli 
annara  orda  og  greina  sem  hier  seiger. 

þui  gefur  eg  adr  greindr  biorn  þorleifsson  fyrr  greind- 
an  teit  gunnlavgsson  aullungis  kuittan  og  akærvlausan  fyr- 
ir  mier  og  oUum  minum  iðglegum  efterkomendum  af  ollum 
þeim  sektum  stærrum  og  smærum  sem  hann  uard  brotlegr 
nid  konginn  epter  þui  brefi  sem  minn  nadug  herra  kong 
krístiern  gaf  mic  ut  hans  vegna.  þat  fyata  hann  villdi  til 
hans  nada  snuazt.  enn  huer  audrv  uis  uill  giora  briota  bod 
edr  bref  rains  herra  kongsini  luari  slikv  fyrir  sem  landzins 
Iðg  ut  uisa. 

dæmdum  uær  ádr  greinder  domimenn  raed  fvllv  doms 
atkuædi  aull  þesii  bref  raed  til  greindri  kuittan  og  lættar- 
giord  er  þár  vt  j  stendr  vegna  teitz  gunnlaugssonar  fvU- 
mectug  j  allan  raata.  og  fyrr  greinda  iord  biarnanes  og  þær 
eigner  séra  þar  til  heyra  skylldu  uera  obrigdilijga  eign  teitz 
þorleifssonar  æfinliga  hier  eppter  fra  þui  fysta  er  hun  uar 
honnra  skipt.  og  fvllkoralega  lávs  og  lidvg  af  allri  akærv 
kongdorasins  uegna. 

laraþyktv  þenna  vorn  dora  fyr  nefnder  Iðgraenn  og  log- 
retturaenn  letiandi  lin  innsigli  raed  uorura  fyrgreindra  raanna 
insiglum  fyrir  þetta  dorasbref  skrifat  j  laraa  itad  deigi  og 
ari  lera  fyrr  seiger. 


1501.  KVITTtJNARBRÉF.  -  VILLINGANES.  577 

553.  11.  Jálí  1501.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  afleysir  Jón  Helgason  af  því 
misferli,  sem  hano  í  féll,  þá  er  hann  í  hel  sló  Þorleif  Pór- 
ólfsson. 

AM.  Fasc.  XXXV,  4,  frumrit  á  skinni.     Innsiglið  er  dottið  frá. 

kuittun  vm  mannslag  1501.^) 
Ver  íteffan  med  gudz  nad  biskup  j  skalhoUti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  vorv  opnv  brefi  ath  ver 
haufum  afleyst  jon  helgason  af  þui  misferli  sem  hann  [j  fiell 
þa  hann  oforersyniu^)  j  hel  slo  þoUeif  heitin  þorolfsson.  sem 
gud  hans  sal  nade.  suo  og  haufum  ver  sett  adur  skrifud- 
vm  ione  skripter  fyrir  sitt  brot  ok  fiesegt  vpp  borit  suo 
oss  vel  anæger  vppa  heilagrar  kirkiu  vegna  ok  vora.  þuí 
giorum  ver  þratt  skrifadan  ion  helgason  kuittan  ok  akæru- 
lausan  fyrir  oss  ok  ollum  vorum  epterkomendum  kirkiun- 
ar  formonnum  vm  adur  skrifad  brot^).  Ok  til  sannenda  hier 
vm  festvm  ver  vort  jnsigle  fyrir  þetta  kvittanarbref  skrif- 
ad  j  skalhollti.  jn  translacione  sancti  benedicti  abbatis  et 
confessoris.  anno  domini  CTDdj. 


554.  35.  Júlí  1501. 

10.  August  1503.  á  Flugumýri. 

Bbéf  að  síra  Hallvarðr  Bjarnason  hafi  gefið  Marteini  Þor- 
varðssyni  og  Sigríði  konu  hans  hálfa  jörðina  Villinganes  í 
Goðdalakirkjuaókn. 

AM.  Fasc.  XXXV,  10,  frumrit  á  skinni.  Tvö  innsigli  af  4  eru  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  306. 

vm  viUinganes.*) 
Þad  giorvm  vier  bodvar   svartson   þorolbur   þorgilsson 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1600.  2)[tvískrifað,  og  strykað 
út  á  síðari  staðnum.  3)Hér  er  Bkafinn  svo  sem  V^  úr  línu,  og  hefir  það 
verið  gert  i  öndverðu,  þvi  að  eitthvað  hefir  ofskriíazt.  4)  Utan  á  hréf- 
inu  með  hendi  írá  16.  öld. 

Dlpl.  Isl.  Vn.  B,  87* 


578  VILLINGANES.  -  ÖHLÝGSHNJÓTR.  1501. 

gudmundur  þorsteinsson  þordur  þordarson  godvm  monnvm 
kvnnigtt  med  þessv  vorv  oppnv  brefi  ad  þa  lidet  var  fra 
gvds  bvrd.  CD.  d.  og  eitt  ar  aa  jacobsmessv  vorv  ver  j  hia 
savm  og  heyrdvm  a  ad  sira  hallvardvr  biarnason  afventi 
raarteine  þorvardzsyne  halfa  jordina  villinganes  er  ligur  j 
gvddala  kiridvsockn  eptíer  þvi  brefi  sem  marteinn  las  þar 
fyrir  oss  so  latandi  ad  sira  hallvardur  hefdi  gefit  sier  og 
sigride  konv  sinne  adur  greinda  jord  halftt  villinganes.  log- 
festi  og  lagdi  dom  fyrir  þar  þa  stiagx  adur  greint  halftt 
viUinganes  títt  nefudur  marteinn.  og  til  sannenda  hier  vm 
settvm  vær  fyrr  skrifader  menn  vor  jnncigle  fyrir  þetta 
bref  er  giortt  var  aa  lavrencivsmessv  aa  flvgomyre  j  skaga- 
firdi  tveimvr  arum  sidar  en  fyrr  seiger. 


555.  36.  Júlí  1501.        á  Höfdadalseyri. 

Hannbs  Etars  Henriksson  kaupmaðr  og  Reineki  Grette  Hen- 
riksson  skipherra  selja  Andrési  Arasyni  og  Guðrúnu  Kle- 
mensdóttur  konu  hans  fimtán  hundruð  1  jörðanní  Örlygshnjót 
í  Patreksfirði  fyrir  þrjátíu  vættir  skreiðar. 

Eptir  afskript  gerðri  á  Hólum  í  Hjaltadal  11.  Jftlí  1704  eptir  frnm- 
ritinu,  staðfestri  af  Haldóri  Þorbergssyni  og  Jóni  Jónssyni.  Var  frum- 
ritið  „með  tveimur  innsiglum". 

Þat  giorum  uier  haBnes  etars  henreksson  kaupmann  og 
Reineki  grette  henricksson  skipherra  godum  monnum  vitur- 
lekt  med  þessu  ockru  opnu  brefi.  at  vit  medkiennuzt  þat 
vit  hofum  seltt  Andresi  arasini  og  gudrunu  klemensdottur 
hans  kuinnu  þann  fim  hundrada  partt  annan  sem  ockur  til 
fiell  epter  sira  filpus  heitinn  jonsson.  sem  gud  hanz  sdl 
nddi.  i  jordunni  aurligshniot^)  er  liggur  í  patreksfirdi  i  saud- 
lasdals^)  kirkiu  sockn.  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum 
sem  greindum  jardar  partti  fýlger  og  filgt  hefer  ad  fornu 
og  nýu  og  vit  urdum  fremst  eigandi  ad  epter  logum  i  ock- 
ar  skullder    vndan  ockur  og  ockar   erfingum  og   epterkom- 

1)  =  nú:  Hnjótr.    2)  Svo. 


Í501.  ÖKLYGSHNJÓTR.  —  BOLSTÁÐARBRÉF.  679 

endum.  enn  undir  þau  og  þeirra  gríingia  og  epterkomendur 
til  frials  forrædis  og  fullrar  Cignar.  medkiennuzt  vit  fyr 
nefnder  menn  hannes  etars  og  Reineki  grætte  at  vit  hof- 
um  fulla  og  alla  peninga  vppborit  af  adurskrifudum  monn- 
um  Andrese  og  Gudrunu  sem  ockur  vel  lijkadi.  huad  er 
uoru  XXX  vætter  med  hardaii  fisk.  þui  giorum  vit  og  gief- 
um  þratt  skrifud  hion  Andres  arason  og  gudrunu  Biorns- 
dottur^)  ollungis  kuitt  og  akiærulaus  fyrir  ockur  og  ollum  o(c)k- 
ar.  grfingium  og  epterkoraendum  um  adur  greinda  jord  og 
jardar  uerd. 

til  meiri  audsyningar  og  stadfestu  hier  um  heingium 
uit  fyr  nefnder  menn  hannes  etars  og  Reineke  gretti  ockar 
inzigli  fyrir  þetta  ockart  giornings  og  kuittanar  Bref.  huort 
er  skrifad  uar  a  haufdadalseýri  um  sumarit  manudaginn  næst- 
an  fyrir  Olafsmesso  enu  firri  arum  epter  gudz  burd  CD  d 
og  j  cLr. 


556.  6.  Áugust  1501.  á  Skarði. 

Oemr  Jónsaon  fær  Guðmundi  Loptssyni  til  æfinlegrar  eign- 
ar  jörðina  Bóktað  í  Kaldaðarnesskirkjusókn,  en  gefr  Guð- 
mund  kvittan  um  það  tilkall,  er  „Jón  bóndi"  átti  á  jörð- 
unni  Bassastöðum. 

AM.  FaBc.  XXXV,  11,  frumrit  á  skinni  „fra  Eggert  Snæbiornssyne 
é,  Kirkiuboli  1708"  (AM.).    InnBÍglið  er  enn  fyrit  bréfinu. 
» 

Þat  giori  eg  Ormur  jonson  godvm  monnvm  uiturligt 
med  þessu  mínv  opnu  brefe  at  eg  kenuzt  at  eg  hefi  fengit 
gudmunde  lopzgyni  jordina  bolstad  er  ligur  j  kalldadarnea 
kirkiu  sokn  til  æuenJigrar  eignar  (og)  frials  forrædis  epter 
þui  aem  eg  uard  fremst  eigandi  af  gvdmundi  andressyni 
undan  mier  og  mínum  erfingium  og  under  adur  nefndan 
gudmund  og  hans  erfingia.  So  hefi  eg  gefit  titt  nefndan 
gudmund  kuíttan  um  þad  tilkall  sem  jon  bondi  atti  a  jord- 
unni  bassaitodum  j  somu    kirkiusokn    eptir   þui   aem   hann 

1)  Svo  hér. 

37* 


580  DALSBEÉF.  l50Í. 

matti  mier  þat  framazt  gefa.  Og  til  sanenda  hier  um  set 
ec  mitt  incigli  fyrir  þetta  bref  huert  ed  skrifat  var  a  skarde 
a  skardstrond  fostudaginn  næsta  epter  Olafsmesso  seinni 
arum  eptir  gudz  burd  CD  d  og  eitt  ar. 


557.  10.  Ángust  1501.  á  Isgeirsá. 

EiNAR  Þórólfsson  selr  Halli  Sigurðssyni  alla  jörðina  minni 
Dal  íBIönduhlíð  („Ceciliu-Dal")  fyrir  jörðina  Einholt  i  Bisk- 
upstungum  með  fjórura  kúgildum,  en  þaðan  gyldist  sauðar- 
gjald  til  Haukadals  í  gamla  rentu. 

AM,  FaBC.  XXXV,  9,  frumrit  á  skiuni.     Af  6  innsiglum  er  að  eiuB 
1  íyrir  bréfinu  nú.  —  AM.  Apogr.  b390. 

1501. 
Bref  vm  cesseliu  Dal.^) 
Þat  (giorum)  uær  teitur  þorleifsson  narfe  sigurdzsson 
jon  þordarson  odde  kolbeinsson  og  gudmundr  loptzson  ualri- 
anus  biarnarson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoro 
opiiu  breíi  midvikudagin  næsta  epter  peturs  messu  og  pals^) 
dcL  þínguelle.  þa  lidit  var  fra  hingatburd  vorss  herra  jhesu 
christi  þusund.  og.  v.  c.  og  eitt  ar  vorum  uer  j  hia  saum 
og  heyrdum  dá  ord  og  handabaiid  þessara  CDanna  einars 
þorolfssonar  af  einne  alfu  og  ballz  sigurdzsonar  af  annari 
at  suo  fyrir  skildu  ad  greiudr  einar  þorolfason  selldi  adr 
greindum  halli  sigurdzsjni  jordina  alla  minna  dalj  blaundu- 
hlid  er  liggr  j  mycklabæiar  kirkiu  sokii  med  auUum  þeim' 
gaugnum  og  giædum  sem  greindri  jordu  fylgir  og  fylgt  hef- 
ir  at  fornu  og  nyiu  og  hann  uard  fremzt  eigandi  at  fyrir 
íioritigir  huildrada  at  griota  enn  ef  hun  ætti  leingra  eda 
hefdi  att  þa  selldi  hann  þat  til  fvllrar  eignar.  Hier  j  mot 
gaf  optt  nefndr  hallur  sigurdzsson  jordina  alla  einholt  er 
liggr  j  biskupstungum  j  haukadals  kirkiu  sokn  med  aullum 
þeim  gaug(n)um  og  gædum  sem  greindri  jordu  fylgir  og 
fylgt  hefir  at  fornu  og  níu^)  og  hann   uard   fremz   eigandi 

1)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  þ.  e.  30.  Júní.   3)  Svo. 


1501.  MORDBRÉF.  581 

at  og  þar  med.  iiij.  kugitldi.  sagdi  fyrr  greindr  hallur  at 
gialldazt  ælti  saudr  til  haukadals  i  gamla  rentu.  skylldi 
huor  suara  lagariptíngum  a  sinne  jordu  og  tacka  sína  jord 
ad  næstum  fardaugum.  skylldi  fyrr  greindr  hallur  ganga  at 
sinne  jordu  domlaust  at  næstura  fardaugum  ef  dalur  geingi 
af  at  laugum.  Og  til  sanninda  hier  vm  setium  uer  uor  jnn- 
cigli  fyrir  þetta  kaupbref  er  giort  uar  da  asgeirsdii  j  vidi- 
dal  upp  a  laurinciusmessu  dag  a  sama  are  sem  fyrr  seigir. 


558.  7.    o     A      1.     iEí/^i      á  Breiðabólstað. 

,^  \  September  1501.  l,  ^. 
10. 1      ^  (á  PiDgeyrum. 

ViTNisBURBR  um  samtal  þeirra  Jóns  Sigmundssonar  og  Gott- 
skalks  biskups,  að  Jón  hefði  eingu  bætt  fyrir  þau  tvö  eig- 
in  börn  sín,  er  hann  hefði  sjálfur  látið  farga, — látið  drekkja 
öðru  í  Gljúfrá,  en  hinu  1  soðkatli.  (Falsbréf,  eitt  af 
morbbréfunum). 

Bréf  þetta  er  áðr  prentað  í  Morðbréfabæklingi  Guðbrands  biskups 
hinum  III.  Hólum  1608  og  Reykjavík  1904  bis.  146—147,  en  er  hér 
tekið  eptir  AM.  Apogr.  694,  sem  gert  er  eptir  frumriti  falsbréfsins.  Ut- 
an  á  því  Btóð  með  hendi  Guðbrands  biskups:  „faUbref  vppa  Jon  Sig- 
mundsBon.  Jtem  4ur  fogur  falz  Brefin  send  til  Bira  Jons  KraksBonar." 
Texti  prentaða  bæklingsins  er  kallaður  h  hér  neðanméLls.  Til  hliðsjónar 
eru  ennfremr  hafðar  þessar  afskriptir:  AM.  Apogr.  3959,  eptir  trans- 
skripti  á  pappír  frá  1594;  Syrpa  Guðbrands  biskups  í  BiskupsBkjalasafni, 
blB.  202,  skr.  c.  1600  (=  c);  Landsskjalaaafn  94.  4to  bl.  42a  með  hendi 
Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600  (ártalslaust);  J.  Sig.  66.  8vo  með 
hendi  Grunnavíkr-Jóns  eptir  transskripti  frá  12.  Febr.  1592. 

falsbref  vm  bornen  Jons  Sigmundzsonar.^) 
Þat  giorum  vier  þorualldur^)  oddzson  [brandur  gunnar- 
son  oc  gudmundur  alason^)  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  voru  opnu  brefe  at  vier  vorum^)  hia  a  breidabolstad 
j  vestur**)  hope  næsta  dag  fýrir  mariume^^o  fidfiro  um  haust- 
id  anno  domini  [CD  dc  og  eitt  dr^)  er  biskup  gottskalk   liet 

1)  c.  2)  þorudrdur  c.  3)  [<ueudur  alösson  og  N:  sson  c.  4)  þafi 
b.  v.  h.    5)  vestara  c.    6)  [M.  D  og  eitt  ar  3959;  150^  Ar,  í>,  c. 


582       MORDBRÉF.  —  MÖÐBUVALLAEIGNIR.      1501. 

kalla  jon  sigmundzson  þar  vt  j»  kirkiugardinn  og  spurde 
biskupinn^)  þa  ion  sigmundzson^)  huert  hann  hefdi  kuittun 
af  heilagre  hola  dorakirkiu  edur^)  hennar  formonnum  fyrer 
þau  misferle  er  hann  hefde^)  verid  [henne^)  skylldugur  fyrir 
þad  barn  sem  hann  liet  farga  j  gliufura  [a  muiavatnsheide 
suo  oc^)  fyrir  þat  barii  tuæuett  [sem  jon')  hefde^)  latid  dreckia 
j  sodketilin®)  fyrir  nockrum  arum  forlidnum  og  hann  hafde^^) 
sialfur  att  vid  gudruno  gunlogsdotter  kuinno^^)  sinne  epter  þui 
þad  hafde  [adur^^)  verit  sannprofat  vppa  jon^^)  med  suordum 
eidum  adur  fyrre.  enn  jon  sagdist  þad  ecki  bætt  hafa  og 
aungua  kuittan  hefde  hann  þar  fyrer  af  andlegu  vallde. 
medgieck  titt  sagdur  jon  [sigmundsson^')  þetta  onej^ddur^*)  oss 
hiaverande^*^).  og  til  sanninda  [hier  vm  setium  vier  adur  skrif- 
ader  menn  vor  jncigle  fyrer  þetta  vort  vitnisburdar  bref 
skrifat  a  Þingeyraklaustre^^)  þremur  dogum  sidar  enn  fyrr 
seiger. 


559.  18.  September  1501.    á  Möðruvöllum. 

Jabsaskiptabeéf  Þorvarðs  lögmanns  Erlendssonar  og  Gríms 
bónda  Pálssonar  á  Möðruvöllum. 

AM.  Apogr.  717  „Ex  originali"  með  hendí  Jóns  Magnússonar  bróð- 
nr  Árna.  Sbr.  rikÍBráðsdóm  9.  Dec.  1510.  —  Afskript  af  þessu  bréfi  er 
og  i  „Iclis"  Béra  Eyjólfs  á  Völlum  i  IBfél.  67.  4to^  bl.  60b_  61b_.  —  AM 
Apogr.  5789  (eptir  einhverri  pappírsaískript). 

Þad  giðrura  uier  finbogi  jonsson  laugmadur  nordan  og 
vestan  aa  jslande.  sira  sigurdur  Eunolfsson.  stulle  magnus- 
son.  petur  loptzson  og  ketill  arnason  suarner  laagrettumenn 
gödum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  j  COaudru- 
felle  j  eyiafirdi  miduikudagin  n^stan  epter  krossmessu  um 
haustit^')  aBum  epter  guds  burd  þusund  fim  hundrut  og  eitt 
as  vorum  uier  i  hia  saum  og  heyrdum  aa  ord  og  handa- 
band  þessarra  manna  þoruardz  elleiidzsonar  laugmanz  sunn- 
an    og   austan  aa  jslande  af  einne  alfu  en  grims   palssonar 

l)bi8kup  c.  2)ad,  b.  v.  3959,  b.  3)og  3959,  b,  c.  4)hafdi  c.  5)[med 
henni  3659;  honum,  c.  6)[og  bo  c.  7)[hann  3959;  sem  sems.  (!)c.  8)hafde 
c.  9)8odkatlinum  3959.  10)hpfdeö,  c.  ll)konuc.  12)[^1.  c.  tB)Si>n:u  d  sou 
b.  V.  39p9.  14)og  694  (!>  15)hiaveianda  c.  16)[et  cetera  c.  17)|).  e.  15.  St  pt. 


1501.  MÖÐRUVALLAEIGNIR.  583 

af  annarre  ath  suo  firir  skildu.  ath  grimur  og  þoruardr 
keyptu  og  skiptu  med  handabandi  og  fullu  jayrde  þessum 
eignum  er  suo  heita.  jn  primis  holar  j  eyiafirdi  firir  hundr- 
ad  hundrada.  arnarstader  firir  fimtigi.  c.  uazender  xx.  c. 
jokull  XX.  c.  tiarner  fiorotige  c.  ulua  xvj.  c.  torfufell  fimtigi 
.c.  viUingadalerner  bader  xx.  c.  med  aullum  þeim  gaugnum 
og  gædum  8em  greindum  jordum  fylger  og  fylgt  hefer  att 
fornu  og  nyiu  og  þoruardr  uard  fremzt  eigande  ath  ordinn. 
hier  i  mot  gaf  grimr  palsson  þoruarde  ellendzsyne  þessar 
jarder  er  sua  heita.  med  aullum  þeim  gaugnum  og  gædum 
sem  þessum  jðrdum  fylgia  og  fylgt  hafa  og  grimur  palsson 
og  syner  hans  wrdu  fremzt  eigandi  ad  epter  sinn  faudr- 
faudr  pal  brandzson  og  hustru  jngebiorgu  þoruardzdottur, 
med  suadan  dyrleika.  breidabolstad  j  aulueae  firir  fioretigi. 
c.  auxnalækur  x.  c.  j  þufu  lande  iiij.  c.  grimslækur  x.  c. 
hraun  xxx.  c.  biarnastader  fiðretige.  c.  gata  x.  c.  eymu  x.  c. 
hlid  X.  c.  liggia  þessar  iarder  j  auluese  og  seluogi.  hof  aa 
kialarnesi  firir  Ix.  c.  arnarhollt.  xl.  c.  skrautholar  xx.  c. 
aufugskellda  x  hundrut.  jðrd  aa  akranese  er  heiter  galltar- 
uik  XX.  c.  skylldu  þeir  kaupa  og  skipta  fyrnefnder  menn 
þessum  jðrdum  ath  hundrada  tale  ath  til  tauldu  (þvi)  sem  huor- 
ar  jardernar  Beiknuduzt  um  sig  at  rettum  dyrleika  skylldi 
þat  huor  audrum  uid  leggia  sem  aa  brysti.  sua  og  um  frida 
peninga  og  ofrida  skylldu  þeir  og  skipta  adh  Eettum  Beikn- 
ingi  huor  uid  annan.  sua  og  lofadi  grimur  palsson  j  sama 
handabandi  adh  bitala  fyr  neíndum  þoruardi  ellendzsyne  atta 
c  og  xl  j  kugilldum  og  aullum  þarfligum  peningum  firir 
þann  peninga  skacka  er  hann  Reiknadi  firir  oss  atb  hann 
ætte  upp  aa  arf  hustru  jngibiargar  heitenar  þoruardzdottur 
og  opt  nefndr  grimur  uard  jatza  ath  bitala  honum  sem  laug- 
lig  bref  þar  um  giðr  uttuisa.  ath  þessu  luktu  og  hauUdnu 
sem  fyr  skrifad  stendr  þa  skyllde  grimr  palsson  og  syner 
hans  aullungis  kuitter  og  akærulauaer  um  alla  klRO'an  o^ 
akæiu  upp  aa  þat  godz  fasit  og  laust  sem  att  hafdi  jagi- 
biorg  þoruardzdottcr  jðrdina  fyrst  CDaudruuaulIa  o^  a'la  pcn- 
iuga  adra  buort  þad  hefde  verit  k^^^rt  cdr  klagat  epter  rett- 
arbot  edr  audrum  fieskacka  upp  aa  fyr  sagda  peninga.    Sao 


584  MÖÐRUVALLAEIGNIR.  -  TRANSSKEIPT.  1501. 

og  giorde  þesaer  fyr  gkrifader  dandimeim  þoruardr  og  grim- 
ur  fuUkomna  satt  si(n)jmille  um  [auU  hugmod^)  og  askiln- 
at  er  þeirra  hafdi  hier  til  j  mille  farith.  lofadi  grimur  pals- 
son  ath  þesse  peningaskipte  skyllde  staiida  obrigdelega  af 
sinne  hende  sua  lengi  sem  hann  hefdi  umbod  sona  sinna 
þolleifs  og  benediktz.  En  uillde  þeir  brædur  þolleifur  og 
benedikt  ecki  hallda.  þa  þeir  uæri  af  omaga  alldri  þetta  pen- 
ingaskipte.  þa  skylldi  optnefndur  þoruardr  ellendzson  edr 
hans  laugliger  erfingiar  mega  ef  þeir  uiUde  uppi  hafa  sinar 
malakærur  aa  þa  brædr  þolleif  og  benedikt  sem  hann  hafdi 
adr  haft  at  skulldunum  fra  skildum.  En  ef  þeir  brædr 
þolleifur  og  benedikt  uiUdu  hallda  og  ei  brigda  þesse  pen- 
inga  skipte  j  faustu  og  lausu  sem  adr  er  greint  og  þeir 
hðfdu  giðrt  þoruardr  og  grimur.  þa  skyllde  allur  fyrr  sagdr 
skilmale  og  skildagi  standa  æ.uinliga  og  obrigduliga  af  huor- 
um  tueggium  og  þeirra  epterkomendum.  og  til  saninda  hier 
um  heing(i)um  uier  fyrnefnder  menn  uor  jncigle  firir  þetta 
bref  skrifat  aa  maudruuðllum  j  eyiafirdi  aa  sama  are  þrim- 
ur  dðgum  sidar  skrifat  en  fyr  seiger.  Setti  grimur  og  þor- 
uardr  sin  jncigle  med  uorum  jnciglum  til  meiri  audsyning- 
ar  og  stadfestu  um  þennan  giorning. 


260.  25.  September  1501.  í  Saurbæ. 

Transskriptarbrép. 

Dómabók  Jódb  Bkrifstofustjóra  Magnússonar  í  Fol.  bl.  210 — 211,  Bkr.  c. 
1604.  —  Ny  kgl.  Baml.  1945.  4to  bl.  120c  og  121a  með  hendi  Hannesar 
Gunnlaugssonar  í  Reykjarfirði  1666. 

Pad  giaurum  wier  hallur  prestur  augmundzson  og  gud- 
mundur  eiuindzson^)  leikmann  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  ockru  opnu  brefe  ad  wid  haufum  sied  og  yferlesid 
þann  dom.  sem  aa  almenniligu  auxarcírþi]Dgi  war  utnefnd- 
ur  af  ærligum  dande^)manni  finnboga  jonssyni  laugmanni 
n(ordan)  og  westan  aa  Jslandi.  og  af  laugriettumonnum  war 


1)  [allau  hugiEod  67.    2)  E^fundssou  1945,    3)  b.  v.  1945, 


1501.  VIÐEYJARKLAUSTR.  585 

dæmdur  þeim  sem  hier  jnni  gtanda  skrifader  med  þeirra 
hangandi^)  [og  oakeddudum^)  jnciglum  so  latandi.  sem^)  ord 
eptir  ord  [hier  epter  skrifad*)  stendur. 

[Hér  kemr  alþingisdómr  frá  30  Júní  1501,  Nr.  549] 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum**)  wid  fýrr  skrifader 
menn  ockar  jnncigli  fyrir  þetta  transskriptarbref.  Skrifad 
j  saurbæ  a  raudasandi  laugardaginn  næstaii  fyrir*)  festum 
Michaelis  Arcangeli  aa  sama  ari  sem  fyrr  seiger'). 


561.  11.  Oktober  1501.  í  Viðey. 

JóN  Sigurðsson  og  Solveig  systir  hans  selja  Árha  ábóta  (og 
klaustrinu)  í  Viðey  alla  jörðina  Þormóðsdal  1  Mosfellssveit 
fyrir  tólf  hundruð  í  lausafé,  en  jörðin  var  blásin  og  hafði 
leingi  verið  í  eyði. 

AM.  238.  4to^  bl.  11—12,  skr.  c.  1570    (BeBsaataðabók). 

Bref  fyrir  ÞormodzdHl. 
Þat  giorvm  vier  Jon  Gellisson.  Jon  Sigvrdsson.  Grimr 
Karason  ok  Olafr  Jonsson  godvm  raonnvm  kunnigtt  med 
þessv  vorv  opnv  brefi  þa  er  lidit  var  fra  hingatbyrd  vors 
herra  Jesv  christi  m  d  ok  j  ar  j  Videy  med  Videyarsvnd- 
vm  in  festo  Gereonis  sociorvm  ejvs^)  vorvm  vier  j  hia  savm 
ok  heyrdvm  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  brodvr 
Arna  med  gvdz  nad  abota  j  Videy  af  eine  alfv  en  af  ann- 
arri  Solveigar  Sigvrdardottvr  ok  Jons  Sigvrdssonar  brodvr 
hennar  er  þa  hafdi  hennar  logligtt  vmbod  og  barna  henn- 
ar.  skilldizt  þat  ok  falzt  vnder  þeirra  handabandi  at  fyr- 
greind  Solveig  ok  Jon  selldv  advr  nefndvm  abota  Arna 
jordena  alla  Þormodzdal  xvjc  at  dyrleika  er  liggr  j  mos- 
felltz  kirkiv  sokn  med  Videyarsvndvm  til  afinligrar^).  eign- 

1)  hangandum  1945.  2)  [b.  v.  1945.  3)  sl.  1945  (hér).  4)  [sem 
effter  1946.  5)  aetium  1945.  6)  efff^r  1945,  Beni  yrði  2.  Okt.  1501. 
7(  þ.  e.  1501,  cÍDS  02:  í  dHninutn,  s  m  iiimn  í  transskriptiau  cr.  8)  J), 
e.  10.  Oktober.    9)  Svo. 


586  VIÐEYJARKLAUSTR.  1501 

ar  ok  frials  forr^dis  med  ollvm  þeim  gognvm  o^  giædvm 
sem  greindri  jordv  fyllgir  ok  fyllgtt  hefir  at  fornv  ok  nyiv 
ok  Solveig  hafdi  fremst  eigandi  at  ordit  til  yztv  vmmerkia 
j  raotz  vid  adrar  jardir.  var  jordin  adr  blasin  ok  langa 
tima  i  eyde.  sa  þar  litil  merki  til  tvna  ok  tofta  oc  spiltt  at 
ollv.  atti  Solveig  halfa  jordina  en  bornin  halfa.  var  þat 
eytzlveyrir  fyrir  bornvnvm.  þvi  selldi  hvn  hverntveggia 
hlvtan  sier  til  framfæris  ok  bornvm  sinvm  med  godra  manna 
yfirsyn.  Hier  j  mote  skyllde  opt  nefndr  abote  Arne  gefa  ok 
giallda  adr  greindre  Solveigv  xijc  med  svo  vordnvm  frid- 
leika  sem  hier  seigir.  vj  malnytv  kvigilldi.  vj  fiordvnga 
smiors  ok  xxiiij  alner  valmals  j  hvndrad.  xij  stikvr  klædis 
j  hvndrad.  hest  j  hvndrad  ok  iijc  j  avllvm  þarfligvm  frid- 
virtvm  peningvm.  skylldi  optnefnd  solveig  svara  lagaript- 
ingv  aa  adr  greindre  jordv  Þormodzdal  en  abote  Arne  hallda 
til  laga  en  ef  Þormodzdalr  kyani  af  at  ganga  þa  skylldi 
abote  Arne  ganga  domlavst  aptr  at  jórdvnne  Stravme  xc 
at  dyrleika  er  liggr  vt  j  Hravnvm  j  Bessastada  kirkiv  sokn 
med  Videyarsvndvm  (!)  ok  at  sier  taka  til  æfinligrar  eignar 
ok  frials  forrædis. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefndir  menn 
vor  insigle  fyrir  þetta  jardarkavpsbref  skrifad  j  sama 
stad  ok  aa  sama  ari  deigi  sidar  enn  íyr  seigir. 


563.  36.  Oktober  1501.  undir  Felli. 

Þau  hjón  Andrés  Guðmundsson  og  Þorbjörg  Ólafsdóttir 
leggja  aptr  hvort  í  annars  vald  þær  fjórðungsgjafir  og  tíund- 
argjafir,  sem  hvort  sagðist  áðr  öðru  gefið  hafa,  og  hvort 
skyldi  mega  gefa  sína  fjórðungsgjöf  og  löggjafir  hverjum, 
sem  þau  vildu  þar  eptir,  og  gefa  þau  nú  Guðmundi  syni 
sínum  þessar  sínar  fjórðungsgjafir  og  löggjafir  og  ágreindu 
þar  í  jörðina  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

AM.  Apogr.  1357,  eftir    frumriti,  sem  3  innsigli   höíðu    verið   fyrir, 
en  2  af  þ3im  voru  doLtin  frá. 

Pat  giorum   uit    gudmundur    eyuinsson    og  gudmundur 


1501.  SAURBÆJAKBRÉF.  587 

jonsson  godum  monnum  kunnegt  med  þesau  ockru  opnu 
brefue  at  þar  uorum  vid  j  hia  j  litlustofunne  j  saurbæ  oa 
»audasandj  laugardæginn  næstan  epter  mikaelsmessu  um  haust- 
it  saaum  og  heyrdum  aa  ord  og  handaband  þessara  manna 
af  eirne  alfu  andres  gudmunszon.  enn  af  annare  alfu  þor- 
biorg  olafsdotter  hans  eiginkuinna  at  so  fyrir  skildu  at 
greind  hion  andres  og  þorbiorg  laugdu  aptur  med  handa- 
bandi  huort  j  annars  ualld  þær  fiordungsgiafuer  og  tiund- 
argiafuer  sem  huort  sagdezt  adur  audru  gefit  hafua.  og 
huort  um  sig  skyllde  mega  gefua  sina  fiordungsgiof  og  all- 
ar  lauggiafuer  huerium  sem  þau  uillde  þar  epter.  Hier 
epter  gafu  fyrgreind  hion  andres  gudmunszson  og  þorbiorg 
olafsdotter  gudmundj  syne  sinum  med  fullu  handabande 
þessar  sinar  fior(d)ungsgiafuer  og  allar  lauggiafuer  þær  þau 
mætti  framazt  med  laugum  gefua.  huert  ur  sinum  pening- 
um.  þeim  sem  þau  hefde  att  og  eigande  at  yrde.  Híer  med 
skildu  til  og  da  greindu  opt  nefnd  hion  andres  og  Þorbiorg 
þessar  sinar  lauggiafuer  upp  j  jordena  saurbæ  ca  nauda- 
sande  til  æfuenligrar  eignar  og  undan  sier  og  sinum  erbing- 
ium.  enn  under  þrattnefndan  gudmund  og  hans  erbingia. 
Lýstv  þau  þui  tittnefnd  hion  andres  gudmunszson  og  þor- 
biorg  olafsdotter  at  þau  hefde  aungar  giafuer  fýrre  gefit 
enn  þessa  og  þau  yntte  honum  sinna  lauggiafua  best  at 
niota.  Og  til  meire  stadfeste  og  sannenda  hier  (um)  setur 
andres  gudmunszson  sitt  jnsigle  med  fyr  greindra  manna 
jnsiglum  fyrir  þetta  uittnesburdarbref  er  skrifat  uar  uuder 
felle  j  kollafirde  þridiudæginn  næstan  fyrir  simonsmessu  um 
ueturinn.  þaa  er  lidit  uar  fra  hingadburde  uorss  herra  jhesu 
kristi  .CD.  fim  hundrud  og  eitt  dar. 


563.  30.  Oktober  1501.     undir  Staðarfclli. 

Sturla  Þórðarson  selr  Narfa  Jónssyni  jörðina  alla  Kirkju- 
ból  i  Skutilsfirði,  með  samþykki  Guðlaugar  Finnbog^dóttur 
konu  sinnar,  fyrir  Þorsteinsstaði  í  Breiðafjarðardölum  með 
þcim  tungu^potti,  er  Þorsteinn  bóndi  Guðmundssou  iagði  til 
greindrar  jarðar. 


588  KIEKJUBÓLSBRÉP.  1501. 

AM.    Fasc.    XXXV,  12,   frumrit  á  skinni,    og  eru  öll  (3)  innsiglin 
fr&.  —  AM.  Apogr.  865. 

kirkivbols  bref.^) 
Þat  giorum  uær  jon  agmundzson  vk  þordur  uermundz- 
son  ok  sveinn  buason  godum  monnum  kvnnigtb  med  þessu 
uoru  opnv  brefe  þa  er  lidit  var  froa  hingadbvrd  vors  herra 
jhesv  christi  þvsvnd  ok  íimm  hvndrud  ara  ok  eitt  ar  aa 
hugardaginn  næsta  fyrir  allra  heilagra  messo  vnder  stad- 
arfelle  oa  medalfellzstrond  vorvm  vær  j  hia  s  um  ok  heyrd- 
vm  doL  ord  ok  handaband  þessara  manna.  sturlla  þordar- 
sonar.  ok  narfa  jonssonar  at  suo  fyrir  skildu  at  fyrr  nefnd- 
ur  stvrlle  þordarson  sellde  adr  groindum  narfva  jonssjne. 
jordina  alla  kirkivbol  er  liggur  j  skutvMrde.  j  eyrar  kirkiu 
sokn  med  j^yrde  ok  samþycki  gudlaugar  finnbogadottur  eig- 
in  konu  sinnar.  ok  suo  jafnvel  med  jayrde  modur  sinnar 
giidfinnv  jonsdottur  vndan  sier  og^)  sinum  erfing(i)um.  gnn 
wnder  fyrr  greindan  narfua  jonsson  ok  hans  erfingia.  med 
avllum  þeim  gognum  ok^)  giædum  sem  greindre  jordu  fylg- 
er  ok  fylth*)  hefer  ad  fornu  ok  nýu.  epter  þui  fremsta  som 
hann  var  eigande  at  ordinn.  í^^ier  j  moti  sellde  opt  nefnd- 
ur  narfe  jonsson  þrattnefndvm  stvrlla  þordarsyne.  jardern- 
ar  þorsteinsstade  j  breidafiardardolvm  er  liggr  j  kuenna- 
breckv  kirkiu  sokn  ok  jordina  kolldukinn  er  liggur  da  finn- 
mork  j  stadarfellz  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gognum 
og  giædum  sem  greindvm  jordum  fylgir  ok^)  fylt^)  hefer  at 
fornu  ok  nyu  ok  adr  greindr  narfi  jonsson  hafdi  fremsteig 
ande  at  ordid.  suo  ok  med  þeim  tungu^potti  er  þorst^inn 
bonde  gudmvndzson  lagde  til  fyr  nefndrar  jardar  kauUdu- 
kinnar  med  jayrde  ok  samþycki  sesceliu  gvnnsteinsdottur 
ein^)  konv  tittz^)  nefnz  narfa  jonssonar.  Ok^)  þar  til 
fimm  malnytu  kugillde  ok^)  tau^)  hundrud  j  fridvird(u)  at 
fra  teknum  kauplum.  skyllde  hvor  vm  sig  at  sier  taka  fyrr 
nefndar  jarder  at  næstvm  fardavgam  ok  fyrr  greinda  pen- 
inga.  gnn  huor  um  sig  sturlle  ok  narfi  snara  lagaripting- 
um  da  fyr  greindum  (jorduni)  ok  hallde  til  laga.      Ok^)   til 

1)  Vun  á  bréíÍQU  með  gamalli  hendi.    2)  Svo  hér  fullum  stöfum. 


1501.  TRANSSKRIPT.  589 

sanninda  hier  um  settum  vær  fýr  nefnder  menn  uor  jnsigle 
fyrir  þetta  jardakaupsbref  skrifad  j  sama  stad  oLri  ok^) 
deigi  sem  fyr  seiger. 


564.  1501.  á  Reykhólum. 

Tbansskriptarbréf. 

AM.  Fasc.  XXXV,  3,  frumrit  á  skinni,  og  er  skorið  utan  af  rönd 
bréfsins  bægra  megin  og  þar  með  aptan  aí  öllum  línunum.  Fjö^ur  inn- 
Bigli  hafa  verið  fyrir  því,  sem  eptir  er  af  bréfinu,  en  þau  eru  öll  dott- 
in  frá. 

Þath  giðrvm  vær  ey vindr  gvdmvndzson  endride  svarthz- 
son  jon  jonsson  og  snorre  haflidason  godvm  monnum  kvnn- 
igth  med  þessv  v[orv  opnv  brefi  at  vier  hofvm]  yferlesitog 
heyrth  yfer  lesith  opit  bref  med  heilum  og  oskavddvm  hang- 
ande  jnsiglvm  svo  lathanda  ord  efter  ord  sem  hier  [efter 
skrifath  stendur]. 

[Hér  kemr  dómr  Finnboga  lögmanns  geinginn  á  alþing!  1.  Jáli  1500 
um  erfðarétt  BJörns  ÞorleifBBOuar  og  systkina  haus  eptir  Þorleíf  Björns- 
son  föður  þeirra,  Nr.  498]. 

[Og  til  sanninda]  hier  vm  settvmværfyr  nefndermenn 
vor  jngsigle^)  fyrir  þetta  thranskripthar  bref  er  giortth  var 

aa  reykiaholvm  a  reykiauese 

arvm  efter  gvdz  bvrd  þvivnd  fim  hvndrvth  og  .j.  ar. 


565.  *   1501.  á  Kirkjabóli. 

OuÐNi  Jónsson  geír  Páli  Aronssyni  frið  og  félegan  dag  fyr- 
ir  sér  og  öllum  sínum  eptirkomendum  og  hefir  gert  við 
hana  fulla  sátt  fyrir  atvist  að  vígi  Páls  Jónssonar  bróður 
Guðna,  þegar  Páll  var  ófyrirsynju  í  hel  sleginn  á  Öndverð- 
areyri(1496),  og  kveðst  fésekt  og  „nægilse"  hafa  uppborið  sín 
vegna  og  Orms  bróður  síns. 

1)  Svo  hér  fnllum  stöfum.     2)  Svo 


590  KVITTUNARBRÉF.  -  LUNDR.  1501. 

AM.  Fasc.    LXVI,    23,   frnmrit  á  skinni.     Innsiglið  er   dottið    frá. 
Fruœrit  þetta  kom  frá  Bæ  á  Eauðasandi.  —  Apogr.  1175. 

Petta  bref  heyrer  til  latrura  j  adalvik^) 
Þat  giori  eg  gudine  jonaon  godum  monnum  viturligt 
ath  eg  medkennuntz  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  eg 
hefi  j  heidr  vid  gud  og  firir  godra  manrja  bænar  stad  gefit 
pal  anonson  frid  og  fielegan  dag  firir  mieR  og  aullum  min- 
um  epterkomendum  og  fulla  satt  vid  hana  giort  fiRÍr  þa  ath- 
vistar  sauk  sem  hann  med  var  aa  aundverdareyri  j  eýrar- 
sueit  þa  minn  broder  pall  jonson  var  þar  ofirÍResyniu  j  hel 
sleginn.  hefi  eg  fiesekt  vppborit  og  fuUt  nægilse  feingit 
minna  vegna  og  mina  brodr  vegna  orms  jonssonar  suo  sem 
mier  vel  anæger  epter  þui  sem  vor  sætt  var  gior.  þui  gior- 
eR  eg  greindr  gudine  jonsson  adrnefndan  pal  aronson  auU- 
ungis  kuittan  og  akærulausan  vm  adr  greinda  athuistar 
sauk  og  uigsmaL  Og  til  sannenda  hieR  vm  sette  eg  opt- 
nefndr  gudine  jonson  mitt  jnnsigle  firir  þetta  kuittunarbref 
skrifat  aa  kirkivbole  j  langadal  aarum  epter  guds  burd  .CD. 
cd.  og  eitt^)  as. 


566.  1501. 

Máldagi  Lundarkirkju  í  LundarreykjadaL 

AM.  257.  4to,  skb.  samtiða.  —  AM.  Apogr.  2663  með  hendi  Arna. 

Anno  domini.  OD  ö  j.  atti  kirkia  sancti  laurencij  a  Ivndi.  v.  kyr. 
oc  .V.  asaudar  kvgiUdi.  cc.  i  gelldfe.  fimm  hundrvd  i  koplvm. 

porcio  eccleiie  vra  vj.  aar.  vc  oc  .xx.  alner. 

var  kirkian  gior  fyrir  .vijc  oc  stadurinn  fyrir.  ccc. 

Geck  sira  þordr  i  borgvn  vid  kirkiuna  oc  biskupinn  vm 
peningana. 


1)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  „corrige  1501**  (AM). 


1502.  BRÆÐRATUNGUBRÉF.  591 

567.  4.  Janúar  1502,  á  Kirkjubóli. 

GuBNi  Jóasson  gefr  Helgu  dóttur  sinui  til  fullrar  eignar 
jörðina  Bræðratungu  í  Biskupstungum  með  þeim  grcinum, 
er  bréíið  hermir. 

AM.  Apogr.  1939  með  hendi  Árni  Magnóssonar.  „Þetta  fyrerfar- 
andi  bref  hefi  cg  Arne  Magnusson  uppskrifadi  Kaupmannahöfn  1727.  in 
Martio.  eptcr  copiu  ritndri  á  kalfskion.  Var  su  copia.  og  hafdi  alltíd 
vered  aa  innBÍgla  edur  vidisse,  Sliríften  á  sagdri  kalfskinnB-copia  virdt- 
est  mier  vera  hier  ura  af  anno  1640  cdfi  50.  eda  kannske  litlu  elldre. 
Literatura  var  miög  raung  i  copiunne.  og  umbreitte  eg  henue  inter 
scribendum.  Copiuna  liede  mier  lögmadurinn  Oddr  Sigurdzson".  Á  miða, 
Bem  liggur  bjá  afskript  bréfsins,  lætr  Árni  Grunnavíkur-Jón  'rita: 
„Höndin  a  Copiune  giafabrefs  Gudna  1502.  er  rett  hin  sama  sem  á  kalf- 
skiuB  Copiu  af  kaupbrefe  Gisla  lögmans  Hakonaraonar  fyrir  Brædra- 
tungu  af  þeim  Þormodssonura  sira  Asmunde  og  sira  Jone  1617.  Er 
Hönden  á  badum  þessum  brefura  vidvæningsleg^og  j  bokstöfunen  vijda 
raung". 

Þat  giori  eg  Gudni  Jonsson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minu  opnu  brefi.  at  eg  medkennizt.  at  eg  hefi 
gefit  Helgu  gudnadottur.  dottur  minni  iordina  Brædratungu. 
er  liggur  i  Biskupstungum  i  Skalholltzsueit.  i  minar  log- 
giafer.  fiordungsgiof  og  tiundargiof.  med  ollum  þeim  gogn- 
um  og  giædum.  sem  greindri  iordu  Tungu  fylger  og  fylgt 
hefer  at  fornu  og  nyiu.  og  eg  vard  framazt  eigandi  at  1 
erfd  eptir  minn  brodur  Pal  Jonsson.  Enn  honum  fell  til 
erfdar  epter  Jon  Palsson  son  sinn.  epter  þeirri  giðf.  er  Sol- 
veig  Biornsdotter.  moder  hans.  gaf  honum  i  sitt  testament- 
úm,  epter  þui  sem  bref  þar  um]giort  utvisar.  Gef  eg  greindri 
Helgu  gudnadottur  þessa  fyrrnefnda  iord  Tungu.  med  þeirri 
Ey  er  þar  fylger.  til  fullrar  eignar.  henne  og  hennar  erf- 
ingium  fyrir  utan  allan  Eeikningskap  vid  hennar  syskin  i 
arftoku  epter  mig.  med  ollu  þui  sem  optnefndri  iordu  fylg- 
er  uti  og  inni.  ollu  tilteknu.  enn  ongu  fra.  med  husum  og 
herbergium.  hurdum  hiarafostum.  vidum  naglfostum.  hvert 
sem  helldur  er  bialki  edur  bite.  og  ollu  þvi  fie.  er  þar  kann 
at  finnazt  i  iordu  edur  d.  nema  logligur  kennandi  verdi  til 
at  logum.  Reikna  eg  mina  eigin  peninga  vera  og  verithafa 
sex  hundrud  hundrada.  og  mala  Þoru  Biarnardottur.  kuinnu 


592  ÞVERÁ  í  VESTRHÓPI.  1502. 

minnar  at  auki.  Enn  aunguar  giafer  geíit  adrar.  utan  þa 
eg  gaf  henni  a  ockar  giptingardegi  fiordung  ur  [tvo  hundr- 
ud^)  hundrada.  sem  eg  hafdi  til  kaups  vid  hana.  Og  til 
meiri  sanninda  hier  um.  setta  eg  mitt  insigli  fyrer  þetta 
iardarbref.  skrifat  a  kirkiuboli  i  Langadal.  ellefta  dag  i  jol- 
um.  þa  er  lidit  var  fra  hingatburdi  vors  Herra  Jesu  Christi 
þusund  fimm  hundrud  og  tuo  cLr. 


568.  S.  Janúar  1502.  á  Hólum. 

DóMR  klerka  útnefndr  af  Gottskalk  biskupi  á  Hólum,  þar 
sem  þeir  dæma  jörðina  Þverá  hina  syðri  í  Vestrhópi  af  Sig- 
urði  bónda  Daðasyni  og  eign  heilagrar  Hólakirkju. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  2,  frnmrit  á  skinni.  Af  10  innsiglum  er^  nú 
2  fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3391.  —  Á  bleðli  með  írumritinu  ritar 
Árni :     „Einars  abota  er  klárt". 

Domur  um  sydri  þueraa  )  vesturhopi  1502.*) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra. 
senda  Broder  einar  benedikzson  abote  aamwnkaþuera  Brod- 
er  F^ikulaas  prior  aa  maudruuollum.  eirekur  sumarlidason 
radzmadur  da  holum.  finnboge  einarsson  kirkiuprestr  sama 
stadar.  Gudmundrjonsson.  Gunnar  þordarson.  halluardr  biarn- 
arson.  oddr  einarsson.  petur  paalsson  ok  gudmundur  olafsson 
prestar  holabiskupsdæmis.  kuediu  gudz  ok  sína.  kunnigt 
giorande.  ath  sub  anno  gracie.  CDiUesimo  quingentesimo  2*^. 
faustudagin  næstan  eptir  þrettanda  dag  iola*).  j  viduíjk  i 
viduíjkarsueit  worum  vier  i  dom  nefnder.  af  worum  andlig- 
um  faudur  ok  uerdugum  herra.  herra  Godskalk  med  gudz 
Nad  biskupe  aa  holum  j  hialltadal  ath  dæma  vm  þa  akiæru 
er  biskupinn  kiærde  til  sygurdar  bonda  dadasonar.  vm  jord- 
ina  þueraa  hina  sydre  er  liggur  j  vesturhoope  j  hwnauatz- 
þinge.  þui  jn  nomine  domini  amen.  dæmdum  uier  loglíga 
stefnvna  ok  nefndan  sygurd  þa  þar  laugliga  fyrir  kalladan. 

1)  [Svo;  „corrig.  tveim  hundrudum"  (AM.)  2)  Utan  á  bréfinu  með 
hendi  frá  17.  öid  öndverðri.    8)  þ.  e.  7.  Janúar. 


1502.  VIÐEYJARKLAUSTR.  593 

fyrir  þa  fyrstu  grein  ath  haiin  sialfur  medkeDdizt  stefnuna. 
€nn  j  annare  grein  vm  biskupsins  akiæru  til  fyrr  nefnz 
sygurdar.  dæmdum  vier  jordina  þueraa  enu  sydre  uera  ok 
uerit  hafua  eign  heilagrar  holakirk(iu)  vpp  fra  þeim  þrim- 
ur  aarum  lidnum  sem  hvn  uar  til  panta  sett.  biskup  olafue 
heitnum  godrar  minningar.  af  einare  biornssyne  epter  þui 
sem  stendur  j  þeirre  skraa  sem  thomas  hrafnsson  sor  áth 
fuUan  bokareid  heima  a  holum  fyrir  biskupinum  morgum 
godum  monnum  hiauerandum.  Suo  ok  eigi  síjdur  dæmdum 
vier  opt  nefnda  jord  sydre  þueraa  kirkiunnar  eign  a  holum 
eptir  þeirre  medkenning  sem  einar  heitinn  biornson  med- 
kendizt  med  sínu  brefue  ok  incigle  at  hann  hefde  þraatt 
nefnda  jord  þueraa  til  panta  sett  ok  eptir  þuí  sem  fyrr 
skrifuat  stendur.  nema  opt  nefndr  sygurdr  bonde  dadason 
leidde.  ij.  loglig  vitne.  at  einar  biornson  hefdi  luckt  ok  golld- 
it.  xl.  hundrada  biskupe  ol^fue  suo  at  honum  uel  líjkade. 
komu  þar  .ij.  loglig  uitne  fram  fyrir  oss  i  dominn.  at  bisk- 
up  olafur  hefdi  afskilit  uid  einar  biornson.  at  hann  uiUdi 
ongua  eydijord  hafua  j  þessa  sina  skuUd.  Ok  til  sanninda 
hier  vm  settum  vier  fyrr  nefnder  lærder  menn  wor  jncigle 
fyrir  þetta  bref.  skrifuat  aa  holum  j  hialtadal  aa  sama  are. 
deige  síjdar  enn  fyrr  seigir. 


569.  '     33  Febrúar  1503.  í  Vlðey. 

Bbéf,    að  Sigurðr   Pilipusson    kvittaði    Árna  ábóta  í  Viðey 
fyrir  andvirði  jarðarinnar  Breiðagerðisi. 

AM.  238.  4to^bI.  6.  skr.  c.  1570  (BeBsastaðabók). 

kvittan  fyrir  Breidagerdi. 
Þat  .giorvm  vier  Gvdlavgr  Sigvrdzson.  Lytingr  Jngi- 
mvndarson.  Gissvr  þolleifsson  oc  Jon  Brandzson  godvm  monn- 
vm  kvnnigtt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  at  ver  vorvm'þar 
j  hia  aa  Vtskalvm  aa  Rosthvalanesi  sancte  Blasivs  dag  oc 
heyrdvm  aa  at  Sigvrdr  Filippvsson  gaf  oc  giorde  brodvr 
Arna  med  gvdz    nad   abota  j  Videy  med   fvUv  jayrde   oc 

Dipi.  iBi.  vn.  B.  38. 


594  VIÐEYJAEKLAUSTR.  150ÍI. 

handabande  avUvngis  kvittan  oc  akiærvlavsan  vm  þa  alla 
peninga  sem  hann  var  honvm  skylldvgr  fyrir  jordena  Breida- 
gerdi  eptir  þvi  sem  þeirra  kavpbref  þar  vm  giortt  vtvisar 
fyrir  sier  oc  olivm  sinvm  erfingivm  oc  epterkomendvm. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefndir  menn 
vor  insigle  fyrir  þetta  kvittvnnarbref  skrifad  j  Yidey  med 
Svndvm  a  þridivdagin  jn  festo  chatedra  Petri  apostoli  anno 
(Dc  d.  ij.  ar. 


570.  16.  Apríl  1502.  í  Viðey. 

SoLVBiG  Sigurðardóttir  kvittar  Árna  ábóta  í  Yiðey  um  and- 
virði  jarðarinnar  Þormóðsdals  í  Mosfellssveit. 

AM.  238.  4to_  bl.  12,  skr.  c.  1570  (BíJSsaBtaðabók). 

Bref  um  Þormodzdal. 

Þat  giorvm  vier  Jon  Gellisson.  Gissur  þolleifsson  oc 
Olafr  Jonsson  godvm  monnvm  kvnnigtt  med  þessv  vorv  opnv 
brefi  at  Solveig  Sigvrdardotter  medkiendizt  at  hvn  hefdo  vpp 
borit  heilan  penning  oc  halfan  oc  alla  þar  j  milli  fyrir  jord- 
ina  alla  þormodzdal  eptir  þvi  sem  þeirra  kavpbref  þar  vm 
giort  vtvisar.  þvi  gaf  oc  giordi  fyrgreind  solveig  med  fvllv 
jayrdi  oc  handabandi  herra  Arna  med  gvdz  nad  abota  j 
Vldey  ollvngis  kvittan  oc  akiærvlavsan  vm  fyrsagth  jardar 
verd  fyrir  sier  oc  ollvm  sinvm  erfingivm  oc  epterkomendvm. 

Oc  til  sannenda  hier  vm  settv  vier  fyrnefnder  menn 
vor  insigle  fyrir  þetta  kvittvnnarbref  skrifad  oc  giorningr- 
inn  giordr  j  Videy  in  festo  sancti  ClOagni  raartiris  anno  do- 
mini  00.  d.  ij.  ar. 


571.  39.  Ápríl  1503.  á  Kirkjubóli. 

BóMR  útnefndr  af  Guðna  Jónssyni  kongs  umboðsmanni  miUi 
Geirhólms  og  Langaness  um  umboð  Björns  Þorleifssonar  af 
Ólöfu  Aradóttur  og  um  arf  eptir  Solveigu  Björnsdóttur. 


1502.  GÚÐMTJNDARPENINGAR.  595 

AM.  Fasc.  XXXVI,  9,  frumrit  á  skinni.      Af  6  innaiglum   eru  nú  3 
fyrir  bréfinu.    D6mr  þessi  er  til  í  mörgum  pippírsafskri^itum. 

Domur  Giídaa  ad  vniBod  Biornz  rika  af  Olðfu 
Aradottúr  skule  onytt  fyrst  hann  soktte  ecki  hennar 
arf  ad  logum  helldur  med  gripdeilldum  og  ad  ginar 
Olafson  sie  riettur  eríinge  Solweigar  Biornfsdottr 
af  huorium  Biorn  Gudnafson  tok  wmbodit 
til  allra  (goza)  solueigar^). 
Oallum^)  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
sender  þorleifur  aurnolfsson.  thaomas^)  jonsson  laugrettu- 
menn.  þorolfur  augmundzson.  jon  vigfusson.  þostein  palsson 
ok  kettel  þosteinsson.  kuediv  guds  ok  sinakvnnigt  giorandi 
med  þessu  voro  opnu  breíi  faustudagin  a^)  ífestum  magne 
duces  et  martiris^).  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jesv  christi.  CD^.  v.  hundrud  ok  íj  ar.  a  mjrum  j  dyrafirdi. 
worum  ver  til  nefnder  af  ærligvm  manni  gvdna  jonssyne 
er  þa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslv  ok  vmbod  j  millum 
geirholms  og  langanes  a  ath  lita  rannsaka  skoda  ok  dæma 
wm  þann  askilnad.  er  þeirra  forjmillum  jons  bonda  biorns- 
sonar  ok  biarnar  gudnasonar.  hverer  þar  vnder  laugdu  med 
handabandi  sin  askilnad.  oss  fyrr  nefndvm  monnum  asia- 
endum.  ath  hallda  sem  laugliga  stefnder  þann  dom  sem 
gudne  jonsson  kongs  umbodsmann  j  savgdu  takmarcki  þar 
yfer  nefndi  þeirra  j  milli.  hvad  afll  ath  hafa  skýlldi  þad 
vmbod  er  leingi  hefer  rýcktat  verith  ath  biorn  heitin  þoll- 
eifsson  gud  hans  sal  nadi  skuli  tecit  hafa  vmbod  af  olofu 
arradottur  til  soknar.  wpp  a  gudmund  heitin  arason  fyrir 
rangliga  peninga  attavku  ok  olaugligt  fiarhalld.  er  greindr 
gudmundr  arason  olavgliga  helltt  wpp  a  langa  tima  peninga 
þorgerdar  olafsdottur'ok  olofar  aradottur  dottur  hennar.  eptt- 
er  þui  sem  bref  vnder  godra  manna  jnnciglum.  þar  vm  gior 
utvisa.  ok  adrnefndur  jon  bondi  biornsson  hefer  nu  med 
domi  sott  eptter  nefndum  brefum.  vnder  sig  ok  sina  kuinu 
hustru  kristinu  svmarlidadottur.  vpp  a  goz  gudmvndar  ara- 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi,  sem  líkiat  heudi  Eggerts  lögmanus 
Haunessonar.  2)  Svo.  3)  Svo  =  ante  {fyrir  Btendr  og  i  pappírsafskrr. 
dómsius)     4)  þ.  e.  16.  Apr. 

88» 


596  GUÐMUNDARPENINGAU.  1502. 

sonar.  fyrr  greindan  reikningsskapp.  med  avllum  abata  ok 
avexti.  er  a  matti  falla  fyrrgreindvm  peningum.  so  leingi 
sem  opttnefndr  gvdmvndur  arason  rangliga  hellt  adr  skrif- 
at  goz  ok  peninga  eptter  þui  sem  dandimanna  domur  þar 
vm  gior  vtvisar.  gnn  adr  greindr  biorn  gudnason  reiknadi 
sier  adr  skrifadan  abata  ok  rettarfar  eptter  vmbodi  sinu. 
vegna  einars  olafssonar  dot(t)ursonar  solveigar  heitinar 
biornsdottr  epter  þui  sem  erfder  hafa  til  fallith.  sem  dom- 
ar  ok  laugmanz  orskurdr  þar  vm  gior  vtvisar  hverr  so  jne 
helldr  ath  e inari  war  dæmdr  allur  arfur.  eptter  modr  modur 
sina  solueigu  biornsdottur.  enn  opttnefndr  biorn  gudnason 
Reiknar  ok  helldr  opttnefndvm  einari  olafsýne  til  erfda  ÍóW' 
it  hafa  tittnefndan  abata  med  audrvm  peningum.  eptter 
modurmodr  sina  solueigu  biornsdottr.  gnn  henne  eptter  íaudr 
sinn  biorn  ok  adra  sina  frændr  sem  erfder  hafa  til  fallith 
ok  tittnefndr  biorn  þorleifsson  hafijfýstu  audlazt  allan  optt- 
nefndan  abata  ok  rettarfar.  eptter  sokn  sine  ok  wmbodi. 
gnn  ver  hofvm  heýrt  af  oss  ellrvm  moncum  ok  worum  for- 
elldrvm  ath  peningar  gudmundar  r*rasonar  hafi  verit  tekn- 
er  med  gripdeilldvm.  magtt  ok  ofricki.  enn  ecki  sotter  med 
domi.  edr  nokrvm  laga  soknvm.  hvad  lavgin  forbiodaj  aull- 
vm  staudvm.  ath  nockur  madur  sæki  sina  sokn  med  rani 
edr  hernadi.  edr  nockurskouar  gripdeilldum.  vtan  hver  sem 
þad  giorer  fyrirfer  sine  sokn  ok  suari  sidan  fesektum  ok 
likamligri  nefst^)  og  laga  refsing  eptter  landz  laugum.  Ok 
virdiz  oss  sem  þat  muni  eingi  med  rettu  giora  mega  fyrir 
annars  sokn  ok  vmbod.  sem  hann  ma  eigi  giora  fyrir  sialfs 
sins  sauk  ok  sokn.  þott  hann  eigi  fe  ath  manni.  ath  gripa 
edr  taca  nockurs  manz  goz  med  gripdeilldvm  laust  edr  fasK 
vtan  hver  sriki  sina  sokn.  frialls  madur  ok  fulltida.  jnafi 
landz  ok  vtan.  sem  lavg  giora  rad  fyrir.  gnn  saker  þess 
ath  vær  vilivm  hvorcki  nie  megum  forskiota  j  worum  domi 
nockurs  manz  skiali  edr  skilrikivm  domum  edr  vitnum.  þui 
þad  hefer  margt  matth  hafa  umgeingit  fyrir  vortt  minne 
sem  ver  vitvm  ecki  vtaf.  Ok  ver  hofum  eioki^)  heyrt  ok 
þui  hofvm  ver  dæmt  med  fullu  doms  atquædi   þrattnefndan 

1)  Syo  =  refst.    2)  Svo. 


1502.  QUÐMUNDARPENINGAR.  597 

biorn  gudnason  sem  sakaraberi  er  adr  greindrar  sakar  gipt- 
tar  vm  tittnefndan  abata  ok  reikningsskap  skýlldugan  ath 
syna  fyrir  næsta  auxararþing  nu  j  sumar  med  xij  manna 
domi.  af  laugligum  kongs  vmbodsmanni  vt  nefndum  ath 
biorn  heitin  þolleifsson  hafi  med  domi  ok  landzlaugum  rett- 
um  vnder  sig  sott  eptter  vmbodi  sinu  tittnefndan  Eeiknings- 
skap  ok  abata  af  gudmundi  arasýne  adur  enn  hann  toc 
hans  peninga.  eda  leida  íj  lauglig  lagavitne  tauo  valenkuna 
menn.  ef  hann  gettur  eigi  domin  sýnth  jnan  tiltekins  tima 
fyrir  gvdna  jonssyni  kongs  vmbodsmanni.  þa  at  þad  viUdv 
bera  ok  sueria  med  suordvm  bokar  eidi  ath  þeir  hefde  sied 
ok  ýfer  lesit  adr  skrifadan  dom.  vnder  jnci^lum  godra 
manna.  þann  ath  þrattnefndvm  birne  þolleifssyni  hefdi 
dæmdur  verith  tittnefndr  abati  ok  reikningsskapr  af  pen- 
ingum  gudmvndar  sem  fyrr  skrifat  stendr.  gnn  ef  tittnefndr 
biorn  gudnason  gettur  ecki  þennan  fyrr  skrifadan  dom  sýnt 
edur  leitt  þessi  adr  greind  vitne  sem  dæmt  var.  þa  dæmd- 
vm  ver  hans  sokn  forskotit  ok  þad  sama  vmbod  sem  titt- 
nefndr  biorn  þoUeifsson  skylldi  tekit  hafa  af  olofu  aradottr 
þott  þad  kýne  ath  synazth  med  brefi  edr  vitnum  onytt  ok 
ecki  afl  hafa  ok  ath  aunguu  halldanda.  Ok  þrattnefndan 
abata  med  ðllum  reikningsskaþ  ok  rettarfari  apttur  fallin 
vnder  erfingia  olofar  aradottur  ok  tittnefndan  jon  biornson 
Kettiliga  mega  fram  fyllgia  sinum  domi  sem  hann  hefer  fyr- 
er  sier  vm  þratt  nefndan  reikningsskap. 

Samþýcktti  med  oss  þenan  vorn  dom  gudne  jonsson 
kongs  vmbodsman  j  greindv  takmarki  ok  aller  þingmenn  er 
a  þui  þingi  voro  ok  setti  sitt  jncigle  med  vorum  fyrrnefndra 
manna  jnciglum  fyrir  þetta  doms  bref  skrifat  a  kirkiuboli 
j  langadal.  faustudagin  næsta  fyrir  fest(um)  philipi  et  jacobi 
a  sama  ari  sem  fyrr  seiger. 


572.  3.  Maí  1503.  á  Breiðabölstað. 

ViTNisBUBÐARBEÉi    uffi  biskupstíuudagreiðslu  Jóna  Sigmundi- 


sonar. 


598  JÓN  SIGMUNDSSON.    -  BÓLSTAÐARBRÉF.  1502. 

Eptir  Morðbréfabæklingi  Guðbrands  biskups  hinum  fyrsta  (Apologia), 
Hólum  1592  og  Reykjavik  1902.  blp.  22,  og  þar  tekið  eptir  afbötunar- 
Bkrá  Jóns  Sigmundesonar  (Nr.  1)  írá  1506.  —  AM.  Apogr.  3961. 

Pad  giðrum  vid  Sugurdur  Juarsson.  og^)  Þorkell  Olafs- 
SOD.  godum  Monnum  vitanligt^)  med  þessu  ockar^)  opnu 
Briefe.  ad  vid  vissum  fyrer  full  Sanninde.  ad  i  þann  tijma.  sem 
Jon  Sigmundzson  bio  a  Breida  Bolstad.  epter  Sera  Sigmund 
Fðdur  sinn  fra  fallenn.  þa  lukte  Jon  Sigmundzson  í  bysk- 
(ups)  Tiunder  tuiærdar  halfa^)  siðundu  Vod  Vadmals.  og  at 
auke  lagdur  Þumlungur  Vadmals  fyrer  huðria  stiku.  Enn 
vid  greinder  Menn.  Sugurdur  og  Þorkell  færdum  heim  til 
Mels  i  Midfiðrd.  og  afgreiddum  sera  Jone  Gijslasyne.  er  þa 
var  Profastur  i  Hunav-tzþinge.  og  greindur  Jon  Prestur  gaf 
og  giorde  med  handabaiide  fyrrgreindan  Jon  Sigmundzson  ðlld- 
ungis  kuittaii  og  akiærulausan  \m  fyrr  sagdar  byskups  ti- 
under  og  slijkar  Sekter  sem  aa  hefde  falled.  af  so  myklu 
sem  lukt  var  og  nu  greiner.  af  slijku  Fie  sem  Jon  a.  edur 
Vmbod  yfer  heíur.  Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vid  fyr 
skrifader  menn  ockar  Jnsigle  fyrer  þetta  Vitnisburdar  Brief. 
er  giðrt  var  a  Breidabolstad.  i  vestara  Hoope.  næsta  dag 
fyrer  Krossmessu  vm  Vored,  þa  lidit  var  fra  hingad  Burde 
vors  Herra  Jhesu  Christi.  CD.  'D.  og  ij.  Ar. 


573.  10.  Maí  1503.  í  Berufirði. 

JóN  Björnsson  fær  Ormi  Jónssyni  til  fullrar    eignar  jörðina 
Bólstað  i  Steingrímsfirði. 

AM.  FaBc.  LXVI,  24,  frumrit  á  Bkiiiiii.     lunsiglið  er  dottið  frá. 

Pat  gioreg^)  jon  biornsson  godnm  monnum  vitrligt  ath 
eg  medkennvmtz  med  þessu  minv  opnu  brefi  ath  eg  hefe 
feingit  ormi  jonsyne  til  frials  JorRædiss  og  fullrar  eignar 
jordina  bolstad  j  steingrimsiÍRde  cr  liggr  j  kalldadarness 
kirkiu    sokn    med    auUvm    þeim    gaugnum   og  gædum    sem 

1)  Bl.  3961;  2)  Titurligt  4961;  3)  ockru  3961;  4)  half  3961.  5)  Svo. 


1502.  REYKHÓLAMÁL.  599 

greiridre  jaurdu  bolstad  íylger  og  fylgt  hefer  ath  fornu  og 
nyu  og  eg  heíi  fremst  eigande  ath  ordit.  heimale^)  eg  greind- 
vm  orme  fie  þat  allt  cr  finnatz  kann  j  optnefndri  jaurdv 
og  aa  nema  laugliger  kennendr  verde  til  ath  laugum.  skal 
optnefndr  ormR  jonson  frialsliga  mega  taka  optnefnda  jaurd 
bolstad  næR  hann  vill.  Og  til  sanneöda  hier  vm  sette  eg 
adrnefndr  jon  biornson  mitt  jnnsigle  firir  þetta  opit  bref 
skrifat  j  berufiRde  j  krokxÖRde  þridiudaginn  næsta  firir  fest- 
vm  neri  et  akillæíj  arum  epter  guds  burd.  CD.  cd.  og  ij  aa^) 


574.  14.  Maí  1503.  á  Reykhólum. 

JóN  Björnsson  ann  Birni  Þorleifssyni  „garðinn  Reykhóla" 
gegn  því  að  Björa  og  mágar  hans  veiti  Jóni  aungva  mót- 
stöðu  um  þá  peninga,  er  Jón  þóttist  eiga,  og  Björn  komi 
til  Hrafnseyrar  í  haust  til  íullra  sátta,  en  hafi  ekki  aðra 
mága  sína  með  sér  en  Pál  Jónsson. 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  269—272,  með  hendi  Styrs  DorvaldsBonar 
c.  1700. 

Giðrningsbref  j  milJum  Jons  dans  og  Biorns 
Þorleifssonar  um  Eeykhola. 
Þad  giðrum  vid  Þorolfur  Ögmundzson  og  Olafur  Jons- 
son  godum  mðnnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefi 
ad  vid  kennunst.  [ad  vid  hðfum.  medkiennunst^)  at  vidvor- 
um  þar  i  hid.  sdum  og  heyrdum  cL  Reykholum  cL  Reykia- 
nese  fðstudaginn  næsta  fyrir  Hallvardsmessu*).  þa  er  lidit 
var  frd  hingadburd  vors  herra  Jhesu  Christi.  CD.  v.  hundr- 
ud  og  .ij.  cLr  ord  og  handaband  þessara  manna  fJon  Bondi 
Biðrnsson  af  annari  cLlfu  enn  Biarnar  bonda  Þorleifssonar^) 
af  annari.  ad  svo  undirtðludu  og  fyrir  skildu  ad  greindur 
Jon  Biðrnsson  unti  greindum  Bijrni  Þorleifssyni  frænda  sijn- 
um  Gardinn  Eeykhola  med  þeim  jðrdum    sem   Biðrn    hafdi 

1)  Svo.  2)  Svo  stendr  í  frumritinu,  en  utan  á  bréfinu  leiðréttir 
Árni  það  1  „1502".  3)  [Svo.  4)  þ.  e.  13.  Maí,  en  HallvarðsmeBsa  er  4 
bvitaBunna  sj&lfa  1503. 


600  REYKHÓLAMÁL.  —    HÓLASTÓLL.  1502. 

ádur  þar  med  haft  tjl  medferdar  um  næstu  xij.  mcLnudi  þar 
eptir.  Hier  i  mot  lofadi  ádur  greindur  Biðrn  Joni  Bonda. 
at  veita  honum  aungva  motstodu  edur  mottraust  med  ord 
edur  verk  med  sijnum  mcLgum  edur  ðdrum  þeim  mðnnum 
sem  þessa  peninga  hielldi.  er  hann  þottist  eiga.  ao  og  lof- 
adi  optnefndur  Biðrn  ad  rijda  vestur  til  Hrafnsgyrar  nu  j 
sumar  eda  i  haust  ef  hann  væri  i  landid  og  þeir  godgiarn- 
ustu^)  menn  med  honum  sem  hann  kynni  til  ad  fd.  ad  fra 
skildam  ðllum  hans  magum  nema  Pdli  Jonssyni  i  sagdan 
raáta.  ad  hann  villdi  þd  fulliga^)  forlijkast  med  Jon  Bonda 
til  endilegra  lyckta  med  godra  manna  tillðgum.  enn  ef  tijtt- 
nefndur  Biðrn  sigldi  ut  af  landinu.  þcL  lofadi  hann  ad  skrifa 
Joni  Bonda  bref  tiL  n  I  hann  skylldi  ad  sier  taka  gardinn 
Reykhola.  og  alla  þa  peninga  sem  þrattnefndur  Jon  Bondi 
Biðrnsson  sagdist  þar  med  eiga.  Og  ad  ðllum  þessum  skil- 
mcLla  hðUdnura  skylldu  þeir  sattir  med  brodurligre  cLst.  Og 
til  sanninda  hier  um  settu  vær^)  fyrnefndir  menn  ockur 
Jnsigli  fyrir  þetta  giðrningsbref.  hvert  er  skrifad  var  cL 
saraa  cLri  og  stad.  deige  sjdar  gnn  fyr  seigir. 


575.  8.  Júní  1503.  á  Hólum. 

DóMR  klerka  útnefndr  af  Gottskalk  biskupi  á  Hólum  um 
kúgildahald  Sveins  Jónssonar  fyrir  biskupsstólnura  á 
Hólura. 

Biflk.  2.  Fo!.  bls.  16—17,  bréfabók  frá  Hðlum,  skr.  c.  1693. 

Doraur  Vra  sera  Peturs  Akiæru  til  Sveijns 

Jönssonar  vra    ranglegt  Halld  á  tveiraur 

kugiildum  stölsens   dat.  ra.  d.   tvð   ar 

A  vijdevðllum  j  Blonduhlijd.  midvikudagenn 

nærstan  fyrir  Hallvardsmessu. 

Jnncigle  2. 

Þad  giðrura  vier    Brooder  Einar  med  Gudg  nad   abðte 

1)  Svo. 


1502.  HÓLASTÓLL.  601 

a  Mukaþvera.  Brodir  Nichulas  med  gðmunad  prioraMðdru- 
vollum.  Jon  arason.  Nichulaa  Vilhialmsson.  Gunnár  Þordar- 
aon.  Haldan  narfason.  Kietell  Jonsson.  Magnus  Gudmunds- 
son.  Hallur  asgrijmsson.  Stejrn  Marchusson.  Þorgils  Gud- 
mundsson  og  Hallvardur  (Biarnason)  prestar  Hoola  Bisch- 
upsdæmes.  goodum  mðnnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu 
Brefe.  ad  arum  epter  Guds  burd  M.  d.  tvo  dr  a  vijdevoll- 
um  j  Blonduhlijd  i  Skagafijrde  a  almennelegre  prestastefnu. 
a  midvikudagenn  næstann  fyrer  Hallvardsmosso^)  vórum  vier 
i  doom  nefnder  af  vorum  virduglegum  Herra  og  andlegum 
fodur  Gottskalk  med  Guds  naad  Bischup  ad  Hoolum.  ad 
meta  skoda  og  nannsaka  og  fullt  doms  atkvæde  a  ad  leggia 
um  þd  dkiæru  er  sijra  Petur^)  kiærde  til  Sveijns  Jonsson- 
ar  ]  umbode  Bischupsens  ad  hann  hefde  og  hiellde  tuau 
kugillde  er  Þorkiell  Sigurdsson  hefur  fyrer  morgum  arum 
gollded  heilagre  Hoola  kyrkiu  og  Bischupenum  i  sijnar 
akullder.  Hefur  Biskupenn  og  greijndur  Þorkiell  openberad 
og  lated  Beijdast  þess(a)ra  kugillda  og  feinged  ecki.  hafa 
þesse  kuiUde  hia  honum  vered  uppd  þriu  dr  og  tuttugu.  er 
þesse  skulld  og  svarenn  af  tveijmur  Iðgligum  vottum  3 
þeirra  gard.  þvi  dæmdum  vier  Heilagre  Hola  kyrkiu  og 
Bischupenum  þesse  tvð  kugillde  med  ollum  laga  avexte  um 
allan  tijma  ad  jafnfullu.  sem  Þorkiele  Sigurdsyne  sialfum 
kann  ad  haf  a  ad  Iðgum  (borid)  ok  sagdaii  Sæmund^)  skylldugan 
ad  giallda  greijnda  peninga  jnuaii  fiortan  ndtta  ad  heyrd- 
um  doomenum.  Bischupenum  edur  hanz  umbodsmanne. 

Samþyckte  þennan  vorn  doom  vor  Audlegur  fader  Bisk- 
up  Gottskalk. 

Ok  til  sannenda  hier  um  setium  vier  fyrr  nefnder 
kiennemenn  vor  Jncigle  fyrir  þetta  (bref)  skrifad  a  hölum 
j  hialltadal  jn  die  Medardi  et  Gillardi  episcoporum  et  con- 
fessorum  enn  sama  are  sem  fyrr  seiger. 


1)  þ.  e.  11.  Maí.      2)  Petor,   tyískrifað;   mun  eiga  að  yera:   Petur 
PalBBOB.    3)  Syo,  og  tyitekið. 


602  *  UMBOÐSDÓMR.  1502. 

576.  15.  Júní  1503.  á  Skarði. 

ÐóMK  útnefndr  af  Einari  Oddssyni,  kongs  umboðsmanni  í 
Húnavatnsþingi,  um  það,  hvort  Einar  skyldi  með  lögum 
halda  þeim  umboðum,  sem  Gottskálk  Þorvaldsson  og  IUugi 
Þorsteinsson  vegna  E>óru  Gottskálksdóttur  höfðu  feingið  hon- 
um  á  arfi  Guðrúnar  Jónsdóttur  eptir  foreldra  sína. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  7,  frumrit  á  skinni,    melétið  og  götugt.     Fyrir 
bréfíð  haía  aldrei  komið  nema  5  innsigli,  og  er  eitt  af  þeim  dottið  frá. 

Ollvm   monnvm  þeim   sem    þetta   bref  sid   edr   heyra 

senda    CDarteinn  jonsson.    arngrimur   liotzson.   bodvar   ingi- 

mundaraon.  gudmundr  gudmundzson.   brandr   atlason.   oddr 

þorualldzson.  biarne  biornsson.  einar  bardarson.  halluard  ei- 

rekason.  helgi  ellendzaon.  einar  eyuindzson    ok  eyiolfur   þo- 

steinsson.  kuediu  gudz  ok    [sijna  kunnigt  giorande  at  arvm 

efter  gudz  bvrd  (1D  d  ok  ij  vetur  þridivdaginn  næsta   fyrir 

festvm  barnabe  apostoli^)  oa  vindæle  aa  skagastrond.  aa  þing- 

gtad  rettvm  uorum  uær  j  dom    nefnder  af   ærligvm    manni 

einare   oddzsyne   kongs   vmbodzmanni   .]    hunavatzþingi   at 

skoda  Eannsaka  ok  d[æmja  hvort  fyrnefndur   einar  skyllde 

med  logum  hallda  mega  þeim  umbodvm   sem  gotskalk   þor- 

ualldzson  hafde  honum  feing[it]  ok  illagi  þosteinson   uegna 

þoru  þorualldzdottur    konu  sinnar  yfer  þeim  peningvm  sem 

gudrunu  jonsdottur  hafde  til  erfda  fallit  efter  fodr  sinn  ok 

modr    ok    syskin  sín  sem    voro  iardernar  vindæle  a  skaga- 

atrond  ok  iordin  enne  er  liggrj  hoskulldzstada  þingum  med 

VI  kugilldum  ok  þar  til  so  mi[klu]    lavsagoze  [sem  h]onum 

bar  at  hallda.  Nv  saker  þess  at  fyrrnefndr    einar   leidde  ij 

lagavitne  vm    vmbodztokuna   ok  hins  annars  at  þar  var  ok 

synt  at  gotskalk  hafde  adr  dærat  uerit  vmbod  yfer  jordunne 

vindæle    ok  so    landskulld   med.    þeas    hins    þridia   at    adr 

nefndr  einar  setti   fulla    borgun    fyrir    þeim  Ix   hvndrada  j 

iordum  ok    anefnde   jordina   sydre   ey  oa  skagastrond.    enn 

þar  kom  einginu  sa  er  til  kallade   þeasara   vmboda.   þui  at 

80  profudu  male  dæmdv  vær  med  fullu  doms  atkvæde  þetta 

1)  þ,  e.  7.  Júní. 


1502.  •  HJÓNABAND  DAÐA.  60a 

vmbod  lavgligt  ok  einar  oddsson  skylldngan  at  ser  taka 
adr  greindar  jarder  vindæle  ok  enni  med  vi  [kugiljldum 
byggia  ok  landskyllder  upp  bera  so  ok  ei  síjdr  dæmdum 
vær  hann  lavgligan  soknara  þeirra  peninga  sem  adrer  menn 
hellde  [af  þeim^)  arfe  so  mikkla  aem  honum  berr  at  hallda 
at  tiltavlv  a  uegna  gotskalks  ok  þorv.  Ok  til  sanninda 
[hier]  vm  settvm  ver  fyrrnefnder  menn  vor  jnnsigle  fyrir 
þetta  domsbref  skrifat  aa  skardi  j  langadal  vpp  aa  vitus- 
messv  dag  vm  vorit  aa  sama  dre  ok  fyrr  segir. 


577.  37.  Júní.  1503.  í  Miðdal. 

DóMR    útnefndr  af  Stepháni  biskupi  í  Skálholti    um    hjóna- 
band  og  festing  Daða  Arasonar  og  Þóru  Þórarinsdóttur. 

Landsb6kas*fa  788.  4to  bl.  46b_—  48^^  akr.  c,  1640,  með  heudi  keim- 
líkri  hendi  Hákonar  Ormssonar.  —  Landsbókaeafn  65.  4to  I,  bl.  40—41 
með  hendi  Jóni  dans  MagnúBBonar  c.  1640.  —  Handritasafn  Jóni  skjala- 
varðar  Þorkelasonar  (nú  i  Landsbðkasafni)  155.  4to  bl.  26  með  hendí 
Haldórs  Guðmundssonar  c.  1640.  —  Ny  kgl.  saml.  1847.  4to  C  39—42, 
með  hendi  Guðbranda  prófasts  Jónssonar  í  Vatufifirði  1669.  —  Landa- 
bókasafn  101.  4to  bls.  172—173,  með  hendi  Jóns  prófasts  Haldörsaonar 
1  Hítardal  c.  1730.  —  ÍBfél.  Khd.  67.  4to  bl.  61^—62  með  hendi  síra 
Eyjólfí  JónsBonar  á  Völlum  (d.  1745). 

Domur  wm  Hionaband  Dada  Arasonar')  1502. 
Auollum^)  monnum  þeim*)  sem  þetta  brieff  sia  edur 
heyra  senda  broder*)  Halldor  med  gudz  naad  aabote*)  d 
Helgafelli.  Sigurdur  Jonsson.  Helgi  Jonsson.  officialis  heil- 
agrar  skalhollzkýrkiu.  þordur  Jonsson.  Einar  Snorrason') 
Einar  Jngemundarson').  Teitur  Jonsson.  Þorkiell  Þorsteins^ 
son.  Kienek®)  Þorsteinsson.  Jsolfur^^)  Palsson^^).  AndriesGud- 
mundsaon^'*)  og^*)  Jon   Jonsson    prestar   SkalhoUtz   Biskupz 

1)  t?ískrifað.  2)  Arnason  788;  hin  leiðrétta.  3)  Svo  788.  4)  b.  y. 
65,  1847.  5)  b.  y.  67,  101  (sem  hefir  „Haldór  bróðir").  6)  aahota  788; 
leiðrétta  hin.  7)  EinariBon  (!)  65,  1847.  8)  65,  67,  101,  1847;  Sig- 
muDdzBon  788.  9)  67,  101;  HÍDrik  788,  65,  1847.  10)  101;  Jsleiffur 
788,  60,67,1847.  11)  þorsteiasaon  67.  12)  Gyöndsion  101.  13)  b1.  788,  6ö. 


604  HJÓNABAND  DAÐA.  '        1502. 

dæmesa  kuediu  gudz  og  sina  kunnigt  giorande  sub  Anno 
Gratiæ  [M  D  og  ij*)  manudagenn  næstaii  íirir  Petturs  CDesao 
och  Pallz  vm  sumared  ]  middal  j  Laugardal  d  almennelegre 
prestasteffuu  vorum  wier  ]  dom  neífader  aíf  erlegum  herra') 
og  vorum  andligum^)  fodur  Stephan  med  Guds  naad  Bisk- 
upe  j  Skalhollte  ad  skoda  och  dæma  vm  þad  hionaband  og 
festijng.  sem  Dade  Arason*)  hafde*^)  giortt  vid  Þoru  Þorar- 
ensdottur. 

J  firstu  kom  fram  firir  oss  vitnesburdur  Jons  prestz 
Kolbeinzsonar  med  sodann®)  Bokar  gide  ad')  sera  Helge  offici- 
alis  haffde  teked  aff  honum  effter  [Biskups^)  skipan®)  sem^^)  bar 
vitne  vm  [ad  hann")  heyrde  |[talenn  vera^^)  ad  [þridia  og  fiorda 
mægda  mein^*)  cL  voru^*)  med  dada  arasyne*)  og  sagdre  þoru 
þorarensdottur.  [er  til  komu  af  þeirre  konu,  er  Sigridur  hiet. 
og  var  kðllud  langhryggia.  er  Dade  Arason  hafde  ddur  lik- 
amliga  leged^^)  enn  hann  fieck  þoru  þorarinsdottur^®).  og 
þesse  mein  voru  sogd  suo  ad  Dade  heyrde  adur  enn  hann 
feste  sier  þoru  þorarinsdottur*'^). 

Suo  og  kom  þar  fram  annar  witnesburdur  suarenn  ad^^) 
teked  haffde  sera  Jon  helgason  aff  [Vigdise  Jllugadottur^*) 
j  vmbode  sera  Halldors  tirffingssonar  sem  var  profastur*®) 
mille  Gijlsfiardar  og  Gliuffrar.  huor  ochsorsomu  meinbauge 
sagdra  manna  ]  mille  Dada  Arasonar^^)  og  þoru  þorarins- 
dottur^^).  ad  þeir  voru  suo  [talder  og^^)  halldner  aff  hinum^*) 
elldre  monnum.  ad  þær^^)  være  ad  þridia  og  fiorda  manne 
ad  skilldugleika  [greind^*)  Sigrijdur  og  optnefnd  þora^'). 


1)  [67;  1502,  65,  101,  1847;  sl.  788  (hér).  2)  65.  3)  65,  67,  101, 
1847;  naduga  788.  4)  Arna-  788;  hia  leiðrétta.  5)  65,  67,  101,  1847; 
haffe  788.  6)  svörðum  101.  7)  er  101.  8)  biakupsins  101,  ofl.  9)  [Bisk- 
up  Steíane  788  (!),  10)  hann  b.  v.  (hér)  788.  11)  [el.  788;  b.  v.  hin. 
12)  [ad  talen  voru  65,  101.  ia)meine788;  hin:  mein;  írá  [þriðjamanni 
og  fjörða  101;  |[talinn  vera  mægdir  ad  þridiamanne  ogfíordamægda 
meine  788.  14)  væru  67.  16)  hjá,  b.  v.  67.  16)  [101,  67;  sl. 
hin.  17)  b.  V.  101,  67.  18)  er  101;  19)  [155,  101,  67;  Vigfuse  Jlluga- 
syne  788,  65  1847.  20)  prestur  788;  hin  leiðrétta.  21)  b.  v.  101,  67. 
22)  b.  V.  67.  23)  [b.  v.  155,  101,  67.  24)  788,  155,  67;  henni  101;  b1.  65, 
1847.  25)  þad  788,  hin  leiðrétta.  26)  b.  v.  101.  27)  [greindra  mauna  a  mille. 
Sigiijdui  og  Þoia  788. 


1502.  HJÓNABAND  DADA.  605 

[Jtem  j  þridiu  grein*)  kora  þar  fram  vitnesbiirdur  [þor- 
allíFz  Ollaftssonar^).  ad  hann  sagdest  offt  haffa  hid  vered 
[og  heyrt^)  ad  Dada  Arasyne*)  voru  sogd  þesse  somu  mein. 
8U0  hann  heyrdi  adur  hann  festi  greinda  Þoru. 

Jtem  j  fiordu  grein  kom  þar  fram  full  Bijvijsing.  ad 
Dade  Arason^)  heffde  att  viij^)  bornj  frillulijffe  raed')  þoru 
þorarinsdottur^).  og  tok  öngua  afflausn.  nemaj  siottuBarneign. 

Jtem^)  j  fimtu  grein  syndist^^)  þar  Bevijsligt^^)  ad  Dadi 
Arason^^)  heffdi  alldri  lysa  lated  ]  heilagre  kirkiu.  sem  hon- 
um  Bar  ad  logum  adur  enn  hann  giorde  sitt  hionaband  vid 
sagda  Þoru. 

Nu  aff  þuíj  so  stendur  j  heilagrar  kirkiu  logmdle  ad  huor 
sem  Bíjndur  [sitt  hionaband*^)  an  loglegra  lýsijnga  og  koma 
STjdan  mein  vpp  j  þeim  hiuskap.  þd  skulu  þeirra  born  ecke 
arfftæk  vera.  þuíj  þeir  meigu  eij  meinbauge  vita  er  eij 
villdu  lysa  lata.  Suo  og  þeir  sem  meinbauge  vita  adur  enn 
þau  [koma  saman  og  hiuskapenn  samaii  Binda^^)  eda  dirff- 
ast^^)  sijdan  saraaii  ad  Binda  er  þeir  heira  meinbauge  sagda. 
þo  þeir  vite  eíj'  huortt  sanner  eru  edur  eíj'.  þcL  firerbydst 
þeim^^)  samann  ad  Binda  firr  en  rannsakad  er  aff*')  kirki- 
unnar  vallde.  huortt  þau  eru  sonn^^)  edur  eige,  enn  effsaman 
[verdur  bundid^®).  þóL  skulu  þeirra  Born  ologleg  thil  arffz  vera. 

Jtem  j  annare^^)  grein  stendur  ao  skrifad  endelega'*^)  j 
þeim  sattmala  sem  giordur  var  mille  lærdra  og  leikra  aff 
Magnuse  konge  og  Jone  grckeBigkupe  og  suared  var  Bæde 
aö  lærdum  og  leikum  ad  standa  skiUde  obrigdannlega  firer 
logmdl  ad  Biskup  skillde  dæma  vm  hionaband  og  huorsu 
logliga  huor  [gietenn  er*^) 

1)  [101:  aa  þridiudægenn  (!!)  788,  65.  2)  [788;  Þorleijfs  Olafs- 
sonar  65,  1847;  Þórðar  ÓlafsBonar  67;  Þorodds  Alliadssonar  165, 
101.  3)  [sl.  788;  b.  V.  hin,  4)  Arnasyne  788;  hin  leiðrétta.  ö) 
Arnason  788;  hin  leiðrétta.  6)  155;  átta  101;  sl.  hin.7)  rid  155. 
8)  b.  V.  101  ofl.  9)  b.  V.  65,  155,  101  ofl.  10)  155,  65,  101  ofl.; 
fildist  (!)  788.  11)  b.  v.  155.  12)  b.  v.  101  ofl.  13)  [sinn  hjú- 
skap  155,  65,  101.  14)  [binda  sjnn  hjóskap  101.  15)  dirfir  101. 
16)  b.  V.  65,  67,  1847.  17)  fyrir  65,  101  ofl.  18)  65,  101  ofl.;  saman  (!) 
788.  19)  [65,  101  ofl.;  Bindast  788.  20)  788;  þridiu  65,  101  ofl. 
21)  andlega  (!)  101.    22)  [er  getinn  155,  101  ofl. 


606  HJÓNABAND  DAÐA.  1502. 

Þuíj  lijst^)  08«  eingenn  [valldzmanna  nie  leikraanna^) 
nockra  magt  edur  valld  tiP)  haffa  jffer  ad  dæma  edur^dæma 
Idta  sagdri*)  festing  edur  þeirra  born  logleg^)  thil  arffs  ad 
dæma  firr  enn  þad  være  adur  loglega  rannsakad  aff®)  Bisk- 
upe  edur  hanns  loglegum  vmbodzmanni.  och  sd  domur  olog- 
legur  j  allann  mdta  eff  hann  hefur  aff  nockrum  leikraanne 
dæmdur  vered.  Nu  firer  þessar  allar  adur  skriffadar  grein- 
er  lem  ad')  luta  ad  þessu  hionabande  leist  oss  þad  j  allan 
mdta  mote  heilagrar  kirkiu  logum  och  skipann  giortt  haffa 
vered  og  med  fullum  meinum  och  sonnum  vera  Bunded. 
Þuij  ad  heilags  anda  nad  tilkalladri  ad  so  proffudu  og  firir 
osf  komnu  dæmdum  vier  firrneffader  dömsmenn^)  med  fuUu 
döms  atkuædi  þessa  firrskriffada  festing  och  hionaband.  sem 
Dadi  Arason®)  haffde  giortt  vid  Þoru  Þorarinsdottur  j  allafl 
mcLta  laust  og  olðgligtt  og  ad^^)  onguo  halldande.  og  aull 
þeirra  bom  j  frillulijffe  gieten  haffa  vered  og  huorke  arff- 
tæk^^)  effter  faudur  nie  modur 

Samþickte  þennafi  vorn  döm  [med  oss  adur  greindur 
herra  Stephan  stðdogan  og  Iðglegan  i^^)  ollum  sinum  giein- 
um^*)  [og  articulis.  og  sette  sitt  Jnnsigli  fyrir  þetta  doiQs- 
brief  et  cetera^*). 


578.  80.  Júní  1503.  á  Öxarárþingi. 

TYLrTARDóMR  útuefudr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni  Jóns- 
gyni  um  skilríki  Gríms  Pálssonar  fyrir  skóginum  i  Skógar- 
tungum,  er  fylgt  hefði  Silfrastoðum  í  Blönduhlíð. 

AM.  Apogr.  1263  „Ex  originali  TransBoripto  fra  Ara  Þorkelmyni" 
frá  16.  N6y.  1607.  Árni  lýsir  innsiglum  og  segir,  að  í  innsigli  aéra 
Ólafs  Bé  .falke  a  scuto  snuaude  höfdinu  tii  vinstre  handar''. 


1)  leizt  166,  65,  101  ofl.  2)  [788;  veralldligur  valldsmadur  155; 
yalldsmadui  leikmanna  101,  65  ofl.  3)  b.  v.  155,  101  ofl.  4)  101  ofl.; 
•agda  788.  5)  101  ofl.;  loglega  788.  6)  fyrir  65,  101  ofl.  7)  788;  bI. 
hin.  8)  prestar  101.  9)  Amason  788;  ieiðrétta  hin.  10)  65,  101  ofl.;  med 
788.  11)  mega  vera  b.  v.  101;  vera  b.  v.  67.  12)  67;  med  101.  13)  [b. 
Y.  101,  67.     14)  [b.  T.  101. 


1502.  SILFRASTAÐABRÉF,  607 

Ollum  monnum  sem  þetta  Bref  sia  edur  heýra  senda  ginar 
Oddzson.  sijgurdur  dadason.  Arnor  finnson.  Jngimundur  finnson. 
halldor  þorgeirsson.  Brandur  ginarsson.  JonOiafsson.  Brandur 
Olafsson.  Gudlogur  loptsson.  Sijgurdur  Jvarsaon.  Helge  þor- 
ualldsson  og  Biarne  andriesson.  kuediu  Guds  og  sijna.  kunnugt 
giðrande  ad  þa  er  lidet  var  fra  hingatburd  vorz  herra  jhesu 
christi  M  d  og  ij.  dr.  fimtudagen  næsta  epter  pieturzmessn 
og  palz  d  almenneligu  oxardrþinge.  vorum  vier  j  dom  nefnd- 
er  af  ærligum  manne  Finnboga  bonda  Jonsýne  logmanne. 
nordan  og  vestan  aa  Jslande.  ad  skoda  og  dæma  huðrtt  afl 
hafa  skýlldo  þau  bref  og  skilEÍkie.  gr  Grimur  bonde  pdls- 
son  Bar  þar  fram  fyrir  oss.  og  beidde  og  krafde  doms  aa. 
huor  vottudu  vm  skogen  j  skogartungum  fyrir  ofan  neid- 
gotu  og  nedan.  Nu  af  þui  ad  þesse  fýrgreind  Breff  og 
vitnisburder  so  vt  visudu  og  jnne  hielldu  ad  þesse  fyrr- 
greindur  skogur  hefde  fýltt  jordunne  silfrastodum  j  skaga- 
firde  og  hennar  eign  halden  verit.  fýrst  af  Sigmunde  €in- 
arssyni.  sem  atte  sagda  jord  Silfrastade.  dtolulaust  vm  xx 
vetur  edur  leingur.  og  so  hustru  Margriet  medan  hun  atte. 
Somuleidis  pdll  Bonde  Brandsson.  medan  hann  hiellt  opt- 
skrifada  jord  Silfrastdde.  og  sakier  þess  ad  so  stendur  j 
vorre  landz  laga  bok.  ad  ef  madur  hefur  og  helldur  ging 
ednr  skog.  akur  edur  haga  edur  adrar  landsnytiar  xx  vet- 
ur  edur  leingur  atolulaust.  þd  d  sa  er  haft  hefur.  nema 
annar  sýne  med  logligum  vitnum.  ad  þat  er  hanz  eign  ef 
hann  skal  orænttur  vera.  Nu  ad  þessum  vitnum  leiddum. 
gpter  þui  sem  Brefen  hliodutu  og  vottudu.  dæmdu  vierfyrr 
nefndan  Grim  Palson  EOttelega  hallda  meiga  optgreindan 
skog.  þar  til  hann  er  med  logum  af  honum  sogttur  nema 
annar  hafe  og  sýne  logligra  lagahalld  edur  eignar  fyrir 
greindum  skogarpartte.  þad  framar  geingur  enn  þetta.  Sam- 
þycktte  þenna  vorn  dom  med  oss  adur  greindur  finnboge 
logmann  og  sette  sitt  jnnsigle  med  vorum  adur  greindra 
manna  jnnsiglum  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j  sama  gtad 
deige  og  are  sem  fýr  seigier. 

Þad   giðrum   vier  Olafur   Jonsson    prestur.  kolbeinn 

hialmsson.  og  Stulie   Biarnaaon    godum  monnum  kunn- 


60ð  ALÞINGISSAMÞYKT.  -  KONUNGSBRÉF.  1502 

ugt.  ad  vier  hðfum.  sied  og  ýfer  lesit  so  latande  doiHvS- 
bref  med  heilum  hangande  godra  manna  jnsiglum  sem 
hier  fyrir  ofan  skrifat  stendur.  Og  ad  so  j  sannleika  er 
getium  vier  vor  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  hol- 
um  þann  xvj.  dag  Nouembris.  þa  lidet  var  fra  Guds 
burd  m.  dc  vij  dr. 


579.  1503.  á  Álþingi. 

ÁLÞiNaissAMÞTET  um  kaupskap. 

Add.  BritÍBh  MuBeum  11,  242.  4to  bl.    64 a,     Söpdyngja  séra    Gott- 
skálkB  í  Glaumbæ,  skr.  1643—1590. 

anno  domini  CD.  dc  ij.  ar. 
Worv  þesser  fyrskrifader^)  articulis  samþyckter  vpp  sa 
nytt  af  logmonnum  badum  oc  ollvm  logrettomonnum  oc  oll- 
vm  almvga  vm  kavpskap.  iiij  marka  fiskr  gilldr.  iij  atta 
fiordunga  vætter  firir  c.  half  fiorda  vætt  þa  hardaz  er  oc 
skal  madr  þa  f a  j  einkavpi  þat  er  hann  vill.  en  huer  odruuis 
kavper  edr  selr  sekr  iiij  morkum  sem  firir  annat  domrof. 


580.  1503. 

Ágrip  af  konungsbréfi,  að  íslendingar    skyldi    réttast   eptir 
Noregg  lögum  og  íslenzkum  lögum. 

Add.  British  Museum  11,  242.  4to  bl.  64aj_  Sópdyngja  séra  Gottskálks 
í  Glaumbæ,  skr.  1543—90. 

anno  domini  CíD.  dc  iij  da  sama  are'). 
Skipade   minn   herra  kongren  oc  baud  j  sinu  brefi    at 
uier  skylldum  rettaz  epter  noregz  logum  og  epter  vorvm  js- 
lenskum  logum  hvad  vær  giordum  vanrettaz. 


1)  &  undau  er  alþingÍBsamþykt  1.  Júli  1501  um  nefndarmanna 
koBt  og  yetrsetu  útlendinga  k  íslandi  (Nr.  550).  2)  á  uudau  or  alþÍDg- 
samþykt  irá  1502  um  kaupskap  (Nr.  579). 


1502.  KVITTUNARBRÉF.  609 

581.  18.  Júlí  150S.  á  Bessastöðam. 

Benedikt  hirðstjóri  Histen  kvittar  Vigfús  Erlendsson  um 
það  tilræði,  er  hann  veitti  Þórði  Brynjólfssyni  í  kirkjudyr- 
unum  eða  kirkjugarðinum  á  Krossi  í  Landeyjum. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  1,  fiumrit  á  Bkinni,  og  er  inDSÍglíð  fyrir  bréfinn. 
Læst  samau  við  bréf  Krietjáns  konungs  annars  gert  á  Akrhúsi  28.  Mai 
1510. 

Þat  giori  ec  benedict  histeii  hirstiori  ogh  hofvdsmann 
ýfer  alt  island  godum  monnum  kunigt  med  þessu  mÍQV  opnu 
brefui  at  egh  medkenui  zt  at  eg  hefi  giéfit  uígfvs  Cilendz- 
8on  auUdungis  kuitan  og  akiærul(a)u3ai  fyrir  þat  hogg  eda 
blak  eda  tilrædi  sem  hann  veitte  þorde  brýn(i)olfssýne  j 
kirk(i)udýrvnvm  eda  kirk(i)vgardinvm  aa  krossejlandeývm*) 
Olafsmessv  hina  fýrre.  ^ef  eg  fyrr  greindur  benedict  gefit 
fyrr  skrifadan  vigfus  ellendzson  avldvngis  kuittan  og  akiærv- 
l(a)usan  fyrir  mier  og  aullum  kongsens  vmbodsmonnum  ept- 
cr  þui  kongsens  brefi  sem  minn  herra  kong  hans  gaf  mier 
framazt  vm  obotamal  og  utlegder.  f^^ef  ec  og  fvlla  og  alla 
peninga  upp  borid  af  adur  greindum  uigfuse  ellendssyne  so 
mier  likar  fyrir  þetta  hogg.  þui  gef  ec  benedict  histenfyrr 
greiudan  uígfus  under  kongsens  frid  og  kuitan  og  akæru- 
l(a)usan  fyrir  mier  og  aullum  hirstiorvm  gpter  komendum 
hier  epter.  Og  til  sanninda  hier  um  þa  set  ec  mitt  jnnsigle 
fyrir  þetta  kvittvnarbrief  hvort  er  skrifad  var  da  besza- 
stodum  manudagen  næstan  fyrir  þoUaksmessv  vm  sumarid 
arum  epter  gvds  bvrd  þushundrud  v  hundrud  og  tuo  ar. 


583.  1.  September  1503.      á  Reynlvöllum. 

YíGSLUMÁLDAGi   Stepháus  biskups  í  Skálholti  um  kirkjuna  í 
Hvammi  í  Kjós. 

Eptir   afskript  frá    1715  í  yisitazíubök   BorgarfjarðarprófastBdæmis 

1)  Hér  hefir  fyrst  verið  skrifað   „næsta  dag",  en  það  bvo  dregið  út 
aptr. 

Dipl.  W.  VII.  B.  39 


6Í0  HVAMMR  í  KJÓS.  1502. 

1705—1730  eptir  tiassí-kn'pti  gerðu  á  Reynivöllnm  i  Kj-'^  31.  Marts 
1670,  og  staðfesta  þ^ð  Þórðr  Ormsson,  Narfi  Guðmundsson,  Eínar  Eg- 
ilsson,  Haldór  Sighvatsson,  Jón  Eingilbertsson  og  Jón  GuöiLnndsson,  og 
segjast  þeir  haía  fyrir  sér  „gamalit  brief  a  pergament  Bkrifad  med  háng- 
anda  ekiertu  Jnnsigli",  sem  án  efa  hefir  verið  frumritið  Bjálft.  —  Lands- 
bókasafn  107.  4to  blB.  401— 40il  með  hendi  séra  Jóns  HaldórBBonar  i 
Hítardal.  —  í  máldagabók  BiskupsskjalasafaBÍns  er  örstuU  ágrip  mál- 
dagans  (eptir  bréfabók  Sigurðar  lögmanns  Jónesonar). 

McLldage  HvamskyrkÍQ  i  Kiðs. 
Vær  Stefan  med  gudz  nad  biskup  i  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi.  at  i 
heidur  vid  Gud  fodr  og^)  son  og  helgan  anda.  sanctam  Dei 
genitricem  CDariam  og  hin  heilaga  Lucam  evangelistam  hðf- 
um  vier  vigt  kirkiuna  i  Hvammei  Kiös  med  þeim  maldaga 
at  hún  (L  vj  kugilldi  og^)  Hvamseý  med  oHum  gðgnum  og 
giædum.  þar  med  skogartungu  i  Skorradal  er  liggr  uæst 
Reynevalla  skögi  upp  fia.  so  og  hofum  vier  leiíi  til  gefit  at 
þar  se  saman  vígd  hión  og  born  skírd  og  konur  i  kirkiu 
leiddar  þeirra  manna  sem  þar  eru  heimilisfaster.  þar  skulu 
og  takast  heima  tíunder  og  lysetollar  bónda  og^)  husfreyiu 
og  allra  þeirra  manna  sem  þau  hallda  á  sinn  kost.  þar  skal 
syngia  annan  hvern  suunudag  þa  at  prestar  fiolgaz  og  mogu- 
lig  kennimanna  skipun  verdur  at  forfallala;-su  og  giallda 
presti  xij  aura  i  kaupit.  hofum  vier  skipat  at  kirkiudagur- 
in  þar  [skal  vera  halldiníá^)  uppa  sancte  Lucas  dag  en  syngia 
af  honum  næsta  daginn*)  epter.  hier  med  hofum  vier^)  vigt 
þar  likneski  sancte®)  Luce  evangeliste  og  gefum  hverium 
xl  daga  afidt  skriptborina  synda  þa  er  þat  er  borit  i  pro- 
cessionem.  edur  i  gagndogum.  og  þeim')  goda  hluti  giora 
kirkiunne  og  i  hvert  sinn  sem  þeir  fremia  sína  godgiorn- 
inga  vit  greinda  kirkiu.  Og  til  meirj  ssnninda  hier  um  fest- 
um  vier  vort  innsigli^fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  a  Rey  le- 
vollum  i  Kiós  in  festum®)  sancte®)  Cggidij*^)  abbatis  a  no 
domini  CO.  v  hundrud  og  ij  dr. 


1)  sl.  107.  2)  b.  v.  107.  3)  [skule  halldaBt  107.  4)  deige  107.  5)  b. 
V.  107.  6)  sancti  107.  7)  þeir  107  8)  festo  107.  9)  sancti  107.  10)fyr- 
ir  þessu  nafni  er  eyða  i  107. 


1602.  HREIÐARSSTAÐABRÉF.  611 

583.  16.  September  150-3.         í  Miklagarði. 

(xRíMR  bóndi  Pálsson  geldr  og  lykr  Gottskalk  biskupi  á 
Hólum  tuttugu  hundruð  i  jörðunni  Hreiðarsátöðum  i  Svarf- 
aðardal  fyrir  tutt  :gu  og  eitt  hundrað,  er  hanu  varð  biskupi 
skyldugr  í  útlausnir. 

AM.  Fdsc.  XXXVI,  5,  frumrit  á  Bkinni.     Öll  (4)  inusigiia  eru  dott- 
iu  frá.  —  AM.  Apogr.  3394. 

Brief  um  xxc  i  jordunne  reidarstodum.^) 
Þat  giorum  wier  ion  íinbogasou.  oddur  einarsson  prest- 
ar  holabiscupsdæmis.  (Dagnus  arnason.  sæmundur  símouar- 
son  leikmenn  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  worv  opLU 
brefi  at  wier  worum  j  hia  saum  oc  heyrdum  aa  ord  oc  handa- 
band  þessara  manna.  wirduligs  herra  oc  andaligx  fodurs 
herra  gotskalks  med  gudz  nad  biscups  a  holum  af  einne 
hallfu.  en  af  annare  grimss  bonda  paalssonar  at  suo  firir 
skilldu  ad  nefndur  grímur  bonde  pallsson  galit  oc  luckte 
adur  nefndum  herra  biscup  gotskalke  til  fullrar  eignar  .xx. 
hundrud  i  iordunne  reidarstodum  er  liggur  i  vrda  kirkiu 
soku  j  suarfadardaal.  firir  eitt  hundrat  oc  xxc  betur  er  han 
vard  honum  skylldugurj  vtlausner.  galt  oc  lukte  adurnefnd- 
ur  grímur  boude  pallsson  wirduligum  herra  biscup  got.>kalke 
adurnefndan  jardar  part  j  reidarstodum  med  ollum  goguum 
oc  gædum  hlutum  oc  hlunnendum  sem  fyr  nefndre  jordu 
fyllger  oc  fyllgt  hefer  at  fornu  oc  nyiu  oc  optnefndur  grim- 
ur  bonde  pallsson  oc  jon  willhialmsson  er  honum  sellde  vrdu 
fremst  eigande  at.  skall  þratnefudur  grimur  bonde  suara 
laga  riptingum  a  fyr  greindum  jardar  parte  en  optnefndur 
herra  biscup  gotskallk  hallda  honum  til  laga.  Oc  til  sann- 
inda  hier  vm  heingium  wier  fyrnefnder  prestar  oc  leikmenn 
wor  insigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  war  j  mycklagarde 
j  eyiafirde  fostudagin  næstan  epter  krossmessu  wm  haustid 
anno  domini  CO  quingentesimo  secundo. 


1)  Utan  á  biéánu  með  hendi  fiá  17.  öld. 

39* 


6l2  VATNSFJARÐABMAL.  1502. 

584.  17.  Scptember  1503.        á  Kirkjubóli. 

Sáttakbbép  Stepháns  biskups  í  Skálholti  og  Björns    Guðna- 
sonar  um  garðinn  Vatnsfjörð. 

AM.  Fasc,  XXXVI,  8,  frumrit  áskinni  með  hendi  Björns  Guðnason- 
ar  i  Ögri,  og  hefir  aldrei  verið  innsiglað,  hvernig  eem  íi  þvi  stendr  um 
Bvo  áriðaudi  bréí. 

Forlijkunarbreí  Biskup  Stephans  og  Biorns 
Gudnasonar^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
jon  jonsson.  kodran  jonsson.  ketell  bavduarsson  prestar.  gvd- 
ini  jonsson.  uigfus  ellendzson.  jon  ellingsson,  loptr  eyolfsson 
og  arnor  finnzson  leikmenn.  kuediu  guds  og  sina  kunnigt 
giorande.  ad  sub  anno  domini  CDd  ii^.  faustudagin  næsta  fyr- 
ir  krossmessu  um  hausted^)  under  mula  aa  skalmarnesi.  wor- 
um  uær  j  hia  saum  og  heyrdura  aa  ord  og  handabaiid  þess- 
ara  manna.  herra  stefans  med  guds  nad  biskup(s)  j  skal- 
hollte  af  einre  alfv.  enn  biarnar  gudinasonar  af  annare. 
Faldetz  þad  og  skildetz  vnder  þeirra  handabande  adh  greind- 
ur  biorn  gudinason  giorde  þad  j  hlydni  og  audmykt  uid 
biskupin  og  danda^)  manna  tillavgr  adh  hann  lofadi  adh 
skilia  sig  uid  gardenn  allan  vazfiord  j  jsafirde  adh  næstum 
fardavgum  er  kæme  fyrir  utan  alla  afending  uid  nauckrn 
mann  huorcke  lærdan  edr  leikan.  suo  og  vnder  saumu  grein 
lofade  hann  adh  skilia  sig  uid  aull  kirkiufie  þau  sem  kirk- 
ian  þar  ætte  so  mikil  sem  hann  hafde  heima  aa  gardenum 
teked  og  med  þeim  fridleika  sem  j  kirkiunar  maldaga  stæde. 
so  og  uid  kirk(i)unnar  jarder.  og  alt  annad  þad  kirkian  ætte 
jnnan  sig  og  vtan.  og  skæl  og  skilrice  være  til  ad  hennar 
eign  uære  med  brefum  eda  maldavgum.  utan  þau  bref  sem 
biorn  hafde  a  gardenum  feingit.  sagdetz  hann  aungum  afenda 
eda  uid  nauckurn  mann  sleppa  nema  uid  olaf  filpusson. 
gkyllde  greindr  biorn  gudinason  huorcke  taka  nie  taka  lata 
þar  epter  nauckra  þa  tolla  sem  sagdri  kirkiu  tilheyra  og 
eígi  helldr   landskyllder  af   kirk(i)unar   jordum    þar.   Hier 


1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  Eggerts  lögmanna  Hannessonar.    2)  þ 
e.  9.  Sept.    3)  Svo. 


1502.  VATNSFJARÐARMÁL.  613 

med  skyllde  biorn  gudinason  fa  biskupinum  .Ix.  hundrada 
fyrir  þær  sekter  sem  biskupinum  þotte  hann  uid  sig  brot- 
ligr  ordit  hafa.  suo  og  heyrdu  uær  fyrr  skrifader  menn  þad 
vnder  þeirra  handaband  skilit  og  biskupin  lofa  og  samþyck- 
an  verda  ath  optnefndr  biorn  gudinason  skyllde  mega  hallda 
alla  adra  peninga  þa  hann  hafde  vmbod  yferteked  af  olafe 
filpussyne  fyrir  utan  allt  omak  hindran  edr  nauckra  þuing- 
an  af  biskupinum  til.  suo  skyllde  sa  reikningskapr  ecki 
afl  hafa.  sem  greindr  biorn  gudinason  hafde  adr  giort  sera 
grimi  þosteinssyne  kirkiunar  uegna  j  uazfirde.  so  mætte  hann 
ecki  garden  hallda  og  biorn  gvdinason  frialsliga  mega  apt- 
ur  adh  sier  taka  alla  þa  peninga  sem  hann  hafde  fyrir 
kirkivnar  reikningskap  sett.  Hier  med  skylldu  þeir  alsattum 
satter.  leyste  biskupin  biorn  gudinason  og  kuittan  gaf  hann 
og  hans  menn  og  medfylgiara  razmenn  sueina  og  þionutzu- 
menn  og  alla  adra  huerer  helltz  sem  þ^ir  være  adh  med 
honum  hefde  vered  til  nauckurs  styrks  rada  eda  hoUutzu 
og  af  avllum  þeim  sektum  og  sakferlum  sem  þa  woru  til 
komnar  med  þeim  og  biskupinum  þotte  biorn  og  hans  menn 
brotliger  ordit  hafa  uid  heilaga  kirkiu  og  sig  sierliga  til 
greint  vm  adtavku  halld  og  medferd  a  fyrrgreindum  garde 
uazfirde  kirk(i)unni  og  kirk(i)unar  peningum  þar.  fra  fysta 
er  tittgreindr  biorn  gudinason  giorde  þar  nauckud  med  og 
til  þess  adh  nu  er.  Og  til  sanninda  hier  vm  settum  uær  fyrr 
nefnder  menn  v^or  jnsigli  fyrir  þetta  sættargiordarbref  skrif- 
ad  oa  kir'kiuboli  j  langadal  da  festum  lanberti  episcopi.  da 
sama  aare  sem  íyrT  seigeB. 


585.  8.  Oktober  l^O^.         á  Munkaþyerá. 

FiNNBOGi  lögmaðr  Jónsson  fær  Gottskalk  biskupi  á  Hólum 
til  fullrar  eignar  jarðirnar  Ásgeirsár  og  Lækjamót  í  Víði- 
dal  með  þriðjungi  af  þeim  peningum,  sem  stóðu  með  jörð- 
unum,  þá  er  Narfi  Sigurðsson  og  Sigurðr  Narfason  luktu 
Finnboga  þær,  —  gegn  tilkalli  og  eignarorði  biskups  til 
Lögmannihliðar  í  Kræklingahlíð. 


614  ÁSGEIRSÁRBRÉF.  1502. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  6,  frumrit  á  skinni.  Af  4  innBÍglum  er  nú  eitt 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3395.  —  í  bréfabókum  er  þetta  bréf  Bum- 
Btaðir  ranglega  árfært  til  1506. 

asgeirsaar  bref*). 
Þath  giorum  vier  brodir  ginar  med  gudz  naad  abbote 
a  mwnkaþueraa.  Guttormur  nichulaasson  og  COagnus  arna- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  woro  opnv  brefe  ath 
sub  anno  gracie  millesimo  quingentesimo  secundo  þridiudag- 
in  næsta  fyrir  mikelsmessu^).  a  grvnd  i  eýaíirde  worum  (vier) 
i  hia  saaum  og  heyrdum  aa  ath  finnboge  ionsson  laugmann 
fieck  verdugum  herra  biskup  gottskaalke  med  handabande 
til  fullrar  eignar.  friaals  forrædis  og  laugligrar  attecktar 
þridiungin  i  iordunuTii  asgeirsaam  og  lækiamote  er  liggia  i 
víjdedai  í  hwnauatzþínge  med  ollum  þeim  gaugnum  og  giæd- 
um  eignum  og  itokum  sem  greindum  iardar  paurtum  fylger 
og  fýlgt  hefuer  at  fornu  og  nyu  og  hann  war  fremzt  eig- 
ande  ath  og  suo  þridiunginn  af  ollum  peningum  fríjdum  og 
ofridum  sem  stodu  med  greindum  iordum  þa  narfe  sygurdz- 
son  og  sygurdur  narfuass on  lucktu  nefndum  finboga  laug- 
manni  og  teite  þorleifs.yne  greindar  iarder  og  peninga  ept- 
er  þui  sem  þat  breí  wtvisar  þar  vih  giort  er  og  teitur  hef- 
uer  ath  sier  tekit.  ^ier  i  mot  i  sama  handabande  fieck  og 
upplagde  nefndur  biskup  gottskaalk  finboga  ionssyne  laug- 
manni  til  fullrar  eignar  og  friaals  forrædis  allt  þat  tilkall 
og  eignarord  er  biskupin;i  aatte  edur  eignazt  maatte  j  iord- 
unne  laugmanzhlíjd  epter  þui  sem  sira  eireknr  sumarlidas- 
son  hafde  honum  luckt  og  feingit  <  g  þau  bref  wt  vísa  sem 
þar  til  heyra.  SkiIIde  biskupinn  at  sier  taka  greinda  iard- 
ar  parta.  og  suo  wt  heimta  og  til  sín  taka  þa  lausa  pen- 
inga  sem  þar  til  heyra  og  fyrr  skrifat  cr.  Saumuleiö^)  skillde 
og  finboge  laugmau  hallda  og  at  sier  taka  iordina  laug- 
manzhlíd  sem  fyrr  skrifat  stendr.  skillde  huor  hallda  til 
laga  þeim  .lordum  keypt  hefde  enn  saa  suara  lagaripting- 
um  er  sellt  hefde.  Og  lil  ^anninda  hier  vih  settum  vier  fyrr 
nefnder  menn  vor  jncigle  fyrir  þetta  brefskrifuat  aa  munka- 


1)   Utan  á  bréfinu    með  gamalli  hendi.    2)  þ.  e.  27.  Sept.    3)  Svo. 


1602.  AKRAR  OG  KROSSHOLT.  615 

þueraa  j  eyafirde   laugardaginn    næstan    fyrir   dionisíí    epi- 
scopi  et  martiris  gloriosi  a  sama  aare  sem  fyrr  seigir. 


586.  9.  Október  1503.  í  Stafholti. 

Stephán  Jónsson  biskup  í  Skálholti  staðfestir  skipan  Vermund- 
ar  ábóta  frá  18.  Marts  1406  og  Jóns  biskups  frá  10.  Marts 
1410  um  sóknaskipti  milli  Akra  og  Krossholts. 

AM.  Pasc.  LXV,  17,  transBkript  á  skinni  frá  1.  April  1513.  — 
JSig.  143.  4to  bl8.  315—817  á  pappír,  Bkr.  c.  1600.  —  AM.  Apogr.  1671 
(eptir  LXV,  17).    Sbr.  DI,  III,  Nr.  585  og  608. 

Domur  og  Bref  fyrer  krossbolltz  kirkiu  þijngum^). 

Wier  biskup  stephaan  med  Gudz  nad  biskup  j  skalhollti 
giore^)  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  breíi 
ad  sub  anno  gratie  [CD.  ö.  ij^  ^)  miduikudaginn  fyrir  dionicio 
sociosque  *)  j  hijtardal  kom  firir  oss  arnor  finnsson  oc  þor- 
arinn  stephansson  med  þaug  bref  oc  maaldaga  sem  þeir 
hofdu  oc  vottudu  vm  maldaga  millum  krossholltzkirkiu  oc 
akra.  beiddu  þeir  oss  oc  krofdu  ad  giora  endilegann  veg  da 
j  TTiillum  greindra  kirkna  vm  þann  skilnad  sem  þeirra  var 
a  millum  vm  þat  huat  huor  þeirra  skylldi  taca  til  Rentu  af 
þeim  bæum  sem  fyrir  sunnan  hijtaraa  eru  oc  til  krossholltz- 
kirkiu  liggia  til  tijunda.  logdu  þeir  fyrr  greindir  menn  vnd- 
ir  vorn  dom  edur  skipan  ad  hafa  þat  oc  hallda.  huor  firir 
sijna  kirkiu  æfinliga  sem  vier  dæmdum  edur  giordum  hier 
vm  greindra  kirkna  j  millum  bæ.di  vm  Renttu  af  sogdum 
bæum  oc  suo  vm  afgialld  fra  okrum  til  krossholltz  huorsu 
mikit  þat  skylldi  gi  lldast  arliga.  Hofum  vær  jnnuirduliga 
akodat  oc  ransakat  fyrr  sagt  bref  oc  maldaga  sem  þeir  þar 
fram  baaru  huor  fyrir  sijna  kirkiv.  oc  leist  oss  oc  odrum 
prestum  oc  prelaatum  þeim  sem  vier  til  kolludum  med  oss 
bædi  þau  bref  oc  maldaga(r)  s  m  þar  voru  vm  giordir  j  morg- 

1)  Aptau  á]tran88kr.,  og  á  við  öU  bréfin,  sem  í  því  eru.  „Gamall  domur 
vm  maldaga  milli  Krosahollttz  og  Akra  Anno  1502",  143.  2)Svo.  3)  [QD 
ii]d  ij»,  transskr.    4)  þ.  e.  5.  Oktober. 


616  AKRAE  OG  KROSSHOLT.  1502. 

um  greinum  oskialligir  oc  ei  halldast  mega  vppa  akra  kirkiu 
huorki  bref  nie  maldagar  vtan  þat  bref  sem  giort  hefur  ver- 
mundur  aboti  aa  helgafelli  þa  hann  var  officialis  heilagrar 
skalholltzkirkiu  huort  ad  greinir  vm  giord  oc  skipan  ayrdz 
biskups  j  skalhollti  vors  íorverara  oc  íleijri  annara  skalholltz 
kirkiu  formanna  giordir  oc  skipaner  huor  epttir  annann  hef- 
ur  stadfest  oc  skipat  vegna  akra  kirkiu  sem  sagt  bref  vtar- 
meir  innehelldur  oc  wtuijsar.  suo  oc  bref  biskups  jonz  skal- 
holltz  biskups  þar  med  festu  brefi  vermundar  abota.  huer 
allar  adurgreindar  skipaner  oc  giorder  heilagrar  skalholltz- 
kirkiu  formanna  hier  vm  giordar  sem  j  greindu  brefi  standa. 
skipati  oc  giordi  logligar  med  sijnu  brefi.  ad  þær  skylldu 
æfinlega  standa  oc  ob  igduliga  halldast  sagdra  kirkna  j  mille. 
vndir  wtsetnijng  heiiagrar  kirkiu  oc  hennar  sacramentta  sem 
sagt  bref  wtuijsar.  Nu  ;  f  þvi  ad  oss  leijst  þesse  bref  skial- 
lig  og  riettuislega  gior  verit^).  giorum  vier  þau  endiliga  log- 
leg  oc  stodug  oc  obrijgdiliga  halldast  skulu  med  ollum  sijn- 
um  greinum  oc  articulis.  þvi  ad  heilags  anda  nad  til  kall- 
adri  giordum  vier  þa  skipan  aa  med  fullum  lagawrskurdi  ad 
af  oUum  þeim  bæum  sem  fyrir  sunnan  kallfalæk  eru  oc  til 
krossholltz  kirkiu-  liggia  oc  suo  heita  kalfalækur.  skijdzhollt. 
hamrar.  laxarhollt.  skutilsey.  vogur.  hualseyar.  oc  eyriks- 
stadir.  jsleifarhus  skal  af  ollum  þessum  fyrr  skrifudum  bæum 
gialldast  allir  lysitollar  til  akra  kirkiu  æfinliga  hier  eptir. 
enn  af  ollum  bæum  fyrir  sunnan  hijtaraa  þeir  sem  til  kross- 
holltz  kirkiu  liggia  skal  jafnan  færa  lijk  til  krossholltz  þa 
þangat  er  vel  færtt  ad  frsa  teknum  eiriksstodum.  jsleifarhus- 
um  oc  hua(l)seyum.  ef  þar  er  bued.  enn  þa  til  akra  efþang- 
at  er  ecki  vei  færtt.  skal  helmijngur  af  þeim  hlunnindum  sem 
lijkuBum  fylgia.  gialldast  til  akra  æfinliga  hier  eptir  huortt 
sem  færd  eru  oc  suo  skal  alldri  gialldast  fra  okrum  til  kross- 
holltz  meira  en  vj  aurar  arliga.  skulu  bændr  af  greindum 
bæum  fyrir  sunnan  kalfalæk  hallda  kirkiugardi  vm  akra 
kirkiu.  skal  þeim  oc  rett  ad  sækia  tijdir  til  akra  aa  ollum 
helgum  dogum  vndan  teknum  enum  stæstum  haatijdum.  s^kal 

1)  vera  143. 


1502.  AKEAR.  —  STAÐARFELLSBRÉF.  617 

þesse  vor  giord  oc  wrskurdur  æíinliga  atauda  hier  eptir  vm 
alldur  oc  æfi  greindra  kirkna  j  millum  fastur  oc  stedugur 
enn  huerr  hann  ryfur  eda  hier  j  moti  giorir.  þa  skal  hann 
falla  j  bann  oc  vera  vtsettur  af  heilagri  kirkiu  oc  hennar 
sacramenttis  oc  allir  þeir  er  þa  skipan  hallda  oc  hylla  er 
hier  aa  mote  wottar.  Suo  oc  hofum  vier  dæmtt  oc  wrskurd- 
ad  oll  þau  bref  oc  maaldaga  sem  hier  aa  moti  votta  onýt 
00  ad  ongu  halldandi.  huortt  þad  er  vm  sagda  liostolla  eda 
meira  afgialld  en  fyrr  skrifat  er. 

var  þessi  vor  domur  oc  wrskurdur  af  oss  siaalfum 
innsigladur  oc  jnn  scriptis  fram  borinn  j  greindri  hijtardals 
kirkiu.  oss  j  domz  sæti  sitiandi  morgum  godum  monnum 
nærverandi  oc  oz  samþýckiandi.  sigurdi  jonssyne  oc  helga 
jonssyne  oíticialis.  ginare  snorrasyne.  magnuse  bardarsyne. 
^inare  jonssyne  oc  katli  boduarssyne  prestar.  huorir  sin  jnn- 
sigli  med  voru  jnnsigli  sefctu  fyrir  þetta  domzbref  oc  wr- 
skurd.  skrifat  j  stafhollti  j  borgarfirdi  sunnudaginn  næstan 
fyrir  calixtusmesso  oa  sama  oari  oc  fyrr  seiger. 


587.  11.  Oktober  1502.   undir  Staðarfelli. 

28.  Janúar  1503.  á  Staðarhóli. 

GuBLAuG  Finnbogadóttir  selr  Sturlu  Þórðarsyni  bónda  sín- 
um  jarðirnar  Ingvildarstaði,  Reyki  og  Daðastaði  á  Eeykja- 
strönd  við  Skagafjörð  fyrir  hálft  Staðarfell  á  Meðalfellsströnd 
með  fleirum  atriðum,  er  bréfið  greinir. 

AM.    FaBC.    XXXVI,  10,  frurarit  á  Bkinni  með  öllum  (4)  innsiglum. 

Felzstrandar  bref. 
fyrer  Jngvalldarstodum  og  Dadastodum. 
Þath  gerum  uær  halldor  prestr  týrfingsson  sigurdr  narfa- 
son  biorn  jonsson  ok  gudmundr  þolleifson  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  uoro  opno  brefi  at  arum  epter  guds  burd 
.CD.  d.  ok  íj.  ar  þridiudaginn  næsta  epter  fides  uirginis  et 
martiris^)  j  badstofunne  under  stadarfelle  a  medalfellzstrond 

1)  þ.  e.  11.  Okt. 


618  STADAEFELLSBRÉF.  1502. 

uorum  iiær  j  hia  saum  ok  heýrdum  ai  ord  ok  handaband 
þessara  manna  af  einne  alfu  ærligs  dandimanz  stuUa  bonda 
þordarsonar.  enn  af  annare  hans  dandi  kuinnu  gudlaugar 
husfreýio  finnbogadottr  at  suo  fyrir  skildu  at  f  jr  greind  gud- 
laug  husfreyia  sellde  stuUa  bonda  sinum.  þriar  jarder  er  hun 

atte  doL  reykiastrond  ] ^)  kirkiv  sokn  ok  suo 

heita  jnguelldarstadcr  reýker  ok  dadastader  med  ollum  þeim 
gðgnum  ok  gædum  sem  greindum  jðrdum  fýlger  ok  fýlgkt 
hefer  at  forno  ok  nýio  ok  greind  gudlðg  husfreýia  vard 
fremst  eigandi  at.  hier  j  moth  gaf  fyrr  skrifadr  stulli  bondi 
halfa  jordina  stadarfell  da  medalfelzstrðnd  med  sama  skil- 
ordi.  en  þat  sem  fýrr  skrifadar  jarder  ero  dýrre  enn  halft 
stadarfell  skýlldi  gud'aug  husfreyia  eigoazt  sma  larder  af 
bondans  ]ðrdum  þeim  sem  hier  ligia  dix  felzstrond.  gnn  ef 
gud  kalladi  stulla  bonda  fýrr  af  verolldinne  enn  optskrifada 
gudlðgu  husfreýio  þa  skylde  hun  hafa  uald  yfer  ollom  gard- 
invm  ok  jordunne  stadarfelli  suo  leingi  sem  hun  lifer  leigu- 
laust.  jtem  skildi  bondin  stuPi  suo  fyrir  j  fyrr  skrifudu  jarda- 
kaupi.  ef  gud  uilldi  suo  skipa  at  ecki  uære  hiner  somo 
beggia  þeirra  erfingiar  stulla  bonda  ok  gudlaugar  husfreyio 
þa  skylldu  hans  erfingiar  aptr  leýsa  alla  fýrr  skrifada  jðrd 
stadarfell  vnder  sig  epter  hana  davda  enn  gíallda  hennar 
erfingium  adrar  jarder  jafndýrar.  jtem  lýsti  stulli  bondi  mala 
gudlaugar  husfreyio  sinar  j  sin  gard.  ccc.  hundrada  ef  hvn 
lifer  honum  leingar.  gnn  halft  þridia  hundrat  hundrada  ef 
hann  lifer  henne  leingr. 

for  allr  fyrr  sagdr  gerningr  fram  med  fullv  handa- 
bandi. 

Ok  til  sanninnda  hier  vm  festum  uær  fyrr  skrifader 
menn  var  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  stadarholi  ]  saur- 
bæ  festum  agnetis  secundo  are  sidar  enn  fyrr  seiger. 


588.  16.  Oktober  1503.    á  Skiiinastöðmn. 

Magnús    Jónsson    selr   Gottskalk    biskupi  og  heilagri   Hóla- 

1)  eyða  fyrir  nafuiuu  i  fibr. 


1502.  SVEINUNGSVÍKRBRÉF.  619 

kirkju  til  fullrar  eignar  jörðina  Sveinuugsvík  í  Þistilsfirði  og 
þar  nieð  tíu  hundruð,  gegn  því,  að  biskup  taki  Jón  son 
Magnúsar  níu  vetra  gamlan  til  uppfæðis  og  lærdóms  með 
því  skilorði,  er  bréfið  hermir. 

AM.  FdBC.  XXXVI,  4  frumrit  á  skinni.     Af  5  innBÍglum  eru  nútvö 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3393. 

Brief  um  Sveinungsvijk^). 
Þath  giorum  vier  gudmundr  prestr  olafsson.  magnus 
arnason.  narfi  benedictzson.  jon  andresson.  og  asgrimr  hallz- 
son  godvm  monnum  kvnnigt  med  þessv  vorv  brefi.  at  svb 
anno  gracie  CD^  d^  ij^.  a  skinnastodvm  j  auxarfirdi.  a  fimta 
daginn  næsta  epter  bartholomeusmessv^)  vorum  vier  hia. 
sdavm  og  heýrdvm  aa  ord  og  handabaT  d.  virduligs  herra 
biskups  godskalks  og  magnvsar  jonssoní^r.  at  sua  fyrir  skildu. 
j  fýstu  at  magnus  jonsson  selldi  med  handabandi  biskup 
godskalk  og  heilagri  hoola  kirkiv  til  fvllrar  eignar  og  frials 
forrædis  jordina  sveinvngsvíjk  er  liggr  j  svalbardz  kirkiv 
sokn  j  þistilsfirdi.  med  oUvm  þeim  gðgnvm  og  giædvm.  sem 
greindri  jordv  fýlger  og  fýlgt  hefer  at  fornv  og  nyiv  og 
hann  haíui  fremzt  eigandi  at  ordith.  og  þar  med  .x.  hvndr- 
vth.  hier  )  mot  lofadi  biskup  godskalk  at  taka  til  sín  son 
magnusar  jonssonar.  er  jon  heitcr.  ix.  vetra  gamlan.  til  vpp- 
fædis  og  læ.rdoms  og  at  fa  fyrir  hann  leyfi  af  pafaligv  valldi 
til  at  verda  prestr  og  þar  epter  lofadi  hann  at  vigia  hann 
til  prestz  og  veita  honura  eitthvert  beneficivm.  skýlldi  þessi 
giorningr  og  lofan  standa  obrigdiliga  fyrir  hvorra  tveggia 
hond  hverr  sem  kirkivnnar  formann  kýnne  at  verda.  at 
sveinninn  skýlldi  sitt  frialsmannligt  vppfædi  fa  matar  og 
klæda.  þar  med  lærdom  og  vigslvr.  ef  hann  endiz  til.  en  ef 
hans  kynne  vid  at  mi^sa  þa  skýlldi  þo  kirkivnnar  eign 
jordin  og  peningarner.  lofadi  biskupi  >n  ogh  at  giefa  sitt 
brcf  og  jnnscigli  vpp  aa  vm  sveinsins  framfæri.  lærdom  og 
vigslvr.  sva  at  þat  raætti  sýnazt  at  biskupsstolnvm  ef  bisk- 
upsins  kýnne  vid  at  raissa.  Skylldi  þessi  greind  jord  svein- 
vngsvíjk  greidazt  og  gialldazt  þa  biskupinn  viUdi  og    piltr- 

1)  Utan  &  biéfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  þ.  e.  25.  Aug. 


620  SVEINUNGSVÍK.  —  LANDAMERKJABRÉF.  1502. 

inn  er  aa  framfærid  kominn.  en  þav  .x.  hvndrvd  sem  þeim 
fýlgia.  skylldi  magnus  giallda  þa  hann  mætte  vel  vid  kom- 
azt  og  hvorvm  tveggivra  væri  hentiligt.  at  af  skildvm  koppl- 
vm.  f^^ier  til  lofadi  greindr  magnus  enn  .x.  hvndrodvm.  og 
gialldi  þa  vt  er  honum  veri  hægt  vm.  en  ef  magnuskýnne 
fjrr  fra  at  falla  en  þessir  peningar  væri  gollduer  edr  greidd- 
er.  þa  lofadi  hann  at  lýsa  fyrir  vottum  hvad  epter  stædi 
ogolldith  af  greindvm  peningvm.  Skýlldi  tíjtt  nefndr  magn- 
us  svara  lagariptingv  aa  opt  nefndri  jordv  sveinvngsvíík. 
en  biskup  edr  kirkivnnar  vmbodsmadur  hallda  til  laga. 

Ogh  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  fyrr  nefnder  menn 
vór  jnnscigli  fyrir  þetta  bref  giort  aa  skinnastodvm  j  oxar- 
firdi.  aa  svnnvdaginn  næsta  epter  calixtusmessv.  aa  sama  dari 
sem  fýrr  segir. 


589.  31.  Oktober  1503.  í  Steinsholti. 

Ibeiðakgeiii)  og  landamerkjaskipan  Þorvarðs  lögmanns  Er- 
lendssonar  milli  jarðarinnar  Núps  í  Eystrahrepp  og  jarða 
staðarins  í  Skálholti  (varhugavert  hréf). 

AM.  Apogr.  1967  „epter  transecripto  a  pappir  hia  Vigfuse  Jonssyne 
á  Leyrá.  Eg  efast  um  þessa  brefs  rigtugheit.  Þad  synest  vera  smid- 
ad  ur  ödru  areidarbrefe.  sora  ödruvis  hafe  vered"     (Árni  Magnásson). 

Þeim  gödum  raðnnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heýra 
sende  eg  Þorvardur  Erlendszson  Iðgmann  sunnan  og  aust- 
aii  cL  Jslande  kvediu  Gudz  og  sijna^).  kunnugt  giðrande  ad 
þa  lided  var  frd  hingadburd  vors  herra  Jesu  Christi  M.  d. 
og  ij  dr  laugardægenn  næstan  fyrer  allra  heijlagra  messu 
vm  hausted^)  i  Skalhollte  i  biskupstungum  kom  Stephan 
med  Gudz  ndd  biskup  i  Skalhollte  fyrer  mig  og  beidde  mig 
og  krafde  vppa  laganna  vegna  ad  rida  a  landaraerkej  mill- 
um  Nups  i  austrahrcpp  og  stadarjardanna  i  Skalhollte.  suo 
sem  logboken    giðrer   ncLd  fyrer.  giorda  eg  og  so  ad  eg  reid 

1)  Svo.    2)  J>.  e.  29,  Okt.  (1502). 


1502.  LANDAMERKJABRÉF.  621 

d  þesse  somu  landamerke  med  morgum  gödum  mðnnum  med 
mier  tilkoUudum  8(ira)    ginare   Jngemundarsyne    er  þa  var 
Eddzmadur  i  Skalhollte.  Gudmunde  ginarssyne  suornumlog- 
riettumanne.  S(ira)  Teite    Þorsteinssyne.    Blasius    Ormssýne 
og  þessum  bæudum  og  gödum  mðnnum  med  ríjdande  grlende 
Sigvatssýne  er  so  latande    eid  sör  fyrer  mier  i  Steinshollte 
j  eystra    hrepp    manudægenn    næstaíi   fyrer    allra    heilagra 
messu  um  hausted^)  er  eg  beidda   hann    og  krafde  ad  bera 
riett   vitne  og   satt  sem  hann  villde    sveria   effter.  er  hann 
giðrde  so  ad  haun  íirnefndur  grlendur  var  þar  nær  og  heirde 
sira  andres  arnason  þui  lisa  fyrer  sier  ad  þau  landamerkia 
bref  sem  h^nn  hafde  i  mille  Nups  adurnefndz  og  stadarens 
jarda  skyllde  hmn    brenna  og  þau    være    betur   brend    og 
frelsa  so  sdl  fðdurs  sins.  Soru  og   þrijr  bændur  þeir  er  þar 
voru  gllster  menn  og  leingst  vered  og  þar  leingst  bued.  so 
latande  bokareid  Gunnar  Biarnarson  er  sig  reiknade  siðtug- 
ur  mann  ad  alldre  edur  betur.  Þorkiell  Sigvatsson  Ix.  vetra 
edur  betur  og  Marckus   magnusson.  ad  þeir  vissu  ej  annad 
sannara  fyrer  Gude  (enn)  ad  stadur^  nn  i  SkalhoUte  ogstad- 
arens  jarder  ætte  ur  HellnahoHte  og  ofaii  i  Kietelhöl.  og  so 
sionhending  i  Diaknastein  fyrer  nordan  DiaknapoU  og  riett- 
syne  i  Þiörsaa.   Skipade  og    íirnefndur  þorvardur   logmann 
so  felld  landamerke  gffter  þad  vestur  i  lækenn  er  fellurfyr- 
er  austan  tuned  d  hamarsheide.   skipade  eg  firnefndur   þor- 
vardur  Iðgmann  so  felJd  landamerke  effter  þrattnefndra  manna 
sðgn  er  d  ridu  med  mier   millum   Nups  og  dsa  ur  vordun- 
um  og  nordur  i  læ.kenn  ur  vordunne  og  fram  i  Sigmundar- 
skard  ur  Sigmundarskarde  og  fram  1  Steinkiered  og  ofan  i 
Steinkiered  annad  og  rettsine  ut  i  kalfd.  So  og  var  eg  þar 
nær  þorvardur  Iðgmadur  i  Skalhollte  og  fleijre  menn   adrer 
ad  pira  ginar  Jngemundarson  handfeste  biskup  Stephane  so 
felldan  vitnesburd  ad  hann  hefde   heyrt   goda  menn  seigia 
fyrer  sier  ad  nupur  æ.tte  ei  leingra  enn  ur   steinkierinu  og 
i  grafernar  fyrer    nordaii  Skafft.  ur  grofunum  og  i  skogar- 
gðtu  fyrer  austaii  Skafft.  Ad  so  pröfudu  og  fyrer  mig  komnu 

1)  þ.  e.  31.  Okt.  (1502) 


622  ÖLVESJARÐIR.  1502. 

og  tilkolludum  þeim  bestu  dandismðnnum  er  hid  mier  voru 
og  mier  samþicldundum  i  dömzsæte  sitiande  sagda  eg  i  Gudz 
nafne  döm^)  med  fullum  laga  urskurde  þau  sðmu  landa- 
merkiabrief  er  Pdll  Teitsson  synde  mier  og  þar  vöru  lesin 
cL  landamerkiastefnunne  önyt  og  ad  aungvu  halldast  eige. 
þui  þar  briefen  hallda  sogn  enn  aungvum^)  svardaga 
nema  íirnefndur  PcLU  Teitsson  Idte  sveria  innbfi  tueggia 
manada  ad  heyrdum  urskurdenum  fyrer  Iggmannenum  Þor- 
varde  Erlendzsyne  tuð  Iðgleg  vitne  ad  Nupur  hafi  dtt  þesse 
þrattnefnd  itok  i  stadarens  jarder. 

Samþickte  þennaii  minn  urskurd  adurskrifadur  biskup 
Stephan  og  sette  sitt  Jnsigle  med  minu  Jnnsigle  fyrer  þetta 
urskurdarbrief  skrifad  sama  stad  og  dag  sem  fir  seiger. 
Petta  firskrifad  brief  er  riett  coperad  og  samanlesed 
effter  þeirre  logmans  dreid  sem  Erlendur  biarnason  i 
asum  hafde.  og  til  merkis  setium  vid  ockar  hand- 
skriffter  hier  vnder.  dsum  1665.  2.  Jan. 

Thordur  Sturlason  Ellendur  biarnason 

Eh.  meh. 


590.  3.  NÓYcmber  1503.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  selr  Þorvarði  lögmanni  Erlends- 
syni  jarðirnar  Árbæ,  Fossnes  og  Pórisstaði  i  Ölvesi  fyrir 
jarðirnar  Traðarholt  og  hálft  Langholt  í  Flóa. 

AM.  232.  8vo^  bl.  119  a— b     (Bréfabók    Gizurar    biskups  í  írumriti 
1540—1547).  —  AM.  266.  Fol.  bls.  109—110.—  AM.  Apogr.  2794. 

gamallt  kaupbref  fyrir  jordum   minum^)  j  auluesi. 

Pad  giaurum  uier  arne  snæbiarnarson  abote  j  videy. 
sira  ©iiar  ingemundarson  radzmadur  j  skalhollti.  sira  aug- 
mundr  Palsson  kirkiuprestr  j  SchalhoIIti  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  þa  er  lidit  uar  fra 
gudz  burd  .CD.  d.  og  ij  ddr  j  SkalhoIIti  j  biskupstungum  j 
skrudhusino  fimtudaginn  næstan  epter  allra  heilagra  messo 
vm  veturinn  uorum  uier  i  hia  saum  og  heyrdum  da  ord  og 

1)  Svo;  rétt:  amen.    2)  Svo.    3)  J>.  e.  Gizurar  biskups. 


1502.  ÖLVESJARÐIR.  623 

og  handabaud  þessara  manna  ærlegs  herra  Stephans  med 
gudz  nad  biskup  j  schalhollti.  og  þoruards  grlendssonarlaug- 
mannz  sunnan  og  austan  dci  jslandi  at  suo  fyrir  skilldu  at 
greindr  biskup  Stephan  selldi  þorvarde  erlendssyni  arbæ  og 
fossnes  fyrir  .xxx.  c.  þorestade  þar  næsta  .xc  er  liggia  j 
auluesi  j  arnarbælis  kirkiusokn.  til  fullrar  eignar  og  frials 
forrædis  med  aullum  þeim  gaugnum  og  gædum  sem  greind- 
um  jordum  fylgia  og  fylgt  hefir  ad  fornu  og  nyio  og  hann 
vard  fremst  eigandi  at  bædi  sinna  uegna  og  stadarens  j 
schalhollti  j  mid  merki  edr  garda  til  motz  uid  þa  sem  laund 
eiga  utan  og  sunnan  næst  greindum  jordum.  Hier  j  mot  gaf 
fyrr  greindr  þoruardr  gllendzson  adr  greindum  biskup  step- 
hane  jordina  tradarhollt  fyrer  xxxc  er  liggr  j  stockseyrar 
kirkiusokn  og  .xx.  c.  j  halfu  langhoUtino  j  floa.  er  liggr  j 
hraungerdis  kirkiusokn  til  íullrar  eignar  og  frials  forrædis 
med  aulluQi  þeim  gaugnum  og  giædum.  sem  greindum  jord- 
um  fylger  og  fylgt  hefir  at  fornu  og  nyiu.  oc  hann  vard 
fremzt  eigandi  ath.  Hier  til  fyrr  nefndra  jarda  skylldi  bisk- 
up  Stephan  gefa  þoruardi  ölendzsyni  .x.  maalnytu  kugillde 
edur  aunnur  .xc  þau  þeim  semdi.  EÍda  aa  landamerki  jnnan 
xij  manada  sem  laugbok  giorer  raad  fyrir.  Suo  og  skylldi 
huor  þeirra  rignazt  fe  þad  allt  er  þar  finzt  j  iordu  edr  da. 
og  ecki  yrdi  laugligir  eigendr  at.  skyllde  huor  hallda  þeirre 
iordu  til  laga  er  keypti  enn  suara  lagariptingum  da  þeirri 
er  selldi, 

Samþykte  med  jayrdi  og  fuUu  handabandi  þessir  fyr- 
nefndir  menn  abote  arne.  sira  ginar  og  sira  augmundur 
þetta  jardakaup  vpp  da  kirkiunnar  vegna.  staudugt  og  obrigdu- 
legt.  þad  fremzta  þeir  mattu  med  laugum  giora.  og  settu 
sitt  jnncigle  med  þrattnefndz  biskup  stephans  jnncigle  fyrir 
þetta  jardakaupsbref.  er  giort  var  j  sama  stad.  deigi  og 
ŒLre  sem  fyr  seiger. 


591.  5.  NÓYember  1503.  í  Skálholtl. 

Stéphán  biskup  í  Skálholti  gefr  Þorvarði  lögmanni  Erlends 


624  tJMBOÐSBRÉP.  -  DÓMSBRÉF.  iSOð. 

syni  fult  umboð  til  þess  að  ríða  á  rekamörk  og  landamerki 
milli  kirkjueigna  Viðeyjarklaustrs  og  Staðarstaðar  i  Grinda- 
vik. 

AM.  238.  4to  bl.  16—17,  skr.  c.  1570  (Besaastaðabók). 

Vær  steffan  med  gvdz  nad  biskup  j  skalhoUti  giore^) 
godvm  monnvm  vitvrligtt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  at  vier 
hofvm  gefid  Þorvarde  EUendzsyni  logmanne  sunnan  oc  avst- 
an  aa  Jslandi  fvlltt  oc  allt  vmbod  til  at  rida  aa  rekamork 
oc  landamerki  aa  miUvm  kirkiv  eigna  klavstrsinz  j  Videy  oc 
Stadar  stadar  j  Grindavik  med  þeim  godvm  monnvm  sem 
hann  vill  til  kalla  med  sier  oc  giora  orvgtt  skiptti  j  mill- 
vm  sagdra  kirkna  epter  þvi  sem  þeim  synizt  liettazt  fyrir 
gvde  oc  monnvm  oc  maldagabækurnar  aa  greina. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  vortt  insiglle  fyr- 
ir  þetta  bref  skrifad  j  skalhollti  in  profesto  sancti  Leonardi 
abbatis  et  confessoris  anno  domini  CD.  d.  ij.  ar. 


593.  39.  NÓYember  1503.  á  Hólum. 

DóMR  klerka  útnefndr  af  síra  Eiríki  Sumarliðasyni  í  umboði 
Gottskálks  biskups  um  kærur  biskups  til  Þórðar  Þórðar- 
sonar,  Hallvarðs  Jónssonar  og  Auðunar  Sigurðssonar. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  3,  frumrit  k  akinni.     Af  7  innBÍglum  eru  nó  2 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3392. 

Domur  B(iskups)  Gottskalks  um  Þord  Þordarson  Hallvard 
Jonsaon  og  Aunund(!)  Sigurdzson*). 
Þat  giorvm  wer  hallvardur  biarnarson  bessi  jonsson 
petur  palsson  þorsteinn  ketelsson  steingrimur  bessason  prest- 
ar  holabiskupsdæmis  ok  jon  þorvardzson  messvdiackn  [ens 
sama  stadar^)  godvm  monnum  viturligtt  med  þessv  vorv 
opnv  brefi  þa  er  lidet  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  jhesv 
christi  þvsvnd  fimm  hvndrvd  ok  tvo  ar  j  vidvik  j  vidvikar- 

1)    Svo.    2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.   3)  með  moranð- 
ara  bleki,  en  álíka  gamalli  hendi  og  hitt. 


1502.  DÓMSBRÉF.  625 

sveit  mauvdagenn  næstan  fyrir  marteinsmessv  vrii  havsted^) 
vorvm  vær  j  dom  nefnder  af  eirike  preste  svraarlid=^ayne 
er  virdvligur  ok  vor  andalegur  fader  herra  gottskalk  med 
guds  nad  biskup  aa  holvm  hafde  sitt  vmbod  feinget  at  dæma 
vm  þær  aakiærvr  sem  biskupenn  kiærdi  til  þeirra  þordar 
þordarsonar  ok  hallvardza  jonsvsonar  avdvrar  sygurdssonar 
ok  stefnvnar  jnne  hallda.  j  fyrstv  dæmdum  vær  allar  stefn- 
vnar  logligar  ok  þaa  riettilega  fyrir  kallada.  kendvst  þeir 
avdvn  ok  hallvardur  sinar  stefnur  þar  fyrir  oss  enn  stefnan 
þordar  þordarsonar  var  þar  svarin  af  tveimur  skialligvm 
vottvm.  j  annare  grein  dæmdvm  vær  af  fyrr  nefndvm  þordi 
þordarsyne  mork  j  stefnvfall  nema  hann  syne  loglig  forfoll 
at  hann  matte  ecke  koma  eda  hans  logligur  vmbodsmadur. 
enn  j  þridiv  grein  dæmdum  uær  oll  þessi  raal  j  næstv  presta- 
stefnv  til  biskupsins  vnder  þann  dora  sem  hann  þar  yfer 
sciger  eda  vt  nefner  neraa  biskupin  vile  þordi  þordarsyne 
aanan  dag  tilsetia  ok  alla  þessa^adurgreinda  menn  skylld- 
uga  þar  ad  svara  sem  logliga  stefnda.  enn  þvi  dæmdvm 
vær  so  ad  oss  litvz  ðll  þessi  mal  hærri  ok  meiri  enn  vær 
treystvnzst  yfer  at  tacka  ok  svmleg  nokvd  so  faheyrd.  enn 
vm  þord  þordarson  leizst  oss  þat  nærri  logvnvm  ad  hana 
profum  væri  ollum  fyrirskotted  nema  biskupenn  vile  meire 
nad  til  gefa  vpp  fra  þvi  hann  kom  eki  j  sagdan  stefnudag 
an  forfalla. 

Var  þessi  vor  domvr  vpp  sagdur  j  sama  stad  ok  ar 
sem  fyr  seiger. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vær  fyrr  skrifader 
prestar  vor  jncigle  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  aa  holvm  j 
hiallttadal  þridivdaginn  næstan  fyrir  andrieassmessv  aa  sama 
are  sem  fyrr  skifat  stendvr. 


593.  [1502]. 

Brép  Stepháns  biskups  Jónssonar   til   ónafngreinds   frænda 

1)  þ.  e.  7.  N6v. 
Dipl,  Igl.  VII.  B.  40. 


526  LÉNARÐR  FÓGETI.  1502. 

Lénarðs    fógeta   um    gjöld   og    aflausn    og   kirkjuleg    fyrir 
„avodan  stórbrotamann"  sem  Lénarðr  var. 

AM.  Fasc.  LXIV,  24.  Það,  sera  stendr  hinumegin  á  ekinnblaðinu, 
er  frá  1497;  frá  því  ári  getr  þetta  þá  ekki  verið,  en  alt  er  þetta  úr  bréfa- 
bók  StephánB  biskups.  Eapólin  árfærir  dráp  Lénarðs  fógeta  til  1502,  og 
önnur  hönd  er  á  þessu  en  því,  sem  stendr  hinumegin  á  biaðinu.  Lén- 
arðr  hafði  gert  ýms  spellvirki  og  sezt  á  Arnbæli  i  Ölfusi,  en  Torfi  i 
Klofa  fór  að  honum  og  drap  hann. 

Enn  af  þvi  ad  oss  oc  morgum  godum  monnum  er  kunpgt] 
j  hver[suj  morg  brot  greindur  lienard  hefer  fallit  vid  Gud 
heilaga  kirkiu  oc  oss  epter  þvi  sem  vær  sialfer  sogdum 
honum  j  vor. 

jn  primis  um  vid  oc  adra  þa  hluti  sem  hann  hefer 
halldit  fyrir  heilagri  kirkiu  oc  oss  þvert  j  moti  vorum  vilia. 

jtem  um  mannslagit  j  vetur. 

jtem  um  misþyrming  vid  brodur  arna  slaandi  hann  til 
mikilla  meizdzla  a  sialfan  paschadagin  j  vor.  oc  hefer  hier 
j  avngva  lausn  fyrir  tekit  sem  honum  ber  oc  vm  þat  fleira 
sem  vær  kvnnvm  icki^)  j  þessv  siuni  allt  ad  greina.  Enn  saker 
þess  ad  þer  ervd  nv  hier  j  landit  hans  nanaztur  frændi  þa 
vilium  vær  vita  vt  af  ydur  hvor[t]  þier  vilit  giora  nægiv 
heilagri  kirkiu  oc  oss  j  bot  oc  betran  fyrir  brot  adr  nefnds 
lienardz  vt  af  þeim  peningum  sem  hann  hafdi  medferdiss 
epter  þvi  sem  dandi  monnum  þikir  moguligt.  enværgiorvm 
þa  af  vorum  parti  vm  lavsn  oc  adra  hluti  sem  til  standa 
epter  þvi  sem  skialigt  þikir.  sierlega  vm  kirkiuleg  kvnnvm 
vær  icki^)  minni  tænad^)  ad  taka  uppa  heilagrar  kirkiu  vegna 
en  þriatigi  c  j  betran  fyrir  suodan  storbrotamann.  til  þesi 
ad  hann  fai  kirkiuleg. 


594.  1503. 

VADMÁLAREiKNiNaB  Skálholtsstaðar. 

AM.  Fasc.  LXIY,  25,  minnisblöð  Stepháns  biskups  á  skinni. 
1)    Svo.    2)  mjög  ðljóst;  kyani  og  að  mega  les :  „giolid  uid". 


1502.  SKÁLHOLTSSTAÐE.  627 

Datum  et  cetera  CTD  d  ij.  ár. 
Jtem  Eagneide  j  hofda.  viij.  alnar  vadmoals. 
Jtem  joni  austíirding.  viij.  alnar. 
Jtem  magnusi  þordarsyni.  iij.  alnar. 
Guttormi  narfasyni.  v.  alnar. 
þorkele  vilialmssyni.  iij.  alnar. 
joni  diakna  sigurdssyni.  iij.  alnar. 
Fatækum.  ij.  alnar. 
Joni  gudmundzgyni.  viij.  alnar. 
(Datteus.  vij.  alnar. 
Jtem  Oddi  brandzsyni  uod. 
þorleifi  haflidasyni  broka  uadmal. 
þorlaki  brokauadmaL 

Brinde  jonssyni  brokauadmal.  oc  iiij.  alnar  til   hempu. 
Joni  þoruallzsyni  til  broka. 
Joni  jonssyni  til  broka. 

ix.  monnum  ileguvadmal.  vij.  alnar.  huerium  ij"^ . 
Kautlu  skalakonv  iiij.  alnar. 
þorsteine  þorl(e)ifssyni.  ij.  alnar. 
fiorar  alnar  joni  tumasyni. 
Hdalfa  fiordu  alin  sigurdi  henrekssyni. 
Siguate  þordarsyni.  xij.  alner  vadmals. 
Jtem  vod  uadmals  logmanninum. 
Jtem  joni  eirekssyui.  viij.  alnar. 
Jtem  olafi  mikelssyni.  viij.  alnar  vadmals. 
Godmundi  a  spoastodum.  vj.  alnar  uadmala. 
Helga  jonssyni  halfa.  vj.  alin  vadmals. 
Jtem  hafde  biakupinn.  vij.  alner  uadraals. 
Sera  augmundi.  xij.  alner  uadraals. 
gudrunu  olcafsdottur.  vij.  alnar. 
CDagnusi  þoruardsgyni  halfa  adra  alin. 
Sera  katle.  viij.  alnar. 
Sera  augraundi  xvj.  alnar. 
Sera  joni.  viij.  alnar. 

Jtem  iij.  messudiaknura  sinura.  iiij.  alnar  huerium. 
Joni  austfirding  brokauadraaal. 
Halldori  litla.  iiij.  alnar  vadraals. 

40* 


628        SKÁLHOLTSSTAÐR.  -  NORÐTUNGA.      1502. 

Steini  halfa  íimtu  alin  oc  ellende  litla  halfa.   v.  aliíi. 

helgu  asmundzdottur.  vj.  alnar  vadmals. 

þorsteini  þorleikasyni  brokauadmal. 

Joni  kalek  brokauadmal. 

þorleifi  snorrasyni  [vj.  alnar^) 

þoruarde  diakna  iiij.  alnar. 

ralgerde.  tæpar.  ij.  alnar  alna.^) 

helga.  V.  alnar. 

Jtem  þorsteini  diakna.  brokauadmal. 

þorleifi  diakna.  vij.  alnar  vel. 

(Dargretu  systur  biskupsins.  v.  alnar. 

vij.  alnar  grimi. 

Brokauadmal  þordi  hestamanne. 

þorsteini  j  botni.  vvj.^)  alnar. 

arngrimi  .viij.  alnar. 

Helgu*)  guttormssyni.  vj.  alnar. 

gudlaugi  .vj.  alnar. 


595.  1503. 

Máldagi  Norðtungukirkju  í  Þverárhlíð.   - 

JSig.  143.  4to  bls.  aSO  á  pappír  akr.  c.  1600  (Garðabók) 

nordtunga  aptur. 
Auno  domini  CD^.  d^.  ij.  var  kirkianj  nordtungu  giaurd 
firir  xiijc  suo  sem  asmundur  jonsson  hafdi  latid  giora  hana 
vpp  enn  adur  hafde  hinn  forne  kirkiuvidurinn  verid   giaur 
firir  iij  merkur. 


596.  37.  Marts  1503.  á  Munkaþverá. 

EiNAB  ábóti  á  Munkaþverá  selr  Guðmundi  Þorleifssyni  jörð- 
ina  Ásgeirsvöllu  í  Skagafirði  fyrir  jörðina  Tjarnir  í  Ljósa- 
vátnsskarði. 

AM.    Fasc.  XXXVI,  15,   frumrit  á  skinni,    og  haía  aldreí  fyrir  þvi 
1)  [tviskiifað.    2)  ala,  hdr.    3)  þannig.    4)  þanuig. 


1503.  JARÐAKAUP.  629 

verið  fleiri  en  fimra  iunsigli,  sem  nú  eru  öll  dottin  frft.  —  AM.  Fasc. 
XXXVI,  16,  annað  frnmrit  á.  skinni,  og  hafa  fyrir  því  verið  átta  inn- 
sigli,  sem  nú  eru  öll  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  3000. 

jardakaupsbref  fyrir  tiornum^). 

Þath  giorum  Avier  fiuboge  prestr  einarsson.  StuUe  magn- 
usson.  jon  finbogason.  hallr  ellendzson^).  hallr  asgrimsson. 
einar  olafsson  ok  sueinn^)  eiríksson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  woro  opnv  brefe  sunnudagin  næsta  epter 
anunci(aci)onem  sancte  marie  a  munkaþueraa  j  eyafirde  þa  er 
lidit  war  fra  hingadburd  wors  herra  ihesu  christi  þushund*). 
V.  hundrut  og  iij  aar  worum  wier  i  hia.  saaum  ok  heyrd- 
um  aa  ord  ok  handaband  herra  einars  abota  a  munka- 
þueraa  med  samþycki  sína  conventubrædra  af  einne  alfw  ok 
gudmundar  þorleifssonar  af  annare.  at  suo  fyrir  skiUdu  at 
herra  einar  abote  sellde  gudmunde  þorleifssyne  iordina  aars- 
geiruoUu^)  i  skagafirde  er  liggr  i  reykia  kirkiu  sookn  til 
fuUrar  eignar  ok  frials  íorrædis.  med  ollum  þeim*)  gaugn- 
um  ok  giædum  eignum  ok  itaulum  sem  greindri  iordu  fylg- 
ir  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nýu  ok  klaustrid  a  mwnka- 
þveraa  ward  fremzt  eigande  ath.  ^ier  ímot  gaf  aadr  nefndr 
gudmundr  iordina  vestri  tiarner  j  liosavatzskarde  er  liggur 
i  haals  kirkiu  sokn.  med  ollum  þeim  gognum  ok  giædum 
sem  fyr  greindri  iordu  fylger  ok  fylgt  hefuer  at  fornu  ok 
nyu  ok  hann  [oc  hans  fader')  vard  fremzt  eigande  ath.  til 
fuUrar  eignar  ok  friaals  forrædis  abotanum  ok  klaustrinu  a 
munkaþueraa  ok  þar  til  iiii  malnytu  kwgillde  ok  iiii  hundr- 
ut  i  þarfligum  peningum.  skiUdu^)  huoru  tueggiu®)  hallda 
til  laga  þeirre  jordv^^)  er  keýpte.  enn  suara  laga  riptingu^^) 
aa  þeirre  er  sellde. 

Ok  til  saninda  hier  wm  settum  wier  fyrr  nefnder 
menn  wor  incigle  med    conuentubrædra   incigle  fyrir   þetta 


l)  Utan  á  XXXVI,  16,  með  gamalli  hendi.  2)  ok,  b.  v.  XXXVl,  16. 
3)  seueinn  (!)  XXXVI,  16.  4)  þvshvndrat  XXXVI,  16.  6)  XXXVI,  15; 
asgeirsvöllu  XXXVI,  16.  6)  sl.  XXXVI,  16.  7)  [sl.  XXXVI,  16. 
8)  XXXVI,  15;  skylldi  XXXVT,  16;  9)  tveigiv  XXXVI,  16.  10)  b.  v. 
XXXVI,  16.    11)  riptingvm  XXXVI,  16. 


630  ÁS  í  BORGAKFIRÐI.  1503. 

bref.    Skrifuat  ]  sama  stad    [ok  aare  degi  sidar  enn^)    fyrr 
seigir. 


597.  17.  Apríl  1503  í  Skálholti. 

Stbpháw  biskup  1  Skálholti  samþykkir  og  staðfestir  mál- 
daga  Ásakirkju  1  Borgarfirði,  er  Sigvarðr  biskup  hefir  gert, 
og  Goðsvin  biskup  og  Sveinn  biskup  höfðu  áðr  samþykt. 
(Nr.  2). 

Eptir  afekript  i  viðitazíubók  Borgarfjarðarprófastsdæmis  1705— 
1730,  staðfestri  eptir  frumritinu  á  skinni  23.  Nóv.  1710  í  Reykholti  af 
Hanneai  próíasti  Halldórepyni  og  þremur  öðrum.    Sbr.  Nr.  2  að  framan. 

Vier  stephan  med  guds  nad  biskup  i  skalholltti  giorum 
gódum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ath 
yær  samþyckium.  stirkium  og  stadfestum  þann  saraa  mal- 
daga  kýrkiunnar  i  asi  i  borgarfirde  sem  sigvardur  biskup 
vor  forverari  i  skalhollti  hefur  giort  um  ádnr  greinda  kirkiu 
i  ase  o<?  suo  er  latandi  sem  þessi  skrd  ut  visar  er  hier  er 
med  fest  þessu  voru  brefi  og  foruerarar  vorer  i  skalhollti 
biskup  gotsuin  og  biskup  sueihj  godrar  minningar  hafa  skip- 
at  stirkt  og  stadfest.  epter  þui  sem  þeirra  bref  þar  um 
giðrd  ut  uisa.  og  hier  er  somuleidis  med  fest  þessu  voru 
brefi.  Og  til  sanninda  hier  um  settum  vær  vort  insigle  fyr- 
ir  þetta  bref  skrifat  i  skalhollti  hinn  v  dag  paska  anno 
domini  CD^  d^  tertio. 


598.  29.  Apríl  1503.        [Á  Helgastöðum. 

BóMR  útnefndr  af  Fiiinboga  lögmanni  Jónssyni  um  ferjan 
og  félegheit  Torfa  Finnbogasonar  íyrir  það,  er  hann  varð 
að  skaða  Þórði  heitnum  Brynjólfssyni. 

AM.  Fasc.    XXXVI,  Jl,  frumrit  á  skinni.      Af  13  innsiglum    eru  5 
fyrir  bréfinn.     Bréfið  er  með  hendi  Finnboga  lögniann?. 

1)  [XXXVI,  15;  deigo  ok  aare  sem  XXXVI,  16. 


1503.  VÍGSMÁL.  631 

Ufíi  Torba  FÍDnbogason 
hann  dæmdur  fridheígur  til  kongsins  nada. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
genda  magnus  þorkelsson.  einar  einarsson.  biorn  einarsson. 
petur  thomasson.  hauskulldr  runolfsson.  gamli  þorsteinsson. 
eirekur  juarsson.  sigurdur  sueinbiarnarson.  audun  sigurdzs- 
8on.  ion  þorlaksson.  jon  magnusson  og  biarni  jonsson.  Q.  G. 
og  iina^)  ad  sub  anno  gracie  .CD^  d*^.  tercio  a  laugardagin 
nesta  fyrir  featum  philipi  et  iacobi  a  helgastaudum  j  reýkia- 
dal  a  þingstad  rettum  uorum  uier  j  dom  nefnder  af  ^rlig- 
um  manni  finboga  ionssýni  laugmanni  nordan  og  uestan  cL 
islande  ath  rannzsaka  skoda  og  dom  d  ath  leggia  um  þau 
bref  og  skilriki  er  þar  fram  kuomu  a  uegna  torfua  finboga- 
sonar  ok')  um  hans  ferian  og  feligheit  fyrir  þad  sakfelle. 
er  greindr  torfui  hafde  oforsýniu  j  fallit.  þa  hann  uard  ath 
«kada  þorde  heitnum  brýuiolfssyne.  kom  þar  fraSi  j  fýrstu 
tolf  raanna  doms  bref  suo  hliodanda  ath  d  laugligu  aurfar- 
þingi  hafde  fram  komit  med  suaurdum  bokar  eidum  uig- 
lysing  og  nattstadr  fýrnefnzs  torfua  upp  d  adrnefnt  sak- 
ferli  og  mannskada  og  þessi  sama  viglýsing  uar  d^md  med 
aulium  sinum  greinum  lauglig  og  fuUmegtug  efter  laugbok- 
arennar  ordum  b^di  utan  landz  og  innan.  kuomu  þar  fram 
aunnur  bref  under  godra  manna  inciglum  ath  erfingiar  og 
eftermalsmenn  þordar  brýniolfssonar  haufdu  giort  fullkomna 
satt  med  þrattnefadan  torfua  upp  a  þetta  fýrneínt  manslag 
og  sakfelle  med  akuednum  botum  og  borgan  fyrir  settum 
luktum  og  afhentum  giolldum  og  gridasaulum  efter  skrif- 
udum  skildaugum  med  gefnum  gridum  og  handselldum  af 
erfingium  og  eftermalsmonnum  titnefnzs  þordar  sem  fyr 
skrifath  er  med  auUum  þeim  greinum  og  skildaga  sem  laug- 
malid  skipar  og  skýrer  ath  grid  eigu  fyrir  mannslag  ath 
gefazst  og  gioraz^t  efter  laugum.  kom  og  fyrir  oss  ath 
þrattnefndr  torfui  hafde  komizst  a  kirkiunnar  nader  lausn 
tekid  skript  halldit  fyrir  tittnefnt  sakferlli.  suo  og  hafde 
torfi  feligan  dag  af  kongsins  uallde.  og  suo  full  borgan  aett 

1)  Svo.    2)  Svo  íullum  stöfum  hér. 


632  VÍGSMÁL.  1503. 

fyrir  kongains  þegngillde  og  kirkiunnar  sakeýre.  birtizst  og 
fyrir  oss  huer  uorkunn  nefndum^)  torfua  dro  til  þessa  uerks. 
Nu  fyrir  þan  skulld  ath  þrattnefndr  torfui  hafdi  a  kirkiun- 
ar  nader  koraizst  lausa  tekit  satt  giorfua  grid  þegith  b^tur 
golldit  dag  feingit  og  bodum  milli  korait  badi  uit  kong- 
dorainn  og  eríingiana  efter  þui  sem  fýr  greind  bref  ogskil- 
riki  þar  um  giord  ut  uísa.  þui  d^mdum  uier  fyrnefnder  doms- 
menn  med  fullu  doms  atku^de  opptnefndan  torfua  finboga- 
son  fyrer  þetta  títtnef(n)t  mannslag  og  sakfelli  feligan  og 
fridhelgan  fyrir  huerium  manni  huar  hann  kann  fram  koma. 
flýtianda  og  ferianda  ut  af  landet  under  uors  nadig  herra 
kongsins  landzsuistar  giof  efter  þui  sem  laugin  utuisa.  Og 
tii  sannenda  hier  um  settum  uier  fýrrgreinder  domsmenn 
uor  incigli  fyrir  þetta  domsbref  giort^)  var  i  sama  stad  deige 
og  are  sem  fyr  seiger. 


599.  39.  Apríl  1508.         á  Helgastöðum. 

FiNNBOGi  lögmaðr  Jónsson    samþykkir  og  staðfestir   dóminn 
um  -Torfa  Finnbogason  (Nr.  598). 

AM.  Fasc.  XXXVI,  12,  frumritið  á  skinni  með  hendi  Finnboga  lög- 
manns,  og  er  bréfíð  læst  saman  við  dömbansum  þetta  mál  (XXXVI,  11). 

(k  finbogi  jonsson  laugmann  nordan  og  vestan  a  ja- 
lande  giorer  þad  godam  monnum  viturligt  med  þessu  minu 
opnu  brefi  ath  ek  hefui  séd  og  alitid  skodath  og  ranzsak- 
ath  þann  sama  tolf  manna  dom  sem  d^radr  uar  ura  frid 
felegheit  og  ferian  torfua  finbogasonar  upp  a  þath  sakferlle 
og  mannskada  er  greindr  torfui  hafdo  oforsyniu  j  fallith  þa 
er  hann  uard  ath  skada  þorde  heitnura  brýniolfssyne.  leizst 
mier  doraurinn  i  allan  handa  raata  skialigur  og  suarligur 
og  ath  rettu  laugraali  giorr  d^radr  og  upp  sagdr.  þui  raed 
þeirra  bezstu  raanna  rade  og  laugretturaanna  saraþýcki  og 
annarra  godra  raanoa  er  þa  voru  hia  raier.  sagda  ek  fyrr- 
nefndr   finbogi  jonsson    iaugmann.  jn  noraine  domini    amen 

1)  Svo.    2)  tviskrifað  i  frb. 


1503.  VÍGSMÁL.  -  AKRABRÉF.  633 

QDed  fullum  laga  vrskurde  þenna  fýrnefndaii  dom  og  nu  er 
hier  med  festur  þessu  minv  orskurdarbrefi  lau^ligan  full- 
mektugan  obrigdeligan  med  aullum  sinum  greinum  og  art- 
iculiss  og  hier  efter  þrattnefndan  torfua  finbogason  fýrer 
þetta  optnef(n)t  sakfelli  og  maunskada  feligan  og  fridheil- 
agaíi  fyrir  huerium  manne  og  ]  kongsins  gridum  flýtianda^) 
og  ferianda  a  mins  herra  kongsins  nader  og  under  hans 
iandzuistar  giof  efter  þuí  sem  landzs  laga  bokin  utuisar  og 
til  skipar.  Og  til  sannenda  og  fullrar  stadfestu  hier  um 
setta  ek  mitt  incigli  fyrir  þenna  minn  urskurd.  huer  af  mier 
var  vpp  sagdr  og  in  scriptis  fram  borinn  a  helgastaudum  j 
reýkiadal  laugardagin  n^sta  fyrir  tueggia  postula  messu  um 
vorit  maurgum  godum  moanum  n^ruerandum  og  þenna  minn 
vrskvrd  samþýckiandum,  anno  domini  miUesimo  quingen- 
tesimo  te»cio. 


600.  1.  Mai.  1503.  á  Sjárarborg. 

Beép,  að  Nikulás  Jússason  og  Vigdís  Árnadóttir  sværi  bók- 
areið  uni  útlúkningar  Ingvildar  Helgadóttur  til  hústrúKrist- 
ínar  Þorsteinsdóttur  (móður  sinnar)  fyrir  Stærriakra  í  Blöndu- 
hlíð. 

AM.  Apogr.  4111  með  hendi  J6ns  Magnússonar  bróður   Árna      „Ex 
originali"  á  kálískinni. 

Þad  giorum  uid  jon  þorgeirsson  og  jon  þorarinsson  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  brefi  at  uit  uorumj 
hia  saum  og  heýrdum  a  at  þau  nikulas  jussason  og  uigdíía 
arnadotter  söru  fullan  bokareid  og  sua  felldan  fyrir  eigle 
grimssyni  kongs  umbodsmanni  j  hegranesþingi.  ad  ýnguoUd- 
ur  helgadotter  og  hennar  uihbodsmenn  hefdi  lukt  hustru 
kristinu  þorsteinsdottur  og  hennar  umbodsCOonnum  halfan 
atta  tug  hundrada.  j  fridum  peningura  og  ofrldum.  j  mal- 
nýtu  kugill  lum  og  audrum  peningum  þarfligum  er  þau  reikn- 
udu  þar  fram  fyrir  honum  og  ockur  og  audrum  dandu- 
1)  flytiandanda,  frbr. 


634  NEFND  OG  ÞINGFARARKAUP.  1503. 

CDonnum  nærveraundum.  sua  og  eigi  sidur  laugdu  þau'j 
sama  eidstaf  ad  hustruen  kristin  hefdi  lýst  þui  fyrir  þeim 
ad  þessa  saumo  peninga  tæki  hun  j  jardarverdit  fyrir  stære 
akra.  Ok  til  sanenda  hier  um  settum  uid  fyrnefndir  menn 
ockur  jncigle  fyrir  þetta  uitnesburdarbref  skrifat  a  siofar- 
borg  j  akagafirdi  aa  tneggia  postula  CDesso  um  uorid  filipi 
et  jakobbi.  arum  epter  guds  burd.  CD.  d.  og  iij.  aar. 


601.  9.  Maí  1503.  í  Snóksdal. 

DóMB  útnefndr  af  Sigurði  bónda  Daðasyni  kongs  umboðs- 
manni  milli  Gilsfjarðar  og  Gljúfrár  um  kæru  Arnórs  Finns- 
sonar  til  Hákonar  Björgólfssonar,  að  hann  hefði  hvorkinefnt 
sijí  til  þings  meðan  hann  var  sýslumaðr  í  greindri  sýslu  né 
goldið  sér  þingfararkaup,  og  aungvan  nefnt  1  sinn  stað. 

DómaByrpa  Jóns  Hákonarsonar  á  VatDshorni  i  4to  bls.  84,  ekr.  c.  1608. 

DomuR  vm  Nefnd  Arnors. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra. 
senda  Ari  Andriesson.  Gudmundur  Finnsson.  Ormur  Jlluga- 
son.  Jon  Suarthofdason.  Þordur  Arnbiarnarson  og  Helgi  Jons- 
son.  Kuediu  Gudz  og  sijna  kunnigt  Giorandi  Ad  þa  lidit 
uar  fra  hingadburd  vors  herra  Jhesu  Christi  CD  d  og  iij  ar 
Manudæginn  næstan  eptir  Jons  messo  Ante  portam  Latin- 
am^)  a  Saudafelli  j  Middaulum  cá  þingstad  RÍettum  vorum 
vær  j  dom  nefndir  af  ærligum  manni  Sigurdi  Bonda  Dada- 
syni.  er  þa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  j  raillum  Gils- 
fiardar  og  GliufurAr  ad  skoda  og  dæma  vm  þa  akiæru.  sem 
Arnor  finnzson  kiærdi  til  Hakonar  Biorgulfssonar.  at  'hann 
hefdi  huorki  nefnt  sig  til  þings  medan  hann  var  syslumad- 
ur  j  greindri  syslu  og  eigi  helldur  golldit  sier  sitt  þingfar- 
arkaup  og  aunguan  helldur  nefnt  j  hans  stad.  Nu  af  þvi  at 
vær  vissum  ad  greindur  Arnor  finnsson  seid  j  sagdri  nefnd. 
huort  sumar  til  alþingis  og  gieck  þar  þa    doma.  sem   laug- 


1)  þ.  e.  8.  Maí. 


1503.  VIÐEYJARKLAUSTR.  635 

madurinn  Finnbogi  Jonsson  nefndi  hann  til.  sem  adra  nefnd- 
armenn.  þess  annars  ad  laugin  suo  ut  greina  at  aunguan 
skal  til  lausnar  nefna.  og  þui  ad  eins  vmskipti  da  giora  at 
þeim  gangi  lauglig  forfaull  til.  sem  adur  var  .]  nefndinne. 
þess  þridia  at  huor  syslumadur  skal  giallda  nefndarmonn- 
um  j  godum  greidskap  sitt  þingfararkaup  adur  enn  menn 
Rida  til  þings  huor  j  sinne  syslu.  01di  sekur  .vj.  aurum  gnn 
.xij.  aurum  fyrir  huorn  þann  sem  onefndur  er  edur  Rang- 
nefndur. 

Þui  dæmdum  vier  Hakon  Biorgulfsson  skylldugan  ad 
giallda  adur  nefndum  arnori  finnzsyni  heima  j  liarskogumj 
laxardal  jnnan  halfs  manadar  ad  heyrdum  dominum.  allt  sitt 
þingfararkaup.  sem  greindur  Arnor  atti  ad  hafa  og  Hakoni 
bar  honum  ad  giallda  vpp  da  huort  ar  medan  hann  hafdi 
adur  sagda  syslu.  og  þar  med  buo  miclar  sektir.  sem  laugin 
vtuijsa  bædi  fyrir  þad  ad  hann  haídi  ecki  golldit  sagt  þing- 
fararkaup  og  suo  þad  :  d  hann  hefdi  ecki  nefnt  þann  sem 
honum  bar. 

Samþyckti  med  os  þennan  vorn  dom  adur  sagdur  Sig- 
urdur  dadason  kongs  vmbodzmadur  og  setti  sitt  jnnsigli  med 
vorvm  jnnsiglum  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j  snoksdal  j 
middauluni  da  sama  ari  deigi  sijdar  enn  fyrr  seigir. 


603.  35.  Maí  1503.      í  Saurhæ  á  KJalarnesi. 

ÞoRVAEÐR  lögmaðr  Erlendsson  selr  Árna  ábóta  1  Viðey  jörð- 
ina  Ölvatnsholt  í  Holtum  fyrir  tuttugu  hundruð  i  lausafé. 

AM.  238.  4to  bl.  66b^  67,  skr.  c.  1570  (Bessaetaðabók). 

Kaupbref  fyrir  Olvashollti. 
Þat  giorum  vier  EigiU  Jonson.  Þolleifvr  Jonsson.  Giss- 
vr  Polleifsson  ok  Jon  Porfinsson  godvm  monnvm  kvnnigtt 
med  þessv  vorv  opnv  brefi.  arvm  epter  gvdz  byrd  m.  d.  iij 
ar  j  S:ivrbæ  aa  Kialarnesi  fimtvdagenn  næsta  fyrir  festvm 
AugvstÍDÍ  angelorvm  vorvm  viep  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa 
ord  ok  handaband  þessara  manna.  brodvr  Arna   med   gvdz 


636  VIÐEYJARKLAtJSTR.  -    VATNSFJÖRÐR.  1503. 

nad  abota  j  Videy  af  einne  alfv  en  Þorvardar  logmanz  EU- 
endzsonar  af  annare.  skilldizt  þat  ok  falzt  vnder  þeirra 
handabandi  at  fvrgreindvr  Þorvardvr  logmadvr  selldi  advr 
nefndvm  herra  Arna  abota  j  Videy  jordena  alla  Olvassholltt 
xvj^  at  dyrleika  med  vpplagi  handabandi  ok  fvllv  jayrde 
margretar  Jonsdottvr  kvinnv  sinnar  er  þar  var  þa  hia  stodd 
er  liggvr  j  Holltvm  j  Marteinstvngv  kirkiv  sokn  j  Hollta- 
manna  hrepp  til  æfinligrar  eignar  ok  frials  forrædis  med 
oUvm  þeim  gognnvm  ok  gædvra  sem  greindre  jordv  fyllger 
ok  fyllgtt  hefer  at  fornv  ok  nyiv  ok  hann  vard  fremst  eig- 
andi  at  til  yztv  vmmerkia  vid  adrar  jarder.  Hier  j  mote 
skyllde  optt  nefndvr  abote  Arne  gefa  ok  giallda  titt  nefnd- 
vm  Þorvarde  lavgmanne  xxc  j  fridvm  ok  fridvirtvm  pen- 
ingvm  svo  sem  honvm  likade  vt  at  taka  en  abota  Arna 
bihagade  vell  vte  at  lata.  skyllde  þratt  greindvr  Þorvard- 
vr  svara  laga  riptingv  aa  advr  greindre  jordv  en  abote  Arne 
hallda  til  laga.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyr- 
nefnder  menn  vor  insigUe  fyrir  þetta  jardar  kaups  bref. 
skrifat  j  sama  stad  deige  ok  ari  sem  fvr  seiger. 


603.  26.  Maí  1508.  í  Vatnsfirðl. 

Skrá  um  eignir  Vatnsfjarðarkirkju,  þegar  Björn  Guðnason 
tók  við  (1499)  og  afhenti,  og  um  þá  muni,  er  hann  hafði 
burt  úr  Vatnsfirði,  enn  fremr  um  eignir  Kirkjubólskirkju  í 
Langadal. 

AM.  FaBc.    LXIV,  7,  akinnrolla  með    hendi    Björns    Guðnasonar.  — 
AM.  Apogr.  952  (eptir  frumrollnnni). 

Anno  domini  CD  qvingentissimo  tercio. 

CDedkennvntz  vær  þoUeifur  avrnolfsson.  snorre  helga- 
son.  einar  þolleifson.  þosteinn  olafsson.  sigvatur  jonason  og 
jon  sveinsion  adh  vær  worumj  uazfirde  j  jsafirde  favstvdaginn  j 
fardavgum  savm  vær  þa  og  heyrdvm  ad  biorn  gvdinason  lasþar 
þa  þann  Reikningskap  er  þar  hafde  vered  j  fridum  peningvm  þa 
greindur  biorn  gvdinason  kom  þar.  hvat  er  þar  jnne  stod. 

fiortan  kyr  med  kvigvm  og  einne  fatt  j  fimtigi  aasavd- 


1503.  VATNSFJÖRÐR.  637 

ar.  þriv  hvndrvt  j  gelldvm  navtvm.  Reiknvdv  vær  þetta  ad 
fram  tavldv  fimm  hvndrvt  og  xx  j  malnytv  og  gelldvm  pen- 
ingvm.  jtem  vi  kaplar. 

Bad  greindr  biorn  gvdinason  oaa  þa  til  ad  ganga  og 
8Ía  þa  peninga  er  hann  skildetz  þar  vid.  hvat  er  war  segx- 
tigir  asavdar  med  lavmbvm  vngr  og  gilldr  og  vel  fær.  xij 
kyr  med  kvigvm  og  bygde  hann  þar  af  þriar  til  leigv  nidr 
med  kirkiv  jordvnvm.  tvær  med  halshusvm  og  eina  med 
svansvik.  reiknatz  þa  malnytan  jafnmikel  og  hann  tok.  gnn 
firir  þav  gelldfiar  hvndrvden  er  þar  worv  j  navtvnvm  reikn- 
ade  hann  tvo  aasavdar  kvillde  j  wogvm  og  eitt  j  svansvik 
og  þesse  w.  hvndrvd  og  xx  lysté  hann  kirkivnar  eign  j  vaz- 
firde  og  sagdetz  henni  giallda  firir  þav  .w.  hvndrvd  og  xx 
er  þar  worv  j  fridvm  peningvm  þa  hann  kom  þar.  gnn  þeir 
wij  kaplarner  þar  havfdu  vered  (þa)  hann  kom  þar.  sagde  hann 
biorn  þoUeifsson  hefde  bvrttv  haft  fiora  af  þeim.  so  sagde 
hann  biorn  þolleifsaon  hefde  haft  þadan  fiðgra  vetra  gaml- 
an  vgxa.  tvævetra  kvigv  og  tvævetran  gridvng  og  þetta 
vissv  hvortveggia  latt  vera  og  hvorcke  kom  aptr  kaplarner 
nie  navten.  sagdetz  biorn  gvdinason  setia  þav  tvo  hvndrvd 
j  navtvm  j  staden  þeirra  tveggia  hestanna  er  hann  sagdetz 
j  bvrtt  hafa  haft.  enn  firir  þa  fiora  kaplana  greindr  biorn 
þoUeifsson  hafde  j  bvrttv  haft  sagdetz  hann  avnga  peninga 
setia.  ^HD  Þ^er  landskyllder.  er  biorn  gvdinason  sagditz  hafa 
tekit  þetta  arit  af  kirkiv  jordvnvm  sagdetz  hann  hafa  bygt 
nidr  med  þeim  eitt  kviUde  med  halshvsvm  hier  med  eyre  j 
miovafirde.  gnn  j  þat  porcio  sem  falled  hafde  þetta  arit 
sagditz  hann  giallda  tvo  tre  segx  alna  lavng  hvort  vm  sig 
og  hespvmælingr  god  ad  koste  vtan  þeir  viUde  adra  pen- 
iuga  hafa  sem  kirkivna  hellde^vtan  vadmal.  Svo  syndehann 
oss  vld  er  hann  hafde  latid  vinna  til  vtbrozens  vm  korenn 
avdrv  megin  allan  sem  til  heyrde  og  fimtan  hvndrvd  gpons 
hann  hafde  latid  leggia  aa  kirkivna  og  hvndrad  sponslavit 
ecki  war  a  lagt.  sagdetz  hann  þetta  lysa  og  giallda  heilagre 
kirkiv  j  porcio  a  medan  hann  hefde  halldit  kirkivna  fyst 
vpp  a  þav  fiogr  ar  er  hann  hafde  halldet  so  hann  htfde 
ecki  »eikningikap  giort  og  þat  leingr  sem    dande   monnum 


638  VATNSFJÖRÐR.  1503 

þætte  þat  meira  vert  ef  vmbodsmadur  einars  olafssonar  ætte 
kost  adh  hallda  gardenn  enn  annars  ecki. 

Jtem  medkennvntz  vær  fyrrgreinder  menn  ad  vær  wor- 
um  til  nefnder  af  greindum  birne  gvdinasyne  ad  sia  og 
skoda  og  lagvirding  a  leggia  þat  virdingagoz  er  biora  gvd- 
enason  skildetz  (vid)  j  vazíirde  og  hann  reiknad(e)  eign  ein- 
ars  olafssonar.  j  fystv  vij  storkeravlld  j  bvrenv  og  erv  fimm 
af  þeim  god  og  mathelld.  tvo  liettare  og  þo  mathelld.  tvo 
faneyt  j  skemmvnne.  eitt  mathellt  j  selenv.  skreidarstoekur 
j  stofvnne.  tvær  kiotkistur  j  bvrenv.  lavsa  vætte  yfer  avU- 
vm.  smiorflote  j  bvrenv  og  vj  fialer  lavsar.  stor  byrda  j 
bvrenv  miog  gavœul.  avnnvr  j  skemmvnne.  v  fiordvnga  ket- 
ell  og  mæles  ketell  bættr.  þriv  og  xx  trog.  tvo  og  xx  vpp- 
giordar  keravlld  med  þrimr  favtvm.  j  kanna  loklaus.  forn 
vlldvkr.  V.  spæner.  þretan  skaler.  fiortan  diskar.  þrirkoppa- 
flotar.  tvo  orb.  tvær  hrifur.  torfskere.  ein  hrip.  pvndare.  ein 
reka.  þriar  skyRgrindr.  Wirttv  vær  þetta  allt  firir  ellefv 
hvndrvd  og  ad  avke  so  ecke  war  verdlagt  vj  storastofv 
bord  avll  god  og  sterk.  storer  flotar  sterker  firir  beckiar- 
bordvnvm.  tvo  breidastofv  bord  og  forsæte.  eitt  prytz  bord. 
ein  avrk  stor  j  kirkivnni.  ein  sæng  alfær.  dvn  vr  annari. 
palreka.  svdþvare.  torfkrokar.  broddstafur.  tveir  heylavpar. 
sledi. 

Svo  miced  bvsgagn  burtt  haft  vr  vazfirde  sem  hier 
seger.  fimtan  trog.  fimtan  vppgiordarkeravlld  med  favtvm 
og  tveimr  dryckiar  avsvm.  seytian  skaler.  v  favt  og  xx  js- 
lenzk.  þriv  vtlenzk.  eitt  tinfat.  eitt  sallzsier  med  tin.  annad 
vtlenzkt  med  tre.  siav  borddiskar  vtlenzker.  xj  jslenzker. 
j  strockur.  ij  grindur.  þrir  pottar.  atian  fiordvnga  ketell  og 
X  fiordvnga  ketell  og  tveggia  fiordvnga  ketell.  þriar  alkavnnr 
gamlar  og  en  fiorda  halfkanna  vppgefen.  hverfvstein  og 
og  tveir  flavskvlasar.  einn  hestlas.  einer  krokar.  einn  pall. 
tve(i)r  nafrar  storer  og  enn  þridie  hrifnafar.  einn  hardsteinn- 
ímidiv  belger.  stedie.  tvær  teingr  avnnr  j  svndr.  hamar  og 
sleggia.  romet  og  stappa.  bor  og  lavd.  ij  orb.  fiorar  hrifur. 
torfliar.  jarnpvndare.  einar  sokner.  þriar  sager.  einer  kamb- 
ar.  malltkvern.  mvstardzkvern.  tvær   pipars  kvennar.   tvær 


1603.  VATNSFJÖRDR.  —  HELGAFELLSKLAUSTR.  639 

avgxar  miog  faneytar.  viij  kvfar.  solva  ponta.  vefstadur  og 
gkak.  kista  og  stoll. 

Jtem  j  sangar  klædvm  .x.  beder.  xi.  hæginde  huor- 
tveggia  miog  dvnlited  fangaliett  og  allt  bætt.  atta  hvilv- 
voder.  tvo  aklæde  jslenzk  og  tvo  vtlenzk  avU  gavmvl  og 
miog  sliten.  einn  miog  gamall  vavndr.  linda  slitur  faneytt 
og  litlv  hæft. 

Jtem  vard  þetta  epter  j  bvsgagni  a  kirkivbole.  þriv  og 
og  XX  trog.  segxtan  vppgiordar  keravlld  og  tregtarkeralld 
og  dryckiaraskur.  fiorar  favtr.  solva  ponta.  vigxlvkaggr  lit- 
ell.  einn  stafaskr  litell  og  annar  skiadaskur^).  seytian  skal- 
er.  og  erv  fiorar  faneytar  og  litlv  hæfar.  vij  trediskar  sterk- 
er  og  adrer  vij  miog  faneyter.  einn  seliakaggr.  vj  spæner. 
einn  strockur.  þriar  trekavnnr.  ein  tinkanna.  ein  mvnnlavg, 
lindvkur  med  bordhandklæde  miog  sliten.  vlldvkvr.  segx  hrif- 
ur.  einn  klar.  fiogr  orb.  ein  varreka  med  þrimur  sinklvm. 
tvær  skyrgrindr.  ein  seliakista.  niv  kvfar  og  niv  kostrar. 
ketell  og  panna  hvortveggia  gamallt  og  bætt.  mælesketell 
godr.  tveir  flotar.  einn  eysell.  vefstadr.  flavskvlas  og  ein 
skak.  einer  torfkrokar. 

Jtem  tvær  dvnsængr  alfærar.  fimm  beder  og  fimm  hæ- 
inde  med  klyppvr  allar  bættar  og  faueytar,  þar  til  tvær 
hvilvvoder. 


604.  16.  Júní  1503.        á  lögjaldshToli. 

Ormr  Nikulásion  selr  Halldóri  ábóta  og  klanstrinu  á  Helga- 
felli  þá  eign,  rétt  og  tiltölu,  sem  hann  hefði  til  jarðanna 
Máfahlíðar,  Holts  og  Tungu  milli  Ennis  og  Höfða. 

Eptir  skjalabök  i  LaBdsskjalasafai  94.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmannB 
SigurðsBonar  c.  1600.  —  Ágrip  af  þessu  bréfi  með  ártali  1503  er  í  AM. 
252.  4to  blB.  47;  AM.  430.  4to  bls.  7;  AM.  Apogr.  1696  og  1651. 

Mavahlijd.   HoUt  og  Tunga^). 
Þad  giorum  vier  Pietur  prestur  Þordarson.  Einar  Þor- 


1)  =  Bkiðaskr    2)  430;  b1.  hin. 


640  HELGAFELLSKLAUSTR.   —  LÖGMENN.  1503. 

olfsson.  Jon  Þordarson  og  Jon  Gijslason  godum  monnum 
kunnugt  med  þessu  voru  opnu  briefi  ad  a  fostudaginn  næst- 
an  epter  dyradag  Anno  1503  a  Jngialldzhuoli  a  Snæfellz- 
nese  vorum  vier  j  hia  saum  oc  heyrdum  cL  ord  og  handa- 
band  Halldorz  abota  aHelgafelle  og  Orms  Nichulassonar  ad 
so  fyrir  skildu  ad  Ormur  Nichulasson  fieck  og  sellde  adur- 
nefndum  abota  Halldore  og  klaustrinu  a  Helgafelli  alla  þa 
eign.  BÍett  og  tiltolu  sem  hann  ma  edur  matti  eigandi  ad 
verda  Jordunum  Maahlijd.  Hollti  og  Thungu  og  honum  hafdi 
thil  erfda  fallid  epter  fodur  sinn  og  modur  er  liggia  mill- 
um  hofda  og  Enniss  j  froddr  kirkiusochn  er  hann  reiknadi 
Rangliga  keyptar  edur  selldar  hafa  verid  og  ecki  peningar 
fyrir  hafa  komid  sem  lofat  var.  Hier  j  mot  gaf  fyrrskrifad- 
ur  Aboti  Ormi  Nichulassyne  v^  j  kugiUdum  og  þarfligum 
peningum.  Jtem  fieck  Ormur  Nichulaasson  Halldore  abota 
alla  sochn  og  akiæru  vppa  þa  sem  adurgreindum  Jordum 
hofdu  Rangliga  halldit  og  þeim  peningum  er  fir  voro  lofad- 
er  Nichulase  fodur  hanz  fra  þeim  fyrsta  tijma  þær  voro  af 
honum  hefdadar. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


605.  1.  Júlí  1503.  á  Alþinsi. 

Alpingissámpykt  um  það,  að  lögmönnum    megi  ekki   stefna, 
heldr  skuli  þeir  bjóða  sig  undir  lög. 

Add.  British  MuBeum  11,242.  4to  bl.  67b^  Sópdyngja  eéra  Gottskálks 
i  Glanmbæ,  Bkr.  1543—90.  —  AM.  199.  4to  bls.  103,  Bkr.  c.  1600  (ártal 
rangt  1630).  —  Gl.  kgl.  saml.  1159.  Fol.  bls.  624,  skr.  c.  1640  (ártal 
rangt  1530).  —  IBfél.  125A.  4to  bl.  66b^  skr.  c.  1680.  —  IBíél.  125B. 
4to^nr.  66  (ártalslaust),  skr.  c.  1680.  —  IBíél.  215.  4to^bl.  46a_  (ártals 
lauBt).  —  AM.  211.C  4to^  bls.  142,  skr.  c.  1700.  —  Advocates  Library 
Edinb.  F.  Magn.  26.  4to  bls.  77  (==  21,  3,  10),  bók  JónB  Hjaltalins  á 
Eauðar&  frá  c.  1760.  Samþykt  þessi  er  íjölviða  til  íramar  i  handritum. 
Prentuð  i  Safni  til  sögu  íslandB  II,  190  (eptir  AM.  199,  4to). 

Alþijngis  samþykt  ad  logmenn 
stefnest  ecke^) 

1)  Adv.  Libi.  25;  il.  Gottsk. 


1503.  LÖGMENN.  -  ÁSGEmSÁRMÁL.  641 

Anno  domini  CO.  d.  iij. 

War  þessi^)  samþyckt  giord^)  af  badum  logmonnnm 
(Þoruarde  Erlindssyne  og  Finnboga  Jonssyne^)  [oc  ollum 
logrettomonnum*)  lavgardagen  næstan  epter  peturzmesso  oc 
palz  da  almenniligu^)  avxararþingi. 

At  logmennerner  hvor  vm  sig  skulu  ecki  stefnaz*)  hvorcki 
af  kirkiunnar  valde  ne  leikmanna.  vtan  þeir  skulu  bioda 
sig  vnder  lavg  aa  alþiugi  vid  þa  menn')  sem  med  logum 
mega  til  þeirra  tala.  [þo  so  ad  hvor  sækest  fyrer    odrum®). 

[Þetta  samþykt  aff  Þorvardi  Erlendssyne  og  íinnboga 
Jonssyni^). 


606.  1.  Jttlí  1508.  á  ÞingTelli. 

Brép  Sigurðar  Narfasonar  um  útlúkning  Ásgeirsáa  og  Lækja- 
móts  og  fjögurra  jarða  á  Ströndum  til  Finnboga  lögmanns 
Jónssonar  og  Teits  Þorleifssonar. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  13,  frumrit  á  skinni.  Brot  af  innsiglinu  er 
ean  fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3396. 

1503  brief  um  Asgeirsa  og  Lækiamöt^^). 
Þat  giore  ek  sygurdur  narfuason  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  minu  oppnu  brefi  at  ek  ok  fader  minn 
haufum  lagt  finnboga  jonssyne  logmanne  ok  teiti  þorleifs- 
syni  jardernar  asgeirsaar  og  lækiamot  ok  fiorar  jarder  a 
strondum  med  aullum  þeim  skildaga  ok  skilmala  sem  þat 
bref  inne  helldur  ok  ut  uisar  sem  finnboge  jonson  logman 
liet  fyrir  mier  upp  lesa  ok  fyrir  eru  skrifader  grimur  bonde 
palson  jon  asgrimssön  magnus  þorkelson  petur  tumasson 
og  fleire  annara  manna  jncigle  eru  med  fest.  Og  til  sann- 
innda  hier  vm  setta  ek  sygurdur  narfvason  mitt  jnsigle  fyr- 
ir  þetta  medkenningarbref  er  giort  var  a  þinguelle  lavgar- 

1)  Gottsk.;  þetta,  hin;  2)  Gottsk.;  sl.  hin.  3)  [215,211c;  sl.  hiu.  Sbr. 
þó  Advoc.  Libr.  25  að  niðrlagi.  4)  [allri  logrett*  Adv.  Lib.  25;  5)  sl. 
Gottak.  6)  nefnast  199.  7)  sl.  Gottak.  8)  [211c,  Adv.  Lib.  25;  bí.  hin.  9)  [Adv. 
Lib.  25,  eem  sleppir  lögmanna  nöfnunum  i  sjálfri  samþyktinni;  sl.^hin. 
10)  Utan  á.  bréfiuu  með  hendi  frá,  17.  öld. 

Ðipl.  Iil.  yn.  B.  41  • 


642  ÁSGEIRSÁRMÁL.  1503. 

daginn  næsta  epter  petursmesso  ok  pals  um  sumarit.    anno 
domini  miUesimo  quingentesimo  tercio. 


607.                              1.  Júlí  1503.  á  Þingyelli. 

Bkéf  Narfa  Sigurðssonar  um  útlúkning  ÁsgeirsáaogLækja- 

móts  og  fjögurra  jarða  á  Ströndum  til  Pinnboga  lögmanns 
Jónssonar  og  Teits  Porleifssonar. 

BÍBk.  Hol.  Faflc.  II,  6,  frumrit  á  skinní,  og  er  inDsiglið  enn    íyrir. 

medkenning  Narfa  Sigurdssonar  um  bigging 
asgeirsar  og  Lækiamots  finnboga. 
Þat  giori  eg  narfi  sygurdzson  godum  monnum  witur- 
ligt  med  þessu  mino  aoppnu^)  brefi  at  ek  medkennunzt  at  ek 
hefi  lugt  finboga  jonsyni  logmanni  og  teitti  þorleifssyni  jard- 
ernar  asgeirsdcLR  og  lækiamott  og  fiorar  jardeR  a  strondum 
med  ollum  þeim  skildaga  og  skilmala  sem  þat  bref  ine  helldr 
og  wtt  visar  sem  finbogi  jonson  logman  fyrir  mier  wpp  las 
og  fyrir  eru  skrifader  grimur  bondi  palson.  jon  asgrimson. 
magnus  þorkelsson.  petur  tumasson  og  fleiri  mannaa  aanara 
incigli  eru  med  fest.  Og  til  aaninda  hier  wm  settaa  ek  narfi 
sygurdzson  mitt  jncigli  fyrir  þetta  medkenningarbref  er  giort 
war  aa  þinguelli  laugardagin  næstan  epter  peturs  messo  og 
pals  vm  sumarid.  anno  domini  miUesimo  quingeotesimo  tercio. 


608.  1.  Júlí  1503.  á  Öxarárþingi. 

Bréf  um  útlúkning  Ásgeirsáa  og  Lækjamóts  og  fjögurra  jarða 
á  Ströndum  til  Finnboga  lögmanns  Jónssonar  og  Teits  Þor- 
leifssonar. 

AM.  Fasc.  XXXIV,  32,  írumrit  á  skinni  læst    saman   við   XXXIV, 
31,  og  eru  öil  innBÍglin  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  3472. 

Þat  giorum  uær  jon  sigmundzson  sturlle  þordarson  syg- 

urdr  jonsson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu 

brefi   þar    uorum    uær  j  hia    saum  og   heyrdum  da  ord  og 

handaband   finnboga  jonssonar  logmannz  ok   narfva   bonda 

sygurdzsonar  da  faustudaginn   næsta   epter  petursmesso   ok 
__ 


1503.  MATSBRÉF.  643 

pals^)  doi  auxaraarþingi  anno  domini.  CD^  d^.  iij  at  greindur 
narfe  uiedkendizth  med  þessu  sinu  handabande^)  at  hann 
hefde  lugt  og  feingit  finnboga  jonssyni  logmanni  ok  teiti 
þorleifssyni  jardernar  asgeirsaar  ok  lækiamot  ok  fiorar  jard- 
er  doL  strondum  med  aullum  þeim  skilmala  ok  ikildaga  sem 
þetta  sama  bref  ut  uisar  ok  jnne  helldur  sem  nu  er  hier 
med  fest  þessu  uoru  brefi^)  og  þa  uar  fyrir  saugdum  narfa 
upp  lesit  þar  sámstundis. 

Og*)  til  sanninda  hier  um  settum  uier  fýr  nefnder 
raenn  uor  jnsigle  fyrir  þetta  vitnisburdarbref  skrifad  j  sama 
stad  deigi  sidar  enn  fyr  seiger^). 


609.  8.  Júlí  1503.  á  Þingeyrum. 

Bréf,  að  síra  Jón  Þorvaldsson  hafi  látið  meta  peninga  1  Vík 
í  Skagafirði  eptir  Benedikt  Magnússon  og  Ingibjörgu  Þor- 
valdsdóttur  fráfallin. 

AM.  Apogr.  5658  með  hendi  Jóns  Magnússonar    bróður   Árna    „Ex 
originali''  á  kálfskinni. 

Þat  giorum  uier  steinn  hrolfsson.  hakon  andresson. 
olafur  hrolfsson  godum  monnum  kunigt  med  þessu  uoro  opno 
brefi  at  uær  uorum  þar  j  hia  um  haustid  epter  ymbrouiko®) 
j  uíjk  j  skagafirdi  at  sira  jon  þorualldzsson  liet  meta  og 
uirda  þa  peninga.  kuika  og  dauda  frida  og  ofrida  er  þar 
uoro  saman  standandi  jnnan  gardz  ok  utan  epter  benedickt 
magnusson  og  jngibiorgu  þorualldzdottr  fra  fallin  ok  uirtiz 
þar  til  X  hundrada  j  kuikum  peningum.  og  þriu  hundrud 
innan  gatta.  var  þetta  raed  þad  fyrsta  er  sira  jon  giordi  þar 
med.  Og  til  sannz  uitnisburdar  hier  um  settum  uier  fj^rnefnd- 
er  menn  uor  jnnsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  aa  þing- 
eyrum  j  uazdal  manudaginn  næsta  epter  peturamesso  og 
pals  um  sumarid  anno  domini  CD.  d.  iij. 


1)  þ.  e.  30.  Júní.  2)  —  banda,  hdr.  3)  þ.  e.  bréf  frá  1.  Júli 
1500.  4)  Svo  hér;  annars:  ok.  5)  þ.  e.  1.  Júlí.  6)  það  er  29.  Sept.  eða 
siðar  1502  að  likíudum. 


41* 


644  SÝSLUBRÉF.  1503. 

610.  17.  Júlí  1503.  í  Hafnarfirði. 

Kæi  fan  Ánifell  hirðstjóri  veitir  Birni  Guðnasyni  sýslu  miUi 
Geirhólms  og  Langaness. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  20,  frumrit  á  skinni  með  hendi  Björns  Guðnasonar. 
Innsiglið  er  fyrir    bréfinu.     Hefir    Björn   stýlað   hirðstjóranum  bréfið. 

Ollum  monnum  þeim  sem  byggia  og  bva  j  miUum  geir- 
holms  og  langanes  heilsar  ec  kæi  fan  aanífell  kærliga  med 
guds  kuediu  og  minni.  wil  ec  ydur  kunnigt  giora  ad  ec 
hefi  unt  og  skipad  vel  bornvm  dandi  manni  birni  gvdina- 
syne  mins  herra  kongsins  syslv  og  vmbod  hier  med  ydr  so 
sem  fvl(l)megtvgum  syslvmanni  til  ber.  ad  hafa  medskavtt- 
vm  og  skylldvm  Rekvm  og  nenningvm  hvolvm*)  og  hafrekstr- 
vm  og  avllum  þeira  RÍett  og  rentv  sem  kongdomen  og  mic 
til  heyrer  og  eigi  er  advr  fvU  kvittan  fyrir  eda  lavgligr 
sattmale  a  gior.  skal  nefndur  biorn  gvdinason  avU  mal 
smærre  og  stærre  sekta  og  sækia  og  saker  a  gefa  so  og. 
sætta  og  semia  og  nidr  setia  fyrir  sig  stefna  og  prof  a  ad 
taka  doma  yfer  ad  nefna.  svo  og  skal  hann  mins  herra  kongs- 
ins  jarder  byggia  og  bæla  j  greindv  takmarke  landskyllder 
vpp  bera  og  viseyre  saman  taka  edr  taka  lata  vnder  fvUa 
grein  edr  reikningskap  vid  mic  og  þangad  færa  sem  ec  giore 
Rad  fyrir  adh  af  Ivktvm  nefndarmonnum  sitt  þingfararkavp. 
skal  greindr  biorn  gvdinason  fvUa  makt  og  valld  til  hafa 
þeim  monnum  dag  ad  gefa  sem  j  vandræde  kvnnv  adh  falla 
eda  fallit  hafa  og  boda  þeim  til  min  sem  skiotatz  kvnna 
þeir  sem  a  kirkivnnar  nader  komatz.  skal  hann  og  fvllt 
valld  til  hafa  adh  stefna  þeim  monnum  aptur  j  sina  syslv 
sem  þar  hafa  brotleger  ordit.  ef  þeir  erv  komner  j  adrar 
sveiter.  skal  greindur  biorn  gudinason  eignatz  avll  segx 
marka  mal  og  þar  fyrir  jnnaíi  sier  til  liettes  og  eignar  fyr- 
ir  sina  armædv  fyrir  vtan  allan  reikningskap  enn  ef  stærri 
mal  kvnnv  til  ad  falla  sem  gvd  late  færre  enn  fleire  þav 
skal  hann  sækia  vnder  kongdomen  og  mic.  Bidr  ecvm  alla 
goda  menn  og  sierliga  kongsins  vini  og  mina.  ad  þier    sie- 

1)  íyrst  skrifað:  havlvm,  en  o  síðan  sett  uppi  yfir  línunni  miUi  v 
og  l  til  meikis  að  lesa  skuii:  hvolvmf 


1503.  SÝSLUBRÉF.  —   SKÁLHOLTSSTÓLL.  645 

ud  optnefndvm  birni  gvdinasyne  greider  og  godvilivger. 
hvers  i^em  hann  kann  med  adh  þvrfa  og  latid  hann  vel  og 
reidvglig(a)  ad  komatz  þeim  godvilia  er  þier  vilit  honum 
giort  hafa. 

Byd  ec  adr  nefndr  kæi  fan  anafelP)  optnefndvm  birne 
gvdínasyne  adh  hann  tale  lavg  og  RÍett  til  hvers  mannz  þo 
med  vægd  og  myskvn  þar  sem  þad  til  heyrer.  ^nn  þriozk- 
vm  og  þralyndvm  sie  hann  RÍettur  domare  og  Eefsingasam- 
ur.  skal  þratt  nefndr  biorn  gvdinason  fvlla  makt  og  valld 
til  hafa  þeim  manni  vmbod  adh  gefa  sem  hann  til  kys  adh 
giora  lavg  og  riett  adh  avllv  jafnfvllv  sem  hann  sialfur  j 
fyrr  greindri  syslv.  skal  hann  þessari  mins  herra  kongsins 
syslv  og  vmbode  adh  fylgia  til  næsta  avgxararþings  og  þad 
leingur  sem  eigi  (er)  avnur  lavglig  skipvn  aa  gior. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  mitt  jnsigli  fyrir  þetta 
syslvbref  hvert  er  skrifad  war  j  hafnaríirdi  manvdagin  næsta 
fyrir  torlaci  ebiscopi^)  vm  sumared  þa  lidit  war  fra  gvds  burd 
CD.  w.  c.  og  iij  aaR. 


611.       .  36.  Jálí  1503.  í  Skálholtl. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  leyfir  Jóni  Einarssyni  að  láta 
færa  hús  sitt  á  þann  stað,  sem  honum  þykir  betr  henta, 
kvittar  hann  af  ráðsmannsstaríi  og  lýsir  því,  að  hann  eigi 
inni  ráðsmannskaup  um  níu  ár  hjá  Skálholtsstól. 

Bísk.  Skalh.  XVIII,  36,  frumrit  á  Bkinni.  Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  2379  „accuratissimé"  eptir  Skálholtsírumritinu. 

Ver  steffan  raed  Gudz  nad  biskup  j  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kvnnigt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  ad  ver 
hofum  gefit  jone  einarssyni  gott  ordlof  til  ad  lata  færa  hus 
sitt  j  þann  stad  sem  honum  þicker  betur  henta.  svo  oc  hef- 
er  greindr  jon  giort  oss  reikningsskap  af  þui  starfe  sem 
hann  hefer  haft  heima  a  stadnum  i  skalhollti  til  þess  tima 
sem  nv  er  komit.  þui  giorum  wer  fyrnefndan  jon  olldungiss 
kuittan  oc  akiærulausan  vm  alla  medferd  a  stadarÍDs  pen- 
ingum  firir  oss  oc  ollum  vorum   epterkomendum  kirkiuunar 

1)  Syo. 


646  STEFNUBEÉF.  1503. 

formonnum.  Jtem  reiknadizt  þad  .ix.  aar  ad  fyrrskrifadur 
jon  hefer  ecki  kaup  tekit  j  sin  þionustvlaun  oc  þui  ma  hann 
þad  vel  heimpta  ad  stadarins  forradamonnum  þa  honum  lik- 
ar  00  wer  skipum  ad  þad  se  honum  luckt  med  mogvleg 
heit.  oc  til  sannenda  hier  vm  festum  v^er  vort  secretvm  fir- 
ir  þetta  bref  skrifad  j  skalhollti  jn  crastino  sancti  jakobi 
apostoli  anno  domini.  CD  d  iij. 


613.  13.  August  1503.  á  Flugumýri. 

EiRíKR  prestr  Sumarliðason  stefnir  Finnboga  lögmanni  Jóns- 
syni  á  tveggja  ára  fresti  fram  fyrir  erkibiskupinn  í  Niðar- 
ósi  og  ríkisráðið  um  hald  á  Grund  og  Grundareignum  í 
Eyjafirði  og  öðrum  arfi  eptir  Eirík  Loptsson. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  18,  frumrit  á  skinni.  Öll  (4)  innsiglin  eru  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  1454.  „Fra  Stadarholi  1703"  (AM).  —  AM. 
460.  12mo^  bl.  991_  1001_  (ónýtt  ágrip). 

Þa  finboge  logmann  var  vtan  stefndr  af 
sera  eireke^). 

Þat  giorum  uær  gudmundr  jonsson.  oddr  einarson.  pet- 
ur  palsson  og  halluardr  biarnason  prestar  holabiskupsdæm- 
is  godum  monnum  kunnigt  med  þes^u  uoro  opnu  brefi  at 
þa  lidit  uar  fra  gvdz  burd  .CD  d.  og  iij  dar  manudaginn 
næstaii  fyrir  ad  uincula  petri  apostoli^).  j  uiduik  j  uiduikur- 
sveit  at  uær  uorum  hia  og  heyrdum  da  at  síra  eirekr  sum- 
arlidason  las  yfer  finnboga  jonssyni  Iðgmanni  nordan  og 
uestan  da  jslandi  stefnuskra  so  latandi  ord  efter  ord  sem 
hier  seiger. 

^g  eirekur  prestur  sumarlidason  stefni  þier  finnbogi 
jonsson  Iðgmann  d  jslandi  innan  tueggia  ara  upp  hedan  til 
noregis  fyrir  uorn  nadugazta  herra  og  andaligan  fðdur  erki- 
biskupinn  j  þrandheimi  og  rikissins  rad  j  norege  j  þann  stad 
og  dag  sem  uor  uerdugazti  herra  erkibiskupinn  til  nefner 
ogrikissins  rad.  under  þann  dora   og  urskurd  sem  hans  nad 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  öndverðri  16.  öld.  2)  þ.  e.  31. 
Júli. 


1503.  STEFNUBRÉF.  647 

og  rikissins  rad  þar  yfer  seiger  og  utnefner  huerra  suara 
edur  sekta  þu  uerdr  mier  skylldugr  fyrir  þær  saker  er  ek 
kæri  þar  til  þin.  J  fystu  grein  at  þu  hefer  at  hallda  mitt 
odal  og  ættiord  er  grund  heiter  og  liggr  i  eyiafirdi  a  is- 
landi  og  allar  þær  iarder  er  under  hana  liggia  er  eg  reikna 
mier  til  erfda  hafa  fallit  efter  suein  sumarlidason  brodr  minn. 
en  honum  epter  eirek  heitenn  loptzson  fðdrfðdr  sinn.  efter 
þeirri  rettarbot  sem  uor  nadugazti  herra  hakon  noregs  kongr 
med  guds  nad  hefer  ut  gefit  vm  allt  þetta  adur  greint  BÍki 
um  þessa  arftðku.  J  annarre  grein  at  þu  hefer  at  hallda 
þau^)  .Ix.  hunirada  sem  eirekr  loptzson  fðdrfader  minn  gaf 
sumarlida  syne  sinum  og  mier  fiell  til  arfs  efter  hann.  hef- 
er  þu  þessa  peninga  halldit  og  þau^)  adra  fyrir  þig  suein^) 
sumarlidason  og  gudridr  dotter  þín  upp  da  xuij  ocir  med 
ongu  frelse  sidan  sueinn  atte  þessa  peninga  at  luka.  J  þridiu 
grein  kæri  ec  til  þin  at  þu  helldur  fyrir  mier  minum  fodr- 
arfj  halfri  iordunni  sydra  krossanese  j  laugmannzhlidár  Idrkiu- 
sokn  og  ollum  þeim  halfum  peningum  er  hann  atte  j  lausa- 
godzum  bædi  fridum  og  ofridum.  hefer  þetta  stadit  vpp  da 
.IX.  (ÍR.  J  somu  grein  hefer  þu  burtu  feingit  minn  iardar- 
part  j  hvassafelle  er  liggr  j  miclagardz  kirkiusokn  j  eyia- 
firdi.  reiknazt  hann  xuij  hundrut.  Jfiordugrein  at  þuhelld- 
ur  og  hefur  halldit  upp  da  iij  doLE  halfa  iord  mina  er  arn- 
biargarbrecka  heiter  er  liggr  j  modruualla  þingum  j  haurg- 
ardal  og  gudridr  heitin  gaf  mier  j  aina  testamentumgiof. 
J  fimtu  grein  at  þu  helldur  fyrir  mier  minum  modrarfi  xl 
hundrada  ]  lausagodzi.  hefer  þat  stadit  upp  da  xii  cLr  med 
ongu  frelse  j  þinni  uernd  og  sueins  og  gudridar.  Stefni  ec 
þier  fyrir  þessar  allar  fyrrskrifadar  saker  j  fyrr  sakt  riki 
og  innan  sama  tima  med  ollv  þinu  proui  og  skibiki  sem 
þier  ma  til  gagns  og  bata  uerda  j  greindu  mali.  uertv  kom- 
inn  j  sagdan  stefnudag  og  sit  so  leingi  stefnuna  sem  domr 
fellr  a  þessu  þinu  mali.  stefni  eg  þier  at  ordfullu  og  Jðg- 
fuUu  og  heilagrar  kirkiu  Iðgmali  rettu  at  uitni  allra  þeirra 
er  ord  min  heyra. 


1)  Sto. 


648  VIÐEYJARKLAUSTR.  1503. 

Var  adr  nefndr  íinnbogi  jonsson  logmadur  so  nærri  at 
hann  matti  vel  heyra  ef  hann  uilldi  þa  fyrr  nefndr  eirekr 
prestur  las  upp  fyrr  skrifada  stefnu. 

Og  til  sanninda  her  um  settu  uær  fyrnefnder  prestar 
vor  innsigli  fyrir  þetta  stefnubref  skrifat  cL  íiugumyri  j  skaga- 
firdi  laugardag  næsta  fyrir  assumpcionem  sancte  CDarie  oa 
sama  dare  og  íyn  seiger. 


613.  5.  September  1503.  í  Viðey. 

GruBMUNDE  Þórarinsson  og  Ingibjörg  Jónsdóttir  kona  hans 
selja  Árna  ábóta  1  Viðey  jörðina  Grafir  í  Mosfellssveit  fyrir 
fjórtán  hundruð  í  lausafé,  og  kvitta  um  andvirðið. 

AM.  238.  4to  bl.  10—11,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók). 

Bref  fyrir  Grofvm. 
Þat  giorvm  vier  Gissur  þolleifsson.  Fuse  Andresson  ok 
Pall  Jngemvndarson  godvm  monnvm  kvnnigtt  med  þessv 
vorv  opnv  brefi  arvm  eptir  gvdz  byrd  m^  d^  iij  ar  j  Grof- 
vm  j  Mosfelzsveit  ok  j  Mosfellz  kirkiv  soknn  jn  festo  de- 
collacio(nis)  Johannis  baptiste^)  vorum  vier  j  hia  savm  ok 
heyrdvm  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  brodvr  Arna 
med  gvdz  nad  abota  j  Videy  af  einne  alfv  enn  af  annari 
Gvdmvndar  Porarinssonar  ok  Jngebiargar  Jonsdottvr  konv 
hans.  skilldizt  þat  ok  falzt  vnder  þeirra  handabandi  atfyr- 
greind  hion  Gvdmvndr  ok  Jngebiorg  selldv  adr  nefndvm 
herra  abota  Arna  jordena  alla  Grafir  til  æfinligrar  eigoar 
ok  friáls  forrædis  xijc  at  dyrleika  er  liggr  j  Mosfelltz  þing- 
vm  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  giædvm  sem  greindre  jordv 
fyllger  ok  fyllgtt  hefir  at  fornv  ok  nyiv  ok  Gvdmvndr  ok 
Jngebiorg  hofdv  fremsteigandi  at  ordit  til  ytzt(r)a  vmmerkia 
vid  adrar  jardir.  Hier  j  mot  skyllde  optt  nefndr  aboti  Arni 
gefa  ok  giallda  adr  grcindvm  hionvm  Gvdmvndi  ok  Jnge- 
biorgv  xiiijc  med  svo  vordnvm  fridleika  sem  hier    seiger.  x 

1)  þ.  e.  29.  Aug. 


1503.  VIÐEYJAEKLAUSTR.  -  ÁSGEIRSÁRMÍL.  649 

malnytv  kvigillde.  jc  j  smiori.  navt  gamallt  j  ijc  ok  frid- 
virtt  hvndrat.  skyllde  optt  nefnd  Jngebiorg  eignazt  hier  af 
jc  fyrir  sitt  vplag.  Vorv  þessir  fyrgreindir  peningar  aller 
adr  vtlvcter.  medkiendizt  tit  greindr  Gvdmvndr  þar  þa  fyr- 
ir  oss  at  han  hefdi  vpp  borit  heilan  penning  ok  halfan  ok 
alla  þar  j  milli  fyrir  adr  greinda  jord  Graíir  svo  sem  þeirra 
kavpbref  vtvisar  ok  adr  skrifat  stendr.  Þvi  gaf  þratt  skrif- 
adr  Gvdmvndr  med  samþycki  ok  vplagi  Jngibiargar  konv 
sinnar  j  sama  handabandi  titt  nefndan  abota  Arna  oUvng- 
is  kvittan  vm  alla  fyrskrifada  peninga  ok  jardarverd  ok 
aakiærvlavsan  fyrir  sier  ok  ollvm  sinvm  erfingivm  ok  eptir- 
komendvm.  skyllde  titt  nefndr  Gvdmvndr  ok  Jngebiorg  svara 
lagariptingv  aa  adr  greindre  jordv  en  abote  Arne  halldi 
til  laga. 

ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefndir  menn 
vor  insigUe  fyrir  þetta  jardarkavps  bref  okkvittannar  skrif- 
at  j  Videy  med  Svadvm  vij  dogvm  sidar  enn  fyr  seigir. 


614  30.  Oktober  1503.      í  Víðidalstungu. 

DóMR  útnefndr  af  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  um  afl  og 
gildi  útlúkningarbréfa  Narfa  Sigurðssonar  og  Sigurðar  Narfa- 
sonar  um  Ásgeirsár,  Lækjamót  og  fjórar  jarðir  á  Ströndum 
til  Finnboga  lögmanns  og  Teits  Porleifssonar. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  14,  frumritið  á  skinni,  írá  BÍra  Skúla  Þorláks- 
syni.  ÖU  (6)  innsiglin  eru  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  556.  Frumritið 
mun  vera  með  hendi  Jóns  SigmundasoDar. 

Domur  vm  teits  peninga^). 
Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þettaa  bref  siaa  edda 
heyra.  sendda  jon  sigmundzson.  jon  olafson.  hauskollíir  run- 
olfsson.  brandur  einarsson.  gudmundur  indridason  og  sueinn 
þorfiosson.  quediu  guds  og  sina  kunigt  giorandi  ath  aa  þridiu- 
dagin  næstan  eptir  calixtusmessu^)  aa  sveinstodum  j   uazdal 

1)    Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  þ.  e.  17.  okt. 


660  ÁSGEIRSÁRMÁL.  1503. 

æ,  almemiiligu  hieradsþingi.  worum  wer  ]  dom  nefnder  aaf 
ærligum  dandi  manni  finbogaa  jonsyni  Logmani  fyrirnordan 
og  westan  aa  islande  at  ransacka  skoda  og  fullt  doms  ath- 
kuædi  aa  ath  leggia  hwert  afl  eda  fullkomna  magt  oss  wirtiz 
at  hafa  skyllde  þau  uttluckningabref  og  medkenningar 
sem  þar  voru  fyrir  oss  Birt  wnder  nafni  narfa  bonda  syg- 
urdzsonar  Og  sygurdar  sonar  hans  med  þeirra  heilum  hang- 
andi  jnciglum  og  fleire  godraa  manna  anara  bref  um  med- 
kening  og  naueru  sem  aa  greindi  vm  gialld  og  luckningdr 
wid  greindan  finboga  og  teit  bonda  þorleifsson^)  ca  jordunum 
asgeirsam  læckiamoti  fiorum  jordum  da  strondum  melum 
krosnese  nordrfirde  og  seliaanes  med  ollum  þeim  lausagozum 
þar  med  fylgia  og  adr  greiner.  Ok  þui  j  fyrstu  war  þath 
vor  domur  ath  wer  dæmdum  [med  fullu^)  doms  athkuæde 
finnboga  logmanni  gpter  lukningu  vttgialldi  og  medkeningu 
sagdra  manna  narfa  og  sýgurddr  ei  sidr  j  fiarskacka  og 
{.rf  sinn  cdskilnad  sagdra  manna  aa  millum  narfa  og  syg- 
iirdar  uid  teit.  þa  dæmdum  wer  þridiung  wb  ollum  adr 
greindum  peningum  og  jordum  aasgeirsam  læckiamoti  og 
fjTuefndum  jordum  aa  strondum  finboga  logmanni  til  fullrar 
eignar  wera  og  werid  hafaa  og  hann  sagdar  jarden  lucka 
hafa  raatt  giallda  eda  gefa  huerium  han  hefer  uiliat.  ath 
jafn  heimilu  sem  onur  sín  odul  og  eigneR  at  suo  profudu 
sem  þaa  kom  fyrir  oss.  wtan  titt  taldr  teitur  syni  med  log- 
ligum  witnum  at  annar  giorningur  hafi  giorzt  sidar  aa  mille 
sagdra  manna  finboga  og  teizt  wm  fyrr  greindar  jardeR  og 
feskipti  og  leidizt  þaa  sogd  witni  og  Bansackizt  fyrir  sogd- 
um  logmanni  med  skýnsamra  mana  Rade  og  naueru. 

samþyckti  þenan  worn  dom  þratt  nefndr  finbogi  log- 
madr  og  allen  þingmenn  þar  saman  komner. 

Og  til  saninda  hier  wm  og  meiri  audsyningar  þa^)  sett- 
um  wer  fyr  nefnder  menn  wór  jncigli  fyrir  þetta  domsbref 
er  giort  war  j  tungu  j  uidudal  fostudagin  næstan  epter 
calixtus  messo  aRum  epter  gudz  burd  CD  v  hundrut  og  ííí  aaR. 


l)þorleifsBonar,  fibr.    2)  [medam    med  fnlltin  (!)    fcbr.    3)  tviskrif- 
að  i  frbr. 


1503.  STAÐAKPELLSBRÉP.  651 

615.  81.  Okt#ber  1503.     undir  Staðarfelli. 

r 

Ijrskurdarbréf  FÍTiiiboga  lögmanns  Jónssonar  nm  landa- 
merki  milli  Staðarfells  og  Arastaða  (Harastaða)  á  Fells- 
strönd. 

AM.  FaBC.  XXXVI,  17,  frumrit  á  Bkinni  með  innBÍglinu  fjrir,  en 
bréíið  er  ekki  með  hendi  Finnboga  logmaans,  þó  að  innsiglið  sé  hans.  — 
AM.  Apogr.  1522. 

Vrskurdur  finnboga  logmannz  vm  landamerke 

miUe  atadarfells  oc  harastada  1503. 

þetta  eru  iardarkaupsbrefin  hierastada. 

J  þessum  backa^)  erv  kaupmalabref  fodur  minz  og  mitt 

og  þorsteinz  þorleifzsonar  og  stadarfelzbref  og  þav 

bref  er  ligia  fyrir  kiarlagxstodum  og  ormz- 

stodum  og  era  þau  ýst  vttan  oa. 

næst  þessu  brefi.^) 

€g  finbogi  jonsson  laugmann  ^ordan  og   uestan   da  js- 

lande  giorer  gódum  monnum  viturligt  med  þessu  minv  opnu 

brefi.  ath  þda  er  lidit  var  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu 

christi.  |)ngund  fim^)  hundrud    og    þriu    dar.    oa    manudagin 

næstan  fyrir  allra  heilagra   messu*)    vnder    stadarfelle.    ca 

medalfellzitrond  kuomu  fyrir  mig.  Stulli    þordarson   og   as- 

mundr  klemensson  med  sin  bref  og  skilRÍjki.  sem   da  hr^rer 

um  jardareign  og  landamerkj  millum  stadarfellz  og  araatada*^) 

eptter  þui  sera  þeirra  huoru  tueggiu  bref  og  daskilnadr  var 

til  min  dæmt.  og  domurin  vt  víjsar.    Birtti  stulli  fyrir  mier 

jardakaups  bref.  huer^)  er  jordin  stadarfell    war   selld    med 

þessum  vriiraerkium.  j  miUum  stadarfellz  og  arastada^)    ath 

hagagardr  er  nedan  geingur  vr  sdabíjnuvíjk  skal  Rdada  vpp 

j  da.  giordizt  þetta  jardakaup  da  audru  dari  RÍjkis  uirduligs 

herra  olafs')  med  guds  naad  noriges  dana.   gota    konvngs^). 

Suo  og  birtti  stulli  þordarson  annat  bref  ath  arastader*^)  voru 

selldcr  og  keypter  med  þessura  aakuednum  landamerkium  j 

1)  þ.  e.  bagga.  2)  Utan  á  bréfinu  með  þrennslags  hendi  frá  16. 
öld.  3)  fyrst  ritað:  fimtan,  en  síðan  máð  yfir  tan  að  mestu,  ogr  má  þó 
enn  lesa  það.  4)  þ.  e.  30.  Okt.  5)  Svo  hér.  6)  Svo.  7)  á  spássíu  og 
Tisað  inn.    8)  þ.  e.  1383,  Bj&  DI,  III,  Nr.  313. 


552  STAÐARFELLSBRÉF.  1503 

millum  fyrr  greindra  jarda.  f^^ier  3  mot  birte  asmundr 
klemensson  bref  vpp  da  eins  mannz  sogn  og  lysing.  at  hann 
sagdizt  hafa  verit  vinnumadr  da  arastodum^)  hia  klemens 
pálssyni  og  þessi  landamerki  voru  halldin  miUum  stadarfellz 
og  arastada^).  gardur  ur  sabínuwíjk  og  upp  j  hamrana.  þa 
Kiede  hid  nedra  en^)  gardur  vr  myrinni  og  upp  epter  skog- 
invm.  þeim  sem  liggur  vpp  j  hamarinn  hid  efra.  Sagdizt 
hann  þó  uitat  hafa  ath  þordur  bondi  helgason  liet  hogua 
iij  hundrud  timburs  fyrir  utan  þann  gard.  Sagde  hann  og 
at  þeir  þordr  og  klemens  hefde  giort  þessi  landamerkj  sin 
j  mille.  Jtem  birtte  stulli  þordarson  fyrir  mier.  ija.  manna 
bref  at  þordnr  fader  hans  hefde  optliga  um  talat  og  sier 
eignat  land  og  skog.  af )  garde  þeim  sem  vr  sabinvvíjk 
gengr  vpp  da  hamar  og  þadan  RÍetsyni  vpp  3  da.  J^v  fyrir 
þann  skuUd  ath  greindr  stulli  þordarson  hefer  fyrir  mier 
tied  og  birt  adrnefnd  skilníjke  vm  kaup  og  solu  optt  nefndra 
jarda  med  sogdum  landamerkium  og  suo  þat  ath  þordr  helga- 
son  fa(d)er  hans  hefdi  sier  eignat  þa  hann  lifde  þessi  somu 
landamerke.  (n  þat  sama  bref  sem  asmundr  klemensson 
fraih  lagdé  vnder  mína  skodan  leizt  mier  ecke  lagauitne 
inne  hallda  j  mót  greindri  dakiæru  stulla  þordarsonar  og 
þeim  skilríj'kium  sem  hann  hafde  fram  lagt  og  fyrskrifat  er. 
Puí  j  breíi  asmundar  stod  huoike  lauglig  hefd  nie  eignar- 
uitne  vpp  da  hans  dakiæru  vm  titt  nefnd  landamerkj.  vtan 
eins  mannz  sogn  og  herming.  þuí  med  þeirra  bezttu  manna 
Raade  er  þda  voru  hia  mier.  Og  at  suo  profudu  mále  sem 
nu  er  fyrir  mig  komit.  Sagda  eg  finnbogi  jonsson  laugman 
j  gudz  nafni  amen.  med  fullum  laga  urskurde  þesse  oppt 
nefnd  bíef  og  skilRÍj'ki  stulla  þordarsonar  lauglig  og  full- 
mogtug.  vih  fyrsagda  landareign  og  jordina  stadarfel(l)  eiga 
og  att  hafa  land  og  jord  at  garde  þeim  sem  geingr  vr 
sabinuvíjk.  og  brefin  til  seigia  og  af  gardinum  og  upp  da 
bergit  og  EÍettsyni  af  berginu  vpp  3  ana.  vtan  þat  synizt 
med  logum  vndan  geingit  greindri  jordu  stadarfelle.  fyrir 
ofan  hamra  og  nedan.     Og  til  saninda   hier   uih   setti    eg 

1)  Svo. 


1503.  REYKHÓLAMÁL.  653 

mitt  insigle  fyrir  þetta  vrskurdarbref  er  skrifat  var  j  sama 
stad  og  ari.     Deigi  síjdar  en  fyr  seiger. 


616.  18.  NÓTember  1503.       á  Reykhólum. 

ViTNisBURÐAEBRÉF  um  viðtal  þcirra  Björns  Þorleifssonar  og 
Jóns  dans  Björnssonar  um  Eeykhóla,  og  um  yfirgang  Jóds 
á  Reykhólum. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  21,  frumrit  4  skinni,  og  eru  bæði  innsiglin  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  5717. 

Brief  vm  f^^eimreid  Jonnfs  dcLns  Biornssonar 
til  Reýkhhöla^). 
Svo  felldan  vitnisbvrd  bervm  vid  bergr  ingimvndarson 
og  jon  jonsson  godvm  monnum  aa  heyranda  med  þessv  vorv 
opnv  brefe  at  vid  vorvm  aa  raeykiaholvm^)  aa  reykianese 
midvikvdagenn  næstan  epter  kalixtusmessv^)  þaa  lidit  var 
fra  hingatbvrd  vors  herra  ihesv  christi  þvsvnd  fim.  c.  og 
þriv  aar.  ath  gisle  philippusson  jon  fvsason  og  petur  fvsason 
komv  til  reykiahola  og  tokv  fieligan  dag  j  mille  biarnar  þor- 
leifssonar  og  jons  biornssonar  og  þeirra  manna  thil  vidrtals 
vm  þeirra  akærv  sem  jon  biornson  kallade  thil  reykiahola 
aa  vegna  konv  sinnar  kristinar  svmarlidadottur.  gnn  biorn 
þorleifson  hielltt  og  þottezt  eiga  j  sina  loggiof  edr  erfd  eft- 
er  sinn  favdr  þorleif  biornson  efter  þeim  brefvm  og  skilrik- 
(i)vm  sera  þar  fyrir  liggia.  var  þad  ogj  þeirra  handabande 
thil  skilit  ath  huorer  skyllde  med  frid  j  bvrtt  rída 
ohindrader  j  allan  matha  og  þeirra  þing  j  bvrtt  hafa  hvortt 
sem  þeim  kæme  saman  eda  eigi.  gnn  vm  morgvnen  næst- 
an  efter  ath  þeir  thavlvdvnzt*)  vid  greindr  biorn  þorleif- 
son  og  jon  biornson  vm  sín  malaferle  og  þeim  kom  ecki 
saman  þvi  at  hvorer  tveggiv  eignvdv  sier  garden  og  allt 
þad  sem  þar  saman  stod.  var  þeirra  thal  eigi  langt  adr  en 
fyrr  nefndr  jon  biornson  hastade  fyrr  nefndan^)    biorn  þor- 

1)  Utan  á  bréfinu   með   hendi    frá  c.  1580.     2)  Svo.     3)  þ.  e.  18. 
Okt.    4)  Syo.    5)  á.  spásiio. 


654  REYKHÓLAMÁL.  1503. 

le(i)fsoii  vth  af  ginv  male  med  fvllvm  hvgarmotz  ordvm  og 
vnsagningvm^)  svo  ath  hann  matte  avngv  svare  fyrir  sig 
edr  sitt  giefa  og  med  þessvm  hætte  skipade  thitt  nefndur 
jon  sinvm  monnum  ath  thaka  thil  sín  skalann  og  stadenn 
allan  og  svo  thil  sia  ath  ecki  neitt  skyllde  j  bvrtt  mega 
berazt  sem  þeir  og  giordv  og  gripv  þaa  vopn  og  tyge  biarn- 
ar  þorleifssouar  og  hans  mannaefterjonsskipvnj  fyrr  savgd- 
vm  deige.  hier  med  hotade  opt  nefndr  jon  birne  og  hans 
monnum  afarkostvm  edr  skamfæringv  ef  þeir  fære  ecki  svo 
snartt  vth  af  gardenvm  sem  hann  villde  enn  týgen  vorv 
svm  aftur  lavgd  med  daiide  manna  thiUagnad  enn  ein  havfdv 
þeir  j  bvrtt  med  sier  þav  er  snæbiorn  gislason  greip  enn 
jon  samþyckte  med  honum  og  med  þessv  mote  vard  thitt 
nefndr  biorn*)  og  hans  fylgiarar  j  bvrtt  ad  rída  j  svartre 
hrid  mote  nott.  enn  pall  jonsson  vard  efter.  J  annare  grein 
lyste  fyrr  nefndr  pall  jonson  og  adrer  fleire  þar  aa  stadn- 
vm  fyrir  ockr  fyrr  greindvm  monnum  berge  og  jone  ath 
þegar  efter  ath  þrattnefndr  biorn  var  j  bvrtt  ridin.  gieck 
jon  thil  og  hans  fylgiarar  og  brvttv  vpp  hvs  og  herberge 
og  baarv  bvrtt  wr  þeim  hvertt  er  þeir  viUdv  enn  hravcktv 
þaa  j  bvrtt  med  jllvm  ordvm  sem  adr  vorv  fyrir  setter.  enn 
setto  sina  menn  fyrir  aftur  j  stadenn  og  med  þessvm  navd- 
vngarkostvm  og  thiltekivm  sem  joon  giorde  og  hans  menn 
þa  lyste  thitt  nefndr^)  pall  jonsson  [og  ath  saa  sinn  kost  ei 
vænna  enn  ath  lofade  gialda  vth  sex  hvndrvd  fyrir  þennan 
skada  obæteligan  sem  saa  aa  liggia  avUvm  þeim  peningvm 
sem  þar  var  kvikvr*)  enn  skomm  bæde  aa  sier  og  avUv  þvi 
folke  sem  þeir  havfdv  ath  sier  tekit.  enn  alltt  þad  sem  jnn- 
an  gatta  var  þaa  var  þad  af  honum  halldit  med  ofrike  og 
thaksetningv  og  þvi  lyste  hann  bæde  þaaog  sidar  ath  hann 
lete  þessa  peninga  vth  fyrir  þennan  navdvngarkost  en  eigi 
annara.  J  þridiv  grein  heyrdv  vid  og  lysing  biarnar  þor- 
le(i)fsionar  ath  hann  gaf  jone  biornsyni  þa  savk  att  hann  hef- 
er  veitt  sier  tvennar  heimreider  med  flock  manna  fyrst  þaa 
hann  reid  j  vazflord  og  veitte  lid  og   styrck   til   ath   hans 

1)  Svo.  Sbr.  ádönsku:   undsigelse.    2)  bi  |  biorn,  frbr.    3)hér8tendr 
„ath"  i  ffbr.,  eu  i  það  strykal  sem  ofaukið.    4)  [Svo. 


1503.  TUNGUSKER.  656 

peningar  vorv  bæde  tekner  vr  kirkiv  og  so  vr  stadnvm  enn 
sialfr  vard  (hann)  ath  flyia  og  hans  menn  fyrir  ofrike  sak- 
er.  adra  heimsokn  lyste  bioin  a  jon  og  alla  hans  fylgiara 
sem  fremst  maa  hann  þad  med  logvm  gioravthan  þessasem 
hier  erv  thalder  gisle  philipusson  jon  fvsason  petur  fvsason 
og  biorn  jonson.  vilivm  vid  þennan  vitnis(bvrd)  bæde  bera 
og  sveria  ef  þurfa  þycker. 

Og  thil    sanninnda   hier  vm  settvm  vær   fyrr    nefndor 
menn  (ockur  jnnsigle)  fyrir  þetta  vitnisbvrdarbref  skrifat  aa 
reykiaholora  aa  reykianese  lavgardagen  næ.stan  fyrir  presen- 
tacionis  sancte  CDarie  aa  sama  aare  sem  fyrr  seiger. 


617.  19.  NÓYember  1503.  í  G^ufudal. 

DóMR  Rafns  officialis  Oddssonar  um  ákæru  síra  Jóns  Hall- 
dórssonar  til  eigenda  Húsavíkr,  að  þeir  hefði  haldið  rang- 
lega  frá  Gröf,  jörð  kirkjunnar  í  Tungu  í  Steingrímsfirði,  ey 
þá,  er  kend  er  Hrófey,  og  hólma  og  sker,  sem  liggja  fyrir  landi 
greindrar  Grafar. 

AM.  262.  4to,bls.  26—28,  skrifað  1593.     „So  latandi  bref  ord  fyrir 
ord  liggur  j  Tangu  j  Steingrimsfirdi  med  vj  JuBÍglum  Á9  93". 

Vm  Tunguskier. 
Þad  giorum  vier  Rafn  prestur  Oddzson  officialis  heil- 
agrar  Schalhollttzkirkiu  j  milli  Geirholms  og  Hrutafiardar- 
dr.  Jon  palsson.  Halldor  Jonsson.  Byolfur  Sigurdzson  prest- 
ar  SchalhoUttz  biskupsdæmis.  Havardur  Olafsson  og  Jon  pet- 
ursson  leikmenn  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru 
opnu  brefi.  ad  þa  er  lidit  var  fra  hingadburd  vors  herra 
Jhesu  christi  þusund  fimm  hundrud  og  þriu  dr  j  tungu  j 
Steingrimsfirdi  kalladi  nefndur  sira  Rafn  Oddsson  oss  til 
med  sier  fyrrnefnda  presta  'og  leikmenn  ad  dæma  vm  þa 
ákiæru  sem  Sira  Jon  halldorsson  kiærdi  til  þeirra  manna 
sem  biuggu  j  husavijk  og  hafdi  þa  einum  stefntt  vt  af  þeim 
sem  þd  dtti  j  greindri  husavijk  fyrir  cLdur  greindan  Sira 
Hafn  eptir  bodi  og  akipan  herra  Stephauii    med   gudz  nad 


656  TUNGUSKER.  1503. 

biskup(s)  3  SchalhoUtti.  ad  þeir  hefdi  haft  og  halldit  rang- 
liga  fra  Grðf  jordu  kirbiunnar  j  nefndri  tungu  eý  þa  er 
kend  er  hrofey  og  holma  og  skier.  þa  sem  liggia  fyrir  landi 
greindrar  grafar.  Nu  af  þui  ad  stefnan  var  suariii  og  mad- 
urinn  dæmdur  logliga  fyrir  kaliadur.  er  Þordur  Jonsson  hiet. 
og  þa  helltt  og  hafdi  viijc  j  nefndri  hvsavijk.  vegna  sinnar 
kuinnu.  So  og  ridu  vier  fyrrskrifadir  prestar  og  leikmenn 
med  morgum  dandimonnum  ðdrum  a  landamercki  milli  dd- 
ur  greindra  jarda  husavijkur  og  Grafar.  huor  ad  suarin  voru. 
af  ij  skilvijsum  vottum  og  borin  af  hinum  ellstu  mðnnum 
þeim  sem  þar  voru  j  sueit.  ad  lækur  sa  hefdi  verid  halld- 
inn  landamerkie  ]  miUum  oftgreindra  jarda  husavikur  og 
Grafar.  er  hrolfsmýrarlækur  er  kalladur.  Enn  sakir  þess  ad 
oss  leist  fyrrgreind  eý.  holmar  og  skier  liggia  fyrir  greindri 
grof  eptir  bokarinar  ordum^).  Pui  ad  heilax  anda  ndd  til- 
kalladre.  ad  suo  profudu  og  fyrir  oss  komnu  dæmdum  vier 
fyrrnefndir  prestar  og  leikmenn  adur  greinda  eý.  holma  og 
skier  tijttnefndri  jord  Grof  til  æfinligrar  eignar  vtan  Þord- 
ur  Jonsson  leiddi  ij  loglig  vitne  fyrir  sira  Rafni  Oddzsyne 
heima  a  Stad  j  Steingrimsfirdi.  jnnan  tueggia  manada  ad 
heyrdum  dominum  ad  þessi  þrdtt  greind  ey.  holmar  og  skier 
hefdi  annad  huort  verid  gefnar.  golidnar  edur  selldar  af  riett- 
um  eignarmanne  burtt  fra  optnefndri  Grðf  eda  ðdruvijs  med 
logum  fra  komid.  Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrr- 
nefndir  prestar  og  leikmenn  vor  jnnsigli  fyrir  þetta  doms- 
bref.  skrifad  )  Gufudal  j  Gufufirdi  sunnudagin  næstan  fyr- 
ir  Ceciliumesso  d  sama  dre  sem  fyrr  seigir. 


618.  22.  Nóvember  1503.     í  Víðidalstungu. 

XJrskukbb  Finnboga  lögmanns  Jónssonar  um  ágreining  Jóns 
Sigmundssonar  og  Guðmundar  Ólafssonar  út  af  kaupum  og 
ásetu  á  jörðunum  Reykjum  í  Miðfirði,  Aðalbóli  1  Austrárdal 
og  Haukabergi  í  Vatnsdal. 

1)  gröfum  (!);  hdr. 


1503.  AÐALBÓL  OG  REYKIR.  657 

AM.  Apogr.  389,  eptir  transskripti  frá  1509  eða  síðar  (sjá  kouungB- 
bréf  10.  Dec.  1508). 

Ollum  godum  monnum  þeirn  sem  þetta  Bref  siaa  edr  beyraa 
seiider  íinbogi  jonson  Logmann  fyrir  nordaii  og  vestan  aa 
Jslandi.  Quediu  gudz  og  sinaa.  kunigt  giorandi.  at  sub  anno 
gracie  millesimo  quiug(ent)esimo  tercio.  a  fostudaginn  næst- 
an  fyrir  marteinsmessu  um  ueturin^)  a  þorkelsholi  j  uidu- 
dal  aa  almenniligu  hieradsþingi  kom  fyrir  mic  jon  sigmundz- 
son.  oppinberligaBirti  og  fram  bar  fyrer  mig  kaupBref.  med 
heiluni  hangandi  jnciglum  er  giort  uar  epter  líaupi  þeirra 
gudmundar  olafssonar.  suo  latanda.  at  greindr  gudmundr 
hafdi  sellt  nefndum  joni  halfa  adra  jord  er  suo  heita.  half- 
er  reycker  j  midfirdi  fyrir  .xxx.  hundrut.  j  mels  kirkiu 
sockn.  og  adabol  j  austurardal  j  nups  kirkiu  sockn  fyrir  onn- 
or  xxxc  hier  a  moti  hafdi  jon  sellt  og  gefid  gudmundi  jord- 
ina  hauckaagil  j  uazdal.  fyrir  fioritiger.  c.  Og  þar  til  .xx.  c. 
j  suo  greindum  peningum  sem  þeirra  greindra  manna  uitni 
um  Bar  og  uottadi.  sem  fyrer  sagt  kaupBref  skrifader  uoru. 
Og  swarid  hofdu  epter  sinum  inciglum  utt  gefnum.  fyrir 
mier  og  mitt  opid  Bref  med  fest  fyrrsogdu  kaup  Brefi  greindra 
manna  a  miJli  giort  vtt  uisar  og  inne  helldur.  J  anare  grein 
kom  fyrir  mig  uitnisburdr  iUuga  gudmundzsonar  huer  at 
greinda  lord  hauckagil  hafdi  nutil  leigu  afgudmundi  olafs- 
syni  l^æstu  ij  ar  haft.  suo  hlydandi  at  gudmundr  hefdi  lyst 
fyrir  iUuga  og  medkenzt  fyrir  joni  aiigeirssyni.  at  gudmund- 
ur  ætti  haukaagil  og  gudmundr  hefdi  keypt  hana  at  jone 
sigmundzsyni  og  gefit  fyrir  halfa  Reycki  j  midfirdi.  Og  þar 
fyrir  sagdizt  illugi  sagda  jord  hauckagil  til  leigu  teckit 
hafaa  af  gudmundi.  Suo  'og  kom  fyrir  mig  Bref  under  nafni 
Biarnar  jonsonar.  huer  at  þaa  hafdi  j  þena  sama  tima.  er 
þessi  jardaakaup  giorduz.  adal  Bol  til  leigu  og  dBudar.  af 
gudmundi  j  þan  samaa  tima  hefdi  sagdr  gudmundr  olafsson 
lyst  og  medkenz  fyrir  Birni  at  gudmundr  hefdi  sellt  oppt- 
nefndum  joni  sigmundzsyni  ]ordina  adalbol  og  halfar^)  reycki 
og  tekid  fyrir  haukagil  j  uazdal  og  þar  til  xx  hundrut.  Og 

1)  þ.  e.  10.  Nóv.    2)  Svo. 
Dipl.  Isl.  Vn.  B.  42 


658  AÐALBÓL  OG  REYKIE.  1503. 

gudmundr  hefdi  sagt  sier  ath  Biorn  mætti  greinda  jord  ad- 
alBol  tackaa  til  leigu  af  joni.  og  hun  uæri  af  sier  ad  næst- 
um  fardogum.  og  epter  þessari  medkening  hefdi  Biorn  teck- 
id  adalBol  til  leigu  af  joni  til  um  iij  tolmanudu^)  Hier  til 
medkendiz  ]on  Bardaison  hann  hefdi  afeiit  j  umbodi  jons 
sigmundzsonar.  gudmundi  jordiua  haukaagil  fyrir  uottum  nær- 
werondum.  og  þar  med  iij  kugilldi.  gi  sidr  uændiz  jon  sig- 
mundzson  íieirum  uitnum  fyrir  mier.  greindum  logmani.  at 
gudmundr  hefdi  afent  sagda  jord  reycki.  uegnajons.  oghun 
hefdi  leigd  uerit  at  joui  ij  xij  manudu.  Ok  sacker  þess  so 
landzlogin  (utuisa)  j  kaupabælki  at  þar  sem  men  kaupa  jard- 
er  eda  skipta  husum  eda  odrum  gripum.  þaa  skal  kaupa  raed 
hansolum  og  med  uottum  .ij.  edr  íieirum  og  med  heimilldar- 
tockum.  gn  oll  onor  kaup  skulu  halldaz.  þegar  uottar  uita 
og  hansolod  ero  og  þeir  menn  kaupaz  uid.  sem  kaupum  eiga 
at  radaa  nema  raen  seli  oheiraiilt  eda  se  fals  j.  þa  skal  þat 
kaup  aptur  gangaa.  gn  hinn  haíi  anduirdi  sitt.  Bioda  og  log- 
in  ]  odrum  stodum  um  skilord  j  kuenaa  giftingum.  suo  og 
þar  og  en.  ef  raen  kaupa  jarder.  þa  skulu  huorertuegi  giora 
Bref  raed  inciglum.  epter  caupi  sino.  01a  giori  cirrografum. 
og  ber  þat  þa  uitni  kaupi  þeirra.  ef  ei  ero  uottar  til  kaups-' 
ins.  J  iij  grein  seiger  Bociu.  011  handsolud  raal  skulu  halld- 
az.  þau  uitni  uita.  og  Boc  raælir  ei  j  raoti  at  halldaz  raegi 
en  hun  seigir  þat  raegi  ei  halldazt  ef  hann  selur  odrura  þat 
er  odrura  hefer  hann  adr  sellt.  gnn  ef  saa  hefer  hond  at  (er) 
sidar  kejpti.  þaa  ma  han  hallda  kaupi  sinu  til  lograanz  ur- 
skurdar.  Skipa  og  login  hier  til  ath  saa  skal  kaup  hafóx  er 
fyrr  keypti  ef  hinura  fulinaz  uitni  at  skilaadorai.  gr  þeira 
þa  kaupfox.  er  sidar  keypti.  Su  er  stýrking  laganna.  atþar 
sem  raadur  uill  selia  land  sitt  raed  uerdi.  þa  skulu  þeir  i 
hefidr  tackaz  og  kaupi  raed  uottum  .ij.  eda  íieirum.  Nu  þo 
land  se  ei  uid  uotta.  haiidsalat  þaa  se  sera  okeypt  se.  gnn 
annar  huor  skal  ript  hafa  jnan  xij  raanadaa.  ella  se  fast 
kaup  þeirraa.  Jtera  j  annare  grein  syndi  ion  fyrir  oss  opid 
Bref  raed  hangandi.  heilura  jnciglura  sueins  gudmundzsonar. 
]ons  ormsonar.  og  íieiri  manna  annaraa.  suo  latanda.  at  greind- 

1)    S70. 


1503.  ADALBÓL   OG  REYKIB.  659 

er  men  hefdi  h'aa  werit  j  uidey  heyrt  og  sed.  at  þorleifur 
oddzson  gaf  joni  sigmundz^ýni  sitt  fullt  o;  logligt  umbod 
aa  oliura  þeim  pcningum  seni  han  neicnadi  sier  til  umbodz 
fallit  hafa  j  hunauazþingi  æ-  uegna  gudrunarjonsdottur.  skil- 
gctinar  systurdottur  þorleifs  og  hun  liafdi  erft  epter  faudr 
sinn  og  modr  og  onor  syskin  sin  skil:etin.  seni  er  iordin 
uindæle  aa  skagastrond.  gnne  i  langadal.  med  odrum  ]ord- 
um.  gpter  ollum  þeim  laga  ordum  og  attquædum.  sem  giort 
wmbodzBref  inne  helldur.  Jtem  j  annari  grein.  kom  fyrir 
mic  Doms  Bref  hwer  dæmdr  hafdi  werid  aa  uindæli  wm  greint 
umbod  aa  millum  Brandz  ionssonar  og  jons  sigmundzsonar. 
huor  þeirra  at  hafaa  skylldi  greint  íiarhalld  gudrunar  ions- 
dottur  og  þessir  greinder  menn  hefdi  domlagt  med  hafida 
Bandi.  sem  j  dominum  hermer  wm  íiarhalld  oghuali.  sem  aa 
woru  komner  greindaa  jord  gudrunar.  hwor  eignaz  skýlldi. 
stod  j  greindum  domi  at  Brandr  war  fraa  dæmdr  og  uid- 
skildr  umbod  og  huali  og  þau  íiarforrædi.  þar  til  heyraa. 
Stod  og  ecki  j  greindum  domi  sem  fyrir  mic  kom  ath  jon 
hefdi  ei  uid  íleiri  men  domlagt  um  greind  umBod  þan  dag. 
og  eigi  helldur  stefndr  werit.  gnn  war  þo  dæmdur  under 
suar  uid  adra  menn.  Var  suo  latandi  fyrr  nefndr  domur  ok 
íyrnefndur  gotskalck  þorualldz(son)  war  og  fra  dæmdr  greindu 
umbodi  og  hann  hefdi  afsagt  sier  þat  ath  hafa  og  þar  ept- 
er  war  sogdum  joni  dæmt  umbod  gudrunar  aa  uegnaa  Biarg- 
ar  kuino  sinar.  Suo  og  stod  j  greindum  domi  at  jon  hefdi 
uænz  þessu  umbodzbrefi.  sem  nu  kom  fyrir  oss.  ok  fyrir  þan 
skulld  at  greint  Bref  war  ecki  þar.  og  fyrir  þan  skulld  war 
þui  forskotid.  jtem  stod  suo  j  fýrsogdum  domi.  at  þesser 
xij  menn  sem  woro  j  sogdum  domi  uissu  jon  Bezt  til  fallin 
sagdraa  wmbodaa  fyrir  margra  hluta  sacer.  vorslu.  forsuars 
og  f(ie)muna.  Stod  og  j  sogdum  domi.  at  jon  skylldi  laust 
lata  sagt  fiarhalld  med  lagadomi  vid  þaa  sem  Biorgu  stædi 
jafiinæri.  gnn  þar  war  eifigin  med  nafni  aagreindr.  og  nu 
ollum  þessum  sinum  brefum  sem  fyr  nefndura  domi  med 
gognum  uitnum  og  kaupum.  hansolum  og  heimilldar  tokum. 
wttlyctum  afeiidingum  uitordum  og  uottasogn  um  greind 
kaup  a  titt  toldum  jordum.  Reýcium.  adal  Boli  og  h?.ukágili. 

42* 


660  AÐALBÓL  OG  REYKIR.  1503. 

gi  sidr  a  uindæli  med  ollum  þeim  socnar  nefnum.  sem  þar 
til  heyraa  og  greint  umbodz  Bref  ineheJldr.  sem  nu  woro 
fyrir  mier  opin  Berut.  og  odrum  godum  monnum  mier  nær- 
uerandum.  þa  Beiddi  þratt  nefndur  jon  sigmundzson  mic  og 
krafdi  hier  epter  logum  urskurd  (aa)  ath  legiaa.  hwert  afl  at 
hafa  skylldi  hans  þessi  Bref  med  ollum  þeim  anefndum  mala 
tilBunadi.  þau  inehalldaa.  sem  hier  fyrir  hermer.  og  inne 
stendur.  gi  sidr  um  sagdar  jarder  Eeycki  og  adalBol.  huert 
hann  skylldi  þær  eigaa  eda  att  hafaa  epter  kaupi  sinu  og 
afending.  edr  skylldi  hann  eignaz  aptur  þaa  peningaa  sem 
han  hafdi  gudmundi  fyrir  gefit.  gi  sidr  krafdi  jon  mig  med 
samaa  hætti  lagaadom  aa  ath  legiæ,.  huort  hann  skýlldi  um- 
bod  gudrunar  hallda  eiga  og  hafaa.  ^pter  domi  þeim  sem 
honum  war  þar  dæmt.  uegna  quino  sinar  sem  han  Beiddizt 
alldri  doms  aa.  edaa  epter  þui  vmbodi  sem  þorleifur  logligr 
erfingi  gudrunar  hafdi  utt  gefit.  Og  nu  ath  þeim  Beztum 
monniim  mier  nærwerofidum.  Hoskolldi  Runolfsyni.  þorsteini 
finnBogdasyni.  sueini  þorfinsyni.  þordi  clemenssyni.  joni  filípus- 
syni.  ok  sygurdi  grimsyni.  hweriaa  ek  tilnefndi  med  mier  at 
dæma  huersu  fullkomna  magt  hafa  skylidu  þau  skýrd  skil- 
riki  er  jon  framlagde  fyrir  raic  greindan  finnboga  laugmann 
og  tilnefnda  domsmenn.  Og  nu  saker  þess  at  suo  býdr  syslu- 
monnum  og  audrum  uallzmonnum  kongsins  bref  at  lykta 
so  huers  mannz  mal  sem  þeirra  bref  til  hlyda.  jtem  seiger 
suo  j  brefi  magnus  kongs.  j  fyrstu  sem  bokina  byriar  um 
erfder  þær  og  landabrigde  og  uigaferli.  og  aull  aunnr  laga- 
mal  vnder  huerium  laugum  þau  giorduz.  þoa  bydr  þau  skulu 
aull  epter  þui  fara  sem  þaa  geingu  laug  jlande  er  þau  mal 
giorduz  og  eigi  er  adr  laugligr  sattmale  aa  gior.  Jtem  seig- 
er  og  suo  j  texta  bokarinar  at  epter  gaugnum  og  uitnura 
skal  huert  mal  dæma.  enn  eigi  epter  eins  raannz  saugnum. 
Og  nu  fyrir  þan  skulld  at  uier  fundum  eigi  ne  understod- 
um  at  neitt  fals  uærij  neinum  þessum  brefum  jons  umkaup 
edur  umbodatauku.  helldr  uoro  hans  Bref  efter  flestum  aull- 
um  laugbokarinnar  ordum  gior.  þar  sem  hun  talar  um  hand- 
saul  dcL  iardakaupum.  og  þui  epter  aauisun  birting  bokarinn- 
ar  og  skyrligri  skipun  laganna  og  fyrir  liosan  tilbunad  mala- 


1503.  ADALBÓL  OG  REYKIR.  661 

ferla.  at  so  profudu  sem  fyrir  mic  kom  greindan  logman  med 
fyrrnefndum  domsmonnum  þaa  dæmdu  uier  med  fullu  alyckt- 
ar  doms  atkuæde  aull  þessi  fyrrnefnd  bref  jons  mýndug  og 
fri  og  frials  og  fullmektug  og  jon  eiga  og  att  hafa  obrigdu- 
liga  þrattnef(n)dar  jarder  halfa  reýki  og  adalbol  epter  þui 
sem  greind  kaupbref  uotta  og  frialsliga  mega  at  sier  taka 
greindar  iarder  til  frials  forrædis  og  fuUrar  eignar.  vtan 
þeir  sem  hallda.  eins  huerir  uæniz  laga  heimilldum  at  giof. 
lani.  býggingv  edur  umbode  þaa  syne  hann  þat  fyrir  mier 
greindum  laugmanni.  gnn  jon  dæmdu  uier  þoa  met  rettu 
mega  sækia  huorn  hann  uill  þann  sellt  hefer  fýr  sagdar 
jarder  Eeýke  og  adalbol.  vindæle  ein  met  þeim  iorduiQ  þar 
met  fylgia  undan  hans  eign  edur  umbode  edur  hinn  sem 
keypt  hefer.  Þui  so  seigia  laugin  og  bioda  at  fara  skal  ef 
madur  lier  edur  selur  þat  honum  er  lied  og  misfer  hinn 
met.  þaa  skal  hin  heimta  at  huorum  hann  uill  hinum  er  sellde 
edur  þeim  er  keypte.  og  suo  bioda  laugin  fara  skulu^)  allz- 
stadar  þar  sem  madur  lier  edur  selr  annara  eign.  gnn  sem 
þar  jon  beidde  mic  optnefndan  finnboga  laugmann  og  krafdi 
laga  utskurd^)  aa.  huort  hann  skýllde  helldr  epter  laugum 
eiga  og  att  hafa  umbod  gudrunar  jonsdottur  epter  þeim  domi 
sem  dæmdur  uar  aa  uindæle  og  nu  kom  fyrir  oss  epter  þui 
skilorde  sem  hann  inne  helldr.  gda  skýllde  lon  hafa  þat  ept- 
er  umbods  Brefi  Þolleifs  sem  adr  uar  forskotit  og  nu  kom 
fyrir  oss  met  suaurdum  eidum  epter  greindu  umbodsbrefi.  og 
þat  framar  at  huorcki  uar  Þorleifur^)  dumba  ne  dauf- 
ur  j  þann  tima  er  greint  umbod  uar  utgefit  oghann  heýrdi 
þat  sem  adr(er)  menn.  Var  og  gotskalk  fra  dæmdr  greindu 
umbode  og  med  aullu  uid  skildr  ]  fyrsaugdum  uindæladomi^). 
Og  fyrir  allar  þessar  greinir  gagna  og  uitna  dæmdu  uier 
met  fullu  doms  atkuæde  þat  umbod  statt  og  staudugt  og 
og  med  auUu  fullmektugt.  sem  jon  af  þorleife  tekit  hef- 
er  med  aullum  þeim  greinum  þat  jnrehelldr.  og  jon  med 
rettu  mega  at  sier  taka  uær  hann  uill  greint  omagagoz  jard- 
er  og  lausafie  og  allan  dabata  og  auauxt  epter  at  kiæra  sem 
laugligur  eignarmadur  met   aullu    sliku    skilorde    sem   fyrr 

1)  Svo.    2)  Hér  steudr  „uai"  i  Apogr.,  en  þyi  er  ofankið. 


662  ADALBÓL  OG  REYKIR.  -  VIÐEYJAEKLAUSTE.      1503. 

greinir  um  lagasokner  da  reykium  og  adalbole  sæke  huoria 
hann  uill  þann  sellt  hefer  edur  hina  sem  keýpt  hafa  sagt 
goz.  Og  þui  reiknaz  gudrun  bræd(r)ungx  barn  gotskalkx  j 
]x  eríd  þeirra  anara  jafiiskyllder  ero.  og  þeir  j  níundu  erfd 
ero.  gnn  Þorleifur  modrbroder  ]  íimtu  erfd.  Og  þui  haufum 
uier  fyrir  allar  þessar  greinir  og  samiofnun  laganna  met 
dalýktar  doms  atkuæde  dæmt  þat  umbod  og  allir  af  þeirri 
ættkuisline  og  þat  semjon  sigmundzson  hefer  aa  uegna  Biarg- 
ar  konu  sinnar  da  titt  talt  umbod  gudrunar  onýtt  og  ecki 
afl  hafa  skulu  og  jon  uid  aungan  skulu  greindu  fiarhallde 
edur  fe  sleppa  sem  biorgu  standa  iafnírammi.  og  af  þessi 
ættkuisl  ero.  og  uid  aunguan  annan  enn  greindan  Þorleifog 
þda  sem  honum  jafnfram  standa  met  fullum  uaurzlum  at  fe 
og  frændsemi. 

Og  til  meire  audsyningar  og  sanz  uitniiburdar.  þa  saumdu 
og  samþýcktu  og  dæmdu  met  fullu  doms  atkuæde  fyrgreind- 
ir  domsmeim  (med)  mier  optt  skrifudum  finnboga  jonssyni 
laugmanni  og  eg  met  þeim  og  settu  sin  jnsigle  med  minu 
jnsigle  fyrir  þetta  domsbref  er  gioit  uar  j  tungu  ]  uidedal 
a  miduikudagin  næsta  fyrir  cleraensmessu  um  ueturinn  aa 
sama  are  og  fýr  seigÍR. 


619.  10.   Decembcr  1503.  í  Viðcy. 

Skiptabréf  þeirra  Árna  ábóta  í  Viðey  og  Haldórs  Brynjólfs- 
sonar  á  jörðunum  á  Strönd  í  Hvolhrepp  og  Gröf  í  Mosfells- 
sveit. 

AM.  238.  4to  b'.  10,  skr.  c.  1570  (Bjssastaðabök). 

Bref  vm  Grof. 
Þat  giorvm  vier  Jon  Gellisson.  Gissvr  Þolleifsson.  Jon 
Jousson.  Niklas  Oddzson  ok  Olafr  Jonsson  godvm  monnvm 
kvnuigtt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  heima  i  Videy  med 
Svndvm  jn  festo  saucti  Andree  apostoli  vorum  vier  j  hia 
savm  og  heyrdvm  aa  at  aboti  Arnej  Videy  af  eiune  alfv  en 
Halldors  Bryniolfssonar  (!)  af  annari  at  þeir  skipttv  ok  keyptv 


1503.  VIÐEYJARKLAUSTR.  -  UMBOÐ.  663 

til  æfinligrar  eignar  med  samþycki  brodvr  Hellga  Petrsson- 
ar.  brodvr  Asbiarnar  Hrafnssonar.  brodvr  Jons  Þosteinsson- 
ar.  brodur  Sigvrdar  Jonssonar.  brodvr  Pals  Bardarsonar  con- 
ventubrædra  svo  heitandi  jordvm:  AAstrond^)  er  liggrjHvol- 
rep  j  Hvols  kirkiv  soknn  ok  j  Grof  er  liggr  1  Mosfelltz  sveit 
okj  Mosfelltz  kirkiv  soknn  med  a(v)llvm  þeim  gognvm  ok  giæd- 
vm  sem  greindvm  jordvm  fyllger  ok  fylgtt  hefir  at  fornv  ok 
nyiv  til  ytztv  vmmerkia  vid  adrar  jarder  ok  hvor  þeirra 
vard  fremst  eigandi  at.  skal  sa  hallda  til  laga  er  keypti  en 
hinn  svara  laga  riptingvm  er  selldi  aa  hvorri  jordvnne 
vm  8ig. 

Ok  til  meire  stadfestv  ok  avdsyningar  hier  vm  settvm 
vier  broder  Arne  med  gudz  nad  aboti  i  Videy  vort  conventv 
insigle  med  adr  nefndra  manna  innsigllvm  fyrir  þetta  jarda 
kavps  bref  skrifad  j  sama  stad  x  dogvm  sidar  enn  fyr  seig- 
ir.  arvm  epter  gudz  byrd  m  d  iij  ar. 


630.  19.  Decemlber  1503.  á  Grund. 

ViTNisBURÐAEBKÉF  um  umboð  Jóus  Finnbogasonar  á  fjám 
Ólöfar  Jónsdóttur  haustið  næsta  eptir  pláguna  (1495)  raeð 
þeim  greinum,  er  bréfið  hermir. 

AM.  FdBc.  XXXVI,  19,  frumrit  á  skinni  frá  Staðarhóli,  og  eru  bæði 
innBÍglin  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  1497. 

Pat  giorum  uid  hialltti  þorfinsson  og  olafur  gudmundz- 
son  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  okkru  opnu  brefi 
at  uid  vorum  þar  hia  saum  og  heyrdum  sa  um  haustid  næsta 
efter  plaguna^)  at  olof  jonssdotter  fiekk  joni  finbogasýni 
med  handabandi  sitt  fullt  og  lavgligtt  vmbod  ýfer  sinvm  pen- 
ingvm  favstvm  og  lavsvm  fridum  og  ofridum  med  þeim  skil- 
daga  at  jon  skýlldi  at  sier  taka  þa  peninga  fyrst  sem  þa 
stodu  saman  a  holi.  skýlldi  hann  þar  aungu  fyrir  suara  huad 
af  þeim  kynne  at  fargazst  til  n^stu  fardaga.  en  skylldi  rada 
folk  til  þionvzstu  sem  honum  þætte  þurfa  og  giallda   kaup 

1)  =  á  Strönd.    2)  þ.  e.  1495, 


664  HAFFJAEÐARBY.  1503. 

af  fýrr  greindum  peningum.  Suo  heyrdu  uid  at  nefndr  jon 
skyldi  ser  kaup  sem  audrum.  skýlldi  þetta  hans  umbod 
standa  til  næstu  fardaga  og  tuo  ar  upp  þadan  ef  hann  uilldi 
so  sialfur.  skylldi  þa  jon  suara  rettum  reikningskap  af  aull- 
um  þeim  peningum  sem  honum  j  hendr  kiæmi.  Skylldi  jon 
eignazst  a(f)gang  og  auoxstu  af  aullum  þessvm  fyr  greind- 
um  peningum.  en  ef  jon  legdi  þangad  nokkra  sina  peninga 
þa  skj^lldi  hann  hafa  þar  adra  peninga  jgen.  Og  til  sann- 
inda  hier  um  settu  uid  okkur  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrif- 
ad  aa  grund  j  eyiafirdi  þridiadagin  næsta  fyrir  thomasCDesso 
postula  þa  lidid  var  íra  gudz  burd  .CTD.  d.  og  iij.  ar. 


621.  1503. 

31.  Maí  og  3.  Júní  1536. 

Skrá  um  eignir  kirkjunnar  í  Haff  jarðarey. 

Bisk.  Skalb.  Fasc.  XII,  9,  Bkinnblað,  og  er  alt  með  einni  hendi  rit- 
að  um  1536,  og  er  minnisblað;  er  það  nú  mjög  máð  og  götugt.  —  AM. 
Apogr.  2450;  hefir  Árni  haft  við  höndina  eldri  aíákript  (ffá  c.  1680)  með 
hendi  séra  Bjarna  Hallgrimssonar  i  OJda,  hefir  Árni  fylt  eyðurnar  „ept- 
er  gatu". 

anuo  domini  .CD.  d.  iij. 

Jtem  luckte  sira  helge  jODson  kirkiunne  ]  hafíiardareý 
suo  micla  peninga  sem  hier  seiger  enn  guttormur  olaafsson 
med  tok. 

]n  primis  .ix.  kyr.  og  .vj.  asaudar  kugillde. 

ij.  hundrud  ]  gelldum  saudura. 

iiij.  hundrud  j  koplum  og  .xij.  aura  ]  porcio. 

Jtem  iiinan  gaatta.  iij.  merkur.  uar  þarj.ij.  bord.  lijka- 
krakur.  jarnkall  .j.  ker  ærulaust  og  litill  laar  fuinn  .ij.  tin- 
faut.  loklaus  kanna  .j.  trediskur  og  iij.  skerbord  .iiij.  trog 
•j.  strockur  ærulaus.  kistubrof  fornt.  fængarleppur  uondur 
og  einge  reckiuvodin  med  .j.  fat.  og  eitt  uppgiordar  kieralld. 
armt  dukslitre. 

anno  domini  .CD.  d.  xxxvj. 

ad    minnazt    upp  aa  (lOiduikudagin   fyrir    huitasu[nnu^) 

.^ j> ^^,^ ^ 

1)  t).  e.  31.  Maí. 


1503.  HREPPHÓLAR.  665 

lysti]^)  sira  eysteinn  fyrir  mer  snorra  preste  jonssyne  ad 
hann  hefde  tekit  uth  af  g[uttorme]  olæfssyne  suo  haattada 
peninga  kuika  og  dauda  sem  hier  fyrir  aadur  stendur  [skrif- 
at]  fyrir  uthan  at  hann  gallt  eitt  gamallt  navt  ]  porcio. 

Var  presturinn  síra  eysteinn  heitinn  olíjadur  nær  mid- 
munda  og  þionustadur  faustudaginn  fyrir  huitasunnv^)  en 
gud  kallade  hann  til  sinna  naada  um  k(u)av(I)dit  nær  solar 
huijld. 


623.  1503. 

Skrá  um  eignir  kirkjunnar  í  Hólum  í  Hrunamannahrepp, 
þá  er  síra  Þórðr  Guðmundsson  afhenti,  en  síra  Einar  Ingi- 
mundarson  tók  við. 

AM.  262.  4to,  bl8.  4,  með  hendi  síra  Jóns  Egilssonar  (?)  c.  1600.  — 
AM.  66A  8^,  bls.  8—9,  ekr.  c.  1600. 

Tiunde  maaldagi  kyrkiunnar. 

Anno  Domini  1503.  voru  suo  mikler  peningar  j  holum 
þa  sijra  Þordur  gudmundzson  afvente  gnn  sijra  ginar  ingi- 
mundzson  med  tok. 

kyr  XV  og  Ix  asaudar.  iiij  hestar.  og  ij  hross.  vj  saud- 
er  veturgamler.  Gamall  saudur  og  tuæ(vetur)  fyrir  v  kalfa. 

item  pottur  og  panna  litid  huorttueggia  og  bædi  vont^) 
v  smakerold.  og  tuo  trog.  j  strocku-.  ein  halfkanna  gomul. 
vondur  dukur.  iij  diskar  vonder.  iij  skaler  vondar.  iij  spæn- 
er.  iij  borddiskar.  ein  sæng  vond.  ij  liaer.  eitt  brini.  ein  auxi. 

J  kyrkiunne  ein  messuklædi.  ij  hoklar*)  lauser.  vj 
corporalar.  ij  kaleikar.  hofudlijn.  handlija^).  [stolur.  tuær®) 
cantar.  capur.  dalmadika  vond.  iij  dukaslitri.  ött  altaris- 
klædi  med  brun  og  fordukum.  ij  kluckur  og  ein  bialla.  baxt- 
urjarfi. 


1)  hér  hafði  eéra  Bjarni  sett  „atefndi",  „hvad  audsyniiega  rangt  er" 
(AM.).  2)  p.  e.  2.  Júní.  3)  uond,  66.  4)  66;  holkar  (!)  262.  5)  b.  v, 
66.    6)  [stolur.  ij.  66. 


666  REYKJAHOLT.  1503. 

623.  1508. 

Skká  um  fjármnni  Eeykjaholtskirkju,  þegar  síra  Haldór  Jóns- 
son  slepti,  en  síra  Þórðr  Jónsson  meðtók. 

AM.  Apogr.  Nr.  2220  með  hendi  Árna  Magnússonar  „ex  authentica 
memhrana  teœpli  Reykholtensis".  „Memhrana  þesse  er  sidasta  sida  af 
hlade  aptanaf  fornre  mesBUsaungBhok  in  fol.  Bkriíten  er  audsynelega  coæva 
anno  1503  og  er  allt  þetta  med  einne    hendi"  (AM.). 

Anno  domini  CD^  ö^  iij^  uar  suo  micit')  ornamentum 
kirkiunnar  j  reýkiahollte  þa  sira  haildor  jonsson^)  slepte 
enn  sira  þordur  jonsson  medtok  oc  suo  adra  peninga  sem 
hier  epter  standa  skrifader. 

Jtem  CDariu  likneske.  peturs  likneske.  barbaru  likneske. 
katerina.  kristoforus.  kross  med  understaudum  .ij  krossar 
smellter.  oc  lika  kross  oc  skrin  med  helgum  domum. 

Jtem  fern  manna  CDessoklædi  gaumul  alfær.  iiij  haukl- 
ar  at  auki  oc  aller  gamler  oc  vond(e)r.  fonszvmbuningur  vond- 
ur.  ij  korkapur  [oc  onnur  vond^)  oc  ij  sloppar  oc  annar  uond- 
ur.  tvenn  alltarisklædi  a  haffaltarinu.  oc  ein  af  (Dariu 
alltari.  kalekur  brokadur^)  oc  annat  kaleks  brot.  iiij  klvckur 
oc  er  þar  af  tuær  rifnar. 

Jtem  j  bokum  grallari  med  sequencium  kringum  arit 
oc  kiriáll  vondur.  ottusaungua  bækur  tuær  kring  um  arit. 
lesbok  fra  aduentu  de  tempore  kringvm  arit.  lesbok  de  sanct- 
is  kring  vm  arit.  CDissale  med  pistlum  oc  gudspiollum  oc 
oracionibus  de  sanctis  kring  vm  arit  samsett.  laga  saunga 
bækur  ij  oc  onuur  gomul  oc  CDessudaga  kuer.  paska  brefver 
oc  capitularius  oc  orda  oc  vantar  j  kuerit  sidarzta.  processiu- 
nalar  ij  uondir.  bakstur  iarn  oc  metaskaler  oc  merke. 

Jtem  voru  þesser  dande  men  j  uirdingum  at  meta  kírki- 
una  j  reykiahollte  staden  oc  staderens^)  peninga  frida  oc 
ofrida  kuika  oc  dauda.  helge  prestur  jonsson  officialis  heil- 
agrar  skalholltz  kirkiu.  sigurdur  prestur  jonsson.  þordur  prest- 


])  micÍB,  ekh.  2)  y.jo  verdr  nockurn  vcgen  leetd.  fyrre  leggurenn 
af  n.  er  öUdungis  huitu.  hinn  sidare  er  skír"  (AM.);  3)  [„þesse  ord  eru 
Bett  med  annarre  hende  i  Btsdenneinhvers  sem  hier  hefur  vered  utBkaí- 
ed.  þo  er  þeese  hönd  alika  gömuP  (AM).    4)  ==  hrákaðr.    5)  Svo. 


1503.  REYKJAHOLT.  667 

ur  jonsson.  raagnus  prestur  bardarson.  salomon  einarsson. 
halldor  þorgeirsson.  jngemundur  finzson  leikmenn.  kirkian 
fyrir  u.  c.  stofan  íirir  x.  c  skalenn  íirir  uij  c.  forstofan  oc 
onden  oc  elldaskalenn  íirir  iij.  c.  buret  oc  skemman  firir  c. 
enn  oll  utihus  íirir  c  og  x  aurar  betur.  badstofan  oc  gong- 
en  oc  þarbohus  firir  iij  c^) 


624.  1503. 

Skrá  um  þau  fé,  er  síra  Haldór  Jónsson  lukti  í  hendr  síra 
Þórði  Jónssyni,  er  hann  afhenti  staðinn  í  Eeykjaholti. 

AM.  Apogr.  Nr.  2220  með  hendi  Árna  Magnússonar  „ex  raembrana 
aathentica  templi  Reykholtensis",  er  var  seinasta  blað  ór  gamalli  meesu- 
bók  i  folio. 

Anno  domini  CD^  ð^  iij 
luktizt  j  reýkiahollte  af  sira  halldori  xj  kyr  oc  [vj  c^)  j 
gelldum  nautum  [oc  halft  betur^).  xiiij  cj  asaud  oc  ij  gelld- 
íiar  c  oc  þar  til  vij*)  kugilldi  aa  leigustaudum.  huerbustein 
íirir  c  hialmur  fyrir  c  sæng  fyrir  c  oc  brestur  aklædit.  med 
þeim  hesti  er  eg  tok  hia  erllendi  vegna  sira  halldors. 

Jtem  vj  c  j  metfe  tiundarvirt  en  atian  c  til  solu  oc 
uantar  a  xij  aura  oc  [xviij  j^)  kauplum  oc  p[a  ,  . .  .  ®)fir- 
ir  c.  oc  .  .  .  .  ^)  er  einar  heiten  gaf  oc  hestur  vr  bruhollte. 


625.  [1503]. 

^KRÁ  um  aflát  og  syndalausn. 

AM.   Fasc.    LXV,  18,  frumiit  á  skinni.    Neðst  í  faldi   bréfsins   eru 

1)  Hér  cptir  kcmr  skrá  um  þau  fé,  er  síraHaldór  Jónsson  greiddi 
séra  Þói  ði.  2)  [„er  nockud  oskirt.  þo  les  eg  þad  eo,  helldr  enn  ij  eda 
iij".  (AM.).  'á)  [„þesse  ord  cru  med  annarre  hendi  eins  gamalli  sett 
uppi  yfer  linunne  oc  hier  innbodud"  (AM.)  4)  „er  sett  med  ödru  bleke 
i  Btadenn  cins  hvcrs,  sem  utskafed  hefur  vered.  Synest  þad  gamallt  ad 
vera"  (AM.).  5)  [„Er  feömuieidis  med  annarre  hende  sett  i  stad  þess  sem 
hier  hefur  utskafed  vered.  Þo  synest  þetta  af  gamalli  beude'*.  (AM.). 
6)  [fúið  úr, 


668  AFLÁTSSKEÁ.  1503. 

tvö  kringlótt  göt,  fyrir  innsiglisþveingjum,  en  innaiglið  var  glatað  þeg- 
ar  Árni  fékk  skrá  þeesa  til  eignar.  —  AM.  Apogr.  5518,  tvær  afskript- 
ir,  og  er  önnur  þeirra  með  hendi  Árna  Magnússonar.  Um  Bkrána  fer 
Arni  þesBum  orðum:  „Exscriptum  ex  originali  cbarta  pergamena,  exar- 
ata,  qvantum  ex  ecriptura  et  mcmbrana  dijudicaro  potui,  circa  vel  paulo 
post  ann.  1600.  Eam  mihi  commuuicavit  Cbr.  Wormius  P.  Hafn.  Est 
autem  absqve  dubio  ecripta  in  Jslandia,  uti  ex  literatura  evidenter  pa- 
tet.  Under  þessaro  Jndulgentzskrá  hefurfyrrum  innsigle  vered  an  efa 
þess  sém  hana  hefar  saman  teked.  hvert  sem  þad  nu  hefur  vered  sialf- 
nr  Stefan  biskup  eda  og  (hvad  liklegra  synest)  einnhver  annar  aflatz- 
præco.  J  biskups  Steíans  tid  var  ad  visu  einn  med  aflat  a  Jslande,  teste 
sira  Jone  Eigilssyne,  og  einnte  Stefan  biskup  honum  eigi  mikid^).  Kynne 
80  Ba  hafa  lated  einn  hvern  JslendBkann  —  þviáJslande  er  þetta  docu- 
ment  eflauBt  Bkrifad,  sem  af  malfærenu  er  ad  sia,  jtem  hendenne :  Vide 
qvæ  alibi  de  hac  mana  annotata  sunt  —  concipera  þessa  informationem 
til  ad  hvetia  folk  til  ad  kaupa  þessar  afgipter". 

Skrá  þessi  er  að  vísu  frá  dögum  Stepháns  bÍBkupa  í  Skálholti,  en 
að  öðru  leyti  er  ekki  fullvíst.  um  ártal  hennar.  Bréf  koma  fyrir  með 
Bömu  hendi  15.  Jóni  og  4.  Júlí  1504.  Hins  vegar  segir  síra  Jón 
Egilsson,  að  sendimaðr  páfans  hafi  komið  með  aflátabréf  í  Skálholt  „anno 
1513  eður  þar  um",  og  er  honum  því  ekki  hardvíst  ártalið.  Af  skjöl- 
um  vita  menn,  að  Johannes  Angelus  de  ATcimboldÍB  var  í  aflausnar 
sendiförum  páfa  um  Norðrlönd  á  árabilinu  1516—1520  (Dipl.  Norv.  VI, 
bls.  691—700,  703—704;  VII.  bls.  534—586,  708—712).  Hefir  því  Finnr 
bi3kup  (Hist.  Eccl.  Is).  II,  502—503)  og  eptir  honum  Espólín  (Árb.  III, 
44)  heimfært  fráfiögn  síra  Jóne  Egilssonar  til  1517;  ætti  þesBÍ  skrá  ept- 
ir  því  að  vera  frá  þeim  tíma,  en  yngri  getr  hún  heldr  ekki  verið,  því 
að  Stephán  biskup  deyr  um  hauetið  1518,  En  sá  er  galli  á  þesBu,  að 
eingin  rök  eru  til  þess  að  Arcimbold  hafi  nokkurn  tíma  til  íslanda  kom- 
ið  með  aflát  sín.  Hins  vegar  er  það  fuUvíst  af  bréfi  frá  13.  Jólí  1504, 
að  þá  er  Atzerus  Iguari  príór  blíinn  að  safna  miklum  aflátspeningum  ura 
Skálholtsbiskupsdæmi,  og  hefir  hann  því  verið  í  þeiœ  erindum  á  íslandi 
1503,  og  frá  þeim  tíma  má  þessi  skrá  vera.  Ártalið  1513  hjá  séra  Jóni 
EgiÍBsyni  má  því  vera  ritvilla  fyrir  1503.  —  Hjá  Fiuni  biskupi  er  prent- 
aðr  Btuttr  aflausnarforœáli  á  latínu,  sem  látinn  er  eiga  við  þes3'\  frá- 
sögn,  og  er  s^mi  formáli  prentaðr  í  íslenzkri  þýðingu  bjá  E^pólín. 

Ja  nomine  domini  amen. 

E>o  ad  eg  se  favis  til  ad  segia  huersu  mikit  aflat  er 
af  sancti  augustinus  klaustrum.  þui  þad  er  raeira  en  menn 
kunna  ad  telia  edr  ekrifa.  en  þo  fyrir  þeirra  raargra  manna 
skulld  er  þar  vita  ecki  ut  af  þiker  eigi  miog  virdiligt  yfer 


1)  Sjá  Safn  til  eögu  íslands  I,  bls.  50. 


I50a.  AFLÁTSSKRÁ.  669 

slikura  hlutum  ad  þegia.  þuiat  eigi  ber  til  ad  geyma  suo 
dyrt  gull  eda  liggianda  fe  j  jordu  ed  lios  þad  sem  einginn 
hefer  gagn  af  eda  fognod.  þvi  se  þad  vitanda  ad  suo  segizt 
og  finzt  skrifat  j  þeirra  bokum  og  priuilegíjs.  ad  j  ollum 
þeim  klaustrum  sem  eru  af  sancto  avgustino  huar  sem  þau 
eru.  siev  fra  auskudegi  og  fram  yfer  paschaviku  huern  dag 
siau  þusunder  aara  aíiat  og  suo  margar  karinur.  suo  og  ed 
sama  aflat  er  aa  joladag.  vppstigningardag.  huitasunnudag. 
vij  mariuCDessur.  sancti  avgustinus  dag  um  hausted  og  alla 
þa  actauo  a  somu  leid.  vij  þusunder  aara  aflat.  og  suo 
margar  karinur  fyrir  hvern  þenna  dag.  gnn  vih  CDariu- 
messu  þa  seih  verdr  aa  fostu  optazt  þa  er  en  meira  aflat. 
þui  þa  er  fiortan  þusunder  ara  aflat  og  þo  er  þad  en  meira 
en  hier  verdi  greindt.^)  Nu  fyrir  þaa  skuUd  ad  faauiser 
menn  vnderstanda  eigi  huersu  mikit  aflatid  megi  manninum 
til  salvhialpar  eda  huersu  hann  skal  þad  faa  eda  forþiena 
þad  getur  mann  eigi  allt  skrifat  sem  til  ber.  í^nn  þo  skrifa 
suo  lærifedr  heilagrar  kristne.  ad  nær  sem  nockur  madur 
hefer  jdran  og  vidrkomning  fyrir  sinar  synder  og  geingr  til 
skripta  med  þeirre  huxan  og  fuUkomnum  vilia  ad  falla  eigi 

1)  í  BkÍDubókÍDni  ísleDzku  i  EíkÍBbókaasafoiuu  í  Stokkhólmi  26.  4to 
stendr  þetta  ritað  ura  aflát  með  hendi  írá  hér  um  bii  1500  eða  fyrri : 

„Ef  madur  les  mariusaltara  þann  sem  tomas  erkibyskup  hefer  dikt- 
at  og  aue  porta  er  upphaf  at.  þa  gefazt  honum  i  aflat  fiogur  og  xx  ar 
og  þar  med  þriar  uikur  og  þrir  dagar  j  likn  Bkriptborina  synda.  og  ef 
madur  og  leB  allan  mariusalitara  sio  daga  þig(g)ur  hundrad  ara  og  sio- 
tiger  og  tuo  ar  og  at  auk  fim  og  tuttugu  uikurjlikn  Binna  9kríp(t)bor- 
inna  synda". 

í  sömu  bók  á  spássíu  (bl.  22b^— 23!l)  við  33.  kap.  i  Kristinrétti 
Árna  biskups  (N.  gl.  L.  V.)  BtöEdr  þessi  klausa  einnig  rituð  með  hendi 
frá  þvi  um  1500  eða  fyrri: 

„Þu  heiter  kirkiumadr.  kuflBmadr.  kormadr.  blijdmadr.  huemadr.  hrí js- 
madr.  skrafmadr.  skeggmadr.  hofmadr.  hermadr.  uatzmadr.  uermadr.  dannz- 
madr.  dryckiumadr.  biargmadr.  bogmadr.  kapsmadr.  kaupsmadr.  garp- 
madr.  geipsmadr.  farmadr.  frumadr,  skialmadr.  skrummadr.  ualsmadr. 
uolsmadr.  lýdmadr.  liodmadr.  liosmadr.  lusmadr.  sundmadr.  sardmadr. 
Btrijdmadr.  BtuIIdmadr.  kluckare  kaatligur  karilmadr  minn.  Nu  er  yte 
slæmurenn  eirný.  og  er  ei  víjst  ad  þu  kueder  hann  allan.  geime  þijn 
gud  ailtijd. 

hner  sem  kuedur  slæmen  bide  firir  gamla  j  drapuhlíjd  tii  guds'^. 


6?  AFLÁTSSKRÁ.      .  1503. 

aptur  j  daudligar  synder  sialfuiliande  helldur  betra  sitt  vm 
lidit  lif.  þa  íær  sa  madur  aflated  ef  hann  sæker  J  a  stadi 
sem  aflatid  er  til  gefit.  þo  ad  hann  skyllde  pinazb  æfinlega 
j  heluite.  þa  vill  gud  gefa  sina  naad  til  og  snua  þeirre  æfin- 
legre  pinv  j  stundlega  pinu  hueria  þeir  fa  seni  rett  giðra 
sin  skriptamaal.  Nu  af  þui  ad  eingin  prestur  plagar  ad 
setia  nockrum  manni  suo  mykla  script  sem  honum  ber  ad 
hafa  fyrir  sinar  daudligar  sýnder.  þuiad  ]  hueit  sinn  sem 
madur  giorer  eina  af  þeim.  þa  bæri  honum  ad  setiazt  siau 
ara  skript  fyrir  hueria  eina  daudliga  synd.  Nu  af  þui  ad 
syndugur  mann  getur  eige  þesse  skript  vpphalldit  þa  hialp- 
ar  honum  aflatid  þar  fyrir  ef  hann  sæker  þa  stadi  sem  þad 
er  til  gefit  med  rettri  huxan  ad  betra  sig.  þui  suo  mikit 
stytter  hans  pino  sem  hann  sæker  aflatid  til  og  eingin  er 
sa  lifande  ad  kunne  ad  greina.  vnderstanda  eda  vita.  huad 
dygd  aflated  hefer.  eda  huersu  dyrt  og  gott  ad  þad  er  fyr 
enn  epter  daudann  og  hann  kemur  j  hreinsunarelldinn  og 
hann  fer  þadan.  þa  reyner  hann  huad  aflatid  duger  og  huad 
hann  hefer  aflat.  Pad  skulu  þier  og  vííst  vita  ad  þeir  scm 
eru  j  daudligum  syndum  eirne  eda  fleirvm  suo  leinge  sem 
einn  huer  er  j  henne  staddur  og  viU  sig  ecki  betra  og 
leidretta.  eda  hefer  þad  j  hug  ad  giora  en  framar  syndina. 
þa  hialpar  honum  eigi  aflated  og  onguer  godgiorningar  suo 
ad  hann  fae  þar  fyrir  himnarikis  gledi.  gnn  þo  fyrir  þui 
ad  eingin  god  verk  eru  fyrir  vtan  verdlaun  og  einginn  god- 
giorningur  er  olaunadur.  þa  þann  godgiorning  sem  madur 
giorer  j  daudligum  syndum  staddur  eda  med  þeirre  ætlaii 
ad  drygia  daudliga  synd  framvegiss.  þeim  sem  suo  er  hattad 
hann  tekur  j  verdlaun  godra  verka.  veralldligan  framgang 
og  farsælu  epter  sinum  vilia  a  margar  Ivndir.  rikdom.  langt 
lijf.  epterlæti.  veralldliga  vegsemd  og  annat  þuilikt.  suo  og 
maa  hann  audlazt  fyrir  sin  god  verk  minne  pinv  j  heluite 
epter  sinn  dauda.  adrer  af  þeim  taka  hier  j  veraulldenne 
verdlaun  j  fleirum  veralldarinar  æskilegum  hlutum  suo  ad 
þa  þeir  koma  fyrir  gudz  dom  faa  þeir  einge  onnr  laun  en 
heluitis  pinu  fyrir  sinar  veralldligar  girnder  er  þeir  toku 
fyrir  sina  velgiorninga.   þad   allt   er   þeir   giordu   gott   þa 


1503.  AFLiTSSKRÁ.  -    LANDAMERKI.  671 

giordu  þeir  med  rangre  huxsan  og  ]  daudligum  syndum 
stadder.  gu  haufdu  ðnguan  vilia  til  ad  bæta  vid  gud  og 
sina  samkristna  sem  þeir  hofdu  j  moti  giort  og  hofdu  aung- 
uan  kiærleika  eda  astundan  ad  leita  ad  þiona  epter  gudz  vilia 
og  bodordam.  eda  skilia  sig  fra  daudiigum  (syndum)  med 
sannre  synda  jdran.  jatning  og  yferbot.  gru  þeir  og  sumer 
ad  eigi  spyria  epter  himneskri  fodurleifd  ef  þeir  fa  adhafa 
alla  sina  girnd  og  hueria  hier  j  verolldinne  og  þui  velia 
þeir  sier  þad  fyrir  himnarikis  gledi.  Og  þeir  sem  j  þuilik- 
um  (syndum)  enda  sina  lifdaga.  taka  hier  j  veraulldenne 
óll  sin  verdlaun  j  hegomligre  gledi.  þvi  verr  ad  þar  fyrir 
missir  margr  himnarikissgledi.  þar  vid  fordi  oss  almattigr 
gud.  fader  og  sonur  og  heilagur  ande  sa  er  lifer  og  rik- 
er  vm  allar  allder  j  sinno  dyrd  og  aimætti.  einn  Gud  j 
þrenningv.  amen. 


634.  [um  1503]. 

Skrá  um  landamerki  Hurðarbaks,  Deildartungu,    GuUsmiðs- 
Reykja  og  Skáneyjar  í  EeykholtsdaL 

AM.  Apogr.  Nr.  2214  a— b  „liett  ritad  epter  gamalli  kalfskinns- 
Bkrá,  eins  þar  sem  hvi  aa  tvisvar  stendur";  eru  báðar  afékriptirnar  stað- 
fðstar  af  Árna  Magnáasyni  ofl.,  a,  í  Reykholti  1711,  en  b  í  SkUbolti 
1712. 

Þetta  eru  landa  merki  eptir  þui  sem  sira  jon  stallason 
af  hente  sira  þorde  gudmundssyne  amille  hurdarbaka  oc  deild- 
artungu.  gullsmids  reýkia  oc  skaneýiar. 

klettur  sa  sem  stendur  aa  halsenvm  j  mille  hurdarbaks 
oc  deiUdartvngu.  vr  klettnum  sionhending  j  barnadaL  vr 
barnadalj  midsaptanþ]  vordu  fra  hurdarbaki  þa  sem  stend- 
vt  j  stopvnum.  vr  vordune  sionhending  j  groíina  þa  sem 
geingur  fram  j  hvi  aa. 

vr  fyr  sogdum  klett  sionhending  vppaa  fellit  sem  vottn- 
um  hallar  oc  avstur  epter  fellenv  ollv  j  grastein  sem  stend- 
ur  austur  j  SQkvm.  sionhending  vr  steinenvmj  læk  þannsem 
felivr  fýrir  austan  mela  skard  \t  j  hvi  aa. 


672  SMÉRTÖKUMÁL.  1504. 

627.  16.  Jaiiúar  1504.    á  Eyri  í  Skutulsíirðl. 

DóMR  útnefndr  af  Birni  Guðnasyni,  kongs  umboðsmanni  milli 
Geirhólms  og  Langaness,  um  grip  Ólafs  Filippussonar  á  þrem 
vættum  smjörs  fyrir  Guðna  Jónssyni  með  þeim  greinum,  er 
bréfið  hermir. 

Dómabók  Jóns  skrifstofustjóia  MagnúsBonar  í  Fol.,  bl.  229  a— b, 
skr.  c.  1604  (=  a).  —  Landsbókasafu  67.  4to  bls.  81—32,  skr.  c.  1620. 
—  Landsbókasafn  65.  4to  JI  56b^— 57b,  með  hendi  Jóns  dans  Magnússou- 
ar  c.  1640.  —  Ny  kgl.  saail.  1945.  4to  bl.  235  a— b,  nieð  hendi  Hannes- 
ar  GunnlaugsBonar  i  Reykjarfiiði  1666.  —  Landebókasaíu  790.  4to  bla. 
205—208,  Bkr.  c.  1690. 

Domur  um  grip  m  þrim  wættum  smiaurs. 
er  Olafur  Philippusson  tok  fyrir  Gudna 
Jonssyni. 
Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  Bref  sia  edur 
heyra.  senda  Þorleifur  aurnolfson.  Narfi  Jonsson.  Þorgautur 
Olafsson.  Snorri  helgason.  Jon  helgason  og  Snorri^)  Jons- 
son  kuediu  gudz  og  sijna  kunnigt  giaurandi  aa  þridiudag- 
inn  næstan  epter  geisladag  þa  lidit  war  fra  hingadburd  wors 
herra  Jesu  christi  CTD  d  og  iiij  dr  aa  gyri  j  skutulsfirdi  aa 
almenniligu  hieradzþijngi  worum  wier  [j  dom^)  nefnder  af 
ærligum  manni  [Birne  Guidnasyne.^)  er  þa  hafdi  mijns  herra 
kongsina  syslu  og  vmbod  j  miUum  geirholms  og  langaness 
aa  ad  lijta.  ransaka.  skoda  og  fullnadardom  aa  ad  leggia  þa 
sauk  og  akiæru  er  Gudni  Jonsson  þar  frambar  og  doms  aa 
beiddist  fyrir  hueria  er  hann  hafdi  þangad  stefntt  j  nefnd- 
an  stad  og  dag  Olafi  philippussyni.  fyrir  þa  sauk  ad  hann 
hefdi  gripit  og  rænt  fra  honum  fiordungi  midur  enn  þriar 
wætter  smiors.  og  willdi  eij  aptur  leggia*)  er  hann  aptur 
heimti.  huad  er  suarid  war  afijlogligum  witnum.  adgreind- 
ur  Olafur  war  so  nær.  þa  stefnan  war  upp  lesin  ad^)  hann 
mætti  wel  heyra  ef  hann  willdi.  þui  dæmdum  wier  hana 
logliga  med  ollum  sijnum  greinum  og  Articulis.  og  greindan 


1)  a,  67,  790;  Sveinn  65,  1945.  2)  [67,  790,  1945;  til  a,  65. 
3)  [sl.  óvart  a,  en  á  spássíu  er  ritað  með  fornri  hendi:  „wantar 
yferdomaianu.  eg  meina  weríd  hafi  Biorn  GuduaBon^.  Hin  handritin  öll 
hafa  hér  nafnið.    4)  skila  67,  790.    5)  b.  v.  65,  790. 


1504  SMÉRTÖKUMÁL.  673 

Olaf  logljga  stefndan  og  riettiliga  fyrirkalladan  fyrir  fyrr- 
greinda  akiæru.  ínn  saker  þess  ad  optnefndur  Olafur  kom 
eij  j  logligan  stefnudag  og  einginn  af  hans  hendi  sa  er  laga- 
suar  hefdi  fyrir  hann.  þa  dæmdura  wier  aa  hann  }^)  mork  j 
stefnufall  wid  kongdominn.  birti  Gudni  þar  fyrir  oss  testa- 
mentisbref  solueigar  biornsdotturvnderhennar  heilu  og  oskodd- 
uda  hangandi  jncigli  so  latandi  miilum  annara  orda  ad 
greind  solueig  gaf  sonum  sijnum  og  pals  heitins  Jonssonar 
Porleiíi  og  Joni  þessar  jarder  og  kugilldi  sem  adurgreint 
smior  war  [tekid^)  j  leigur  og  landskyllder.  J  annari  grein 
kom  þar  fram  fyrir  oss  annad  bref  vnder  godra^)  manna 
jnciglum  lærdra  og  leikra.  þeirra  er  wirduligur  herra  bisk- 
up  stephan  til  nefndi  med  sier  j  middal^)  ai  almenniligri 
prestastefnu  [ad  bon  Gudna  Jonssonar  og  Orms  Jonssonar 
d  ad  lijta  greint  Testamentum  bref  nefndrar^)  Solueigar  og 
þær  giafer  þar  inne  stodu  er  hun  hafdi  gefid  sonum  sijnum 
fyrrgreindum  Þorleifi  og  Jone.  huert  afl  ad  hafa  skylldi.  eda 
huad  halldast  skule  af  þeim  ad  logum.  huert  er  Biskup  Step- 
han^)  samþyckti  med  þeim  og  setti  sitt  jnneigli  med  fyrr 
nefndra  manna  jnnciglum.  j  hueriu  er  so  stod  ad  þeir  dæmdu 
optnefndum  brædram  Þorleifi  og  Joni  til  æfinligrar  eignar  vjc 
hundrada  af  þeim  giofum  sem  j  greindu  testamentisbrefi  sol- 
ueigar  jnnistodu.  Enn  þær  giafer  sem  meiri  eru  enn  tijtt- 
nefnt  testamentisbref  jnnihelldur  dæmdu  þeir  greindum"  brædr- 
um  Gudna  og  Ormi  til  halldz  og  medferdar  so  leingi  sem') 
þeir  [[  være  ei^)  af  þeim  sökter®)  med  [logum  og^^)  dome. 
og  þui  leist  oss  offtnefndur  Gudne  falla  heimilld")  hafa  og 
eiga  epter  sijnu  brefi  til  þess  þesser  peningar  eru  sokter  af 
honum  med  logum  og  domi  sem  fyrr  seiger  og  so  fullan 
riett  og  sokn  aa  þeim  eiga  sem  sialfs  hans  peningar  wæri 
fyrir  honum  tekner.  vtuijsar  so  wor  landzlaga  bok  ad  hun 
fyrirbydur  allar  gripdeillder  og  ologligar  fiar  upptekter.  Enn 

1)  a,  65;  hálfa  1945;  b1.  67,  790.  2)  [af  goUdid  790.  3)  [67,  790; 
ærlegra  66,  1945;  annara,  a.  4)  mydal  67,  65,  1945.  6)  b.  v.  790. 
6)  [67,65,790,  1945;  ÓYart  fallið  úr  i  a.  7)  b.  v.  65.  8)  sl.  67.  9)  sl. 
67,  10)  [logligum  67.  11)  [[  wærij,  a  (!),  og  fellir  Betninguna  að  öðru 
leyti  úr. 

Dipi.  iBi.  vn.  B.  48, 


674  SMÉRTðKUMÁL.  -  TÍtJNDAHHALD.  1504. 

huer  er^)  þad  giorer^)  færi  aptur  þad  er  hann  tekur  rang- 
liga  og  bæti  þeim  fullrietti  er  hann  tok  fyrir.  Og  þui  dæmd- 
um  wier  adurskrifader  domsmenn  optnefndan  Olaf  philípp- 
usson  skylldugan  aptur  ad  skila  greindu  smiori.  ad  heyrd- 
um  dominum.  j  þeim^)  sama  stad  sem  hann  tok  þad  sam- 
dægris  og  þar  med  vj  merkur  j  fullrietti  [Gudna*)  og  flitia 
heim  ]  ogur  ad  næ-stum  fardogum.  Stendur  og  so  [j  kaupa- 
bælke^)  j  worri  landzlagabok.  ad  ef  lendur  madur  edur  um- 
bodzmadur  kongs  tecur  upp  bu  bonda  [an  doms^)  edur  weit- 
er  honum  adrar  [íiar  vpptekter.  þd  skal  hann  þad  allt  færa. 
og  giallda  konge.  x  merkur  enn  hver  hinna  mork  er  hon- 
um  veitte  lid  tiL^)  finnum  wær  þar  þa  eckj  rok  til  ad  þad 
somi  betur  nockrum  bonda  edur  mugamanni  nockrar  grip- 
deillder  edur  rangligar  fiarupptekter  [ad  hafa').  helldur  enn 
hinum  sem  meira  walld  edur  magt  hefur.  Og  þui  dæmdum 
wier  þrattnefndan  Olaf  sekan.  x.  morkum  wit  konginn.  enn 
huer  hinna  mork  er  honum  weitti  lid  til  fyrir  optskrifada 
fiar  upptekiu.^)  og  flytia  heim  til  kyrkiubols  j  langadaL  ad 
næstum  fardogum. 

Samþyckti  þennan   worn    dom    med  oss    [adurskrifadur 
valldzmann^)  Biorn  [Gudnason  et  cetera^^). 


638.  1.  Febrúar  1504.  á  MosYÖllum. 

DóME  sex  manna  útnefndr  af  Birni  Guðnasyni,  sýslumanni 
milli  „Geirhóls  og  Langaness",  um  tíundarhald  Einars  Sveins- 
sonariþrenna  tólfmánuði,  og  dæma  þeir  alt  fé  hans  ótíund- 
að  fallið  undir  kong  og  biskup. 

AM.  Fd8c.  XXXVII,  4,  frumrit  á  Bkiuui  fúið  og  götugt.  Sex  inu- 
sigli  haía  verið  fyrir  dóminum,  en  þau  eru  nó  öll  dottin  frá.  —  Afskript- 
ir  af  dómi  þessum  frá  17.  öld  eru  nokkrar  til,  t.  a.  m.  AM.  196.  4to  bl. 

1)  b.  V.  67,  790.  2)  hér  bætir  a  við  „eij",  sem  hin  sleppa,  og  ekki  má 
standa.  3)  þann  67.  4)  [67,  65,  790,  1945;  sl.  a.  5)  [ótalt  og  ódæmt 
65.  6)  [65,  1945;  si.  hin,  nema  hvað  í  790  stendr  „fjárupptektir"  og  í 
a  „etcetera".  7)  [b.  v.  67,  790.  8)  upptöku  67;  upptekt  65;  upptekta 
1945;  upptektar  790.     9)  [b.  v.  790.     10)  [65,  67,  790;  sl.  a. 


1504.  TÍUNDARHALD.  675 

3b_— 4  frá  1657—65  (ekki  góð)  og  í  Ny  kgl.  Baml.  1945.  4to  bl.  46a— 
47a  frá  1666  (skárri);  er  hvoiug  þeirra  góð.  Betri  afökript  frá  c.  1604 
er  i  (lómabök  Jóns  akrifstofustjóra  Magnássonar. 

Domur  vm  Tijundarhalld  Einars  Sveinssonar^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra. 
Senda  Þorolfur  augmundzson.  Þorleifur  aurnolfsson.  aurn- 
olfur  grimsson.  Hakon  jonsson.  jon  jonsson  og  Gvdmundur 
jonsson,  Quediu  guds  og  sina.  kkuunigt^)  giorandi  þaiidit 
uar  fra^)  hingadburd  uorss  herra  jhesu  christi  þusund  íimm 
hundrut  og  íiogur  dar.  a  íimtudag  hinn  næsta  íyrer  puri- 
íicacionem  sancte  (Darie  uirginis  aa  mosuollum  j  [au]nund- 
aríirdi  aa  þingstad  rettum.  Worum  uier  j  dom  nefndir  af 
ærligum  manni  Birni  bonda  Gudinasyni.  er  þa  hafdi  mins 
herra  kongsins  syslu  j  miUum  geirhols  og  langaness.  at 
dæma  huerra  suara  edur  seckta  at  einar  sueiiisson  uæri 
skylldugur  kongdominum  og  honum  fyrer  þa  aakæru  at  ad- 
ur  greindr  biorn  klagadi  da  fyrrskrifadafi  einar  sueinsson. 
at  hann  hefdi  ecki  golldit  tiundir  j  þrenna  tolfmanudu  af 
þeim  peiiingum  sem  einar  sueinsson  eignadi  sonum  sinum 
þordi  og  grimi.  Ok  hann  sialfr  hafdi  haund  yfer  haft  ok 
ecki  tiundat  hier  j  sueith.  Nu  sakir  þess  at  einar  sueinsson 
uar  þar  þdoL  logliga  fyrer  stefndr  af  syslumanninum  birni 
gudinasyni.  þat  og  annat  at  adur  greindur  biorn  lysti  þui 
fyrer  oss  at  grimr  einarsson  hefdi  lyst  sig  felausan  da  myra- 
þingi  og  baud  at  uinna  eid  at.  þat  hid  þridia  at  tueir  ual- 
inkunnir  dandi  menn  hreppstiorar  j  dyrafirdi  jon  þorsteins- 
son  og  ketill  þorsteinsson  hefdi  lyst  þui  fyrer  tittnefndum 
birni  gudnasyni^).  at  þeir  hefdi  sied  ath  peifiingum  adur 
greindra  brædra  þordar*  og  grims  id  sama  haust  fyrer  far- 
anda.  og  hefdi  þeir  huorki  talid  sier  peninga  ne  tiundat 
under  sinum  faudr  einari  sueinssyni  huorki  þa  ne  endra 
nær.  Þui  j  guds  nafni  amen.  Dæmdu  uier  adr  greinder  doms- 
menn  med  íullu  doms  atkuædi  alla  þa  peninga  fallna  uera 
og  uppnæma^)  under  kong  og  biskup.  frida  og  ofrida.  kuika 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  Eggerts  Hannessonar.    2)  Svo.   3)  hef- 
ir  óvart  gleymzt  úr  frumbréfinu.    4)  Svo  hér.    5)  uppnæna,  frbr. 

43* 


676  TÍUNDARHALD.  -    DEILDARÁRBRÍlF.  1504 

og  dauda  sem  eigi  hefdi  tiundadir  uerit.  og  rettækir  konga 
umbodzmanni  og  kirkiunar.  eftir  þui  sem  gudz  laug  og  landz- 
ins  giora  rad  fyrer.  at  huar  sem  madur  situr  j  þrenna  tolf- 
manudu  og  giorer  ecki  tiund  sina  retta.  þa  skulu  svo  micl- 
ir  peiiingar  fallner  uera  undir  kong  og  biskup  sem  ecki  eru 
tiundadir.  Wtan  tittnefndr  einar  ssueinsson^)  leiddi  tuo  log- 
lig  uitni  med  suordum  eidum  fyrer  þrattnefndum  birni  gud- 
inasyni.  nu  aa  laugardaginn  er  kemur  at  adr  greindir  pen- 
ingar  hefdi  rettliga  tiundadir  uerit  af  tittnefndum  einari 
sueinssyni  edur  þordi  syni  hans. 

Samþyckti  þenna  uorn  dom  med  oss  opp(t)skrifadr  biorn 
gudinason  kongs  umbodzmann.  Ok  grimrprestr  þorsteinsson 
er  þa  uar  proíastur  j  millum  geirhols  og  langaness.  og  vm- 
bodzmann  heilagrar  skalhollz  kirkiu  yfer  oíficialisdæminu 
j  millum  gilsfiardar  og  geirhols. 

Ok  til  saniuda  hier  um  settum  uier  adr  greindir  menn 
uor  inzsigli  íyrer  þetta  domsbref  skrifat  j  hollti  j  aunund- 
arfirdi  deigi  sidar  enn  fyr  segir.^) 


639.  3.  Febriiar  1504.  undir  Múla. 

lÍELGi  Gíslason  selr  eJóni  Erlingssyni  jörðina  Deildará  á  Skálm- 
arnesi  íyrir  tuttugu  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  15,  frumrit  á  skinni.  Af  sex  innBÍglum  eru 
fjögur  fyrir  bréfinu.  Árni  ritar  á  bréfið,  að  hann  hafi  feingið  það  „fra 
Gisla  Sigíussyne  á  Rekstodum  1707". 

Brief  fyrir  deildara.^) 
Þad  giorum  vær  eyolbur  prestr  sigvrdzson.  jonjonsson. 
sueinn  skvlason  og  jon  þormodsson.  pall  arason.  godvm  monn- 
um  viturligt  med  þessv  woro  opnv  brefi  at  þa  er  lidit  var 
fra  hingatbvrd  vors  herra  ]hesu  christi,  CO.  fim  c.  og  iiii.  dr. 
a  pvrificacio  sancte  maria*).  vnder  mula  d  skalmarnese.  uor- 
um  uær  j  hia  scLum  og   heyrdum    aa.  a  ord  og   handaband 

l)Svo.  2)  þ.  e.  2  Febrúar  (á  kyndilmeesu).  3)  Utan  á  bréfinu  með  fornri 
)ieudi.    Þar  stendr  og  með  fornri  hendi:  „Jon  preetur".    4)  þ.  e.  2.  Febr. 


1504.  BEILDARÁRBRÉF.  —  VIÐEYJARKLAUSTR.  677 

þessara  manna.  .]ons  bonda  erllingssonar  af  einne  alfv.  gnn 
af  annari  helga  gíslasonar  at  suo  fyrir  skildv.  at  nefndur 
helgi  selldi  greindvm  jone  elliugssyne  jordena  alla  deilldaraa. 
er  liggur  j  mula  kirkiv  sokn  d  skalmarnese.  hverr  at^)  dyr- 
leika  er  .iiij.  c.  og  .xx.  fyrir  xxc  med  aullum  þeim  gavgn- 
vm  og  gædum  sem  greindri  jordv  fylger  og  fylgt  hefur  at 
fornv  og  nyiv  og  fyrr  nefndur  helgi  vard  fremst  eigandi  at. 
vndan  sier  og  sinvm  eríingivm.  enn  vnder  adr  greindan.ion 
ellingsson  og  hans  eríingia.  hier  j  mot  gaf  opt  nefndur  jon 
ellingsson  þrattnefndvm  helga  svo  wordna  peninga  .iiii  kyr 
og  .ii.  asavdar  kvgillde.  þriar  vætter  smiors  fyrir  .ii.  kv- 
gilldi.  .ii.  vxa  fiogra  vetra  og  þrevetran  .v.  savde  gamla  og 
.iii.  tvæuetra  fyrir  .iiij.  c.  at  haustlagi  .iij.  hesta  og  eitt 
hross  fyrir  .v.  c.  sæng  fyrir  .c.  ui.  fiordunga  ketel  og  tvær 
ær  og  hvd  fyrir  .cc.  CDedkendizt  títtnefndr  helgi  fyrir  oss 
at  hann  hefdi  þessa  alla  peninga  vpp  borit  sem  hier  standa 
skrifadir  og  j  þessv  þeirra  handabande  gaf  og  giordi  optt 
skrifadur  helgi  jon  bonda  ellingsson  avllvnges  kvittan  og 
akærvlausao  fyrir  sier  og  aullvm  sínum  erfingivm  og  epter- 
komendvm.  skyllde  helgi  gíslason  svara  laga  riptingv  d 
greindri  jordu.  en  jon  boude  ellingsson  hallda  til  laga.  Og 
til  sanninda  hier  vm  sette  helgi  gislason  sitt  jnsigle  med 
worum  fyrrskrifadra  manna  jnsiglum  fyrir  þetta  jardarkaups 
bref  og  kvittvnar.  Skrifad  j  sama  stad  og  dre.  deige  sidar 
en  fyr  seigir. 


630.  3.  Marts  1504.  í  Viðey. 

ÞoRVARÐR  lögmaðr   Erlendsson  kvittar  Árna  Snæbjarnarson 
ábóta  í  ViOey  um  andvirði  Ölvatnsholts  í  Holtum. 

AM.  238.  4to  bl.  67,  Bkr.  c  1570.  —  AM.  Apogr.  5831  (eptir  Beasa- 
Btaðabók). 

Kvittvnnarbref  Þorvardz  fyrir  Olvassholti. 
Þath  giore  ek  Þorvardvr  EUendzson  lavgmann  svnnan 
oc  avstan  aa  Jslande  godvm  monnvm  vitvrligtt   med  þessv 

1)  Hér  fltendr  fyrir  ofan  línuna  „er",  en  þvi  er  ofaukið. 


678  VIDEYJARKLAUSTR.  —  STAÐARHÓLL.  1504. 

minv  opnv  breíi  ad  ek  medkiennvnst  ad  ek  hefi  fvlla  pen- 
inga  oc  alla  vppborid  svo  mier  vell  aanæger  af  abota  Arna 
Snæbiarnnarsyni  fyrir  jordena  Olvarsholltt  er  liggvr  j  Hollt- 
vm  fyrir  avstan  Þiorsai.  þvi  gefvr  eg  advr  nefndvr  þor- 
vardvr  fyrnefndan  abota  Arna  avUvngis  kvittan  oc  akærv- 
Javsan  fyrir  mier  oc  ollvm  minvm  erfingivm  oc  epterkom- 
endvm  vm  advr  greint  jardar  verd. 

Og  til  sanninda  hier  vm  set  ek  mitt  insigle  fyrir  þetta 
kvittvnnar  bref  skrifat  j  Videy  lavgardagenn  næsta  fyrir 
translatio  Johannis  holensis  episcopi  þa  lidit  var  fra  gvdz 
byrd  cio.  d.  iui.  ar. 


631.  7.  Marts  1504.  í  Sæliiigsdalstungu. 

Skúli  Þórðarson  lýsir  því,  að  hann  hafi  að  bón  Magnúsar 
biskups  í  Skálholti  svarið  þann  bókareið,  að  Loptr  heitinn 
Ormsson  hafi  gefið  Staðarhól  guði,  jungfrú  Marie  og  sancte 
Petro. 

Apogr.  AM.  1471,  með  hendi  Árna  MagDÚBSonar  eptir  traneekr.  frá 
28.  Júni  1519,  sem  datt  í  sundr  af  fáa,  þegar  Árni  var  að  afakrifa  það. 
—  Apogr.  1467  mcð  hendi  Páls  Hákonareon«r  „ur  transecripto  Mag. 
Bryniolfd  og  4^  annara,  giördu  1644.  epter  Ödru  vidimus  1547". 

Þat  giore  eg  skule  þordarson  godum  mmnum  uiturligt 
med  þessu  minu  opnu  brefe  at  eg  medkennuuzt.  at  eg  hefe 
suared  suo  íelldan  bokareid  at  bon  biskupz  magnus  at  lopt- 
ur  heitin  ormsson.  sem  gud  hans  sal  Badi.  gaf  stadarhol  gudi 
og  iumfrv  marie  og  sancte  petri.  suo  og  medkennuzt  eg^)  j 
þessu  sama  brefi  at  eg  heyrda  loptheitinn  alldre  gefa  fram- 
ar  stadarhol  enn  suo  at  hann  ætti  ecki  skiigctin  baurn  ept- 
cr  sig.  eda  ættleiddi  þau  er  hann  ætti  vid  steÍDune  guun- 
arsdottur.  og  til  sannenda  hier  um  setta  ec  mitt  incigli  fyr- 
ir  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  sælingsdalstungu  j  huamm- 
sueit  faustudaginn  næsta  fyrir  festum  gregori(i)  pape.  arum 
epter  gudz  burd  CD.  d.  og  iiii  dr. 


1)  b.  V.  1467]  el.  1471,  pema  hvað  Árni  Beír  það  í  hornklofa. 


1504.  VITNISBURÐARBEÉF.  679 

633.  14.  April  150J.  á  Hólum. 

YiTNisBURÐR  Jóiis  SigmundssoDar  og  tveggja  manna  annara 
um  alþingisdóm  Finnboga  lögmanns  Jónssonar  í  erfðamáli 
Björns  Þorleifssonar  l.  Júlí  1500. 

AM.  Apogr.  741,    með   hendi  Jóns   Magnússonar   bréður  Árna    „Ex 
transskripto",  Bem  var  á  kálfskinni. 

Þat  giorum   uær  jön   sigmundzson    gudmundr    þorleifs- 

son  og  brandur  oldfsson  godum  monnum  uitanlegt  med  þessu 

uoro  opnu  breíi  þd  er  lidit  uar    fra  gudz    burd    þusund  og 

fimm  hundrud  dra.  en  næsta  dag  epter  petursmessu  og  pdls 

uiri  sumared.^)    aa  almenneligu    avxaraarþingi    vorum    uær  j 

hia  j  saugdum  stad  og  dag  sdum  og  heýrdum  d  at  finbogie 

jonsson    laugman  nordan  og  uestan  aa  jslandi  nefndi  þar  ut 

xii   laugriettumanna    döm    til  þess  ad    dæma  uiii    mdlaferle 

biarnar  þorleifssonar  huort  hann  og  hans  systur  skýlldu  uera 

laugligir   erfingiar   epter    þorleif    heitinn    biornsson    faudur 

sinn  edur  eigi.  Suo  og  eigi  sidr  vorurii  uær  j  hia  og  heýrd- 

um  upp  aa  ad    sd  enn    same    doihur  uar  þar    þaa   strakx  j 

laugriettune  jn  skriptiss  fram  borinn  og  uppsagdur  suo  lat- 

ande  med  auUum  sinum  greinum  og   artikuliss    sem    su    en 

sama  skraa  vtvisar   og  jnne   helldur   seiii   hier  er   skrifud 

aafaust  vorobrefi  og  suo  er  hliodandi  sem  hier  epter  stend- 

ur  Skrif  t.      [Hér  kemr  alþingisdómrinn    frá  1.  Jftlí  1500,  og  er  slept 

öllum  fyrsta  hluta  hans  að  orðunum :      „uorum    uær  j  dom  nefnder 

&c.";  síðan  er  orðalagi    dómsins    smávikið  við,  sumt  stytt,  og  sumt 

sagt  fyllra,  og  er  það  tilfært  neðanmáls  við  dóminn  eptir  afskriptinni 

hér  i  útgáfunni,  en  smá-orðabreytingar,   sem  ekki  breyta  hugsan,  er 

hér  ekki  hirt  um.     Sjá  Nr.  498  hér  að  framau]. 

Og  til  sanenda  hier  vih  settun:  uær  fyrnefnder  menn 
vor  jncigle  fyrir  þetta  vitnessburdarbref  er  skrifat  uar  cd 
hðivm  j  hialltadal  sunnudagin  næstan  epter  paaska  viku 
fiorum  aarum  sidar  en  fýr  seigir. 


1)  þ.  e.  30.  Júní  1500. 


680  HELGAPELLSKLAUSTR.  1504. 

633.  17.  Apríl  1504.     á  Auðkúlustððum. 

Ólafr  Filippusson  lykr  Sigurði  Daðasyni  jörðina  Höfða  í 
Eyrarsveit,  sem  hann  hefði  feingið  af  Solveigu  Björnsdótt- 
ur  1  þjónustulaun. 

Eptir  skjalabók  í  Landsskjalasafni  94.  4to  bl.  132a  —132^,  meðheDdi 
J6ds  lögnnanns  Sigurðssonar  c.  1600,  — 

Brieff  vm  Hofda. 

Pad  giorum  vier  þordur  Clemusson.  gudmundur  gud- 
mundsson  og  Sigurdur  Sueinsson  godum  monnum  kunnugt 
med  þessu  voro  opnu  breíi  Anno  1504  miduikudaginn  næst- 
an  fyrir  Jonzmesso  Holabiskupz  vm  vorid  a  Auðkulustod- 
um  j  Suinadal  vorum  vier  j  hi^  saum  og  heyrdom  ói  ord 
og  handaband  Olafz  philippussonar.  Bnn  Sigurdar  Dadason- 
ar  af  annari  alfu  ad  so  fyrir  skildu  ad  greindur  Olafur 
luckti  og  gallt  ddurnefndum  Sugurdi  til  fullrar  og  æfinligr- 
ar  eignar  jordina  Hofda  er  liggur  j  Eyrarsueit  med  ollum 
þeim  gognum  og  giædum  Fem  greindri  lordu  fylger  og  fylgtt 
hefur  ad  fornu  og  nyiu.  ad  oUu  til  skildu  enn  ongu  vndaii 
teknu.  sem  fyrrgreindur  Olafur  og  hanz  sonur  Einar  hefdu 
fremst  eigandi  ad  ordid  j  erfd  epter  Solvegu  Biornzdottur 
modurmodur  greindz  Eijnarz.  Reiknadi  Olafur  ad  greind 
Solveg  Biornzdotter  hefdi  golldit  sier  adurskrifada  jord 
hofda  j  sijn  þionustulauu.  enn  huorz  þeirra  eign  Olafz  phil- 
ippussonar  eda  Einarz  sonar  hanz  titt  skrifut  jord  *) 
verid  hefdi  edur  vera  mætti.  þa  skiUdi  Sugurdur  eignast 
þessa  jord  Hofda  æfinliga  eptir  þui  sem  fyrr  segier  og  hana 
meiga  Riettiliga  ad  sier  taca  a  nistum  fardogum.  og  eign- 
ast  alla  sochn.  alogur  og  RÍett  af  þeim  sem  hana  hafarang- 
liga  halldit  sijdan  optskrifadur  Olafur  edur  Einar  sonur  hanz 
hafa  fremst  eigandi  ad  ordid.  Lofade  nefndur  Olafur  ad  suara 
lagariptingum  a  greindri  jordu.  enn  Sigurdur  hallda  til  laga. 
Lyste  Olafur  þar  (ad)  hann  hefdi  ongum  adur  giefum^) 
giefid  nie  solum  sellt  optskrifada  jord  hofda. 

och  tii  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


1)  bér  stendr  i  handr.:  „hefdi";  sem  er  ofaukið.    2)  Svo, 


1504.  JARÐAKAUP.  681 

634.  18.  Apríl  1504.  á  Espihóli. 

Jów  ÁsgrímssoD  selr  Helga  Ásgrímssyni  jarðirnar  Sirisstaði, 
Bitru  og  Haus  (Háhús)  i  Kræklingahlíð  fyrir  hálfar  jarðirnar 
Voga  við  Mývatn,  Breiðamýri  1  Reykjadal  og  Bjarnastaði  í 
Bárðardal. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  11,  frumrit  á  skinni.    Öll  (4)  innsiglin  eru  dott- 
in  frá.  Sbr.  Nr.  636. 

jarder  fyrir  nordan. 
kaupbref  vm  Syrisstade  j  kræklingahhjd.*) 
Þath  gervm  ver  jon  biornson.  hallur  ariiorson.  eystein 
einarson  og  jon  jonson  godvrji  monnum  uiturligith^)  med 
þessv  voro  Brefi  þa  er  lidit  yar  (fra)  guds  burd  þusvnd  fim 
hundrud  og  fiogur  ar  manudagin  næsta  epter  mariumessv 
kertamessv  a  esphole^)  j  eyiafirdi  uorum  vær  j  hia  savm  og 
heyrdvm  a  ord  og  handaband  þessara  manna  jons  asgrims- 
sonar  af  einne  alfu  en  helga  asgrimssonar  af  annare  ath 
suo  fyrir  skildv  ath  fyr  nefndur  jon  selldi  adur  greindvm 
helga  )arder  er  sua  heita  sirisstader  j  kræklrngahlid  er  ligg- 
ur  j  glæsebæar  kirkivsokn  og  bittru  og  havs  er  liggur  ] 
hlidar  kirkivsokn  med  oUvm  þeim  gognvm  og  gædum  er 
greindvm  jordvm  fylger  og  fylgt  hefur  ath  fornv  og  nyiu. 
hier  j  CDote  gaf  fyr  nefndur  helgi  adur  greindum  jone  half- 
ar  jarder  er  suo  heitta  vogar  vid  my vatn  er  liggur  j  Reykia- 
hlidar  kirkivsokn  og  breidamyre  i  Beykiadal  erliggurj  ein- 
arstada  kirkiusokn.  biarnastadi  j  bardardal  er  liggur  j  Ivnd- 
arbrekkv  kirkivsokn  og  þar  til  eitt  asaudar  kuilldi.  skylldi 
hvor  þessara  manna  fyr  greindra  hallda  þeim  jordwm  til 
laga  er  keypti  en  svara  laga  BÍptingvm  hvor  a  þeim  jord- 
vm  er  selldi.  og  til  sanenda  hier  vm  settvm  vær  fyr  skrif- 
ader  menn  vor  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifad  var  a  esp- 
hole  j  eyiafirdi  fimttvdagin  næsta  fyrir  jonsmessu  hola  bisk- 
ups^)  a  sama  are  sem  fyr  seiger. 


1)  Utan  á  bréfínu,  fyrri  iínan  með  hendi  frá  öndverðri  16.  öld,  bin 
með  hendi  frá  17.  öl4-  2)  Svo,  Dagsetningin  hér  er  6.  Febr.  3)  bisk- 
upvs,  frbr. 


682  LANDSKYLDARHALD  OFL.  1504. 

635.  18.  Apríl  1504.  á  Kirkjiibóli. 

DóMR  útnefndr  af  Birni  Guðnasyni,  kongs  umboðsmanni 
milli  Geirhólms  og  Langaness,  um  kærur  þeirra  Narfa  Jóns- 
sonar  og  Tómasar  Jónssonar  um  landskyldarhald,  ofantekn- 
ing  hlöðu  og  annað  fleira. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  5,  frnmrit  á  skinni  með  hendi  Björns  Guðna- 
Bonar  í  Ögri.  —  AM.  Apogr.  860.  Frumritið  er  dálítið  ekemt  í  brotum. 
—  Afskriptir  af  dómi  þessum  finnast  i  stöku  dómabókum,  en  þar  er 
dómrinn  jafuan  Btyttr;  elzt  slík  afskript  er  í  dómabók  Jóns  ekrifstofu- 
stjóra  Magnússonar  frá  c.  1604. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
gvdini  jonsson.  þolleifur  aunolfsson.^)  hakon  jonsson.  þorgautr 
olafson.  snorre  helgason  og  jon  jonsson  kvediu  guds  og  sina 
kvnnigt  giorande  aa  fimtudagin  næstan  epter  geisladag  þa 
er  lidid  war  fra  hingadburd  wors  herrá  jhesu  christi  (10  cd^) 
og  fiogr  aaR  aa  eyre  j  skutelsfirdi  a  almenniligu  hieradsþingi 
worum  uer  til  nefnder  af  ærligum  manni  birni  gudinasyni  er 
þa  hafde  mins  herra  kongsins  syslu  og  umbod  ]  millum  geir- 
holms  og  langanessaaadh  lita  og  Ransaka.  skodaogeinvirduliga 
fullnadar  alyktardom  aa  adh  leggia  þær  sakargipter  er  þeir 
þar  fram  baru  narfe  jonsson  og  tumas  jonsson  og  doms  a  beidd- 
itz  huor  um  sig  fyrir  sína  aakæru  sem  huor  hafdi  íivdrum 
stefnt  og  stefna  lated  j  nefndan  stad  og  dag.  j  fy  tu  grein 
kærdi  narfi  þat  til  tumas  adh  hann  hefdi  ecki  golldid  sier 
landskj^Ild  af  jordunne  kirkiuboli  j  skutulsfirde  þa  xij  man- 
ude  sem  greindr  tumas  hafde  ne^nda  jord  kirkiubol  teked 
af  narfa  jonssyne  og  sialfur  medkendetz  fyrir  oss  ad  hann 
hefdi  optnefnda  jord  kirkiubol  teked  af  greindum  narfa  epter 
laganna  skipan  med  wottum  og  handsaulum  med  aa  kued- 
inni  landskylld  malnytu  kuillde  og  kuilldes  hest  þann  sem 
narfua  uære  EÍfluktr  fyrir  kvilldi.  J  annare  grein  kærdi 
greindr  rarfi  þat  til  adr  nefndz  tumas  jonssonar  adh  hann 
hefde  ofan  rifit  og  j  burtt  flutt.  vj.  fadma  langa  hlaudu  er 
opt  nefndr  tumas  hafde  samþyckur  orded  adh  standa  skyllde 
þa  hann  tok  jordená  hveria  er  hann  hafde  adr   upp    giortt 

1)  Svo.    2)  Svo  =  dc;  dagsetning  þessi  er  18.  Jan.  1504. 


1504.  LANDSKYLDARHALD  OFL.  683 

a  siiiTi  kostnad  med  þeim  skilmala  adh  optnefndr  narfe 
skyllde  eignatz  halfa  hlavduna  fyrer  utan  allan  reikningskap 
enn  halfa  skylldi  hann  leysa  fyrer  annan  uid  edr  audrum 
uerdaurum  sem  godum  monnum  þætte  uertt  ef  þeim  kæme 
eigi  sialfum  saman.  J  þridiu  grein  kærde  þratt  nefndr  narfe 
þat  til  tumass  adh  hann  hefde  ofan  riíit  og  burtt  flutt  gam- 
allt  hus  er  jordunne  kirkiubole  haíde  leinge  fylgt  og  þar 
war  þa  hann  kom  til  jardarenn^r.  wtuísar  so  wor  landz 
laga  bok  adh  halldatz  akulu  handsaulud  mal  þau  er  bok 
mæler  eigi  j  mot  adh  halldatz  megu  adh  lavgum  og  þui 
leitz  oss  þetta  fullkomen  laga  bygging  er  títtnefndr  narfe 
jonsson  hafde  bygt  títt  nefndum  tumase  jonssyne  þratt  nefnda 
jord  kirkiubol  og  skylldugaíi  fyrer  adh  svara  aullum  lavg- 
skylldum  epter  laugum  og  skildavgum.  gnn  saker  þess  adh 
þrattnefnder  menn  narfi  og  tumass  medkendutz  fyrer  oss 
huor  um  sig  þa  stefnu  er  huor  hafde  audrum  stefnt  og 
stefna  lated  j  adr  nefndan  stad  og  dag  þui  dæmdum  uer 
þa  laugliga  stefnda  o^  Eetteliga  fyrer  kallada  huorii  uin 
sig  fyrer  annars  aakæru  epter  þeim  sakargiptum  sem  ]  þeirra 
stefnum  stodu.  Birtte  tittnefndur  tumass  jonsson  þar  fyrer 
oss  oped  bref  wors  uirduligs  herra  bigkup(s)  stefans  med  guds 
nad  biskup(s)  j  skfilhollte  j  hueriu  eR  so  stod  adh  hann  og 
hai  s  prestar  hefde  dæmtt  honum  til  handa  halft  annad 
hundrad  j  afgialld  af  þeirre  landskylld  cr  tittnefndr  tumass 
atte  adh  giallda  þrattnefndum  narfa  af  tittnefndri  jordu 
kirkiuboli  epter  langri  ueniu  og  hefd  hans  foruerara  biakupa 
j  skalhollte.  gnn  saker  þess  adh  þetta  sama  biskupsins  bref 
war  eigi  birtt  edr  openberad  fyrer  þeim  er  maled  atte  fyrr 
enn  hann  hafde  lyst  lagasauk  aa  tittnefndri  landskylld  og 
malinu  stefnt  under  landzins  lavg  sem  fyrr  seiger.  og  under 
syslumannz  dom  komit.  þa  kvnnum  ver  ecki  adh  EÍufa  worn 
eid  og  briota  wortt  suared  laugmal.  og  dæma  j  mote  worre 
landz  laga  bok  fyrer  hefd  og  langa  ueniu.  witum  uer  og 
þar  eingin  laug  til  wera  tau^)  adh  skylldeliga  skipebiskup- 
um  gisting  edr  utlausn  af  halfkirkium.  Nu  af  þvi  adh  uer 
fyrnefnder  menn  worum  til  nefnder  af  syslumanninum  birne 

1)  Svo. 


684  LANDSKYLDAHALD  OFL.  1504. 

gudinasyne  sem  fyrr  seiger.  adh  dæma  laug  og  RÍett  nefndra 
manna  j  miUi  narfa  jonssonar  og  tumass  jonssonar  epter 
þui  sem  uær  uilldum  anzsuara  fyrer  gude  enn  uera  bikender 
fyrer  godum  maunnum  þa  haufum  uer  aa  litid  epter  worre 
skynsemi  þeirra  mala  efne.  saker  þess  adh  tittnefndr  tumass 
jonsson  kendetz  fyrer  oss  adh  hann  hefde  med  handsaulum 
tekit  þratt  nefnda  jord  kirkiubol  sem  login  giora  rad  fyrer 
sem  fyrr  skrifad  stendr  enn  lukte  þo  aunga  landskylld  þa 
leitz  oss  hann  oheimila  sier  jordena  svo  sem  seiger  j  fyrsta 
kapitula  j  bunadarbælke  ef  leiga  er  eindaugud  og  kemr 
eigi  fram  þa  oheimilar  hann  sier  jord  og  þui  dæmdum  uær 
opt  nefnder  domsmenn  þrattnefndan  tumass  skylldugaii  adh 
giallda  tittnefndum  natfa  tuefallda  lan(d)skylld  med  þeim 
fridleika  sem  j  fyrstu  war  skilen  malnytu  kuillde  og  kuilldes 
hest.  og  þar  med  halfa  íimtu  maurk  tittnefndum  narfa  j 
fulbette  og  half  maurk  j  handtaksrof  og  konginum  adra. 
Jtem  j  annare  grein  dæmdum  uer  títt  nefndan  tumasa  skylld- 
ugan  adh  giora  upp  aptur  hlavduna  þa  sem  hann  hafde 
ofan  rifed  a  sinn  eiginn  kostnad  adh  aullum  uidumjafngoda 
sem  hun  war  fyrr  under  sinn  suarenn  bokareid  og  hafa 
upp  giortt  fyrer  slattur  so  framtt  sem  títtnefndurii  narfa 
fullnatz  þar  til  tuo  lauglig  lagavitne  þau  er  þat  sueria 
med  s(u)aurdum  bokareide  fyrer  fardaga  j  uor  adh  þratt- 
nefndr  tumass  hefde  þui  samþyckur  orded  adh  hladan  skyllde 
standa.  skyllde  hann  giora  eina  topt  jafnlanga  þar  sem 
narfue  uillde  edr  tuær  jafnlangar  uid  eina  og  þar  medfull- 
riette  narfua  so  miced  sem  fyrr  seigOR  enn  kongi  halfa 
maurk.  enn  narfe  skyllde  leysa  hloduna  halfa  sem  skiled 
war  so  sem  godum  monnum  þætte  ue  d  ef  þeim  kæme  eigi 
sialfum  saman.  so  og  skyllde  títt  nefndr  tumass  upp  giora 
a  sialfs  sins  kost  þat  gamla  hused  sem  jordunne  hafde  fylgt 
j'amfngott  sem  þat  war  vnder  sinn  suarenn  bokar  eid  og  upp 
giortt  fyrer  slattur  sem  hitt  ed  fyrra  og  þar  med  sekur 
maurk  halfa  kongi  enn  halfa  landeiganda  wtan  þui  ad  eins 
ad  hvsed  virttetz  vertt  halfrar  merkur  vered  hafa.  þa  dæmd- 
um  uer  þrattnefndum  narfa  da  þui  fuUiiette  halfu  fimtu 
maurk  þui  gss  Jeit?  þat  giortt  med   heiptt   og   aufand   ath 


1504.  LANDSKtLDARHALD  OÍL.  685 

rifa  þau  hus  ofan  og  burtt  flytia  sem  hann  a  aunga  tiltaulu 
tiL  €nn  ad  husunum  upp  giordum  skyllde  greindr  tumass 
uinna  þenna  eid  þa  greindr  narfe  uiU  fyrer  þeim  syslu- 
manni  sem  þar  hefur  syslu  sem  broted  uar  Skylldeþesser 
peningar  landskylld  og  EÍettarfar  og  so  kongsins  sakeyrer 
gialldatz  adh  næstum  fardaugum  adh  heimili  huors  um  sig 
sem  taka  ætte  landskylld  narfa  heima  a  kirkiúboli  j  skut- 
ulaíirde  med  þeim  fridleika  sem  med  þat  fyrsta  war  skilid 
og  so  RÍettarfar  j  aullum  laugligum  sakeyri  sem  laug  giora 
Rad  fyrer  j  uadmalum  og  ullu  og  allri  skinnaworu  og  aullu 
kuikfie  og  audrum  lavgavrum  þeim  jafnuirdum.  so  og  ed 
sama  kongsens  sakeyrer  gialldetz  adh  heimili  syslumannz- 
ens  a  kirkivbole  j  langadal  nema  hann  uili  jndælla  um 
giora.  gnn  su  sakargipt  eB  títtnefndur  tumass  hafde  til 
optnefndz  narfa  adh  hann  hefdi  haugit  j  skogi  a  jordu  hans 
j  tungu  j  skutulsfirde  j  aungu  hans  frelse  enn  hann  hafde 
þar  þo  aunga  bíjuísing  til  huerssu  micell  aauerke  adh  uered 
hafde  þui  adh  hann  hafde  eigi  leitt  menn  til  stefna  og  lata 
meta  skogarspell  sem  laug  giora  nad  fyrer.  kunnu  uer  þui 
ecki  um  sinn  þar  nauckurn  riett  a  adh  giora. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  uer  fyrr  nefnder  doms- 
menn  wor  jnosigli  fyrer  þetta  domsbref  huertt  er  skrifad 
war  a  kirkiuboli  j  langadal  ante^)  feria  quinta  marce  evan- 
geliste  a  sama  are  sem  fyrr  seiger. 


086.  19.  Ápríl  1504.  i  mæsibæ. 

Kaupbréf  sama  efnis  og  Nr.  634. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  12,  írumrit  á  skinni  og  eru  öll   (3)  innBÍglin 
dottin  frá. 

Þath  giorum  uier  jon  biornson.  hallr  arnorsson  ok  jon 
jonsson  godvm  monnum  viturligt  med  þessv  voro  opnv  brefi. 
at  þa  er  lidit  var  fra  guds  bvrd.  CD.  d.  ok  fiogur  ar.  a 
espiholi  j  eýiafirdi.  vorum  uier  j  hia  saum   ok   heyrdvm    a 

1)  an,   frbr.  Það  mun   að  skiija   byo:  feria  quinta  ante  marce   eyan- 
geliBte. 


686  JARÐAKAÚP.  -  SKRIÐUKLAUSTR.  1504. 

ord  ok  handaband  þessara  manna  jons  asgrirassonar  af  einni 
alfv  ok  helga  asgrimssonar  af  annarri  at  suo  fyrir  skildv. 
ath  greindr  jon  asgrimsson  selld(i)  adrgreindum  helga  as- 
grimssyni  jardernar  sirilsstadi  j  kræklingahlid  er  liggur  j 
glæsibæiarkirkiv  sokn.  ok  bitrv  ok  hahus  er  liggr  j  log- 
mannzh(l)idarkirkiv  sokn  med  saniþýcki  ok  handabandi  olof- 
ar  jonsdottur  konv  sinnar.  med  ollum  þeim  gognum  ok  gæ.d- 
vm  sem  greindum  jordvm  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  fornv  ok 
nyv  ok  ]on  asgrimsson  uard  fremz  eigandi  at.  hier  j  mot 
gaf  heJgi  asgrimsson  halfa  jordina  breidamýr  ]  reýkiadal  er 
liggr  j  einarsstada  kirkiusokn  ok  halfa  voga  vid  myvatn. 
er  liggur  j  reýkiahlidar  kirkivsokn  ok  halfa  biarnastadi  j 
bardardal  er  liggur  j  Ivndarbreckv  kirkiusokn  med  ollum 
þeim^)  gognvm  og  gædvm  sem  greindvm  halfvm  jordvm 
fylger  ok  fýlgt  hefer  at  fornv  ok  nýiv  ok  helge  asgrimsson 
vard  fremst  eigandi  at.  skýlldi  hvorr  svara  lagariptingvm 
a  þeim  jordvm  er  selldi.  enn  sa  hallda  til  laga  er  keypti. 
Ok  til  sanninnda  hier  vm  settvm  vier  fyrrskrifader  menn 
vor  jnncigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifad  uar  j  glæsibæ  j 
kræklingahlid  fostvdagenn  næsta  fyrir  jonsdag  holabiskups 
vm  vorid  a  sama  are  sem  fyr  seger. 


637.  33.  Apríl  1504.        á  Koltreyjustað. 

ViTNisBURÐR,  að  Ámi  heitinn  Snorrason  hafi  í  testamenti 
sinu  gefið  klaustrinu  á  Skriðu  i  Fljótsdal  jörðina  Breiðavík 
hina  minni  í  Eeykjarfirði 

Eptir  Klaustraskjalabók  Landsskjalasafnsins  með  hendi  Hákonar 
Ormssonar  c.  1640.  —  Önnur  afskript,  einníg  raoð  hendi  Hákonar  Orms- 
sonar  c.  1640,  er  í  safni  AM.  280.  4to  bls.  219. 

Vm  Jordena  Breidavik  Hina  Minne. 
Pad  giore  eg  Jon  prestur  Qndridason  gödum  monnum 
kunnegt  med  þessu  minu  opnu  breffe.  ad   eg   var   þar   hia 

1)  med(!),  frbr. 


1504.  SKBIÐUKLAtJSTR.  -  VITNISBURÐR.  687 

staddur  er  aarne  heiten  Snorrason.  seni  hanns  sal  gud  naadi. 
giordö  sitt  testamentum.  nockud  krankur  i  likama.  enn  heill 
og  oskaddur  ad  skynseme  og  allre  samviaku  og  i  millum 
(annara)  orda  gaff  hanu  (til)  klaustursius  cí  Skridu  i  Fliots- 
dal  i  Austfiordum  jordena  alla  Breidavik  hina  minne  i  Reyd- 
arfirdi  er  liggur  i  Holmaþingum  til  æffenlegrar  eignar  an 
alls  effa  edur  nockurs  fortaks.  sier  og  sinum  naungum  til 
sdlubötar  og  syndalausnar.  aatte  hann  þaa  og  so  peninga  i 
þann  tima.  ad  hann  m^atte  þetta  vel  gieffa  ad  logmale  riettu. 
Og  til  meire  sannenla  hier  vm  festa  eg  mitt  jasigle  fyrer 
þetta  vitnisburdarbreff.  skriffad  d  Koltreýiustad  i  Faaskruds- 
íirde  i  austíiordum  jn  festo  sancto  Johannis  Episcopi  Holensis 
Anno  Domini  M  qvingentesimo  qvarto. 


638.  Eptir  8.  Maí  1504.       á  Sturlureykjum. 

ViTNisBURÐE,  að  Eiuar  Einarsson  haíi  slegið  Einar  Oddsson 
föður  sinn  liggjandi  í  sænginni  og  hrækt  í  andlit  honum,  og 
aldrei  haíi  þeir  um  það  sæzt,  og  aldrei  sagðist  Einar  Odds- 
son  gefa  Einari  syni  sínum  jörðina  Arnbjargarlæk,  nema 
hann  færi  að  sinum  ráðum. 

AM.  PaBc.    XXXVII,    14,  írumrit  á  Bkinni,    og  er  síðara   innsiglið 
fyrir  bréfinu. 

Pa(d)  giorvm  vid  halldor  gvdmvndzson  ok  þosteirn  jonson 
ok  gudrvn  þormodardotter  godvm  monnum  kvnigt  med  þesv 
woro  opnv  brefi  þa  er  lidet  var  fra  gvds  bvrd.  CD:  iiii.  hvndr- 
od  ok  Ixxxxxiiii  ar  aa  stv(r)Iareykivm  vm  voret  epter  kros- 
messo  worum  vær  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa  at  einar  ein- 
arson  slo  einar  oddsson  fodvr  sin  t(v)av  eda  þriv  hog  ligi- 
ande  j  sængeni  og  hrækte  j  anlit  honvm  svo  uær  savra  ok 
aldre  sættest  einar  einarson  vid  fodur  sín  vpp  fra  þvi.  svo 
visvm  vær  ad  þeim  kom  til  vm  jordina  arnbiargarlæk  ad 
einar  odzson  sagdest  aldre  hafa  gefit  honvm  fyr  greinda 
jord  nema  hann  fære  ad  sinvm  radvm.  Ok  til  saninda  hier 
vm  settvm  vid  fyr  greinder  menn  okvr  jnsigle    fyrir   þetta 


688  NAtTÐGTJNARMÁL.  1504. 

vitnezbvrdarbref   er  skrifat   var  aa  stu(r)lareykivm  aa  sama 
are  deige  sidar  en  fyr  seiger. 


639.                                 9.  Maí  1504.  á  Þiiigskáia. 

15.    — á  Strönd  í  Selvogi. 

Urskurðr   Þorvarðs   lögmanns    Erlendssonar    um   nauðgan 
Sveins  Pálssonar  við  Eagnhildi  Haíliðadóttur. 

Add.  British  Mnseum  11,242.  4to^bl.  64  b_(=  F.  Magn.  206), 
Sópdyngja  séra  Gottskálks  í  Glaumbæ,  skr.  1543—1590.  —  ÁM.  197.  4to 
bl.  13  a— b  með  hendi  séra  Jóns  Erlendssonar  í  Villingaholti  c.  1650. 
—  ÍBfél.  125B.  4to^nr.  95,  skr.  c.  1680  eða  fyrri  (áital  hér  misritað  1540 
íyrir  1504).  —  ÍBfél.  67.  4t^bl.  65b  —66  með  hendi  séra  Eyjólfs  Jóns- 
sonar  á.  Völlum  (d.  1745).  —  Úrskurðr  þessi  finst  og  allvíða  í  ágripi  i 
bandrítum. 

Vrskvrdvr  [Þorvards  Logmans^)  vm 
þrvganvid  konv. 
OUvm  godvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr 
heyra  sendi  eg  Þorvardr  Ellendsson  logman  svnan  oc  aust- 
an  aa  islandi  Q(uediu)  G(udz)  oc  mijna^)  kvnnigt  giorandi 
at^)  þa  lidit  var  fra  gvdz  bvrd  CD.  d.  oc  iiij*)  ar^)  aa  Þing- 
skala  j  Rangarsyslu®)  [íimtvdagen  næstan  íirir  halluardz- 
messo')  um  vorid  kom  íirir  mic  Torfi  jonsson  kongs®)  vm- 
bodzmadr  j  fyr  greindre  sysiu  med  xij  manna  dom  [jn  script- 
is^).  hvern  er  hann  las  þar  aa  þingenu  firir  mier  oc  odrvm 
godvm  monnvm  oc  þeir  xij  dandemenn  dæmdu  til  min  oc 
vnder  minn  vrskvrd  hverzv  hafa  refsing  at  Sveinn  palsson 
skylldi  hafa  firir  þa  þrvgan  og  navdvng^^)  er  hann  hafdi 
fvlian  viiia  tii  at  liggia^^)  med  Rag(n)hilidi  haflidadottr  er^^) 
sogd  [er  oe^^)  hvn   stendur   ecki   aa  nefnd  j  [iandz    iaga") 

1)  [b.  V.  197.  2)  flina,  Gottsk.;  mína  67,  197.  3)  b.  v.  67.  4)  vij  (!) 
197.  5)  TJpphaf  bréfsins  er  svo  i  125:  „Eg  Þorvarður  Erleudsson  lög- 
mann  sunnan  og  austan  á  ísiandí  geri  göðum  mönnum  kunnugt,  að 
Anno  1540  (!)  o.  s.  frv.  6)  Rangárþingi  125.  7)  [sl.  197.  8)  67;  sl. 
Gottsk.  ö)  [Gottsk.;  hin  sleppa.  10)  naudgun  197.  11)  leggiaz  197. 
12)  ed  67.    13)  [þui  197.    14)  [al.  197. 


1504.  NAUÐGUNARMÁL.  689 

bokine  hverzv  micil  hun  da  at  vera  [eda  litil  íirir  greint 
maP).  J  annare  grein  taladi  ec^)  sialfur  fyr  nefndr  [Þor- 
vardr  logman^)  vid  þessa  somv  stvlkv  svo  hvn  Ij^sti  sialf 
íirir  mier  oc  þessv  vrdv  samsaga  marger  menn  at  hvn  hefdi 
fyr*)  somu  lysing  [oc  frambvrd^)  haft  íirir  þeim.  at  adr  greindr 
Sveinn  palsson  hefdi  þrvgat  sier  oc  navdgad  oc  verit  sier 
jnnan  holldz  at  sinv  viti  oc  skyne.  svo  greindri  Ragnhilldi 
blæddi  vr  sinum  getnadarlim  at  hvn  sagdiz  hafa  kent  þess 
upp  aa  .vj.  vikr  þar  epter  edr  leingur.  svo  ok^)  sagdiz  hvn 
hafa  sied  at  opt  nefndr  sveinn  þvrkadi')  blodit  af  felagan- 
um  aa  sier  [upp  aa  tvær  reisr^).  J  þridiu  grein  at  [þratt- 
nefnd  ragnhilldr^)  lysti  ei  samdægris  íirir  skiæligum  vitnum 
oc  logligum.  vtan  íirir  brædradætrum  sinum  gudrunu  grims- 
dotter  og  margretu  grimzdotter  oc  þær  badar  vngar  sier- 
liga*^)  avnnvr.  xij.  vetra  edr  xiij  .[sem  logen  giora  rad  íir- 
ir  vm  þeirra  vitnizbvrd^^).  oc  at  svo  profudu  mali  oc  firir 
mic  komnu  sagda  ec  j  gvdz  nafne  amen^^)  med  fvllvm  laga 
vrskvrdi  [þrattnefndum  Sveine  palssyni^^)  at  missa  med 
[hoggi.  hnifi**)  edr  avxi  alla  fingvrna  aa  enne  vinstri  hend- 
innejefzstu  lidunum  vid  handarbakid  firir  adr  greinda  þrvg- 
an  oc  navdvng  oc  abyrgiz  sig  sialfur  sidan  hvort  hann  fær 
af  lif  eda  bana.  Enn  hefdi^^)  vitnen  oc  lysingen  verid  loglig 
eptir  logbokenni^^)  þa  hefdi^^)  greindr  Sveinn  mist  lifit^^) 
þar  strax.  [Pessum  xij  dande  monnum  med^^)  mier  tilkoll- 
udum  og  saraþyckundum^^)  þenna  minn  urskurd^^)  oc  settu 
ain  jncigli  med  minu  jncigle^^)  [vel  kendr  dande  mann^'^) 
torfi  jonsson  syslumadr  j  rangarþinge.  helgi  oddzson.  [olafr 
oddzson'^^).  tumas  jonsson  logrettomenn  oc  atta  adrer  bændr 
[firir  þetta  orskurdarbref^^.)  skrifad  aa  Strond  j  Seluogi  aa 
sama  are  oc  fyr  seiger  [næ,sta  dag  firir  ascensionem.^^) 


1)  [sl.  67.  2)  sl.  197.  3)  [lögmaður  67.  4)  sl.  67,  197.  5)  [sl.  197.  6)  b. 
V.67.  7)  hefdi  þurkat  67.  8)  [tvisvar  67.  9)  [hon  67.  10)  sl.  197.  11) 
[hvorier  witnizburder  eige  svo  íylleleger  eru  eem  Log:  giaura  Raad  fyrer 
197.  12)  si.  197.  13)  [þrattnefndan  Svem  Pálsson  67.  14)  [haugghuijfe 
197.  15)  hafe  197.  16)  bðkinni  67,  197,  125.  17)  hautuded  197.  18)  af 
197. 19)  samþycktu  197.  20)  [samþyktu  þenna  minn  orskurd  xij  daandimenu 
tilkalladir  67.  21)  sl.  67.  22)  [vel  kendir  dandimenn  67.  23)  [el.  67.  24)  b.  v. 
67.  25)  [sl.  67.  —  197  er  nokkuð  stytt,  og  fellir  úr  ailan  klámfeingna  kaflann. 

Dipl.  Isl.  vn.  B.  44  • 


690.  HELGAFELLSKLAUSTR.  1504. 

640.  10.  Maí  1504.  á  Helgafelli. 

SiGURÐR  Daðason  selr  Haldóri  ábóta  og  klaustrinu  á  Helga- 
felli  jörðina  Höfða  í  Eyrarsveit  fyrir  átján  hundruð. 

Eptir  skjalabök  í  Lmd^skjaUaafni  94.  4to^  bl.  132b.með  hendi  Jóna 
lögmanns  Sigurðssouar  c.  1600.  —  Ágrip  af  þesBU  bréfi  með  ártali  1504 
er  i  AM.  252.  4to^bl8.  47;  AM.  430.  4to^  bls.  7;  Apogr.  AM.  1597. 

Kaupbrief  fyrir  Hofda  j  Eyrarsueit. 

Þad  giorum  vier  Ei  ;ar  Þorolfsson.  Magnus  gudmunds- 
son.  Jon  Jonsson  og  Magnus  Jonsson  godum  monnum  kunn- 
ugt  med  þessu  voro  opnu  briefi  fostudaginn  næsta  epter  vpp- 
stigningardag  Anno  1504  a  Helgafelli  j  Helgafellzsueit  vor- 
um  vier  j  hia  saum  oc  heyrdum  cL  ord  og  handaband  þess- 
ara  manna  Halldorz  abota  a  Helgafelli  og  Sugurdar  Dada- 
sonar  ad  so  fyrir  skildu  ad  Sugurdur  Dadason  selldi  abot- 
anum  Halldore  og  klaustrinu  a  Helgafelli  aUa  jordina  Hoffda 
er  liggur  j  Eyrarsueit  j  Eyrar  kirckiusockn  med  ollum  þeim 
gognum  og  giædum  sem  greindri  jordu  fylger  og  fylgtt  hef- 
ur  ad  foruu  og  nyiu  og  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  enn 
hierjmot  gaf  Halldor  Aboti  Sugurdi  Dadasyne  xviijc  og  hier 
j  xj  malnytu  kugiUdi  og  vijc  j  frijdvirdtum  peningum.  Lof- 
ade  Sugurdur  ad  suara  LagaRÍptingum  enn  aboti  Halldor 
halldi  til  laga. 

Og  til  sanninda  et  cetera. 


641.  21.  Maí  1504.     í  aaltardalstungn. 

DóMR    útnefndr   af  Arnóri  Finnssyni  um  prófentugjöf  Ingi- 
bjargar  Þorsteinsdóttur  til  Arnórs  frænda  síns  Finnssonar. 

Dómabók  Jóns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni  i  4tiblfl.  68—69  skr.  c. 
r608. 

Proventu  Brief  Jngibiargar  Þorsteinsdottur. 
Ollum   monnum    þeim  sem  þetta   bref  sia  edur  heyra. 
Senda  Jon  Oddzson.  Stulli  Þordarson.  asmundur  Clemensson. 
Jon  giriksson.  ginar  Þorarinsson  og  Jon  Magnusson  Quediu 


1504.  PROFENTUMÁL.  691 

Gudz  og  sijna  kunnigt  giorandi  med  þessu  voru  opnu  brefi. 
at  þa  er  lidit  uar  fra  hingadburd  vors  herra  Jhesu  Christi. 
CD.  d.  og  iiij  ar  manudæginn  j  fardaugum^)  j  galltardals- 
tungu  j  fells  kirkiu  sokn  vorum  vær  til  nefndir  af  Arnori 
finnssyni  ad  skoda  og  alita  huort  su  prouenta  skylldi  laug- 
lig  vera  edur  eij  sem  Jngibiaurg  Þorsteinsdottur  hafdi  gefit 
Arnori  finnssyni  frænda  sijnum  sem  þar  kom  fram  fyrir  oss 
med  brefe  og  jnnsigle  godra  manna.  J  fyrstu  spurdu  vær 
greinda  Jngebiorgu  huort  arnor  hefdi  falat  edur  bedit  Jnge- 
biorgu-)  ad  gefa  sier  þessa  prouentu.  Enn  hun  sagdi  ad  hann 
hefdi  þad  alldri  uid  sig  talad  fyrr  enn  hun  baud  honum  þad 
og  bad  hann  ad  taka  uid  sier  til  framfæris  og  nu  enn  baud 
hun  honum  og  bad  hann  ad  taka  sina  prouentu.  sem  þau 
haufdu  adur  vt  af  giort  og  vm  talad,  Suo  uær  heyrdum.  Gaf 
hun  honum  þa  enn  þessa  prouentu  j  sama  stad  og  dag  med 
sama  skildaga  og  þau  haufdu  adur  vm  talad  og  giort.  Var 
þad  med  þessum  skildaga.  at  hun  gaf  honutn  med  sier  til 
æfinligs  framfæris  j  þessa  prouentu.  xxx.  hundrada  j  mal- 
nytu  kugilldum  og  fridum  peningum  sembref  þar  um  giort 
vtuijsar.  Og  hier  badu  þau  oss  bædi  og  tilnefndu  ad  vier 
skylldum  endiliga  ahjta.  huort  þessi  prouenta  skylldi  laug- 
lig  vera  edur  eij.  og  þau  þetta  laugliga  giora  mega.  Nu  af 
af  þui  vær  vissum  fyrir  full  sannindi.  ad  Jngibiorg  Þorsteins- 
dottir  giordi  þennaii  giorning  af  sialfs  sins  vilia  og  astund- 
an  vtan  alla  lockun.  þess  annars  ad  vier  vissvm.  saum  og 
heyrdum  ad  hun  var  heil  ad  aullum  sinum  vitzmunum  og 
skynsemi.  þess  þridia  ad  Arnor  finnzson  var  eirn  af  hennar 
nanustu  frændvm.  þeim  sem  fie  edur  fædi  haufdu  til  vid 
henni  ad  taka  og  framfæri  ad  veita  sem  henni  bæri.  Þes  fiorda 
ad  oss  virtist  hun  huorgi  meira  gefa  enn  til  kom  med  suodd- 
an  konu  framfæri  ad  veita.  Þess  fimta  at  oss  leijst  hun  sptir 
laugum  giora  ad  bioda  honum  sijna  prouentu.  suo  villdi  hun  gefa 
hana  þar  sem  hann  var  einn  af  nanustu  frændum.  Þui  fyrir  allar 
þessar  greinir.  og  þær  fleiri  sem  hier  ad  luta  med  laugum.  leijst 
oss  Jngebiorg  Þorsteinsdottir  þessa  prouentu  j  allaii  mata  laug- 
liga  gefit  hafa  saugdum  manni  arnori  finnzsyni  vtan  nockra 

1)  þ.  e.  20.  Maí    2)  Jngiridi,  hdr.  (hér) 

44.*  * 


692  BARSMÍÐAMÁL.  15Ö4 

arfsuika  vid^^hennar  gríingia.  Giordum  vier  þessa  prouentu 
laugliga  og  stauduga  og  obrigdugliga  halldast  eiga.  fuUkom- 
liga  gign  arnors  penÍDga(na)  þar  gptir.  gnn  Jngibiorgu*) 
prouentuna.  gptir  aullum  þeim  greinum.  semj  þui  prouentu- 
breíi  stendur.  sem  þar  er  vm  giort.  Og  til  sanninda  hier 
vm  setium  vier  fyrr  nefndir  menn  vor  jnnsigli  fyrir  þetta 
giordarbref.  skrijfad  i  sama  stad  og  ari  deigi  sijdí^r  enn 
fijr  seigir. 


642.  23.  Maí  1504.      á  Borg  í  erímsncsi. 

DóMR  Þorvarðs  lögmanns  Erlendssonar  um  barsmíð   Sigurð- 
ar  Egilssonar  á  Pétri  Sveinssyni  á  Öndverðarnesi. 

ÍBfél.  309.  8vo^  bl.  51-52,  Öxnafellsbók  nieð  hendi  Ara  Magnús- 
Bonar  í  Ögri  c.  1620.  —  AM.  197.  4to^bl.  7a— 8A  með  hendi  séra  Jóns 
Erlendssonar  i  VillÍDgabolti  c.  1650  (dómrinn  er  hér  nokkuð  styttr).  — 
Bféi.  67.  41o^bl.  65  með  heDdi  séra  Eyjólfs  Jónssonar  á  Völlum  (d. 
1745).  Ðömi  þessi  er  auk  þess  til  i  öteljaudi  ágripum  ártalslausum,  Bem 
flestöll  eru  handóoýt. 

Domur  eptir  Christians  Eiettarbot  dæmdur 
a  borg  j  Grijmsnesi. 
Þad  giorum  vier  Gudmundur  Einarsson.  Jon  Jonsson. 
Stephan  Þosteinsson.  Kolbeinn  andresson  laugriettumenn. 
Ormur  Jonsson.  Eireckur  biornsson.  [Jon  biornsson^).  Jon 
palsson.  Eireckur^)  Þorbiarnarson.  Jon  hallsson  og  Snorri 
Olason*)  [godum  monnum  kunnigt  at  þa  lidit  var  fra  Guds 
burdi  M.  D.  og  iv.  aar  midvikudaginn  næstan  eptir  upp- 
stigningardag  aa  Borg  i  Grimsnesi  aa  þingstad  rettum  vorum 
vier  i  dom  nefnder^)  [af  welbornum  manne  Þorvarde  EU- 
endssyne  Logmanne  sunnaii  og  austan  aa  Jslande  ad  skoda 
og  rannsaka  og*)  dæma  i  millum  pieturs  Sueinssonar  og  Sig- 

1)  Jngiridi,  hdr.  (hér).  2)  [sl.  67.  3)  Eyulfr  67.  4)  ekki  taldir 
fleiri  dömBmenn,  og  í  197  eru  þessir  ekki  allir  taldir,  eu  þar  Btanda 
dómsmannanöfnin  að  uiðrlagi  dómfline.  5)  [67;  worum  vier  j  dom  neínd- 
er  a  borg  j  Grimsnesi  a  þingBtad  riettum  midwikudaginn  næfltan  eptir 
vppstigningardag  um  worit  (ártal  vantar)  309.  6)  [197;  af  Þorvardi 
iaugmauni  elliadBByni  ad  309,  67. 


1504.  BAESMÍÐAMÁL.  69Ö 

urdar  Eigelssonar.  var  stefnan  svarin   af  .ij.  vitnum  at  hun 
var  lesin  a  heimili  Sigurdar  fyrer  kalldyrum. 

Nv  saker  þess  at  suo  stendur  skrifad*)  j  kong  kristians 
R(iettar)B(ot).  at  huer  saa  madur  sem  huerki  vill  heyra 
stefnu  nie  doma  oc  vill  fordast  laugenn.  þar  sem  stefnan  oc 
domurinn  lesast  j  hans  heimili.  sem  stefndur  er.  godum  monn- 
um  hidwerundum^)  og  hallda^)  a*)  sidan  fyrer  fuU  laug.  war 
þingbodit  borit  ad  logum  til  Sigurdar  oc  hann*)  var  þa*) 
heima  a  sijno  heimili.  þad  þridia  hann  atti  skiUduþing  at 
sækia  til  borgar  j  Grijmsnes').  beiddist  pietur  Sueinsson  [og 
krafdist^)  firnefnds  Sigurdar  edur  hans  umbodsmanns  laug- 
ligs.  enn  huercki  kom  þar  fram  a  þinginu.  Þui  dæmdum 
vier  stefnuna  laugliga  oc  firgreindan  Sigurd  laugliga  fyrir- 
kalladan  [og  mork  j  stefnufalP).  vtaii  hann  leiddi  .ij.  laug- 
lig  vitni  at  hann  hefdi^^)  lauglig  forfoU  þau").  at  hann  mætti 
ecki  koma  a  þingit.  kiærdi  pietur  thil  fyrnefndz*^)  Sigurd- 
ar  at  hann  hefdi  sleigit  sig  a  hreppstiornarþingi  um  haust- 
et  .V.  haugg  edur  .vj.  til  haufuds  samfleitt.  og")  stijng  j 
handlegginn  og  .ij.  blok.  hier  fyrer  dæmdum  vier  Sigurdi 
vjw  eid  jiian  .vij.^^)  natta  [at  heirdum  dominum^^)  særum 
dogum.  enn  fallist^*)  Sigurdur  ad'^)  eidnum.  þa  dæmdum 
vier  firnefndum^*)  pietri  sveinssyni^')  iiijar  merkur  a  hauf- 
utsarinn^^)  \  tuefalldaun  Riett.  enn  .iij.  merkur  a  [audru 
hoggi.^®)  iiijar  merkur  a  þui^^)  þridia  haufathauggi.  v.  merk- 
ur  a  þui^°)  fiorda  haufuthauggi.  xij.^^)  merkur  a  hino  .v. 
haufut*^)hauggi.  enn  a  stijngnum^*)  [dæmdum  vier^*)  morck 
j  tuefaldann  Eiett  enn  a  [blokunum  .ij.  }  merkur^*).  oc  suo 
micit  dæmdum  vier  konginum  fyrer  hvert  haugg  sem  fir 
seigir  og^®)  fyrer  hueria  grein.  skulu  hin  firstu  soliii^')  gialld- 
ast  jnnaii  sieundar  at  [vnnum  eidum  og^^)  heirdum    domin- 

1)  b.  V.  197;  2)  aheyrande  197.  3)  halldast  197.  4)  sl.  67.  5)  b. 
V.  197.  6)  sl.  197.  7)  GrímsneBÍ  197,  67.  8)  [b.  v.  197.  9)  [b.  v. 
197.  10)  hafi  197.  11)  b.  v.  197.  12)  vj  197.  13)  [al.  197.  14)  197; 
fielli  309.  15)  197;  af  309.  16)  sl.  197.  17)  b.  v.  197.  18)  —  haugg- 
um  197.  19)  [öðrum  höggum  197.  20)  b.  v.  197.  21)  xiij,  197.  22)  sl. 
197.  23)  stingjnm  197.  24)  [b.  v.  197.  25)  [blokum  tveimur  halfa  mork 
197;  309  er  avo  að  skilja  :  á  blökunura  tvær  hálfar  merkur.  26)  sl. 
197.    27)  67,  197;  Bokn  (!)  309.    28)  [sl.  197. 


694  HVALLÁTRSBRÉP.  1504. 

um.  [þridiungur  sakfellis^)  huert  um  sig  heima  j  ondverdu^)- 
nesi  at  heimili  pieturs.  enn  [annar  þridiungur^)  heima  a 
Strond  j*)  Selwoge  [j  hond^)  kongsumbodsmanni.  onnur^)  jnn- 
an  tueggia  manada.  en')  allt  lucktt  at  michaelsmesso  j  haust. 
en')  ei  meira  riett  lucktt  j  kauplum  enn  fiordangur  [j  huern 
sakeyrir^).  [erv  allar  sakirnar  riett  luckttar^)  j  ollum  pen- 
ingum  sem  [bok  seigir.^^). 

[Samþykti  et  cetera.*^). 

[Oc  til  sanninda  et  cetera.^^) 


643.  22.  Maí  1504.  í  Breiðadal. 

Klemens,  Jón  og  Sveinn  Þorsteinssynir  lýsa  því,  að  þeir  hafi 
selt  Birni  Guðnasyni  jörðina  Hvallátr  í  Mjóafirði  í  Vatns- 
fjarðarþingum,  og  kvitta  hann  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XXXVII,    6,  frurarit  á  skinni  með  hendi  Björns    Guðna- 
sonar  i  ögri.  —  AM.  Apogr.  812. 

Þath  giorum  uær  klemens  þosteinsson  jon  þossteinsson 
og  sueinn  þosteinsson  brædr  godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  woru  opnu  brefe  adh  uær  medkennuntz  adh  uær  hauf- 
um  sellt  birni  gudinasyne  jordena  alla  hualatur  er  liggr  j 
miouafirdej  uazfiardar  kirkiusokn  til  frials  forædes  og  fullr- 
ar  eignar.  vnder  hann  og  hans  erfingia  enn  vndan  oss  og 
worum  erfingium  med  aullum  þeim  gaugnum  og  gædvm  hlut- 
um  og  hlunnendum  aukrum  og  taudum  eingium  og  skogum 
uautnum  og  ueidestaudum  Kekum  og  renringum  hauolum^^) 
og  hafrekstrum  og  aullum  þeim  adrskrifudum  hlutum  og 
hlunnendum  sem  greindri  jordu  hualatrum  fylger  og  fylgt 
hefur  adh  fornu  og  nyu  til  ytzu  ummerkia  dd  sio  og  lande 
og  uær  urdum  fremtz  eigande  ath  epter  favdrworn  þostein 

1)  [þridia  197.  2)  Öodverðar  67,  197.  3)  [Önnur  söl  með  sama 
möti  197.  4)  á  309.  5)  [b.  v.  197.  6)  BÍ.  197.  7)  b.  v.  67.  8)  [sl. 
197;  9)  [en  allr  annar  sakeyrir  rettgoidinn  67;  en  allt  riett  lukt  197; 
10)  [Lögbok  giörir  raad  firir  og  hon  leggr  67;  eptter  þui  logbok  leggur 
197;     11)  [b.  V.  67.     12)  [sl.  67.      13)  Svo, 


1504.  KALLADAKNES.  695 

jonsson.  so  og  medkennnntz  uær  adr  greinder  brædr  adh 
uær  haufum  fulla  peninga  og  alla  upp  borit  fyrir  adr  greinda 
jord  hualatur  sem  oss  uel  aanægirogþui  gefum  uær  greind- 
an  biorn  gudinason  og  hans  erfingia  auUdungis  kuitta  og 
akærulausa  um  opt  greinda  jordogjardar  verd  worra  uegna 
og  worra  erfingia  og  epterkomenda.  Jtem  ]  annare  grein 
medkennvntz  uær  greinder  brædr  klemens  jon  og  sueinn  adh 
uær  haufum  sellt  med  sama  giorningi  og  fiegiallde  þratt- 
greindum  birni  gudinasyne  þa  sok  og  sakferli  sem  vær  hauf- 
um  matt  eiga  upp  a  þa  menn  sera  rangliga  og  olavgliga 
hafa  halldit  titt  greinda  jord  hualatur.  Og  til  sanninda  hier 
um  settum  uær  fyrr  nefnder  menn  wor  jnnsigli  fyrir  þetta 
jardar  kavps  bref  hvert  er  skrifad  war  j  stærra  breidadalj 
aunundarfirdi  miduikudagin  j  fardaga  uiku  arum  epter  guds 
burd  CD  w  c  og  iiij  a».^) 


644.  15.  Júní  1504  í  Einarshöfii. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  kvittar  Nikulás  smið  Þorgilsson 
um  leigur  og  landskyldir  af  Kallaðarnesi  (i  Flóa)  og  gjafa- 
fé,  sem  þar  hefir  til  gefizt. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XI,  8,  frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2435  með 
hendi  Arna  Magnússonar.  Arni  lýsir  innsiglinu  og  ætlar,  að  sama  höud 
sé  6  þessn  hréfi  og  aflatsskránni. 

Vm  kalldadarnes. 
Ver  Steffán  med  Gudz  nad  biskup  j  Skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessv  voro'opnu  brefi  ad  nico- 
las  þorgilsson  hefer  giort  oss  fulla  nægiu  sem  oss  vel  lik- 
ar  fyrir  landskyllder  oc  leigur  vt  af  kalladarnesi  a  medan 
hann  hefer  haft  til  leigu  oc  medferdar  greindan  stadjkali- 
adarnesi.  suo  oc  somuleidis  hefer  hann  giort  oss  reiknings- 
akap  af  þui  giafafe  sem  þar  hefer  til  gefizt  sidan  hann  kom 
til  stadarins.  þui  giorum  ver  greindan  nicolas  smid  oUdung- 

1)  Dagsetningin  mun  fremr  vera  22.  Mai  hér,  úr  því  svona  er  að 
orði  komizt,  heldr  en  29.  Maí,  þvi  að  síi  roiðvikudagr  er  það  ár  binu 
Ðæsti  eptir  hvitasunnut 


696  SÝSLUBRÉF.  1504. 

iss  kuittan  oc  akiærulausan  vm  fyrrnefndan  reikningsskap 
fyrir  oss  oc  ollum  vorum  epterkomendum  kirkiunnar  for- 
monnum  j  SkalhoUti.  oc  til  sannennda  hieí  vm  festum  vier 
vort  jnnsigle  fyrir  þetta  kuittunarbref  Skrifad  j  einarshofn 
a  eyrarbacka  jn  festo  Sancti  viti  sociorumque  eius  martirum. 
anno  domini.  CD  d  iiij. 


645.                              25.  JÚDÍ  1504.  á  Bessastöðum. 

Kæi    fan   Ánifell    hirðstjéri     veitir   Torfa  bónda    Jónssyni 

(í  Klofa)  sýslu  miUi    Þjórsár  og  Jökulsár  á   Sólheimasandi 
(Rangárþing) 

AM.  Apogr.  5778  „Ex  originali  pergam.  Oddensi  accurratÍBSÍme. 
Fyrer  brcfenu  hefur  adur  eitt  innsigle  vercd.  er  nu  burtu".  Árni  segir 
(AM.  226.  8vo)j  að  þetta  bréf  hafi  verið  œeð  eömu  hendi  og  LeiðarhólœsBam- 
þykt:  „þad  er  annad  hvert  hönd  sialfs  Biörns  Gudnasonar  eda  einhvers 
Vestfirdings.  sem  vered  hefur  domesticua  Biorns  eda  Gudna  fodur  hans**. 

Ollum  monnum  þeim  sem  byggia  og  bva  j  millum  þiors- 
aR  og  jokulsar  aa  solheimaa  sande  heilsar  ec  ydr  kæi  fan 
aanifell.  hirdstiore  óg  havfvdsmann  yfer  allt  ]sland  kærliga 
med  gvds  kvediv  og  minni.  wil  ec  ydr  viturligt  giora  adh 
ec  hefi  vnt  og  skipad  vel  bornvm  dandimanni  torfa  bonda 
jonssyne  mins  herra  kongsius  syslv  og  vmbod  hier  med  ydr 
so  sem  fullmektvgum  syslumanni  til  ber.  adh  hafa  med 
skavttvm  og  skylldvm.  Rekvm  o^  renuingvm.  hvolvm  og 
hafrekstrvm  og  avllvm  þeim  niette  og  Ecntv  sem  kong- 
dominvm  og  niic  til  heyrr r.  og  eigi  er  adr  fall  kvittan  fyrir 
eda  laugligr  sattmali  aa  gior.  ad  til  greindvm  ves(t)manna 
eyivm  og  merkureignvm.  skal  fyrrgreindr  torf(i)  jonsson  avU 
mal  smærre  og  stærri  sekta  og  sækia  og  saker  a  gefa  so 
og  sætta  og  semia  og  nidursetia  fyrir  sig  stefna.  prof  a  ad 
taka.  doma  yfer  nefna.  skal  hann  mins  herra  kongsins  jard- 
er  bygia  og  bæla  j  greindu  takmarke  og  lardskyllder  vpp 
bera  og  viseyre  saman  taka  eda  taka  lata  vnder  fvllaa 
neikningskap  vid  kongdomin  og  mic.  og  færa  til  bessastada 


1504.  SÝSLUBRÉF.  697 

ad  aflvktvm  nefndarmonnum  sitt  þingfararkavp.  skal  fys 
nefndr  torfi  jonsson  fvlla  magt  og  valld  til  hafa  þeim  monn- 
um  dag  ad  gefa  sem  ]  vandræde  kvnna  ad  falla  eda  falled 
hafa  og  boda  þeim  til  min  skiotatz  kvnna  þeir  sem  a  kirki- 
vnnar  rader  komatz.  skal  hann  fvllt  valld  til  hafa  stefna 
þeim  monnum  aptur  j  sina  syslv  sem  þar  hafa  brotliger 
ordit  ef  þeir  hlavpatz  ]  adrar  sveiter.  skal  greindur  torfi 
jonsson  eignatz  avll  sex  marka  mal  og  þar  fyrir  jnnan  sier 
til  liettes  og  eignar  fyrir  vtan  allan  Reikningskap  vid  kong- 
domen  og  mic.  enn  ef  stærre  mal  kvnna  til  ad  falla  sem 
gvd  lati  færre  enn  fleire  þav  skal  hann  sækia  vnder  kong- 
domin  og  mig.  Bid  ec  vm  alla  goda  menn  seirliga^)  mins 
herra  kongsios  vini  og  mina  adh  þier  sievd  optgreindvm 
torfa  jonssyne  greider  og  godvilivger  hvers  hann  kann  med 
þvrfa  og  lated  hann  vel  og  reidvliga  ad  komatz  þeim  vilia 
þier  vilit  honum  giort  hafa.  Byd  ec  optgreindvm  torfa  ad 
tala  laug  og  riett  til  hvers  mannz  þo  med  vægd  og  mysk- 
vn  þar  sem  þat  til  heyrer  enn  þriozkvm  og  þralyndvm  sie 
hann  RÍettur  domare  og  Refsingasamur.  epter  lavgvm.  skal 
þrattnefndvr  torfi  jonsson  fvlla  magt  og  valld  til  hafa  þeim 
manni  vmbod  adh  gefa  lavg  og  RÍett  ad  giora  sem  hann 
med  sier  til  kys  ad  avUv  iafnfvUv  sem  hMun  sialfur  j  fyR- 
greindri  syslv.  skal  hann  þessare  mins  kongsins  syslv  og 
vmbode  ad  fylgia  vm  næstv  þriv  aar.  og  þat  leingr  sem 
eigi  er  avnnr  lavglig  skipan  a  giör.  Og  til  sanninda  hier 
vm  setta  ec  mitt  jnsÍRli  fyrir  þetta  syslubref  h\ert  erskrif- 
ad  war  aa  bessastavdvm  a  alftanese  þridiudagen  næsta  fyrir 
peturs  messo  og  pals  þa  lidid  war  fr^  gvds  bvrd  (D.  w.  c. 
og  iiij.  aR.  , 


64C.  28.  Júní   1504  í  Skálholti. 

DóMR  klerka  útnefndr  af  Stepháni  biskupi  í  Skálholti,  þar 
sem  jörðin  Skoggjastað  r  á  Ströndum  er,  eptir  gjöf  Jóns 
priorsbróður  og  Eunólfs  Jónssonar,  dæmd  í  vernd    og    eign 

1)  Svo. 


698  SKEGGJASTAÐIR.  1504. 

Stepháns  biskups  í  Skálholti  undir  aðra  þá  grein,  er  bréfið 
hermir. 

Bisk.  Skalh.  Faec.  X,  1,  íramrit  á   skin&i.   ÖIi   (13)   innsiglin   eru 
dottin  frft.  —  AM.  Apogr.  2608. 

Domur  um  skeggiastadi  aa  strondum. 

OUum  þeim  godum  monnum  sem   þetta   bref  sioa   eda 

heyra.  sendum   uær.  prior   narfi   ca   skridu  j    austfiordum. 

ginar    ingimundarson    radsmann    )    skaalhollte.     kollgrimur 

kodransson    officialis  .i    austfiordum.    þordur   gudmundzson. 

halldor  þorsteinsfeon.  halldor  tyrfingsson.  jon   eireksson.  jon 

kodransson.  eamle  magnusson.  jon  marbusson.  jon  eindrida- 

son  og  einar  jonsson  prestar  skda(l)holltzbiskupsdæmiskuediu 

guds  og  uora  kunnegt  giðrande.  ad  sub  anno  gracie  CD°  á^ 

quarto  j  skalhollte  jn  uigilia  apostolorum  petri  et  pauli  vor- 

um    vier  ]  dom  nefnder  af  uirduligum   herra   steffani    med 

Guds  naad  biskupe  j  skdalhollte  oa  at  lita  og  yfer  at  skoda 

huert  afl  hafa  skyllde  þat  tilkall  og  dakæra  er  herrasteffan 

hafde  til  jardarinnar  skeggiastada  da    straundum  j  austfird- 

ingafiordungi.  jn  primis    kom   fram    fyrir   oss   uitnisburdur 

tueggia  presta.  þordar  gudmundzaonar  og  gudmundar  steins- 

sonar  huerr  at  suo  uar  Idatande.  ath  þeir  saugduzt  hia  hafa 

uerit  þda  er  jon  diakne  jonsson  er    kalladr   er  priorsbroder 

kom  fyrir  greindan  herra  steffdan  og  sagde  honum  at  hann 

hefde  heitid  eda  lofad  gude  med  staudugligum  setningi  og 

aastnndan  ath  greinder  skeggiastader  skyllde   uera   æfinligt 

beneficium  og  undergefit    heilagri  skalholltzkirkiu  og   sanc- 

tum  thorldacum  nu  og  ath  alldðdle.  med  þui  mote  ath  hann 

treyste  til  kirkiunar   formanna   j    skaalhollte   ath    þeir   leti 

hann  niotande  uerda  stadarins  um  sina  daga  suo  hann  mætte 

blifa  þar  kennemadur  medan  hann  lifde  og  þessa  adr  sagda 

giðf  fyrrnefnz  jons  diakna  priorsbrodurs^)  hefde  dadr  greindr 

herra  steffan  samþyct  og  j  allan  mdata  stadfasta  og  staud- 

uga  giort.  og  epter  þetta  formæle  hefdi  þeir  haundum  sam- 

an  tekit  j  dalyctar  giðrd  hier  vm.  j  annare  grein  birtizt  oss 

uitnisburdur  skialligra  dandemanna  ath  runolfur  jonsson  gaf 

herra  steffani  fyrrskrifada  jord   skeggiastadi   til   æfinligrar 
_____  __ 


1504.  SKEGGJASTAÐIR.  699 

eignar  og  frials  forrædis  med  upplagi  og  samþycki  kristin- 
ar  jorundardottur  kuinnu  sinnar  er  titt  nefnd  jord  fiell  til 
erfda  epter  brodur  hennar  skilgetinn.  og  henne  þotte  alldre 
med  laugum  ur  sinne  eign  geingit  hafa.  j  þridiu  grein  saugdu 
skiluiser  dandemenn  ath  greindur  stadr  uærij  eyde  og  eiog- 
in  dabunadur  da.  Hier  med  þessu  hefde  einginn  reikning- 
skapur  uerit  stadinn  herra  steffani  af  porcionem  og  mortuarijs 
doL  fyr  nefndre  jðrdu,  og  þui  ath  heilags  anda  ndad  tilkall- 
adre.  ath  suo  prouodv  og  fyrir  oss  komnu  epter  giof  og 
giorningi  jons  diakna  prior(s)brodrs.  dæmdum  uier  opt  nefnda 
jord  skeggiastade  da  straundum  under  uertd  og  forsia  herra 
steffans.  ath  hann  skyllde  henne  suo  ath  aullu  skicka  og 
skipa  sem  hans  lofligur  uile  til  uære.  jtem  j  annari  grein. 
ef  giorningur  þrattnefnds  jons  prior(s)brodurs  yrdi  j  ein- 
hueru  mdata  ecki  laugligur  þda  dæmdum  uier  ath  kaupa- 
hluten  j  skeggiastaudvm  skyllde  falla  og  leggiazt  þar  til 
kirkiu  partsins  j  rettan  reikningsskap  upp  da  suo  maurg 
dar  sem  hann  hefde  ecki  stadinn  uerid  eda  þar  syndizt  ecki 
fyrir  lauglig  kuittan  af  þraattnefndum  jone  diakna  eda  þeim 
sem  reikningskap  fyrrskrifadrar  kirkiu  ætti  standa  ath 
laugum.  kynne  og  suo  ath  reynazt  eda  reiknazt  ath  nauckut 
hlype  af  fraih  kirkiuhlutanum  þda  fyrr  greindr  reikning- 
skapur  uære  med  fullre  rauksemd  rettilfga  stadinn  heilagri 
kirkiu  aa  þrattnefndum  skeggiastaudvm  þoá  dæmdum  uier 
þann  partinn  herra  steffani  til  æfinligrar  eignar  epter  giof 
adr  nefndz  runolfs  jonssonar.  og  suo  saumuleidis  aull  kirkiu 
fien  til  yfersionar  og  forrædis  epter  þui  sem  laugmdal  heil- 
agrar  kirkiu  þar  um  giðrt  ut  uisar. 

samþycte  þenna  uorn  dom  med  oss  herra  steffan  med 
gud(s)  nad  biskup  j  skdalhollte.  Ok  til  sanninda  hier  um 
settum  uier  fyrr  nefnder  prestar  uor  innsigle  fyrir  þetta 
domsbref  skrifatj  sama  stad  deigi  og  dare  sera   fyrr  seiger. 


647.  29.  Júní  1504.  í  Bílduclal. 

33.  Marts  150G.  í  Laugardal. 

Helgi,  Snæbjörn  og  Erlingr  Gíslasynir  uppleggja  við  Eyjólf 


700  HAGABRÉF.  1504. 

Gíslason  bróður  sinn  alla  þá  erfð  og  lagatiíkall,  sem  þeir 
mætti  hafa  til  garðsins  Haga  á  Barðaströnd  undir  þá  grein, 
%T  bréfið  hermir. 

AM.  Apogr.  1124,  eptir  frumriti  frá  Haga.    Árni  lýsir  innsiglum. 

Þath  giorum  ver  helgi  bondi  gislason.  snæbiorn  gisla- 
son  og  elingur  gislason  godum  monnum  kunnigth  med  þessu 
woro  opnv  brefi.  ath  þa  er  lidith  uar  fra  hingatburd  wors 
herra  jhesu  christi  .CD  v.  hundrud  og  iiij  ar  a  laugardagin 
næ.sta  eptter  jonsmessu  bathista  í  bíUdudal  j  arnarfirdi  i  otr- 
ardals  kirkiusokn.  eptter  gisla  bonda  ífilipusson^)  ut  hafin. 
huerss  sal  ath  gud  nadi.  geingu  þesser  fyrrgreinder  iij  bræd- 
ur  til  handabandz  wid  eyolf  bonda  gislason  brodr  adrgreindra 
brædra.  þath  falldizt  og  skilldizth  wnder  þessu  þeirra  handa- 
bandi.  at  aller  þesser  fyrrnefnder  iij  brædr  gafu  upp  og 
feingu  til  fuUrar  eignar  og  frials  íbrrædis  eyolfi  bonda  gisla- 
syne  þann  hluti  i  jorduni  haga  a  bardarstrond^).  huortt  þat 
weri  meira  edr  mina  i  erfd  edr  anat  laga  tilkall.  at  þeir 
mætti  upp  a  fyrgreinda  jord  hafa.  eyolfi  bonda  og  hans  erf- 
ingium  til  æfinligrar  eignar.  en  undan  hinum  og  þeirra  erf- 
ingium.  Hier  i  motti  lofadi  optnef(n)dr  eijolfur  gislason  at 
suara  ollum  kirkiureikningi  kirkiunar  i  haga  fyst  tilskiUd- 
um  tíj'u  kugilldum.  er  gisla  heitnum  filipussyne  bar  at  suara 
faudr  fyrr  greindra  mana.  skylldi  þessi  þeirra  giorningr 
standa  obrigdiligr.  huernin  sem  misdaudi  þeirra  yrdi.  þess- 
um  dandimonnum  nærverondum.  joni  bonda  bionssyne.^)  joni 
oddzsyne  og  þorolfi  augmundzsyne.  hverir  er  sin  jnncigli 
settu  med  worra  fyrr  nef(n)dra  mana  jnciglum  fyrir  þetta 
giorningsbref.  huertt  er  skrifat  var  i  laugardal  i  talknafirdi 
manudagin  næsta  fyrir  annunciacio  sancte  marie.  arum  ept- 
ter  gudz  burd  CD.  u.  hundrud  og  vi  aE. 


G48.  29.  Júní  1504.  í  Bíldudal. 

23,  Marts  1506.  í  Laugardal. 

Brép  sama  efnis  og:  næsta  bréf  á  undan  (Nr.  647). 
___ 


1504.  HAGABRÉF.  70l 

AM.  Apogr.  1125,  eptir  frumrití  írá  Haga.     Ámi  lýsir  innBÍgium. 

Þath  giori  eg  helgi  bondi  gislason.  snæbiorn  gislason. 
ellingur  gislason  godum  monnum  kunigt  med  þessa  woru 
breíi  ath  aa  laugar[dag]in  næsta  eptter  jonss  CDesso  battista. 
þa  er  lidit  war  fra  hingath  burd  worss  herra  jesv  christi 
CD^  íim  hundrud  fiogur  ar  j  bildudal  j  arnarfirdi  j  otradals 
kirkiusokn.  eptter  gisla  bonda  fiiipusson  andadan  huerss  sal 
ath  gudh  nadi  geingu  þesser  fyrr  greinder  þrir  brædur  til 
handabandz  vid  eýolf  bonda  gislason.  samborin  brodr  fyrr 
nefndra  brædra.  þat  faldizt  og  skildizt  vnder  þessu  þeirra 
handabandi  ath  aller  þesser  opttnefnder  .iij.  brædur  gafu  vpp 
og  fengu  til  fullrar  eignar  og  frials  forrædis  eyolfi  gislasyne 
brodur  sinum  þann  hluta  jardarinar  j  haga  oa  bardarstrond 
huortt  þat  weri  meira  edr  mina  j  erfd  edr  anat  lagatilkall 
er  þeir  mætti  vp  da  fyrr  greinda  jord  hafa  eyolfi  gislasyne 
til  æfinligrar  eignar  og  hans  erfin^ium  enn  undan  hinum 
brædrunvm  og  þeirra  erfingium.  Hier  j  moti  lofadi  þratt- 
nefndur  eýolfur  gislason  ath  suara  þeim  kirkiureikningi  þeim 
sem  fell  j  haga  medaii  gisli  heitin  fader  þeirra  hellt  fyrr- 
skrifadra  brædra.  skýlldi  þessi  þeirra  giorningur  standa 
obrigdiliga.  huernin  sem  misdaudi  þeirra  ýrdi.  þessum  dandi- 
monnum  nærverendum  ara  presti  gudlaugssyne  og  þorolfi 
augmundzsyne  og  morgum  audrvm  skilvisvm  monnum.  Ok 
til  saninda  hier  vm  settv  wid  fyrrnefnder  menn  okr  jncigli 
fyrir  þetta  vitnisburdarbref  hvertt  er  skrifat  war  ]  laugar- 
dal  1  talknafirdi,  manudagin  næsta  fyrir  annunciacionem 
sancte  CDarie  arum  eptter  gvdz  burd  CD.  u.  hundrud  og 
vi  ar. 


649.  39.  Júní  1504.  á  ÞingYelli. 

Kæi  fan  Ánefelld  hirðstjóri  gefr  Birni  Þorleifssyni  frið  og 
félegan  dag  til  næsta  Öxarárþings,  utan  lands  og  innan,  um 
atvist  að  vígi  Páls  Jónssonar  (1496),  þar  til  hann  eðá  um- 
boðsmenn  hans  komist  á  konungs  fund. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  2,  frumrit  &  skiuni,  og  er  ÍDUBÍglið  euu   fyrir. 


70á  GÍIIÐABRÉF.  1504. 

Kiær  (!)  fan  Anefelld  Giefur  Birne  grid  og  frid.^) 
Þath  gior(e)  eg  kæí  fan  aanefelld  hirdstiore  og  havfvdz- 
mann  vth  yfer  alltt  jsland  godvm  raonnum  kvnnigt  med 
þessv  mínv  opnv  brefe  at  eg  medkennvnzt  ath  eg  hefer  gief- 
it  birne  þorleifssyni  grid  og  fullan  frid  og  fieligan  dagh 
vpp  aa  míns  herra  kongsens  vegna  fyrir  þaa  savk  ad  hann 
var  med  þaa  pall  heithinn  jonson  var  oforsyniv  j  hel  sleig- 
enn  bæde  jnnan  landz  og  vthan  og  allar  adrar  saker  sem 
eg  vppa  mins  herra  kongsens  vegna  og  krvnvnar  maa  thil 
hans  thala  thil  næsta  avxaraarþings  ath  svmre  komanda  og 
þath  leingr  sem  hann  kann  ecki  komazt  fyrir  herra  kongs- 
ens  nader  [edr  hans  logliger  vmbodzmenn.^)  þvi  fyrirbyd  eg 
avllvm  og  sierhveriavm^)  sierdeilis  vorvm  syslvmonnvm  avll- 
vm  hann  ath  hindra  edr  j  nockvrn  handa  matha  hann*) 
omaka  fyrir  nockvrar  þær  saker  sem  hann  kann  brothlegvr 
hafa  ordit  aa  kongdomsens  vegna. 

Og  thil  sanninnda  hier  vm  setur  eg  mitt  insigle  fyrir 
þetta  dagsbref  er  [skrifat  var  a  þinghvelle  in  festo  petri  et 
pavli  apostolorum  anno  domini  millesimo  quingentesimo 
quartto.^) 


650.  1504.  á  alþíngi. 

ÐóMR  tólf  manna  útnefndr  á  alþingi  af  Þorvarði  lögmanni 
Erlendssyni  um  það,  að  vitnisburðr  Gunnars  prests  Pálsson- 
ar  skuli  jafngildr  vitnisburði  tveggja  skilríkra  votta. 

ÍBfél.  309.  8  vo  bl.  123a  með  hendi  Ara  Magnússonar  í  Ögri  c.  1620 
(Öxnafellflbók).  —  Dómabókúr  safni  J6ns  Pétrssonar,  köliuð  fb  bls.  114, 
Bkr.  c.  1630—40  —  Gl.  kgl.  eaml.  1159.  Fol.  bls.  623—624,  skr.  c.  1640. 
—  M.  Steph.  62.  4to  bl.  31L--32a,  skr.  c.  1650-60.  —  ÍBfél.  125A. 
4to  bl.  45b,  Bkr.  1680.  —  ÍBfél.  125B-  4to  nr.  198,  skr.  c.  1680.  —  AM. 

1)  Utan  á  bréfinn  með  hendi  frá  17.  öld.  2)  [á  spássíu  með  dauf- 
ara  bleki  og  annari  hendí,  en  þö  samtíða.  3)  Svo.  4)  máð  og  fyrir 
framan  þetta  orð  er  og  máð  bil  fyrir  einu  orði,  sem  getr  þó  hafa  verið 
þurkað  út  i  öndverðu  með  vilja.  5)  [með  sama  bleki  og  sömu  hendi  og 
BpásBiaklaasan. 


1504  PRESTSVITNI.  703 

63.  8vp  bl8.  114—115,  Bkr.  c.  1625.  Dómr  þesai  er  til  í  ágripi  í  fjölda 
dömaböka.  Handrit  þau,  sem  ekki  eru  ártalslaus,  hafa  nær  ðll  ártal 
dómBÍns  1504  og  lögmauns  nafnið  þö  „Erlendr  Þorvarððson",  sem  með 
eingu  möti  fær  staðizt,  þvi  þeir  af  dómsmönnunnm,  sem  með  vissu  þekkj- 
ast,  voru  einmitt  uppi  um  1590;  ártalið  1540,  sem  stendr  í  AM.  63.  8 vo 
er  því  með  öUn  rangt. 

Domur  ad  eirn  prestur  geingur  j  vittnisburde 
fyrer  ij  wittne.*) 
Domur  dæmdur  a  alþijnge  vm  þad  ad  prests  witni 
geingur  fyrir  ij  aff  [Þorvardi  Erlendssyni^)  laugmanne  sunn- 
an  og  austann  a  Jslande  arum  Eptir  Lausnarans  fæding  M 
d  iiij^)  ar.  ad  witnisburdur  sijra*)  Gunnars^)  palssonar  prests®) 
dæmdist  suo  fullmindugur  sem  hann  hefdi  werid  borinn')  af 
ij  skilrijkum  wottum. 

Suo  og^)  dæmdist  Runolíi  Þosteinssyni*)  half  fimta 
morck  j  fullniette  fyrir  Rangligtt  halld  a  peningum  er  halld- 
id  war  fyrir  honum. 

woru  þessir  domsmenn. 

Halldor  Briniolfsson. 

pall  Teitsson. 

Jon  magnusson. 

pietur  Sueinsson. 

asbiorn  Sijgwatsson.*^) 

Olafur  Hallsson. 

Oddur  Erllendsson. 

Oddur  gudnason.^^) 

Kolbein  andresson. 

are*^)  narffason. 

stephan  þosteinsson.  oc 

Þorleifur  Jonsson. 
huerer  ad  settu  sijn  Jnsigli  med  Laugmannsins. 


1)  1159.  2)  [62  ,Y;  Erlendi  ÞorvarðsByni,  hin  (!)  3)  1540,  63  (!); 
4)  sl.  309;  6)  EinarB  (!)  309:  6)  b.  v.  309;  sl.  hin;  7)  borid  309;  8)  b1. 
309;  b.  V.  ýms  hin.  9)  Hallssyni  62,  ,r.  10)  SigurdsBon  62,  Y.  ll)Gud- 
mTndsson  62  (!).    12)  Arne  62,  Y. 


704  ÁSGEIRSÁRMÁL.  1504. 

651.  1  Júlí  1504.  á  Öxarárþiiigi. 

Alpingisdómr  útnefiidr  af  Finnboga  lögmanni    Jónssyni    um 
skilríki  hans  fyrir  Asgeirsám,  Lækjamóti  og  Strandajörðum. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  8,   frumrit  á  skinni.      Af  11    innsigium  er  nú 
eitt  fyrir.  —  AM.  Apogr.  b398. 

Þese  breíin  filgia  stranda  jordvm  1504.^) 
OUum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edr 
heyra  Senda  arnor  finzson.  stulle  þordarson.  Jngimundr  fin- 
son.  jon  sigmundzson.  magnus  þorkelson.  hakon  hallzson. 
petur  thumasson.  jon  jonsson.  ha^skollur  runolfsson.  Simon 
þorsteinsson.  gyuindr  gudmundzson  og  audun  Sygurdzson. 
quediu  guds  og  sina.  kunigt  giorandi.  at  þaa  er  lidit  war 
fraa  hingatburd  wors  herra  jesu  christi  .CO.  v  hundrut  og  iiij 
aan  aa  manudagin  næstan  epter  peturs  messu  og  pals  aa  sum- 
arid  aa  almenniligu  AuxaraEþingi  woro  wer  j  dom  nefnder 
af  ærligum  dandimanni  finnbogaa  jonsyni  logmanne  nordan 
og  uestan  aa  jslande.  ath  skodaa  og  dæma  wm  þau  bref  og 
skilrick(e)  sem  greiudr  finbogi  hafdi  og  þar  fram  lagde  wnd- 
er  þenan  dom  og  skodan  wm  gialld  luckningar  aa  þeim  pen- 
ingum  sem  narfi  sygurdzson  og  sygurdr  sonur  hans  hofdu 
LUgt  og  aptur  lagt  finbogaa  jonssyni.  Og  teitti  þorleifssyni 
af  þeim  peningum  sem  aatt  hafde  Soffiaa  lopptzdotter  og  til 
arfs  hafdi  fallit  sonum  þorleifs  aarnasonar.  aaRua.  sygurde  og 
teite  sem  woru  jardernar  aasgeirsdcLR  Læckiamot  og  fiorar 
jardeR  aa  straundum  med  þeim  lausagozum  þar  til  greiner 
og  brefin  wtt  uisa.  j  fyrstu  war  þat  wor  domur  at  wer 
dæmdum  þau  samda  giorning  sem  Narfi  sygurdzson  og  syg- 
urdr  sonur  hans  giordu  vid  finboga  jonson  LOgman  og  fyr 
nefndan  teit  þorleifson  þaa  þeir  lugtu  og  aptur  logda  fyr 
greindum  monum  finboga  jonssyni  Og  teite  þorleifsyni  helm- 
ing  aadur  talldra  peninga  j  erfdaskipte  allra  adr  greindra 
brædra  epter  hustru  soffiu  fa^durmodur  sina.  aptur  gallt  og 
utt  greiddi  oppt  nefndr  narfi  fyrir  sig  og  sonu  sinaj  greind- 
an  fiarskackaa    sem  teitur  og  fyr  greindur   finnbogi    toludu 

1)  Utan  á  bréfinn  með  gamalli  heudi. 


1504.  ÁSGEIRSÁRMÁL.  705 

upp  aa  fyrir  oss  aa  wegna  erjfingia  hustru  soffiu  vm  fyrr 
greindar  jarder  og  lausafe.  kom  fyrir  oss  Domsbref.  eR  dæmt 
war  aa  sueinstodum.  suo  hlydandaa  ath  finboga  logman^)  war 
dæmdur  þridiungr  sagdra  peninga.  Suo  og  kom  fram  fýrir 
oss  medkenningiarbref  Narfsa^)  ath  han  hafde  lugt  og  aptur- 
lagt  finboga  logmanni  og  teiti  oppt  greinda  peninga  sem 
fyrr  seiger  og  uotta  bref  um  giort  utt  uisar  Og  iij  menn  af 
soru  þar  þegar  gpter  sinum  jnciglum  ath  narfi  hefdi  suo 
aptur  lagt  og  lugt  greinda  peninga  sem  brefid  wtt  uisar. 
gi  sidr  Lysti  narfi  og  medkendizt  fyrir  oss  greindum  doms- 
monum.  ath  hann  hefdi  med  þesso  fjr  skrifudu  skilordi 
greindaa  peninga  aanefnt  og  aaptur  lagt  sem  hier  fyr  grein- 
er.  Og  þui  dæmdum  wer  fyr  skrifadan  dom  og  oll  þaubref 
sem  logmanen  hefer  wpp  da  sagdar  jarden  full  megtug  Og 
lardeR  sem  lausdagoz  werid  hafaa  obrigdiligda  eign  fimboga. 
sua*)  mikid  sem  honum  ber  ,i  sinn  þridiung.  Ok*)  þan  dom 
og  profaaleizlur  sem  j  bolstadarhlid  woru  dæmd.  þa  dæmd- 
um  wer  ónýt  wm  þetta  mal  og  ecki  afl  hafa  skulu.  sem 
teitur  let  þar  leida  ogdæmda  fijrir  einare  oddzsyne  vm  fyr 
sagdar  jarder  aasgeirsgar^)  og  lækiamot  og  þaa  peninga  sem 
þar  til  heyra  og  fyr  skrifad  stendur. 

Gk  til  saninda  hier  vm  settum  wer  fyr  greinder  menn 
wor  jncigli  fyrir  þetta  domsbref  er  giort  war  aa  sama  stad 
dag  og  aRÍ  sem  fyrr  seiger. 


653.  2.  Júlí  1504.  á  Öxarárþingi. 

Alpingisdómr  útnefndr  af  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  um 
stefnu  Torfa  Jónssonar  (í  Klofa)  til  Arnórs  Finnssonar,  þar 
sem  Arnór  sat  í  dómi  á  alþingi,  og  hafði  Torfi  geingið  að 
dóminum  með  tygjað  fólk  með  bogum,  byssum,  sverðum,  spjót- 
um  og  arngeirum  og  náð  Arnóri  á  einmæli,  en  menn  Torfa 
þá  staðið  svo  þykt  ikringum  Arnór,  að  hann  mátti  hvergi 
burtu  komast,  og  eigi  gátu  aðrir  að  honum  komizt. 

Dómasyrpa   Jóns   Hákonaraonar  á  ■Vatnshorni   (d*    1748)  í  4to   bli. 
59—61,  skr.  c.  1608.  —  Afskript  frá.  c.  1700  er  i  AM.  21  lc^  4to  blg.  125—128. 

1)  Svo. 

Dipi.  lii.  vn.  B.  '  45  • 


706  TORFI  OG  ARNÓR.  1504. 

Domur  vm  þad  er  arnor  var  stefndur  enn 
hann  sat  i  domi  ca  alþingi. 
Ollum  monnum  þeim  gem  þetta  bref  sia  edur  heyra. 
senda  stulli  Þordarson.  Salamon  Einarsson.  Hallur  Þordar- 
son.  Brandur  Einarsson.  Gudlaugur  Loptzson  og  pietur  thum- 
asson  Laugriettumenn  quediu  Gudz  og  sijna  kvnnigt  gior- 
andi  ad  þa  er  Iijdit  uar  fra  hingad  Bvrd  vors  herra  jesu 
christi  .CD  .d  og  iiij  ar  þridiudæginn  næsta  eptir  pieturs- 
messo  og  pals  aa  almenniligu  auxararþingi.  vorum  vær  i 
dom  nefndir  af  ærligum  dandis  manni  fimboga  Jonssyni. 
Laugmanni  nordan  og  vestan  da  Jalandi.  ad  skoda  og  Ran- 
saka  og  fullnadardom  oql  at  leggia  huoria  mact  eda  valld 
hafa  skylldi  su  stefoa.  sem  Torfi  Jonsson  stefndi  arnori  fins- 
syni  þar  þoa  da  þinginu  huort  sem  hun  er  lauglig  eda  eij. 
Beiddi  og  krafdi  Arnor  finnsson  fimboga  laugmann  ad  nefna 
hier  dom  yfir.  og  fullafi  laga  vrskurd  da  leggia.  huort  hann 
uar  lagasuars  skylldugur.  af  greindum  Torfa  þar  þa  vm 
þessa  hans  aakiæru  og  ganga  ur  þeim  domi  sem  langmad- 
urinn  hafdi  hann  adur  j  nefnt  med  oss  og  fleirum  nefndar- 
monnum  vm  þad  mal  sem  þangad  uar  adur  stefnt.  Jtem 
saum  Tier  og  heyrdum.  at  Torfi  Jonsson  gieck  ad  þeim  domi 
sem  Arnor  finsson  og  vær  vorum  adur  til  nefndir  af  Laug- 
manninum  med  tijiat  folk.  þar  raed  hofdu  hans  menn  BOga. 
BÍssur.  suerd.  spiot  og  arngeijra.  Bsiddi  Torfi  þa  arnor  ad 
ganga  med  sier  oa  EÍnmæli.  og  þad  giordi  arnor.  Eun  menn 
Torfa  geingu  þa  j  kringum  Arnor  med  aullum  sijnum  vopn- 
um.  suo  þygt  at  hann  matti  huergi  ganga  þadan.  sem  þa 
uar  hann.  og  eigi  helldur  nadum  vier  ad  ganga  til  hans.  suo 
stodu  þeir  þygt  i  hring  um  hann.  suo  þeir  stodu  þar  þa 
sem  vier  satum  adur  i  dominum.  Heyrdum  vier  þa  arnor 
finsson  baud  sig  til  laga  vid  optgreindaíi  Torfa  .j  mogulig- 
aii  tima.  og  sagdist  ecki  nein  sijn  skiol  edur  prof  þar  þa 
hafa.  Fyrirbaud  arnor  þa  Torfa  ad  sækia  sic  þar  neinum 
ofsoknum.  Edur  olaugligum.  Enn  Torfi  stefndi  honum  þa  þar 
epter.  Gieck  arnor  þa  til  Laugmannzins  og  sagdi  honum.  ad 
hann  var  stefndur  af  Torfa  og  spurdi  hann  huort  hann 
skylldi  hafa   ordlof  til  ad  ganga  i  «urt  vr   dominum.   þeim 


1504.  ÍORFT  OG  AENÓR.  707 

sem  hann  hafdi  nefnt  hann  til  adur.  Enn  greindur  íimbogi 
laugmann  fyrir  baud  Arnori  íinnssyni  avi  ganga  vr  þeim  domi. 
sem  hann  hafdi  hann  adur  j  nefnt.  og  Abyrgdi  honum  Bædi 
fyrir  Gudi  og  monnum.  huor  talman  oa  jrdi.  ad  þeir  dandi 
menn  feingi  ccki  sinn  EÍett  sem  þaLgad  haufdu  stefnt  sijn- 
um  malum.  ef  hann  felldi  þa  skylldu  nidur.  sem  hann  var 
adur  vndir  Bundinn  med  laugum.  ad  ganga  þar  alla  þa  doma 
sem  hann  væri  af  laugmanni  til  nefndur.  eptir  laugum. 
Gieck  arnor  þa  aptur  i  dominn  þann  sem  hann  var  adur  i 
nefndur.  og  hafdi  ecki  neitt  sitt  forsuar  frammi  a  þeim 
deigi  vm  sagda  aakiæru 

Nu  af  þui  ad  suo  er  skrifad  ]  laugunum.  ad  huor  nefnd- 
armadur.  sem  sijdar  kemur  til  laugriettu  en  særi  eru  flutt 
næstaii  syknan  dag.  epter  pietur(s)  messo  og  pals  er  sekur 
xij  aurum  nema  naudsyn  Banni.  Þess  annars  ad  laugriettu- 
mean  skulu  ganga  allir  til  hugriettu.  þa  laugmadur  lætur 
hringia  hinni  miklu  klukku  og  sitia  þar  suo  leingi  sem  laug- 
madur  vill  þing  hafa.  Enn  huer  sem  eigi  kemur  til  laug- 
riettu  sem  nv  er  mælt.  sekur  halfri  mork  uid  kong. 

Jtem  j  þridiu  grein.  Huor  scm  sig  seigir  vr  domi  laug- 
liga  tiJ  nefndur  sekur  halfri  mork.  Er  ecki  suo  skrijfat  j 
laugunum.  at  hierads  sokner  skulu  standa  vm  alþingi  og 
vij  nætur  fijrir  og  eptir.  vitum  vær  og  eingin  [dæme  vid^) 
ganga  og  eigi  helldur  [fyrri^)  verit  hafa  af  godum  monnum 
ad  nockur  nefndarmadur  meigi  þar  med  RÍettu  stefnast.  ed- 
ur  sækiast  da  þinginu  vm  nein  mal.  framar  ennlaugin  lofa 
og  til  heyrir  þinguitum  edur  þeim  domvm  sem  hann  skylld- 
ugur  er  ad  ganga.  og  hann  er  af  laugmanni  til  nefndur. 
Leijst  oss  þad  horfa  til  micils  nidurfallz  laganna  og  van- 
RÍettis.  Ef  nefndarmennirner  akulu  mega  stefnast  vr  þeim 
domi  sem  þeir  eru  af  laugmanni  til  nefndir.  Enn  þeir  menn 
skulu  missa  sinn  RÍett.  sem  síjn  mal  hafa  þangad  lagt  cd- 
ur  stefnt  adur.  Enn  laugin  skipa  ad  þeir  menn.  semj  laug- 
riettu  ero  nefndir.  skulu  dæma  laug  um  aull  þau  mal.  sem 
j  laugriettu  verda  kiærd.  og  þar  ero  laugliga  framborin.  suo 

1)  [211,  .....  (eyða)  at  a.    2)  [b.  v.;  eyða  í  «;  eingin  eyðai2il, 
en  orðið  vantar. 

45 


708  TOMI  OG  AENÓR.  1504. 

og  leýst  oss  optnefndur  arnor  eigi  tueimnr  senn  (mega)  suor 
veita.  greindum  Torfa  fijrir  sijna  akiæru.  og  sinum  laug- 
manni  vm  þa  skylldu.  sem  hann  uar  adur  af  laugunum  og 
kongs  vmbodzmanni  til  nefndur.  og  óss  leijst  og  þotti  fijrir 
eiga  ad  ganga.  Leijst  oss  allir  þeir  og  sierhuorier  sem  med 
suoddan  soknir  fara.  giora  fulla  þíngs  afglaupun.  Enn  sokn 
ad  aunguo  nýta.  Þui  fijrir  þessar  allar  adur  skrifadar  grein- 
er  og  þær  fleiri  sem  hier  ad  luta  med  laugum.  dæmdum  vier 
fyrnefndir  domsmenn  raed  fullu  doms  atquædi.  þa  saumu 
stefnu  sem  Toríi  Jonsson  stefndi  arnori  íinnssyni  þar  þa  da 
þinginu  onyta.  og  j  allan  mata  olaugliga  og  ad  aunguo  halld- 
ast  eiga  og  optnefndan  arnor  íinsson  einskis  lagasuars  skylld- 
ugan  vera  Torfa  Jonssyni  aa  þeim  deigi  vm  sagda  aakiæru. 
dæmdum  vier  adurnefndir  domsmenn  med  fullu  doms  at- 
quædi.  ad  einginn  nefndarmadur  raætti  þar  da  þinginu  stefn- 
ast  edur  sækiast  laugliga  vndir  þeirri  skylldu  og  skilordi 
sem  laugin  seigia  þeim  a  hendur  og  Laugmadurinn  viU  þa 
til  krefia.  Vissum  vier  og  ad  einginn  domur  var  fallinn  da 
þessi  malaferli  Torfa  og  arnors.  þa  þessi  domur  var  vt  dæmd- 
ur  og  vppsagdur. 


653.  3.  Júlí  1504.  á  Oxarártíngi. 

Finnbogi  lögmaðr  Jónsson  samþykkir  og  staðfestir  dóm  um 
stefnu  Torfa  Jónssonar  til  Arnórs  Finnssonará  alþingi  (Nr. 

652). 

Dómasyrpa  Jóns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni  (d.  1748)  í  4*2  bls. 
61—62,  skr.  c.  1608.  —  Afskript  frá  c.  1700  er  i  AM.  211c.  4to  bls. 
119—120. 

Medkiennunst  ec  fimbogi  Jonsson  laugmann  nordan  og 
vestan  aa  Jslandi  at  eg  hefi  vtnefnt  þennan  sama  dom.  sem 
hier  fyrir  skrijfadur  er.  eptir  þui  sem  arnor  finnsson  beiddi 
mic  og  krafdi.  vm  þa  stefnu  sem  Torfi  Jonsson  stefndi  hon- 
um  þar  þa  da  þinginu.  og  bad  mic  vrskurd  aa  leggia.  huort 
hann  væri  laugliga  steíndur   edur  eij.  Nu  af  þui  mi6r   lijst 


1504.  TORFI   OG  AENÓR.  709 

suoddan  stefmir  og  sokner  fullkomliga  giordar  j  moti  laug- 
unum  og  þad  horfa  til  mikila  nidurfalls  laganna.  Ef  nefnd- 
armennirner  skylldu  stefnast  meiga  vr  þeim  domj  sem  þeir 
ero  adur  af  laugmanni  til  nefndir.  og  þar  fijrir  falla  nidur 
laug  og  RÍettindi.  suo  doraarner  meiga  ecki  ganga  þar  da 
þinginu  vm  þau  mal.  sem  þar  eiga  ad  dæmast.  þui  leijst 
mier  þessi  stefna  olaugligj  alJanmata  og  fyrirbaud  eg  arn- 
ori  ad  ganga  vr  þeim  domi.  sem  eg  hafdi  hann  adur  j  nefnt. 
hef  eg  einvirduglega  skodat  og  Ransakad  þetta  domsbref. 
sem  hier  fyrir  sknjfad  er.  og  leijst  mier  þad  skialligt  og 
vegsamligt  og  epter  laugum  giort  vera  j  allan  matha.  Þui 
ad  tilkaulludum  laugriettumonnum  og  audrum  godum  monn- 
um  og  mier  samþyckianda  sagda  ec  adur  greindur  fimbogi 
laugmadur  j  Gudz  nafni  amen  med  fullum  lagavrskurdi 
þennaii  sama  dom  og  domsbref.  sem  hier  fýrr  skrijfad  er. 
staudugaii  og  lauglegan  med  aullum  sinum  greinum  og  arti- 
kulis.  og  obrigduglega  halldast  eiga.  og  þa  saumu  stefnu. 
sem  Toríi  Jonsson  stefndi  arnori  finnssyni  þar  þda  oa  þing- 
inu  onyta.  og  ecki  afl  hafa.  og  arnor  finsson  einskis  laga- 
suars  greindum  Torfa  da  þeim  deigi  og  þui  þingi  skylldug- 
an  vera.  vm  þe  sa  hans  akiæru. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  Jnnsigli  medur 
adur  greindra  domsmanna  Jnnsiglum  fijrir  þennan  minn  vr- 
skurd  og  þetta  domsbref.  huort  skrifad  uar  j  sama  stad  og 
ari  deigi  sijdar  enn  ftjrr  seigir. 


654.  3.  Júlí  1504.  á  Öxarárþingi. 

Alsingisdómr  útnefndr  af  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  um 
ágreinÍDg  þeirra  Jóns  Sigmundssonar  og  Guðmundar  -Ólafs- 
sonar  út  af  jörðunum  Reykjum  í  Miðfirði  og  Aðalbóli  í 
Austrárdal. 

AM.  Apogr.  8876  „Ex  originali.  accuratisaime".  „Þesae  Dömur  hef- 
ur  aUt  illt  tii  ad  bera.  [hann  er  qyod  ad  materiam  specimen  insignisin- 
JQstitiæ^).  ad  ordatiltækenu  er  hann  vida  aflageslegur.  hann  er  yfír   allt 

1)  [strykað  út. 


710  REYKIR  OG  ADALBÓL.  1504. 

illa  bokfitaferadur.  og  diatÍDctiones  meir  enn  rangar  heillt  documented  i 
gegnum.  S?o  inteTsccerast  oidenn  mille  tveggia  linearnm :  h- afdi  sig- 
mun- dz.  he-yrer.  gi- allda.  fullre-ttis"  (AM.).  „Originalen  gaf  eg  1708 
lögmannenum  Pale  JonssyQe  Widalin.  Var  kominn  fra  Storahole.  ef 
mig  riett  minner"  (AM.).  „Af  þessum  Dome  hefi  eg  sied  Copie.  hvar 
inne  stod  árstal  lð4L  so  eru  árstölen  mirraung  i  þessuii  apograpbis" 
(A.  M.).  Árni  lýsir  innsiglum.  —  AM.  Apogr.  389  eptir  transskripti 
gerðu  1509  eða  BÍðar  (sjá  konungsbréf  10.  Dec.  1508.  —  AM.  Apogr. 
3877. 

Um  Eeyke  og  Adalbol  milleJons  Sigmundz- 
sonar  og  gudmundar  olafssonar.^) 
OUum  godum  monnum  þeim  £em  þrtta  bref  siaa  cdr 
heyra  sendaa  gudne  jonsson.  aiior  finzson.  stulle  þordarson. 
halldor  þorgeirsson.  jngimundur  finzson.  salamon  einarsson. 
hakoii  hallzson.  brandur  einarsson.  gudlaugur  lopptzson.  pet- 
ur  thumasson.  jon  hraffison  og  aaudun  sygurdzson  logrettu- 
menn  quediu  gudz  og  sinaa.  kunigt  giorande  at  aa  þridiu 
dagin  næstan  epter  peturs  mrssu  og  pals  wm  sumarid.  þa 
er  lidid  war  fra^)  hingatburd  wors  herra  ichsu  christi  CD  d. 
og  fiogur  aaR  aa  almenniligu  auxarsRþingi  woro  uer  i  dom 
nefnder  af  ærligum  dandimanai  flnnboga  ionsyni  logmane 
fijrir  nordan  og  westan  aa  islandi  ath  skoda  oc  Rannsackaa 
samiafna  og  sundur^)  ath  greina  hwert  afl  ath  hafa  skylldu 
þær  sacker  og  misgiorningar.  er  ion  sigmundzson  kiærdi  þar 
til  gudmundar  olafsonar.  kom  þar  fram  fyrir  oss  stefna  suo 
latandi  at  gudmundr  war  stefndur  af  greindum  ione  i  sagd- 
an  stad  og  dag  fyrir  suo  ordnar  sacker.  at  fyr  nefndr  gud- 
mundr  olafsson  hafdi  gripid  ug  tckid  mcd  fullu  ofriki  fyrir 
joai  sigmundzsyni  iorJina  halfa  neycki  i  niidfirdi  o^^  adal- 
bol  i  austurar[dal.'^)  Suo  og  eigl  sidr  hior  iii  d  landzskylld- 
er  og  instædor  jons.  frd  sogdum  iodrum  og  haft  nu  og  til 
sifi  teckit  sagdafi  auoxt  og  abata  wpp  aa  ij  (xle  nied  þeirri 
landzskylld  og  inastædu  or  gudmundr  og  bergliot  kona  hans 
hofdu  aa  burt  reckid  fraa  adalboli  og  E(e)yckium.  gon  aa 
burt  reckner  og  wttBýmder  landzsetar  jons  at  sogdum  iord- 


1)  með  hendi  Árna.     2)  sl.  3876;  b.  y.  389.     3)  ai    st.  ð   hér  í  frb. 
tr  oíaukið.    4)  [389;  il.  3876. 


1504.  REYKIR  OG   AÐALBÓL.  711 

um  og  haft  nu  og  til  sin  teckid  sagdan  auoxt  abataoginn- 
stædu  upp  aa  ij  aaR  sem  fyrr  seiger  og  landbolarner  med 
fuUu  ofriki  wt  setter.  suo  þeir  nadu  ecki  at  hallda  sinum 
leigumala  fyrir  oífriki  gudmundar.  kom  og  fyrir  oss  fýr 
greinda  domsmenn  logsamin  domur  wttnefndr  af  sogdum  log- 
manni  íinnbogaa  aa  Þorkelshol^þingi  i  uidudal  aa  þingstad 
Bettum  af  honum  sialfvm  utt  nefndr  og  samþycktur  med 
odrum  þeim  godum  monnum  sem  hann  þar  til  nefndi  med 
sier  suo  latandi  at  joni  sigmundzsyne  epter  ollum  sinum 
brefvm  (og)  uitnum  woru  dæmdar^)  til  fuUrar  eignar  iard- 
ernar  adalboll  og  halfer  neycker.  Nu  sacker  þess  ath  greind 
stefna  sem  gudmundur  war  stefndr  fyrir  i  greindan  stad  og 
dag  hun  var  suarin  fyrir  sogdum  logmanni.  þui  war  þath  i 
fyrstu  wor  domur  ath  wer  dæmdum  haiia  logligaa  med  oll- 
um  sinum  greinuaa  og  gudmund  olafsson  Eettliga  fyrir  kall- 
adan.  Jtem  þar  næst  dæmdvih  wer  eppter  þeim  domi  sem 
fyR  greiner  og  aa  Þorkelsholi  war  dæmdur  og  þessum  iord- 
um  til  heyrer  og  peningum  standda  skulu  obrigduligda  statt 
og  stodugt.  Og  med  ollu  fullmegtugtt  og  þui  dæmdum  wer 
med  fullu  doms  adkuædi  jone  sigmundzsýni  titt  taldar  jard- 
er.  halfa  Reycki  j  midíirdi  og  allaa  jordina  adalbol  til  fuUr- 
ar  obrigdiligrar  eignar  epter  kaupi  sinu  wera  og  weridhafa^) 
sidan  gudmundur  selldi  þær  fyrst  jone  ok  vera  skulu  nu 
hedan  af  obrigdilig  eigii  jons  an  nockurs  effaa  og  gudmund 
sagdar  iardcR  ROýcki  halfa  og  adalbol  huorki  hafa  matt 
gefaa  ne  giallda  selia  og  ei  sialfur  aa  buaa  og  ei  helldur  vm- 
bod  yfer  gefói  eda  til  nockurar  heimilldar  at  Jiaa  eda  leig- 
seliaa  nockurum  mane  sidan  fyrst  greint  kaup  war  giort 
greindra  mana  i  millum  jons  og  gudmundar  wm  sagdar  jard- 
er  og  jon  med  frialsu  og  logliga  mega^)  ath  sier  taka  titt 
taladar^)  iarder  tilf;ials  forrædis  og  fullrar  eignar  eda  taka 
lata  epter  þui  sem  fyrr  hafdi  dærat  werid  og  jon  kaup  og 
afending  fyrir  syndi.  hier  til  dæmdum  wer  jone  lod  alla  til 
fullrar  eignar.  og  alla  dauda  peningaa  sem  aa  greiiidum  iord- 


1)  dæmder  3876  og  389;  AM.  leiörétti.     2)  389;  sl.  3876.      3)  389 
med  3876.    4)  Svo. 


712  REYKIR  OG  AÐALBÓL.  1504. 

um  ero  og  werid  hafa  og  gudmundi  til  heýra  eda  odrum 
monnum  þejm  sem  sagdar  iarderhafa  Bangliga  halldit  fyrir 
jone.  suo  og  eigi  sidr  þa  sem  nu  ero  allda  eda  wera  kunna  ath 
oleýfi  jons  svo  og  ei  sidr  hofwm  wer  og  dæmt  gudmund  skylld- 
ugaii  ath  giallda^)  jone  fýrir  atteckt  og  medferd.  og  Kangligt  halld 
dcL  iordunum  halfum.  Beyckium  og  adalboli.  haluaa  morck  aa 
hueriu  hundrati  i  admefndum  jordum  da  hwerium  .xij.  maiiudum 
sidan  þær  uoru  gripnar  undan  ualldi  jons.  slickan  abataa  hoff- 
um  wer  og  dæmt jone  aa  huerium  .xij.  manudum  aa  oppt  nefndum 
jordum^)  eigaa  skulu  aa  huern  þann  mann  sem  ath  greindum 
iordum.  halfum  BOýckium  og  adalboli  helldur  fijrir  sogdum 
jone  hier  eptir  med  ofricki.  og  gudmund  skýlldugan  at  skila 
heim  til  vidudalstungu  oUum  halfwm  aabata  sem  aa  er  fall- 
in  inaii  manadar  ath  heyrdum  dominum^)  j  fridum  pening- 
um  og  friduirdum.  jone  )  hond  eda  hans  logliguá  wmbodz- 
manni.  hier  med  hofwm  wer  dæmt  gvdmund  skylldugaii  ath 
skila  heim*)  til  tungu^)  ollum  abata  œý)  þeim  malnýtu  ku- 
giUdum  sem  gudmundur  tok  eda  takaa  let  fra  adalboli  og 
haalfum  Keyckinm.  þa  byg(g)ing  jons  war  a  þeim  sogdum 
iordum').  huort  þat  hefer  helldur  werit  jnnstæda  eda  laiidz- 
skýllder  og  lucki  aptur  med  ollum  lagda  aauexti  nyt  og  ulL 
syru  sem  saudi  og  kdalfa.  tuno  skýrs  og  halfa  wætt  smiors 
da  hwerium  xij  manudum  at  settri  tiltolu.  gnn  i  halfuan  aabata 
dæiriduin  wer  ofiidaa  peningaa  i  saceýris  peningum  .ok  xij 
abata  epter  hwert  hundrat  at  ROttri  tiltolu  aa  hueriu  dre  j 
leigur  og  leigu  leigur  suo  leingi  gudmundur  hefer  (þessa) 
peninga  Rangliga  halldit.  Jtem  wm  fiolmæli  og  fullrettis  ord 
er  gudmundr  talad(i)  uid  jon  suo  wer  greinder  domsmenn 
heýrdum.  at  ion  hefdi  sleigit  son  gudmundar  j  heilagri  kirkiu 
til  blods.  enn  gudmundur  hafdi  þar  eingin  uittni  tiL  gnn 
jon  sagdi  þar  nei  til.  þat  og  anars  at  gudmundr  hafdi  gef- 
id  hann  vnder  tytting^)  jons  sigmundzsonar.  Og  þui  dæmd- 
um  wer  gudmund  ecki  ROttarfar  aa  eigaa.  gnn  gudmund  ol- 
afsson  dæmdum  wer  skylldugan  at  giallda   jone    sigmundz- 

1)  389;  gialldi  3876.  2)  389;  jone  3876.  3)  389;  sl.  3876.  4)  389 
heima  3876.  5)  Hér  vill  Árni  bæta  inn  Í3876  „med".  6)  389;  b1.  3876. 
7)  389;  iord  (I)  3876.    8)  tyfting  389. 


1504.  HELaAFELLSKLAUSTE.  713 

syni  ]  fullretti  .v.  merckur  fyrir  þettaa  fullrettisord  og  fiol- 
mæli.  Suo  eigi  sidr^)  dæmdvm  wer  ione  .v.  merckur  i  full- 
retti  af  Keykivm  og  adrar  .t.  merckur  af  adalboli  og  gialld- 
iz  þessi  allr  aabati  at  næstum  fardogum  heima  i  tungu  i 
suo  greindum  peningum  sem  fýr  seiger.  Og  til  meiri  stad- 
festu.  audsyningar  og  sanninda  hier  wm  þa  samþyckti  fýr- 
nefndr  finnbogi  jonsson  logmann  fyrir  nordan  og  westan  aa 
jslandi  þenan  wwn  dom  og  setti  sitt  incigle  medworumjn- 
ciglum  fýrir  þetta  doms  sref  er  giort  war  aa  þinguelli  aa 
sama  are  en  deigi  sidar  enn  fýr  seiger. 


655.  3.  Jálí  1504.  á  Þingyelli. 

Gjöeningr  milli  Haldórs  ábóta  á  Helgafelli    og  Jóns   Niku- 
Nikulássonar,  óvíst  um  hvað  (Brot). 

Eptir  Bkjalabók  i  Landsskjalasafni  94.  4to  bl.  134a,  með  hendi  Jóns 
lögraanus  Sigurðssonar,  c.  1600. 

Þad  giorum  vier  Helgi  prestur  Jonsson  oíFicialis  hei- 
lagrar  kirkiu  Skdlholltz.  Einar  prestur  Snorrason.  Salomon 
Binarsson.  Halldor  Þorgeirsson  godum  monnum  kunnugtt 
med  þessu  voro  opnu  briefi  ad  Anno  Domini  1504  a  þing- 
velle  a  Auxardrþinge  manudaginn  næstan  epter  pieturz- 
messo  og  pdis  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  cL  ord  og 
handaband  Herra  Halldorz  abota  og  Jons  Nichulassonar  ad 
so  fyrir  skildu  ad  fyrnefndur  Jon  nichulasson  et  cetera. 

[Af  þeseu  bréfi  heíir  aldrei  meira  verið  ritað  i  bókina,  sto  að 
efni  þess  sést  ekki;  en  nf  þvi  að  það  stcndr  næst  á  eptir  bréfi  Hal- 
dórs  ábóta  á  Helgafelli  og  Orras  Nikulássonar  um  Máfahlíð,  Holt 
og  Tungu  frá  16.  Júní  1503,  mun  það  bvo  að  skilja.  að  efni  beggja 
bréfanna  hafi  verið  samskonar,  svo  að  óþarfi  hefir  þótt  að  rita  upp 
síðara  bréfið,  er  hið  íyrra  var  komið.  J6n  Nikuláeson  hefir  verið 
bróðir  Orras,  og  hefir  ábóti  víljað  hafa  samþykki  Jóns  líka  nm 
jarðakaupin]. 


1)  389;  sl.  3876. 


714  SKRIÐUKLAU^TR.  1504. 

656.  4.  Júlí  1504.  í  Skálholti. 

isGAUTR  Ögmundsson  selr  Narfa  príor  í  Skriðu  tuttugu  hundr- 
uð  í  jörðunni  Borgarhöfn  í  Hornaíirði  o^  átján  hundruð  fjöru, 
er  liggr  í  Öræfum  milli  Kvíár  og  Hamraenda,  hálfa  við 
Sandfellinga,  og  að  auk  hundrað  í  fríðu  og  ófríðu,  fyrir 
Sumarliðabæ  í  Holtum  með  sex  málnytukúgilldum,  og  þar 
til  lofaði  Narfi  príor  að  taka  að  sér  pilt,  er  Ás- 
gauti  heyrði  til,  og  kenna  honum  les,  saung,  skrif  og  rím, 
svo  að  hann  mætti  vígjast  prestr,  með  öðru  skilorði,  er 
bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  13,  frumrit  á  skiaiii.  ÖU  (3)  innsighn  eru 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  2883,  og  er  biéfið  Skriðukiaustrsbréf.  —  Bisk. 
Skalh.  XVIII,  37,  annað  frumrit  éi  skinni.  —  AM.  Apogr.  2380  (eptir 
XVIII). 

vm  parten  i  borgarhofn.^) 
Þad  giðrum  vier  kollgrimur  kodransson^).  jon  eireks- 
son  prestar  [skaalholltzbiskupsdæmis^).  ellendr  biarnason  og 
sniolfur  hrafnsson  leikmenn.  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  uoru  opnu  brefi.  ad  sub  anno  gracie  CD.  d.  iiij.  j  skaal- 
hollti  ju  festo  translacionis  sancti  martini  episcopi  et  con- 
fessoris.  vorum  vier  j  h'a  saum  og  heyrdum  aa  ord  og 
handaband  þessara  manna.  af  einne  alfu  herra  Narfa  med 
Gudz  naad  prioris  aa  skridu  [klaustri*).  enn  af  annare  as- 
gautz  ðgmvndzsonar.  faldizt  þad  og  skildizt  vnder  þeirra 
handabande  ad  greindr  asgautur  selldi  prior  narfa  tuttugu 
hundrut  j  [jordinne^)  borgarhofn  er  liggr  j  hornafirde  j 
kalfafellz  kirkiusokn  med  aullum  þeim  gognum  og  giædum 
serii  greindum  [xx.  hundrada^)  jardapará  [fylger  og^)  fylgt 
hefer  al  fornu  ogh  nyiu  [og  hann  vard  fremst  eigandi^)  [til 
yztv  vmmerkia  vid  adra  menn^).  [og^)  þar  med  selldi  [fyr 
nefndr*)  asgautur  greindum  prior  narfa.  atian  hundrut  fioru 
er  liggr  j  oræfum  milli')  kviaar  og  hamraenda  halfa  vid 
sandfellinga.  og  ad  auk  malnytu  kugilldi  og  ofritt   hundrat 

1)  Utan  á  bréfinu  með  gamaUi  heudi.    2)  og,  b.  v.  XVIII.     3)  [sl. 
XVIII.    4)  [b.  T.  XVIII.    5)  [b.  V.  XVIII.    «)  [al.  XVIII.     7)  millum 

xvm. 


1504.  SKRIÐUKLAUSTR.  715 

er  fylger  partinum  j  borgarhaufn.  fnu  hier  j  mote  gaf 
adur  nefndur^)  prior  narfe  opt  greindum^)  asgaute  þrettan 
hundrotj  jordinne  sumarlidabæ  er  liggrjholltamanna  hrepp 
j  kalfholltzkirkiusokn  med  ollum  þeim  giædum  og  hlunnend- 
um  sem  sogdum^)  jardar  parte  [fylgir  og*)  fylgt  hefir  ad 
fornu  og  nyiu  og  hann  vard  frcmzt  eiofandc  ad  [eptter  log- 
um*)  og  þar  med®)  sex  malnytu  kugilldi"^)  ad  auk  [og  hier 
um  fram')  lofade  titt  nefndr  prior  narfi  ad  taka  til  sin  pillt 
er  asgauti  heyrde  til  og  Jæra  hann  les  og  saung.  skrif  [og^) 
ríjm.  [og*)  þad  fleira  sem  honum  er  naudsynligt  ad  kunna 
suo  [ad^)  hann  megi  vigiazt  prestr.  gnn  ef  nðckr  hindran 
yrde  vppaa.  suo  ad  pillturinn  feinge  eeki  lærdominn.  þa 
skyllde  priorenn  bitala  þratt  skrifudum  asgauti.  xc-  jnnan 
tolf  manada  sudr  a  lande  j  aullum  þarfligum  peningum  fra- 
teknum®)  kavplum.  skylldi  huor  [þeirra  priorin  og  asgaut- 
ur*)  hallda  sinu  kaupe  til  laga.  en  sa  suara  lagariptingum 
sem  sellt  hefdi.  samþyck(t)i  þennan  giorning  virduligr  herra 
.[herra^^)  Steffan  med  Gudz  naad  biskup  j  skalhoUti  med 
þui  moti  ad  hann  gaf  asgauti  ð^mundzsyni  kuitta  og  alíiæru- 
lausa  þa  klagan  og  tilkall  sem  biskupin")  hafdi  til  [greipdra 
peninga'*)  vegna  sira  ogmundz  heitins  andressonar. 

[[  Og  til  sanninda  hier  vm  setti  [adr  nefndur^*)  herra 
biskup^*)  steffan  sitt  jnsigle  med  vorum  jnsiglum  fyrir  þetta 
giorningsbref*^)  skrifat  j  sama  stad  degi  og  are  sem  fyr 
segir^^). 


])  [(?reindr  XVIII.  2)nefndum  XVIIT.  3)  þessnm  XVIII.  4) 
[nl.  XVÍIL  5)  [b.  V.  XVIII.  6)  til  XVIIL  7)  o?  hier  b.  v. 
XXXVIT  (hér);  b1.  XVIIL  8)  [XVIII;  sl.  XXXVII  (hér).  9)  ui- 
an  XVIIL  10)  [^l.  XVIIL  11)  hiuu  XVIII.  12)  [pcuiagauna  XVIIL 
13)  [fyrgreindr  XVIIL  14)  b.  v.  XVIIL  15)  tranFcriptum  XVIIL  16) 
[[  uieð  annari  hendi  í  XVIIl  en  sjálft  bréfið,  og- eegir  ÁrLÍ  á  þessu  niðr- 
Idgi  hiua  «öuiu  Löud  og  á  „iiokkrum  bréíum  Stepháns  biskups,  og  er 
óefað  rituð  nf  hans  skrifara".  „Það  er  hin  sama  hönd",  segir  Árni  enn- 
frenir,  „sem  á  þrirri  áitaÍBlausu  di-«aertation  um  aflAt,  er  eg  fekk  af 
Chr.  Wormio,  að  yísu  svo  lík  sem  þ  ð  vatrj  Liu  s..ma.  contuli  ac- 
curaté"(Nr.  625). 


716  KOLLSTAÐABRÉF.  1504. 

657.  4.  Júlí.  1504.  í  Skálholtl. 

8.  Marts  1505.  í  Yallanesi. 

Brép,  að  Narfi  príór  í  Skriðu  fékk  og  selldi  Erlendi  Bjarna- 
syni  jörðina  Kollstaði  á  Völlum  fyrir  jörðina  Torfastaði  í 
Jökulsárhlið  og  samþykti  Stephán  biskup  kaupið. 

AM.  Apogr.  4297  „Ex  originali  Petrs  Asmundzsonar  a  Ketilfltödum" 
„accuraté  confererad"  1705—1706,  því  þau  ár  haíði  Árni  bréf  Pétrs  á 
KetiÍBstöðum.  Árni  lýeir  innsiglum.  „J(innsigle)  Sniolfs  HrafnBsonar  er 
öxe«.    (AM.). 

Þat  giorvm  vid  kollgrimur  prestvr  kodransson.  sniolfvr 
hrafnson  leikmann  godvm  monnum  vitanlict  raed  þessv  ockrv 
opnv  brefe  at  vid  uorum  i  hia  savm  og  heyrdum  aa  j  Scal- 
hollte  i  biskupsstofune  fimtudag  en  næsta  efter  visitacio- 
nem  sancte  marie.  þa  er  lidet  var  fra  hingadburd  vors  herra 
.ihesu  christi  CD.  d.  og  iiij  aar  at  þesse  giorningur  for  fraih 
med  þeim  prior  narfva  og  ellende  bonda  biarnasyne.  at  fyr- 
nefndur  prior  narfvi  feck  og  sellde  til  ævinlegrar  eignar  ell- 
ende  biarnasyne  jordena  kollstade  a  vollum  j  vallanes  kirkiu 
sokn  med  aullum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindre 
jordu  fylger  og  fylgt  hefver  at  fornu  og  nyiu  og  hann  vard 
fremst  eigande  at  klaustvrsens  vegna.  hier  a  mot  gaf  adur 
greindur  ellendur  bonde  biarnason  jordena  thorwastade 
nordur  j  hlid  j  kirkiubæiar  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim 
gavgnum  og  giædum  sem  greindre  jordu  fylger  og  fylgt 
hefuer  at  fornu  og  nyiu  og  hann  vard  fremst  at  eigande. 
skyllde  huor  suara  laga  riftingu  a  sinne  jord  er  sellde  en 
sa  (hallda)  til  laga  er  keypte.  samþykte  þenna  þeirra  giorn- 
ing  herra  Sthephan  biskup  j  skalhollte  er  þa  var  ok  nalæg- 
ur.  Ok  til  saninda  hier  vm  settu  vid  fyr  greinder  menn 
ockur  jnsigle  fyrir  þetta  jardarkaups  bref  er  skrifuat  uar  j 
vallanese  a  uollum  )n  die  translacionis  sanctejchannis  holen- 
sis  arum  efter  gudz  burd  CD  d  og  v  aar.^) 


1)  „1504.  1505.  er  skirt  i  brefinu.    Narfi  hefr  veret  prior  'Á  Skrídn. 
adur  enn  klaustied  þar  var  Tigt".    (AM.). 


1504.  LBYFISBRÉF.  -   AFLÁTSFÉ.  717 

658.  11.  Júlí    1504.        á  Breiðabólstað. 

Stkphán  biskup  í  Skálholti  gefr  Ögmundi  presti  Pálssyni 
leyfi  til  að  láta  hvern  þann  prest  í  sínu  biskupsdæmi,  er 
hann  helzt  til  beiðir,  afleysa  síg  af  þeim  brotum,  er  hann 
kann  skjótlega  í  að  falla  í  fráveru  við  biskupinn. 

Bisk.  Skalb.  XVIII,  38,  framrit  á  Bkiaui  með  hcodi  Ögmuadar  bisk- 
ups.  lonsiglið  er  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  2381  með  hendi  Árna 
Magoússonar    „accuratÍBSime"  eptir  Skálholtsframritinu. 

Vier  steffan  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ath  ver 
haufum  gefit  sira  ávgmundi  palsyne  vorum  profasti  fullt 
valld  og  leyfi  til  ath  lata  þan  prest  leysa  sig  sem  hann 
helltz  tilbeider  j  voru  biskupsdæmi  af  þeim  brotum  sem 
hann  kann  skiotliga  j  ath  falla  j  fraveru  vid  oss.  suo  hann 
felli  þar  firir  ecki  gudligt  embætti.  vnder  rietta  grein  ok 
framsaugn  vid  oss.  j  lidaugan  tima.  Ok  til  sannenda  hier 
vm  festum  vier  vort  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  aa  breida- 
bolstad  j  fliozhlíd  in  translacione  sancti  benedicti  abbatis  et 
confessoris  anno  domini  CD  d  iiij. 


659.  13.   Júlí    1504.  í  Skálholti. 

KiEGHB  van  Aneffelde  hirðstjóri  meðkennir,  að  hann  hafi  tek- 
ið  til  láns  af  Stepháni  biskupi  þrjár  lestir  skreiðar  af  þeim 
peningum,  sem  príor  Atzerus  Jguari  hefir  safnað  vegna 
heilagrar  Eómakirkju  í  Skálholts  biskupsdæmi  til  forþénan- 
ar  hins  rómverska  aflátsins,  og  lofar  að  greiða  þær  skilvís- 
lega  umboðsmanni  heilagrar  Rómakirkju  (Sbr.  Nr.  625). 

AM.    Fasc.  XXXVII,  1,  frumrit  á  skiani  götugt  og  skemt,   og   er 
innsiglið  íyrír;  er  með  hendi  Stepháns  bisknps. 

litera  recognicionis^)  capitanei  k§  super  debitum^). 
Jck  kíegbe  van  aneffelde  hirdstiore  oc  hofudzmann  yfer 
jsland  medkennvnzt  med  þessv   mínv   opnv   brefvi  ad   egh 
1)  recog'cionis,  frbr.    2)  Utan  &  bréfínu  með  sömu  hendi  og  biéfið. 


718  AÍLATSPÉ.  -  fíAGAÉRÉÍ^.  16Ö4 

hefe  tekit  til  lans  af  werdvgum  fðdr  f^^erra  Steffan  med 
Gvdz  naad  biskupj  Skalhollti  þriar  lester  fiska  halfa  fiordv 
vett  j  hvert  hvndrat  vt  af  þeim  peningura  sem  prior  atzer- 
us  jguari  hefer  saman  safnat  vegna  heilagrar  roma  kirkiv. 
þeim  sem  godfvsir  menn  karlar  og  kvinnr  j  Scalholltz  bisk 
ups  dæmejjslande  hafa  gefet  til  forþenanar  hins  Romverska 
aflatzens  og  dispenseranar  pavaligs  sætis.  f^^efe  [e]g  lofat 
med  fullu  handabandþ]  greindum  herra  biskup  Steffano 
mórgam  godum  mðnnvm  nær  verðndvm  oc  [bin]dh  eg  migh 
edr  mina  efingia  til  skyllduliga  med  þessv  mínv  brefe  oc 
jnsigle  ad  bitala  þ[essar  þ]riar  lester  fiska  svo  sem  egh  hefe 
þær  vt  teket.  med  goda  bítaling  rettvm  vmbodsmann[e  he]i- 
lagrar  roma  kirkiv  svo  seih  hðnvm  vel  a  næger.  þeim  sem 
fvlla  makt  hefer  til  ad  giðra  kvitta  ogh  akiærvlausa  hei- 
laga  Scalholltzkirkiv  og  fyrnefndan  biskup  Steffan.  svo  ad 
domklrkian  j  skaalhollte  edr  hann  fae  þar  ecki  nðckvrn 
skada  eda  hindran  vt  af  hvorke  fyrr  ne  sidar.  Og  til  sann- 
enda  hier  vih  festa  eg  mitt  jnsigle  fyrir  þetta  medkenning- 
arbref  skrifat  j  skalhoUte  jn  festo  sancte  margarete  virgi- 
nis  arum  epter  Gvdz  bvrd  þvsvnd  fimm  hvndrvt  oc  fiðgvr  aar. 


660.  33.  Júlí.  1504.  í  Skálholti. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  kvittar  Eyjólf  bónda  Gíslason 
fyrir  sig  og  Gísla  föður  sinn  um  reikningskap  kirkjannar  í 
Haga  á  Barðaströnd. 

AM.  Apogr.  1126,  eptir  frumriti  frá  Haga.    Árni  lýsir  innsiglinn. 

Vær  Steffan  med  gudz  naad  biskup  j  skalhollti  giorvm 
godum  monnum  kunnegt  med  þessu  vorv  opnv  brefi  ad  eý- 
olfr  bonde  gislason  hefer  giort  oss  fullaii  og  allan  reikning- 
skap  fyrir  sig  og  fðdr  sinn.  vegna  kirkivnar  j  haga  aa 
bardastrðnd  serii  er  af  kirkivnar  jnstædu.  porcione  og  mor- 
tvarijs.  sem  oss  vel  aa  næger.  þvi  gefvm  vier  greindan  ey- 
olf  gislason  auUungis  kvittan  og  akiærulausan  fyrir  oss  og 
aullum  vorum  epterkomendum  kirkiunar  formonnum  vmall- 


1504.  KLÖMBÚR.  7íd 

an  adr  greindan  reikningskap  þann  sem  fallet  hefer  hier  til. 
Og  til  sannenda  hier  vih  festvin  vær  vort  jnsigle  fyrir  þetta 
kvittvnarbref  skrifat  j  skalhollti  jn  festo  sancte  marie  mag- 
dalene  anno  domini  CD  d  iiij. 


661.  10.  Augást  1504.  á  Mnrðariiúpl. 

IIeeprúðr  Eiríksdóttir  gefr  Jóni  Sigmundssyni  allar  sínar 
löggjafir  og  vingjafir,  en  selrhonum  jörðina  Klömbur  í  Vestr- 
hópi  með  tilgreindum  landamerkjum. 

AM.  Apogr.  470  „Ex  transscripto  monaBterii  Thingeyrensis.  accu- 
raté"  frá  5.  Aug.  1510.  Er  afskriptin  staðfest  í  Skálholti  6.  Aug.  1712 
aí  Árna  Magnússyní  og  Páli  HákonarByni.  —  Apogr.  470  önnur  afskript 
^Ex  transsumto  facto  1562".  —  í  LaudóskjalaBafoi  tru  tvær  nýlegar  af- 
skriptir  af  þesau  bréfi :  a,  afskript  staðfest  „að  Hólum  í  Veatrhópi"  30 
Mai  1828  aí  síra  Gísia  Gislasyni,  Jóni  Bergsteð,  Árna  JSkúlasyni  og 
Helga  Bessasyoi;  b,  afskript  staðfest  af  Birní  sýslumauDÍ  Blöndal;  á 
henni  stendr  ritað:  „Lesid  fyrir  manntalsþingsrétti  k  Stóruborg  þanu 
Ita  Juní  1829.  —  Blondahl". 

Þat  giorum  wer  Jon  Biornson.  Þorkell  Bardarson.  Þor- 
ualldr  sueinson.  arni  hermundzson  og  pall  sygurdzson  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessu  woro  oppnu  Brefi  at  þaer 
lidit  war  fra  hingat  Burd  wors  herra  jhesu  Christo^)  CD  d 
og  iiij  cLr  aa  lorenciusmessu  um  sumarit  a  mardarnupi  j 
wazdal  worum  wer  ]  hiœi  saum  og  heyrdum  aa  ord  og  haiida- 
Band  jons  sigmundzsonar  af  eine  alfu  og  herþrudar  eirex- 
dottur  af  annari  at  suo  fyrir  skildu  ath  greind  herþrudr  gaf 
joni  sigmundzsyni  allar  sinar  loggiafer  og  uingiafer.  ur  ollu 
þui  fe  fostu  og  lausu  sem  hun  atti  þaa  eda  eigandi  war  ath 
ordin  j  gripum  eda  lausafe.  Reiknadi  og  greind  herþrvdrsig 
wera  malakona^)  j  gard  einars  magnussonar  fraafaHin^)  Bonda 
sins.  en  malan  med  giofum  þeim  sem  greindr  einar  hafdi 
gefit  fyrgreindri  herþrudi  sem  war  jordin  half  klombur  j 
uestra  hopi  er  einar  titt  nefndr  hafdi  lagt  j  mala  herþrud- 

1)  Sro  transskr.  1510;chri8ti,  transsamt.  1562.  2)  malakona,  trans- 
somt.  1562.    3)  Svo  bæði. 


720  KLÖMBUR.  1504. 

ar  med  samþycki  og  wpplagi  Brædra  sinna  allra  er  hun 
uitnum  ath  uændizt.  Reiknadiz  þeim  allur  malin  wera  sex- 
tiger  hundratooL  j  gard  einars  og  wr  þessum  peningum  oU- 
um  gaf  greind  herþrudr  joni  sigmundsyni  allar  þær  giafer 
sem  logbok  og  kristinrettur.  sem  kongana  Bettarbætur  aa 
queda.  sem  er  fiordungx  giof.  tiundargiof  og  allar  adrar 
uingiafer  sem  j  logmalinu  greiner.  et  ceterca. 

Jtem  giordiz  j  fyrsogdu  handa  sandi  adr  greindra 
manna  a  millum  jons  sigmundzsonar  og  herþrudar  eirikx- 
dottur.  sem  hier  greiner.  at  herþrudr  selldi  joni  sigmundz- 
syni  til  fullrar  eignar  og  frials  forrædis  alJa  jordina  krossaa- 
nes  er  liggur  aa  uaznesijhola  kirkiu  sockn  og  halfua  jord- 
ina  klomsur  j  uestraa  hopi  er  liggur  j^)  Breidasolstadar 
kirkiu  sockn.  at  þui  undanteknu  sem  herþrudr  hafdi  fyr 
gefit  greindum  joni  j  sinar  loggiafer  upp  j  fyrgreindarjard- 
ir.  Jtem  lofadi  jon  j  sogdu  handa  Bandi.  at  gefa  fyrir  adr 
nefndar  jardir  iiij^)  hundrut  og  xx  j  ollum  þarfligum  pen- 
ingum  fridum  og  ofridum  og  ofram^)  greida  og  uttgiallda 
allt  jnan  þriggia  dra.  Selldi  Þruda  greinda  jord  krossaanes 
og  klomBur  wndan  sier  og  sinum  orfum  en  undir  tittnefnd- 
an  jon  og  hans  arfa  honum  til  OBrigdiligrar  eignar  oghans 
erfingium*)  med  suo  felldum  landamerkium.  Eædr  þorsaa 
fram  til  þorscLr  vatnana^)  sem  leingz  dregur  uotn  til  siofar 
og  suo  framan  ept(e)r  midium  halsi  og  ofan  j  klett  þan  er 
kelling  heiter  og  suo  rettsyni  ofan  j  hualbeinshofdaa  ogþat- 
an  j  midian  thorba  med  slickum  widrecka  sem  hustru  krist- 
in  hafdi  gefit  med  oUum  hualrekaa.  Skylldu  sagdar  jardar*) 
afhentar')  þar  sem  þær  lægi  og  joni  rett  teknar  til  sin  til 
frials  forrædi(s)  og  fullrar  eignaar  og  hann  hallda  til  laga 
og  hans  epterkomendr.  gn  sogd  herþrudur  og  hennar  erf- 
ingiar  suara  lagariptingum  aa  fyrtoldum  jordum.  Jtem  skijUdi 
Jon  sier  fullar  fulgr  af  fe  herþrudar  fyrir    framfæri   henar 

1)  sl.  transskr.  1510;  b.  v.  tranesumt.  1562.  2)  Svo  tranBsumt.  1562; 
iiij  cd,  transskr.  1510.  3)  Svo  tranaskr.  1510;  fram,  transsurat.  1562. 
4)  tranflsumt.  1562;  erfindiaa,  transskr.  1510.  5)  vatna,  transBumt.  1562. 
6)  jarder,  transsumt.  1562.  7)  transsumt.  1562;  afenter  transskr. 
1510.  ^^f.  ■  '•.'■■ 


1504.  JARÐABRÉP.  721 

med(an)  hun  war  siuk  og  suo  fyrir  sonu  henar  jon  og  magn- 
us.  Og  til  saninda  hier  um  settum  uier  fyr  greindir  men 
wor  incigli  fyrir  þetta  bref  er  giort  warj  sama  stad  og  aar 
Deige  sidar  enn  fyr  seiger. 


663.  9.  September  150á.    á  Grenjaðarstað. 

30.  Október  1505.     á  Munkal)vcrá. 

EiNAR  Einarsson  selr  laeð  samþykki  Þrúðar  Benediktsdóttur 
konu  sinnar  Gottskalk  biskupi  á  Hólum  jörðina  Vík  í  Staðar- 
sveit  í  Skagaíirði  fyrir  jarðirnar  Haldórsstaði  og  Mýlastaði 
i  Reykjadal  ogSyðritungu  og  Kvíslarhól  á  Tjörnesi,  og  þar 
til  tuttugu  og  tvö  kúgildi 

AM.  Apogr.    5659  með   hendj  Jóns    MagníiaBonar    bróður  Árna  „Ex 
origíuali'^  á  kálfdkiani. 

Þat  giorum  wior  girikr  prestr  einarsson.  magnus  þor- 
kelsson.  magnus  arnason.  biorn  einarsson.  sygurdr  sueinbiarn- 
arson  og  hallr  ketelsson  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
woro  opnu  brefe  at  anno  domini  millesimo  quingentesimo 
quarto  a  greniadarstad  i  reykiadal  manudaginn  næstan  ept- 
cr  natiuitatis  marie  vorum  vier  i  hia  saaum  og  heyrdum  aa 
ord  og  handaband  vors  verdugsz  herra  og  andligz  faudr 
godskalkz  med  gudz  nad  biskupz  a  holum  af  einne  halfw. 
enn  einars  einarssonar  af  annare  at  suo  fyrir  skildu  at 
nefndr  einar  med  samþycke  þrwdar  benedictzdottur  eigin- 
konu  sinnar  sellde  biskupinum  jordina  víjk  er  liggur  i  stad- 
arsveit  i  skagaíirde  med  ollum  þeim  gaugnum  og  giædum 
eignum  og  itaukum  sem  nefndre  jord  víjk  fylger  og  fylgt 
hefer  at  fornu  og  nyio  til  fullrar  eignar  og  æuinligrar  vnd- 
an^)  sier  og  síjnum  gríingium  enn  vndir  biskup  godskalk  og 
hans  erfingia.  hier  a  mot  fieck  biskupinn  ginare  iordina  hall- 
dorstade  fyrir  sex  hundrut  og  xx.  er  liggur  i  helgastada 
kirkiusokn  og  mylastade  fyrir  xx.c  er  liggr  i  mwla  kirkiu 
sokn.  halfua  sydre  tungu  a  tiornese  og  kuislarhöl  er  liggia 
i  husavíjkr  kirkiu  sokn.  þar  til  eittogxx.  malnytu  kugillde 

1)  vndar,  Apogr. 

Dipl.  I8l.  Vn.  B.  46 


722  LAtGAEDALSBEÉP.  Í504. 

og  geldfiar  hundrat.  hier  mcd  skilde  huor  þeirra  hallda  til 
laga  sinu  kaupe.  enn  sa  suara  lagariptingum  er  sellt  hcfde. 
Ok  til  sanniuda  hicr  vm  heingium  vier  fyrr  nefndir  menn 
vor  incigle  fyrir  þetta  bref  skrifuat  a  munkaþuera  i  eyia- 
íirde  íimtudaginn  næstan  omnium  sanctorum  anno  Domini 
miUesimo  quingentesimo  quinto. 


G6;j.  18.  Scptcmber  150i.         í  Laugardal. 

EóMR  útnefndr  af  Erlingi  Gíslasyni,  kongs  umboðsmanni 
milii  Gilsfjarðar  og  Langancss,  um  ákæru  Jóns  Fúsasonar 
til  Þórólfs  bónda  Ö^mundsso.iar,  að  hann  hefði  og  héldi  hálfa 
jörðina  Laugardal  í  Tálknaíi]  ði,  cn  af  væri  geinginn  Hauka- 
dalr  í  Dýraíirði,  er  komið  hafði  fyrir  Laugardal,  með  öðr- 
um  greinum,  er  bréfið  hermir. 

Eptir  afskript  st^^ðtestri  á  Hólum  i  Iljiltadal  14.  jaií  1704  af  J6ni 
EinarBByni  og  Marteini  Arooddssyni  eptir  frumriti. 

OUum  gödum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heira. 
senda  Eyolfur  gislason.  Jon  Jonsson.  helgi  gislason.  þorsteirn 
palson.  Steinmodur  konradson  og  helgi  Snartarson  kuediu 
guds  og  sijna.  kunnugt  giorandi.  at  þa  lidit  var  fra  guds 
burd  CO.  d.  og  iiij  óLr.  fostudaginn  næstaii  fyrir  krossmesso 
vm  haustid  i  laugardal  d  þingstad  riettum.  vorum  vier  i 
dom  nefnder  af  erligum  manne  EUinge  gislasyne  kongsvm- 
bodsmanni  millum  gilsfiardar  og  langanes.  ad  skoda  og  rann- 
saka  og  fullnadardöm  d  at  leggia  vm  þa  akiæru  er  Jon 
fusason  klagadi  til  þorolfs  bonda  augmundssonar.  ad  hann 
hefde  ad  hallda  jordina  halfa  laugardal.  er  hann  kalladi  nu 
sijaa  eign  fyrir  þann  skulld  er  honum  þotte  su  jord  af  sier 
geingen.  sem  þar  hafdi  fyrir  komit.  sem  var  haukadalur  j 
dyrafirdi.  þar  i  mot  las  þorolfur  kaupbrefitt.  þat  sem  fyrir 
jordunne  Id.  þa  pdll  heitinn  keipti  ad  Jone  fusasyne.  stod 
þar  so  inne  at  fyrrgreindur  Jon  fusason  selldi  pdle  fyrr- 
greinda  jord  halfan  laugardal  i  talknafirdi  til  fullrar  eign- 
ar  og  frials  forrædis  vndan  sier  og   sijnum   erfingium.   enn 


1504.  LAUGAEDALSBRÉP.  723 

vnder  PöA  og  lians  erfingia.  hier  i  moti  gaf  pall  fýrskrifud- 
um  Jjne  fusasyne  xviij  hundrud  i  jordunne  hankadal  i  dyra- 
firdi.  enn  þat  scm  fyrr  skrifadur  pall  ætti  meira  i  fyrr- 
greindri  jordu  haukadal.  giæfi  hann  tijttnefndum  Joni  og 
gilldi  i  sjjn  þionustulaun.  þui  þotti  þorolfi  ecki  afgeingit 
nema  þat  sem  gefit  var  i  jordunni  haukadal  jogdu  þesser 
menn  sig  þar  vnder  laug.  þorolfur  og  Jon.  svo  vier  saum 
d  domsmennerner.  Nu  at  skodudum  og  lannsokudum  þeim 
greinum  sem  sierhuor  þeirra  bar  fram.  leist  oss  so  epter 
þui  sem  kaupbrefit  hiellt.  at  jardarkaupit  mundi  standa. 
þess  og  annars.  at  være  þai  gloggliga  reiknat.  at  so  micid 
være  epter  i  jordunni  haukadal  ecki  afgeingit.  sem  halfur 
laugardalur  være  verdur  til.  þui  at  heilags  anda  nad  til- 
kalladre.  at  so  pröfudu  og  fyrir  oz  komnu.  dæmdum  vier 
fyrrnefnder  domsmenn  med  fullu  doms  atkvædi  fyrr  greinda 
jord  halfan  laugardal  eigii  adurskrifads  þorolfs.  so  leingi 
sem  adurgreind  xviijc  være  ecki  afgeingin  af  tijttnefndum 
Joni  fusasyue  eda  hans  erfingium.  og  fyrrgreindur  þorolfur 
henni  rettiliga  hallda  mega.  og  hans  retter  epterkomendur. 
Enn  vm  þaun  partinn  sem  af  Jone  var  geinginn  og  Pdll 
Jonsson  hafdi  honum  feingit.  leist  oss  Jon  eiga  adgang  ad 
grfingium  Pals  heitins. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setti  adur  nefndur  Ellingur 
kong3  vmbodsmadur  sittjnzigli  med  vorum  firrnefndra  doms- 
manna  jnnciglum  fyrir  þetta  doms  Bref  skrifat  i  sama  stad 
og  dag  sem  firr  seiger. 


66  i.         13.  Septcmber  1504.      í  Saurbæ  á  Kauðasandi. 

GísLi  Jónsson  selr  Andrési  Guðmundssyni  til  fullrar  eignar 
jörðina  alla  Tungu  í  Örlygshöfn  fyrir  aðra  tuttugu  hundr- 
aða  jörð  með  frekari  greinum,  er  bréfið  hermir. 

Eptir  afskrípt  etaðfestri  áHólum  í  Hjaltadal  12.  Júuí  1704  af  Hal- 
dóri  Þorbergssyni  og  .Jóni  Jónssyni  eptir  frumriti,  og  var  þá  „þetta 
bréf  innsiglalaust,  en  sjáanlegt  er,  að  verið  muni  hafa  fjögur". 

Þat  giorum  uer  gunnar   Eyiolfsson.    Þorualldur   gijsla- 

46* 


724  TUNGUBEÉF  í  ORLYGSHOFN.  l504. 

son.  Jon  JoDSSon  og  sucin  Jonzson  godum  monnum  uitur- 
ligt  med  þesso  uoru  opnu  brefe  at  þa  cr  lidit  uar  frahing- 
atburd  uors  herra  Jhesu  Christi.  þusund  íimm  hundrut  og 
fiogur  dr.  þridiudaginn  nesta  eífter  Mariumrssu  sidare  um 
sumarit^)  i  storastofunce  i  Saurbæ  a  Eaudasande.  uoruin 
uier  i  hia  saum  og  heyrdum  dd  ord  og  h  ndaband  þessara 
manna.  af  eirne  alfu  Andres  gudmundzsonar  en  af  annari 
gijsla  Jonssonar.  at  so  fyrir  skildu.  at  oddur  nefndur  gijsle 
Jonsson  selldi  íirgreindum  Andrese  gudmundzsini  til  fullrar 
cignar  jordina  alla  Tungu  er  liggur  i  haufn  i  Saurbæiar 
kirkiu  sockii  d  raudasande.  med  aullum  þeim  gaugnum  og  giæd- 
um  sem  greindri  jordu  íilgcr  og  íilgt  hefur  at  fornu  og  nýu 
gpter  þui  fremsta  scm  hann  hafde  eigandc  at  ordit.  og  þar 
med  ij  malnitu  kugilldi  er  þar  stodu  med  jordunni  og  greind- 
ur  gijsli  atti.  Hier  i  möt  lofadi  optnefndur  Andres  at  fa  til 
fullrar  eignar  greindum  gijsla  Jonssyne  adra  xx  hundrada 
jord  hid  sidra.  annadhuortt  i  Kroksíirde  edur  Breidaíiardar- 
dolum  eda  og  þar  hann  giæti  af  stad  komit  þar  ed  sidra. 
oc  þar  med  onnur  ij  malnitu  kugilldi.  kinni  su  jord  at  vera 
íiorum  hundrudum  dýrre  sem  tijttnefndur  Andres  feingi 
greindum  gijsla  þa  [atte  þesse^)  ij  kugilldi  sem  nu  standa 
med  jordunni  Tnngo  eignast  greindur  Audres  oc  þar  til  atti 
greindur  gijsle  at  fa  ti]ttncfndum  ATidre"4Í  punnur  ij  kugillde. 
hier  med  gaf  opt  nefndur  gijsle  Jonsson  adur  greindan  and- 
rez  gudraundzson  med  fullu  handabandi  aullunges  kuittan  og 
akiærulausafi  um  landskilldog  kugill(d)isleigur.  erahofdu  fall- 
it  uín  þau  þriu  dr  er  andrez  gudmundsson  hafdi  haft  umbod  yfer 
jordunne  tungu  vegna  greinds  gijsla  Jonssonar.  og  medkiend- 
ist  at  hann  hefdi  fulla  peninga  og  alla  uppborit  af  andresi 
gudmundssyni  sem  honum  uel  odnægdi.  uissum  uer  og  med 
fullum  sannindum.  ad  þratt  nefndur  andres  afgreiddi  adur 
greindum  gijsla  Jonssyne.  vj.  stikur  klædis  er  hann  tok  fyr- 
ir  tijutige  alner  og  xxxx  stikur  lerepts  med  bleikt  lereft. 
duk  sæmilegafi  þyskan  og  pott  og  annafi  uarning  med  uod 
vadmals  suo  greindur  gijsli  liet  sier  lijka  firir  fimm 
hundrud. 

1)  Þ.  e.  10.  Sept.    2)  [atte  þesso,  hdr. 


1504.  FÓÐRAPENINGE  OG  INNSTÆÐA.  725 

Og  til  sanni-  da  hicr  um  setium  uer  fyrr  nefnder  menn 
uor  innsigle  fyrir  þetta  Brcf.  er  skrifat  uar  i  sama  stad 
og  úiri.  þrimur  dogum  sidar  en  íir  scigcr. 


665.  19.  Soptembcr  1504.  í  Hvamini. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Arnóri  Finnssyni  sýslumanni 
um  öroiga  lciguliða,  scm  fella  leigu  kúgildi  landsdrottna 
fy rir  fóðrtöku  af  öðrum  (Sbr.  Lögmannsúrskurð  frá  1. 
Júlí  1505). 

Dómasyrpi  Jóns  Hákonaraonar  á  Vatnshorni,  og  er  þetta  skrifdð  c. 
1640.  Ágrip  af  þ^ssura  dómi  finst  á  nokkrum  stöðum  í  pappírahandrit- 
um  og  er  hanu  þar  ranglega  árfærðr  til  1503  eða  1530  (Sbr.  ÍBfél. 
214.  4to  bl.  371);  og  AM.  60.  8vo  bl.  17a-b  ),  og  afskript  af  dóminum  í 
heilu  lagi  er  i  HðrgBlandsdómabók  Landsskjalasafusius,  ekr.  c.  1690  (ár- 
tal  1503)  =  b. 

[Domur  Arnors  íinssonar  1504*)  vm  orcijga  lcijgulida.^) 
Þad  Giorum  Vicr  Þordur  Hclgason.  Sygurdur  Helga- 
son.  Finnur  Pietursson.  Þorkcll  Jonssoii.  Arni  Halldorsson 
Gunnar  Codransson  Godum  monnum  viturligt  med  þessv 
vorv  Opnv  Brefi  Ad  þa  lidit  var  fra  hingadburd  Vors  herra 
Jesu  Christi  CD  d  og  iiij  Ar  fimtvdaginn  j  Sæluvikv  vm 
haustid  j  huammi  j  huammsueit  a  þingstad  KÍettum  Vorum 
Vicr  ]  Dom  nefnder  af  Erligum  manni  Arnori  finnssyne.  gr 
þa  hafdi  Logligt  vmbod  kongdomsinz  vcgna  þing  ad  setia 
og  dom  yfer  nefna  huorsu  fara  skylldi  vm  þa  Aureigdar^) 
leigvlida  sem  a  þessum  fyrerfaranda  vetri  hafa  mijst  [Jnn- 
stædur^)  og  peninga  sinna  husbænda.  Enn  hafa  Eckirt^)  thil 
borgunar  þeim  aptur  ad  fd. 

Þad  Annad  huort  þeir  sem  penin^a^)  hia  þessum  aureig- 
um  thil  biggingar  gda  fodurs  ættv  og  þann  fyrerfaranda 
vctur  af  lifad  hafa  skylldv  þa  med  frij  og  frelzi  j  burt  hafa. 
Enn  þeir  .Tardernar  ættv  AUafi  skada  a  sijnum  skulldum. 
Vitum    vier   fyrer   full  sannindi.  ad  su  ovenia  hefur  hier  j 

1)  leiðr.  fyrir  1530.  íá)  [b.  v.  214.  3)  öieiga  b,  é)  [sijna  jnnstæda 
b.    5)  ecke  b.    6)  sijna  b.  v.  b. 


726  FÓDEAPENINGR  OG  INNSTÆDA.  1504. 

syslv  leingi  verid  ad  fatæker  menn  sem  hafa  Jarder  ocj 
kugilldi  manna  hafa  so  vnder  þrickt(er)  verid  af  fodra  pen- 
ingum  þeirra  manna  sem  þeir  Eckirt  med  att  hafa.  ad  þeir 
hafa  þar  fyrer  fellt  af  Biargleisi  Jnnstædur  sinna  husbænda. 
Og  þuj  leist  oss  stor  naudsyn  ad  hier  væri  skordur  vid 
Reistar  so  þuilikt  Eanglæti  gij  framar  framgang  haíi.  Er 
þad  logmalzinz  hliodan.  Ef  Aureigi  a  manni  sku'ld  ad 
giallda.  suerie  Eineide  ad  hann  skalluka  þa  skulld  þa  Gud 
Gefur  honum  Efni.  Jtem  lati  fara  lausafi  a  þing  fram  og 
Biodi  frændum  hans  ad  þeir  leysi  hann  vndan  Skulldu  þeirri 
sem  hann  a  ad  Giallda.  Jtem  j  Bunadar  Bælki.  Einginn 
skal  odrum  Skada  Giora.  Enn  ef  Giorer  Bæti  Skada  Epter 
domi.  Og  þul  j  Gudz  nafni  ad  heilags  Anda  nad  med  oss 
thil  kalladri  ad  ollv  so  profudv.  Rannsaukudv  og  fyrer  oss 
komnv.  Epter  þeim  logmaalz  greinum  sem  hier  standa  og 
þeim  fleirum  sem  þennan  vorn  dom  styrkia  og  stadfesta 
mega  dæmdum  vier  fyrr  nefnder  domzmenn  med  fuUu  domz 
atkuædi  alla  þa  aureiga  sem  skuldbundner  erv  skyllduga 
gid  ad  vinna  ad  þeir  skuli  giallda  þa  skulld  þad  fyrsta  þeir 
geta  og  þar  a  alla  kostgiæfni  hafa.  gda  fa  Borgunarmann 
fyrer  sig.  þad  þridia  þoir  þioni  hia  þeim  sem  þeir  grv  vid 
skulldbundner.  Enn  þa  fodra  peninga  og  LcigvpenÍDga  sem 
gpter  hafa  lifad  þennan  fyrerfarandi  vetur  þar  sem  Jnn- 
stæ.durnar  grv  fallnar  dæmdum  vier  Eign  Landzdrottinz  þar 
thil  þeir  hafa  feingid  sijnar  skuUder.  huort  sem  þa  peninga 
hafa  att  Born  leiguliJanna  eda  adrer  menn  þo  so  alltvird- 
isfc  til  skulldanna  þad  leigulidarner  giga  mikid  og  litid.  Enn 
þcir  lausamenn  sera  husnædi  hafa  haft  bia  optnefndum  0r- 
ei;i;um  og  hey  hafa  keipt  af  þcim  sem  Logradandi  hafa  ver- 
id  þad  ad  selia  og  sijnum  hestum  hafa  þad  hey  gefld.  hafi 
l'a  frij  þo  med  þuj  sldlyrdi  ad  þeir  leidi  þar  .ij.  logleg  vitnj 
sem  þad  suerie  ad  þeirra  hestar  hafe^)  eij  þad  hey  jetid 
sem^)  Jnnstæda  Jardarinnar  hefur  att  a  ad  fodrast.  Og 
haíi  þann  gid  vnnid    Jnnan    manudar    særra    daga^).      Enn 


1)  fóið  úr    hdr.;  tekið   eptir  IBf.  214.  4to.  og  h    2)    tvískr.    3)   b; 


1504.                                    ÁBÚÐARMÁL.  727 

fallj  þeir  a  þeim  Eidi  þa  dæmdum  vier    þeirra  hesta    fuU- 
komliga  Eign  Landzdrottnanna. 

Samþickti  þennafi  vorn  dom  adur    ncfndur  kongs    vm- 

bodzmann  og  setti  sijna  handskript  mcd  vorum  hier  vnder. 


CGÖ.  26.  Soptember  1504.  í  Kálfancsi. 

DóMR  útnefndr  af  Guðna  Jónssyni,  kongs  umboðsmacni  milli 
Goirhólms  og  Hrútafjarðarár,  um  ákærur  Jóns  murta  Ein- 
arssonar  til  Jóns  Hallvarðssonar  um  ásetu  hans  og  búnað 
á  Kirkjubóli  í  Steingrímsfirði. 

AM.  FaFc.  XXXVII,3,  frumrit  á  skiuui  með    bendi    Björns   Guðna- 
sonar.    Af  7  inuBÍglum  er  eitt  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  5699. 

Domur  um  ológlega  asetu  jardar  aff  Gudna 
Jonssyni  dæradur^)  1504^). 
Ollum  monnum  þeim  fem  þetta  bref  sida  edr  heyra 
sendum  uær  Biorii  Gudnason.  Þorleifur  aurnolfsííon.  gey- 
uindur^)  gudmundzson.  Gudmundur  loptzson.  Snorrj  hellgoóL- 
son.  þorbiorn  jonsson.  kuediu  guds  ok  sídccl  kunnigt  gior- 
andi  med  þessu  uoru  optiiu  breíi.  miduikudaginn  næs'da  fyrir 
mikelsCDesso*).  þoa  er  lidit  uar  frda  hingatburd  uors  herra 
jesu  christi  þusund.  d.  c.  iiij  ar.  aa  kirkiuboli  j  steingrims- 
íirdi  da  almenneligu  heradsþíngi.  vorvm  uær  j  dom  nefnder 
af  ærligum  manni  gudina  jo  s.'^yne  cr  þda  hafdi  míns  herra 
kongsins  syslu  ok  umbod  j  millum  geirholms  ok  hrutói- 
íiardarar.  da  at  litda  skodaa  ok  Rinnsakdá  ok  fullnadardom 
da  at  leggia  þær  sakargipter  er  jon  murttj  einarson  þar 
fram  bar  ok  doms  da  beiddiz  fyrir  hueriar  saker  hann  hafdi 
þangat  stefnt  j  nefndan  stad  o'<  dag  jone  halluardzsyne 
fyrir  þda  sauk  ok  dakæru  at  adrnefndur  ]on  einarsson  kærdj 
þat  til  greindz  jons  halluardzsonar  at  hann  hefdj  gripit  ok 
olaugligda  at  sier  tekit  ok  bunad  da  Rcist  yrckt  ok  unnid 
ok    allda    bunautn  af  haftt    þridiung  j  adr  greindri    jordu 

1)  Utaná  biéfínu  mtð  liciidi  Lá,  16.  öld.    2)  Mcð  iieLdí  Ama  Magn- 
tissonar.    3)  Svo.    4)  Þ.  e.  25.  Sept. 


728  ÁBÚÐARMÁL  1504. 

kirkiuboli  j  steingrimsfirdj.    er  adur  greindur  jon    einarson 
sinoL  eign  lysti  ok  sinnar  kuinnu   Sigridar    gudmundardott- 
ur  j  arf  ppter    faudur  sinn  Serda     gudmund    skuldason  til 
motz  uid  systur  sinar  gudfinnu  ok  gudrunu.    Nu  saker  þess 
at  uor  landz  lagoa  bok  suo  ut  uisar.  ef  lendur  madur  edoá 
umbodsmadur  kongs  tecur  upp  bw  bondda  otalit  edoa  odæmtt 
eda  ueiter    honum  adrar  fiar  upptectir  þda  skal    hann  þat 
aptur  færa   ok  bætda  þeim  fullretti  er  hann    toc  fyrir  enn 
kongi  .X   merkur.  huerr    afiarda  mork  er  honum    ueitti  lid 
til.  vitum  vær  ok   huergi  þar  laug   um  skrifud  at  nockrum 
maugda^)  maiij  same  betur  ödda  lofiz  at  giorda  laugbrot  eddii 
taca  edur  gripa  nockurs  mannz  godz    edda   peningda    fastda 
edda  lausa  j  moti  þeirra  uiliói  er  eigda  helldur  cnn   hinum 
sem   meirj   maktar  er  ok   laugin   forbiodda  at  giorda   megi. 
£r  þat  ok  uor  eiideligr    domur  at  þessi  jardar    parttur  se 
Bettligda  eigii  adurnefndz  jons  cinarsonar  ok  grcindrar  Sig- 
ridar  gudmundardottur  kuinnu  hans  at  RCttum  arftocum  til 
motz  vid  systur  hennar  sem  fyrr  skrifad  stendur.  ok  greindr 
jon  halluardzson  hafda  heimilldarlaust  da  sezt  ok  bw  aa  Reist. 
og  þui    dæmdum     uær  fyrr  nefnder   domsmenn  med    fullu 
doms  atkuædj  opt  nefndan  jon   halluardzson    skylldugan  at 
gialldda  títt  nefndum  jone    einarssyne  tuefalldda    landskýlld 
af  opt  nefndum  jardar  partj.    attatigi    alnar  j  hueria   land- 
skýlld.  sua  laugan  timda  sem  hann   hafdj   jordinaa   haft   ok 
þar  med  tuefalltt  fullRetti    þdci.    xij.  manudj    sem   laugfesta 
greindz  jons  einarssonar  ýfuer  stod.  gan  einfallt  cnv  seinne 
tolf  manudj  halfu  fimtu  mork.  j  huertt  fullRettj    ok    skylldi 
adr  greind  landskýlld  gialldazt  j  þridiutigda  peningum  mal- 
nytu  ok  fridu  ok  daudum  peningum  þaifligum  ok  opt  greind- 
an  jon  halluardzson  skylldugan  att  færa  sig  af  optt  greind- 
um  jardar  partti  jnnaii    siondar.    ok  jon    einarson    Rettligda 
megda  at  sier  taca  þat  foruerk  sem  jon   halluardzson   hafdi 
Æl  greindum  jardar  partti  haft.     Hier  med   kongi.  x.  merk- 
ur  fyrir  ofdirfder  ok  laugbrot.     Dænidum  uær  ]on  halluardz- 
son  skylldugan  at  gialldda  alla    þessa  fcsekt  landskylld    ok 
RCttarfar  ok  kongsins  sakeyri   med  þrennum    saulum.  land- 


1504.  LANDAMERKJABRÉF.       .  729 

skylld  j  þridiungooL  peningum  en^)  fyrr  stendur  skrifad  en 
Eettarfar  ok  kongs  sekt  j  aullum  lau^ligum  sakeyri.  enu 
fyrstu  saul  skulu  uera  jnnafi  halfs  raanadar  at  heyrdum 
dominum  enn  aunnur  at  midium  uetri  enn  allt  golldit  at 
næstum  fardaugum.  ok  golldit  at  þeirra  heimile  er  taca 
eigaa  autan^)  þeir  uili  jndællúi  um  giorda. 

Samþyckti  þenna  uorn  dom  mcd  oss  Gudine  jonsson  er 
þcQL  hafdi  mins  herrda  kongsins  sj^slu  ok  umbod  j  greindu 
tacmarki.  Ok  setti  sitt  jnnciglli  med  uorum  fyr  nefndra 
manna  jnnsiglum  fyrir  þetta  dorasbref  ed  skrifaduarj  kalfa- 
nesi  j  steingrimsíirdi  da  samoa  are  degi  sidar  enn  fyrr 
seiger. 


667.  7.  Október  1504.      á  Eiríksstððum. 

ViTNisBURBARRBÉF  um    laudamerki    Eiríksstaða  í  Svartárdal 
og  Fjósa. 

MSteph.  27.  4to  bls.  112—113,    SvartBkinna     með  heutli     BenediktB 
lögmaunB  Þorsteiussonar,  c.  1730. 

Annar  tveggia  manna  vitnissburdur  um  landamerke 

millum  Eyrekstada  og  Fiosa  med  e*nu 

h(angande)  Jnnsigle. 

Pad  giorum  vid  Ornolfur  Steinsson  og  Hallgrimur  Skula- 

son  godum  mo^nura  viturlegt  raed  þessu  ockru  opnu   brefe 

ad    vid    vorura    þar  hia    og  hejrdum  L  d  Eyrekstðdura  j 

Svartardal  radnudagenn    næstann  effter  Calixtus(raessu)  um 

hausted  at  Olafur  Hrolfsson  handfestc  Þo'rsteine    Solvasyne 

svo  felldann  vitnisburd  ad  hann  sagdest  vered  hafa  hejmil- 

esfastur  a  Eyrekstodura  nu  tolf  raanude  sráraflejtt  þa  er  And- 

res  Bodvarsson  bio  þar.  ad  þesse  landaraerke  voru  þa  halld- 

enn  millum  Piosa  og  Eyrekstada.  ad  garde   þeim  er  geing- 

ur  ur  Eyrekstadatiðru  utannverdre  og  þvert  ofann  j  d.  svo 

og  slo    eg  Ohifur    Hrolfsson  j  sydre  grðfenne  og  j  íaugun- 

um  fyrer  ofana  tiornena  og  fann  cinginn  ad.  var  eg  sejtian 

1)  Svo.  ~ 


730  FINNASTAÐABEÉF.  1504. 

vetur  samfleytt  j  Svartaidal  og  hejrda  eg  alldrej  tv'mgplc  a 
lejka  ad  onnur  være  landamerke  enn  þesse.  svo  og  ej  sijd-: 
ur  ,  vissa  eg  ad  beit  var  hofd  fra  Eyrekstodum  j  brunar 
jord.  allann  þann  tima  medann  eg  var  j  dalnum  og  fann 
einginn  ad  svo  eg  hejrde. 

Og  til  sannenda  hier  um  settum  uid  firrnefnder  menn 
okkar  Jnnsigle  fyrer  þetta  uitnissburdarbref  er  skrifad  var 
d  Eyrekstodum  i  Svartardal  arum  effter  gudz  burd  1504  dr. 


C68.  11.  Október  1504.  í  Mikla^arði. 

18.    Janúar   1505.  á  Hólum. 

NiKULÁs  prestr  Vilhjálmsson  selr  í  umboði  Gróu  Guðmund- 
ardóttur  Gottskalk  biskupi  á  Hólum  hálfa  jörðina  Skörð  i 
Eeykjahverfi  fyrir  jörðina  Finnastaði  í  Höfðahverfi. 

AM.  Fasc.    XXXVII,     18,  frumrit  á  skinni.      Öll  (4)   innsiglin  eru 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  3400. 

Vm  finnastade  [i  Grytubacka  kirkiusokn'). 
Þat  giorum  vier  magnws  þorkelsson.  biorn  einarsson. 
ketil  halfdanarson  ok  asmundr  andresson.  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  woro  brefé  át  vier  vorum  þar  hia  saum 
ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  vors  virduligs  herrabisk- 
ups  godskalk  ok  sira  nikulas  vilhialmssonar  j  miklagarde  i 
eyiafirde.  fostudaginn  næstan  fyrir  festum  reliquiarum  vm 
haustid  at  sira  nikulas  selde  bisknp  godskalk  jordina  halfa 
skaurd  er  ligur  i  reykiahuerfe  i  husauikr  kirkiusokn  til 
fuUrar  eignar  og  frials  forædis  med  ollum  þeim  gognum  ok 
giædum  eignum  ok  itokum  sem  greindre  jordu  halfre  fylg- 
er  og  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nýu  i  fullu  ök  riettu  sam- 
þicke  þar  med  logligu  wmbode  grou  gudmundardottur.  er 
hun  hafde  feingit  ok  vpp  gefit  til  fvlls  eignarvmbods 
greindum  sira  nikulase  at  hia  verondum  ok  þar  til  vitnis- 
burdar  kolludum.  nefndum  monnum.    magnwse   þorkelssyne. 

1)  Utan  4  bréfiauj  frá  [með   henai  frá  X7.  öidj  hitt  er  með  gamalli 
hendi, 


1504.  SKÚTUSTAÐABBÉF.  731 

katle  halfdanarsyne  ok  asmunde  andreasyni  ok  henne  hafde 
til  erfda  fallit  epter  fodr  sinn.  ^er  i  mote  gaf  ok  selde 
vor  verdugur  herra  biskup  godskalk  jordina  alla  íinnastade 
er  liggr  i  haufdahuerfe  i  grytubacka  kirkiu  sokn  til  fullrar 
eignar.  medollum  þeim  gognum  oggiædum.  erfinnastodum  filg> 
er^)  ok  fylgt^)  hefer  at  fornu  ok  nyu,  ok  hann  vard  fremzt 
eigande  ath  heilágrar  hola  kirkiu  vegna.  Skilde  huor  þeirra 
hallda  til  laga  þeirre  iordu  er  keypt  hefde.  enn  sa  suara 
laga  riptingum  sem  selt  hefde.  Ok  til  sanninda  hier  vm 
heingium  vier  sagder  menn  wor  incigle  fyrir  þetta  bref 
Skrifat  a  holum  i  hialtadal.  laugardaginn  næsta  fyrir  fabi- 
ani  et  sebastiani  martirum.  anno  domini  millesimo  quingen- 
tesimo  quinto. 


669.  25.  Október   1504.       á  MuiikaþTerá. 

H'ALLR  Ketilsson  selr  með  samþykki  Solveigar  Jónsdóttur 
Gottskalk  biskupi  á  Hólum  jarðirnar  Víðar  i  Eeykjadal  og 
Helluvað  við  Mývatn  fyrir  Skútustaði  við  Mývatn. 

.,    AM.  Faec.  XXXVII,  a,  frumritið  k  skinni.     Af  5  innsiglura  er  eitt 
fyrir  bréfinu  og  lítið  brot  af  öðru.  --  AM.  Apogr.  3399. 

um  skutustadi  1504'^). 
Pat  giorum  vier  eirikr  prestr  einarsson.  magnus  þor- 
kelsson.  magnus  arnason.  biora  einarson  og  sygurdr  suein- 
biarnarson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  woru  opnu 
brefe  at  anno  domini  millesimo  quingentesimo  quarto  a  greni- 
adarstad  i  reykiadal  manudaginn  næstan  epter  natiuitatem 
marie^)  worum  wer  þar  hia  saaum  og  heyrdum  ord  og  handa- 
band  þessara  manna  wors  verduga  herra  og  andalegs  faudr 
godskalkz  med  gudz  naad  biskups  a  hoolum  af  einne  halfuu 
enn  af  annare  hallz  ketilssonar  at  suo  fyrir  skildu  at  n^fndr 
hallr  ketilsson  selde  med  saraþycke  solueigar  ionsdottr  eigin 
konv  sinnar.  biskupinum  jordina    víjdar  er  liggr  j  reikiadal 

1)  Svo.    2)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi,    3)  Þ.  e.  9.  Sept. 


732  .  JÓDÍSARSTAÐABEÉF.  1504. 

j  einarstadar  Idrku  sokn  og  jordina  helluuad  er  jiggr  vid 
rayvatn  i  skwtustadar  kirkiu  sokn  med  ollura  þeira  gaugn- 
um  og  giædura  eignura  og  itaulura  sera  greindura  iordura 
fylger  og  fylgt  hefuer  at  fornu  og  nyio.  og  hann  vard 
fremzst  eigande  at.  til  fullrar  eignarog  æuinligrar  ogfrials 
forrædis  vndan  sier  og  síjnum  erfingiura  enn  vnder  bisknp 
godskaalk  og  hans  erfingia.  Hier  a  raote  fieck  biskupÍTin 
halle  ketilssyne  jordina  skutustade  er  liggr  vid  mýuatn  til 
fullrar  eignar  raed  oUura  þeira  hlunnendura  seih  þQÍrrejordu 
fylger  og  eigi  er  ádr  raed  laugura  fra  korait.  Skillde  og 
huor  suara  lagariptingura  og  til  laga  hallda  þessura  síjnura 
iordura  sem  laug  segde.  Og  til  sanninda  hier  vra  heingiura 
wier  fyrr  nefndir  raenn  wor  incigle  fyrir  þetta  bref  skrifat 
a  raunkaþueraa  i  eyiafirde  faustudaginn  næstan  fyrir  allra 
heilagra  mesau.  are  síjdar  enn  fýr  seiger  et  cetera. 


670.  3.  NÓTcmber  150á.  í  Skriðu. 

Björn  Einars3on  selr  Magnúsi  Porkel  syni  til  fullrar  eign- 
ar  jörðina  Jódísarstaði  í  Keykjadal  raeð  tilgrcindum  landa- 
merkjura  fyrir  sex  málnytu  kágildi. 

JSig.  66.  8vo  nieð  hendi  GrunnivíkrJóns  „Ex  originali.  collatam. 
fðingcd  fra  syalum.  Jonc  Benedicts^yae  1740"  (=  a).  —  MSteph.  27. 
4to  bls.  469—471,  skr.  c.  1730—40  (=  b),  og  er  þessi  meðkenning  þar 
aptan  við  bréfið :  „Dad  medkienne  eg  Olafur  p.  Jonsson  ad  eg  hefe 
Bied  og  yferlescd  bo  latande  bref  mtd  hangandd  jnnaiglo  ord  tífter  oid 
som  hier  fyrer  ofan  skrifad  stendiir.  til  Banneuda  hiár  um  uuderakrifa  eg 
raitt  nafn  med  Eiginn  hendð 

Olafur  p.  JonsBon"^) 

Landaraerkia  og  giorningsbrief  um  Jodijsatstade 
j  Skriduhuerfe-). 

Þat  gere  eg  biorn  einarsson  godura  raonnura  uitturlegt 
raed  þessu  rainu  oppnu  brefe  at  eg  hefe  feingit  raagnuse 
þorkelssyne.    ok    sellt   til    fullrar   eignar   med    handabande 

1)  Það  mun  vera  Béra  Ólafr  á  HelgaBtððum  (1711—1742).     2)  b. 


1504  JÓDÍSÁHSTAÐÍR.  -    SKÉGGJASf  At)ÍR.  ?3á 

jordena  iodissastade')  cr  liggr  j  rykiadaP).  j  mulakirkiu 
sokn.  med  ollum  l^eim  gognum  ok  gædum.  sem  adr  gr(e)ind- 
re  jordu  fylger  og  fyllt  hefer  at  fornu  ok  nyiu.  ok  han-^) 
hefer^)  fremst  eigande  at  ordit.  med  vpplage  ok  samþycke 
halldoru  magnusdottur  konu  sinnar^).  hier^)  j  mot  skylldc 
magnus  gcva  .vj  malnyttu  kuggilde.  ok  þar  til  adra  pcnn- 
inga  suo  scm  þcim  kiæme  saman.  Sagde  adr  grcindr  biorn 
at  jordcn  ætte  j  gardcn  þann  sem  geiugr  fyrir  ucstan 
smierhola  ok  yfer  vm  hals.jgrænu  grof.  ok  r^ttsyne  offou*) 
j  fliot.  ok  suo  ut  j  mozts  uid  berstada')Iand.  og  austr  j 
manalæk^).  Skilldc  biorn  suara  lagariptiiigu*)  a  fyr  gr(c)indre 
jordu  en  magnus  hallda  til  laga.  Ok  til  sannenda  hier  um 
setta  ek  mitt  insigli  fyrir  þetta  iardarkaupsbref  er  giort 
uar  j  skridu  j  reykiadal.  laugardagen  næsta  epptter  allra 
heilagra  messu.  þa  er  lidit  uar  fra  guds  burd  CD  ok  fim 
hundrutli  ok  ,iiij.  ar. 


671.  9.  Nóvcniber  1504.      á  Möðruvolluni. 

10.  Júní  1505.  á  Munkaþyerá. 

ViTNisBURBARBRÉF,  að  Kristíu  Jöruudard 'ttir  gaf  Jóni  Jóns- 
syni,  er  kallaðr  var  príórsbróðir,  fjórðungsgjöf  íir  öllumsín- 
um  peningum,  og  að  hann  tók  að  sér  og  eignaðist  með 
vilja  og  samþykki  Kristínarjörðina  Skeggjastaði  áStröndum. 

AM.  Fdsc.  XXXVII,  10,  frumritið  á  skiaui.  Af  6  ianBÍglam  eru  2  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  3401. 

vm  skeggiastadi^^). 
Þat  giorum  vier  brodir  einar  med  gudz  nad  abote  a 
munkaþuera.  brodir  nikulaas  med  sama  nad  prior  a  maudru- 
uoUum.  eirikr  einarsson.  ]on  finbogason.  jon  ionsson.  nikulas 
uilhialmsson.  halfdan  narfuason  ok  finboge  cinarsson  godum 
monnum  kunnigt  med    þessu   woro  brefue.   þa  er  lidit   var 

1)  JodijearBtade  b.  2)  Rejkiadal  b.  3)  Sto  bæði.  4)  b.  y.  Orðið 
vantar  bæði  i  a  og  b.  5)  og  b,  6)  ofan  b.  7)  Bergstada  b.  8)  Mana- 
læk  b.    9)  —  rifítingum  b.    10)  Utan  á  bréfinu   með  fornii  hendí. 


^34  SÉEÖGJASTADABRÉF.  1504. 

fra  gudz  burd^)  þwshiind  fimm  hundrut  ok  fiogr  aar  fostu- 
daginn  næstan  fyrir  marteicsmessu  vm  haustid  a  maudru- 
uaullum  i  haurgardal  vorum  uier  þar  nær  saum  ok  heyrd- 
um  at  biarne  jouson  ok  hemingur  markwsson  baru  suo  felld- 
an  vitnisburd  ok  soru  þar  at  fullan  bokareid  fyrir  vorum 
virduligum  herra  ok  andligum  faudur  Godskalk  med  gudz 
naad  biskupé  a  holum.  ath  þcir  visse  fyrir  fuU  sanniude  at 
kristin  jorundardottir  gaf  ione  jonssyne  er  kalladr  er  pri- 
ors  brodir.  fiordungs  giof  wr  aullum  sinum  peningum.  feingn- 
um  ok  ofeingnum  huort  hann  villde  j  fríjdum  edr  ofríjdum 
faustum  eda  lausum.  skilde  hann  ok  þessa  peninga  frials- 
liga  mega  cignazt  ok  ath  sier  taka.  hafua  ok  hallda  þat 
hann  heldzt  uillde  af  hennar  peningum  j  þessa  fiordungs 
giof.  sua  ok  soru  þeir  at  þeir  uissu  fyrir  full  sanninde  at 
fýrr  nefudr  jon  tok  at  sier  ok  eignadizt  med  raade  ok  uilia 
nefndrar  kristindr  jordina  skeggiastade  er  liggúr  a  straund- 
um  fyrir  austaú  langanes.  ok  hafde  þar  a  sitt  bw  ok  pen- 
inga  nær  þeim  tímum  er  opt  nefndr  jon  hafde  vmbod  heil- 
agrar  holakirkiv  millum  mýrarkuislar  ok  helkunduheidar. 
Ok  til  sanninda  hier  vih  heingium  vier  fýrr  nefndir  prest- 
ar  vor  jnncigle  fyrir  þetta  bref  skrifuat  a  múnkaþuera  ] 
eýafirde  þridiudaginn  næsta  fyrir  ífestum  Barnabe  apostuli 
are  síjdar  fcun  fýr  seigir. 


6^2.  80.  December  1504.  á  Oruud. 

Beéf  fjögurra  manna,  að  þeir  hafi  séð  bréf  hirðstjórans,  að 
hann  hafi  feingið  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  fulla  makt 
að  skipa  sýslumenn  í  stað  þeirra,  er  frá  kynni  að  falla,  og 
setja  aðra  sýslumenn  þar  sem  ekki  geingi  lög  og  réttr,  og 
gjá  til  að  sýslumenn  geri  hirðstjóra  eða  kongs  umboðsmanni 
fullkominn  reikningskap. 

Dómasyrpa    Jóns   Hákonarsonar  á  Vatnshorni   (d.    1748)  i  4to  bls. 
91—92,  skr.  c.  1608. 

1)  burdz,  frbr. 


1504.         FINNBOGI  LÖGMAÐR.  -  BREIÐABÓLSTAÐR.  UB 

Þad  giorum  vier  Jou  Sigmundzson.  Nichulas  Gudmundz- 
son.  Sigurdur  Jonsson  og  Jon  Gudlaugsson.  Godum  monn- 
um  viturligt  mod  þcssu  voru  opnu  brefi  at  vier  haufum  sied 
og  hej^rt  yfirlesit  op(i)t  Bref  vndir  hirdstiorans  jnnsigli  heilu 
og  oskaudduda  su)  latanda  at  hann  hefur  feingit  Fimboga 
Jonssyni  laugmanni  nordan  og  vestan  (h  jslandi  fulla  mact 
og  valld.  at  huar  sem  syslumenn  kynni  fra  ad  falla  sem 
syslufiar  hefdi  þeigit  adur.  gda  ef  eigi  geingur  laug  og 
Eettur  j  syslvnum.  sem  til  bæri.  skylldi  hann  setia  þar  adra 
syslumenn  yfer  og  þeir  giordi  hirdstioranum  edur  hanz  vm- 
bodzmanni  fullkominn  Reikningskap  med  laugmanzinsnaUeru 
og  yfersyn.  Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefnd- 
ir  menn  vor  jnsigli  fyrir  þetta  Transkriptarbref.  Giort  da 
Grund  j  Eyiaíirdi  manudæginn  j  jolum  Anno  domini.  CTD.  d. 
quarto. 


673.  [1504]. 

Skrá  um  lausar   eignir   Breiðabólstaðar  í  FJjótshlíð,    þá  er 
síra  Ögmundr  Pálsson  tók  við  staðnum. 

AM.  257.  4to  skb.  8amtí<^A.  —  AM.  Apogr.  Nr.  2691.  —  AM.  263. 
Fol.  blp.  32,  8kr.  1598.  —  Máldagabók  BÍ8kupsskjalasafnsins  hin  gamla 
(=D  12)  bl.  15la—b,  skr.  1601  (ártal  rangt  1553;  bókin  fain). 

Breidabolstadur.  [Gamall  maldagi^) 
Mariu    kirkia  a  Breidabolstad   i  Fliotzhlid    hafdi    svo 
mickla  peninga  þa  sira  ogmvnd^)  palsson  tok  med  epter  sira 
jon  gislason  godrar  minningar. 

Jn  primis  .xx.  kyr  giUdar. 

hundrad  asaudar. 
Jtem  xc  i  gelldum  navtum. 
Ix.  gelldinga  gamla. 
Jtem  Ix.  veturgamallt  fe  fyrir  vc» 
Jtem  viijc-  i  sængarklædvm. 

1)  263;  [1553,  268  (!).  2)  Augmandur  268.  —  Ögmundr  er  enn  kirkju- 
prestr  í  Sk^lholti  1502,  en  að  Breiðabólstað  er  hann  kominn  1504  (Nr.  658). 


736  feREIÖABÓLSTAÖfe  f  FLJÓTSHLÍÖ.  1504. 

J  tem  kotlvm.  pottvm.  mvnnlaug  oc  vatzkall  cccc.  oc 
V.  agilldi  b^tur. 

^)  xij.  hundrads  hestar. 

Jtem  stor  kista  iarnslegin  fj^rir  kvgiUdi. 

Paiizarc  oc  hattur  fyrir  hundrad  oc  .x.  avra. 

Jtem  hitvker  oc  annad  ker  fornt. 

rosta  stampur  oc  ij  storpijpur  fyrir  cc. 

Jtcm  .c.  fiska  þar  heima.  enn    von  a  tveimur    lcst- 
um  uærri  þvi  i  vestmanneyum. 

Jtem  halftunna  med  lioru. 

X.  avnglar.  v.  liaer.  v.  oxar. 

cc.  iarns  oc  Ix.  asmundar. 

vnder  ix.  hesta  iarn  forn  oc  ny. 
ein  palreka.  ij  lasar. 

rcip  a  viíj.  hesta.  silar  xxx^). 

ij.  nafrar.  eitt  boriarn. 

i  færi  c.  fadma  oc  xx.  betur. 

Storcr  hardsteinar.  iiij.  bryne  sma  oc  stor  xiiij. 

ij.  navtahvder  oc  ein  kyrhvd. 

ij.  selskinn.  iij  klippingar. 

ein  þexla^).  iij.  talguhnifar.  hornasog. 

Jtem  tialld  j*)  stora^)  stofv  oc  palP)  klædi. 
Var  kirkiann  aa  breidabolstad  gior  firiríimmtijgi  oc  vc 
enn  aull  aunnur  hua  firir  xlvc  þa  sira  augraundur  tok  med. 
klifbera  xxvij.  v.  orf.   xvj  hrijfur.  iij   rekur.    klaafar  a 
ij  hesta.  barkrokar  a  ij  hesta.  reidingstorfur  xxxij.  iiij  hæru- 
secker.  iiij  harhnodu.  iij  hornbeisL 

Jtem  ij')  tunna  pijpa.  oc  jj  tunnur    adrar.  trecktt    oc 
stor  hituskaaL 


^U.  1504.  í  Reykjaholti. 

Skrá  um  leigu  á  jörðum  kirkjunnar  í  Reykjaholti. 

1)  )tem,  b.  T.  268.  2)  xxxj,  263,  268.  3)  263,  268;  máð  í  257; 
4)  máð  í  257;  5)  Btoru  263,  268;  6)  hér  endar  257,  og  stendr  það, 
sem  eptir  fer  einangis  i  263  og  268.    7)  tueggia  268. 


1504.  REÝKJAHOLT.  -  HÚSAFELL.  Í37 

AMagn.  Apogr.  2231,  með  hendi  Árna  Magnúsionar  „ex  antbeDtica 
membrana  templi  Reykhoitensis",  sem  var  blað  framan  við  forna  meesu- 
b6k  i  folio.  Segir  Árui  þetta  ritað  með  sömu  hendi  og  afhendingana 
fr&  1503. 

Anno  domini  00  quingentesimo  iiij.  sodan  leiga  a  stad- 
ar  jordum  j  reykiahollti. 

Jn  Iprimis]  sigurde^)  kolssyne^)  breidabolstadur  firir  c 
j  landskylld  oc  vj  leigukugiUdi  med. 

Olafur  nialsson  a  kopareykium  ciOed  vj  kugilldvm  leigd 
jord  íirir  xu  avra. 

Jlluga  sigurdssyni  nordur  reyki  med  vj  kugilldvm.  x 
avrar  j  landskylld. 

Steinolbe  grimsstade  med  vj  kugilldvm  leigd  firir  sio 
agilldi. 


675.  1504. 

Máldagi  Húsafellskirkju  í  Borgarfirði. 

Máldagabök   Biskupsskjaiasafasins  hin  gamla    (s=:D12)  bi.    138a— 
139a,  skr.  1601. 

HusafelL 

Kirkian  a  husafelle  er  helgud  almattugum  gudeocjum- 
fru  mariu  og  hinne  heilogu  seciliu.  hun  a  heimalannd  allt 
med  oUum  gogiium  oc  giædum  oc  jordina  leýdarfell  sem 
reiknast  fiogur  hunndrud  oc  xx  ad  dýrleika.  skipade  biskup 
stefafi  j  sinne  visijtacijone  greinda  jord  vnndir  kirkiuna 
á  husafelle  til  tijunnda  lysitoUa  oc  allrar  renntu  æfinliga 
hier  eptir. 

Jtem  a  kirkian.  vij.  kyr  oc  viij  asaudar  kugiUde  oc  iij 
hvnndrud  ]  gelldum  nautum  oc  ij  hunndrud  j  gelldum  saud- 
um.  hross  med  veturgomlum  heste  fýrir  hunndrad.  ij  hunndr- 
ud  tijunndarvirtt  jonann  gatta  j  kotlum  busgagne.  sænng- 
um  oc  audrum  þarfiigum  penijnngum.    Jtem  hafa  gefist    iij 

1)  var  óskýrt  í  skb.,  —  Árni  segir  að  lesa  megi  bæði  sigurdur  og  sig- 
urde.    2)  var  „nœsta  m&ð",  og  segir  Arni  það  „ekki  rétt  viBt". 

Dlpl.  lal.  VIL  B.  '47 


T^  ■  "^"    '■  HÚSAFÉLtr   ' ""  -  ÍÍOÍ. 

mabýtti  kugillde  sijdann  sijra  snorre  þorgilzson  tok  stadinn 
fýrir  fimm  árum  vmm  lidnuffi. 

Jtem  a  kirkiaii  jnuaii  sig.  jn  prijmis  kross  med  vnndir- 
stodum  j  hurdum  fyrir  ij.  cc.  jtem  mariu  likneski  minna 
fyrir  x  aura.  j  saucte  seceliu  likneaki  fyrir  ij.  cc.  margret- 
ar  likneski  fyrir  .v.  aura.  jtem  koparhialmur  fyrir  x  aura 
med  fimm  liospíjpum.  jtem  ij  jarnnstikur  fyrir  vj  aui-a.  jt- 
em  ij  koparstikur  med  ij  liospijpum  huor  badar  fyrir  mork. 
jtem  glodarker  gamallt  oc  vel  giórt  med  godan  kopar  fyrir 
xij  aura.  jtem  Ii)kn(eski).  mat(ut)inale  frd  pdskum  til  adventu 
fyririíij.  kugilíde.  jtem  missale  lesannda  samsett  med  pistlum  oc 
gudspiollum.  collect(arius)  oc  graduale  vmm  lannga  fosta  fyr- 
ir  cc.  jtem  sálltare  fyrir  c.  jtem  bok  de  tempore  med  gud- 
spiollum  pistluín  oc  collectum  frá  páskum  fyrir  fimtann  aura. 
jtem  grallara  partur  de  tempore  oc  de  sanctis  fýrir  mgrk 
vmm  fostu.  jtem  sequencijubok  fyrir  c.  synngiannde.  jtem 
messubok  a  sumarid  samsett  fyrir  vj  aura.  jtem  kiriall  med 
nockrum  messum  fyrir  vj  aura.  jtom  kanonenbok  fyrir  vj 
aura.  jtem  seceliukuer  fyrir  xx  aliiir.  jtem  noekur  kuer  vr 
lesbok  a  sumarid  dé  tempore  fyrir  x  álnir.  jtem  ordubok 
lijtil  fyrir  xx  alnir.  jtem  silfurkalek  med  patijnu  er  vegur 
halfa  mork  fyrir  þriu  hundrud.  jtem  messuklæde  alfær  med 
corporale  fýrir  halft  þridia  LugiIIde.  jtem  aunnur  messu- 
klæde  alfær  fyrir  cc.  jtem  þridiu  messuklæde  alfær  fyrir 
halft  annad  hunndrad.  jtem  kanntara  kapu  fýrir  xv  avraoc 
sloppur  fyrir  x  aura.  jtem ;  iiij  kluckur  oc  ij  biollur  sem 
yega  muni  vætt.  allar  heilar  oc  med  kolfuin.  jtem  ein  lijtil 
bialla  brotiíi  sem  vega  mune  vj  merkur.  jtem  tabuluin  sæmiligt 
fyrir  alltare  þriggia  hunndrada  virde.  jtem  alltarisdukur  med 
brun  oc  fordukuiii  fyrir  sex  aura.  jtem  glitadur  dukur  sæmi- 
ligur  nærri  halfre  fiordu  aliliar  lanngur  yfir  sancte  seciliu 
fyrir  vj  aura.  fiorir  smádukar  adrir  fyrir  x  aliiir.  tok  bisk- 
up  stefan  þennann  reiknmjnngskap  af  sijra  snorra  þorgilz- 
-syni  þa  er  lidit  var  fra  hijnngadburd  vors  herra  jehsu  christe. 
SO^  d^  iiij  ar.  -  ->  i 


1 504.  StfeÖíSHOLt.  -  ÆRLÆKR.:  73« 

676.  1504. 

Rbikningr  kirkjunnar  í  Steinsholti  i  Gnúpverjahrepp. 

Máídagabök    Biskupsskjalasafasins    bin  gamla    (=D13)   bl.  137  a, 
skr.  1601  (nú  í  Landsskjalasafni). 

SteinnshoUt. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

Giordi  sijra  einar  jngemundarson  suo  felldann 
rejknnijnngskap.  biskup  stephano.  anno  domini  CTD.*  d.  iiij. 
kirkiunnar  j  steinnshollte.  ad  hun  a  jii  primis.  vij.  kyr  oc 
XXX  asaudar.  vj.  saude  gammla  oc  xij  saude  veturgammla. 
iiij  vetra  gamallt  naut  oc  iij  hunndrud  j  kauplum.  lofade 
greindur  sijra  einar.  ad  leggia  hier  til  nýtsamliga  penijnnga 
8U0  ad  stæde  á  xx  hunndrudum  kirkiunnar  eignn. 
þar  er  heimalannd  allt  kirkiunnar  eignn. 
prestsetur  til  heimilis. 


677.  1504. 

Skrá  um  eignir  kirkjunnar  á  Ærlæk  1  Öxarfirði. 

AM.  640.  4to  bl.  54  skb.  frá  Ærlæk  með  NiknláBSögn,  s^r.  laust 
fyrir  IðOO;  þetta  skr.  1504.  Á  bl.  31^  stendr:  ^Bokþessa  gaf  jon  ola- 
son  Gudi  og  sancte  nicholae  og  kiikiunnj  a  ærlæk.  bid  firir  mer  dandi  kall". 

Anno  domini  (D^  ö*  iiij  ar*).  ' 

[Gudmundr  biskup  uigdi  kirkiu  a  ærlæk  messudag 
laurencij  vndir  hans  helgun  ok  nikvlai^). 

Voro  suo  myckler  penlngar.  jnnann  gardz  da  æilæk. 
þaa  narfe  skildiz  vid.  en  jon  þorsteinsson  tok  uid.  med  suo 
ornu  heite  fylgdi  þetta. 

smidataung  oc  ij  sted(i)ar.  lader  .ij.  ij.  þialer. 

þetta  j  smidartolum  Rekiarn.  greipiiarn.  þavfare.  iij.  aux- 
ar.  gaddanafar.  ij.  bryne  oc  iij  klabbryne.  skariarn.  klauf- 
hamar.  oc  hamarsbrot.  oc  broddur.  ij.  skurdarjarn.  v.  liaþio- 
brot.  iij.  smæri.  u.  markafella.  av(n)gulbrot.  heykrokur.  hnif- 
brot.  iiij.  skeifur.  vij.  liaer. 

1)  á  sp&ssin  uppi.    2)  [þetta  með  öðrn  bleki  en^  hítt. 

47* 


740  ÆRLÆKR.  -  TRANSSKRIPT,  1504. 

hurdarhringur.   atta   alner  uadmals  med  golt  v  dmal. 

þetta  innann  gardz.  j  fyrstu.  ij.  munnlaugar.  uazkall. 
tuær  kaunnur.  iij.  tinfaut.  kista  j  kirkiunne.  ij.  eikurstoll. 
hnakkur.  ij.  kluckvklobar^).  kirkiu  las.  halfa  mork  vax. 
manskiærv. 

nicholas  saga.  mariu  saga.  olafs  saga  j  eirni  bok.  vr 
klifhaga. 

J  skalanvm.  ix.  dynur.  vij.  hægiode.  iij.  RÍockiuvoder. 
ij.  aklædi.  half  enn  niunda  alin  annarar  vodarþæft  uadmal. 
OG  uod  uadmals  oþæft.  vj.  merkur  veptar  oc  fiordungur  tui- 
taug  einskepta. 

Þetta  j  sængurklædum.  ix  dynur  godar  oc  illar.  vj 
hæginde  oc  ein  sæng  er  narfe  gallt  epter  sig  daudan  dynu 
og  hæginde.  iij.  aklædi. 

Þetta  j  burenu.  iiij  oc  xx.  trog.  ix  storkerauUd.  xix. 
smakeraulld  med  favtvm.  xij.  diskar.  vij.  skalir.  viij.  ker. 
ix  spæner.  j  strockur.  ein  flote.  vij.  kattlar  goder  oc  iUir. 
iij.  pottar.  ij.  dukar.  vazhandklædi.  vernizad  fat  brotid. 

J  skemune  aork  oc.  ij.  klafar.  u.  kistur.  ambod.  v.  hrif- 
ur.  iiij.  klarur.  tadkelling.  tuennir  uidar  krokar  aa  ij.  hest» 
krokar.  heysledi.  mykisledi.  stige.  bord  .  .  .  Bekur.  pall. 
uxahud. 


678.  1504.       á  Hraani  í  Keldudal. 

Tbansskriptarbréf; 

AM.  Fasc.  XXXVII,  7,  transskript  frumritað  &  skinni.    Annaö  (fyrra) 
innsiglið  er  dottið  frá. 

[1,  Kaupbréf  BÍra  Jóns  Gíslaaonar  fyrir  Hrauni  íKeldudal  18.  N6v. 

1479,  DI,  VI,  Nr.  226. 

2,  Kvittunarbréf  Bjarna  ÞórarinsBonar  nm  andvirði  Hranus  18.  Jáni 

1480,  DI,  VI.  Nr.  263. 

3,  Kaupbr.   Herdísar  Einarsdóttur  fyrir  Höfða  í  Pýrafiröi  29.    Dec. 

1460,  DI,  V,  Nr.  206. 

4,  Kvittunarbiéf  Indriða  HákonarsOnar  um  andvirði    Höfða  9.  Júni 

1461,  DI,  V,  Nr.  219. 

5,  Bréf  um  Vatnadal  frá  4.  Dec.  1475,  DI,  V,  Nr.  716]. 

1)=  kólbar  =  kólfar.         ~~  ""  ~~      ~~ 


1504.  TRANSSKRIPT.  ->-  VÍG  PÁLS  Á  SKARÐI.  741 

coedkennnzt  vid  petvr  sigfusson  og  þorolfur  augmundz- 
son  ath  vid  hofum  sed  og  ýfer  lesit  so  latandi  bref  med 
heilum  og  oskavddum  dandi  manna  jnciglum  sem  hier  fyr- 
ir  standa  skrifut.  Og  til  sanninda  hier  vm  settv  vid  ock- 
ar  jncigle  fyrir  þetta  transkripttarbref  er  skrifad  war  j 
hravni  j  kelldvdal  j  dyraíirdi  arvm  epter  gvdz  bvrd  CD® 
íim  hvndrvd  og  iiij  ar. 


679.  1504.  á  Kambi. 

TvEiR  menn  votta,  að  þeir  hafi  séð  kvittunarbréf  það,  er 
Ormr  Jónsson  þá  (1497)  kongs  umboðsmaðr  miUi  Hítarár 
og  Skraumu  gaf  Páli  Aronssyni  fyrir  atvist  að  vígi  Páls 
heitins  Jónssonar  (1496),  og  eins  kvittunarbréf  Guðna  Jóns- 
sonar  fyrir  bótum  eptir  Pál. 

AM.  Faec.  LXYI,  25,  frumrit  á  skinni,  komið  frá  Bæ  á  Ranðasandi. 
InnBiglin  eru  dottin  frá.  —  Apogr   1176. 

Þetta  bref  heyrer  til  latrum  j  adalvik^). 
Þath  giorum  vit  bergvr  ingimvndarson  og  einarjonson 
godvm  monnvm  kvnnigt  med  þessv  vorv  opnv  brefe  at  vid 
haufvm  sied  og  heyrtt  kvittvnarbref  orms  jonssonar  sem  þa 
hafde  mins  herra  kongsens  syslv  og  vmbod  j  millvm  hitar- 
ar  og  skravmv*)  pale  aronssyni  firir  þa  athvist  et  þar  med 
var  þa  pall  heithinn  jonson  var  oforsyniv  j  hel  sleginn.  j 
annare  grein  savm  vær  og  kvittvnarbref  gvdina  jonsonar 
sem  hann  hafde  vth  giefit  firir  þær  bætur  sem  honum  vorv 
thil  dæmdar  efter  fyrnefndan  pal  jonsson.  Og  thil  sanninda 
hier  vm  settvm  (vær)  fyrnefnder  menn  vor  jnsigle  firir  þetta 
uort  vitnisbvrdarbref  er  skrifat  var  aa  kambe  j  kroksfirde  j 
reykiahola  kirkiv  sokn  arvm  efter  gvdz  bvrd  CTD  ccccc  og 
iiij  aar. 


1)  Utan  &  bréfínu  með  gamalli  hendi.    2)  hér  stendr  &  Bp&seiu  með 
nokkuð  yngii  hendi:  „þorleifur  gamlason". 


742  GUÐNI  JÓNSSON.  1504. 

680.  1504. 

Skbá  og  reikningsskapr  eigna  Gnðna  Jónssonar  um  Pwerkr- 
þing  mest  vestan  Hvítár. 

AM.    267.    4to  bl.  1    og  4,    Bkinnblöð    samtíða  og  vífit  með   bendi 
Guðna  Jönssonar. 

Anno  domini  CD^  d^  iin. 

Voru  soddan  peningar  j  sidumula  um  uored  þa  hro- 
mundur  þorbiarnarson  toc  uid. 

Jtem  1  kirkiuíie.  þetta  j  gelldum  saudum  tuæuetrum  og 
elldrum  Ixxxxx  med  iiij  hrutum  tuæuetrura.  vetrgamler 
sauder.  Ixxx.  med  iiij  hrutum  veturgaumlum.  jtem  asaudur 
ij  og.  XX.  annars  hundrads. 

Jtem  gelld  naut.  xl.  og  erv  þar  med  talen.  u.  uetur- 
gomul.  vi.  og  XX  kyr  med  ij  kuigum  tuæuetrum.  þar  til 
xvi  kaluar. 

Jtem  i  kauplum.  x.  hestar  fullroskner.  ij  tuæuetrer.  iij 
ueturgamler.  vij  hross  rosken.  iiij  tuæuetur. 

Jtem  vorv  suo  morg  lomb  reken  aa  iiall.  viij  og  c. 

Jtem  vi  uoder  og  xx  og  verk  til  tveggia.  xiiii  huder. 
xuiij  klyppingar.  ix  klyfberar.  tuenner  klafar.  tuenn  hrip. 
uont  huortueggia.  tuener  torfkrokar  uonder.  iij  bryne.  ein 
hrifa  og  eitt  orb.  Ixx.  asmundar.  xuiij  merkur  uax.  iij  hesta 
reip  med  tuenn(um)  bandreipum.  xuj  sticur  klædis.  xij  stic- 
ur  lerepz.  vj  sticur  og  xx  med  striga.  ij  hufur  tuibyrdar. 
iiij  auxar  med  uondu  brythðggi.  smidia  alfær  nema  ræfrin. 
sleggia.  klaufhamar.  pall.  torfskere.  toríliar.  ij  recur.  ij  lin- 
dukar.  j  ullducur.  j  ullhandklædi.  ix  tinfot  og  erv  þar  iiij 
brakud  af  og  xx  trefot  og  eru  vj  steind  af  þeim,  tuær  og 
og  XX  skaler.  allar  brakadar  nema  uj.  seytian  spæner  flest- 
er  faneyter.  xij  storker  med  tuegia  tunna  kut.  vi  sængr 
faneytar  nema  j.  og  eru  þa  allar  alfærar.  x  katlar  og  erv 
vi  goder  en  iiij  brakader.  iiij  pottar  og  einn  bættr.  1  trog 
flest  faneyt  enn  svm  ekki  mathelld.  xij  keraulld  og  xl  med 
sraam  og  storum  og  erv  þar  vi  fotur.  ij  kutar  litler.  iiij 
strockar  uarla  mathellder  leka  aller.  iiij  altunnur.  ein  half- 
tunna.  iij  munnlaugar  allar  brakadar  meir  enn  ein,  iiij 
kaunnur  og  leca  allar.  ein  tint,  i.  :ib--:^ú  i: 


1504.  GUÐNr  JÓNSSON.  743 

Svo  morg  fcwi(lldi)  j  byggingu  aa  leigystDdvm.  halft 
anat  kwi(lldi)  hia  gisla  havardzsyni.  j  vor  halft  ix  kvi(lldi) 
hia  sera  j.  .  .')  stallasyni®)  ca  lvnd[i].  iiij  kuigur  atj|;yc 
þreuetrar  j  vor  er  settar  worojfodur.  olvctar  kui(llda)  leig- 
ur.  hia  eigli  da  uarmalæc  j  ku(iildi)  og  leigur.  steinolfi  tp, 
grimstodum  ad  auki  (hia)  andresi  ca  raud(s)gile  iij  kyi(lldí). 
arne  oa  hofstodum  eitt  kvi(lldi)  og  ku  j  fodrum.  hia  aera 
þorde  stallasyni  da  gilsback(a)  vi  kv(illdi).  vj  kvi(lldi)  hia 
ara  stallasyni  og  luctar  halfar  kvi(llda)  leigr  og  iij  uetur 
kuig(a)  da  mat  at  avc.  joni  ryt  j  buamme  vij  kui(lldi).  hia 
magnusi  hel[ga]9yni  aa  þorgautzstodum  j  kvi(lldi  oc  lica 
leifi  doL  frodastodum  xii  kui(lldi).  da  ueggium  halft  anat 
kui(lídi).  iiij  kui(lldi)  reycium  hia  pali.  hia  margretv  ] 
stafhollteij  kvi(lldi).  andresi  da  biargasteine  þreuetur  kvi(^). 
da  hamrendum  hia  andresi  j  kvi(lldi).  a  veggium  hiá  Joni  j 
kvi(illdi).  ix  kvi(illdi)  aa  steinum  hia  sigurdi.  jone  torfásyni 
dcl^kviwm  j  kvi(lldi).  ij  kvi(lldi)  hia  arna  da  sigmutídarstðd- 
um.  aa  haufda  hia  ara  helgasyni  ij  kvi(lldi)  og  þridia  kyr. 
j  fodrvm  aa  spoamyri  i  k(yr).  j  sueinatvngu  hia  joni  oddz- 
syni  ij  kv(illdi).  j  krokvm  hia  ione  jonssyni  ij  kui(lldi).  da 
suartagili  hia  þorarne  ij  ku(illdi).  iiij  kui(lldi)  aa  Videlæk 
hia  jone.  da  forse  iij  kvi(lldi).  j  arnarskárde^)  hiajonémark- 
ussyni  ij  kui(lldi)  og  einn  hestur.  iij  kyr  hia  joní  odsyni  aa 
uatne.  iij  kvi(lldi)  j  litlaskarde  hia  jone  hrafnsyni.  iij 
kvi(lldi)  j  skogum  hia  erlendi  luct  leigur  af  eiuv.  j  skog- 
um  hia  jone  j  kv(illdi).  iiij  ku(illdi)  a  gliúfra  hia  magnusi 
hialltasyni.  j  litlu  gravf  hia  magnuse  halft  iiij  ku(iirdi).  aa 
jarlanzstodum  iij  kvi(lldi).  m,  ualbiarnaruaullum  hia  einari  j 
kui(lldi).  iij  kui(lldi)  hia  halldori  da  þorgavtzstodum.  da 
skalpastodum  vi  kvi(lldi)  og  ij  med  bænhusinv  at  awc.  hia 
ofeig  j  mvnadarnesi  viij  k(villdi)  og  ij  hia  arnori  syni 
(hans).  arnbiorn  einarson  j  kv  til  leigv.  krosse  aa  akranesi 
kv(illdi)  til  leigu  .Ixxxx  alnar  ogolldnar  j  landskylld.  leig- 
urnar  ogolldnar. 


1)  Eyða  fyrír  uaíninu.    2)  Svo.    3)  þ.  e.  utí  Jafoaskftrði. 


744  GTJÐNI  JÓNSSON.  1504. 

Sao  micjd  j  fodrvm  ij  not  tuævetur*)  og  kuiga  vetur- 
gömul.  og  xij  lomb  hia  sera  þordi  stallasyni.  ana  stallasyni 
atta  lomb  xxxx  alnar  oluct.  tueir  uetrungar  j  hname.  vi 
lomb  001  haafafelli.  vii.j  lomb  a  frodastodum  og  j  vetrungr 
og  tuævett  naut  aa  reycium.  iiij  lomb  og  uetrungr  aa  uegg- 
ivm  tuævett  not  j  litlv  grauf  xii  lomb  og  vetrung(ur).  xii 
lómb  da  gliufraa  og  tuævett  nðt.  uetrungr  j  skogum.  uiij 
lomb  i  munadarnesi  og  vetrvng.  ij  kuigr  a  anan  uetur  og 
xij  lomb  hia  syni  hans  (!).  iiij  uetrungar  aa  uidelæc.  aa  forsse 
iiij  lomb.  uetrungr  og  tuævett  not.  þreuett  not  aa  uarma 
læc. 

Svo  micid  fie  j  geymslu  a  steinvm  Ix  dsaudar  vij  saud- 
er  og  xxxx  med  ij  hrutvm.  aa  reykium  xxx  asaudar  og  xj 
sauder  gellder  med  einvm  hrvt.  aa  ueggium  ij  og  attatiger 
med  iij  hrutum.  a  frodastodum  xuiij  sauder  og  xx  med  ij 
cam.  Þetta  heima  j  sidumvla  ij  kyr  og  xx  med  iij  kuigum 
og  i  tarfur.  geild  not  xix  iij  uetur  og  þadan  af  elldre  og  i 
kalfnr. 

Hia  gudbrandi  jonssyni  iij  kugilldi  og  iij  ærdar  leigur. 
lofadi  hann  at  giallda  iij  uætter  fiska.  hia  arngrimi  ein  kyr 
og  iij  ærdar  leigr.  lofadi  hann  at  giallda  iij  ær  j  leigurnar 
iij  ærdar  j  vor.  hia  sera  hoskulldi  j  kyr  er  (hann)  lofadi 
fyrir  xij  fiordunga  smiors.  oluct  leigan.  iij  uætter  skreidar 
oluctar  hia  runolfi  hðskollzsyni  fyrir  xij  (!)  smiors.  hia  as- 
geiri  palssyní  iij  uætter  skreidar  og  iij  ær  til  leigu  fyrir 
smior.  hia  sigurdi  olafsyni  fridar  xxxx  alnar  og  hefer  stad- 
id  upp  a  marga  xii  manudu.  hia  sera  einari  ij  kugijldi.  og 
iiij  ær  og  ij  sauder  tæuetrer. 

Suo  micid  jnan  gatta  oa  hrafnkelstðdum  sem  hier  seig- 
er.  ij  kerauUd  liggia  iij  tunur  oa  huoru  sterk.  og  leca  bædi 
og  anad  keralld  ligia  oa  ij  tunur  og  lekr.  eitt  jardkeralld 
fornt  og  liggr  da  half  iij  tuna.  xui  smakeraulld  aull  mat- 
helld.  xviij    trog    med  godum  og  jllum.  vi  fiordunga     ketill 

1)  hér  hefir  fyret  verid  skriíað  „Tetargomul",  eo  svo  nuddttð  otan  1 
^gðmul''. 


1504.  GTJÐNI  JÓNSSON.  745 

nyr  og  .u.  fiorduDga  ketill  nyr  og  ui  fiordunga  ketill  bættr 
og  ij  smakatlar  og  er  anar  miog  bættr.  ij  ui  marka  pottar 
anar  nyr  enn  anar  forn  og  er  heill  og  huergi  spilltur.  og 
enn  þride  iij  marka  pottur  gamall  og  miog  bættr.  iij  faut- 
ur  allar  fornar  og  leca  ij  suo  þær  eru  ecki  mathelldar.  xij 
bordskaler  med  smam  og  storum.  iij  spæner.  j  tinfat  og 
anad  blyfat.  j  kanna.  ein  tint.  lest  hvortueggia.  ij  rod  fot 
og  ij  hin.  iij  skerdiskar  rauder.  ij  lindvcar  half  iiij  alin 
huor.  j  uazhandklædi  litid  og  fornt.  j  byrda  ny.  ij  strock- 
ar  og  lecr  anar.  salltker  litid.  ij  sængr  fornar  og  uelsterk- 
ar.  anat  ulla(r)klædi  uont  en  anat  salungs  aklædi  lika  fornt. 
ij  huiluvoder  sterkar  og  hæginde  lica.  ij  mvnlaugar.  ij  hríf- 
ur.  i  broten.  ij  auxar.  iiij  liaer.  j  torfliar.  pall.  torfskeri. 
palreca.  ij  hardsteinar.  klaufhamar. 

Suo  morg  kugilldi  fyrir  uestan  langca.  uiij  kugilldi  ca 
fosse.  xi  aa  grimstodum.  iij  hia  gudmundi  einarsyni.  halft 
hid  iij  hia  joni  steinþorsyni.  iij  hia  jndrida  asmundzsyni. 
attatigi  anars  hia  brandi.  hestur  og  kugilldi  hia  þorlake  dá 
hofstodum.  kugilldi  hia  gudmundi  asmundzsyni.  iiij  kugilldi 
hia  helga  gislasyni.  ij  kugilldi  hia  gudmuudi  klemensyni. 
hia  andreysi  sigurdzsyni  iij  kugilldi.  iij  kvgillde  hia  hreine 
oluctar  halfar  leigrnar.  kugilldi  hia  gudmundi  j  skutilsey. 
ij  kugiUdi  hia  marteine  j  uogi.  eitt  hia  svmarlida  aa  brvar- 
fossi.  xvj  kugiUdi  j  hnarrarnose.  halft  xvi  med  krossn(esi). 
halft  uta  kugilldi  hia  halldori  einarssyni.  xi  kugilldi  da  dalpt- 
arbacka.  vi  jkugilldi  ra.  saurum.  viij  kugilldi  ca  dalptda.  yiij 
kw^illdi  j  haga.  uj  aa  suartbala.  xij  da  helgastðdum.  xj  ku- 
gilldi  hia  skotthala  j  holme.  x.  aa  hrodbiargarstðdum.  viij  a 
uðUum.  viij  da  molldbrecku.  viij  kugilldi  hia  magnusi )  skog- 
um.  viij  hia  snorra  j  skogum.  ^ij  kugilldi  da  hraunsmula. 
viij  vnder  bruarhraune.  u  j  krosshollte  hia  þorarne.  ij  hia 
jngemundi  j  krosshollte.^ 

1)  Hér  endar  1.  blað;  á  2.  og  3.  blaði  er  bönd  Björns  Guðnasonar  og 
reikniogar  frá  1509,  en  k  4.  bliði  o?  með  801111  handi  og  á  1.  blaði 
halda  svo  þessir  reikningar  írá  1504  áfram;  2.  og  3.  blið  ættu  aðréttu 
lagi  að  standa  &  eptir  4.  blaði. 


746  GUÐNI.  —  HELGAFELLSSKLAUSTR.  1504. 

Sao  micid  da  ec  upp  j  hitardah  vi  kaunnur.  ein  tint. 
og  tintar  brot.  xiij  tinfaut.  iiij  blyfot.  þriu  og  xx  trefaut. 
raed  uij  raudum.  v.  borddiskar  rauder.  xxx  skaler.  smar  og 
storar.  uiij  hornstaup  og  ij  piaturstaup.  vi  katlar  heiler.  og 
iij  litler  heiler  og  enn  fiorde  bættur.  ij  vppgefner.  einn 
pottur  godur  og  ij  bætter  og  ij  katlar  upp  gefner.  einn 
tunnuketilL  ein  pana  undan  botnenn.  einn  uazkalL  iij  mun- 
laugar  litlar  og  allar  ærvlausar.  ui  trog  og  xukeraulld.  vij 
hardsteinar.  og  ij  bryne.  iiij  liaer  og  .u.  spik.  iij  storkeraulld. 
iiij  lindukar.  ij  handklædi.  einn  hialmur.  xi  spæcer.  iij  hamr- 
ar.  og  en  iiij  litiU  hnodhamar.  ein  taung.  iiij  auxar.  u.  jarn- 
mark.  ij  griotbprar.  ein  malltkuern.  ein  lykt.  einn  las  nyr. 
ij  huder.  einn  uaundr.  pallklædi.  ein  linlauk.  fiorar  sængr. 
med  tueimr  salungs  aklædum  nyium.  og  eitt  ullar  aaklædias 
slitri.    jtem  einn  strockur. 

Suo  miced  j  kost  da  hrafnkelstaudum.  iij  fiordungar 
betur  enn  ui  uætter  smiors  med  ui  fiordungum  vpp  i  hítar- 
dal.  yij  sauder  at  auUu  nema  at  magalum  .iij  ganglimer  af 
naut\  hryggr  og  sidur.  iij  uxasidur  j  hitardaL  ij.  limer  og 
einn  hryggr. 

J  sidvmvla  suo  morg  gelldnaut  xiij  gomul  og  eitt  tuæ- 
uett. 


681/'  [1504]. 

SiGURBR  Daðason  kvittar  Haldór  ábóta  á  Helgafelli  um  and- 

virði  Höfða  í  Eyrarsveit. 

Eptir   skjalabök  nú  i  Lindsskjalasnfni  94.  4to    bl.  132b,  með  hendi 
.TónB  lögraanns  Sigurðssonar,  c.  1600. 

Kuittun  fyrir  Hofda  anduirde  j  Eyrarsueit. 

Þad  giore  ec  Sugurdur  Dadason  godum  monnum  kunn- 

ugt  med  þessu  minu  opnu  briefi  og  medkiennist  ad  eg   hef 

fuUa  og  alla    peninga  vpp  borid  af  Abotanum     Halldore  a 

Helgafelle   fyrir  jordina  Hoffda  er   liggur  j  Eyrarsueit.   »0 


1505.         HELGAFELLSKLAUSTR.  —  DÖGURÐARNES.  747 

sem  miejr  vel  anægier.  og  j  kaupi    ockar  var  skiltt.  og  þui 
gief  ec    adurgreindafi  abota    Halldor  olldungiss  kuittaíi  og 
akiærulausan  fyrir  mier  og  ollum  mijnum    epterkomendum. 
Og  til  sanninda  hier  vm. 


683.  [1504]. 

Bréfságrip   um  kaup  Helgafellsklaustrs  á  jörðunni  Húsavík 

í  Steingrímsíirði. 

AMagn.  252  4to  bls.  48,  skr.  c.  1660.  —  AM.  430.  4to  bls.  7—8, 
séra  J6n  í  Hítardal  c.  1720.  —  AM.  Apogr.  1598.  Ártal  þessa  bréfa- 
ágrips  er  1604  hjá  Finni  biskupi  (Hist.  Eccl.  IsJ.  H,  72).  Þetta  bréf 
stendr  ekki  i  Helgafellsskjalabók  Landsskjalasafnsins  (94)  með  hendi  Jöns 
lögmanns  Sigurðssonar. 

Husavijk.^) 
Þordur  Jonsson  og  Gunnhilldur  Tumasdotter  selldu  abota 
Halldore    og    klðstrinu  a  Helgafelle  atta   hundrada   partt  j 
jordunne  Husauijk  j  Steingrijmsfirde  firir  viijc  j  Iðsafie. 


683.  14.  Janúar  1505.      í  Galtardalstangu. 

Kaupmálabrép  Sumarliða  BjarDasonar  og  Agnesar  Hallbjarn- 
ardóttur,  er  tilgreinir  landamerki  Arnarbælis  og  Dögurðar- 
ness  á  Fellsströnd. 

Eptir  a^kript  Magnúsar  Einarssonar  á  Jörfa  c.  1730—1740  með- 
ttl  Döífurðarnpes  Oíj  Dínoonarklakka  Hkjala  (bjá  mér)  eptir  afHkript  stað- 
festri  16.  Nov.  1662  í  Haga  á  Baiðaströnd  af  Þorleifi  Ma^uóaByni  og 
Jóhanni' Jónssyni. 

Þad  giorum  vær  Pall  Klemens.son.  Þordur  Vermundsson 
og  Pall  Jonsson  godum  monnum  viturlegtt  med  þessu  voru 
opnu  briefe.  ad  þar  vorum  vær  i  hia  a  aundurdu  gyre  j 
gyrarsveit  ad  Sumarlide  biarnason  fiock  Agnesar  hallbiarn- 
ardottur.  sier  til  loglegrar  eiginkonu  med  so  felldum  skil- 
mala  ad  biarne  biarnason  gaf  sumarlidt  syne  sinumtilæfin- 
1)  4ao.     ~r:     ..  :  .         ~~    - : 


748  DÖGURÐARNES  OG  ARNARBÆLI.  1505. 

legrar  eignar  lordina  arnarbæle  er  liggur  i  Stadarfellz  kirkiu- 
sokn  fyrir  xlc  med  þessum  landamerk(i)um.  Marklækur  er  fell- 
ur  ur  Ormstadavatne  rædur  til  siofar.  enn  bruarkellda  rædur 
fyrir  utaii  er  fellur  j  Ormstadavatn.  kellda  su  sem  fellur  ur 
Damminum  rædur  upp  j  Ormstadavatn  hid  ýtra  enn  kellda 
rædur  ur  damme  og  ofaii  j  alttatiorn.  rennur  kellda  þesse 
fyrir  utaii  holltid  er  stendur  a  midre  mýrinne  a  mille  Dog- 
urdarness  selz  og  hraunfialla.  enn  raudalækur  rædur  þadafi 
til  sioar.  hier  til  gaf  Biarne  fyr  greindum  sýne  sinum  x 
malnýtu  kugilldi  og  .x.c  i  ollum  þarflegum  peningum.  med- 
kiendist  Sumarlide  ad  hann  hefdi  þessa  peninga  uttekid  af 
fodur  sinum.  hier  a  moti  gaf  sira  Hallbiorn  Agnesu  dottur 
sinne  þriatýge  hundrada.  jðrdina  gróf  er  liggur  i  gyrarsueit 
]  ondurdu  €ýrar  kirkiusokn  fyrir.  xxc  og  v  maínytu  kugilldi 
og  V.  c.  j  ollum  þarfligum  peningum.  skylde  sira.hallbiðrn') 
dottur  sina  Agnesu  malakonuj  gard  Sumarlida.  Ogtilsann- 
inda  hier  um  settum  vær  fyrnefndir  menn  vor  jncigle  fyrir 
þetta  vitnisburdarbrief  er  skrifad  var  j  gailttardalztungu 
þridiudæginn  næstaii  epter  geisladag  þa  er  lidid  var  fra 
Gudz  burd  xv.  c.  ara  og  .v.  ar. 


684.  21.  Janúar  1505«  í  Fleiisborg. 

Hans  Dana  og  Norðmanna  konungr  gefr  Vigfúsi  Erlends- 
syni  landsvistarbréf  fyrir  handarafhögg  á  Halli  Brands- 
syni. 

AM.  Fasc.    XXXVII,  17,  fruœrit  á  skinöi,  og    er  ÍDUsigli  konungs 
dottið  frá. 

landzvistar  Bref  fusa   Ellendz  onar  f(ore)  hallur 

hands(!). 
Wii  Hanss  met  gudz  nade  Danmarcks  Norgis  Suerigs 
Uendis  oc  gotes  konnýngh  Hertugh  vdi  Slesuigh  hoUzsten 
stormarin  oc  dytmersken  Greffue  i  oldenborgh  oc  Delmen- 
horst  Giore  alle  viterligt  at  thenne  breffuisser  oss  elskelige 
wiigffus  edlansen  aff  wort  oc  norgis  kronens  landt  jsland  vor 

1)  leiðretL    Handritið  hefir  hér  rangiega :  balldor. 


1505.  LANDSVÍSTARBRÉF.  74ft 

mann  oc  tiener  haffaer  nw  bereth  oc  oss  til  kende  giftuet 
at  hann  kom  fore  skade  oc  hwgh  hannden  aíf  hadler  brands- 
son  oc  moáthe  ther  fore  sijn  fridht  Tha  haífue  wii  nw  aif 
wor  sðnderlige  gunsth  oc  nade  vnnth  oc^)  giífuet  oc  nw 
met  tetthe  wort  obne  breff  vnde  och  giiíue  hannom  sijn 
fridt  ighen  fore  then  sagh  Oc  epter  thy  at  han  segh  for- 
eenth  oc  furdraget  halfuer  raeth  forschreftune  hadler  brands- 
son  fore  then  skade  hann  giorde  hannom  vdi  tess  han  han- 
nom  syn  hand  affhwgh  Tha  wille  wii  ath  then  sagh  trett- 
he  oc  oviUige  som  them  paa  badte  slider  ther  om  emellom 
waare  kunde  skall  i  alle  mothe  waare  en  afftaladht  oc  dod- 
er  sagh  Oc  skall  ey  forschreffune  vygfuse  eller  nogre  hanss 
arffwinge  slectmge  eller  venner  ther  fore  eptther  thenne  dag 
arges  hindres  íller  i  nokre  modte  feides  eller  oc  ther  fore 
nogen  skade  eller  hinder  skee  eller  vederfares  paa  noket 
hanss  eller  hanss  arffwingis  gotz  waare  seg  enthen  losth 
eller  fastt  Thii  forbiwde  wii  allom  ehwo  the  helst  ere  eller 
waare  kilnde  oc  serdeles  wor  foget  ther  paa  forne  vort 
land  jslandt  oc  alle  andre  som  fore  wore  skúldh  ville  oc 
skuUe  giore  och  lathæ  forschreffune  wiigffus  etlandsson  ell- 
cr  hanss  arffwinge  slectinge  eller  venner  ther  fore  gmodt 
thenne  wor  gunst  nade  och  thette  wort  opne  breff  ath  hindre 
eller  hindre  lathe  motheqwellie  omake  eller  noget  forfangh 
ath  giore.     Vnder  wor  konnynglike  heffan  oc  wrethe. 

Giffuet  paa  wort  slott  flensborgh  sancte   agnetis   virgi- 
nis  et  martiris  dag  aar  et  cetera  mdquinto. 
Vnder  worth  Secret 

Relator  magister  elemet  armiger. 


685.  21.  Janúar  1505.  í  Flensborg. 

Hans  Dana  og  Norðmanna  konungr  veitir  Vigfúsi  Erlends- 
syni  að  léni  Skóga  og  Skógaeignir,  Mörk  og  Merkreignir 
undir  EyjaQöUum. 

1)  tyÍBkrifað  og  ritað  „och'<  &  fyrra  staðnnm. 


TSa  MEBZÍIEIGNIR  OG  SKÓG A .  VhO^, 

AM.  191. 4to  bls.  15—16  (bréfabök  Jóns  Hallsaonar  í  Næfrholti  ífrumriti 
áskinni  1520—1538).  —  AM.Apogr.  6516  með  hendi  Árna  Magnússonar. 

Víj  hans  med  gudz  nad  danmarks  suiarikis  trendis  og 
gotis  konung.  hertug  utt  ]  slesuik  og  utti  j  holsten  stor- 
maren  og  ditmerskin.  greifi  utt  j  oldenborg  og  delmenhorst 
giore  alle  uiturligt  ad  uíj  af  worre  senderlige  gunst  og  nadi 
hofum  untt  og  tillatid  og  med  thetta  uortt  opni  bref  unna 
og  tillata  ad  þesse  brefuisare  uigfus  erlendzson  vor  elsku- 
lige  mann  og  tenare  ma  og  skal  hafa  nyta  bruka  og  bíj- 
hallda  uor  og  norigis  gard  skogagard  og  skogagardz  eign- 
er  suo  leingi  sem  hann  lifer  ]  suo  mata  ad  hann  skal  hallda 
fyrr  nefndan  gard  utt  j  suo  mata  bygt  og  forbetret  uid  sin 
hefd  og  magt  og  giora  og  gefa  oss  og  krununne  þar  arliga 
oss  til  goda  reidi.  uc  epter  landzuisu.  Somuleidis  af  thena 
uorre  somu  gunst  og  nad  haíi  uij  untt  og  til  latid  fyr  nefnd- 
ur  vigfus  ma  og  skal  upp  byggia  og  hus  ad  setia  upp  da 
thenne  uor  og  krununar  jord  og  grund  upp  aa  jsland  ligi- 
andis  sem  kallazt  merk  og  merkur  eigner  nu  strax  sem 
hann  fyrst  heim  komendis  uerdur  og  þad  sidan  ad  nyta  og 
bruka  utt  sin  lifs  tid.  og  nu  fyrir  þau  fyrstu  .u.  ar  skal 
hann  þær  hafa  og  bíjhallda  frij  og  kuitt  vtan  alla  afgipt 
þar  af  ad  gefa  j  nockurn  mata.  Og  sidan  þar  epter  med^) 
þau  .u.  ar  forlidin  og  forgeingen  eru  skal  hann  giefa  oss 
iijc  efter  landzuisu.  Nær  hann  deyr  og  afgeingen  er  þa 
skal  sidan  fyr  nefnd  jord  og  grund  med  allre  sinne  býgg- 
ing  þar  þa  uppsmidut  koma  og  i  gien  uera  under  oss  og 
krununn(i)  fríj  og  kuitt  og  obíjhindrud  j  allan  mata.  þui 
forbiodum  uier  aller  edur  (ehuo)  the  hellzt  eru  edur  uera 
kunu  besenderliga  uorum^)  fouita  og  umbodsmann  og  log- 
mann  fornefn(d)e  vigfus  hier  j  mot  hindra  Lta.  mæda.  plaza. 
qvelia  edr  oforrietta  utt  j  nockurn  mata  under  uora  kong- 
liga  hefnd  og  reidi.  . 

Giíit  vpp  m  vort  slot  flensborg  sancte  agnetis  uirginis 
dag.  arum  epter  gudz  burd  CD.  d.  quinto. 


1)  AM.  viU  leiðrétta  „med"  i  „ad".    2)  uorun,  hdr. 


1 5ÖB.  VÍG  PÁLS  1  SKARÐI.  ^5t 

686.  35.  Janúar  1505.  í  Óslo. 

Hans  Dana  og  Norðraanna  konungr  gefr  Birni  Þorleifssyni 
landsvistar  og  griðabréf  um  atvist  hans  með  Eiríki  Hall- 
dórssyni  að  vígi  Páls  Jóussonar  (1496). 

AM.  Fa8c.  XXXVII,  16,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  dottið  írá. 

Vii  f^ans  met  gudz  nad  Norigis  Danmarks  Swerigs 
Wendis  och  Gotia  Konungh  f^eriugh  j  Sleszwigh  och  ]  holz- 
stzen  Stormaran  och  Dytmersken  Greffwe  j  Oldenborgh  och 
Delmenhorsth  sendher  ollom  monnom  them  som  thette  brefí 
sea  ædher  hoyrer  Q.  G.  och  sine.  Weer  williom  ath  theer 
widher  ath  weer  haffwom  j  heidher  widdher  gudh  saker 
gode  manne  benistader  giffuit  biorn  torleiffson  som  j  flock 
ok  folghe  war  met  erick  haldorsson  then  thiid  paoll  jons- 
son  war  j  hellslaghen  oforsynio  gridh  och  fridh  forer  oss 
och  hwariom  manne  met  them  hette  ath  han  bether  widder 
gudh.  kronen  ock  erftwingie  hins  dawda  Nar  som  han  haff- 
wer  thet  fulkomneth  och  giort  epther  norigis  lag  som  j 
iisslandh  pleigher  epther  gamall  sydwane  och  haffwer  ther 
vppa  wor  ombotzmanzss  och  erffwingei.s  hins  dawdhe  quitt- 
encier  tha  haffuer  hau  landzwisth  och  fuUe  qnittaii  aff  oas 
Swa  ath  han  skall  forer  then  sak  ware  qwitt.  frii.  ledugh 
och  lawss  och  allwngis  aakerelawss  forer  oss  och  hwariom 
manne  Swa  ath  jnghen  fodd  ædher  ofodd  skall  hafwe  mackt 
forscreffne  biern  torleiffson  ath  hindre  ædher  hindre  latha. 
platze.  modhe.  reke.  quellie  eller  j  noger  mathe  omaghe 
vppa  persone.  thenere.  godz  ædher  penninge  hedhen  aff  om 
thette  maall  Nema  hwar  som  thet  gorar  willi  haffwa  for- 
giorth  ffee  och  fridi  och  wordh  aldre  bothamadher  sidhen. 

war  thette  breff  giort  j  Oslo  Die  conuersionis  sancti 
pauli  apostoli  anno  domini  CO  d  quinto  aa  anneth  och  twtt- 
ughe  aare  Rigis  warss  Norigis. 

f^err  jon  polsson  proosther  ath  mariekirkio  j  Oslo  can- 
celler  war  jncigladhe. 


75Ö  ÍITJNÓLFR  HÖSKtJLDSSOÍÍ.  1505. 

687.  29.  Janiíar  1505.        í  Hjarðarholtl. 

DóMR  útnefDdr  af  ArDÓri  FinEssyDÍ,  í  umboði  FÍDDboga  lög- 
maDns  JÓDSODar,  um  sýslumeDsku  RuDólfs  HöskuldssoDar 
milli  Hvítár  í  Borgaríirði  og  Hítarár,  og  dæma  þeir  haDD 
frá  sýsluuDÍ. 

Ðömasyrpa  Jöns  Hákonarsonar  &  yatnsborni  (d.  1748)  í  4to  bls. 
90-91,  skr.  c.  1608. 

Domur  vm  Euuolf  HoskuHdzsoD.  af  hoDum  var 
dæmd  syslau. 
Ollum  moDDDm  þeim  sem  þetta  Brief  sia  edur  heyra 
seuda  vigfus  þordarson.  Jon  Þordarson.  Salamon  Einarsson. 
Brandur  einarsson.  HaHdor  þorgeirsson  og  Jon  Hrafnsson. 
kuediu  Gudz  og  sijna  kunnigt  giorandi.  ad  þa  er  Hdit  var 
fra  hingadburd  vors  herra  jehsu  christi.  CD.  d.  og  .v.  ar 
miduikudæginn  næstaii  fyrir  purificatio  Sancte  Marie  j  hiard- 
arhoHti  j  Stafholtstvngum  (tl  þingstad  niettum  vorum  vierj 
dom  nefndir  af  arnori  finDzsyDÍ.  gr  þa  hafdi  laugHgt  vm- 
bod  af  fimboga  Bouda  JoDssyDÍ  LaugmauDÍ  nordan  og  vest- 
an  doL  Jslandi.  at  Defna  dom  yfer  huort  Runolfur  Haus- 
kuHdsson  skyHdi  fuHmectvgur  og  LaugHgur  syslumadur  vera 
.]  syslunni  miHum  huitar  j  Borgarfirdi  og  hitarar  edur  eigi. 
Og  huort  hann  mætti  med  laugum  hafa  og  hallda  fyrr  skrif- 
ada  syslu.  £dur  med  domi  vera  vid  skijHdur  fyrir  þeirra 
storsaka  skuHd.  sem  til  hans  hafa  sagdar  verid  og  greind- 
ur  Finnbogi  laugmann  sagdi  med  sijnu  brefi  fyrir  sig  komn- 
ar  vera  med  godra  manna  Bivising.  er  þad  saugdu  nefndan 
Runolf  sialfan  vid  hafa  geingid  og  þeir  dandi  menn  sem 
Byggia  og  Bua  j  greindri  syslu  viHdu  þar  fyrir  ecki  taka 
yfir  sig  sagdan  Runolf  HauskuHdsson.  nie  haHda  hann  fyrir 
kongs  vmbodzmann.  og  hier  fyrir  giorist  eingin  BÍettur  da 
kongsdomsins  vegna  j  optskrifadri  sýslu.  Sagdi  og  optnefnd- 
ur  fimbogi  laugmann  j  sinu  Brefi  ad  uors  naduga  herra 
kongs    hirdstiori *)  hefdi  sier  fuHa  mact  og 

1)  eyða  ætluð  fyrir  nafni  hirðstjórans  í  handritinn,  og  hefír  afskrif- 
arinn,  sem  annars  hefir  yerið  nákyæmr,  ekki  getað  lesið  það.  En  hirð- 
stjörinu  hefir  verið  Kai  yan  Ánefell. 


1505.  RUNÓLFR  HÖSKULDSSON.  753 

valld  til  gefit.  ad  huar  sem  syslumennirner  kynne  fra  ad 
falla.  Edur  eigi  geingi  laug  og  Kiettur  j  syslunum  sem  til 
ber  eptir  laugum.  skylldi  hann  setia  adra  syslumenn  i  nefnd- 
ar  syslur  og  þui  sagdist  hann  j  aunguan  mata  vilia  for- 
soma  þessa  inins')  herra  kongsins  skylldu  og  almenningsins 
naudþurft  og  þui  gaf  hann  arnori  Finnzsyni  fullt  ualld  og 
vmbod  ad  nefna  hier  dom  yíir. 

J  fyrstu  komu  þar  fram  þeir  menn  sem  þar  baruvitni 
vm.  Ad  Kunolfur  Eoskulldzson  hefdi  vid  geingit  fyrir  þeim 
ad  hann  hefdi  gripit  og  tekid  annara  manna  peninga  vr 
heilagri  kirkiu  og  hann  hefdi  med  verid  ad  locka  menn  vt 
af  Stadar  kirkiu  ool  Reykianesi  til  þess  ad  lata  liflata.  huat 
oss  leust  fullt  vtlegdarverk  vera.  og  þurfa  fuUa  landzvist 
fyrir  ad  fa.  huor  sem  slikt  giorer.  Enn  oss  leijst  semhuor 
mundi  j  þeirri  sauk  blíjfa  sem  hann  sialfilr  vid  geingur 
naudsynialaust  viliugur. 

J  annari  Grein  vis^um  vær  ad  optnefndur  Runolfur  var 
ecki  suo  íiadur  sem  honum  bar  og  laugin  skipa  ef  hanu 
skal  kongs  vmbodzmann  vera. 

Jtem  j  þridiu  Grein  atti  optskrifadur  Runolfur  Hosk- 
ulldzson  huorki  bu  nie  heimili  j  þrattnefndri  syslu. 

Þui  fyrir  þessar  allar  sakir  og  adrar  fleiri  sem  hier  ad 
luta  med  laugum.  dæmdum  vier  fyrrnefudir  domsmenn  med 
fullu  doms  atkuædi.  Titt  skrifadan  Runolf  Hauskulldzson 
med  aullu  lausan  og  vidskildan  optskrifada  syslu.  og  hann 
hana  med  aunguo  moti  hafa  meiga  med  laugum.  og  aung- 
uan  mann  sem  heimilisfastur  er  j  sagdri  syslu  honum  mins 
herra  kongsins  skulld  giallda  meiga.  edur  nockra  adra  skvUd 
adgiora  kongsdomsins  vegnaog  þrattnefndan  Runolf  Hosk- 
uUdzson  aungua  heimta  med  Riettu  meiga. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefndir  doms- 
menn  vor  jnnsigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  oii  aukrum 
j  hraunhrepp  oa  Mirum  þridia  dag  paska^)  da  sama  ari  og 
fyr  seigir. 


1)  Idðr.'j  mina  hdr.    2)  Þ.  e.  25.  Maits. 
Dipl.  iBl.  VU.  B.  48 


754  REÝKJAVÍK.  l508. 

688.  3.  Febrúar  1505.    í  Vík  á  Seltjarnarnesi. 

Máldagi   Jóns  kirkju  postulá  í  Vík  (Keykjavík)  á  Seltjarn- 
arnesi,  er  Stephán  biskup  setti  Jónsson. 

AM.  Apogr.  2211  „Um  Vikurkirkiu  a  SeltiarnarneBÍ.  komid  til 
min  fra  monfir.  Odde  Signrdzsyne".  Aptan  við  Btendr:  „þennann  mal* 
daga  hef  eg  Oddur  Einarsson  S.  S.  S.  lated  skrifa  ordriett  eptter  gomlu 
Briefe  sem  Jon  Narfason  a  laugarvatno  haíde  Anno  1617**. 

Vm  Vijkurkirkiu. 
Vier  stephan  med  gudz  nad  BÍskup  j  Skalhollte  giorum 
godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  srefe  ad  vier 
vorum  j  vorre  visitatione.  komum  vier  til  vijkur  a  Seltiarn- 
arnese  og  vigdum  þar  kirkiu  og  gafum  þar  til  aflat  so  sem 
kirkiu  vigslu  tilheyrde  oc  vor  BÍskupleg  magtt  vtvijsar.  Bio 
þar  Olafur  bonde  Olafsson.  krofdura  vier  hann  reikning- 
skapar  kirkiunnar.  Enn  hann  beijdde  oss  ad  lata  giðra  kirk- 
iuna.  hafde  hann  lated  giora  adur  kirkiuvidenn  firir  þriu 
hundrud.  so  var  hann  skylldugur  kirkiunne  halftt  þridia 
hundrad.  enn  kirkiann  var  þa  giord  firir  tiu  hundrud.  var 
kirkiann  honum  þa  skylldug  halftt  fimta  hundrad.  voru  þar 
xij  kugilldi  med  kirkiunne.  skipudum  vier  honum  tuo  ku- 
giildi  j  BOtena.  var  kirkiann  honum  þa  skylldug  halftt  þridia 
hundrad.  feck  fyrr  greindur  Olafur  kirkiunne  jarnkall  firir 
X  aura.  var  kirkiann  honum  þa  skylldug  vmm  þriu  hundr- 
ud.  þui  gaf  herra  stephan  opttgreindann  Olaf  Olafsson  oUd- 
ungis  kuittann  vmm  allann  reikningskap  kirkiunnar  sijdann 
fyrst  hann  kom  þar.  og  til  þess  þa  var  komit.  Eru  þar  nu 
X  kugilldi  med  kirkiunne.  skipade  opttgreindur  herra 
stephan  ad  kirkiudagurinn  skyllde  halldast  æfennliga  ávor- 
ed  jn  festo  sancti  Johannis  evangelistæ  ante  portam  lati- 
nam.  enn  singia  postulanum  tijder  næsta  dag  eptter.  og  til 
sannenda  hier  vm  settum  vier  vortt  jnnsigle  firir  þetta  Bref 
skrifad  j  vyk  jn  festo  sancti  Blasij  Episcopi  et  martyris  anno 
Domini  CD^.  d^.  qvinto. 


1505.  KAUPMÁLÍ.  Í55 

689.                                    1505.  í  Klofa. 

24.  Jiiní  1524.  á  arnnd. 

Brép    uin  kaupmála    Þorsteins   Finnbogasonar  og  Ceciliu 
Torfadóttur. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  33,  írumrit  á  skinni.    Bæði  innsiglin  ern  fyrir 
bréfinn. 

Þad  giorum  vit  sæmundr  jonsson  ok  biorn  lonsson  god- 
vm  monnum  kunigt  med  þessu  ockru  opnv  brefe.  þa  erlid- 
it  var  fra  guds  burd.  CD.  d.  ok.  v.*)  ar  j  klofa  aa  land- 
mannahrepp.  þar  j  stofvne  for  svo  felldr  giorningr  fram  j 
mille  þesfsara  dandi  manna  torfa  jonssonar  ok  helgu  gudna- 
dottur.  af  einne  alfu.  en  þorsteins  íinbogasonar  ok  cezceliv 
torfadottur  af  anare.  at  adr  enn  fýr  nefndr  þorsteinn  keypte 
adur  nefnda  cezceliu  geck  hann  til  handsala  vit  adur  nefnda 
menn  torfa  og  helgv  ok  gafu^)  tittnefndre  cezceliu  j  heim- 
anfýlgiu  .cc.  hvndrada.  enn  þratt  nefndr  þorsteinn  tallde 
sier.  cccc.  hundrvda^)  ok  gaf  tit  nefndur  þorsteinn  cezceliu 
konv  sinne  allar  sinar  lavggiæfer^)  vr  þessvm  peningum. 
Ok  til  sanenda  hier  vm  settvm  vid  ockar  jnsigle  fyrir  þetta 
vitnisburdar  bref  skrifad  aa  grund  j  eýiafirde  jonsmessu 
baptista.  xix  arvra  sidar  enn  fyr  seiger. 


690.  11.  Febrúar  1505.     á  Breiðabólstað. 

ViTNisBURÐR,  að  Torfi  heitinn  Jónsson  (í  Klofa),  sem  þá 
(1504)  hafði  kongs  umboð  á  Eangárvöllum,  tókþann  eið  af 
Þorsteini  Magnússyni,  að  Einar  heitinn  Björnsson  hefði  feing- 
ið  Halldóru  Guðmundsdóttur  jörðina  Þorkelshvol  til  æfin- 
legrar  eignar. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  22,  framrit  &  skinni.    Bæði    innsiglin  ern  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  3397. 

Vitnisburdur  um  Eijdtoku    Þorsteins   magnus- 
sonar  1603.8) 

1)  Svo.    2)  Svo  stendr  það  skýrt.     3)  Utan  &  bréfinn  með   hendi 
frá  17.  öld. 

48» 


756  ÞOMELLSHVOLL.  -  LÖGQJAFm  JÓNS.  1605. 

Þad^)  giorum  vid  jon  biornsou  ok  magnus  Gunnlaug- 
son  godvm  monnum  kvnnigt  med  þessv  okru  opnu  brefi. 
ath  vid  vorum  þar  nærr  stadder  aa  stora  huoli  aa  þingstad 
riettum  anno  domini  (D  d  (i)iij^)  vm  svmarit  ath  Torfi  heit- 
in  ionsson  sem  gud  hans  sal  nadi  hver  ed  þa  hafdi  kongs 
vmbod  aa  rangarvollum  atb  hann  tok  eid  af  þorsteini  heitn- 
um  magnussyni  vm  iordina  þorkelshvoL  ath  einar  heitinn 
biornson  hefdi  feingit  haildorv  gudmundardott'jr  greinda 
iord  til  ævenligrar  eignar  ok  frials  forrædis  hver  eidur  hon- 
um  hafdi  adur  dæmdur  verit  aa  alþingi  af  laugri^ttvmonn- 
um  fimboga  laugmannz.  Ok  til  sanenda  hier  vm  íestum  vid 
okkur  jnsigli  fyrir  þetta  bref  Skrifad  aa  breidabolstad  j 
fliozhlíd  in  crastino  sancte  scolastice  virginis  ari  sidar  enn 
fyrr  seiger. 


691.  15.  Marts  1505.  á  TJrðum. 

LöGGjAFARBRÉF  Jóus  Sigmundssouar  til  dætra  sinna  Guðrún- 
ar,  Vilborgar  og  Helgu,  Bjargar  konu  sinnar  og  annara. 

A. 

AM.  Apogr.  384  „Ex  transsumto  ficto  1562". 

Þad  giore  eg  jon  sigmundzson.^)  godum  monnum  vitr- 
ligt  med  þessu  minu  opnu  brefe.  ad  eg  medkennunzt  ad  eg 
hefe  giort  so  fellt  fieskipte  nu  med  dætrum  minum  ]  þad 
arfskipte  edr  loggiafer  huert  sem  helldr  kann  nu  hier  ept- 
er  ad  verda  og  þad  bref  vtuisar  sem  eg  giorda  j  tungu  ad 
nærueranda  bessa  preste  Jonssyne.  Þorde  klemenssyne.  og 
fleirum  monnum  odrum  sem  bref  vm  giort  þeirra  vottar.  og 
saker  þess  eg  veit  ogrant  huersu  lesafie  kunnu  ad  halldast 
edr    vtgialldazt.    sem  eg    hefe  adr   agreint  med  hæd    eda 


1)  Þ&g,  frbr.  2)  í  frumritiau  stendr  „iíj",  Bem  hlýtr  að  yeia  mig- 
ritan  íyrir  „iiij",  þvi  að  Torfi  er  enn  á  lífi  25.  Jóní  og  2.  Jóli  1504,  og 
er  þvi  ekki  dáinn  11.  Febr.  1504.  Öndvert  ár  1505  sýnist  hann  ogenn 
vera  á  lífí,  og  þó  d&iun  fyrir  11.  Febr.  það  ár.  3)  „er  sa  sidan  yard 
lögmadur"  (AM.). 


1505.  LÖGGJAFIR  JÓNS.  657 

skiællegre  borgan  þui  skipa  eg  nu  med  samþycke  biargar 
konu  minnar. 

J  fyrstu  Gudrunu  dottr  minne  jordina  alla  audunar- 
stade  til  fullrar  eignar. 

Vilborgii  dottr  minne  huol  j  vestrhope  og  klombr  til 
fullrar  eignar. 

Helgu  dottr  minne  krossanes  a  vazaese  og  myre  j 
vestra  hope  til  æfin'ngrar  eignar.  huerre  vm  sig  med  ollum 
þeim  gognum.  gædum.  eignum  og  jtokum  sem  sierhuerre 
jordunne  fylger  og  fylgt  hefr  ad  fornu  og  nyiu. 

Hier  med  skipa  eg  biorgu  kuinnu  minne  j  giafer  sin- 
ar  jordina  fitiar  og  þar  med  sex  malnytu  kugillde  og  þar 
til  frida  peninga  sem  brestr  a  mala  hennar.  og  jardirnar 
hol    og    bessasta(de)  j  skagafirde  og  þar  med    xij  kugillde. 

gn  gudrun  jonsdotter  skal  hafa  kugillde  med  jordum 
sinum  og  kapla  og  gelldfið  sem  til  vinzt.  þar  til  hun  hefr 
.xlc  med  þeim  v  kugiUdum  sem  med  enne  standa  og  inne 
helldr*).  gnn  biorg  skal  hallda  hana  og  hennar  fe  þar  til 
spyrst  j  landit  huert  eg  er  lifs  edr  daudur.  Og  til  sans 
vilia  mins  bid  eg  vinliga  ginar  son  minn  hann  hallde  þessa 
mina  skipun  j  ast  vid  gud  og  hlydne  vid  mig.  gnn  heidr 
og  hialp  vid  syskin  sin.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg 
mitt  jnsigle  fyrir  þetta  giorningsbref  er  giort  var  a  Vrdum 
j  suarfadardal  legardaginn  fyrir  palmsunnudag  anno  domini 
millesimo  qvingentesimo  quinto. 

Jn   doi80   huJQS    transBumti   aliqvis.    mig   minner   þad    være    hönd 
herra  Godbrandz.  annotavit.^) 

gpter  Jon  Sigmundsson^)  af  geingin  tok  teitr  þorleifs- 
son  vmbod  þeirra  systra.  enn  þa  teitr  misti  sitt  godz  tok 
biskup  Jon  ad  sier  þessar  jarder  med  fleirum  odrum  dn 
doms.  og  fieck  sinum  syne  sera  birne  og  med  sera  biarnar 
godze  hafa  þær  verid  halldnar  vnder  konginn. 

B. 

AM.  Apogr.  3967  með  hcndi  Páls  Hákonarsonar  eptir  tranBskripti  á 
akinni  frá  11.  Aug.  1592. 

Þad  giore  eg  Jon  Sýgmundsson  godum  monnum  vitur- 

1)  Svo.    2)  Orð  Árna.    3)  lögmann,  b.  v.  AM. 


768  LÖGGJAFIR  JÓNS.  1505. 

ligt  med  þessu  mina  opnu  brefi  ad  eg  medkiennust  ad  eg 
hefe  giort  suo  fellt  fieskipte  nu  med  dætrum  minum  j  þad 
arfskipte  eda  lauggiafer  huert  sem  helldur  kann  nu  hier 
epter  ad  verda.  og  þad  Bref  utvisar  sem  eg  giorda  j  tungu. 
ad  nærveraiida  Bessa  presti  Jonssyne.  Þordi  Kliemussyne 
og  fieirum  monnum  audrum  sem  bref  um  giort  þeirra  vott- 
ar.  og  sakier  þess  eg  veit  ogrant  huersu  lausafie  kunna  ad 
halldast  edur  utgialldast  sem  eg  hefi  adur  dgreint  ad  hæd 
edur  skiallegre  Borgan  þui  skipa  eg  nu  med  samþycki  konu 
minnar  biargar. 

j  fyrstu  Gudrunu  dottur  minne  jordina  alla  áudunar- 
stadi  til  fnllrar  eignar. 

Helgu  dottur  minne  Krossanes  ad  vatnznese  og  myre 
i  vestarahope  til  æfinligrar  eignar 

Vilborgu  dottur  minne  f^uol  og  Klombur  j  vesturhopi 
til  fuUrar  eignar  hveriu  um  sig  med  aullum  þeim  gaugnum 
og  giædum.  eignum  og  jtaukum  sem  sierhverz  jordum  fylg- 
ier  og  fylgt  hefur  ad  fornu  og  nyu.  hier  med  skipa  eg 
biorgu  kuinnu  minne  j  giafer  sinar  jordina  Fitiar  og  þar 
mod  sex  malnytu  kugilldi  og  þar  til  frijda  peninga  sem 
brcstur  a  mdla  hennar.  og  jardernar  l^^ol  og  Bessastadi  j 
Skagafirdi.  og  þar  med  tolf  kugillde.  Enn  Gudrun  Jons- 
dotter  skal  hafa  kugilldi  med  jordum  sinum  og  kapla  og 
giellt  fie  sem  til  vinst  þar  til  hun  hefr.  xl.  tijger  hundrud  med 
þeim  V.  kugilldum  sem  med  enne  standa.  og  Einar  helldur. 
en  Biorg  skal  hallda  hana'Og  hennar  fie.  þar  til  sem  spyrst 
j  landid.  huert  eg  er  lifs  eda  daudur.  og  til  sanns  vilia 
mins  bid  eg  vinlega  Einar  son  minn  hann  halldi  þessa  mina 
skipun  j  ast  vid  Gud  og  hlydni  vid  mig  enn  heydur  og 
hialp  vid  syskin  sin.  Og  til  saninda  hier  um  setta  eg  mitt 
Jnnsigli  fyrer  þetta  giornings  Bref  er  giort  var  ad  Urdum 
j  Suarfadardal  laugardaginn  fyrer  palmsunnudag  Anuo  Do- 
mini  millesimo  quingentesimo  quinto. 


693.  [36.  Marts  1505.  í  Fagradal]. 

ViTNisBuRBR  Jóns  Porlákssonar  um   skógarhögg  í  Sleðmeið- 


1505.  SLEÐMEIÐARÁSATt.  759 

arásum  á  Skarðsströnd  i  tið  hústrú  Olöfar,  þegar  faðir  hana 
bjó  á  Kvennahvoli  í  þrjú  ár  og  hann  sjálfr  tuttugu  og  eitt 
ár  í  Langeyjarnesi. 

Eptir  afðkript  Magnúsar    Einarsaonar  á  Jöría  c.  1730—1740  meðal 
Dagverðarness  og  Dímonarklakkabréfa  (hjá  mér),  stafréttri  eptir  fromriti. 

Þat  geri  ec  jon  þorlakson  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  minu  opnu  brefi  at  ec  uissa  fyrir  uist  at  fader 
minn  þorlakr  heitinn  olafson  bio  a  kuennahuoli  þrenna  .xij. 
manudu.  og  hafde  skogarhggg  j  sledmeidarasa  aatololaust 
at  skipan  hustru  olofar  allan  þann  tima.  So  medkennumzt 
eg  fyr  nefndr  jon  þorlakson  at  ec  bio  j  langeyiarnesi  einn 
uetur  og  .XX.  og  hafda  eg  skogarhaugg  j  sledmeidarasa  all- 
an  þann  tima  atðlulaust  at  skipan  hustru  olofar  þui  eg 
uissa  fyrir  fuU  sannendi  at  hun^)  lysti  og  hiellt  þa  sina 
eign  um  alldur  og  æl  bædi  adr  og  sidan.  og  hier  epter  uil 
eg  sueria  ef  þurfa  þicker. 


693.  26.  Marts  1505.  í  Fagradal. 

ViTNisBURDR  Jóus  Bjömssonar  um  skógarhögg  í  Sleðmeiðar- 
ásum,  þegar  faðir  hans  bjó  1  D')gurðarnesi  um  sjö  ár. 

Þad  giorer  eg  jon  biornsson     godum  monnum  uiturligt 

med  þessu  minu    opnu  brefi  ad  ec  medkennumzt  ad    fader 

minn  bio  j  dðgurdarnesi  upp  aa  sio  tolfmanude.  ad  ec  wissa 

fyrir  full    sanniiide  ad  hann  hafdi    sledmeidaraasa  til  hriss- 

hogs  og    allrar  nautnar    suo  leingi  sem    hann  bio  aa    fyrr 

greindri  jordu  aataululaust  og  einginn  fann  ad  suo  ec  wissa. 

Og  til  sanninda   hier  wm  setta  ec  jon  biorns(son)  mitt  jnn- 

sigli    fyrir    þetta     uitnisburdarbref  skrifad  j'  ytra     fagradal 

fiorda  dag  paska  aarwm  epter  guds  burd.  CD.  d.  og  .v.  aar. 

„ÞesBer  2  ofanskrifdder  vitnisburder  [Nr:   692  og  693]  voru  bad- 

er  a  heilu    og  örotnu    Pergameutzbrefe  med  einu  óbrakudu    Hang- 

ande  Jnusigli,  bo  hliodande  ord  fyrer  ord  sem  hier  er  ritad". 


1)  hfi,  hdr. 


760  DYNJANDI.  1505. 

694.  27.  Marts  1505.  í  Vatnsnrði. 

öuÐNi  og  Ormr  Jónssynir  handleggja  Narfa  Jónssyni    jörð- 
ina  Dynjandi  í  Grunnavík. 

AM.  Apogr.  837  „Ex  originali  fiá  Bira  Hannese  á  SQ«fiöilum.  Þetta 
bref  er  med  Böma  hendi  sem  leidarholmsBkra  er  eg  feck  af  Magnuse 
Magnnssyne.  Jnnsigle  Biarnar  Qudinaeonar  er  eigi  stærra  enn  2  sk. 
Danske.  Jnnan  i  þvi  er  hundnr.  sem  Betur  röfnna  nppi  loft.  og  beyger 
hana  framm  á  hryggenn.  sier  bo  med  höfdenu  tilbaka  eins  og  hann  ætie 
ad  bita  i  spordenn  H  rófunne.  Þesse  hundnr  snyr  fremra  hiutanum  ad 
yinstre  hendinne    .    .    ."  (AM.) 

Þath  giorvm  vier  biorn  gvdinason.  þoEolfr  avgmundz- 
son  og  þolleifur  avnnolfson  godum  monnum  kvnigt  med 
þessv  WOEU  opnv  bneíi  ad  þa  er  lidit  war  fra  guds  burd 
CD  cccc  nivtiger^)  og  xv  aR  a  fimtudagin  j  paskavikv  wor- 
um  vær  j  hia  saum  og  heyEdum  aa  i  breidastofvnni  j  vaz- 
fiRdi  j  jsafiRdi  ORd  og  handaband  þessaEa  manna  af  einne 
alfv  gudina  jonssonar.  og  OEras  brodur  hans  enn  af  annaEO 
narfva  jonssonar.  ad  svo  fyrir  skildu  ad  fyE  skrifader  brædr 
gvdini  og  OEmr  handlaugdu  adr  nefndvm  narfva  jOEdina 
dyniandi  ce  liggr  i  gEunnavikur  kÍEkiu  sokn  med  þeim  skil- 
daga  ad  hvn  skylldi  hans  ævenlig  eign  svo  framarliga  sem 
hvn  mætte  þeirra  eign  verda.  til  a^fs  eda  vmbods  sinna 
vegna  eda  þoUeifs  palssonar.  fyrir  þa  peninga  sem  pall 
heiten  jonson  broder  þeirra  var  skylldugr  adr  grcindvm 
narfva    sinna  vegna  og  solveigar    biornsdottur.    og  narfva 

1)  „NB.  fyrate  stafurinn  1  tiv  (o:  t)  —  því  að  Árni  hefir  fyrst  lea- 
ið  tivtiger  —  synest  ed  hafa  vered  settur  (þó  med  gömu  hende  ogsama 
bleke  sem  hitt.  so  mikid  sem  siaat  kann)  i  stadenn  eios  hvers  þess  sem 
nt  hafe  vered  skafed:  Kannske  þar  hafe  i  fyrstu  óvarlega  skiifast  niv. 
þö  a  þad  óefad  ad  heita  tiu.  so  sem  þad  nu  er.  —  Nu  tek  eg  mig  aptur 
nm  þetta  ofan  skrifad.  þvi  Jon  lögm^dur  Sigmnndzson  allegerar  þetta 
bref  i  Binum  urskurde  pro  Narfa  Jonssyne  1514.  Verdur  þad  so  ad 
vera  elldra.  Mun  þvi  eiga  ad  heita  niutiger  oc  xv  (o:  1505)  hversu 
barbarum  sem  þad  nu  er.  Annars  hefi  eg  sied  transscriptum  af  þessu 
brefe  giört  1573.  Þar  stod  i  M.  cccc.  LL.  og  xv.  ar".  (AM.).  Sam- 
kvæmt  þessu  hefir  Árni  leiðrétt  ártalið  1515,  sem  hann  fyrst  hefir  skrif- 
að  efst  í  horn  bréfains,  og  hefir  gert  úr  því  1505,  enda  hlýtr  ártalið 
að  vera  það,  þvi  að  Gaðni  Jónsson  dó  1507, 


1505.  KVITTUN.  761 

mega  med  RÍettu  ad  sier  taka  þessv  savmv  jOKd  ad  næst- 
vm  fardavgvm.  samþyktu  þeir  bioRU  og  aRÍ  þenna  giorning 
fyrir  sinn  psRtt  ef  þeir  mætte  eigandi  verda  þeirra  peninga 
sem  solveig  hafdi  att.  Og  til  sanninda  hier  vm  settvm 
vær  fyR  nefnder  menn  wor  jnsigli  fyrir  þetta  opit  bref 
hvert  er  giort  var  j  sama  stad  dag  og   aR  sem  fyR   seigOR. 


695.  8.  Apríl  1505.  á  Hóluin. 

ÖOTTSKALK  biskup  á  Hólum  kvittar  bróður  Jón  Þorvaldsson 
um  útlúkning  á  öllu  því,  er  hann  varð  honum  skyldugr  á 
meðail  hann  var  oíficialis  heilagrar  Hólakirkju. 

AM.  Apogr.     3878  með  hendi  Árna    Magnússonar  eptir  írunaritinu. 
„Jnnfjigle  gotekalkB  biskups  (hid  minna)  hanger  vid  brefed"  (AM.) 

Vier  godskalk  med  gudz  nad  biskup  a  holum  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  woru  brefué  ath  wor 
brodir  Jon  Þorualdzson  med  samre  nad  abote  a  þijngeyr- 
um.  hefuir  anefnt  golldit  ok  wtluckt  alla  þa  peninga  sem 
hann  lofuade  oss  fyrer  þær  allar  sakir  ok  Reikningzskap 
sem  hann  brotligur  vard  vid  oss  medann  hann  var  wor  ok 
heilagrar  holakirkiu  oíficialis.  suo  ath  oss  vel  líjkar  ok 
anægir.  þui  gefwm  vier  aadrnefndann  abota  Jon  aullvngis 
kuíttann  og  aakiærulausann  fyrer  oss  ok  oUum  vorum  riett- 
um  eptirkomendum  heilagrar  holakirkiu  formonnum.  ok  til 
sanninda  hier  vmm  heingium  wier  vort  secretum  fyrer  þetta 
kuittunarbref  er  skrifuat  var  aa  holum  j  hiaaltadal.  þridiu- 
daginn  næstann  epter  festum  sancti  ambrosij  episcopi  et 
confessoris  anno  domini  millesimo  quingentesimo  quinto. 


696.  15.  Apríl  1505.  á  Hólum. 

EiNAR  Hálfdánarson  selr  Pétri  bónda  Loptssyni  hálfa  jörðina 
Ytradal  1  Eyjaíirði  og  hálft  Kambfell  fyrir  alls  fjóra  tigi 
hundraða  og  jörðina  Geldingsá  á  Svalbarðsströnd  með  þeirri 
grein,  er  bréfið  hermir. 


762  DALSBRÉF.  1505. 

AM.  Faec.    XXXVII,  19,  írumrit  á  skinni.      Af  6  innBÍglnm  er  nú 
eitt  fyrir. 

Þat  giorvm  ver  gotskalk  med  guds  nad  biskup  a  hol- 
um.  magnus  arnason.  sæmvndur  símvnarson.  ion  íinbogason. 
helge  sigurdsson.  ion  sigvalldason  leikmenn  godvm  monnum 
viturligt  mod  þessu  vorv  opnv  brefe  at  ver  vorvm  j 
hia  savm  og  heyrdvm  a  ord  og  handaband  þessara  manna 
af  einne  halfu  peturs  bonda  lopzsonar  en  annare  einars 
bonda  haldanarsonar  at  svo  fyrir  skildv  at  einar  sellde  ad- 
ur  greindvm  petre  lopzssyni  jordena  ýtradal  halfa  er  ligur 
ur  i  eyiafirde  og*)  halft  kamfell.  hier  i  mot  gaf  opt  nefnd- 
ur  petur  lopzsson  sextan  hvndrod  og.  xx.  er  biskupin  reikn- 
ade  at  einar  haldanarson  være  skylldvgur  kirkivnne  i  dal 
og  iordena  gelldingsfa  er  ligvr  a  svalbardsstrond  og  .ii;  kv- 
gillde  og  .ii.  hvndrod  i  þarfligum  peningvm.  skylltle  hvor 
vm  sig  svara  laga  riptingvm  a  þeire  (jordv)  er  sdlde  en 
hallda  til  laga  þeire  er  keypti. 

for  þesse  giðrningur  fram  j  stoplinvm  a  holvm  þridiv- 
dagin  næsta  fyrir  magnus  dag  vm  vorit.  arvm  epter  gvds 
bvrd  þvsvnd  fim  hvndrod  og  fim  ar.  Og  til  sanenda  hier 
vm  setivm  ver  vor  insigle  fyrir  þetta  kavpbref  er  skrifat 
var  a  holvm  i  hialltadal  a  sama  are  og  deige  sem  fyrr  seier. 


697.  1.  Maí  1505.  á  Hólum. 

Bbéf,  að  Gottskalk  biskup  á  Hólum  lýsti  því,  að  Jón  Finn- 
bogason  ætti  hjá  sér  eitt  hundrað  hundraða  og  tuttugu  hundr- 
uð  betur,  að  hann  hefði  lént  sér  jörðina  Grund  í  Svarfað- 
ardal  og  Ósland  með  kotunum  báðum  Hóli  og  Brekkum,  og 
að  Jón  hefði  lofað  að  selja  sér  jörðina  Ósland  (Falsbréf). 

Skjalabök  94.  4to  i  LandsBkjalasafni  með  hendi  Jöns  lögmann8  Sig- 
urðsBonar  c.  1600,  bl,  20—21.  Þetta  bréf  nun  án  efa  vera  falsbréf, 
gert  í  Barðsmálum  um  1590.    Sbr.  bréí  frá  18.  Jan.  1506. 

1)  eÍBt  á  spáiisiu,  og  boðað  inn. 


1505.  OSLANDSBRÉF.  763 

Brief  fyrer  Barde  wm  ReikÐÍngskap. 
Þad  Giorum  wid  Jon  prestur  palsson  og  Jon  Hallgriras- 
son  godum  monnum  vitanligtt  med  þessu  voru  opnu  Briefe 
ad  vid  worum  hia  staddir  aa  holum  j  hialltadal  at  þa  lidit 
var  fra  Guds  burd  CD  d  v  ar  aa  vpstigningardag  vors  herra 
Jesu  Christi  og  heyrdum  þar  aa  ad  Gottskalk  med  gudz 
nad  BÍskup  ad  Holum  Ij^ste  þui  fyrir  ockut  og  morgum  odr- 
um  godum  monnum  ad  Jon  Finnbogason  ætti  hia  sier  jcc 
og  xxc  Betur.  Somuleidis  lyate  og  fyrir  ockur  fyr  greindur 
Biskup  Gottskalk  ad  Jon  Finnbogason  hefde  liient  sier  ]ord- 
ina  grund  j  Suarfadardal  og  jordina  Osland  med  kotunnm 
Badura  hole  og  Breckura  vpa  xj  ar.  sierdeitís  lyste  optnefnd- 
ur  Biskup  Gottskalk  þui  fyrir  ockur  ad  Jon  finnbogason 
hefde  sier  lofad  ad  selia  jordina  osland  j  oslandshlid  sem 
hann  war  eigande  ad  fyrir  adra  Ixxxc  fasta  eign.  Og  til 
sanninda  hier  vra  setium  vid  ockar  Jnncigle  fyrir  þettaock- 
ar  vitnisburdarbref  huortt  skrifad  var  et  cetera. 


12.  Maí  1505.  á  Mosvðllum. 

14.  Apríl  1506.  í  Ögri. 

BóMR  útnefndr  af  Birni  Guðnasyni,  kongs  umboðsraanni  miUi 
Geirhólms  og  Langaness,  um  áskilnað  Guðna  Jónssonar  og 
Tumasar  Jónssonar  út  af  hval,  sera  rak  á  Kirkjubóli  í  Skut- 
ilsfirði,  þá  er  Tumas  hafði  jörðina  á  leigu,  en  Turaas  hafði 
tekið  hvalinn  að  sér. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  30,  frumrit  á  skinni.     Fyiir  bréfið  hafa  aldrci 
komið  nema  4  iunBÍgli,  og  era  2  af  þeim  dottin  frá. 

Doras  bref  vm  hvalinn  þann  tvraas  jonsson  tok 

ad  sier  a  kirkivboli  j  skutvlsfirde.*) 

Ollura  raonnura   þeira  þetta  bref  sia  edur  heyra  sender 

þorleifur  aurnolfson.    ketill  þosteinson.  jon  þosteinson.     þor- 

gautur  olafson.  sigraundr  brandzson.  jon  ionson  kuediu  gvds 

og  sina    kunnigt    giorandi  raed  þessu   uoru  opnu    brefi  da 

1)  Utan  á  bréfinu  með  gramalli  hendí  (Björns  GnðnaBonar). 


764  HVALMÁL.  1505, 

manvdagen  næsta  fyrir  halluardzraesso^)  þa  er  lidet  uar 
(fra)  hingadburd  uors  herra  jhesu  christi.  CD.  uc  og  u  ar  da 
mosuoUum  j  aunundarfirdi  da  almenniligu  hieradsþinge  uor- 
um  uær  til  nefnder  af  ærligum  manni  birne  gudinasyni  er 
þa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  og  umbod  j  miilvm  geir- 
holms  og  langánes  at  skoda  og  dæma  j  millum  gudinajon- 
sonar  og  tumas  jonsonar  um  þann  askilnad  er  þeirra  for  j 
millvm  fyrir  hueriar  saker  greindr  tumass  var  þangat  stefndr 
j  nefndan  stad  og  dag.  kiærde  greindr  gudine  jonson  þat 
til  adr  nefndz  tumass.  at  hann  hefde  olaugliga  med  faret 
[og  rangliga  under  sic  dreigit  med  heipt  og  ofund^)  þann 
sama  hval  sem  kom  aa  kirkiubole  j  skutilsfirde  þa  greindr 
tumas  ionson  hafde  adurnefnda  jaurd  til  leigu  af  halldore 
hakonarsyni  er  þa  uar  eignarmadur  adr  greindrar  jardar 
kirkiubols.  gnn  greind  sakar  gipt  er  nu  komin  vnder  adur 
greindan  gvdina  og  hans  syskín  orm  og  gvdfinnv.  epter 
kristinu  gudinadottur  modur  þpirra  Cpíer  þui  seih  erfder 
hafa  til  geingid  um  adra  peninga  halldors  hakonar(sonar). 

J  fyrstu  grein  dæradum  vær  opt  nefndum  tvmasi  lyr- 
ittareid  hin  minna  huersu  miced  hann  hefde  under  sig 
dreigid  af  adur  greindura  hval.  hvern  er  hann  sor  oss  a 
heyravndura  at  þat  hefde  verid.  xij.  uætter  af  feitahual  og 
allt  þuest  og  reingi  at  auke.  f^^uat  uær  giaurdura  honura  fyr- 
ir  sitt  starf  og  arbíde  fyrr  skrifat  þuest  og  reinge.  bein  og 
seyrae.  en  bitala  half  raork  greindvm  halldore  fyrir  hueria 
uætt  af  feitahual.  epter  þui  sera  hann  selldizt.  þar  j  sueit- 
enne  fyrir  vadraal  og  sraior  og  frida  peninga.  Vt  uísar  suo 
uor  landzlaga  bok  at  huervetna  þar  sera  madur  giorer 
raanni  fiarskada  med  heipt  og  ofund  til  halfrar  raerkur.  þa 
skal  fullriette  uppe  eda  aufvndarbot  epter  dorae.  Þui  dærad- 
vra  uær  greindura  halldore  hakonarsyni.  firam  merkur  j  full- 
riette  af  opt  nefndura  turaase  fyrir  rangligt  halld  og  at- 
tauku  ŒL  adr  nefndura  hual.  fiell  þa  adr  greint  sakferli  og 
riettarfar  under  kristinu  gudinadottur  med  audrvm  arfi  og 
peningura   epter  uigdisi    halldorsdottur.  dottur  dottur    sina 

1)  Þ.  e.  12.  Maí,  sem  þá  var  aunar  i  byítasttnnn.  2)  [á  Bp&ssiu  og 
yisað  inn. 


1505.  fiVALMÁL.  765 

sem  fyrr  skrifad  stendur.  og  med  þui  at  opt  nefndr  tumas 
uillde  aungua  midiun  eda  forsuar  oöl  giora  med  adr  nefnda 
kristinu  um  adur  greint  hualuerd  og  riettarfar.  þui  dæmd- 
vm  uær  henne  íimm  merkur  j  fullriette  oix  opt  nefndri  sak- 
argipt.  fiell  þa  þessi  bædi  fyrr  skrifud  fullriette  og  hual- 
uerd  epter  optnefnda  kristinu  baurnum  hennar  til  arfs  ept- 
er  hana  Gudina  jonsyni.  Orme  og  gudfinnv.  gn  saker  þcss 
at  opt  nefndur  gudine  jonson  amalgade  uid  títt  nefndan 
tumas  vm  opt  nefnda  akæru  og  beiddezt  apturlags  dá  fyrr- 
greindum  peningum  enn  hann  villdi  eigi.  Þess  og  annars 
at  uær  uissum  at  hans  partur  var  suo  raicill  at  riettu  sundr- 
skipte  og  alnatauiu  til  arfs  vid  sín  syskín.  vr  þessu  riett- 
arfare  og  hvaluerde.  at  honum  uard  halfrar  merkur  skade 
oa  huerium  xij  manudum.  Og  þui  dæmdum  uær  adrskrifad- 
er  domsmenn  med  fuUu  doms  atkuædi.  titt  nefndum  gudina 
jonsyni  vj  merkur  j  fuUriette  af  opt  nefndum  tumase.  da 
huerium  xij  manudum  sidan  honum  fiell  þesse  sakargipt  og 
riettarfar  til  arfs  epter  modur  sina  kristinu  gudinadottur  [en 
konginum  iii  aura  med  hueriv  fullriette  a  huerium  halfrar 
merkur  skada.^)  Skulu  þesser  peningar  gialldazt  j  aullum 
laugligum  sakeyri  sem  boc  giorer  rad  fyrir  med  þrimur 
saulum  at  næstum  fardaugum  og  at  micelsmesso.  en  allt 
golldit  at  næstum  fardaugum  epterkomandum  og  gialldizt 
heim(a)  j  augri  at  heimile  opt  nefndz  gudina  nema  hann 
uili  indælla  um  giora  og  suo  kongsins  sakeyrer  heima  at 
laugheimile  biarna(r)  gudinasonar  kirkiuboli  j  langadaL 

Samþyckti  þenna  vorn  dom  med  oss  adr  greindur 
Biorn  gudinason  kongs  umbodsmann  og  sette  sitt  jnsigli  med 
uorum  fyrr  nefndra  domsmanna  jnsiglum  fyrir  þetta  doms- 
bref  huert  skrifad  var  j  augri  j  isafirdi  þridia  dag  paska 
are  sidar  enn  fyrr  seiger. 


699.  19.  Maí  1505.  á  Hólam. 

DóMR  klerka  útnefndr  af  Gottskalk   biskupi  á  Hólum,    þar 
sem  þeir    dæma  jörðina    Skeggjastaði  á  Ströndum  fullkom- 

1)  [&  spássia  og  yÍBað  inn. 


766  SKEGGJASTAfilR.  1505. 

lega  eig;n  Hóladómkirkju,  síðan  Jón  djákni  príórsbróðir  galt 
biskupinum  hana  í  sektir,  skuldir  og  reikningsskap. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  20,  frumrit  á  skinni.    För  eptir  5  innsigli  eru 
i  bréfinu,  en  innsiglin  eru  öll  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  3402. 

Domur  vm  skeggiastadi  1505.^) 
Þath  giorum  wier.  Broder  einar  abote  a  munkaþuera. 
brodir  Nikulaas  príor  a  maudruuaullum.  ]on  gííslasou  Radz- 
mann  heilagrar  holakirkiu.  eirikr  einarsson.  gudmundr  jons- 
son.  ]on  finbogason  olafur  klængxson.  jon  finbogason.  helge 
ionsson.  nikulas  þormodzson.  besse  ionsson.  þorstein  ketils- 
son.  petur  paalsson.  þorbiorn  ionsson.  jon  ionsson.  jon  þor- 
uardzson.  jon  andresson.  steingrimur  bessason.  haluardr  biarna- 
son  ok  finboge  einarsson.  prestar  hola  biskupsdæmis  godum 
monnum  viturligt  med  þesso  woro  opnv  brefe  at  sub  anno 
gracie  miUesimo  quingentesimo  quinto.  a  vij'deuaullum  i 
skagafirde  jn  diehalluardi  martiris-)  vorum  vier  i  dom  nefnd- 
ir  af  vorum  verdugum  herra  ok  andaligum  fedur  Godskalk 
med  gudz  Nad  biskup  a  holum.  ath  dæma.  skoda  ok  rann- 
saka.  wrii  iordina  skeggiastade  er  liggur  a  straundum  fyrir 
austan  langanes  i  skaalaholltz  biskupsdæme.  hueria  er  ion 
ionsson  diakne  seih  kalladur  er  priorsbrodir.  hafde  goUdit 
ok  feingit  biskup  godskalke  ok  heilagre  hola  kirkiu  med 
vottum  ok  handabande  til  fuUrar  eignar  fyrir  þær  sektir. 
sakfelle  ok  reikningzskap  sem  hann  var  skylldugur  heilagre 
holakirkiu  ok  biskupinum  a  holum  fyrst  af  vmbodum  þeim 
hann  hafde  hola  kirkiu  vegna.  ok  reikningzbrest  af  instæd- 
um  landzskylldum  ok  kvgillda  leigum.  huad  reiknadizst  tutt- 
ugu  hundrut  i  landskylldir  ok  þar  til  leigur  eptir  tiutige 
kugillda.  a  huert  aar  medan  hann  hafde  vmbodin.  ok  fimm 
malnytu  kwgillde  ath  áuk  wr  jnstædu.  Suo  ok  lyste  biskup 
godskalk  fyrir  oss  at  aadr  nefndr  ion  ionsson  hefde  lofuat 
sier  med  handabande  ath  víjgiazst  vndir  hola  kirkiu.  presir 
ef  þath  mætte  med  riettu  verda.  edur  brodir  i  einhueriu 
klaustre  sama  biskupsdæmis.  vrii  vorit  serii  hann  var  fýrst 
samþycktúr    af  prestum  ok  bedinn  ath  vera  biskup  a  hol- 

1)  Utan  k  bréfínu  með  gamalli  hendi.    2)  þ.  e.  15.  Mai.    3)  Sro. 


1505.  SKEQGJASTAÐIÉ.  76'^ 

um  aadr  hann  siglde.  lyste  ok  biskup  gvdskalk^)  fyrir  oss  at 
biskup  stepban  hefde  at  sier  tekit  ok  hiellde  greinda  iord 
skeggiastade  ok  kallade  jon  diakna  gefuit  hafua  til  beneíicium 
vndir  skaalaholtz  kirkiu.  enn  ion  diakne  seigir  nei  til  at  hann 
hafue  nefnda  iord  gefuit.  huorke  vudir  skaalholtzkirkiu  nie  til 
beneficium.  framar  enn  hann  víjgdizt  prestur  vndir  skaalholtz- 
kirkiu.  Nu  sakir  þess  at  vier  vissum  fyrir  full  aanninde  at  opt 
nefndur  ion  jonsson  sem  nu  er  diakne  ok  kalladr  er  priorsfrænde. 
var  j  opinberum  saukum  vid  heilaga  hola  kirkiu  ok  hennar  for- 
menn.  af  hordomum.  frændsemisspiellum  ok  mægdum  ok  þdr 
med  var  hann  tuikuæntur  ok  hliop  suo  af  biskupsdæminu 
ordlofslaust  an  laugligrar  lausnar.  skripta  ok  yfuirbota.  þui 
fyrir  þa  fyrstu  grein.  at  ion  ionsson  hafde  sik  fyrr  lofuat 
til  víígxlu  vndir  hola  domkirkiu  enn  skaalhoHzkirkiu.  ok 
fyrir  þær  allar  greindar  saker  er  hier  standa  ok  adrar 
íieire.  leistz  oss  hann  eigi  mega  víígxlur  taka  edur  votum 
seigia  j  odrv  biskupsdæme  vtan  hann  hefde  þar  til  sierligt 
ordlof  haft  af  biskupinum  a  holum.  Ok  at  suo  profudu  sem 
nu  er  hier  fram  komit.  dæmdum  vler  allir  fýrr  nefndir 
prestcLr  tíjtt  nefnda  iord  skeggiastade  vera  ok  verit  hafua 
sannliga  ok  fuUkomliga  eign  hola  domkirkiu  ok  biskupsins 
a  holum  sidan  ion  diakne  gallt  hana  ok  luckte  biskup  god- 
skalk  i  sinar  sektir.  skulldir  og  reikningzskap.  at  þeim  vitn- 
um  feingnum  at  jon  diakne  fiekk  biskupinum  ok  holadom- 
kirkiu  þessa  saumu  jordj  aadr  greint  sakfelle  ok  reikningz- 
skcLp.  Ok  til  sanninda  hier  vm  heingium  vier  optt  nefndir 
prestdr  vör  jncigle  fyrir  þetta  domsbref.  er  skrifuat  var  a 
holum  i  hialta(dal).  CDanudaginn  næstan  fyrir  fíestum  corporis 
christi  a  sama  aare  sem  fyrr  seigir. 


700.  38.  Maí  1505.  á  Hólum. 

Stbpna  Gottskálks  biskups  Nikulássouar  til  Jóns  Sigmunds- 
sonar  um  kúgildahald,  útlausnir;  biskupstíundahald,  samn- 
ingsrof  og  hjónabandsmein. 

AM.  Apogr.  3962  eptir  transskripti  frá  9.  Aug.  1592. 

Wier  Goskalk  med  gndz  nad  Bisknp  cLHoIum  stefnum 


?68  GOTTSKALK  BISKUP  OG  JÓN.  1S05. 

ydur  Jon  BoBdi  Sigmundsson  stundarstefnu  fyrer  oss  til 
Hola  j  Hialltadal  j  Skagafirdi  fimtudaginn  næstann  epter 
sancti  botolfs  dag:  nu  næst  er  kemur*)  fyrer  þær  sakir  er 
vier  kiærum  til  ydar. 

J  fyrstu  grein.  ad  þier  hafid  ad  hallda  .v.  edur  vj.  mál- 
nytu  kvgilldi.  eem  voru  med  jordinne  kuijvm  j  norduroar- 
dal  j  borgarfirdi.  og  hofum  vier  huðrki  feingid  leigur  edur 
avoxtu  af  upp  a  fimm  oar. 

J  annari  grein  stefnum  vier  ydur  fyrer  vj  kvgilidi  er 
sijra  Sigmundur  Steindorsson  fader  ydar  var  oss  skylldugur 
j  vorum  reikningskap.  og  hefur  stadith  vpp  a  þriu  aar. 

J  þridiu  grein  fyrer  vorar  vtlausner  sem  er  eina  af 
vididalstungu.  Tvær  af  mcLrstodum.  Tværfyrer  nupin.  Tvær 
fyrer  vrdar  kirkiu  og  fyrer  gamlann  vxa. 

J  fiordu  grein  fyrer  tijundargiord.  ad  þier  hafid  alldrei 
giort  ydra  Biskupstijund  rietta  sijdann  vier  vorum  Biskup. 
og  vier  komum  til  Jslandz.  Reiknum  vier  þad  sierdeilis  fyr- 
er  hundrad  hundrada  j  jardagotzi  eda  meir  og  olukt  af  ollu 
lausagotzi. 

J  fimtu  grein  ad  þier  hafid  ad  ydur  tekid  vegna  kirki- 
unnar  j  Vijdidalstungu  Biskupstijvnder  þær  er  minne  eru 
enn  eyrer.  af  þéim  bæium  sem  þar  til  eru  nefnder.  og  alla 
þa  tijund  sem  eigi  er  skiptitijund.  og  allt  pietursfie  og  eigi 
goUdit  þann  eyrer  soluvodar.  sem  þar  skylidi  fyrer  koma. 

J  siettu  grein  íyrer  þa  sauk  ad  þier  hafid  rofid  þann 
sama.  sem  fader  ydar  sijra  Sigmundur  Steindorsson  jatadi 
fyrer  ydur  d  almennelegre  prestastefnu.  heima  aa  ^olum  fyr- 
er  þær  saker  sem  þier  voru  brotleger  vid  heilaga  kirkiu  og 
forbod  sem  þier  voruth  j  settir.  ad  su  scLtt  og  same  skylldi 
suo  framt  halldazt  sem  þier  vséruth  alldri  j  moti  heilagri 
kirkiu.  og  hennar  formanne  huorki  med  ord  edur  verk.  Enn 
þier  skyllduth  j  sama  forbodi  ef  þier  Býfid.  o^  hielldith 
ecki  þa  jataii  og  saatt  sem  greindur  fader  ydar  sijra  Sig- 
mundur  giordi  fyrer  ydur. 

J  sioundu  grein  kiærum  vier  til  ydar  Jon  Sigmunds- 
son  heilagrar  kjrkiu  vegna  ad  þier  hafid  saman  bvndith  yd- 

1)  p.  e  19.  Júní. 


150S.  GOTTSKALK  BISKUP  OG  JÓN.  769 

vart  hionalag  vid  biorgv  þorvalldzdottur.  sein  sogd  er  ydar 
fiorraenningur  ad  frændsemi  jamlangt  ad  telia  j  badar  ættir. 
.keypt  hana  og  fest  ologliga  j  moti  heilagrar  kirkiu  RÍetti 
dn  orlofi  vors  ^elgasta  faudurs  pavans.  visvitandi  þennann 
skulldugleika  eptir  ættartali  frænda  ydvara  og  hennar.  Enn 
einginn  skylldi  heyrazt  hver  sem  vm  taladi  þenna  skylldleika. 
hvorkij  lysingv  hionalagsins  fyrer  edur  eptir  ad  ydarforlagi. 

Stefnum  vier  ydur  fyrer  allar  þær  sakir  sera  vier  kunn- 
um  þar  til  ydar  ad  tala  med  Iðgum  þo  þær  standi  ecki  hier 
j  stefnunne. 

Stefnum  vier  ydur  vnder  þann  dom  sem  vier  þar  yfer 
nefnum  hvera  svara  edur  sekta  þier  verdit  oss  og  heilagri 
kirkiu  skyllduger  hier  vm. 

Sfcefnum  vier  ydur  j  fyrrsagdann  stad  og  dag  med  ollu 
ydru  profi  og  skilriki  sem  ydur  ma  til  bata  verda  j  greindu 
mali  og  verid  komenn  fyrer  hadeigi  og  sitied  so  leingi 
stefnunar^)  sem  endilegur  vegur  geingur  cL  þetta  ydvart  mal. 

biodum  vier  þier  sijra  Steingrimur  bessason  vnder  hlydne 
og  afsetning  þins  Embættis  ad  lesa  þetta  vort  bref  fyrer 
adurgreindum  Jone  bonda  Sigmundssyni  suo  hatt  hann  meige 
vel  heyra.  ef  hann  viU. 

Og  til  sanninda  hier  um  heingium  vier  vort  secretum 
fyrer  þetta  bref  skrifath  aa  f^^olum  j  f^^ialltadal  fostudaginn 
næstann  fyrer  petronillæ  virginis  Anno  Domini  M.^  D^.  qvinto. 


701.  30.  Maí  1505.  í  BjörgYÍn. 

Björn  Þorleifsson  selr  Hans  Kruckugh  og  Sunnifu  hústrú 
konu  hans  jarðirnar  Stað  í  Aðalvík,  SkáladaJ,  Eeykjarfjörð, 
Hesteyri  og  tvær  eyðijarðir  á  Ströndum  hjá  Draungum  fyr- 
ir  sex  hundruð  berena  gyllini,  með  öðrum  greinum,  er  bréf- 
ið  hermir. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  29,  frumrit  á  Bkinni.    Öll  6  innBÍglin  eru  dott- 
in  frá.    Aptan  á  bréfið  ritar  Árni  ártalið  „1505"  og  er  það  rétt. 

1)  Þannig. 
Dipl.  Isl.  vn.  B.  49  * 


770  JARÖAKAUP.  1505. 

Kaupbref  oa  millum  Biarnar  Thorleifssonar  o^ 
hans  krukúv.^) 
Thath  giorer  cgh  bioríi  thorlctfson  godhvm  monnum 
kvnneckth  medh  thessv  mínv  opnv  breffe  thet  egh  medh- 
kenvnzth  ath  egh  haffar  selltth  velbvrdhigh  mann  hans 
krvehvgh  och  hans  ærlighre  kvinnu  hvsthrv  svnniffv  thess- 
ar  minar  jardhcr  j  jslandhe  er  so  heitha  fyrst  Sthadh  j  ad- 
halvijk  ock  er  femthighe  hvudhrvdvm.  Skaladalvr  .xij.  coch 
then  er  thar  ligghur  næsth  ogh  er  .xvi.  c  reykiarfiordh  .xx.c. 
hestheyr  fijra  .c.  ogh  .xx.  och  thvo  eydhegardha  er  ligghr 
nordhr  vpp  aa  strandher  hws  drangha  medh  ollvm  theim 
hlvthvm  och  hlvnnendhvm  sem  thessvm  jordhvm  fylgher  och 
fýlgth  haffur  ath  fornv  och  nyiv  thil  ytharstu  endhemarcka 
epter  thy  sem  miuer  forelldhrar  ogh  egh  epther  theim  haffu 
íframasth  eigbandhe  ath  ordhit  thii  íiaiz  ogh  íiorv  [thil  sios^) 
och  landhz.  medh  thollvm  och  thívndvm  skoghvm  och  rek- 
vm.  vothnvm  cch  veidhestodhvm  einghivm  och  vthhoghvm. 
och  ollvm  avdrvm  gædhvm  sem  thessvm  fýr  greindhvm  jard- 
hvm  sierdhelis  thil  he^^rer.  ffyrer  sex  hvndrvdh  berena  gyll- 
ene  ock  skvlv  bijthalazth  j  thessvm  næstvm  thrimur  aarvm. 
thvav  j  aar.  ij.  ath  aare  næsth  komandha.  ock  ij  eth  thridhie 
areth.  Och  tha  j  svodhan  iiiatha  ath  egh  edr  min  retthe 
sysken  en  einghen  annan  skvlv  megha  leysa  thil  oss  j  gien 
jnnan  næsta  aar  och  dagh  er  gvdh  viU  ath  eegh  kann  kom- 
asth  heim  j  gien  thii  jslandhz.  edr  inin  syschyn  kvnnv  her 
faa  bod  edr  breff  vth  aff.  ogh  skvlv  thesser  peninghar  send- 
hasth  thil  beren  ogh  thar  bythalasth.  gnn  vin  the  vilie  ent- 
het  leysa  godhzeth  thil  segh  innan  thenna  forneffndha  thidh 
for  sodhan  peningha  sem  egh  ber  her  vpp.  tha  skal  skriff- 
en  hans  krvchvgh  och  hans  kvinna  hvsthrv  svnníffa  eighn- 
asth  opth  nefntth  godhz  thil  æwinlighrar  eighnar  med  fríj 
och  frelse.  vndhan  megh  och  minvm  erfínghivm.  enn  vnd- 
her  them  och  therass  erffinghia.  gr  ogh  so  ath  thar  kann 
seinna  meir  nockvr  klaghan  edhr  aakæran  vppaa  koma  so 
ath  thet  gaar  vth  aff  them    medh   loghvm    och    retthe   tha 

1)  Utan  á  bréfinu    með    hendi  frá    16.    öld.    2)  [á  Bpássíu  og  vís- 
að  inn. 


1505.  JARÐAKAUP.  -  LÖGMANNSHLÍD.  771 

byplicthar  [egh*)  megh  edhr  mína  erffiughia  ath  bythala  opth 
nefndh  hanvS  krvchvgh  o;^h  hvstrv  svnníffv  edhr  theirass 
eríinghia  jafntth  gotth  godhz  sera  thetha  j  avdrvm  stadh 
sem  them  eJhr  therass  loghlighvm  vmbodzmanne  vel  aa 
neygher  ath  thacka.  Och  genghr  vth  aff  thessv  godhze  j 
landhskylldh  ein  vætth  minna  enn.  xl.  med  íisk.  Her  medh 
kennesth  och-)  fyr  nefndh  biorn  thorleff'son  j  thessv  mínv 
opriv  brefe  ath  egh  haffur  vpp  boreth  [thann  fyrsta^)  sal  af 
thitth  neffndhvm  haus  krvckvgh  och  hans  dandekvinnv 
hvsthrv  svnníffv  thuav  hvndrudh  gyllene  so  ath  megh  vel 
ai  neygher  thy  gyffhr  egh  them  thar  forer  kvith  cch  frý 
ogh  allzthinghis  aakærvlavs  for  megh  och  alla  mína  epther 
komandha  och  thil  ythar  raeiro  vissv  ogh  sanninde  her  vm 
tha  bidhr  egh  thessa  dandhe  (menn)  sem  so  heitha.  herra 
cireck  sumarlidhason.  nichil  chlavvsson.  thordh  mathzson. 
asmvndh  salamvnson.  giartth  breidhe.  ath  sethia  sín  jnsighle 
medh  minv  fyrer  nedhan  thctha  kavpsbrcfh  cr  giorth  var  j 
beren  frydaghen  næstha  epther  avghvstÍDÍ  episcopi.  anno 
domini.  (lO^.  d.  v. 


703.  31.  Maí  1505.  á  Hólum. 

GíoTTSKALK  biskup  á  Hólum  gefr  síra  Hálfdani  Narfasyni  um- 
boð  til  að  lögfcsta  hálfa  jörðina  Lögmannshlíð  i  Kræklinga- 
hlíð,  og  leggr  erkibiskupsdóm  með  hans  capitulo  og  alls  rík- 
isins  ráðs  í  Noregi  fyrir  norðan  fjall  fyrir  greinda  jörð. 

AM.    Fasc.  XXXVII,  21,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir.  — 
AM.  Apogr.  3403. 

Wmbod  ad  logfesta  ^alfa  Lograansyijd 

Doomkirkiunar  Wegna.^) 

Vicr  godskalk    med  gudz  nad  biskup  a  holum    giorum 

godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brcfui  at  vier 

hofum    feingit    vorum  kæra   syni  sira   halfdane    narfuasyni 


1)  [tvískrifað  i  frbr.  2)  Svo.  3)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 

49*. 


772  LðGMANNSHLÍÍ).  1505. 

vortt  fullt  og  logligtt  vmbod  og  heilagrar  holakirkiu  till  at 
logfesta  halfua  iordina  logmanzhlid  sem  liggur  i  kræklinga- 
hlid  i  eyiaíirdi  og  sira  eirikur  sumarlidason  galt  oss  og 
heilagre  holakirkiu  i  sin  reikningskap  epter  þui  sem  hans 
bref  þar  vm  giord  vtvisa  og  honum  fell  till  erídar  og  eign- 
ar  epter  faudur  sin  sumarlida  erikzson  þui  fyrirbiodum  vier 
vnder  forbod  og  bann  heilagrar  kirkiu  þessa  vora  logfest- 
ing  at  riafua  þui  at  vier  leggium  heilagrar  kirkiu  dom  og 
vors  andaligs  faudurs  erchibiskupsins  i  þrandheime  mcd 
sinu  capitulo  og  alltz  rikissens  radz  i  norige  nordan  fiallz 
fyrir  greinda  iord  halfua  logmanzhlid  ef  nokur  vil  hena') 
ahræra  eda  kæra  suo  framt  sem  vier  naum  eigi  riettum  log- 
um  hier  i  islandi  vm  þctta  vortt  mal  edur  annat  þui  at 
vier  biodum  oss  og  aull  vor  mal  vnder  ransak  og  skodan 
vors  kæra  faudurs  erchibiskups  og  rikissens  radz  i  norigc 
þui  fyrirbiodum  vier  hueiium  manne  greinda  iord  halfua 
logmanzhlid  logfesta  yrkia  i  at  vinna  sier  at  nyta  karli 
edur  konú  huat  þeir  heita.  biodum  vier  og  greinda  iord  til 
logligra  skipta  finboga  logmanni  eda  hans  logligum  vmbodz- 
manne  eda  þeim  aíidrum  sem  greinda  halfua  iord  þickiazt 
eiga.  Og  til  sanenda  hier  vm  heingium  vier  vort  secretum 
fyrir  þetta  logfostingar  vmbodz  bref  skrifuat  a  holum  i 
hialtadal  a  sancte  pctronille  dag  arum  eptcr  gudz  burd  CD 
d  og  fim  ar. 


703.  1505. 

FiNNBOGi  lögmaðr  Jónsson  sclr  Gottskalk  biskupi  á  Hólum 
jörðina  Seylu  í  Skagafirði,  en  biskup  leggr  aptr  þriðjung- 
inn  í  Ásgcirsá  og  Lækjamóti  í  Viðidal  og  gaf  upp  alt  til- 
kall  og  ákæru  til  Lögmannshlíðar,  og  sættust  þeir  að  því. 

BiskiipeskjalasafD,  Pappírsbréf  FaBc.  V,  1,  afðkript  á  pappír  frá  c. 
1618,  og  er  bréfið  hér  heilt  að  efni  on  ekki  íornQÍ.  Sbr.  bréf  frá  8. 
Okt.  1502,    Nr.  585. 

1)  Svo. 


1505.  LÖGMANNSHLÍÐ.  -  JÓN   SIGMUNDSSON.  773 

Kuittantia  Biskupz  Gottskalks  vppa  kirkiu 
Reikning  j  Logmanshlijd  Anno  1505. 
Selldi  Fimboo^e  Lograadur  jordina  Sejlu  liggiande  j 
skagaíirde  biskup  gottskalk.  fýrer  hana  gaf  biskup  gott- 
skalk  og  aptur  lagdi  limboga  logmanne  þridiunginn  vr  ds- 
geirsd  og  Lækiamote  er  liggur  j  Hunavatsþinge  og  þa  lausa 
aura  sem  þeim  þridiungzporttum  fylgde.  Eirnin  var  og  so 
til  skilid  j  þessu  þeirra  handsoJudu  kaupe.  ad  allt  þad  til- 
kall  og  akiæra  sem  þratt  nefndur  biskup  gottskalk  hafdi 
adur  haftt  vpp  a  jordina  Logmannshlijd  ad  fornu  edurnyiu 
huortt  sem  þad  væri  fýrer  dom  eda  adra  akiæru.  skilldi 
rera  olldungiss  kuitt  og  akiærulaust  og  titt  nefnd  jord  Log- 
manushlijd  oll  skilldi  vera  æfinlig  Eign  Fimboga  Logmanns. 
og  hann  kuittur  og  akiærulaus  vm  allt  halld  og  medferd 
a  þeim  peningum  fostum  edur  lausum.  og  vppa  þessi  þeirra 
skipti  skilldi  biskup  og  Logmadur  vera  olldungiss  satter 
huor  vid  an.ian  og  vppa  þennaíi  skilmala  og  giorning  íieck 
logmadur  biskupe  alla  jordina  Seýlu. 


704.  8.  Jání  1505.    á  Skarði  í  Langadal. 

ViTNisBURÐR  Eiuars  Oddssonar,  að  Björn  Jónsson  sór  svo 
feldai  bókareið,  að  hann  hefði  aldrei  útgoíið  Jóni  Sigmunds- 
syai  vitnisburð  né  heldr  sitt  innsigli  um  kaup  þeirra  Jóns 
og  Guðmundar  Ólafssonar  á  Reykjum,  Aðalbóli  og  tólfhundr- 
uð  í  Hreiðarsstöðum,  sem  bréf  þar  um  gerð  útvísa,  með  öðru, 
er  bréfið  hermir. 

AM.  240.  4to  bls.  10,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Jónssonar  c.  1592.  — 
Skjalabók  LaudsskialaBafnsins  94  4to  b).  34  a— b.  með  hendi  Jóns  lög- 
raannB  Sigurðssonar  c.  1600  (með  ártali  1504).  —  MStepb.  56.  4to  bls. 
270,  racð  hendi  Snæbjarnar  Torfasonar  1646. 

secundus. 
er  hond  biskupz  olafs  hi(aI]ta)s(onar)  dd  þni  ordi 

skrifat. 
Þad  [giorum  uier^)  einar  oddsson  godum  monnum    vit- 

1)  [giore  eg  94. 


774  JÓN  SIGMUNDSSON.  -  ÓMAGADÓMR.  1505. 

urligt  raed  þessu  miJDu  opnu  breíi  ad  a  torfustodum  j  mid- 
íirdi  OGL  almeuniligu  hieradzþingi  sor  biorn  jonsson  suo  felld- 
an  bokareid  ad  hann  hefdi  alldri  sinn  uitnisburd  utgefid  og 
ecki  holldur  sllfc  jncigli  joni  sigmundssyni  vm  þad  jarda- 
kaup  sem  jon  s(igmunds)son  og  gudmundur  olafsson  haufdu 
uid  keypst  [þrimur^)  adalboli  og  Reykium  og  xijc  j  jord- 
unni  hreidarstodum  epter  þui  sem  bref  þar  vm  [gior  vtuijsa-). 
oc  þad  lagdi  hann  j  sinn  eid  ad  hann  hefdi  aldri  sitt  jn- 
cigli  vt  geíid  joni  sigmundssyni  huorki  vm  þennan  vitnis- 
burd  ne  anan  þessum  monnum  hiaverondum 

grijmi  jonssyni 

asgrimi  þorbiarnarsyni 

biorgolfi  magnussyni 
og  morgum  odrum  godum  monnum. 

Og  til  saninda  hier  vm  sette  eg  mitt  jncigli  med  fyrr 
greindra  manna  jnciglum  firir  þetta  vitnisburdarbref  skrifad 
oQi  skardi  j  langadal  sunudaginn  næstann  firir  festum  barna- 
be  apostoli  anno  domiai  millesimo  quingentessimo  quinto^) 


W5.  9.  Jiíní  1505.            í  Iljardavholti. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Arnóri  Pinnssyni,  kongs  um- 

boðismanni  milli  Hvítár  og  Hítarár,  um  framfæri  Atla  Atla- 
sonar. 

Dömasyrpa  Jóns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni  (d.  1748)  skr.  c    1008. 
—  Afskript  frá  c.  1700  er  í  AM.  21  lc  4to  bs.  115—116, 

OmagadomuR. 
OUum  monnum  þeiin  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Salamon  Einarsson.  Brandur  Einarsson.  Oblaudur 
Grimsson.  Oddur  Magnusson.  Gudlaugr  Jonsson  og  þorsteinn 
þorlaksson.  kuediu  Gudz  (og)  sijna  kunnigt  giorandi  at  þa 
er  lidit  var  fra  hingad  burd  vors  herra  Jehsu  christi  .00.  d 
og  V  ar  manudæginn  næstan  fyrir  festum  Sancte  Barnabe 
Apostuli  j  hiardarhollti  j  stafhollzstungum  a  þingstad  RÍctt- 

1)  94;  j  240.  2)  [giortt  vtuijsar  94.    8)  quarto  94. 


1505.  ÓMAGADÓMR.  775 

um  vorum  vær  j  d^m  nefcdir  af  Arnori  íinDzsyni  kongs 
vmbodzmanni  ]  millum  huitar  j  borgarfirdi  og  hitarar  at 
skoda  og  dæma  vm  þann  omaga  sem  atli  heit'r  atlason  og 
Gisli  palsson  sagdi  sier  olaugligan(a)  settan  vera.  og  seiddi 
og  krafdi  nefndan  Arnor  ad  nefna  dom  yfir.  huad  hann 
skylldi  af  giora  greindum  omaga.  Nu  af  þui  ad  þad  syndist 
þar  fyrir  oss.  og  suo  vissum  vier  sialfir  fyrir  fuU  sannindi. 
ad  adurnefndur  Gisli  atti  ecki  suo  micid  fie  ad  hann  ætti 
med  laugum  fram  ad  færa  þennan  fyrrsagdaii  omaga.  þo 
ad  hann  væri  honum  nockud  skylldur.  Þui  leijst  oss  hon- 
um  þessi  omagi  olaugliga  færdur  verid  hafa  j  allan  mata. 
J  annari  grein  stendur  suo  j  laugum.  ad  ef  omagie  kemur 
cía  hendur  manni  vtan  laugmannz  vrskurd  edur  þingmanna- 
dom.  giori  huort  er  hann  vill  lati  fara  m.  hæl  aptur.  ella 
til  þings.  og  meti  þingmenn  huort  færa  skal.  þui  ad  suo 
profudu  og  fyrir  oss  komnu  dæmdum  vier  opt  nefndan  Gisla 
palsson  med  riettu  mega  flytia  þennan  adurskrifadafi  omaga 
da  þann  sem  ca  hann  flutti.  og  þar  vid  skiliast.  Enn  ef  of- 
riki  Bannar  honum  eptir  ad  lata  greindafi  omaga.  þa  dæmd- 
um  vær  hann  med  RÍettu  mcga  nidur  setia  þennafi  tittskrifad- 
an  omaga  hia  þeim  manni  skylldum  omaganum  sem  med 
var  þa  þessi  omagi  var  honum  færdur.  og  seigia  af  sijna 
abyrgd  og  hann  þar  uid  skijlldan.  Og  til  sanninda  hier  um 
setium  vier  fýrnefndir  domsmenn  vor  Jnnsigli  fyrir  þetta 
doms  brief.  Skrijfad  (jol  aukrumj  hraunhrepp  oa  Mirum  fimtu- 
dæginn  næsta  fyrir  jonsmesso  Baptiste  a  sama  Ari  sem  fyrr 
seigir. 


70G.  11.  Júní  1505.        á  Mcl  í  Miðfirðf. 

ViTNisBURÐR  um  skyldlcika  þeirra   hjóna  Jóns  Sigmundssou- 
ar  og  Bjargar  Þorvaldsdóttur  frá  Grundar-Helgu. 

AM.  240.  4to  bls.  14—15,  með  liendi  Jóns  lögmanns  Jónssouar  c. 
159 J  —  MSteph.  56.  4to  bls.  272-73,  racð  hondi  Snæbjarnar  Torfasou- 
ar  1646. 


776  JÓN  OG  BJÖRG.  1505. 

Þad  giorum  uier  þorsteinn  gudmundsson.  helgi  jonsson. 
prestar.  asgrijmur  þorbiarnarson  og  helgi  sigurdsson.  leik- 
menn.  godum  monnum  kunigt  med  þessu  voro  opnu  breíi  ad 
bergliot  sigmuQJardoter  sagdi  þar  íirir  oss  ad  gyrijdur  stein- 
dor(s)dotter  faudursyster  sijn  hefdi  Rciknad  og  talid  ætt 
þeirra  biarnar  og   Jngigerdar.    Sagdi    gýrijdur   odrumeginn 

biorn  einarsson. 

þdoi  kristinu  biornzdottur. 

þda  solue(i)g  dotter  kristinar. 

þdoL  jon  s(igmunds)son  sonur  solueigar. 
enn  audru  megin. 

Jngigierdur  Þorsteinzdottur    sem  halldin  var   og 
saugd  syster  biarnar  einarsonar. 

enn  sonur  Jngigierdar  Jon 

fader  þorualldz.  enn  þorualldur  fader 

biargar. 
Og  reiknadi  þessa  somu  ætt  íirir  mier  broder  asgrijm- 
ur  sem  aboti  var  oól  þingeyrum  og  sagdi  þessa  ætt  sanna  og 
suo  skyllda  vera  epter  þui  sem  aadur  er  neilínad  og  suo  þetta 
folk  skyllt  hafa  kallaz  huort  uid  annad.  sagdi  bergliot  þar 
íirir  oss  þessu  ad  alldri  tuijmælis  orkad  hafa  nema  þad  væri 
talad  epter  vplesning  Jonz  S(igmunds)sonar  brodur  sijnz. 
SagJist  hun  sagt  hafa  Joni  S(igmunds)syni  og  Solueigarsyni 
brodur  sijnum  adur  hionskaparkaup  þeirra  biargar  gicck 
fram  ad  hann  mætti  hana  ecki  eiga  þui  þau  væri  skylld. 
spurdi  hann  mig  hueria  hann  skylldi  eiga.  enn  eg  sagdi 
honum  þad  mier  þotti  lijkast.  nu  ad  þessu  vndertauludu 
sem  dadur  er  skrifad  sor  bergliot  sigmundardotter  fullan 
bokar  eid  íirir  sira  Joni  þorgilssyni  sem  þói  var  profastur 
j  hunavatzþÍDgi.  Sagdi  bergliot  j  sijnum  eidstaf  og  sor  ad 
þesse  ætt  hefdi  suo  verid  Reiknud  og  halldiii  af  sier  elldri 
monnum  og  alldri  tuijmæli  aaleikid  fyrr  enn  Jon  Sigmunds- 
íon  hefdi  þar  vm  talad  seirna  enn  þau  biorg  bundu  sinn 
hiuskap.  lagdi  bergliot  þadjsinn  eidstaf  ad  hun  suæri  þann 
eid  huorki  til  aufundar  vid  Jon  brodur  sinn.  eigi  íirir  pen- 
inga  edur  vinskap  edur  hrædslu.  helldur  íirir  full  sanindi  og 
þessi  ætt  hefur   suo   verid   halldin.  og    firir   Rett   heilagrar 


1505.  JÓN  OG  BJÖEG.  777 

kirldu.  og  moder  þeirra  Jodz  og  bergliotar  hefdi  sagt  þessa 
ætt  Guo  skyllda  vera  epter  þessu  ollu  sor  bergliot  fullann 
bokar  eid  sem  adur  er  skrifad. 

Og  til  saninda  hier  vm  setium  vier  fyrr  skrifader  menn 
vor  Jnncigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifad  var  j  mel  j  mid- 
íirdi  jn  festo  barnabe  apostoli  anno  domini  m  d  v. 


;07.  16.  Júiií  1505.  á  Hóluni. 

ViTNisBURBR  Eiuars  Oddssonar,  að  Illugi  Guðmundsson  sór 
þess  fullan  bókareið,  að  hann  hefði  aldrei  sitt  bréf  eða  inn- 
sigli  útgefið  Jóni  Sigmundssyni  fyrir  neinn  vitnisburð  á  æíi 
sinni,  og  aldrei  hefði  hann  innsigli  átt  og  eigi  heldr  leyft 
Jóni  Sigmundssyni  að  grafa  undir  sínu  nafni. 

AM.  240.  4to  bls.  10— íl,  með  hcndi  Jóns  lögmannB  Jónssonnr  c, 
1.592.  —  Skjalabók  LandsBkjalasafnsins  94.  4to  bl.  34a,  með  hendi  Jóns 
lögmanns  SigurðsBonar  c.  1600  (með  ártali  1510).  —  MSteph.  56.  4to 
blB.  270,  með  hendi  Snæbjarnar  Torfasonar  1646. 

Tertiús. 
doL  þui  ordi  er  handskrift  biskup  olafz. 

Eg  einar  oddsson  kongz  vmbodzmadur^)  j  hunauatz- 
þingi  giore  godum  monnum  viturligt  med  þessu  mijnu  opnu 
brefe  ad  aRum  epter  gudz  burd  [m  d  og  v^)  oöir  ool  manu- 
daginn  næstan  íirir  festum  barnabe  apostoli^)  da  hofi  j  vatz- 
dal  sor  Jllugie*)  Gudmundsson  íirir  mier  suo  latandi  bokar 
eid  ad  hann  hefdi  alldri  sitt  bref  eda  jncigli  vt  gefid  .]oni 
s(igmunds)syne  firir  neirn  vitnisburd  da  æfi  sinni  og  alldri 
hefdi  hann  jncigli  att  og  eigi  hellduR  leyft  joni  sigmunds 
syne  ad  grafa  jnncigli  vnder  sijnu  nafni  þessum  monnum 
nærverundum*)  er  hann  sor  þennann  eid  [brandur  þorlaks- 
son  og  sigurdur  hallkielsson.^) 

Og  til  sanninda  hier  vm  setti  eg  mitt  jncigli  med  fyrr 

1)  —  man  94.  2)  [1510,  94.  3)  þ.  e.  9.  Jöní  1505.  4)  94;  iangi 
(!)  240.  Sbr.  Morðbréfabækling  ln92.  5)  94;  nærverandi  240.  6)  [Brpudo 
Þorlakssyne  og  Sugnrde  halikielasyne  94. 


778  JÓN  OG   GOTTSKALK.  1505. 

greindra  manna  jnciglum  íirir  þetta  vitnisburdarbref  skrifad 
oa  holum  j  hialltadal  viku  sijdar  en  fyrr  seger. 


708.  19.  oí?  20.  Júiií  1505.  á  Hóhini. 

DóMR    tólf  klerka    útnefndr  af  Gottskalk    biskupi  á  Hólum 
um  sakir  þær,  sem  hann  bar  á  Jón  Sigmundsson. 

AM.  Apogr.  3879  „Ex  originali  lögmannsens  Pals  Jonssonar  Wida- 
lin"  (AM.).  lii  innsiglagöt  voru  á  frumritinu.  „Eu  um  4  þau  sidnrBíu 
göten  synest  sem  alldrei  muni  þar  i  hafa  þveinger  dregner  vered.  þó  er 
þad  eigi  ölldungis  vist"  (AM.).  Öll  innsiglin,  nema  3.  og  6.,  voru  dott- 
in  frá.  —  Meðal  Apogr.  3963  er  afskript  af  dómi  þessum  eptir  trans- 
skripti  á  pappír  9.  Aug.  1592.  —  Enn  fremr  eru  afskriptir  af  þessum 
dórai  í  AM.  240.  4to  blp.  1 — 7,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Jónssonar  e. 
1592;  í  LTndEskjalasafni  94.  4to  bls.  37—41  með  hendi  Jóns  lögmanna 
SigurðsBonar  c.  1600,  —  og  MStcph.  .'6.  4to  bls.  265—269,  mtð  hcndi 
Snæbjarnar  Torfasonar  áKirkjubóli  1646.  Shr.  Nr.  700,  704,706  og  707. 

Þath  giorum  uier  broder  nichulas  prior  a  modruvollvm. 
jon  þorgilsson.  gvdmundr  jonsson.  jon  íinnbogason.  olafur 
kJængsson.  jon  jonsson.  gunnar  þordarson.  hallvardr  biarn- 
arson.  steingrimr  bessason.  halfdan  narfbason.  hallr  gudvards- 
son  og  hallr  hallvardsson.  prestar  hola  biskupsdæmis  godvm 
monnum  uiturligt  med  þessv  voro  opnv  breíi.  at  þa  er  lidit 
var  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi  OO^  d.  og  fimm 
aar  aa  holvm  j  hialltadal.  íimtvdagenn  næsta  fyrir  jonsmessv 
baptiste  vm  svmaret  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  uorvm 
nadvgum  herra  og  andaligvm  faudur  herra  gotskalk  med 
guds  naad  biskup  aa  holvm.  ath  dæma  vm  þa  akærv  er  bisk- 
upenn  kærde  til  jons  sigmundzsonar  ok  j  stefnunni  stod. 
þui  jn  nomine  domini  amen  dæmdvm  viér  stefnvna  logliga 
og  lon  sigmundzson  logliga  fyrir  kalladan  hicr  j  dag.  var 
og  stefnan  svarin  og  þat  at  jon  sigmundzson  var  svo  nærr 
ath  hann  matti  heýra  ef  hann  villdi.  gnn  fyrir  fýstv  grein 
er  j  stefnvnni  stod  og  biskupenn  kærdi  til  jons  sigmundz- 
s)nar  at  hann  hefdi  at  hallda  íimm  eda  sex  malnýtv  ku- 
giUde  er  hann  hafdi  eda  let  hafa  fra  jordvnni  kuivm  j  nord- 


1505.  JÓN   OG  GOTTSKALK.  779 

uraardal  j  borgaríirdi  og  biskupenn  sagdi  hann  j  on^v  frelsi 
haft  hafa  greind  kugilldi  vpp  ai  íimm  aar  enn  biskupen 
sagdizt  heirat  hafa  at  jone  og  feingit  ecki.  þui  dæmd- 
um  vier  fýr  skrifader  prestar  jon  sigmundzson  skýlldugan 
at  luka  aptur  fýrrsavgd  kugillii  med  laga  aavexti  biskup 
gotskalk  eda  hana  logligvm  vmbodsmanni  at  næstum  far- 
dogvm  epter  komanda.  nema  jon  sigmundzson  lcidi  .ij.  log- 
lig  uitni  jnnan  raanadar  at  heyrdura  dominvm.  at  hann  haíi 
fýrsogd  kugilldi  aptur  Ivkt  þeim  sem  med  logvm  atti 
at  taka. 

J  annarri  grein  kærdi  biskupen  til  jons  sigmundzson- 
ar  at  hann  hefdi  halldit  sex  kvgilldvm  vpp  aa  þriv  ar.  er 
sira  sigmundr  fader  jons  var  biskupenum  skýlldvgur  j  reikn- 
ingsskap  og  hafdi  lofat  at  Ivka  biskupenvm.  þui  dæradvra 
vier  jon  sigmundzson  skýlldugan  at  luka  aptur  kugilldin 
med  leigvburdi  jnnan  halfs  manadar  at  heýrdvra  dorainvm 
biskupinvm  eda  hans  vmbodsmanni.  nema  jon  leidi  .ij.  log- 
lig  uitni  jnnan  halfs  manadar  at  heýrdvm  dominvm.  athann 
haíi  avngva  peninga  tekit  epter  fodur  sinn  sira  sigmund 
davdan. 

J  þridiu  grein  er  biskupinn  kærdi  til  jons  sigmundz- 
sonar  vra  vtlavsner  af  þeim  alkirkiv  jordvm  sem  jon  sig- 
mundzson  hafdi  halld  aa.  var  þat  ein  nott  fyrir  vididals- 
tvngv.  ij  fyrir  nwp.  ij  fyrir  maarsstadi.  og  .ij.  fyrir  vrder. 
reiknadizt  þctta  fiortan  hvndrvt  og  gamall  vxi  at  avk  er 
biskupinn  sagdiz  feingit  hafa  jone.  enn  fyrir  þessa  akærv 
biskupsins  til  jons  sigmundzsonar  dæmdvra  vier  jon  skýlld- 
vgan  at  Ivka  biskupinvm  eda  hans  vmbodsmanni  adr  nefnd- 
ar  vtlavsner  og  vxaverd  jnnan  xiiij.  daga  at  heýrdvra  dom- 
invra.  nema  jon  syni  med  logligvm  vitnvm.  at  gistingarnar 
hafi  verit  til  reidu  at  hverri  þeirri  kirkiv  scra  biskupinvm 
bar  at  gista  enn  jona  sigmundz^yni  bar  at  svara  fyrir  eda 
svara  lata.  eda  peaingaraer  ujp  bodner  at  logvm  aa  hverri 
þeirri  kirkiv  jordv  scni  adr  crv  nefndar  og  jon  sigmundz- 
soa  atti  fyrir  at  svara  þa  bislvup  got^kalk  hefcr  ridit  j  sina 
visitacioric.  enn  cf  honura  fall.izt  vitni  þa  dæmdvm  uier 
biskupinum.  xv.  raerkur  j  sitt  fuUretti  af  sierhverri  greindri 


780  JÓN  OG   GOTTSKALK.  1505. 

kirkiv  jordv  sem  greindr  jon  sigmundzson  hefer  eigi  vtlavsn- 
crnar  lukt.  eda  gistingarnar  halldit.  fyrir  rangligt  halld  aa 
vtlausnunvm.  eda  fyrir  missvn  gistinganna. 

J  íiordu  grein    er  biskupinn    kærdi    til  jons   sigmundz- 
sonar  at  hann  hefdi  ecki  Ivkt  biskupstivnd  sina   retta   vpp 
aa  sex  aar  at    til  greindu    hvndrad  hundrada  j  iardagozi  og 
at  auki  otivndat  allt  lavsa  goz.  þui  dæmdvm  vier  fyrir  fyrr- 
greind  tivndarhavlld.  þriggia    marka  sekt    vpp  aa  ed  fýrsta 
aared  og  tvigillda  tivndina.  enn  vpp  aa  annat  aared  sex  merk- 
ur  og  tuigillda  tivndina.  cnn  fyrir  þat  þridia  aared  sem  jon 
sigmundzson  lukti  eigi  greinda  biskupstivnd  af  adur  nefndv 
gozi  favstv  og  lavsv.    dæmdum  uier  epter  þui   sem   kristin 
rettur  vt  visar.  fallit  under  kong  og  biskup  adr  greint  goz 
j  favstv  og    lavsv.  nema  jon   sigmundzson   leidi  .ij.    logliga 
hreppstiornarmenn  j  hverivm  hrepp  þar  sem  hans  goz  liggia 
faust  og  laus.  og  sveri  þat  med  fvllvm  bokareidi  at  greindr 
jon  sigmundzson  haíi  vpp  sag:t  eda  upp  lated  segia  aa  hrepp- 
stiornarþingi  a  hausten  sina  retta  tiundargiord  og  hana  hafi 
logliga  latid  aa  lita  sina  peninga  epter  þui  sem  login  skipa. 
skal  og  lon  leida  þav  avnnvr    .ij.  loglig  vitni  at  hann    haíi 
meta  lated.  Ivkt  eda  upp  bodit  med  logvm  greinda  biskups 
tivnd  af  adrnefndri  peningahæd  j  rettan  eindaga  epter    þui 
sem  kristifirettur  vtvisar  þeim  sem  taka  hefer    aatt  at    log- 
vm.  og  at    þessvm    vitnvm   leiddvm    fyrir   biskupinvm    eda 
Ivans  vmbodsmanni  jnnan.    xiiij.  daga  at  heýrdvm  dominvm. 
dæmdvm  vier  jon  sigmundzson  vidskilin  greinda  tivndarsok. 
J  íimtu  grein  kærdi  biskupinn  til  opt  nefndz  jons   sig- 
mundzsonar  at  hann  hefdi  at  ser    tek't    kirkivnar    vegna  j 
uididalstungu  biskupstivnder  þær  sem  minne  erv    enn  ejrer 
og  alla  þa  tivnd  sem  minne  er  enn  s^iptitivnd  og  fallit  hef- 
er  i  vididalstungu  kirkivsokn  og  allt  petursfej  savmvkirkiv 
sokn.  enn  eigi  golldit  þann  eýri  solvuodar.  sem  koma  sk jlldi 
fyrir  greint  petursíie  og  b'skupstivnd.  og  eigi   halldit    þann 
bkilmala  sem  giordr  hefer  verit  vm    greinda    tivnd  og    pet- 
ursíie  og  registrvm  þar  vm  giort  vt  visar.  nv  saker  þess  at 
þessi  solvvodarejrer  hefer  eigi  golldinn  verit.  dæmdvm  vier 
tit  nefndan  jon  sigmundzbon  skylldvgan   at   tvigillda   aptur 


1505.  JÓN  OG  GOTTSKALK  781 

þann  solvvodar  eýre  fyrir  hvert  þat  sar  sem  honum  hcfer 
borit  at  svara  fyrir  kirkivna  ]  vididalstvngv  fyrir  suo  morg 
aar  sem  hann  hefer  at  sier  tekit  eda  taka  latid  greinda 
tivnd  og  petursfie.  hier  med  dæmdvm  vier  sina^)  þriggia 
marka  sekt  fyrir  þann  solvvodareyre  vppaa  hvert  aar  scm 
hann  hefer  eigi  Ivktur  verit  sidan  jon  sigmundzson  atti  at 
svara  þessvm  eyre.  hvorv.  adra'^)  romakirkiv  fyrir  þann 
hluta  sem  koma  skýlldi  fyrir  petursfie  i  greindvm  eýre.  ccn 
adrar  .iij.  merkurnar  fyrir  biskupstivndarhlutan  j  sama  eyre. 
og  jon  sigmundzson  fallinn  j  bann  fyrir  rangligt  halld  aa 
þui  fie  sem  koma  skýlldi  fyrir  romaskattinn.  og  skýlldugan 
at  taka  skript  og  lavsn  af  biskup  gottskalk  eda  þeim  hann 
til  skipar. 

J  settv  grein  er  biskupinn  kærdi  til  jons  sigmundzson- 
ar  at  hann  hefdi  eigi  halldit  þa  saatt  og   sama  er    vm    var 
talat  og    samþýkt  af  ollvm    prestvm  a  almenniligri   presta- 
stefnv  heima  aa  holvm  epter  biskup  olaf  latinn  sem  gud  hans 
soolI  naadi  vid  sira  sigmund  favdur  opt  nefndz  jons  vm   þat 
forbod  er  hann  var  j  settur  fyrir    sin  brot  af  biskup    olafi. 
var  sv  lofan  sira  sigmandar   vegna  ]ons  sonar  hans  at   ]on 
skýlldi  alldri  motstadligur  vera  heilagri  holakirkiv  eda  henn- 
ar    formonnum    huorke    mcd  ord    ne  verk    opinberliga    eda 
leýniliga.  enn  ef  jon  helldi  eigi  þenna  sama  eda  satt  þo  þat 
veri  eigi  med  handsolvm  giort  vid  sira  sigmund  fodur  hans. 
þa  skylldi  hann  vera  j  sama  forbodi  sem  biskup  olaf  hafdi 
hann  adur  ]  sett.  kom  fram  fyrir   oss  j  domenn   opid   bref 
skrifad  vnder  nafni  jons  sigmundzsonar  at  hann  medkendizt 
hann  hefdi  lofad  sira  jone  þorvalldzsyni  er  þa  var  oíficialis 
holakirkiv  at  vera  henne  hlydenn  og  hennar  formonnum  og 
j  ongvm  hlvtvm  ne  greinvm  henne   motstadigur   vera.    enn 
saker  þess  jnnciglis   sem  þar   var  fyrir    heingt  og  os   leizt 
vnder    nafni  jons   vilhialmssonar   enn   eigi   sigmundzsonar. 
kvomv  þar  og  tvav  opin  bref  med  heilvm  og  hangavndvm 
jnciglvm  er  suo  voro   latandi.  at  þesser  tveir   menn  er  suo 
heita  jUhugi  gudmundzson  enn    annar   biorn  jonsson.   hefdi 

1)  3963;  siga  3879  (!).    2)  adrar  3963. 


'/82  JÓN  OG  GOTÍSKALK.  150S. 

svarit  fullaii  bokareid  hvorr  þeirra  j  moti  sinv  incigli  sem 
jon  aigmundzson  skýlldi  vpp  a  þa  jnnciglad  bafa.  at  þeir 
hefdi  þav  alldri  vt  geíit  og  alldri  lofa(t)  jone  sigmundzsyni 
þav  at  grafa  eda  grafa  lata.  þui  dæmdvm  uier  þat  bref  sem 
skrifat  var  vnder  nafoi  ions  sigmundzsonar  eii  annars  manns 
jncigli  var  fyrir  heingt  fullt  falsbref  og  ongva  magt  hafa 
og  eingi  onnvr  hans  bref  þav  s^m  hann  hefer  og  kirkivna 
ahrærer  hvort  þav  erv  moti  eda  med  hvort  sem  þau  hafa 
fram  at  bera  leiker  eda  lærder.  nema  þav  ein  sem  skilvis- 
er  menn  sveria  epter  sinvm  jnnciglvm  eingin  onnvr  hvorki 
forn  nie  n}^  þui  hann  ma  ongra  vitna  nie  brefa  niotandi 
verda.  sem  nockvt  falsbref  giorer.  nv  saker  tveggia  fals- 
brcfa  sem  vpp  aa  hann  hafa  verit  svarin  og  þess  ens  þridia 
sem  vier  sialfer  savm  og  yferlaasvm  sem  j  dominvm  voro. 
kom  þar  og  ecki  þatfrara  fyrir  oss  at  jon  sigmundzson  hefdi 
logliga  leystr  verit  af  fyrrskrifvdv  forbodi.  lýsti  og  biskup- 
inu  þar  fyrir  oss  at  jon  sigmundzson  hefdi  ecki  halldit  þa 
saatt  og  sama  sem  adr  er  skrifvd.  þui  dæmdvm  vier  hann 
fallenn  aptur  j  sama  forbod  sem  hann  var  adr  )  settur  af 
biskup  olaíi  og  sliýlldvgan  at  taka  skript  og  lavsn  af  bisk- 
upinum  jnnan  siovndar  at  heýrdvm  dominvm. 

J  siovndv  grein  er  biskupinn  kærdi  til  tit  nefndz  jons 
sigmundzsonar.  at  hann  hefdi  keýpt  og  fest  víjsvitandi 
biorgv  þorvalldzdottur  fiormenning  sinn  at  frændsemi.  kom 
fyrir  oss  opid  bref  med  jnnciglvm  suo  latanda  at  berliot 
sigmundardotter  hefdi  talit  ætt  þeirra  biarnar  einarssonar 
og  jngigerdar  systur  hans.  hafdi  bergliot  talit  odrv  megin 
biorn  einarsson.  þa  kristinv  biornsdottur.  þa  solveigv  dott- 
ur  kristinar.  þa  jon  sigmundzson  son  solveigar.  enn  odrv 
megin  jngigerdr  þosteinsdotter^)  syster  biarnar  einarssonar. 
þa  jon  sonr  jngigerdar.  þa  þorvalldur  sonr  jons.  þa  biorg 
dotter  þorvalldz.  hafdi  bergliot  sagt  at  gýridr  fodursyster 
sin  og  jons  sigmundzsonar  hefdi  þessa  somu  ætt  suo  talit 
og  reiknat  fyrir   sier.  suo    og  hafdi  bergliot  sagt  at  broder 

1)  „Þetta  þostdns.  er  ritad  med  ödru  bleki  gulara  enn  þvi  Bom  a 
brefenu  er.  Enn  hönden  virdest  mier  vera  hin  sama.  Er  audsynelega 
utskafed  ord.  sem  staded  hefur  þar  sem  þetta  þosteins.  nu  stendr"  (AM.). 


1505.  JÓN  OG   GOTTSKALIt.  783 

asgrimr  sem  vard  aboli  a  þingeýrvm  hefdi  þessa  somv  ætt 
sagt  og  talit  saniia  og  svo  skýllda  vera  epter  þui  sem  adr 
er  reiknat.  og  suo  þelta  folk  skýllt  hafa  kallazt  hvert  vid 
annat  og  alldri  tvimæli.'í  o'kat.  hafdi  bergliot  sagt  jone  sig- 
mundzsyni  brodur  sinvm.  adr  hann  keýpti  biorgv  þorvalldz- 
dottur  at  hann  mætte  hana  alldri  eiga  þui  þav  veri  skýlld. 
hafdi  borgliot  sigmundardotter  svarit  hicr  at  fullan  bokar- 
eid  fyrir  jone  þorgilssyni  er  þa  var  profastur  j  hvnavatz- 
þingi.  hafdi  bergliot  sagt  og  svaret  at  þessi  ætt  hefdi  svo 
vcrit  reikuvt  og  haliden  af  sier  elldrvm  monnum  og  alldri 
tvimæli  a  leikit  fýrr  en  ]on  sigmundzson  hefdi  þar  vm  tal- 
at  seinna  enn  þav  bvndv  sitt  hionalag.  kom  þar  og  j  dom- 
en  fyrir  oss  tveggia  manna  vitne  med  sverdnvm  eidvm  at 
þav  jon  sigmuudzson  og  biorg  þorvalldzdotter  hefdi  lyst  fyr- 
ir  sier  adr  þav  bvndv  sitt  hionalag  at  þav  veri  skylld  og 
mætti  ecki  eigazt.  þui  dæmdvm  vier  med  fvllv  doms  at- 
kvædi  sanna  og  logliga  frændsemi  þeirra  j  millvm  jons  sig- 
muodzsonar  og  biargar  þorualldzdottur  epter  þui  sem  þav 
hafa  medkendz  og  vitne  hafa  vm  svarit  sem  adr  er  skrifat. 
Nv  fyrir  þetta  þeirra  ologligt  hivskaparband  sem  þav  hafa 
bvndit  sin  j  miUe  j  meinbvgvm  adr  greinder  menn  ]on  og 
biorg  víjsvitandi  j  moti  hcilagrar  kirkiv  logvm  og  rette  og 
an  loíi  vors  helgazta  fodur  pafans  j  rom.  þui  dæædvm  vier 
þav  atskilin  þui  hivskaparbandi  sem  med  þeim  hefer  giort 
verit  þui  þat  matti  alldri  med  logvm  saman  bindazt.  enu 
fyrir  þa  ofdirf(d)  og  lagabrot  sera  optnefndr  jon  sigmundz- 
son  hefer  gert  víjsvitand(i)  j  fyrr  skrifvdv  hivskaparbandi 
og  nidrat  suo  kirkivnar  logmali.  og  vier  vitvm  ongvan  fýrr 
dirfzt  hafa  j  moti  vors  helgazta  fodur  pafans  orlofi.  þui 
dæmdvm  vier  jon  sigmundzson  skylldvgaíi  at  giallda  .xv. 
merkur  hola  domkirkiv  fyrir  fýrrskrifat  lagabrot.  enn  fyrir 
fýrstv  barneign  j  savmvni  meinbvgvm  getid  hafa  verit  adr- 
ar  .XV.  merkur.  enn  fyrir  adra  barneign  .xxx.  merkr.  fyrir 
þridiv  barneign.  sem  þav  hafa  att  sin  j  milli  ]on  og  biorg. 
Ix.  merkur.  enn  fyrir  þionvstvtekivr  vpp  aa  suo  morg  aar 
sem  verit  hafa  sidan  hann  batt  þenna  sinn  hivskap  j  sogd- 
vm  meinbugvm  skylldvgan  at  giallda  .iij.  merkur  fyrir  hvert 


784  JÓN  OG  GÖTTSKALK.  1505. 

ared  sem  hann  hefer  þionustvna  tekit  j  svo  storri  ohlýdni. 
enn  fyrir  hvcrt  .xvj.  daga  halld  sem  hann  hcfcr  j  kirkiv 
geingit  .xij.  aura.  enn  fyrir  hvern  svnnvdag  og  postula  mess- 
vr  og  adra  helga  daga  .vj.  avra.  enn  fyrir  hvern  rvmhelg- 
an  dag.  xviij.  alner  suo  opt  sem  hann  hefer  j  kirkiv  geing- 
it  an  logligrar  lausnar.  og  fallinn  j  bann  af  sialfv  verkinv 
og  skýlldvgan  at  taka  skript  og  lavsn  afbiskupinum  heima 
a  holvm  jnnan  íiortan  daga  at  heýrdvm  dominvm.  skal  ]on 
sigmundzson  hafa  golldit  allan  þenna  sakeýri  hid  sidazsta  at 
næstvm  fardogum  nema  biskupinn  vili  leingr  bida.  og  at 
ollv  svo  profvdv  sem  nv  hefer  hier  fyrir  oss  komit  med 
brefvm  og  vitnvm.  hofvm  vier  þetta  dæmt.  Ok  til  sannenda 
hier  vm  settvm  vier  fýrr  skrifader  prestar  vor  jancigle  fyr- 
ir  þetta  domsbref  er  skrifat  v^r  aa  holvm  j  hialltadal  fostu- 
dagen  næsta  fyrir  jonsmessv  baptiste  vm  sumarit  aa  sama 
are  sem  fýrr  seger. 

„Utan  a  þonnann    dom  hefr    herra  gudbrandur    ritad    med    eigen 
hende"  (AM.): 

Einar 

Biorn  Einarsson  Jngegerdur  Þorsteinsdotter 

Kristin  B(iorns)d(otter)    Jon 

Solveig  Þorvalldur 

Jon  Sigmundsson  Biorg. 

Mein  þau  sem  biskup  goskalk  hiellt  vera  d  milli  Jons 
Sigmundzsonar  og  Biargar  Þorvalldzdottur.  þeim  er  so 
hattad : 

J  íyrstu  hafa  þeir  sagt  ad  þau  hafi  verid  samborin 
syskin  Biörn  Einarsson  og  Jngegierdur.  og  Grundar  Helga 
hafi  þeirra  moder  verid  og  fader  Jonkiære  Einar.  Þd  Jon 
Sigmundzson  gat  þad  aptur  borid  og  bevisad  03att  ad  vera. 
þd  lugu  þeir  upp  ad  hun  væri  þosteinsdotter.  dotter  eins 
prests  j  Saurbæ.  og  Grundar  Helga  hefdi  dtt  þessa  Jnge- 
gerdi  j  hordomi  vid  prestinum.  Hier  um  ber  þetta  vitne.  ad 
j  brefabok  biskup  gottskalks  med  hans  eigin  hendi.  þar 
nefnist  þessi  Jngigerdur^)  Einarsdotter^).  og  so  hefur  hier 
verid  skrifat  med  fyrsta  j  þenna  dom.  Enn  þd  su  lygi  rann 
aptur.  hafa  þeir  skafid  j  burt  Einars^).  enn  skrifad  j  stad- 
inn  Þosteins.^)  so  sem  þettta  fals  md  enn  hier  lioslega  sid 

1)  Jngibiörg,  Apogr.;  AM.  leiðrétti.    2)  Syo  undirstrykað  i  Apogr. 


1505.  STAÐFESTING  HVAMMSDÓMS.  785 

og  merkia  j  þessum  domi  j  þessu  orde  Þorsteins.^)  Þvi 
skammest  þeir  sin  ad  tala  um  falsbrief  uppa  Jon  sem  slikt 
hafa  giort.  j  soddann  male. 

Þetta  medkiennist  eg 

Gudbrandur  Th(orlaks)s(on) 
Anno  1590. 


709.  1.  Júlí  1505.  á  Öxarárþingi. 

FiNNBOGi  lögmaðr  Jónsson  staðfestir  Hvammsdóm  Arnórs 
Finnssonar  frá  19.  Sept.  1504  um  öreigaleiguliða  og  skulda- 
lúkning  þeirra. 

Dómasyrpa   Jóna   Hákonarsonar  á  Vatnshorni,    og  er   þetta  skr.    c. 
1640. 

Eg  Finnbogi  Jonsson  Logmana  nordan  ogvestan  a  Js- 
landi  Giori  Godum  monnum  kunnugt  ad  gg  hefi  sied  og  yfer- 
lesid  þennafi  sama  dom  sem  hier  fyrer  ofan  skrifadur  gr 
huorn  Arnor  Finnsson  mier  nv  samstundis  syndi  sem  hliod- 
ar  vm  skullder  Aureiga  vid  þeirra  husbændur  edur  landz- 
drottna  og  vm  þa  peninga  sem  adrer  menn  ættv  hia  þeim 
thil  fodurs  gda  Byggingar.  J  þridia  mata  hliodandi  vm  þa 
peninga  sem  Born  leigvlidanna  hia  þeim  þeirra^)  forelldrum 
ættv.  Nv  af  þuj  mier  lijst  soddan  adferd  giord  moti  Logun- 
um  ad  þeir  sem  sijnum  husbændum  giga  skullder  ad  luka 
taka  fodur  og  leigia  kugilldi  Annara  manna  aii  sinna  husbænda 
leifis  eda  samþyckis  þeim  til  obærilegs  skada.  Lika  virdist 
mier  þad  ovidurkuæmilegt.  ad  Born  aureiganna  hafi  sijna 
peninga  frij.  Enn  Landeigendurner  Eckirt.  Hef  Eg  jnnvirdv- 
lega  skodad  og  Rannsakad  þetta  domz  Bref  og  lijst  mier 
þad  skiællegt  og  rogsamlegt  og  gpter  Logum  giort  vera  j 
Allan  mata.  þuj  at  til  kolludum  logKettvmonnum  og  odrum 
godum  monnum  og  mier  samþickianda  segi  €g  adurgreind- 
ur  Finnbogi  Jonsson  logmann  j  Gudz  nafni  med  fullum  laga 
vrskurdi  þennan  sama  dom  og  domz  Bref  sem^)    hier   fyrr 

1)  Svo  undirstrykað  í  Apogr.  2)  krasaað  i  og  ógreinilegt.  3)  fúið  úr  hdr, 
Dipl.  Isl.  vn.  B.  ÖO  » 


786  AFSETNTNGARDÓMR.  1506. 

skrifad  er  staudugaii  og  loglegaii  med  óUum  sijnum  grein- 
um  och  articulis.  og  obrigdanlega  halldast  eiga  hiedan  af. 
Og  til  sanninda  hier  vm  þricki  gg  mijnv  venivlegv  Jnn- 
cigli  hier  vnder  þann  j  dag  Julj  a  auxaraarþingi  Anno  CD. 
d.  og  V.  ar. 


710.  17.  Júlí  1505.     í  KaupmannahöfD. 

NoREGs  ríkisráð  dæmir  Kéyæ  wan  Alefeldæ.  frá  hirðstjórn  á 
Islandi  fyrir  þær  sakir,  er  Henrik  riddari  Krummedige 
kærði  til  hans  konungs  vegna,  að  hann  hefði  farið  frá  Is- 
landi  án  vilja  konungs,  að  hann  hefði  gerzt  þjónn  annara 
meðan  hann  var  fógeti  á  íslandi,  að  hann  hefði  ekki  gegnt 
konungs  stefnu  og  aðhann  hefði  tekið  við  páfafé  þar  ílandi, 
sem  hann  dæmist  til  að  skila  aptur. 

Ríkissbjalaeafa  Dana  „Island  &  Færöe".  Supplem.  I,  1.  Frumrit  á 
skinni.  Fjögur  innsigli  hafa  veríð  fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  3  af  þeim 
dottin  frá.') 

Norgis  Eiigens  Raads  dom  olíuer  Keye  van  Aleveldhe  1505.^) 
Vii  effterscrefíne  Gautho  met  gudz  nade  erchebiscop  i 
Trundhem.  et  cetera.  Karll  cff  samme  nade  biscop  i  Hamm- 
er.  Jon  Powelsson  prouesth  i  Marikirckæ  i  Osloo.  Nielss 
Henrichsson  Ridder.  Norgis  Riigis  Haadh  Gioræ  wittherligt 
foræ  allæ.  at  aar  effther  gudz  byrd  m  d  quinto  torsdagen 
nesth  effther  diuisionem  apostolorum  her  i  Kopnehaffn  wor 
skicket  foræ  oss  welbyrdigh  man  her  Henrick  Krwmedigæ 
Ridder  och  framsettæ  ock  forægaff  paa  hogboren  forstis 
vegnæ  Her  Hans  met  gudz  nade  Danmarchs.  Suerigis.  Norgia 
et  cetera  konningh  wor  kærestæ  nadige  herræ  hworledis 
Keyæ  wan  Alefeldæ  som  hanss  nade  haffde  tilskicket.  till- 
troet  och  befallet  hans  nadis  och  Norgis  krones  Landh  Ys- 
landt.  haffde  draget  och  giffuet    sigh  ther  aff  landith    vden 

1)  Bréf  þetta  hefir  rikiaskjaiavörðr  Dana  dr.  juris  V.  A.  Secher 
verið  svo  góðr  að  bera  fyrir  mig  staf  eptir  staf  eaman  við  fruraritið, 
2)  Aptan  á  bréfinu  með  samtiða  hendi. 


1505.  AFSETNINÖARDÓMR.  787 

hanss  nadis  wilgæ  och  befaiingh  och  at  han  haftdæ  sagdt 
en  ánnen  sijn  tiennestæ  then  stundt.  han  hanss  nadis  foget 
wor  paa  forschreffae  Yslandtt.  och  sameledis  fremsettæ  for 
schreffne  her  Henrich  Krwmmedige.  at  wor  kære  nadige 
[Herræ  hajffde  honnom  steffndt  at  modæ  foræ  oss  her  i 
Kopnehaffn  om  forschreffne  sagher  och  skyllingher  och  ther 
om  stande  Hans  nade  till  rettæ  och  ey  mothe  hand  her  ell- 
er  nogen  annen  paa  hans  vegnæ.  och  kerdæ  och  forschreffn.e 
her  Henrick  paa  hanss  nadis  vegnæ.  at  hans  nadæ  war  foræ 
konimet.  at  han  skuldæ  befatthæ  sigh  met  wor  hellestæ 
faders  pawens  penningæ  ther  paa  landith  och  ther  i  rettæ 
settæ  forschreffne  her  Henrick  paa  wor  nadige  Herris  vegnæ. 
om  forschreffne  Keyæ  wan  Alefeldæ  burdæ  her  effther  at 
haffaæ  eller  beholdæ  forschreffne  Yslandt.  Ther  paa  sagdæ 
wii  swo  at  forskreffae  Keyæ  wan  Alefeldæ  ey  bor  lengher 
at  haffue  eller  beholdæ  forskreffne  Yslandt  men  at  hans  nade 
maa  tillskickæ  en  annen  godh.  troo  man  tiU  hanss  nadis 
foget  och  embitzman  paa  forskreffne  Yslandt,  som  hanss 
nadæ  och  landith  kan  være  gaffnligh  och  nyttigh  och  at 
forschreffne  Keyæ  bor  till  rettæ  ath  standæ.  om  han  nogher 
ther  paa  landith  haffuer  vforretteth.  och  fyndis  och.  ath  han 
haffuer  fanget  eller  noget  befatthet  sigh  met  wor  hylleste 
faders  pawens  penningæ.  tha  bor  hannom  och  ther  foræ  ath 
standæ  tiU  rettæ  och  holdæ  wor  kærestæ  nadige  herræ  och 
landith  ther  aldeless  vden  skadæ. 

Giffuet  aar.  dag  ocb  stadh  som  forskreffuet  staar. 
Vnder  woræ  inseglæ. 


711.  28.  Júlí  1505.  í  Skálholti. 

Stbphán  biskup  í  Skálholti  kvittar  Helgu  húsfreyju  Guðna- 
dóttur  um  þær  fésektir,  sem  hún  varð  honum  skyldug  vegna 
Torfa  heitins  Jónssonar  (i  Klofa)  bónda  síns  um  það,  sem 
Torfi  hafði  orðið  misfara  við  guð,  heilaga  kirkju  og  biskup, 
með  þeim  greinum  er  bréfið  hermir. 

60* 


788  KVITTÚNARBEÉF.  1606. 

Bisk.    Skalh.    Fasc.  IV,  11,  frumrit  á  skinni.     ÖU  (5)  innsiglin  eru 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  2553. 

giornÍDgsbref  helgu  huspreýiu  vid  BÍskup 
Stephan.  bref  vm  kolldukinn  og  kolbeinseý. 
Ver  steífan  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnegt  med  þessu  uoro  opnu  brefj.  ad 
sub  anno  gracie  CD  d  v.  jn  profesto  sanctj  olafj  regis  et 
martiris  j  skrudhusinv  j  skalholltj  at  helga  gudnadotter  hef- 
er  giort  oss  nægelsi  fyrir  þær  íiarseckter  sem  hon  vard  oss 
skýlldug  uegna  torfa  heitins  jonssonar  bonda  sins  epter  þui 
sem  hon  batt  sig  j  suar  fyrir  um  þat  sem  hann  hafdj  mis- 
fara  ordit  vit  gud  og  heilaga  kirkivog  oss.  hofum  wier  upp- 
borit  j  fiarseckter  at  hennj  hier  fyrir  jordina  kolldukinn  ] 
marteinstungu  kirkiu  sokn  j  holltvm  og  kolbeinseý  erliggr 
]  þiorsaa  til  æfenligrar  eignar  og  frials  forrædis  med  oUum 
þeim  gognum  og  giædum  sem  greindum  jordum  fylger  og 
fýllgt  hefer  at  fornu  og  nýv  og  hon  og  erfingiar  fyrnefndz 
torfa  urdu  fremzt  eigandj  at  huorttueggia  fyrir  .xxc  Jtem 
hier  tii  nockut  silfur.  suo  og  hofum  wier  upp  borit  xxjc  j 
uor  afgiolld.  hefer  hon  lofad  oss  hier  til  xjc  og  x  aurnm 
þar  til  ]  afgialld  og  sakeyri  enn  þo  stendr  til  miclu  meira 
epter  þui  sem  domuren  ut  uisar.  enn  fyrir  hennar  audmýkt 
og  goda  epterleitan  hofum  wier  gefit  hana  kuitta  og  henn- 
ar  erfingia  og  epterkomendur  um  adur  skrifut  afgiolld  og 
fiarseckter  sem  j  domenum  standa.  Og  til  lýckta  eru  leiddar 
ath  luctum  xic  og  x  aurum  þar  til  j  afgiolld  og  sakeyri 
sem  fyrr  stendur  skrifat.  Jtem  hofum  wier  og  gefit  Cystein 
brandsson  j  henar  ualld  um  þat  sem  wier  hofum  til  hans 
ath  tala. 

Woro  þessir  menn  vid  adur  greindan  giorning  herra 
arne  med  samre  nad  abotj  j  videý.  sira  gislj  jonsson  og  sira 
eýstein  jonsson.  jon  bondj  sigurdsson.  og  settv  sin  jnsigli 
med  voro  jnsigli  fyrir  þetta  giorningsbref  og  kuittunar  skrif- 
ad  j  sama  stad  degj  og  arj  sem  fyr  seigir. 


1505.  DÓMR  UM  BERSA  ÞORLÁKSSON.  789 

713.  30.  August  1505.         á  Orýtubakka. 

31.  Janúar  1506.  á  Crrund. 

DóMR  útnefndr  af  Finnboga  lögmanni  Jónssyni,  að  Bessi 
Þorláksson  sé  ferjandi  og  íiytjandi  fram  til  Noregs  á  kóngs- 
ins  náðir,  þar  hann  hafði  fullu  bætt  og  sátt  gert  við  Magn- 
ús  Hallsson  um  víg  Halls  Magnússonar,  sonar  hans,  er  Bessi 
hafði  ófyrirsynju  í  hel  slegið. 

AM.  Fasc.  XXXVII,    31,  frumrit  á  skinni.    Af  12  iunfliglum  eru  nú 
3  ÍDDsigli  fyrir  bréfinu. 

Domur  bessa  þollakssonar.^) 
Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra. 
senda.  stvlle  raagnusson.  petur  loptzson.  jon  jonsson.  jon 
þorsteinsson.  þordr  þorsteinsson.  stefan  ketelsson.  sigurdvr 
sigurdzson.  stephan  íngimundarson.  flovent  þorarensson.  hallr 
arnorsson.  jon  sueinsson  ok  sveinvnge  andresson  Q.  G.  ok 
sína.  kvnnigt  giorandi.  at  þa  er  lidit  var  fra  guds  burd. 
þvsvnd.  íimm  hvndrvth  ok  íimm  aar.  miduikudagenn  næsta 
epter  marivmessv  fýrri  aa  grýtvbacka  j  hofdahveríi.  aa  log- 
ligv  avrvarþingi.  vorvm  vier  j  dom  nefnder  af  ærligvm 
manni  finnboga  jonssýne  logmanni  nordan  ok  vestan  aa  js- 
landi  sem  þa  hafdi  kong(s)ins  sýslv  og  vmbod  ýfer  þingeýi- 
arþingi.  at  dæma  vm  þa  viglýsing  er  þar  fram  kom  vegna 
bessa  þorlakssonar  at  hann  hefdi  oforsyniv  j  hel  sleigit  hall 
magnusson.  var  þar  svarin  fyrir  oss  nattstadr  bessa  ok  svo 
víglýsing  hans  epter  þui  sem  login  til  skipa.  dæmdvm  vier 
þessa  greinda  uíglysing  logliga  ok  fvllmektuga  epter  bokar- 
ennar  ordvm  j  allan  handa  mata  vtan  landz  ok  innan.  þar 
epter  samstvndis  j  stad  ok  degi  uoro  vier  j  hia  eavm  ok 
heýrdvm  aa.  at  þorlakr  þorsteinsson  ok  besse  þorlaksson  af 
einne  alfv.  enn  magnus  hallzson  fader  hallz  heitens  magn- 
ussonar  af  annarri  giordv  ok  medkenndvzt  med  fvllv  handa- 
bandi.  at  þeir  hefdi  fullkomna  satt  giort.  upp  aa  fýrr  nefnt 
mannzslag  hallz  magnussonar.  vm  febætur  j  giolldvm  ok 
gridasavlvm  ok  greinder    menn  þorlakr  ok  besse  hefdi  Ivkt 

1)  TJtan  á  bi^fínu  með  gamalli  hen(li. 


790  LOFORÐ  GRÍMS   PÁLSSONAR.  1505. 

ok  aa  nefnt  vegna  þratt  nefndz  besaa  adr  nefndvm  magnusi 
hallzsýni.  suo  mýckla  peninga  med  settvm  salastefnvm  sem 
magnusi  vel  likadi  at  taka  j  giolld  ok  bætur  epter  hall 
heitenn  magnusson  son  sinn.  hier  med  gaf  ok  selldi  nefndr 
magnus  sogdvm  bessa  þorlakssýni  grid  ok  fullan  frid  fyrir 
sier  ok  oUvm  odrvm  avrfvm  ok  epterkomendvm  hallz  magn- 
ussonar.  aulnvm  ok  obornvm  fyrir  þetta  opt  nefnt  mann- 
slag.  med  ollvm  þeim  greinvm  ok  skildaga  sem  logmalit 
skipar  og  skyrer  at  grid  eiga  fyrir  mannslag  at  seliaztept- 
er  logvm.  hier  epter  dæmdvm  vier  títnefndan  bessa  þorlaks- 
son  ferianda  ok  íiytianda  fram  aa  kongsins  nader  til  noreg- 
es  sem  login  til  skipa  fyrir  nefnt  sakferli. 

Ok  til  sannindi^)  hier  vm  settvm  vier  fýrr  nefnder 
domsmenn  vor  jnncigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  aagrvnd 
j  eyiafirdi  lavgardagen  næsta  fyrir  marivmessv  kertamessv. 
aare  sidar  enn  fýrr  segir. 


718.  6.  Septombcr  1505.      á  MöðruvöUnm. 

GrRíMR  Pálsson  lofar  Haldóri  frænda  sínum  SigmundssyDÍ 
tuttugu  hundraða  jörðu  og  tíu  hundruðum  í  þarflegum 
pcningum,  ef  hans  heiðr  við  liggr. 

AM.  Apogr.    565,  raeð  hendi  Árna    Magnússonar  „Ex  originali  sira 
Haanesar  á  Snæfiollura.    Sigilii  fragraentura  appensum  est". 

Þat  giore  ek  grimur  palsson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minu  opnu  brefe  at  ek  hefe  Jofad  Halldore  frænda 
Sigmunzssyne  .xx.  hundrada  iordu  og  þar  til  x  hundrudum  i 
þarflegum  peningum  fridum  og  friduirtum  ef  hans  heidur 
vid  liggur.  skulu  þesser  peningar  viser  nær  þorf  at  geing- 
ur.  er  þetta  sumt  giof  fodur  mins  heitins  en  sumt  mitt  til- 
lag.  uære  hann  vel  maklegur  þo  meira  være  fyrer  skulld- 
skapar  saker  og  sinar  þionustu.  Og  til  sannenda  hier  um 
setta  ek  mitt  incigle  fyrir  þetta  bref  er  giort  var  aa  Maudru- 

1)  Svo. 


1505.  DOMR  UM  PENINGAMÁL.  791 

vollum  i  Eyaíirdi  laugardagin  næata  fyrir  mariumessu  sid- 
are  þa  er  lidid  var  fra  guds  burd  þushund  íim  hundrud  og 
fim  ar. 


714.  9.  September   1505.    á  STeinsstöðuni. 

DóMR  útnefndr  af  Einari  Oddssyni  kongs  umboðsmanni  í 
Húnavatnsþingi  um  peningamál  þeirra  Guðmundar  Indriða- 
sonar  og  Ásgríms  Þorbjarnarsonar. 

Landsskjalasafu  94.  4to  bl.  2?^— 3^raeð  hendi  Jóns  lögraanns  Sig- 
urðasonar  c.  1600.  —  Landabókasafn    873.  4to  bls.  56—57,  skr.  c.  1620. 

Annar  Domur  wm  sama  mal.^) 
Aullum  monnum  sem  þetta  Brief  sia  gdur  heyra  senda^) 
Sygurdur  Dadason.  Brandur  ginarsson.  Brandur  Olafsson. 
Halldor  Sugurdsson.  [Halldor  Jonson^).  Sugurdur  Juarsson. 
Arngrimur  Liotsson.  Marteinn  Jonson.  Sueinn  Þorfinnson. 
Þordur  Clemensson.  Narfe  Jngemundarson  og  Jon  Olafsson 
kuediu  Guds  og  vora  kunnugtt  giorande  ad  þa  lidit  var  fra 
Guds  Burd  CD  d  og  fimm  Aar  þridiudagirin  næstan  fyrir 
krossmesso  vm  haustit  aa  Sueinstodum  j  Vatnsdal  þingstad 
Rettum  vorum  vier  til  doms  nefnder  af  ærligum  dandemanne 
ginare  Bonda  Oddssyni  er  þa  hafde  mijns  herra  kongsins 
syslu  og  vmbod  j  Hunavatnsþingie  til  ad  skoda  og  dæma 
vm  þa  aakiæru  sem  Gudmundur  Jndridason  kiærde  þar  til 
Asgrims  Þorbiarnarsonar.  Handsauludu  þessir  menn  sig  vnd- 
er  dom  vid  greindafi  valldsmann  suo  vier  saaum  vpaa.  J 
fyrstu  kiærde  Gudmundur  Jndridason  til  Asgrims  ad  hann 
hefde  og  hiellde  pcpÍDga  konu  sinnar  Jngebiargar  Jlluga- 
dottur  er  henni  hefdu  til  erfda  fallit  epter  faudur  sinn  og 
modur.  J  annare  grein  kiærde  Gudmundur  til  Asgrims  vm 
þau  XV  og  xxc  er  Asgrimur  Reiknade  kuinno  sijna  Þor- 
biorgu  Brandsdottir  hafa  giefit  sier  i  fiordungsgiof  epter  þui 

1)  Þ.  e.  mál  Þórðar  Þórðarpoaar  og  Ásgríms  Þorbjarnarsonar.  Sjá 
dóm  írá  3.  Júní  1494  (DI,  VII,  Nr.  273).  —  Domur  Einars  B(onda) 
vfá  arí  og  giof  873.    2)  Olaíur  Haildorbson  b.  v.  hér  873.    3)  [sl.  878. 


792  DÓMR  UM   PENINGAMÁL.  1505 

Briefe  Jnciglalausu  sem  hann  hier  synde  fyrir  oss.  Syndist 
þar  og  ginginn  íiarvogstur  þeirra  j  millum  og  eij  helldur 
epter  Jllauga  Þordarson  daudaii  er  adur  hafde  atta^)  Þor- 
biorgu  Brandsdottir.  Þui  j  fyrstu  dæmdum  vier  logligtt  vnd- 
erlagit  og  Asgrim  skylldugaii  ad  giallda  heima  ca  steinaa 
Gudmunde  Jndridasyni  j  hond  edur  hans  logligum  vmbods- 
manne  ad  næstum  fardogum  suo  mykla  peninga  med  loglig- 
Avegsti  sem  Gudmundur  feinge  witni  til  ad  epter  stædi  af 
peningum  Jngebiargar  kuinno  sinnar  j  gard  Asgrims.  Skilldu 
þesse  vitni  leidast  fyrir  ginari  Oddssyni  kongs  vmbodsmanne 
seinasta  fyrir  allra  heilagra  messo.  skillde  og  Gudmundur 
giora  Asgrime  Bod  adur  vitniii  leidast.  gnn  ef  vitniii  leidast 
ecki.  þa  dæmdum  vier  Asgrim  skylldugaii  ad  leggia  fram 
íie  sligtt  er  hann  vill  og  vinne  ad  fullaíi  Bokareid  og  ij 
skilrikir  menn  med  honum  þeir  sem  kunnugast  ma  til  vera 
viíi  þat  mal.  ad  Jngibiorg  Jllugadotter  hafe  þa  sligtt  er  hun 
aa  j  arf  epter  faudur  og  modur  og  hann  medtok.  skillde 
hann  vinna  þennan  eid  fyrir  ginari  Oddssyne  [kongs  vm- 
bodztnanni^)  seinast  fyrir  jolafaustu  og  giori  Gudmunde  Bod. 
j  þann  tijma  adur  hann  suer  eidinn.  gnn  viíi  íiordungsgiof- 
ina  dæmdum  vier  Asgrim  skylldugaii  ad  leida  ij  loglig  vitni 
fyrir  greindum  valldsmanne  seinast  fyrir  fardaga  nu  j  vor 
ad  Porbiorg  kuinna  hans  hafe  gefit  honum  fiordungsgiof  vr 
peningum  sijnum  ollum  suo  þeir  heyrdu.  gnn  ad  þeim  leidd- 
um  þa  dæmdum  vier  til  Laugmans  huortt  hun  mætti  RÍetti- 
liga  gefa  þessa  fiordungsgiof  vr  erfdagosse  edur  eij.  gdur 
huortt  Asgrimur  skal  eignast  Tijundargiof  vr  pening(un)um 
ef  hin  kann  ad^)  sregdast.  suo  og  huorsu  mickil  Tijundar- 
giofiii  skal  vera.  Skal  þetta  Reyntt  vera  fyrir  Laugmanne 
ed  seinasta  aa  alþinge  ad  sumre. 

Samþyckti  þennaii  dom  med  oss  fyrgreindur  valldsmann 
ginar  Oddsson  setiande  sitt  jncigle  med  vorum  et  cetera. 


1)  att  873.    2)  b.  v.  873.    3)  tvÍBkrifað  í  a. 


1505.  VÍGSLU-  OG   AFLÁTSBRÉF  ÖGRSKIRKJU.  793 

715.  10.  Septcmber  1505.        á  Hrafnseyri. 

VíGSLu-  og  aflátsbréf  kirkjunnar  í  Ögri  í  Isafirði,  útgefið  af 
Stepháni  biskupi  í  Skálholti. 

AM.  Apogr.  964  „Ex  orig:.  communicito  a  Paulo  Jonæ  Vid[alino]  (er 
fra  Ögri)''.  Páll  Hákouarson  Jýsir  innsiglinu.  —  AM.  Apogr.  1420  (af- 
skript  gerð  eptir  flama  ffumriti). 

Ver  Stephan  med  gudz  nad  biskup  i  Skalhollti  heilsum 
oUum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  wortt  bref  sia  edr 
heýra  kærliga  med  gudz  kvediu  og  vorri.  kunnigt  giorandi. 
ad  i  heidr  wit  allzvalldanda  gud.  iungfrv  sanctam  mariam 
guds  modr.  og  hinn  heilaga  petrum  postula.  hofum  wer  vigt 
kirkiuna  i  augri  i  isafirde  med  þeim  maldaga  sem  hun  hef- 
er  adr  haft  at  fornu  og  nýgiu.  hier  med  hofum  wer  gefit  í 
gudz  trausti  og  heilagra  posiula.  petri  et  pauli  og  modur 
worrar  heilagrar  kirkiu  ollum  rett  skriptudum  og  idrandizt 
synda  sinna.  xl.  daga  aflat  þeim  monnum  ollum  sem  vitia 
greindrar  kirkiu  med  gudhræzlu  eda  godfýsi  fyrir  bæna  sak- 
er  eda  pilagrimsferda.  heyrandi  þar  CDessur  eda  nockur  gud- 
lig  embætti.  Jtem  þeim  sem  retta  sinar  hialpar  hendr  til 
gagns  eda  goda  um  upphelldi  edr  efling.  smid  cdr  bygging 
greindri  kirkiu  um  messuklædi.  skruda  edr  onnr  ornamenta. 
lýsing,  vax.  reykelsi.  vid.  eda  adra  nytsamliga  hluti.  i  hvert 
þat  sinn  er  þeir  giora  eitthvert  af  fyrrnefndum  hlutum  eda 
odrum  þuilikum.  þa  seigium  wer  þeim  til  adr  greint  .xl. 
daga  aflat.  þeim  og  sem  lesa  pater  noster  og  ave  maria  vid 
þritekna  hringing  a  morna  og  á  kvelld.  Jtem  þeim  sem 
liosta  aa  briost  sier.  þa  er  presturinn  seger  i  CDessunni  no- 
bis  quoque  peccatoribus.  suo  og  þeim  sem  fylgia  Gudz  likama. 
þa  hann  er  borinn  i  processione  eda  til  siukra  manna. 
Jtem  þeim  sem  standa  vid  predican.  suo  og  þeim  sem  ganga 
um  kirkiugardinn  og  lesa  pater  noster  eda  ave  maria  fyrir 
kristnum  saalum.  item  þeim  sem  færa  lios  eda  vatn  til  messu 
eda  þiona  til  Guds  embættiss.  Skipum  wer  ad  kirkiudagur- 
inn  se  haldinn  drottinsdag  hinn  næsta  fyrir  bartholomeus- 
dag.  Og  til  sannynda  hier  wm  festum  wer  wort  innsigle 
fyrir  þetta  bref,  skrifad  aa  hrafnseýri  i  arnaríirde.  midviku- 


794       VÍGSLU-  OG   AFLÁTSBRÉF  ÁLPTAMÝRARKIRKJU.    1505. 

dag    hinn    næsta   epter   nativitatem    beate    CDarie   virginis. 
anno  domini  millesimo  qvingentesimo  qvinto. 


716.  10.  September  1505.        á  Hrafnseyri. 

VlGSLu-  og  aflátsbréf  kirkjunnar  á  Álptamýri  í  Arnarfirði  út- 
gefið  af  Stepháni  biskupi. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  25,  frumrit  á  Bkinni.     Tvö   innBÍgli   bafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  cru  nú  bæði  dottin  írá. 

Þetta  er  aflatzbref  Tvma.  [og  kirkiuvixlubref 
vm  kirkiuvijgslu  a  alptamyre.^)  a  alfttamyre  Anno  1505.^) 
Ver  Stephan  med  gudz  nad  biskcp  j  skalhollti  heils- 
nm  ollum  Godum  monnum  þeim  sem  þetta  wort  bref  sia 
edr  heyra  kærliga  med  guds  kvediv  og  worri  kvnnigt  gior- 
andi  ad  j  heidur  vid  allzualldanda  gud.  jungfru  sanctam 
mariam  gudz  modr.  hofum  wer  vígt  kirkiuna  aa  alftamyre  j 
arnarfirde  med  þeim  maldaga  sem  hun  hefer  adur  haft  at 
fornv  og  j  vorvm  registro^)  stendr  skrifad.  hier  med  hofvm 
vær  gefit  j  gvdz  trausti  og  heilagra  postula  petri  et  pauli 
og  modur  vorrar  heilagrar  kirkiu  oUum  rettskriptudum  og 
jdrandiz  sinna  synda  .xl.  daga  aflat  þeim  monnum  ollum  sem 
vitia  greindrar  kirkiu  med  gudhræzlv  eda  godíysi  fyrir  bæna 
saker  eda  pilagrimsferda  heyrandi  þar  messvr  eda  nockur 
gudlig  embætti.  jtem  þeim  sem  retta  sinar  hialparhendr  til 
gagns  edur  goda  vm  vppheldi  edr  efling  smíd  edurbygging 
greindri  kirkiu.  vm  messuklædi.  skruda  edur  aunnr  orna- 
menta.  lysing.  vax.  reykelsi.  vid  edr  adra  nytsamliga  hluti  1 
huert  þat  sinn  er  þeir  giora  eitthuert  af  fyr  nefndvm  hlvt- 
vm  eda  audrvm  þvilikvm  þa  segium  wer  þeim  til  adr  greint 
.xL  daga  aflat.  þeim  og  sem  lesa  pater  noster  og  aue  raaria 
vid  þritekna  hringing  da  morna  og  da  kuelld.  Jtem 
þeim  sem  liosta  oa  briost  sier  þa  er  prestrinn  segir  j 
messvnne  nobis  quoque  pec(ca)toribus.  suo  og  þeim  sem  fylgia 

I)  Utan  á  bréfinu    með   samtiða  hendi;  frá    [meÖ   mórauðara    bleki. 
2)  Utan  á  bréfina  með  hendi  frá  17.  öld.    3)  Svo. 


1505.  BÆNHÚS  í   SAUDLAUKSDAL.  795 

gudz  likama  þa  hann  er  borinn  j  processione  eda  til  sivkra 
manna.  Jtem  þeim  sem  standa  vid  predican.  suo  og  þeim 
sem  ganga  vm  kirkiugardin  og  lesa  pater  noster  eda  ave 
maria  fyrir  kristnum  saalum.  jtem  þeim  sem  færa  lios  edr 
vatn  til  messv  edr  þionar  til  gudz  embættiss.  suo  og  vigd- 
vm  vær  kross  vors  herra  jhesu  christi  og  mariv  likneski  aa 
greindri  alftamyrar  kirkiu  og  hofvm  geíit  þar  ,xl.  daga  af- 
lat  til  huors  fyrir  sig  affollvmrettskriptvdvm  monnum  þeim 
sem  heidra  pislarmark  vors  herra  og  sæla  gudz  modr  mari- 
am.  Skipvm  vær  ad  kirkiudagurinn  se  haildinn  sunnudag 
hinn  næsta  fyrir  nativitatem  beate  marie  virginis.  Og  til 
sannynda  hier  vm  festvm  vær  wort  jnnsigle  fyrir  þetta 
bref  skrifad  aa  hrafnseýri  j  arnaríirde  miduikudag  hinn 
næsta  post  nativitatem  beate  marie  virginis.  anno  domini 
millesimo  quingentesimo  quinto. 


717.  Scptember  1505.  í  Laagardal. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  gefr  Jóni  bónda  Jónssyni  Islend- 
ingi  orlof  til  að  auka  bænhúsið  í  Sauðlauksdal,  svo  að  þar 
megi  vígja  saman  hjón,  skíra  börn  og  leiða  konur  1  kirkju, 
og  skipar  þar  heimamannagröpt  með  þeim  máldaga,  sem 
greindr  Jón  hafði  til  lagt  í  kirkjunnar  heimanmund. 

AM.  Apogr.  1327,  afakript  frá  1704,  og  segist  Árni  hata  feiugið 
„þetta  innlagt  copiugrei"  „fyrrum  a  Jslandi  fra  Gudrunu  Sal.  Eggerts- 
dottur  i  Bæ.  Er  Bkrifud  epter  pappirsblödum  in  4to  er  eg  Fa  þar  i  Bæ. 
og  íi  voru  Saudlausdalsbrefa  copiur".  Neðiu  við  þessa  afskript  stcndr; 
„Þetta  er  Riett  copierad  effter  copiu  i  qvarta  (!)  a  Saurbæ  a  Rauda- 
sande  d.  28.  Junij  Auno  1704.  Þorvardur  Magnusson  e.  h.  —  Einar 
Palsson  m.  e.  h."  „Originallenn  finnzt  nu  hvergi  skrifar  Monsr  Ormur 
DadiBou."  (AM).  Hjá  þíssari  afakript  liggur  endrrit  með  hendi  Árna 
Magnússonar,  og  er  því  fylgt  hér  um  stafáetningu. 

Vier  Stefan  med  gudz  nad  biskup  i  Skalhollte  giorum 
godum  monnum  kunnigt  mcd  þessu  voru  opnu  bre'o.  at  vier 
hofum  geíit  Jone  bonda  Jonssyno  Jslcndinge  gott  orlof  til 
at  auka  bænhusit  i  Saudlaugsdal.  i  svo  mata.  at  þar  akule 


796       BÆNHÚS  í  SAUÐLAUKSDAL.  —  KVITTUNARBRÉF.    1505. 

mega  vigia  samán  hioD,  skira  bom.  og  leida  konur  i  kirkiu. 
Skipum  vier  þar  og  heimamanua  grðpt  þegarkirkian  er  upp 
giðr.  og  gardurinn  er  vigdur.  med  þessum  Maldaga.  sem 
greindur  Jon  bonde  hefde  tillagt  i  kirkiunnar  heimanmund. 
Jn  primis  .xc  i  iordunne  Siglunese  er  liggur  a  Bardastrond 
i  Haga  kirkiu  sokn.  og  þar  til  ij.  malnytu  kugillde.  Svo  og 
skog  i  Trostansfirde  til  allra  þarfenda  þeim  sem  a  greindre 
iordu  bua.  Skipum  vier.  at  þar  skule  takast  heima  tollar 
aller  og  tiunder  bonda  og  husfreyiu.  og  þeirra  allra  sem 
þar  eru  heimilesfaster.  Svo  og  su  tollvætt.  sem  adur  hefer 
verit  golldin  til  kirkiuunar  a  Raudasande.  Hofum  vier  und- 
erbundit  oss.  at  giora  fulla  nægiu  greindre  Saurbæiar  kirkiu 
fyrer  kirkiu  iordena  og  þa  rentu.  sem  henne  hefer  adur  til 
fallit  [og]  medkennumst.  at  vier  hofum  fullnad  uppborit  af 
adurskrifudum  Jone  bonda.  Hier  fyrer  skal  þesse  vor  skip- 
un  og  giorningur  standa  stðdugr  og  obrigdeligr  hier  epter 
um  alldr  og  æfe.  Og  til  sannenda  h'er  um  festam  vier 
vort  innsigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  i  Laugardal  i  Talkna- 

íirde  in  festo virginis.    anno    domini   millesimo 

qvingentesimo  qvinto, 

Voru  þesser  dandemenn  nær  vorum  giorninge.  Sira 
Loptur  Philippusson.  Sira  Are  Gudlaugsson.  Fuse  bonde 
Pordarson.  Þorolfr  biskup  Augmundzson  og  adrer  dande- 
menn  íieire. 


718.  13.  September  1505.    á  Möðrttvöllum. 

KviTTUNARBEÉF    Þorvarðs    Erlendssonar  til  Gríms  Pálssonar 
um  eignarbýti  þeirra. 

AM.  238.  4to  bl.  93  b^  94,  Bessastaðabók,  ekr.  c.  1570.  Ártalið  er 
hér  rangt  1515,  Bem  ekki  fær  staðizt,  því  að  þá  var  Þorvarðr  dauðr. 
En  rétt  ártal  stendr  í  svo  látandi  ágripi  bréfsins  í  Svartskinnu  MSteph. 
27.  4to  bls.  164  með  hendi  Benedikts  lögmanns  Þor>t'^irssonar  c.  1780: 
„Anno  1505  þa  siest  brief  ad  Þorvardur  Ellendgson  lögmadur  giefur 
Grim  Palfison  kvittann  um  gialld  og  peninga  ad  luktu  Sethergi  er  ligg- 
ur  hia  Hafnarfyrde  og  n^er  40  kugilldum  og  x  vættúm  smiorB",  — 
Apogr.  1750. 


1506.         SETBERG.  -  SÁTTARBRÉP.  797 

Bref  vm  Setberg  aa  alftanesi. 

Pad  giorvm  vier  Gvnulavgr  f^elgason.  Jon  Stvllason. 
Jon  gislason.  þorleifr  Saorrason.  f^elgi  ormsson.  Valldi  þor- 
vardzson.  hermann  hermansson  ok  jon  Eyvindsson  godvm 
monnvm  kvnnigtt  med  þessv  vorv  opnv  brefi.  ad  þa  er  li(iit 
var  fra  gvdz  burd  1505^)  ar  aa  mavdrvvollvm  j  Eyiafirdi  favstv- 
daginn  nærstan  eptir  marivmesso  seirni  vm  havstid.  vorvm 
vier  j  hia  savm  ok  heyrdvm  aa.  ad  Þorvardr  Erlindzson 
lavgmann  svnnan  ok  avstan  aa  jslandi  gaf  med  handabanndi 
grim  palsson  avlldvngis  kvittan  ok  aakærvlavsan  um  þad 
kavp  ok  gialld.  er  greindr  grimr  hafdi  adr  greida  latid  ok 
greitt.  ok  þa  amalsa  vard  vm  þad  sem  epter  stod  vid  fyrr 
greindan  þorvard.  ok  ad  þvi  Ivktv  ok  holldnv  er  grimr  þa 
greiddi.  var  þad  setberg  fyrir  svnnan  land  vid  hafnaríiord. 
ok  þar  med  ij.  kvgilldi  edvr  iij  huortt  ed  uæri.  iij  uættir 
smiors  vr  holum.  leigur  fra  haugatungu  vppaa  .iij.  ar.  var 
þetta  allz  .x.  vætter.  sagdist  grimr  hafa  lukt  þoruardi  adr 
.xxxiiij.  kugilldi.  heyrdum  vær  þa  aunguan  aaskilnad  þessara 
þratt  greindra  manna.  helldr  kom  þeim  alltt  uel  samann 
suo  uær  heyrdnm. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uær  fyrr  nefndir  menn 
vor  jnnsigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  ok  gialldz  er  skrifat 
var  j  sama  stad.  deigi  ok  ari  sem  fyr  seigir. 


719.         19.  Septeiiilber  1505.    í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Stephán  biskup  í  Skálholti  geingr  í  fulla  sátt  og  samþykki, 
bítaling  og  borgan  við  Andrés  bónda  Guðmundsson  um  þá 
vanvirðu  og  hugmóð,  sem  séra  Hallr  Ögmundsson  hafði  hon- 
um  gert,  sem  tilheyrði  legorðssök  upp  á  hans  dóttur  Ólöfu 
Andrésdóttur,  með  þeim  gjöldnm  og  greinum,  er  bréíið  hermir. 

Eptir  afskript  staðfestri  á  Hólum  í  Hjaltadal  12.  Jöni  1704  af  Hal- 
dóri  Þorbergssyni  og  Jóni  Jónssyni  eptir  frumriti,  og  var  þá  „þetta 
Breí  med  tueimur  hangandi  Jnsiglam". 

1)  1516,  238. 


798  SÁTTARBRÉF  UM  LEGORÍ).  1505. 

Vær  Stefau  med  guds  nad  biskup  i  Skalhollte  giorum 
godum  monnam  viturlegt  med  þessu  uoru  opnu  brefue.  at 
þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uorz  herra  Jesu  Christi  þus- 
und  fim  hundrud  og  fimm  ar.  j  litla  stofunne  i  Saurbæ  d 
raudasande.  fimttudaginn  næstaii  epter  Evfem(i)e  virginisi.^) 
geingo  vær  til  fulls  sattmalz  og  samþickis  vid  Andres  bonda 
gudmundzson.  um  þa  vanuirdu  og  hugmod  sem  sera  hallur 
augmundzson  hafde  honum  til  glortt.  sem  til  heýrdi  legordz 
sauk  vppa  hanz  dottur  Olufu  Andrrzdottur.  huat  vær  geing- 
um  i  fuUa  bijtaling  og  borgun  vm  þetta  sama  mdl.  i  suo 
felldan  mdta.  At  vær  trulofudum  fyr  greindum  Andrese  at 
giallda  honura  vj  tuger  hundrada  fyrir  þad  sama  mdl  med 
80  ordnum  fridleika  og  fievegxti.  at  vær  gýlldum  þrattnefnd- 
um  andrezi  j  þessa  saumu  peninga  jordina  alla  tungu  fyr- 
ir  tuttugu  hundrud.  er  liggur  i  raudasandshrepp  i  Saurbæi- 
ar  kirkiu  sokii.  er  gijsli  Jonsson  feck  oss  þar  til  fuUrar 
eignar  med  handabande.  med  ollum  þeim  gognum  og  gæd- 
um  sem  greindri  allri  jordu  fylger  og  filgt  hefur  at  fornu 
og  nyu.  og  hann  uard  fremst  eigande  at  og  þar  til  ij  mal- 
nitu  kugiUde.  og  atta  hundrud  i  friduirtum  peningum.  hier 
med  lofadi  Are  andrezson  uora  uegna  at  giallda  tijttnefnd- 
um  Andresi  .xvijc  i  ollum  godum  peningum.  So  og  trulof- 
udum  uær  vpp  a  sera  Halls  vegna  og  i  Borgan  geingum. 
at  fyr  neffndur  sira  hallur  skilldi  giallda  þrattnefndum  And- 
resi  vt  af  sijnum  peningum  xxc  tiju  malnitu  kugillde  oc  ijc 
i  ollum  þarflegum  peninge.  og  hafa  golldit  innan  þrennra^) 
tolf  mdnada  sinn  þridiung  a  hueriu  dri.  nema  þeim  semde 
ad  firri  væri  golldit.  gieck  adur  greindur  gijsli  Jonsson  til 
fulls  handabands  og  traustrar  trulofunar.  er  oss  selldi  og 
fieck  til  fullrar  eignar  adur  nefnda  jord  tungu  ad  hann 
skiUdi  allan  adgang  eiga  ad  oss  edur  vorum  peningum  vm 
greintt  jardar  uerd.  Enn  Andres  gudmundsson  ollungis 
kuittur  og  akiærulaus  og  vidskilinn.  um  allan  skada  og 
skipti  vid  þrattnefndan  gijsla  Jonsson  vm  adurgreindt  jard- 
ar  verd.  hier  med  gafum  uær  firnefndaii  ara  Andresson  oUd- 

1)  Þ.  e.  18.  Sept.    2)  þra,  hndr.,  sem  eiginl.  er  =  þeirra,  en  verðr 
eptir  Bambandinu  að  lesast  =  þrennra. 


1505.  REYKJAHLÍD.  799 

ungis  kuittafi  og  akærulausan  uora  uegna  og  heijlagrar 
kirkiu  um  þad  sama  fridbrot  og  íiesekt.  er  hann  uard  oss 
skilldugur  fyrir  þann  sama  averka  er  hann  hafdi  veitt 
sera  Jone  helgasini.  oc  ad  þessum  peningum  ollum  lucktum 
skilldi  adurnefndur  sijra  hallur  ollungis  kuittur  og  dkiæru- 
laus  fri  og  frials  fyrir  optskrifudum  Andresi.  sonum  hans 
oc  ollum  þeirra  selskap. 

for  þesse  uor  giorningur  fram  i  firrgreindum  stad. 
þessum  dandemonnum  nærverondum.  sera  lopti  filpussyni. 
sera  Eysteine  Jonssjmi.  Jone  Hallssyni.  Joni  sygurdssyni. 
er  þa  uar  uor  kiæmeistari.  fvsa  Bonda  þordarsini.  Eýolfve 
Bonda  gijslasýni. 

Og  til  meiri  stadfestu  og  sanncnda  hier  um  settu  þess- 
er  adur  nefndir  menn  sijn  incigli  med  uorum  jnsiglum  fyr- 
ir  þetta  bref  er  skrifad  uar  i  sama  stad  og  dre.  deigi  sijd- 
ar  enn  firr  seigir. 


720.  26.  September  1505.  á  Þverá. 

ViTNisBURBR  um  landeign  Eeykjahlíðar  í  Mývatnssveit. 

Eptir  afðkiipt  frá  c.  1650  af  Reykjahlíðarbréfum  í  Landaskjalasafni. 
Var  þá  „þetta  bref  med  einu  Jnsigli". 

Þad  giori  €?  Jon  Magnusson  godum  (monnum)  vitur- 
ligt  med  þessu  mijnu  opnu  Breffi  ad  gg  hefi  verid  heimilis- 
fastur  i  reikiadal  og  vid  myuatn  og  j  odrum  hreppum  j 
Þijngeýarþijngi  meir  enn  Ix  vetra  og  hefer  eg  vitad  fyrir 
fuU  sannindi  ad  þeir  dandimenn  sem  att  hafa  jordina  reikia- 
hlijd  er  liggur  vid  mývatn  hafa  haft  og  halldid  og  sier 
eignad  med  jordunni  og  kirkiunni  i  reykiahlijd  auræfi  oU 
atolulaust  fyrir  austaii  fiallgarda  þa  sem  næsta  liggia  vid 
mývatn  fyrir  austan  vatnid  ad  jokulsdd  og  omerkinga  alla 
millum  Jlifsvatna  og  brædraklifs  fyrir  vtaii  herddibreid.  hefi 
eg  og  heyrt  mier  marga  skilvijsa  ellre  menn  so  seigia,  ad 
þessi  landareign  hafi  fýlgt  jordunni  reýkiahhjd  langt  fyrír 
mijna  daga.  so  og  sagdi  mier  minn  fader  ad  hann  hefdi 
hier  skilrijki  thil  lesid  vm  fýrr  sagda  landareign.  og  þeir 
hefdi  þessa  landareign  haft  og  halldit  sem  reikiahlijd  hefdi 


800  BÆLI  í  SVARFADARDAL.  1505. 

att  vm  hans  daga.  hafdi  hann  ix  vetur  og  Ixxx  er  hann 
deydi.  sagdi  hann  þetta  jtolulaust  verid  hafa  vtan  þærkapla- 
gongur  sem  bref  og  maldagar  thil  seigia  er  aa  melana  hef- 
ur  haftt  verid.  Og  thil  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  jn- 
sigli  fyrir  þetta  vitnisburdarBreff  giortt  a  þucra  j  laxardal 
þremur  nottum  fyrir  mikels  messu  vm  haustid.  anno  domini 
CD.  d.  quinto. 


731.  10.  Oktober  1505.  í  Mála. 

YiTNisBUKBR  Þorkels  Magnússonar,  að  Steinn  Snorrason  og 
Jón  sonr  hans  hefði  lagt  .xl.  marka,  er  Steinn  var  skyld- 
ugr  Ólafi  biskupi  á  Hólum  og  Hólakirkju,  upp  í  jörðina 
Dæli  i  Svarfaðardal. 

AM.  FaBC.  XXXVII,  23,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið    fyrir.  — 
aM.  Apogr.  3405. 

vm  dæle  j  suarf(ad)ardal  1505.^) 
Þat  giorer  eg  magnus  þorkelsson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  mínu  opnu  brefe  at  eg  heyrde  stein  snorra- 
son  Ijsa  þui  optsinis  íyrir  mier  og  fleirum  odrum  at  hann 
hefde  lukt  og  feingid  til  fulirar  eignar  .xl.  marka  upp  j 
iordena  d^le  j  suarfadardal  biskupi  olafe  og  holakirkiu  fyr- 
ir  þau  sakaferle  er  hann  hafde  brotligr  ordid  og  nu  epter 
hann  frafallinn  lukte  og  skipade  jon  snorrason  hans  laug- 
ligr  erfinge  þessu^)  somu  skuUd  upp  j  adr  nefnda  jord  d§le. 
og  til  sanninda  hier  um  set  eg  mitt  jncigle  fyrir  þetta  uitn- 
isburdarbref  er  skrifad  uar  j  mula  j  reýkiadal  faustudagin 
nesta  fyrir  festum  reliquiarum.  anno  domini.  CD.  d.  quinto. 


733.  13.  Oktober  1505.  á  Yarmá. 

BóMR  útnefndr  af  Þorvarði  lögmanni  Erlendssyni  og  sýslu- 

1)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.    2)  Svo, 


1505.  DÓMR  UM  VÍG.  801 

mauni  í  Kjalarnessþingi  um  sektir  og  bætr  eptir  Hans  Etin, 
útlendan  mann,  er  Árni  Eiríksson  í  hel  sló. 

Dómabök  í  4to  bls.  262—264,  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrsson- 
ar,  skr.  c.  1630—1640.  —  Ágrip  af  þessum  dómi  er  i  Landsbókasafni 
6.  Pol.  bl.  231,  skr.  c.  1680. 

Dömur  wm  wijg. 
OUum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra  sendum 
vier  Olafur  Asbiarnarson.  Jon  Sugurdsson.  Þorleifur  Jons- 
son.  Olafur  Olafsson.  Logriettumenn.  Ormur  Sigurdsson.  og 
Jacob  Brandzson  Q(uediu)  G(uds)  og  sijna^)  kunnugt  gior- 
andi.  þd  lidit  var  fra  hingadburd  vors  h(erra)  Jesu  Christi 
M.  D.  V  dr.  þridiud(aginn)  næstaii  fyrir  Calixti  paua  um 
haustid.  d  varmarþijnge  i  mosfellssueit.  vorum  vier  j  döm 
nefndir  af  Þoruarde^)  EUendssýne  L(og)m(anni)  sunnan  og 
austan  d  Jslandi  og  sýslumanni  j  Kialarnezþijnge  ad  skoda 
og  dæma.  huorsu  hafar  sektir  og  bætur  ad  Ivkast  skilldu 
eptir  Hanns  Etin  vtlendskaii  mann.  er  arnj  EÍreksson  j  hel 
slo  ofyrirsýniu.  Beiddist  Iðgmadurinn  dömz  d  kongdomsins 
vegna  og  suo  hins  dauda.  saker  þess  ad  adilinn^)  malsinz 
þess  vtlendska  uar  einginn  hier  j  landi.  þess  og  annarz  ad 
sd  j  hel  uar  sleiginn.  var  hirdstioranz  mann.  og  mijns  herra 
kongsinz.  og  uar  hier  j  landi  u5l  veturinn.  fyrir  þui  dæmd- 
um  vier  fyrr  nefndir  dömzmenn  xv^  hædina  d  botunum. 
suo  og  uar  vijglýsing  suarin  og  dæmd  loglig.  Enn  sakir 
tiluerknadar.  sem  þar  uar  sýnd(t)  og  brieffat  med  ija  vitn- 
um  og  suarit  eptir  um  vidureign  og  vidskipti  greindra 
manna.  Arna  og  Hans.  ad  þrdtt  nefndur  Hans  ueitte  offt- 
skrifudum  Arna  morg  banatilrædi.  bædi  j  hoggum  og  slog- 
um.  adur  enn  Arne  hofst  handa.  Þui  dæmdum  vier  nidur 
skilJdi  falla  þridiungur  af  botum  fyrir  greindaii  tilverknad. 
Nu  stendur  suo  j  uorri  Iðgbok :  Eff  madur  verdur  fyrir 
skiemdum  saklaus.  og  hefnist  sijdan  j  Keidinni.  og  þar  til 
ija  manna  vitni  skilrijkra.  þd  vinnur  hann  d  ogiUdum  manni, 
og  d  kongur  aunguaii  RÍett  d  þui.  nie  helldur  sialfur  hann 

1)  Svo.    2)  Þoruallde,  hdr.    3)  alinn,  hdr. 
Dipl.  iBl.  vn.  B.  5i  . 


802  FAGRISKOGR.  150  5 

huort  sem  hann  fær  sdr  edur  adrar  skiemder.  Enn  ef  hann 
fær  bana.  þd  sie  vnder  kongz  mj^skun.    Eptir  mdlauoxtum. 

Suo  og  dæmdum  uier  j  sama  dömj  Jone  Marteinssyne 
fyrir  sijna  vanvirdu  og  sdrsauka.  er  fyrr  greindur  Hanns 
veitte  honum  i|c  og  annat  ijc  j  kongsins  sakeýrir  vegna 
arna  og  íirr  greinds  Hans.  Reiknast  þd  eptir  af  bötunum 
vijc-  Var  þessi  frijdleiki  d  bötunum.  x  st(ikur)  klædiss  fyr- 
ir  jc.  ij  Tunnur  mdls^)  fyrir  jc  íiorutiju  asmundar  annars 
hundrads  fyrir  ic  xij  merkur  vax  fyrir  j«-  ij  vodir  fyrir  jc 
og  ijc.  j  koplum.  og  suo  ordna  peninga.  þridiungur  Ivkist  af 
bötunum  j  vor  j  fardogum.  annar  ad  hausti.  Enn  allt  luckt 
d  þridia  are.  Skulu  bæturnar  standa  virtar  d  þess  heijmile 
er  taka  d.  þar  til  Brodir  edur  fadir  koma  til.  sem  Logbok 
giorir  Eaad  fyrir  um  arf  vtlendskra  manna.  vtafi  af  Danskre 
Tangu.  Enn  þegn  dæmdum  vier  iii^c.  sem  Logbok  segir  þar 
sem  dömur  vægir  eptir  mdlavoxtum  þeim  er  misgiordi.  og 
fellir  RÍett  þess  er  fyrir  vanuirdu  vard  þd  ber  og  RÍettara 
kongsins  eptir  þui  at  fella  kongsinz  sakeyrir.  þui  suo  gior- 
ir  kongur  vm  þegngillde.  Enn  vm  landsuist  fyrr  greinds 
Arna  dæmdum  vier  til  næsta  auxaraarþijngz  vndir  skodan  og 
alit  xij  logriettumanna  og  Logmanz  vrskurd.  huorsu  hd. 
edur  huor  hun  skal  verda. 

Og  til  sannenda  hier  vni  et  cetera 


733.  35.  Oktober   1505.       á  Munkaþverá. 

SíMoií  Þorsteinsson  fær  Gottskalk  biskupi  á  Hólum  til  fuUr- 
ar  eignar  jörðina  Fagraskóg  á  Galmaströnd,  og  kvittar  um 
andvirðið. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  22,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir.  — 
AM.  Apogr.  8404.  Frumritið  er  með  sömu  hendi  og  Fasc.  XXXVII,  24. 
(Nr.  725) 

vm  fagraskog    1505.^) 
Þath  giorer  ek  simon  þorsteinsson  godum  monnum  vitr- 

1)  Þ.  e.  malts.  2)  Utan  á  bréíiuu  með  gamalli  hendi,  uema  ártal- 
ið,  sem  er  með  hendi  frá  17.  öld. 


1505.  HVANNEYRI.  803 

ligt  med  þessu  minu  opau  brefe  ath  ek  hefuer  feingit  min- 
um  herra  godskalk  med  gudz  nad  biskup  a  holum  iordina 
alla  fagraskog  er  liggr  a  galmastraund  j  maudruualla  kirkiu- 
sokn  til  fullrar  ok  æuinligrar  eignar  ok  frials  forrædis  med 
aullum  þeim  gaugnum  ok  giædum  sem  greindre  iavrdu  fagra- 
skoge  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  til  fialls  ok 
fioru  vndan  mier  ok  minum  erfingium  enn  vndir  greindan 
biskup  godskalk  ok  hans  erfingia  suo  ok  medkennunzst  eck 
med  þessu  minu  brefue  at  ek  hefue  fullt  ok  allt  verd  vpp 
borit  suo  ath  mier  vel  a  nægir  suo  sem  vndir  giorning 
ockarn  ok  handaband  talat  war  godum  monnum  hiaveraund- 
um.  Ok  til  sanninnda  hier  vih  heinger  ek  mitt  inciglefyr- 
ir  þetta  bref  skrifuat  a  munkaþueraa  i  eýafirde  laugardag- 
inn  næstan  fyrir  festum  apöstolorum  simonis  et  iude  anno 
domioi  millesimo  quingentesimo  quinto. 


724.  37.  Oktober  1505.  í  Stafholti. 

Bbéf  Stepháns  biskups  um  skilmála  í  millum  Einars  Þór- 
ólíssonar  og  Vigfúsar  Þórðarsonar  um  kaup  á  Hvanneyri  í 
Andakíl. 

Máldagabók  Biskupsakjalasafnsins  hin  gamla  (=D  12)  bl.  139  a— -b, 
skr.  1601.  —  Landabókasafn  107.  4to  bls.  418— 419  með  hendi  síraJóns 
HalldórsBonai  í  Hitardal. 

Huanneýre. 
Vier  stephan  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollte  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefe  ad 
vær  giordum  suo  felldann  skilmala  oc  kaupskap  heima  j 
skalhollti  morgum  godum  monnum  næruerundum  j  millum 
ginarz  þorolfssonar  oc  vigfusa  þordarsonar  med  fuHu  handa- 
bande  ad  suo  fyrir  skildu  mille  ann(a)ra  orda.  ad  huor 
sem  keýpte  ad  audrum  jordina  halfa  huanneýre  þii  skyHde 
sa  suara  kirkiunne  þar  jnnstædu  oc  aullum  audrum  hennar 
reiknnijnngskap  fyrir  beggia  honnd.  enn  hinn  sem  seUde. 
skýUde  vera  vidskiUa.^)  frij  oc  frialz  vmm  greinndrar  kirkiu 

1)  vid  Bkilinn  107. 

61* 


804  ÞORISSTABIR.  1505 

jnnstædu  og  annann^)  rejknijngskap.  nu  af  þuí  ad  fyrrnefnnd- 
ur  vigfus  gieck  af  jordunne  eptir  sogdum  skilmala  þar  fyr- 
ir  gioruni  vier  hann  olldunngis  kuittann  og  akiærulaus 
ann  fyrir  oss  oc  ollum  vorum  eptirkomenndum.  heilagrar 
skalhoUtzkirkiu  formonnum  rettum  vmm  allann  reiknnijnng 
sagdrar  [kirkiu  huanneyrar.^)  oc  til  sannennda  hier  vmm 
þrýcktum  vier  vortt  secretum  fyrir  þetta  kuittunnarbref 
skrifad  j  stafhollte  j  stafholltztunngum  jn  vijgilia  apostolo- 
rum  simonis  et  jude.  Anno  dominj  (TO.  d.  quinnto. 


725.  29.  Október   1505.        á  Munkaþverá. 

JóN  Þorsteinsson  fær  Gottskalk  biskupi  á  Hólum  til  fullrar 
cignar  jörðina  Þórisstaði  á  Svalbarðsströnd  og  kvittar  um 
andvirðið. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  24,  frumrit  á  skinni,  og  er  ÍDusiglið  íyrir 
bréfiau.  —  AM.  Apogr.  3406.  Ffumritið  er  raeð  bööiu  hendi  og  Faec. 
XXXVII,  22  (Nr.  723). 

Vm  þorestade^) 
Þath  giorer  eck  jon  þorsteÍQSson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessv  minu  opnu  brefue  ath  ek  hefuir  feingit  min- 
um  verdugum  herra  godskalke  med  gudz  nad  biskupe  a 
holum  iordina  þoristade  er  liggur  a  sualbardzstraund  i  sual- 
bardz  kirkiusokn  til  fullrar  ok  æuinligrar  eignar  ok  frials 
forrædis  med  ollum  þeim  gaugnum  ok  giædum  eignum  ok 
jtaukum  til  fialls  ok  fioru  sem  greindre  iordu  þoristaudum 
fylgir  ok  fylgt  hefuer  at  fornu  ok  nyií  vndan  mier  okmin- 
um  erfingium.  enn  vndir  nefndan  biskup  godskalk  ok  hans 
erfingia.  suo  ok  medkennunzt  ek  med  þessu  mínu  brefue. 
ath  ek  hefer  fullt  ok  allt  verd  vppborit  suo  ath  mier  vel  a 
nægir  sem  vndir  giorning  ockarn  ok  handaband  talat  vdr 
godum  monnum  hia   veraundum.    ok  tii  sanninda  hier    vrii 

1)  allaii  107.  2)  [Hvanneyrar  kyrkiu  107.  3)  Utan  ét  bréfinu  með 
hendi  frá  16.  öld. 


1505.  SNOTRUNES.  805 

heÍDgir  eck  mitt  incigle  fyrir  þetta  bref  skrifuat  a  mvnka- 
þuera  i  eyaíirde  raiduikudaginn  næstan  fyrir  allra  heilagra 
raessu  anno  doraini  millesimo  qvingentesirao  quinto. 


726.  8.  NÓTeniher  1505.         á  Hlíðarenda. 

Narfi  príór  á  Skriðu  selr  Vigfúsi  bónda  Erlendssyni  jörðina 
alla  Yztaskála  undir  Eyjafjöllura  fyrir  jörðina  Snotrunes  í 
Borgaríirði  fustr  og  nokkurt  lausafé. 

AM.  Fasc.    XXXVII,  28,  frumrit  á  skinni.      Af  4  innsiglum  er  nú 
eitt  fyrir.  —  AM.  Apogr.  2884. 

vm  snotrvnes.^) 
Þat  giorum  uier  sira  ion  markusson.  nikolas  þorgils- 
son.  ion  sveinsson  og  runolfur  arnason  godum  monnura  vit- 
urligt  raed  þessv  voro  opnv  brefvi.  at  þa  er  lidit  var  fra 
hingatbvrd  vors  herra  ihesv  christi  þvshvnd  íiram  hvndrvd 
og  íimra  ar.  aa  hlidarenda  j  fliotzhlid  lavgardaginn  næsta 
fyrir  raarteinsCDesso  vra  vetrenn  vorvra  vier  j  hia  savra  og 
heyrdvra  aa  ord  og  handaband  þessara  raanna.  prior  narfva 
af  skridvklavstri  af  einne  alfv.  en  vigfvs  bonda  ellendzson- 
ar  af  annare.  faldizt  þat  og  skildizt  vnder  þessv  þeirra 
handabandi.  at  nefndur  prior  narfve  sellde  adur  greindvra 
vigfuse  iordina  alla  halfa  yzta  skala  er  liggr  vnder  eyia- 
fioUum  j  holltzkirkiv  sokn.  med  oUvra  þeira  gognum  og 
gædum.  rekura  og  skogvm  sera  greindre  halfre  iordv  fylger 
og  fyjgt  hefer  at  fornv  og  nyiv.  og  adr  greindr  prior  narfve 
vard  frerast  eigande  at  raed  Iðgura.  vndan  sier  og  sinvra 
epterkomvndura.  hier  j  raot  gaf  opt  nefndr  vigfus  fyrr  skrif- 
udura  prior  narfua.  halft  firata  hvndrad  j  iordvnne  snotru- 
nese  er  liggr  j  borgarfirde  j  avstfiordvra  j  rayra  kirkiusokn. 
raed  ollura  þeira  gognura  og  gædum  sera  greindum  iardar 
parte  íylger  og  fylgt  hefer  at  fornv  og  nyiv.  og  titt  skrif- 
adur  vigfvs  vard    fremst  eigande  at  med  logvm.  og  þar  til 

1)  Utan  á.  bréfínu  með  gamalli  hendi. 


806  TUNGUSKÓGR.  1505. 

sex  malnytv  kvgiUde  íiogur  hvndrvd  j  navtvm  og  saudvm. 
og  fim  hundrvd  j  varninge.  skylldu  þesser  peningar  gialld- 
azt  at  næstvm  fardðgvm  nu  er  kemur.  prior  narfua.  eda 
hans  logiigum  vmbodsmanni.  en  varningren  at  sumre  vm 
kavptid.  skyllde  þratt  nefndur  vigfus  hallda  fyrr  skrifadre 
halfre  iordv  yztaskala  til  laga.  en  prior  narfve  svara  laga- 
riptingvm.  svo  og  skylldi  opt  nefndr  prior  narfue  hallda  til 
laga  greindvm  iardar  parte  snotrvnesi.  en  titt  skrifadur  vig- 
fvs  svara  lagariptingvm.  Og  til  sannenda  hier  vm  og  meire 
stadfestv  setti  prior  narfve  og  vigfvs  ellendzson  sin  inn- 
cigle  med  vorvm  fyrr  nefndra  manna  innciglum  fyrir  þetta 
iardakaupsbref  er  skrifat  var  j  sama  stad.  degi  og  are  sem 
fyrr  seiger. 


m.  30.  Nóvember  1505.         á  Kirkjubóli. 

ViTNisBURÐR  að  Tunguskógr  í  Botnsdal  fram  frá  Eyrar- 
skógi  hafi  verið  hafðr  og  haldinn  eign  kirkjunnar  á  Kirkju- 
bóli  i  Skutulsfirði. 

AM.  Fasc.  XXXIX,  25,  tranBskript  á  skinni  frá  17.  Sept.  1603.  — 
Afskript  eptir  sama  transskripti  er  og  í  prófaetsbókinni  úr  ísafjarðar- 
sýslu  (IBfél.  Kh.  79.  4to  bls.  220)  með  hendi  séra  Hjalta  Þorsteineson- 
ar  í  Vatnsfirði  frá  c.  1690.  —  AM.  Apogr.   861. 

Þat  giori  eg  Gudmundr  Audunarson  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  mijnu  opiio  Brefi.  ad  eg  medkennunst. 
ad  eg  hefi  werit  wistfastr  vngur  og  gamall  hiaa  faudr  mijn- 
um  og  minna  wegna  siaalfz  j  tuiigo  j  skutulsfirdi.  So  og 
medkennunst  eg.  ad  ec  wissa  kirckiubolsmenn  hafa  og  hallda 
kirkiunnar  eigii  eda  jardarinnar  þar  kolagiord  og  skogar- 
haugg  sem  þeir  willdu  j  tufigu  skóg  j  Botzdal.  fram  fra 
gyrarskogi.  Og  alldri  hefi  eg  hier  nockud  tuijmæli  æ,  heyrt. 
aa  medaii  minn  fader  atti  og  eg  og  ockrer  forelldrar.  Og 
til  sanniiida  hier  víii  setta  ec  mitt  Jnsigli  fyrir  þetta  wlttn- 
isburdar  Brief  huertt  er  skrifat  war  a  kirkiuboli  j  skutuls- 
firdi  Andreasmessu  uííi  weturinn  arum  eptter  Gudz  burd 
M  D  og  V  aar. 


1505.  HVANNEYRI.  -  HAGL  807 

728.  1505.  á  Áiiabrekku. 

ViTNisBURBR  Sigurðar  Daðasonar  um  eingi  frá  Hesti  í  Hvann- 
eyrar  landi  i  Andakíl. 

AM.    Apogr.     1735  eptir   kopíu    með  hendi  Páls    iögþingisskrifara 
GíBlaBonar.    „Þetta  bref  med  einu  jnnsigle". 

Ad  Hestur  eige  ecke  ginge  j  Hvanneýrar  lande. 

Id  medal  kyrldu  brefanna. 
Þad  giore  eg  Sigurdur  Dadason  godum  monnum  kunn- 
ugt  med  þessu  minu  opnu  brefe  ad  eg  medkiennist  ad  eg 
var  d  Heste  j  Borgarfirde  d  vistum  uppa  tvenna  tolf  man- 
ude.  hafde  eg  þd  iiij  vetur  um  tvitugt.  gnn  nu  hefur  eg 
tvo  vetur  um  Ix.  var  Þorlakur  magur  minn  þa  gignarraad- 
ur  d  Heste.  gignade  hann  Heste  ginge  j  Hvanneyrar  kirkiu 
jðrd.  gnn  þar  var  þd  mðrg  ordræda  um  ad  þeir  sem  a 
Hvanneyre  voru.  ad  þeir  villdu  ecke  þad  hallda.  sagdist  og 
ddur  greindar  Þorlakur  þar  og  ecke  skial  til  hafa  utan 
sðgusðgn  annara  og  veniu.  Svo  hcfe  eg  og  ad  geima  mðrg 
kaupbref  fyrir  Hesto  og  gietur  þess  huorge  þar  j  þeim  ad 
Hestur  eige  nockurt  jtak  j  Hvanneyrar  jðrd  og  eru  þö  Ixxx 
vetra  gðmul  edur  meir.  Ok  til  sannenda  hier  um  sette  ek 
mitt  jnncigle  fyrer  þetta  vitnisburdarbref  skrifad  d  ana- 
brecku  j  Borgarfirde  arum  epter  gudz  burd  1505  dr. 


729.  1505. 

DóMR  sex  manna  útnefndt  af  Finnboga  Jónssyni,  lögmanni 
norðan    og    vestan  á  íslandi,   um  kröfu    hans  til  Þorgríms 

Björnssonar    upp  á  jörðina    Haga  í  Arskógssókn,  er  Eiríkr 

Lopts^on   hafði    átt,    si.lan    Sveinn    Sumarliðason,  sonarsonr 

Eiriks,  þá  Guðrún  dóttir  hans,  því  næst  Guðríðr  Finnboga- 
dóttir,  og  nú  taldi  Finubogi  lögmaðr  sér. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  3y,  frunirit  á  skinni  skorið  sundr  að  helœingi, 
og  er  Bíðari  helmingrinn  glataðr.  —  AM.  Apogr.  627  (eptir  þessuskerta 
frumriti). 


808  HAGI.  1505. 

Vm  fiaga.^) 
Þeim    [godum  monnum.®)   sem  ath   þetta  bref  síol  edr 
heýra  aendoa  magnus   þorkelsson.  hauskolldur   R[unolfsson  . 

jon]    sigmundzson   Quediu    guds 

og  sina   kunigt   giorandi    ath  sub    ano.    m^   quingentesimo 

quinto  OL  fi[mtudaginn aarskogar]  strond 

worum  wer  j  Dom  nefnder  saf  ærligum  Daiidi  manni  fin- 
boga  jonssyiii.  Logmanni  fyrir  nordan  og  ue[stan  aa  jslande 
ad  skoda  og  rannsakaj  huert  (afl)  eda  fullkomna  magth  hafda 
skylldi  su  heimstefnaa  sem  þar  fram  kom  fyrir  oss.  birt  og 

bokud  s at  þorgiimur  biornsson  war  stefndr 

Iðgligri  lagastefnu  af  finboga  jongsyni  logmanni  heim  til 
haga  til  ROttra  [andsuara.  kom  þar  fram  fyrir  oss  brefvnd- 
er  inn]ciglum  jons  gudlaugxsonar  fusa  hallzsonar  og  orms 
jonssonar.  sua  latanda  at  þeir  uissu  at  eirikur  lo[ptzson  atte 
þessa  somu  jord  haga]  ok  greind  jord  fell  sidan  sueine 
sumarlidasyne  til  arfs  og  eignar  eptir  eirik  afa  sinn.  og 
epter  þessum  eig[narvitnum  taldi  fyrnefndur  finnbogi  greinda 
jord  sier  til  arfs  fallit]  hafa  epter  gudridi  dottur  sina  med 
þeim  fleirum    peningum   odrum  sem   hvn  ward  eigandi  ath 

af  þeira  peningum brefum 

festingum  helmingxfelagi  og  fekaupi  med  aa  kuednum  log- 
giofum  og  handselldu  samþycki  sumar[lida   eirikssonar    . 

.     .     .     .     ]  uotta  aa  sagdum  kaupmala 

greindum  fram  komnum  og  fullgiordum  af^)  millum  sueins 
suaiarlida[sonar  og  gudridar  finnbogadottur.  enn  þa  er  sueinn 
do]  þa  fell  gudruno  allr  arfur  epter  faudr  sinn  suein  gnn 
gudride  epter  gudr[unu  enn]  finboga  epter    gu[dride    dottur 

sina jih  og   birtur    fyrir   oss  greindum 

domsmonnum.    hier   til   war    þath    ^uarid  fyrir   oss  at  þor- 

grimur  medkeiidz  hafdi  fyr  en  hann  war 

jonsson    heyrdi.  kom  fyrir  oss  af  anare  halfu 

bref  med  jnciglum  upplesid  sua  latandi  at  sumarlidi  eíri[ks- 

aon ]  llt  sagda  jord  haga  gef- 

id  eda  lugt  eda    adra    skipun  da  giort    gudruno  aRiiadottur 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  [tviskrifað.    3)  Svo. 


1505.  HAGI.  809 

modr  sira  eiriks  [sumarlidasonar ]  aatt. 

Og  nu  at  ollum  þessum  pröfwm  og  skyrdum  skilrikium  sem 
hier  fyrr  hermer  og  fyrir  oss  kom  at  suo  profudu  mali 
[dæmdum  vier  stefnuna  loglig]aa  og  þorgíim  biornson  log- 
liga  fyrir  kallada(n).  j  anare  grein  krafdi  og  beiddi  sagdur 
íinbogi  þorgrims  eda  hans  vmb[odsmanns.  enn  hann  kom 
eigi  og  einginn  af  hans  hende.  og  þvi  er  þath]  vor  domur 
at  wer  dæmdum  þorgrim  skýlldugan  at  giallda  kongi  mork 

j  stefnufall  en  sackar  aabera  vj  a[ura enn 

linn]boga  skylldugan  at  lata  ij  menn  utt  af  þeim  sem  eign- 
arvitnid  hafa   borit  sueriaa  epter  sinum   jnciglum   fyrir  far- 

da[ga ]   heima  j  hagoa  at  logheimili 

þorgrims   og  at    þessum   vitnum    leiddum  .    Dæmdum   wer 

med  fuUu  doms[atkuæde ]   skal  lata 

bera  stefnuuitni  og  eignaruitni  og  sidan  skipar  hun  dom- 
endum  at  dæma  þeim  jord  sem  bríjgder  og  ep[ter  .  .  . 
.  .  .  .  16g]manni  til  frials  forædis  og  fullrar  obrigdiligr-i 
ar  eignar  alla  adr  greinda  jord  hagaa  j  aRskogs  kirkiu  so[kn 

]bar   at  hafa  og  finboga    Rett  tæk 

at  sier  jordin  hagi  nu  at  næstum  fardagum  vttan   þorgrim- 

ur  leide  ij  logl[ig    uitni ad  eiri]kur  loptzson 

hafi  sagda  jord  at  sier  lifanda  gefid  eda   goUdit   eda   anan 

ueg'logliga  wtti  lat[id ]  skylldugan 

at  færa  og  flytia  eda  flytia  lataa  vnder   sinn  suarin    bokar- 

eid  og  ij  skiluisRa  manna  med   honum 

.  .  iordin  waR  logfest  og  stefnan  aa  logd  [ef  Reckum  er 
ur  husum^)  uttan  hun  hafi  med  logum  undan    geingit    .     . 

duni    landabrigdis  kapitula  ef  jord 

hefer  manni  at   solum    farit  þa  eigi  huer  uid  sinn  salca  at 

slick ueri  xij  ara  og  xx  þa  hann 

deydi  og  þessi  brigd  hefdi  sueine  fallid  fyrir  alldrs  sockum 

enn  finbogi  sagdi  þar  n[ei  til ]  sem  fýr 

greiner  at  þath  satt  se  og  at   þeim  leiddum    Dæmdum   uer 

finboga  skylldugan  at  syna  loglig  f. til 

dæmdum  þorgrim  skylldugan  at  giallda  mork  j  Ranbaug  [fin- 
bogi^)  gialldizt  allar  þessar  s[ecktcr ] 


810  DÓMSBRÉF.  1505. 

logligum  vmbodzmanni  og  þar  med  aptur  ílytiz  allr  ologlig- 
ur  burtflutningur  af  jordunne.  Og  til  sanninda  hier  [vm 
setti  adur  greindur  logmann  sitt  inn]cigli  med  worum  jn- 
ciglum  fyrir  þetta  domabref  cr  giort  war  j  sama  stad  dag 
og  HR  sem  fyrr  aeiger. 


730.  1505. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Einari  bónda  Oddssyni  [kongs 
umboðsmanni  í  Húnavatnsþingi]  um  kærur  þeirra  Þóris  Þor- 
steinssonar  og  Bjarna,  eiganda  Böðvarshóla  í  Vestrhópi,  um 
hlutarförgun,   réttaryrði,    kapalleigu  og  ábúðartöku  á  jörðu. 

Add.  British  Museum  11,  242.  4to^bl.  6b^  Sópdyngja  síra  QottskalkB 
Jónssonar  í  Glanmbæ,  og  er  þetta  skrifað  1545.  —  ÍBfél.  Khd.  309.  8vo 
bl.  56—57,  Öxnafellsbók  með  hendi  Ara  Magnássonar  i  Ögri  c.  1620.  — 
Landsbókasafn  69.  4to^  bl.  207,  akr.  c  1640.  —  Ny  kgl.  saml.  1945. 
4to^  bl.  177  b_  178a]_með  hendi  Hannesar  Gnnnlaugssonar  i  Reykjarfirði 
1666  (stutt  ágrip).  —  ÍBfél.  125?^  411  nr.  175,  skr.  c.  1680.  —  Lands- 
bókasafn  790.  4ti  bl.  132,  skr.  c.  1690.  —  AM.  211c^  4to^  bls.  73—75, 
skr.  c.  1700. 

vj  manna  domur  [vm  forgun  a^)  hlut.^).  RÍettaryrde^) 
[og  kapalleigu.*)  datum  [CD.  d.  v.^)  ar. 
Vorum  vier  j  dom  vtnefnder  af  ærligum  manne  Einare 
bonda  Oddzsyni  [wm  þær  saker  er  Þorer  Þorsteinsson  kiærde 
til  Bjarna  n.®)  at  hann  hefdi  fargat  íiskvm  af  hlut  sinum. 
[[  er  hann  [atti  at  roa')  íirir  hann  at  halfu.^)  dæmdumvær 
biarna  hier  firir  lyrittareid.  [ochannsor  hann^)  (þar^^)  sfrax. 
at  frateknvm  fim  fiskvm  [eda  grvnvnge")  [ef  fatækurmadr 
hefdi  korait  ad  honum.^^) 

1)  aff  69;  2)  [b.  V.  69,  790.  3)  [125;  al.  hin.  4)  [69,  790.  5)  [309; 
ártalið  er  fftnað  úr  11242.  Hin  hafa  ártalið  á  ýmna  vegu :  1506,  69, 
211,  790;  1550,  1945;  1555,  125.  6)  [125;  liin  hafa  :  kærde  Þorer  til 
biarna.  Hvort  „n''  á  að  merkja  NikulasBon,  Narf ison.  eða  þvi  um  likt, 
er  óvÍBt.  7)  [reri  309.  8)  [[enn  hann  atti  hanz  hiut  ad  halfu  125. 
9)  [huorn  hann  8or  125.  10)  [bier  nu  samstundis  125.  11)  [og  einum 
gruununge  125;  eda  smagrunnungnm  790.  12)  [er  hann  hafdi  giefíd 
íatækam  masae  125,  790. 


1505.  DÓMSBRÉF.  811 

Adra  sok  kærde  Þorer  til  hans  at  hann  hefdi  écki  goUd- 
it  sier  leigu  epter  kapal  er  hann  bygde  honum  j  uer.') 
[huor  færleikur  íirir  biarna  drapst.^)  dæmdum  vier  biarna 
skylldugan  at  giallda  honum^)  allt  kapalverdit  [ef  ei  væri 
adr  goUdit*)  en*^)  ongua  leigu.  vtafi  þorer  syne  med  vitnum 
audruvis  [skilid  vera.®) 

Pa  þridiv  sok  kærde  Þorer  til  biarna  at  hann  hefde 
bvndit  bvrtv  hris  vr  leigvjordv  sinne.  Syniade  Biarne')  þar 
firir  med  fyrsogdum^)  eide. 

Pa^)  íiordu  sok  kærde  Þorer  til  biarna  at  kona  hanz 
groa  hefdi  sagt  at  hann  hefde  [myrt  born  sin*^)  oc  ætlade") 
at  myrda.  dæradum  vær  Þore  skylldugan  at  leida  tuo  log- 
lig  vitne  jnnan  [tueggia  manada^^)  særra  daga  at  þetta 
være  satt.  oc  ef  hann  leidde  uitnin  þa  dæmdum  vier  biarna 
sekan  iiij  morkum  vid  kongdomen  en  iij  morkum^^)  Þore. 
Enn  ef  hann  leidde  ecki  uitnen  þa  dæmdura  vier  Þore  sek- 
an  iiij  morkum  uid  kongdomen  en  biarna  iij  merkr  j  full- 
retti. 

[J  annare  grein^*)  kærde  biarne  til  Þores  at  hann 
hefdi  kallat  sig  mordinga.  hafde  biarne  íirir  sier  tueggia 
manna  [vitne  og^^)  sogn  [er  baru^®)  hier  um.  dæmdum  vier 
biarna  skylldugan  at  leida  [þessi^')  .ij.  loglig  uitiie  [at  þetta 
sie  satt^^).  oc  Þore  þa  sekan  iiij  morkum  vid  kongdomen. 
cn  iij  [merkr^®)  biarna  [j  fullrietti.^^) 

[Jtem^^)  j  annari  grein^^)  kærde  biarne  til  Þores  at  hann 
hefdi  flvtt  sig  fyr  en  hann  atte  halfum^*)  manude  firir  far- 
daga  aa  leigujord  sina  heim  til  boduardzhola.  borit  vt  hey 
biarna.  en  sett^^)  sitt  hey^^)  jnn  j  staden  og  misti  biarne 
[þar  firir^*)  iij  lomb.  dæradnm  vier  Þore  skylldugan  atsyna 

])  11242;  vor,  hin.  2)  [b.  v.  lSi5.  3)  b.  v.  790.  4)  [sl.  69,  790. 
5)  og  þa  69,790.  6)  [askilid  309.  7)  Þorer  11242;  hin:  Biarne  (og  er 
rétt).  8)  suornum  125.  9)  b.  v.  69,  790.  10)  [mirgt  Barn  125.  ll)ætl- 
ad  69,  790,  125.  12)  [manadar  309.  13)  vid  b.  v.  125,  69.  14)  [Hier 
epter  125.  15)  [h.  v.  69.  16)  [b.  v.  790.  17)  [b.  v.  69,  790.  18)  [þau 
er  þetta  aannadi  309;  þau  er  þetta  vottudu  125.  19)  [morkum  vid  69, 
790,  125.  20)  [b.  v.  69,  790.  21)  b.  v.  69.  22)  [b.  v.  69,  790;  Ilier- 
med,  hin.  23)  j  (=  einum)  309.  24)  b.  v.  125,  309.  25)  b.  v.  125. 
26)  [b.  V.  69,  125,  790. 


812  STEINSHOLTSSKIRKJA.  1505. 

lagafrelsi  íirir  jordune  ellegar  sekan  þrem  morkum  vid^) 
biarna  j  fullrietti.  en^)  konge  raork  oc  biarna  aptur  lomben 
nu  j  haust.  Skylldi  þessi  allur  sakeyrir  luktur  at  nastum 
fardogum  at  leiddum  vitnum  oc  suo  profudu  mali. 

[Samþyckti  med  oss  þennaii  vorn  dom  adur  sagdur 
valldzmann.^) 

Oc  til  sannenda  [hier  vm  et  cetera.^) 


731.  1505. 

Skrá  um  eignir  Steinsholtskirkju,  er  síra  Einar  Ingimund- 
arson,  ráðsmaðr  í  Skálholti,  afhenti,  en  Jón  bóndi  Magnús- 
son  tók  við. 

Máldagabók   BiskupsskjalasafnsinB    hin    gamla    (=  D  12)  bl.  137»-, 
Bkr.  1601  (nlí  i  LandsskjaiasaÍQÍ). 

Steinshollt. 

Anno  domini.  CO.  d.  v. 

Jtem  lucte  sijra  einar  jnngemunndarson  radzmann  j 
skdlhollte  suo  myckla  penijnnga  kirkiunne  j  steinnshollte  enn 
jon  Bonnde  tok  uid  magnusson. 

X  kýr  .vij  asaudar  kugillde  .iijc  j  golldum  saudum  ij 
naut  iiij  vetra  gomul.  iij  hesta  fyrir  .iij.  hunndrud  .ij  hross- 
in  fullroskin. 

Jtem  jnnann  gatta  viij  trog  oll  god.  viij  kerulld  med 
skiolum  sum  ný  enn  sum  fornn.  einn  strockur  .v  trefot.  j. 
tinfat.  iij  skerdiskar.  iij  skalir.  ij  spænir.  nýr  ketiil  þyckur 
oc  þunngur  er  tekur  fimm  fiordunnga.  eirnn,  vij.  marka 
pottur  nýr.  ný  munnlog  er  tekur.  viij.  merkur  vel.  ein  kanna 
ny.  j  bedur  nýr.  nýtt  hæginnde.  nyiar  reckuodir.  sterkt  aklæde 
engelst  gott.  vppestoduker.  er  liggur  á  half  þridia  tunna. 

luckte  hann  kirkiunne  j  porcionem  þad  sem  fell  a  med- 
ann    hann    hiellt    stadinn    rodu    kross    med   vnndirstodum. 


1)  b.  V.  125.   2)  b1.  11242;  og  69;  b.  v.  125,  790.   3)  [b.  V.  790. 
4)  [b.  y.  211  og  69  að  nokkiu. 


1505.  DÓMR  UM   RÉTTARYRÐI.  813 

mariulijkneske.    OlcLfs    likneski    oc  allt    nýtt    med  stein  oc 
gullfarg. 


733.  [um  1505]. 

DóMR  Þorvarðs  lögmanns  Erlendssonar  um  réttaryrði  Valda 
Hólmfastssonar  við  Eystein  Guðmundsson. 

Ny  kgl.  saml.  1945.  4to  bl.  402  b^  með  hendi  Hannesar  Gunnlaugs- 
sonar  1666.  —  IBfél.  Khd.  79. 4to  bls.  267—268  (mjög  gagndrepa  og  máð). 
Valdi  HólmfdBtsson  kynni  að  vera  bróðir  Sveins.  Sveinn  er  ungr,  en 
þó  fulltíða  maðr  1521.  Er  enn  á  lífi  1558,  og  er  þá  gamall.  —  MSteph. 
62.  áto_  bl.  132  a— b. 

[Dómur  um  réttaryrði.^) 
Dómur  Þorvarðs  [Erlendssonar  lögmanns.^) 

Beiddist  Eysteinn  Guðmundsson  dóms  á  um  það^)  orð, 
er  Valdi  Hólmfastsson  talaði  við  hann  á  Borgarþingi.  [Var 
Valdi*)  dæmdur  rétt  fangaður  fyrir  þessi  þrjú  fuUréttisorð, 
sem  var,^)  að  hann  hefði  tekið  peninga  föður  síns  leynilega 
og  opinberlega. 

Var  sú  önnur  sök,  að  hann  hefði  hlaupið  burt  úr  sveit- 
inni  með  móður  sinni. 

Það  þriðja,  að  hann  sagði  að  faðir  sinn  hefði  verið 
dauður  um  morguninn,  eu  Eysteinn  kom  um  kvöldið. 

Dæmdur^)  Eysteini  sjöttareiður.'^)  Síðan  átti  hann  að 
gjalda  fjórar  merkur  kongi  fyrir  [hverja  grein  þessa.®) 


1)  [sl.  79.  2)  [lögmanns  um  réttaryrði  79.  3)  Þaug79.  4)  [Hann 
var  62,  79;  5)  voru  79.  6)  dæmt  1945.  7)  —  eið  1945.  8)  [þessa 
grein  hverja  79. 

Siðasta  klausa  dómsins  er  svo  i  62 : 

Dæmdum  vér  Eysteini  sjöttareið,  hvern  eið  hann  vann,  og  síðan 
dæmdum  vér  Eysteini  fullrétti  fyrir  hverja  grein  þessa,  og  svo  kongi 
iiij  merkur  fyrir  hverja  grein  þessa. 


814         DÓMSÁGRIP  tJM  RÉTTARYRÍ)!  OG  FJALLSKIL.       1505. 

738.  [um  1505]. 

DóMsÁGRip  Þorvarða  lögmanns  um  réttaryrði. 

Landsbókasafn  812.  4to^  bl.  52»  með  hendi  Hannesar  Gunnlaugsson- 
ar  í  Reykjarfirði  c.  1660.  —  Ny  kgl.  saml.   1945.  4to_  bl.  I46a  og  402i> 
með  hendi    sama   manns    1666.  —  ÍBfél.  Khd.  216.  4to^  bl.  4b,   skr.  c. 
1660. 

wrskurdur  Þorvards   logmanns  [um  riettaryrdi^) 
Talado  Þördur  Jonsson  vid  Gudrwnu  Andresdotter  þrisv- 
ar  sinnum  ]  Bile^)  ad  hún  hefde  þrwgad  af  honum  peninga 
og  var  henne  dæmt  þar  fyrer   fullrette  j  hvortt  sinn  [fyrir 
hveria  grein  þessa^) 


734.  [um  1505]. 

DóMsÁGRip  Þorvarðs  lögmanns  Erlendssonar  um  geldfé,  lamb- 
fé  og  fjallskiL 

Landsbökasafn  812.  4to^  bl.  52a,  með  bendi  Hannesar  Gunniangs- 
eonar  í  Reykjarfirði  c.  1660.  —  Ny  kgl.  saml.  1945.  4t^bl.  146  a,  með 
bendí  sama  manns  1666. 

wrskurdur  sama  lögmanns.^) 
Efíter  þeirre  grein  hvor  ed  nyfur  logmanns  [wrskurd 
edur*)  skipun.  Þui  dæmdum  vier  alltt  gelldfie  og  lambfie 
til  fialls  sem  ad  fornu  hefur  vered  og  wtgiorder  halldcst 
ad  6  aura  hafe  hvor  madur  fyrer  hundrad  sauda  sd  sem 
fer  cL  fiall.  haust  og  vor.  Enn  ef  sumer  vilia  Idta  hafa 
heima  hid  sier  sijn  lomb  og  gelldfie.  þcL  svare  eyrer  af 
xx'"')  hundrada  jordum  og  so  upp  þadan.  Og  nefne  til 
hreppstiörar  so  marga  menn  wr  hvorium  hrepp  ad  afriett- 
en  sie  fær. 


1)  [b.  V.   216.      2)  beit  1945.      3)  Þ.   e.   Þorvarðs    Erlendssonar. 
4)  [sl.  1945.    5)  1945;  40,  812. 


I 


Lagfæringar  og  atlmgasemdir. 

Bls.  2  og  630  (Nr.  2  og  59/).  Hinn  28.  Júlí  1639  voru  staðfest- 
ingarbréf  þeirra  biskiipanna  Godsvins  og  Sveins  á  Ásskirkju  raáldaga 
enn  til,  og  fylgdu  kirkjutini  í  Ási.  Getr  Brynjólír  biskup  þeirra  — 
cptir  að  hafa  talið  sjálfan  máldagann  og  staðfestingarbréf  Stepháns 
biskups   —   á  þessa  leið  í  visitaziubók  sinni  það  ár: 

^jÞridiaBiskups  Gottsuijns  stadfestande  sama  bref  Biskups  Sigurdar 
fiindatoris  templi  daterad  1439  laugardaginn  næstan  effter  Barnabæ  dag 
(=  13  Júni)  og  vidhangande  fiórdabrefe  Biskups  Suejns  med  hans  Jnn- 
sigle.  ad  oss  sýnest.  wt  gefed  ad  Gijlsbacka  1470.  festo  Donati  Marlyris 
(=l.Marts)  sem  stadfester  bæde  maldaga  Sigurdar  og  samþycke  Gott- 
suins".  —  Bls.  4*.  Hörglandsl.  Hörgslands.  —  Bls.  62sína')l.  sína^).  —  Bls. 
11.  I  blaðsíðutalinu  hefir  ekki  komið  út  nema  1  (í  stað  II)  í  sumum  eintök- 
um.  —  Bls.  59,g.  I  sumum  eintökum  hefir  í-ið  milH  or öanna.  suclur  ogveitu 
ekki  komið  út  {=  suðr  í  veitu).  —  Bls.  64,^  naut- 1.  nautum.  —  Bls.  71^*  a 
mið  1.  a.  mid-  Bls.  73,  Stepáns  1.  Slepháns.  —  Bls.  85jj  oc  lonnguvijk- 
ur,  stendr  að  vísu  svo  í  handiitinii,  en  ætti  að  réttu  að  vera :  oc  til 
lonnguvijkur.  —  Bls.  885  accuratissmé  1.  accuratissimé.  —  Bls.  107  neðsta 
h'na :  jnn-  gaungn  1.  jnngaungu.  —  Bls.  132'^  bondi[i]  1.  bond[iJ.  — 
Bls.  159i3  í  fyrirsögn  bréfsins:  Andrési  1.  Guðmundi.  —  BIs.  181  í 
fyrirsðgn  að  Nr.  246:  Brynjólfi-  Sigurðsson  1.  Brynjólfr  Þorsteinsson.  — 
Bls.  184^  slyum.  Svo  hefi  eg  lesið  þetta  orð,  og  eins  þeir,  sem  síð- 
ar  báru  afskript  mína  saman  við  frumritið.  Só  það  rétt  lesið,  hlýtr 
að  hafa  misskrifazt  1  frumritinu:  slyum,  fyrir  seglum.  —  Bls.  193*^. 
gudn-nndzssonar  1  gudmundzsonar.  —  Bls.  200—208  hefir  blaðsíðutalið 
misprentazt  300—308.  —  BIs.  218^  Nr.  280  I.  278.  -  Bls.  271^. 
xxn  I.  xxxn,  og  á  næstu  bls.  (272)  hefir  ártal  og  blaðsíðutal  efst 
í  horni  blaðsins  haft  sætaskipti.  —  BIs.  277^  mm.  osiginalnum  1. 
originalnum.  —  BIs.  278  í  fyrirsögn  að  Nr.  324  hefir  ártal 
misprentazt  1496  iyrir  1495.  —  BIs.  '281^^,  Decs.  1.  Dec.  Á 
bréfi  Jóns  dans  Nr.  295,  sézt  að  sá  Páll  Jónsson,  sem  sýsluvöld 
hefir  haft  um  þetta  leyti  í  ísafjarðarsýslu,  hefir  verið  Páll  á  Skarði, 
Dipl.  Isl.  VII.  B.  52 


816. 

eins  og  til  var  getið.  —  Bls.  ^8^,^.  s]íer]  1.  s[ierj.  —  Bís.  285".  gnáiia- 
syni  1.  gudnasyni.  -  Bls.  299.  AM.  230.  4to  1.  AM.  238.  4to.  _  Bls. 
3058.  í  fyrirsögn  að  Nr.  344 :  Oddsson  1.  Ólafsson.  —  Bls.  320. 
Bréfatalan  hefir  misprentazt  258  fyrir  358.  —  Bls.  360^—».  Þó  að  svo 
sé  orðað  í  niðrlagi  dómsins,  að  Eiríkr  Haldórsson  skuli  „réttfanginn 
vera,  hvar  sem  hann  náist  utan  griðastaða",  er  það  þó,  ef  til  vill, 
ekki  svo  víst,  að  hann  sé  á  lifi  1497,  úr  því  að  dómrinn  kallar  hann 
Eirík  „heitinn",  því  að  þetta  getr  verið  lagaorðbragð  af  gömlum  vana. 
Það  bendir  og  á  að  Eíríkr  muni  dáinn  vera,  að  síðari  dóminum  frá 
30.  Júní  1498  (Nr.  411)  ber  hér  saman  við  fyrri  dórainn,  og  nefnir 
Eirík  optar  en  einu  sinni  Eirík  „heitinn".  —  Bls.  3742.  merantia  1. 
mercantia.  -  Bls.  440,  441,  522  og  523  hafa  ártöl  og  blaðsíðu- 
töl  efstí  hornum  skipt  sætum.  —  Bls,  457'.  Snæfulgsstada  1.  Snæfugls- 
stada.  —  Bls.  ^^fig.  Að  Arnór  1.  Arnór.  —  Bls.  518,.  morteinsson  (í 
sumum  eintökum)  1.  marteinsson.  —  Bls.  527  í  fyrirsögn  að  Nr.  523: 
SÆMRNDR  1.  SÆMUNDR.  -  Bls.  6264  þá  1.  þó,  og  blaðsiðutal  mis- 
prentað  526.  -  Bls  656  (neðst  í  fyrirsögn  bréfs  Nr.  618)  Haukabergi 
1.  Haukagili.  —  BIs.  663,.  plaguna')  1.  plaguna^).  —  Bls.  671 5.  hviaa 
1.  hvitaa  (t-ið  ekki  komíð  út  í  sumum  eintökum).  —  Bls.  686,  (í  fyrir- 
sögn  að  Nr.  637)  Reykjarfirði  1.  Reyðarfirði.  —  Bls.  695,b  (í  fyrirsögn 
að  Nr.  644)  smið  falli  niðr.  —  Bls.  700^4  eijolfur  1.  eyolfur.  —  Bls. 
705,6  fijrir  1.  fyrir.  —  BIs.  ðOOo-^o  (í  fyrirsögn  að  Nr.  721)  Þorkels 
Magnússonar,  að  Steinn  Snorrason  og  Jón  sonr  hans  1.  Magnúsar 
Þorkelssonar,  að  Steinn  Snorrason  og  Jón  bróðir  hans. 


REaiSTR. 


Á  (=  Djúpá)  325. 

á  (=  Fáskrúð)  93,  94,  95. 

á,  ár  56,  523,  540,  651,  652, 
729. 

áaustr  (rangr)  535. 

ábati  181,  231,  284,  350,  481, 
516,  519,  543,  553,  554,  596, 
597,  661,  710,  711,  712,   713. 

abbadis  163. 

ábóti  115,  150,  157,  173,  177, 
178,  184,  185,  186,  194,  195, 
196,  203,  204,  207,  224,  269, 
295,  296,  298,  299,  302,  303, 
307,  331,  332,  333,  336,  339, 
344,  356,  357,  364,  365,  366, 
371,  372,  373,  394,  398,  400, 
416,  417,  462,  487,  507,  508, 
555,  556,  557,  558,  559,  560, 
561,  585,  586,  592,  593,  594, 
600,  603,  614,  615,  616,  622, 
623,  628,  629,  635,  636,  639, 
640,  648,  649,  662,  663,  677, 
678,  690,  713,  733,  746,  747, 
761,  766,  783,  788. 

ábreiða  287,  451. 

ábúð,  ábúnaðr  (á  jörða)  101,  102, 
103,  143,  347,  657,  699. 

áburðr  114. 

ábýli  519,  526. 

'ábyrgð  30,  182. 


acta  118. 

actus  beoeficiaridi  171. 

Aðalból    í    Austrárdal    i    Húua- 

vatnsþingi  196,  656—662,  709 

—713,  773—774. 
Aðaldalr(inn)    i     Suðrþingeyiar- 

þingi  191-192. 
Aðalvík  á  Hornströndum  83—84, 

245,  285,  371,  416,  515,   528, 

590,  741,  769—771. 
aðfangadagr  (jóla)  321. 
aðfaranótt  476. 
aðflutningar  24,  84. 
aðili  (máls)  353,  427. 
aðtekja  (staðar)  168.    —    aðtekt 

(fjár)  156,  190,  542. 
adventa    (adventus    domini)    33, 

37,    42,   43,    68,    74,   75,   85, 

201,  202,  289,  459,  575,  666, 

738. 
ad  vincula    Petri    42,    57,    303, 

646. 
Advocates  Library  í  Eidinaborg 

9,  11,  238,  334,  640. 
afbrot  242. 
afgjald  285,  286,  375,  376,  377, 

558,  568,  569,  615,  617,   683, 

788. 
afgreiðslumaðr  293. 
afgöngur  463. 


éi8 


EEGISTE. 


afliending  (jarðar,  staðar,  fjár) 
199,  206,  260,  286,  311,  318, 
343,  447,  449,  572,  612. 

afll07,  110,  111,  112,  113,  124, 
125,  161,  174,  18 L,  273,  302, 
314,  348,  350,  381,  384,  426, 
430,  471,  503,  575,  595,  597, 
607,  649,  650,  660,  673,  705, 
709,  710. 

aflát  667,  671,  754.  —  xx  daga 
aflát  133.  —  xl  daga  aflát 
434,  610,  793,  794,  795.  - 
sjö  þúsund  ára  aflát  669.  — 
fjórtán  þúsund  ára  aflát  669. 
—  aflátsbréf,  aflátsskrá  133, 
433,  667—671,  794.  —  afláts- 
præco  668. 

aflausD  605,  626. 

afli  116,  463. 

afmörkun  (fjár)  192. 

afreiðsla  466. 

afrétt,  afréttr  5,  56,  57,  64,  71, 
84,  346,  814. 

afsalsbréf  105. 

afsetniug  (embættis)  769. 

afskriptir  (fornbréfa)  2,  4,  5, 
6,  8,  9,  11,  14,  13,  74  87, 
101,  105,  112,  131,  152,  165, 
170,  171,  179,  186,  194,  195, 
223,  242,  269,  279,  291,  311, 
313,  317,  318,  324,  334,  349, 
354,  359,  405,  446,  453,  454, 
461,  465,  470,  490,  496,  511, 
523,  537,  555,  558,  561,  578, 
582,  664,  668,  674,  675,  679, 
682,  686,  705,  719,  722,  723, 
747,  759,  772,  778,  795,  797, 
799. 

aftaka  (manna)  389,  390. 

Agalus,  sjá  Egill. 

Agatha  mær  470. 


ágildi  502,  508,  524,  736,  737. 

ágirni  239,  240,  241. 

Agnes  Hallbjaruardóttir  frá  Hall- 
bjarnareyri    (1505)    747—748. 

Agnes  mær  hin  helga  618,  749, 
750. 

ágóði  84,  461. 

ágreining,  ágreiningr  331,  523, 
656,  709. 

ágrip  (=  grip)  8. 

áhald  (jarðar)  384. 

áhlaup  532,  535. 

áhyggja  (vakrlig)  171,  537. 

ákall  105,  435. 

áklæði  270,  287,  344,  448,  639, 
667,  740.  —  éingelskt  áklæði 
812.  —  sálúnsáklæði  199,  745, 
746.  —  ulláklæði  156,  746.  — 
útlenzk  áklæði  639. 

áklöguD  264. 

ákomur  476. 

akr,  akrgerði,  akrland  59,  77, 
454,  607. 

Akr  i  Öxarfirði  468. 

Akran  es  í  Borgarf j  arðarsýslu  56 — 
58,  189,  376,  583,  743. 

Akrar  i  Blönduhlíð  223,  275— 
286,  531.    -  Akrabréf  167. 

Akrar  á  Mýrum  65,  354 — 355, 
439-440,485,615—617,  753, 
775. 

Akrey  í  Leirárvogum  58. 

Akreyjar  fyrir    Skarðsströnd    5. 

Akrhús  i  Noregi  609. 

Akrhöfði  í  Öxarfirði  465,  466. 

ákæra,  ákærur  90,  93,  122,  124, 
140,  154,  155,  160,  161,  168, 
174,  190,  193,  211,  231,  265, 
266,  269,  270,  271,  273,  283, 
289,  295,  300,  302,  314,  319, 
343,  382,  389,  413,  419,  426, 


REGISTR 


819 


427,  428,  435,  482,  485,  487, 
503,  508,  509,  541,  543,  245, 
551,  554,  557,  559,  576,  583, 
592,  593,  601,  625,  634,  640, 
652,  653,  655,  672,  673,  675, 
683,  698,  706,  707,  708,  709, 
722,  727,  765,  772,  773,  778, 
791. 

alabastr,  alabastrum  201,  289, 
456. 

AlasoD :  Guðmuodr. 

Albauus  Jónsson  i  Austfjörðum 
(1495  -1502)  257. 

albe  464.     Sbr.  kirkja. 

Alefeldæ,  sjá  Kæi. 

alkanna,  sjá  busgagn. 

alkirkja,  alkirkjuskyld  280,  422, 
555.  —  alkirkjujarðir  779. 

alklæðnaðr  475. 

allir  helgir  (allir  guðs  heilagir 
menn)  132,  133,  233,  238,  431, 
472,  474.  —  allir  guðs  helgir 
ir  menn  og  meyjar,  233.  — 
allra  heilagra  kirkja  512.  — 
allra  heilagra  messa  49,  143, 
144,  147,  406,  407,  588,  620, 
621,  622,  651,  732,  733,   805. 

almenningr  753. 

almúgi,  fátækr  almúgi  13,  266, 
274,  321,  322,  324,  368,  429, 
436,  443,  504,  538,  539,  540, 

^  ^62,  565,  566,  573,  574,   608. 

Álptá  á  Mýrum  745. 

Álptafjörðr  i  ísafirði  282. 

Álptafjörðr  í  Múlaþingi  34,  118, 
119,  448,  512,  513. 

Álptafjörðr  í  Snærellönessýslu  66. 

Alptamýri  í  Arnarfirði  794 — 795. 

Alptanes(ið)     i     Gullbringusýslu 

^  295,  368,  370,  425,  697,   797. 

Alptártunga  á  Mýrum  745. 


Sjá  kirkja. 


Alptatjörn  á  Fellsströnd  87,  165, 

170,  748. 
Alptavatnsmúli,  itak  frá  Gufudal 

77. 
alsætti  613. 
altari,  sjákirkja.  —  allari  sanccæ 

Annæ  243. 
altarisbók 
altarisbrík 
altarisbrún 
altarisbúningr 
altarisdúkr 
altarisklæði 
altarisskrúði       i 
altaristeinn         l 
altunna,  sjá  búsgagn. 
Alviðra  i  Dýrafirði  81,  286. 
álykt,  ályktardómr  112,  153,  176, 

682. 
Alþingi  71,  273,  321,  322,   323, 

358,  360,  384,  388,  425,  427, 
436,  480,  492,  494,  495,  539, 
542,  550,  569,  573,  589,  606, 
634,  640—641,  702,  703,  706, 
707,  708,  756,  792.  —  Al- 
þingisdómr  4,  190,  218,    273, 

359,  498,  537,  553,  570,  575, 
585,  679,  704,  705,  709.  — 
Alþingissamþykt  498,  501, 
573,  574,  608,  648. 

álögur  125,  178,  231,  455,  499, 

500,  680. 
amboð,  sjá  búsgagn. 
Ambrhöfði,  itak    frá  Staðarfelli 

202. 
Ambrosius  ( -rocius)  biskup  hinn 

helgi  294,  307,  761. 
Ambrosius   IUequath    (IUequad) 

hirðsti'óri    (1492—1493)     137, 

172,  305. 
ampli,  sjá  kirkja. 


820 


REGISTR. 


ÁmuDdason :     Þorbjörn. 

Amundi  GuDnarsson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1498)  409. 

Amundi  Orrasson  i  Húnavatns- 
þingi  (1497)  330. 

Amundi  ptestr  á  Húsafelli  (ept- 
ir  1170)  2. 

Ánabrekka  á  Mýrum  807. 

Analecta  juridica  Odds  digra 
264,  293,  434,  502,  504,  517. 

Ánastaðir  á  Útmannasveit  485 — 
486. 

Andakíll  (Andarkíll)  í  Borgar- 
íirði  60,  160,  803—804,  807. 
Andakílsá  60. 

andleg  pína  annars  heims  247. 

andlegt  vald  582. 

Andrés  Arason  vestra  (1501) 
578-579. 

Andrés  Arnason  prestr  (í  Hrepp- 
hólum  1467 — 1471  eða  leingr) 
621. 

Audrés  á  Bjargasteini  í  Mýra- 
sýslu  (1504)  743. 

Andrés  Böðvarsson  i  Húnavatns- 
þingi  (1473  og  síðar)  523, 
729. 

Andrés  Flóventsson  vestra  (1492) 
155—156. 

Andrés  Guðraundsson,  Arason- 
ar,  bóndi  undir  Felli  1  Kolla- 
íirði  og  í  Saurbæ  á  Rauða- 
pandi  (1492—1505)133,159- 
160,  190-191,  206,  219— 
220,  251,  262,  273,  285,  294, 
309,  401—402,  403,  410,  468— 
469,  502,  518,  520-521,  526— 
527,536—537,  550—551,  569- 
572,  586  -587,  723-724, 797- 
799. 


Andrés  Gruðmundsson  prestr  í 
Skálholtsbiskupsdæmi  (1502) 
603. 

Andrés  á  Hamraendum  í  Staf- 
holtstungum  (1504)  743. 

Andrés  Jónsson  prestr  nyrðra 
ográðsmaðr  Hólastóls  (1492 — 
1493)  88,  90,  100,  161,  163, 
166,  168,  193. 

Andrés  Magnússon  (í  Reykholts- 
dal)  í  Borgaríirði  (1493)   200. 

Andrés  postuli  3,  26,  34,  36, 
37,  42,  51,  59,  68,  243,  512, 
662.  —  Andréskirkja  41.  — 
Andrésh'kneski,  sjá  kirkja.  — 
Andrésmessa  152,  195,  289, 
291,  625,  806.  —  Andrésskript, 
sjá  kirkja. 

Andrés  á  Rauðsgili  í  Borgarfirði 
(1504)  743. 

Andrés  Sigurðsson  á  Mýrunum 
(1504)  745. 

Andrésdóttir:     Gruðrún,  Olöf. 

Andrésson  :  Ari,  Asmundr,  Bjarni 
Eyjólfr,  Gestr,  Hákon,  Jón, 
Kolbeinn,  Oddr,  Sveinungi, 
Sölvi,  Ögmundr. 

andsvar  94,  136,  229.  —  and- 
svarsmaðr  300. 

andvana  barn  485. 

aadvirði  (jarðar)  98,  109,  111, 
125,  173,  185,  224,  225,  308, 
332,  373,  387,  405,  417,  507, 
551,  593,  594,  648,  677,  694, 
746,  802,  804. 

andvitni  229. 

Aneífellde,  sjá  Kæi. 

aaDefelld,  sbr.  Anifell,   sjá  Kæi. 

Afii,  sjá  Arni. 

aanifell,  sjá  Kæi. 


REGISTR. 


821 


Anna  hin  helga  37.  —  Önnu- 
líkneski,  Önnu  skripfc,  sjá 
kirkja. 

annunciacio  Mariæ(boðunardagr) 
226,  253,  629,  700,  701. 

Antoniusmessa  247,  543,  —  An- 
tonius  skript,  sjá  kirkja. 

aptansöngr  57. 

aptrkoma  96. 

Aradóttir:     Guðný,  Ólöf. 

árar,  sjá  skip. 

Arason:  Andrés,  Bessi,  Daði, 
Guðmundr,  Jón,  Oddr,  Páll 
Pétr,  Stígr,   Porleifr. 

Arastaðir,  sjá   Harastaðir. 

arbidi  (arbeiði,  =  erfiði)  764. 

Árbær  i  Olfosi  622—623. 

archiepiscopus  27. 

Arcimbold,  sjá  Johannes. 

áreið  323,  622.  —  áreiðarbréf, 
(-gerð)  620. 

Aríadalir  á  Kosmhvalanesi  49. 
Arfadalsnes  49. 

arfi  (erfingi)231,  245,  246,  261, 
322,  417,  473,  720,  790.  Sbr. 
útarfar. 

arfr  177,  180,  205,  230,  231, 
259,  260,  261,  264,  265,  267, 
272,  273,  280,  290,  292,  301, 
303,  305,  307,  314,  315,  317, 
341,  347,  348,  349,  350,  352, 
353,  354,  367,  368,  379,  392, 
397,  404,  405,  418,  427,  429, 
434,  435,  436,  471,  487,  488, 
492,  493,  494,  495,  506,  518, 
530,  533,  537,  538,  540,  541, 
542,  544,  550,  563,  564,  565, 
570,  571,  594,  595,  596,  606, 
646,  647,  704,  728,  760,  764, 
765,  792,  802,  808.  —  arf- 
Imsn  404.  —  arfsal  570,  — 


arfskipti,  arfaskipti  105,  206, 
373,404,  405,  468-469,  505, 
506,  756,  758.  —  arftaka,  arf- 
tak  259,  266,  310,  3á3,  349, 
435,  470,  504,  563,  591,  647.  — 
arftökudómr  349.  —  arftakar 
257. 

argentum  464.  Sbr.  málraar, 
silfr. 

Arhálsaskógr  í  Fellshverfi  452. 

Ari  Andrésson,  Gruðmundssonar 
í  Bæ  á  Pauðasandi  (1495 — 
1505)  250—251,  401—402, 
425—427, 479-483, 570—572, 
634,  798. 

Ari  Eiriksson,  nyrðra  (1493)  191. 

Ari  Gruðlaugsson  prestr  vestra 
(1495—1505)  278,  701,  796. 

Ari  Guðnason,  Jónssonar,  bróð- 
ir  Björns  (1495-1505)  256— 
257,  348,  368,  538,  562,  761. 

Ari  Helgason  á  Höfða  í  X>verár- 
hlíð  (1494-1504)  231,  743. 

Ari  Kálfsson  eystra  (1499)   432. 

Ari  Magnússon  bóndi  á  Lundi  í 
Lundarreykjadal  (1493)  160, 
171. 

Ari  Magnússon  sýslumaðr  í  Ögri 
(d.  1652)  264,  321,  329^  341, 
359,  692,  702,  810. 

Ari  Naríason  lögréttumaðr  i  Ar- 
nessþingi  (1495—1496)  271, 
324. 

Ari  Signarsson  (líkl.  misskript 
fyrir  Siguatsson  eða  Sigurðar- 
son)  i  Húnavatnsþingi  (1496) 
318. 

Ari  Sigurðsson,  íaðir  Jóns  bisk- 
ups  (1499)  415. 

Ari  Stallason  (Sturluson  ?)  í  Mýra- 
sýslu  (1504)  743, 


822 


REGISTR. 


Ari  Þorkelsson  sýslumaðr  i  Haga 

(d.  1730)  606. 
Árnadóttir:     Guðrún,    Ingibjörg, 

Oddný,  Steinunn,  Vigdis,  Þór- 

dis. 
Arnanes  á  Akranesi  56. 
Arnarbæli  á  Fellsströnd  87,  165, 

170,  202,  747—748. 
Arnarbæli  i  Olfosi  567-569,  623, 

626. 
Arnarfjörðr  vestra  80,    81,    384, 

402,  527,  554,  700—701,  793- 

795.  —  Arnarfjarðardalir  383— 

384,  404. 
Arnarhólmr  í  Andakíl  60. 
Arnarholt  á  Kjalarnesi  53,    583. 
Arnarskarð  í  Staíholtstungum  (nú 

kallað  Jafnaskarð)  743. 
Arnarstaðir  i  Eyjaíirði  583. 
Arnarstaðir  í  Sléttuhlíð  138. 
Arnarstapaumboð   5. 
Arnason:  Andrés,  Arnbjörn,  Björn 

Einar,  Gísli,  Guðmundr,    Hal- 

dór,  Hallr,  Helgi,  Henrek,  Jón, 

Ketill,  Magnús,  Markús,  Oddr? 

Runólfr,  Sæmundr^  Þórðr,  Þor- 

leifr,  Þorsteinn. 
Arnbjargarbrekka    í     Hörgárdal 

647. 
Arnbjargarlækr  í  Þverárhlíð  687- 
Arnbjarnarson:       Haldór,      Jón, 

Þórðr. 
Arnbjörn     Arnason     í     Eyjaíirði 

(1495—1499)  236,  437.  ' 
Arnbjörn  Einarsson  í  Mýrasýslu 

(1504)  743. 
Arnbjörn  Ingimundarson    vestra 

(1495-1501)  294,  543. 
Árnes  í    Trékyllisvík    278,    461, 

506. 
Arnessþing      (-sýsla)      88  —  89, 


321— 325.— Arnesingar323— 
324.  —  Árnesingaskrá  321 — 
324. 

Arnfinnr  Jónsson  kongs  umboðs- 

maðr    í    Vaðlaþingi     (1480 — 

1494)  11,  140-141,  203. 
Arngeirsson  :     Jón. 
Arngrimr    i    Mýrasýslu     (1504) 

744. 
Arngrímr  Jónsson  i  Húnavatns- 

þiugi  (1497)  342. 
Arngrímr  Ljótsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1496-1505)  318,    342, 

602,  791. 
ArniBergsson  nyðra  (1492)  115— 

116. 
Arni    Bjarnason    prestr   i  Stafa- 

feliiíLóni  (d.  1495  eða  íyrri) 

258-259,  287. 
Arni    Björnsson,     Þorleifssonar, 

105. 
Arni  Brandsson    syðra    (1497  — 

1500)  354,  513-514. 
Arni  Eiuarsson,  Arnasonar  Dal- 

skeggs,  i  Djúpadal  i  Eyjafirði 

(dáinn  1495)  260-262. 
Árni    Eiríksson    i    Reykjavík    á 

Seltjarnarnesi       (1500—1505) 

458,  801-802. 
Arni    Geirsson    lögþingisskrifari 

(d.  1695)  461. 
Arni  Guðraundsson  bóndi  (í  Rang- 

árþingi    1492-1499)    88-90, 

431-432. 
Arni     Gaðinundsson    i    Miðfirði 

(1703)  194. 
Arni    Haldói'sson    vestra    (1504) 

725. 
Arni  Hallkellsson  (veginn  1493) 

172,  305. 
Arni    Hermundarson    vestra   og 


REGISTE. 


823 


Dyrðra  (1495-1504)  294,  326, 
342,  518,  719. 

Arni  Hildibrandason  í  Dýrafirði 
(d.  fyrir  1495)  249. 

Arni  á  Hofsstöðam  í  Hálsasveit 
(1504)  743. 

Árni  Jónssoii  bróðir  á  Helgafelli 
(1493)  157. 

Arni  Jónsson  í  Hóbim  í  Hruna- 
mannahreppi  (fyrir  1498)  396. 

Arni  Jónsson  i  Húnavatnsþingi 
(1493—1498)  193,  204,  410— 
411. 

Arni  Jónsson  prestr  í  Skálholts- 
biskupsdæmi  (1492)  152. 

Arni  Jónsson  vestra  (1496)  300. 

Arni  Jónsson  í  Austfjörðum 
(1599)  447. 

Árni  Magnússon  prófessor  (d. 
1730)  14—16,  17,  18,  19,  20, 
21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28, 
29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36, 
37,  39,  40,  41,  42,  44,  45,  46, 
47,  48,  49,  50,  51,  52,  54,  55, 
56,  57,  58,  60,  61,  62,  63,  65, 
66,  70,  72,  75,  76,  77,  78,  80, 
81,82,  84,  88,  104,  lOð,  112, 
119,  130,  137^  162,  170,  179, 
186,  188,  221,  223,  242,  250, 
276,  278,  279,  284,  335,  340, 
354,  364,  366,  371,  375,  378, 
381,  385^  409,  411,  430,  433, 
437,  453,  454,  461,  463,  476, 
477^  510,  518^  530,  542, 
543,  555^  558,  566,  575,  582, 
590,  591,592,  599^  606,  620, 
633,  643,  664,  666,  667—668, 
671,  676,  678,  679,  695,  700, 
701,  710,  712^  715,  719,  721, 
727^737,750,  757^  760,  761,' 
769,  790,  795. 


Árni  Oddsson  nyrðra  (1492)  145. 

Árni  Ólafsson  biskup  í  Skálholti 
(d.  1425)  124,  125. 

Árni  Ólafsson  á  Svalbarðsströnd 
(1703)  415. 

Arni  á  Sigmundarstöðum  í  Þver- 
árhlíð  (1504)  743. 

Árni  Skúlason  í  Húnavatnsþingi 
(1828)  719. 

Arni  Snorrason  í  Austfjörðum 
(1504)  686-687. 

Arni  Snæbjarnarson  prestr  í 
Hruna,  ofFicialis  milli  Hvítár 
í  Borgarfirði  og  Helkundu- 
heiðar,  ábóti  i  Viðey  (1492 — 
1505)  88-89,  106,  111,  172, 
179,298-299,303—304,  336, 
Má-Mb,  357,  394,  398—399, 
507-508,560-561,585-  586, 
593  -594,  622,  623,  626,  635  - 
636,  648—649,  662—663, 
677-678,  788. 

Arni  Stallason  í  Mýrasýsiu  (1504) 
744. 

Arni  Vigfússon  i  Austfjörðum 
(1724)511. 

Arni  Þórarinsson  í  Skagafirði 
(1493)  188. 

Arni  í>orbjarnarson  í  Austfjörð- 
•um  (1495-1502)  257. 

Arni  Þorláksson  biskup  í  Skál- 
holti  (Staða-Árni,  d.  1298) 
669. 

Arni  Þorleifsson,  Arnasonar,  bróð- 
ir  Teits  (1500—1504)  505— 
50í),  704. 

Arni  T~>orleifsson    prestr    nyrðra 

,  (1492)  137. 

Arni  Þorsteinsson  í  Eyjafirði 
(1493)  203. 


824 


BEGISTR. 


Árni  Þorsteinsson  vestra  (1492 — 
1495)  92,  292. 

Arni  "Þorvarðsson  prestr  á  Þing- 
vöUum  (d.  1702)  53. 

Arnkelsson:  Hjalti. 

Arnljótr  Ólaísson  prestr  á  Sauða- 
nesi  (d.  1904)  194,  213. 

Arnoddsson :     Marteinn. 

Arnór  Björnsson  i  Skagafirði 
(1494)  221. 

Arnór  Finnsson  lögréttumaðr  og 
sýslumaðri  Ljárskógura  og  á 
Ökrum  á  Mýrum  (1492—1505) 
92,  93—97,  101,  141—143, 
174_176,  209,  218,  226— 
229,  273,  291—293,  300,  354- 
355,  357,  360,  388,  425,  427, 
439—440,484,493,  496-497, 
500,  502,  506—507,  570,  575— 
576,  607,  612,  615—617,  634— 
635,  690  —  691,  704  —  709, 
725  —  726,  752  —  753,  774— 
775,  785—786. 

Arnór  Haldórsson  prestr  á  Snæ- 
fuglsstöðum  (um  1460)  457. 

Arnór  Ingimundarson  vestra 
(1499)  416. 

Arnór  Jónsson  496,  sjá  Arnór 
Finnsson. 

Arnór  Ófeigsson  á  Mýrnnura 
(1504)  743. 

Arnórsson :  Guðbrandr,  Hallr, 
Hildibrandr,  Sveinbjörn,  Þor- 
lákr. 

Arnþór  Ólafsson  syðra  (í  Viðey; 
1497-1501)  339—340,  561. 

Aronsson :     Páll. 

Arrastaðir,  sjá  Harastaðir. 

Arskógr  á  Arskógarströnd,  Ar- 
skógsþing  393^   809.   —   Ár- 


skógarströnd     við     Eyjafjörð 

545—546, 557-  558, 807—808. 
ártíð  70,  399.  —  ártíðardagr  70, 

246,  474. 
Ás  í  Fellura  24. 
Ás  i  Hálsasveit  2-3,  376,  630, 

815. 
Ás  i  Holtum  41,  245. 
Ás  i  Melasveit  59. 
Ás  i  Öxarfirði  120  -123,  213— 

215,  223,  253-254,  397. 
Ásar  í  Gnúpverjahrepp  622. 
ásauðr,  sjá  sauðpeningr. 
Ásbjarnarson  :  Björn,  Ólafr, 
Ásbjörn  Hrafnsson  bróðir  í  Við; 

ey  (1503)  663. 
Asbjörn    Sighvatsson     lögréttu- 
^  maðr  (1497—1504)  360,    703. 
Asbjörn  Sigurðsson,  bacchalaur- 

eus    arcium,     skólameistari    í 

Skálholti    og   prestr    (1492— 

1499)  152,  181,  442. 
Ásbjörn    Þorbjarna(r)son    syðra 

(1500—1501)  458,  568. 
ascensio  (domini)  172,  182,  689. 

Sbr.  uppstigningardagr    (fest- 

um). 
áseta  (jarðar)  656,  727. 
Ásgarðr  i  Andakil  60. 
Ásgarðr  i  Grímsnesi    258 — 259. 
Asgarðr  í  Hvaramssveit  70,  251, 
.  368—369,  430. 
Ásgautr  Jónsson  á  Kirkjnbóli  i 

Steningrimsfirði  (1495)  283— 

284. 
Ásgautr   Ögmundsson,    Andrés- 

sonar,    i    Hornafirði     (1495 — 

1504)  258,  714—715. 
Ásgeir     Pálsson     i     Mýrasýslu 

(1504)  744. 


REGISTR. 


825 


Ásgeirsá  i  Víðidal    195,    469- 
470,  505—506,  580,  581,  613— 

614,   641  —  642,     649   -650, 

704-705,  772—773. 
Ásgeirsson:  Jón. 
Ásgeirsvellir  í  Skagafirði  628 — 

629. 
Ásgrímr  frændi  Halls  prests  I^ór- 

arinssonar  (1500)  444 — 445. 
Ásgrimr    Hallsson    frá    Héðins- 

höfða  (1495—1502)  235,   40U, 

419,  619. 
Ásgrimr    Jónsson,    bróðir    í>or- 

valds  búlands,    ábóti  á  Þing- 

eyrura     (d.    1495)    194—196, 

203—204,  207,  462,  776,  783. 
Ásgrimr   Jónsson  i  Arnessþingi 

(1492)  152—153. 
Ásgrimr    Jónsson  i   Húnavatns- 

þingi  (1495)  263. 
Ásgrimr   Oddsson  syðra    (1496) 

303. 
ÁsgrimrSigmundsson,  Steinþórs- 

sonar  (veginn  1483)  469—470, 

476--  477. 
Ásgrimr  Þorbjarnarson  í  Húna- 

vatnsþingi  (1494—1505)  210— 

212,263,  774,  776,  791-792. 
Ásgrimsson:   Gunnsteinn,  Hallr, 

Helgi,  Indriði,  Jón. 
Áshildarmýri  á  Skeiðum  323.  — 

Áshildarmýrarsamþykt  (1496) 

321—324. 
Áshólsgil  i  Núpsdal  196. 
Áskelsson :  Gunnar,  Sigurðr,Þór- 

arinn. 
áskilnaðr    230,    231,  319,     350, 

426,  481,  560,  584,  595,  650, 

651,  763,  764,  787. 
ásmundar  (járns)  736,  742,  802, 


Ásmundr  Andrésson  i  Eyjafirði 

(1504-1505)  730. 
Ásmundr  Guðmnndsson  í  Alpta- 

firði  austr  (um  1500)  448. 
ÁsmundrHalisson  nyrðra(1492 — 

1495)  120-123,  253. 
Ásmundr  Jónsson  „bóndi  hæru- 

langr",    ráðsmaðr  i    Skálholti, 

bróðir  Stepháns  biskups  (As- 

mundr  verri;  1492—1497)  61, 

89,  153,  334,  356^). 
Asmundr   Jónsson   i  Norðtungu 

(1502)  628^). 
Ásmundr  Jónsson  prestr  í  Kálf- 

holti    (Ásmundr    betri    bróðir 

Stepháns  biskups;  1497—1500) 

357,  453. 
Ásmundr  Jónsson  vestra  (1495) 

278. 
Ásmundr  Klemensson,   Pálsson- 

ar,  á  Harastöðum  á  Fellsströnd 

(1497  -1504)  367,    480,    514, 

552,  651—652,  690. 
Ásmundr  Salomunsson,  norrænn 

maðr  (1505)  771. 
Asmundr     Sigurðsson    i    Húna- 

vatnsþingi  (1497)  342. 
Asmundr    Þormóðsson    prestr    i 

Bræðratungu  (enn  á  lifi  1617) 
^  591. 

Ásmundsdóttir:  Helga. 
Ásmundsson :     Gnðmundr,    Jón, 

Pétr. 
aspiciensbók,  sjá  kirkja. 
Áströnd,  sjá  Strönd. 
assumpcio  sanctæ  Mariæ  13,  20. 
128.220,276,433,434,  511- 
512.  648. 


1)     Gætiþó  verið  einn  maðr  og 
sami. 


826 


EEGISTR. 


ásælni  12. 

atför  7,  353,  531,  532. 

atgeir  705,    706.     Sbr.    hertýgi, 

vopn. 
Atlason  :  Atli,  Brandr. 
Atli    Atlason    þrotsmaðr    (1505) 

774-775. 
áttæringr,  sjá  skip. 
x4.tzerus  Igvari  (Özar  Ingvarson) 

príor    og    aflátssali  á    íslandi 

(1503—1504)  668,  717-718. 
Auðbrekka,     Auðbrekkuskógr   i 

Hörgárdal  236,  341. 
Auðkúla  (Anðkúlustaðir)  í  Svina- 

dal  514,  680. 
auðr  261. 
Auðun  Guðmnndsson  i  Stranda- 

sýölu  (1495)  283. 
Auðan   Jónsson  í  Eyjaíirði  (1501 

eða   síðar)  553. 
Auðuii  Jónsson  í  Mýrasýslu  (1495) 

289. 
Auðun   Sigurðsson    lögréttumaðr 

í  Þingeyjarþingi,  bróðir  Helgu 

fylgikonu  Jónss   biskups    Ara- 

sonar  (1502—1504)  624—625, 

631,  704,  710. 
Auðunarson :  Gruðmundr,  I>orIákr. 
Auðunarstaðir     í    Víðidal     276, 

319-320,    342—343,     757— 

758. 
Aufugskelda,  sjá  Öfugskelda  (= 

Ófeigskelda?) 
Augastaðir  í  Hálsasveit  3. 
Augmundr,  sjá  Ogmuudr. 
augsýn  59.  Sbr.  sjónhending. 
Augustinus    biskup    hinn    helgi, 

Augustinusdagr  344,  669,  771. 

—  Augustinusklaustr  668. 
Augustinus  (episcopus)  Angelor- 

um  (o:     Anglorum)  635. 


Auluosí     ^^^'  ^^^^''    'J^  ^^''^' 
Aund-,  sjá  Önd- 
Aunnólfr,  sjá  Örnólfr. 
Aunundr  Sigurðsson,  sjá  Auðun 

Sigurðsson. 
aurar  vöruvirðir  61. 
Aurligs-,  sjá  Örligs- 
Auru,  sjá  Orn. 
Ausa  i  Andakíl  60. 
Austdalr  i  Seyðisíirði  393. 
Austasti-Skáli  undir  Eyjafjöllum 

89. 
Austfirðir,  Austfirðingafjórðungr, 

Austfjarðasýsla    15,    16,     17, 

155,  172,  179,  198,  199,  246, 

356,369,  395,  687,  698-699, 

805. 
Austrahreppr,    sjá   Eystrihreppr 

(Gnúpverjahreppr). 
Austrárdalr     i     Húnavatnsþingi 

203—204,     656-662,     709— 

713. 
Auzor,  sjá  Özur. 
Aux-  sjá  Öx- 

Ave  Maria  234,  793,  794,  795. 
Averjahreppr  iRaugárþingi  116. 
áverki  203,  228,  799.  —  áverki 

(jarðar)  685. 
áviuniugr  240. 
ávítan  259. 
ávöxtr  (fjár)231,  247,  284,  350, 

352,  516,  594,  661,  664,  710, 

711,"  768,  792. 

Bacchalaureus  arcium  152. 
baðstoía338,396,  520,  617,  667. 
baðtygi  287. 

Bághús  (Bahus)  407—408. 
Bakki  i  Bolungarvik  244. 
Bakki  á  Kjalarnesi  252—253, 


REGISTR. 


827 


Bakki  (Eyrarbakki)  396. 
Bakki  i  Langadal  278. 
Bakki  i  Öxnadal  146. 
bakraæli  241. 
bakstrjárn,  sjá  kirkja. 
bandreip  742. 

bani  362,    689,    802.    —    bana- 
maðr    361.    —    banasár    363, 

532.  —  banatilræði  801. 
bann    91,    107,    111,    168,    169, 

178,  383,  439,    489,    772.    — 

bann  hið  meira  107.  —  banns- 

pína  277. 
Barbara  msér  hin  helga  233,  66Q. 

—  Barbarulíkneski,  sjá  kirkja. 
Barbara    systurdóttir     Sigurðar 

prests  beigalda  (1500)  473. 
Barð  í  Fljótura  216,  763. 
Bárðardalr  í  Saðrþingeyjarþiugi 

138,  681,  686. 
Bárðarstaðir    í     Loðraundarfirði 

369. 
Bárðardóttir:     Guðný,     Guðrún 

Margrét,  Sigríðr. 
Bárðarson :     Einar,  Haldór,  Jón, 

Magnús,    Oddi,     Páll,     Stein- 

móðr,  í>orkell. 
Barðastaðir  í  Núpsdal  196. 
Barðaströnd  87,  129,  130,    165, 

170,  250,  402,  700,  718—719, 

747,  796. 
Bárðr  Haldórsson  í  Þórsnessþingi 

(1500)  484. 
Bárðr    Jónsson     lögréttumaðr    í 

Húnavatnsþingi   (1493-1500) 

204,  314,  318,  349,  360,  425^^) 

428,  437,  502. 


1)  Þetta  bréf  er  að  vísu  gert 
syðra,  en  alt  sýnist  þó  vera  einn 
maðr. 


Bárðr      Ólafsson      lögréttumaðr 

(1499)  425. 
Bárðr    Pálsson    vestra    (1492 — 

1493)  92,  174. 
Barðsnes  í  Norðfirði  369. 
barkrókar,  sjá  búsgagn. 
Barnabas  postuli  203,  734,  774, 

815.  —    Barnabasmeása    602, 

777. 
Barnadalr  í  Borgarfirði  671. 
Barnafell    i     Ljósavatnshrepp    í 

Þingeyjarþingi  91. 
barneign  605,  783.  —  barngetn- 

aðr  421,  422.    —    barnshvarf 

161.  —  barnsekt  286. 
barsmíð  484,  692. 
Barthi    (kaupmaðr  i  Hafnarfirði 

1495)  295. 
Bartholoraeus  postuli    309,    397, 

512,     513.    —    Bartholoraeus- 

raessa    (-dagr)    3,    129,     130, 

308,  309,  323,  397,  619,  793. 
Bassastaðir  í  Strandasýsla  579, 
bati  (ábati)  125,  169,  190,   535, 

647. 
bátr,  sjá  skip. 
Bátsendar  í  Grindavík  13. 
Ba^duar,  sjá  Böðvar. 
beðr  639,    812.    —    beðjardýna 

450. 
Beckradalr,  sjá  Bekradalr. 
befaling  787. 
Beinir    Eyjólfsson    i    Hornafirði 

(um  1500)  449. 
beit  4,  77,  101,  102,   104,    140, 

196,  220,  441,  454,  455,  730. 

—    mánaðarbeit    46,    71,    77, 

84,   280.    —    sex    vikna    beit 

195.  Sbr.  sambeit,  vetrarbeit. 
Beitiishararar,  landaraerki  Otrar- 

dals  80. 


m 


feÉGISÍÉ. 


bekkr  (=  lækr)  540. 
bekkr  740.  Sbr.  kirkja. 
bekkjarborð  638.     Sbr.  húsbún- 

aðr. 
bekkjarklæði,  sjá  kirkja. 
Bekradalr    (Beckradalr)    í   Döl- 

um  459. 
Belgwdalr  i  Saurbæ  i  Dalasýslu  71. 
Belgsholt  i  Melasveit  59,  162— 

163.  —  Belgsholtshólmi  59. 
Benedikt    Grrímsson,    Pálssonar, 

á  Möðruvöllum    (1495-1501) 

265—268,     273  —  274,    393, 

434—437,  503,  517—518,  584. 
Benedikt  Histen  (Hersten,  Hest- 

en,    Horsten,    Holsten)    hirð- 

stjóri  á  íslandi    (1500-1502) 

359,  497,  499,  500,  502—505, 

553,  609. 
Benedikt   Magnússon    i  Vík    út 

frá  Stað  i  Skagafirði  (d.  1494) 

98,  221—222,  230,  643. 
Benedikt    Narfason,    Benedikts- 

sonar,    i    Höfðahveríi     (1495) 

235. 
Benedikt  Pálsson,    Brandssonar 

á    Möðruvöllum    (dáinn    fyrir 

1494)    265—268,    273  —  274, 

503,  518. 
Benedikt  Þorsteinsson    lögmaðr 

(d.  1733)  213,   236,  359,  454, 

517,  524,  729,  796. 
Benediktsdóttir :  í>uríðr. 
Benediktsmessa        (Benedictus- 

messa)  106,  478. 
Benediktsson :     Einar,    Hannes, 

Jón,  Naríi. 
beneficium    15,    158,    171,    172, 

276,  277,  556,  619,  698. 
Benteinn  Ólafsson  í  Kángárþingi 
.      (1646)  454. 


Beren,  sjá  Björgvin. 
berg  (landamerki)  652. 
Bergljót  Sigmundsdóttir,    Stein- 

dórssonar,    kona    Guðmundar 

Ólafssonar  (1497—1505)  341, 

710,  776-777,  783. 
Bergr     Ingimundarson      vestra 

(1503—1504)  653,  741. 
Bergr   Jónsson    garali    prestr  á 

Hörgslandi  (d.  1852)  4. 
Bergr  Jörundsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1493-1497)    180,  263, 

314,  326-329. 
Bergr  Pálsson  eystra  (1492)  1 18— 

120. 
Bergsson:    Arni,  Eyvindr,   Þor- 

móðr. 
Bergstaðir  í  E-eykjadal  í   Suðr- 

Þingeyjarþingi  733. 
Bergstaðir  i    Svartárdal    522 — 

523. 
Bergsteinn    Bjarnarson  í  Skild- 

inganesi  499. 
Bergsteinn   Oddssou,    (Oddsson- 

ar)  i  Olfosi  (1501)  568. 
Bergwin,  sjá  Björgvin. 
Bergþór    £>orvarðsson    lögréttu- 

maðr  i  Skaptafellsþingi  (1496) 

297. 
Bergþórsson:  Jón. 
Berufjörðr  i  Austíjörðum  31,  32, 

33,  446,  490.  —  Berufjarðar- 
strönd  32. 
Berufjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

598-599. 
Berunes  við  Berufjörð  33. 
beskeidenir  menn  12. 
Bessason:    Helgi,  Hrafn,    Stein- 

grimr,  Þorsteinn. 
Bessastaðir  á  Alptanesi   48,  49, 
I      52,  53,  54,  55,  56,  58,  172-- 


feÉGISTÉ. 


82ð 


1*78, 180-191,  586,  609,  696, 
697.  —  Bessaataðabók  (AM. 
238.  4to)  15,  48,  49,  52,  54, 
55,  56,  58,  61,  189,  252,  299, 
303,  324,  335,  337,  338,  339, 
340,  344,  394,  398,  458,  507, 
513,  560,  585,  593,  594,  624, 
635,  648,  662,  677,  796. 

Bessastaðir  i  Fljótsdal  446—447. 

Bessastaðir  i  Sæmundarhlíð  326, 
757—758. 

Bessatunga  i  Saurbæ  i  Dala- 
sýslu  71. 

Bessi  Arason  i  Húnavatnsþingi 
(1496—1498)  314,  326—329, 
342,  412. 

Bessi  Björnsson,  Jónssonar,  á 
Skarðsá  (1645)  461. 

Bessi  Jónsson  prestr  i  Húna- 
vatnsþingi,  liklega  i  Víðidals- 
túnga  (1500-1505)  509,  545, 
555,  556,  559,  557,  624,  756, 
758,  766. 

Bessi  Porláksson  nyrðra  (1505) 
789—790. 

Bildudalr  í  Arnarfirði  699—701. 

Bilustaðir  i  Vestmannaeyjum  43. 

Birgi,  sjá  Byrgi. 

Birná  i  Hornafirði  452. 

Birnustaðir  i  Ögurssveit  244. 

biskerming  363. 

biskup  1,  2,  3,  4,  9,  10,  11,  12, 
14,  15,  16,  17,  19,  20,  44,  45, 
47,  48,  50,  51,  53,  55,  59,  63, 
64,  66,  67,  70,  71,  75,77,81, 
86,  88,  89,  90,  91,  92,  100, 
105,  106,  107,  108,  109,  110, 
111,  112,  113,  114,  115,  116, 
117,  118,  123,  124,  125,  127, 
128,  129,  130,  131,  132,  133, 
134,  135,  136,  137,  138,  139, 


140,  146,  147,  148,  149,  150, 
151,  152,  154,  158,  159,  161, 
162,  164,  166,  168,  169,  170, 
i71,  173,  179,  181,  186,  192, 
193,  194,  197,  198,  199,  205, 
207,  232,  243,  258,  259,  269, 
270,  275,  276,  277,  278,  279, 
281,  284,  285,  286,  287,  288, 
302,  309,  310,  311,  324,  334, 
335,  337,  338,  339,  355,  358, 
364,  365,  375,  376,  377,  385, 
386,  407,  408,  414,  433,  437, 
438,  439,  442,  460,  473,  487, 
488,  489,  492,  494,  495,  508, 
509,  510,  511,  516,  517,  524, 
525,  530,  532,  533,  536,  545, 
546,  548,  549,  555,  556,  557, 
558,  559,  560,  566,  567,  568, 
569,  574,  577,  581,  582,  590, 
592,  593,  600,  601,  603,  604, 
605,  606,  609,  610,  611,  612, 
613,  614,  615,  616,  619,  620, 
621,  622,  623,  624,  625,  626, 
630,  645,  656,  668,  673,   674, 
675,  676,  678,  683,  695,  697, 
698,  699,  715,  716,  717,   718, 
721,  730,  731,  732,  734,   737, 
738,  739,  754,  757,  761,  762, 
763,  765,  766,  767,  768,  771, 
772,  773,  778,  779,  781,  782, 
784,  786,  787,  788,  793,  794, 
795,  797,  798,  800,  802,  803, 
804.  —    biskupleg  makt  754. 
biskupsdómr  16.  —    biskups- 
dæmi  1,  159,  717,    766,    767, 

—  biskupsgisting   437,    520, 

—  biskupsbaðstofa,  sjá  húsa- 
kynni.  —  biskupstiundir  131, 
424,  546,  556,  598,  768,  780, 
781.  —  biskupstiundahald 
767. 


830 


REGISTÉ. 


Biskupsbrekka  í  Borgaríirði  56. 
Biskupsskjalasafn  (iLandsskjala- 

safni)  15,  2ð,  26,  30,   32,    34, 

35,  41,  52,  58,  60,  61,  62,  64, 

65,  69,  78,   79,    83,    84,    154, 

739,  772. 
Biskupstungur  i  Arnessþingi  46, 

123,470,580—581,  591-592, 

620,  622. 
bítaling  718,  797,  798. 
biti  (í  húsi)  591. 
Bitra  í  Kræklingahlíð  681,  686. 
Bitra  (Bittra)  í  Strandasýslu  74, 

85,  141—143,  196,  288. 
bívísing    261,    267,     274,     426, 

428,  435,  471,  480,  482,   605, 

685,  752. 
bjalla,  sjá  kirkja. 
Bjarg  í  Miðfirði  341. 
Bjargastaðir  i  Austrárdal  203 — 

204. 
Bjargastaðir,  sjá    Björg  í  Kinn. 
Bjargasteinn  i    Stafholtstungum 

743. 
bjargleysi  726. 
bjargmaðr   669. 
Bjargseudi  í  Grindavík  49. 
Bjaruadalr    undir   Bröttubrekku 

64. 
Biarnadóttir:  Ragnhildr,  Randíðr. 
Bjarnanes  í  Hornafirði,    Bjarna- 

nesseignir  35,  575—576. 
Bjarnardóttir,  sjá  Björnsdóttir. 
Bjarnarfjörðr  á  Ströndum  402. 
Bjarnargjá  í  Glrindavík  49. 
Bjarnarhöfn  í  Helgafellssveit  66, 

166. 
Bjarnarson,  sjá  Björnsson. 
Bjarnarstaðir  í    Saurbæ  í  Dala- 

sýslu  288. 
Bjarnason:     Arni,  Bjarni,  Eiríkr, 


Erlendr,     Gísli,       Gruðmuudr, 

Haldór,  Jón,   Loptr,    Magnús, 

Marteinn,  Olafr,    Ormr,     Páll, 

Sturla,  Valrianus,    Vermundr, 

Þórarinn,  Þorvarðr 
Bjarnastaðir    i    Bárðardal    681, 

686. 
Bjarnastaðir  i  Selvogi  583. 
Bjarnastaðir  í  Vatnsfjarðarsveit 

244. 
Bjarneyjar  á  Breiðaíirði  74,  288. 
Bjarni    Andrésson,     Guðmunds- 

sonar,    lögrótturaaðr     (1498 — 

1502)   388,    401—402,    570— 

607. 
Bjarni  Bjarnason  í  Arnarbæli  á 

Fellsströnd  (1493-1505)  165, 

747—748. 
Bjarni    Björnsson  i   Húnavatns- 

þingi  (1497—1502)  330,    602, 
Bjarni    („N.")    í    Böðvarshólum 

(1505)  810—812. 
Bjarni     Einarsson      í     Fljótsdal 

austr  (1599)  447. 
Bjarni  Gamlason  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  (d.  1636)  467. 
Bjarni  Gíslason  (?  1495)  241. 
Bjarni  Gunnarsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1495)  263. 
Bjarni  Haldórsson    sýslumaðr  á 

Þíngeyrum  (d.  1773)  53. 
Bjarui  Hallgrímsson  pestr  i  Odda 

(d.l723)  112, 179, 186,269,664. 
Bjarni  Hallsson,  íóstursonr  Sig- 

urðar  prests    beigalda    (1500) 

473. 
Bjarni      Ivarsson,      Vigfússonar 

Hólms  (enn  á  lífi    1473)    230, 

489—490. 
Bjarni  Ivarsson  bróðir  á  Helga- 

felii  (1493)  157. 


REGISTR. 


8ál 


Bjarni  Jónsson  i  Eyjafirði  (1504) 

734. 
Bjarni  JÓDSson  í  HúnavatusþÍDgi 

(;i503)  657. 
Bjarni  Jódssod  í  ÞÍDgeyjarþÍDgi 

(1502)  631. 
BjarDÍ     MarteÍDseon     skrifari    i 

Skálholti  (1601)  1,  2,  15. 
Bjarni  Ólafsson  bróðir  síra  Odds 

(1496)  305,  816. 
BjarDÍ    ÓlasoD    i  Hvassafelli  (d. 

1499)    137—138,    150—151, 

438-439. 
BjarDÍ  Pálsson,    BrandssoDar,  á 

Möðruvöllum   (d.    fyrir    1494) 

265-268,273—274,503,  518. 
BjarDÍ  SigurðssoD  á  Stokkseyri 

(1646)  454. 
Bjarni     ÞórarÍDSSon      bóndi     á 

Brjánslæk  (veginn  1481)    9 — 

10,  11,  396-397,  570,  740. 
bjórtunna  304, 
Björg  (Bjargastaðir)  í  Kinn  234, 

249-250,  255—256. 
Björg     Þorvaldsdóttir,    búlands 

Jónssonar,     kona    Jóns     Sig- 

mundssonar      (1497  —  1505) 

325  —  330,   412  —  413,     659, 

756—758,  769,  775—784. 
Björgólfr    Magnússon    í    Húna- 

vatnsþingi  (1505)  774. 
Björgólfsson :  Hákon. 
Björgvin  (Beren,  Bergwin)  i  Nor- 

egi  407—408,  769,  771. 
Björn     Árnason    i      Borgarfirði 

(1493-1495)  161,  289,  292. 
Björn  Árnason  í  Dalasýslu  (um 

*1492)  155—156. 
Björn    Ásbjarnarson     i   Árness- 
þingi  (1492)  152—153. 

Dipl.   I8l.  VII.  B. 


Björn  Bergþórsson  nyðra  (1495) 
254. 

Björn  BjaroarsoD  i  Austfjörð- 
um  (1634)  511. 

Björa  (Bjarni)  Björnsson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1498)  412. 

Björn  Blöndal  sýslumaðr  Hún- 
vetninga  (d.  1845)  719. 

Björn  EÍDarssoD  Jórsalafari  577^, 
776—777,  782—784. 

BjörD  EÍDarssoD,  bróðir  Eiríks 
prests  (1498—1504)  386-387, 
631,  721,  730,  731-733. 

Björn  Gruðnason  sýslumaðr  í 
Vatnsfirði  og  Ögri  (1492— 
1505)  92,  93—97,  101—104, 
133, 139,  154—155,  174,  176, 
209,  232,  238,  251,  256  -257, 
260,  315,  347  -  349,  367— 
370,  379—380,  383,  427— 
430,  444  —  445,  460,  479, 
490—491,  514-516,  519— 
520,  521  —  522,  526  —  527, 
532  —  543,  550  —  551,  562, 
595—597,612—613,636—639, 
644—645,  672  —  674,  674— 
676,  682—685,  694—695,  696, 
727,745,760—761,  763—765. 

Björn  Hafliðason,  Jónssonar, 
sýslumaðr  milli  Hvítár  í  Borg- 
arfirðiogHítárár  (1493—1496) 
160,  289—290,  300—302. 

Björn  HákoDarsoD  í  ÞÍDgeyjar- 
þÍDgi  (1495)  249,  255. 

BjörD  HaldórssoD  prestrí  Sauð- 
lauksdal  (d.  1 794)  9, 1 1 ,  238, 334. 

Björu  HelgasoD  vestra  (1484)  12. 

BjörD  HöskuldssoD  prestráKeld- 

um  (1646)  454. 
BjörD      IngimuDdarson      nyrðra 
(1495—1500)  264,  477. 

59 


m 


nmisTn. 


Björn  Jónsson  i  Húnavatnsþingi 
(1505)  773—774,  781. 

Björn  Jónsson  skafins  223. 

Björn  Jónsson  í  £>ingeyjarþingi 
(1495)  255—256. 

Björn  Jónsson  vestra  (1495 — 
1504)  249  —  250,  404,  617, 
655. 

Björn  Jónsson  syðra  og  nyrðra 
(1505—1524)  755. 

Björn  Jónsson  prestr  á  Mel  i 
Miðfirði  (d.  1550)  757. 

Björn  Jónsson  á  Skarðsá  359, 
461. 

Björn  Jörundarson  prestr  nyrðra 
(d.  fyrir  1496)  310. 

Björn  Kársson  í  HVinavatnsþingi 
(1446)  7. 

Björn  Oddsson  fógeti  Diðriks 
Pinings  í  Vestmannaeyjum 
(1484  eða  fyrri)  13. 

Björn  Þorleifsson  ríki  hirðstjóri 
á  Skarði  (d.  1467)  9—10,  87, 
506—507,  515,  522,  554,  571— 
572,  576,  594—597. 

Björn  X>orleifsson,  Björnssonar, 
jungkæriáReykhólum  (1493 — 
1505)  167,  391—392,  401— 
402,  405  —  406,  416  —  417, 
420  —  421,  427  -430,  476, 
492-498,  521  —  522,  528  — 
529,  530,  532—536,  537—540, 
542—544,  550—555,  561— 
566,  589,  599—600,  637,  653— 
655,  701—702,  751,  769—771. 

Björn  í>orleifsson  biskup  á  Hól- 
um  (d.  1710)  223. 

Björn  Þorsteinsson  prestr  nyrðra 
(1492—1493)  90,  137,  168. 

Björnsdóttir:  Kristín,  Solveig, 
Þóra,  í>uríðr. 


Björnsson:  Árni,  Arnór,  Berg- 
steinn,  Bessi,  Bjarni,  Björn, 
Einar,  Eiríkr,  Grímr,  Grunnar, 
Grunnsteinn,  Haldór,  Hallvarðr, 
Jón,  Kolbeinn,  Magnús,  Sig- 
urðr,  Stefnir,  Þórðr,  Þorgrimr, 
Þorleifr,  Þormóðr,  Þorsteinn, 
Ogmundr,  Özur. 

blak,  blakanarmál  311,  510— 
511,  609,  693. 

Blámýrar  i  Ögurssveit  244. 

Blanda,  landamerki  Snorrastaða 
325. 

Blasius  biskup  hinn  helgi  3,  48, 
83,  300,  593,  754.  —  Blasius- 
líkneski,  sjá  kirkja.  —  Blas- 
iusdagr,  —  messa  57,  593. 

Blasius  Ormsson  í  Arnessþingi 
(1502)  621. 

Bleiksteinar  á  Kjalarnesi  53. 

blíðmaðr  669. 

blót  239. 

blýfat  745,  746. 

Blængshóll  í  Svarfaðardal  150 — 
151. 

blöndubytta,  sjá  búsgagn. 

Blöndudalr  í  Húnavatnsþingi 
245,  404. 

Blönduhh'ð  í  Skagafirði  347,  405, 
487,  531,  559,  580,  600—601, 
606—608,  633—634. 

boð  229. 

boðorð  (tíu  laga)  241. 

boðskapr  13. 

boðunarbréf  207. 

Boduar,  sjá  Böðvar. 

bogi  705,  706.  —  bograaðr  669. 

bók  4,   40,   82,    105,    178,    356, 

472,  476,  656,  669.  —  bók  = 

lögbók   (Jónsbók)     161,    169, 

.     218,  290,  323,  352,  353,   361, 


REGISTR. 


ésá 


504,  658,  660,  683,  694,  789.  — 
bókareiðr  92,  94,  102,  108,  114, 
118,  119,  129,  164,  180,  191, 
226,  249,  263,  275,  284,  292, 
337,  338,  339,  340,  351,  362, 
488,  507,  532,  548,  568,  576, 
593,  597,  621,  633,  678,  684, 
734,  773,  774,  776,  777,  782, 
783,  792,  809.  —  rangr  bók- 
areiðr  150,  151.  —  bókíell  84. 
Sbr.  Bessastaðabók,  bréfabók, 
dómabók,  Dægradvöl,  Garða- 
bók,  Hugucio^  Hörgslaodsbók, 
Loginrá,  máldagabók,  Svart- 
skinna,  Öxnafellsbók. 

bollar  67.     Sbr.  búsgagn. 

Bólstaða(r)lilíð  í  Langadal  245, 
276,  349—350,  397,  705. 

Bólstaðr  í  Steingrimsíirði  579, 
598—599. 

Bolungarvik  við  Isafjarðardjúp 
243—245,  276. 

bolöxi  56.     Sbr.  búsgagn,  vopn. 

bóndi  3,  13,  24,  26,  28,  36,  50, 
51,  52,  58,  62,  63,  69,  70,  72, 
76,  81,  83,  84,  88,  89,  90,  99, 
103,  106,  116,  120,  121,  122, 
123,  134,  135,  136,  138,  174, 
194,  197,  201,  206,  211,  212, 
214,  215,  224,  252,  253,  258, 
260,.  264,  265,  271,  273,  277, 
278,  279,  285,  319,  321,  324, 
335,  355,  371,  376,  377,  384, 
389,  393,  399,  401,  403,  410, 
420,  421,  425,  426,  427,  431, 
435,  436,  437,  444,  459,  468, 
471,  477,  478,  480,  481,  482, 
483,  501,  507,  512,  516,  517, 
518,  550,  570,  571,  574,  575, 
600,  607,  610,  611,  616,  617, 
618,  621,  634,  641,  642,  653, 


674,  677,  689,  696,  700,  701, 

716,  719,  722,  728,  768,  769, 

788,  791,  795,  796,  797,  805, 

810,  812. 
Bonifacius  episcopus  Moguntens- 

is    apostolus    Germaniæ    486, 

561. 
bor  638.  —    borjárn  736.     Sbr. 

smiðatól. 
borð,  borðhald,    157,    178,    183, 

638,  664,  740.       Sjá  húsbún- 

aðr,  húsgögn. 
borðviðr  345. 
Borg  í    Borgaríirði    (á    Mýrum) 

16L 
Borg  i  Grímsnesi  692-  693. 
Borg  í  Skagaíirði  —  (=  Sjáar- 

borg)  237. 
Borg,  skógarhöggslandfrá  Garps- 

dal  76. 
Borg  á  Skógarströnd  184—185. 
Borg  i  Ögurssveit  244. 
borgan  (ábyrgð)    182,  209,  210, 

292,  371,  375,  377,  420,  459, 

526,  590,  631,    797,    798.    — 

borgunarmenu  726. 
Borgarey  í  Skagafirði  237. 
Borgarfjörðr  í  Austfjörðum    22, 

23,  385,  805. 
Borgarfjörðr    i    £>verárþingi     1, 

2,  60,  61,  62,  160—161,  300, 

346—347,398-399,  617,630, 

737  -738,  752,  768,  774,  779, 

807,    813.    —    Borgarfjarðar- 

prófastsdæmi  2,  609,  630. 
Borgarhöfn    i     Hornafirði     452, 

714 — 715.    —     Borgarhafnar- 

heiði  452. 
Borgarsker  á  Borgarfirði  59. 
Botn  (i  Botnsdal)  628. 
Botnsá  i  Botnsdal  160. 

53* 


m 


HÍIGÍSTR. 


Botnsdalr  i  Skutilsfirði  806. 
Bótólfsdagr,  —  messa  121,  122, 

768. 
bráðlyndi  239. 
Brandagil  í  Hrútafirði  308,  410— 

411. 
Brandr,    búandi    maðr    i  Mýra- 

sýslu  (1504)  745. 
Brandr,    er     gefr     Skinnastaða- 

kirkju  reka  466. 
Brandr  Atlason  i  Húnavatnsþingi 

(1502)  602. 
Brandr  Einarsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1503— 1505)  649,  791^) 
Brandr  Einarsson    lögrétturaaðr 

Þverárþingi  vestara   (J502  — 

1505)  607,  706,  710,  752,  774^) 
Brandr    Grunnarsson    (i  falsbréfi 

1501)  581. 
Brandr     Hallbjarnarson    á    Sel- 

tjarnarnesi  (um  1500)  458. 
Brandr  Hrafnsson  prestr  á  Hofi 

i  Vopnafirði  (1498)  387—388. 
Brandr   Ingimundarson  i  Húna- 

vatnsþingi  (1494)  211. 
Brandr  Ingvarsson  i  Þingeyjar- 

þingi  (1494)  223. 
Brandr   Jónsson    biskup  á  Hól- 

um  (d.  1264)  77. 
Brandr  Jónsson  lögmaðr  (d.  1494) 

247-  249. 
Brandr  Jónsson  húskarl  i  Skál- 

holti  (1502)  627. 
Brandr     Jónsson    i    Húnavatns- 

þingi  (fyrir  1503)  659. 
Brandr    Ólafsson     lögréttumaðr 

nyrðra  (1496—1505)  314,  349, 

360,  437,  493,  502,  607,  679, 

791. 

1)     Umtalsmál     er,    hvort    þetta 
sé  ekki  einn  og  sami  maðr. 


Brandr    Þórarinsson    á     Húsa- 

felli  1. 
Brandr  Þorláksson  i  Húnavatns- 

þingi  (1498-1505)    412,  777. 
Brandsdóttir :     Þorbjörg. 
Brandslækr  i  Öxarfirði  465. 
Brandsson :      Arni,    Einar,    Ey- 

steinn,  Haldór,   Hallr,    Hrafn, 

ívar,  Jakob,  Jón,  Oddr,  Ólafr, 

Páll,  Sigmundr,  Sigurðr,  Snjólfr, 

Sölvi,  £>órarinn. 
Brattagerðiseyr  i  Fljótsdal  447. 
Brautarholt  á  Kjalarnesi  52—54, 

252. 
Brautartunga    („Braudartunga") 

i  Lundarreykjadal  354 — 355. 
bréfabók  16,  49,  58,  60,  64,  65, 

254,  264,  273,  283,  302,  347 

432,  456,  517,  555,  600,  614, 

622,  626,  750,  784. 
bréfari  130. 
bréfberari  208. 
bréfvisar,  brefviser  10,  378,  379, 

748,  750,  751. 
brefer,  sjá  kirkja. 
Breiðaból  í  Bolungarvík  244. 
Breiðabólsstaðr  i  Fljótshlið    12, 

269,315—316,508,  735—736, 

755—756. 
Breiðabólsstaðr    í    Reykholtsdal 

737. 
Breiðabólsstaðr       i       Suðrsveit 

(Hornafirði)    452.    —    Breiða- 

bólstaðarfjall  452. 
Breiðahólstaðr  i  Vestrhópi   581, 

597—598,  720. 
Breiðabólsstaðr  i  Olfosi  583. 
Breiðadalr   i    Önundarfirði    384, 

561,  566,  694,  695. 
Breiðafjörðr   4,    79,    402,    404, 

405,  543.  —  Breiðafjarðardal- 


REGISTR. 


835 


ir  126,  156,  161,   220,    587  - 

588,  724. 
Breiðagerði  á    Vatnsleysuströnd 

513-514,  560—561,  593. 
Breiðamýri  í  Reykjadal  681,  686. 
Breiðársandr    (=    Breiðamerkr- 

sandr)     í     Austr  -  Skaptafells- 

sýslu  118. 
Breiðavík    i   Reyðarfirði    686 — 

687. 
.Breiðavík(in)  á  Snæfellsnesi  4,  5. 
Breiðdalr(inn)    i   Múlaþingí    31, 

222.  —  Breiðdalsá  118. 
Brekka  i  Bitru  74. 
Brekka    („Brokka")  i    Eyjafirði 

254—255. 
Brekka  i  Gufudalssveit    77,   78. 
Brekka  i  Langadal  i  ísafjarðar- 

sýslu  278. 
Brekka  i  Reykjadal  i  Suðrþing- 

eyjarþingi  169. 
Brekka    i    Hvoldal    i  Saurbæ    i 

Dalasýslu    (Brekkuland)     71^ 

219—220,  308-309. 
Brekka  i  Svarfaðardal  145. 
Brekkur  i  Óslandshlíð  762—763. 
Brekkur    á    Rangárvöllum    375. 
Brennistaðir  á  Mýrum  290. 
Bresagerði  á  Akranesi  58. 
Briðdalr,  sjá  Breiðdalr. 
brigð  (á  jörðu)  398. 
brigðmælgi  143. 
Brigida  hin  helga  98. 
brík,  sjá  kirkja. 
Brimnes  i  Seyðisfirði   austr    24, 

393. 
Brimnes  i  Skagafirði  463. 
Brjanslækr  á  Barðaströnd  570. 
Broddadalsá  i  KoUafiiði   5,    72, 

73. 
Broddason:     Helgi,  Jón. 


Broddi   Sigurðsson  i  Þingeyjar- 

þingi  (1494)  213. 
broddr  739. 
bróðir     (bræðr,     munkar)      511, 

146,     157,     224,     269,      296, 

325,  332,  337,  356,  372,  487, 

555,  556,  558,  561,  585,  592, 

593,  600,  6Q1,  603,  614,  626, 

635,  648,  663,  733,  766,  778. 
brók,  sjá  klæðnaðr. 
brot  9,  88,  390,  430,   431,   499, 

506,  565,  577,  626,  717,  781. 
brotasilfr  154.     Sbr.  málmr. 
brú  455. 

Brú  á  Jökulsdal  198,  527-528. 
Brúarhraun    i    Hnappadalssýslu 

745. 
Brúarkelda  á  Fellsströnd  748. 
brúðkaupsdagr,       bruUaupsdagr 

139,  406,  571. 
Brummann     Thomasson     vestra 

(1499)  425—427. 
brún  (landamerki)  325. 
brún,  sjá  kirkja. 
Brún  i  Saurbæ  i  Dalasýslu  294. 
Brún  i  Svartárdal  730. 
Brúnastaðir  i  Tungusveit    7 — 8. 

—  Brúnastaðahólmi  8. 
Brunná   i    Saurbæ    i    Dalasýslu 

308—309. 
Brunná  (Brúná)  i  Öxarfirði  465. 
brýni  42,    287,    448,    449,    665, 

736,  739,  742,  746.  Sjá  klab- 

brýni.     Sbr.  búsgagn. 
Brynjólfr    Eiríksson    faðir    Hal- 

dórs  i  Tunguíelli  (1492-1493) 

118,  176—177. 
Brynjólfr      Haldórsson       eystra 

(1697)  446,  490. 
Brynjólfr  Jónsson  prestr  i  Grörð- 

um  á  Álptanesi  (d.  1694)  53. 


836 


REaiSTE. 


BryDJólfr      Sigurðsson       vestra 

(1494—1497)   209,    284,    341, 

367. 
Brynjólfr    Sveinsson     biskup     i 

Skálholti  (d.  1675)  678,    815. 
Brynjólfr    Þórðarson    sýslumaðr 

á  Hlíðarenda  (d.  1762)  311. 
Brynjólfr  Þorsteinsson  ráðsmaðr 

á  Reynivöllum  í  Kjós    (1493) 

181—182,  815. 
Brynjólfsson :     Haldór,  Jón,  Sig- 

urðr,  Þórðr. 
brythögg  449,    742.      Sbr.    bús- 

gögn. 
bræði  239. 
Bræðraklif     á     Mývatnsöræfura 

799. 
Bræðratunga    í    Biskupstungum 

52,  244,  591—592. 
bú  3,  18,    319,    509,    541,    547, 

549,  674,  728,    734,    753.    — 
búfastir  menn,  búmenn  472,  727. 

-    búmissir  509.  —  búnautn  59, 

76,  727.  —  búrán  319,  342.  -  ■ 

búsmali   280.    —    búsupptaka 

(-tekt)    342,    343,    534.       Sjá 

búsgagn,  höfuðbú. 
Búalög  8. 

Búason :     Jón,  Sveinn. 
Búastaðir  i  Vopuafirði  20. 
Búðardalr  á  Skarðsströnd    4,  5, 

6,  72,  73. 
búðarstaða  74. 
Búðir  á  Snæfellsnesi  5. 
Buðlungarvallará      i      Fljótsdal 

447. 
Bugir   (Staðarhólsoddi)    i    Saur- 

bæ  71. 
Bugr  i  Blöndudal  245. 
Bugsker  i  Gilsíirði  72. 
buldr  526,  564. 


Búnaðarbálkr  (Jónsbókar)  103, 
684,  726. 

búr,  sjá  húsakynni. 

Búríell  i  í>jórsárdal  41. 

búsgagn,  búhlutir,  búsbúhlutir 
1,  2, 18,  33,  49,  63,  178,  183, 
449,  456,  544,  547,  638,  639, 
737.  —  alkanna  638.  —  al- 
tunna  742.  —  amboð  740.  — 
bandreip    742.    —    barkrókar 

42,  736.—  Sbr.  bjórtunna.  — 
blöndubytta  287.  —  bollar 
67.  —  bolöxi  56.  —  brauð- 
járn  2.  —  Sjá  brýni.  —  Sjá 
brythögg.  —  byrða  449,  638, 

745.  __  bytta  287.    -  diskar 

43,  67,  287,  448,  450,  451, 
638,  665,  740.  —  drykkjar- 
askur  287,  639.  —  drykkjar- 
ausa  638.  —  eysili  639.  — 
Sjá  fat.  —  Sjá  íjaladiskar, 
floti,  flöskulás.  --  föi'ur  638, 
639, 740. 742, 745.  —  Sjá  grýta. 

—  hálfkauna  43,638,  665.  — 
Sjá  hálftunna.  —  harðsteiun 
638,  736,  745,  746.  —  Sjá  hey- 
laupar,  heykrókr,  heysleði, 
hirðsla,  hituker,  hituskál,  hóg- 
setr,  hornasög,  hrifa,  hrip, 
hverfusteinn,  hærusekkir, 
kambar.  —  kanna  42,  183, 
287,  448,  449,  450,  451,  453, 
638  664,  740,  742,  745,  746, 
812.  —  könnubrot  451.  — 
ker  93,  94,  95,  664,  736,  740. 

—  ker  i  jörðu  450.  —  uppi- 
stöðuker  812.  -  keröld  41, 
67,   77,    156,    451,    456,    744, 

746,  812.  —  XXX  fjórðunga- 
kerald  156.  —  80  fjórðunga- 
kerald  134,  201,  —  kerald  með 


REGISTR. 


837 


skjólum  43.  —  30  skjólna 
kerald  30,  448.  —  jarðkerald 
744.  _  smákeröld  30,  665, 
740,  744.  —  stórkeröld,  stór- 
ker  77,  183,  287,  448,  638, 
740,  742,  746.  —  sýrukerald 
287.  —  trektarkeröld  639.  — 
uppgerðarkeröld  287,  448,  450, 
638,  639,  664.  —  ketill,  katl- 
ar  2,  29,  34,  42,  67,  77,  189, 
287,  304,  394,  448,  450,  451, 

638,  639,  677,  736,  737,  740, 
742,  744,  745,  746,  812.  - 
xij  fjórðunga  ketill  186.  — 
ketill,  er  á  Hggja  xix  íjórð- 
ungar  134,  135,  201.  —  iij 
hundraðaketill288. —  fjögurra 
skjólna  ketill  18.  —  25  skjólna 
ketil  448.  —  mælisketill  638, 

639.  —  smákatlar  745.  —  ket- 
ilhróf  30.  —  kláíar  736,  740, 
742.—  klár,  klárur  639,  .740. 

—  Sjá  kista,  kjötkista,  klab- 
brýni,  klyfberar,  koppaílotar, 
kostrar,  krókar,  kúíar,  lár, 
lás,  Ijáir,  munnlaug,  raustarðs- 
kvern,  mykisleði,  orf.  —  páll 
638,  740,  742,  745.  —  pálreka 
638,  736,  745.  —  Sjá  panna.  — 
pottur  178, 189,  287,  450,  451, 
638,  665,  724,  736,  740,  742, 
745,  746,  812.  —  pottausa  287. 

—  Sjá  reiðingr.  —  reka  638, 
736,  742.  —  sár  183.  —  Sjá 
saltker.  —  Sjá  silar.  —  skál 
232,  287,  638,  639,  665,  740, 
742,  746.  —  Sjá  skerborð, 
skerdiskar.  —  skíðaskur  639. 

—  skjólur  287,  448,  450,  456, 
812.  —  Sjá  skreiðarstokkr.  — 
Sjá  skyrgrindr,  sleði,  sleggja, 


snældur,  spik.  —  spænir  67, 
287,  448,  450.  451,  638,  639, 
665,  740,  742,  745,  746,  812. 

—  spónastokkur  287.  —  staf- 
askur  287,  639.  —  Sjá  stamp- 
ar,  steinfat,  stigi.  —  strokkr 
448,  450,  638,  639,  664, 
665,  740,  742,  745,  746,  812. 

—  Sjá  sög,  sölvaponta,  tint, 
torfkrókar,  torfljár,  torfskeri, 
trédiskar,  tréfat,  trékanna.  — 
trog  30,  41,  67,  77,  287,  448, 
450,  451,  456,  638,  639,  664, 
665,  740,  812.    -    Sjá  tunna. 

—  varreka  með  sinklum  639. 
Bustarfell  i  Vopnaíirði  198. 
Byðubjarg  i  Dölum  459. 
bygging    (jarða)  169,  282,   642, 

661,  785. 

Býjasker  á  Rosmhvalanesi  53. 

Bylzhamrar  í  Stafholtstungum 
64. 

Byorn,  sjá  Björn. 

byrða,  sjá  búsgagn. 

Byrgi  í  Kelduhverfi  4. 

Byrgisholt  í  Melasveit  59. 

Byrnes,  sjá  Berunes. 

Byrstofa  (Byrstove)  á  Englandi 
12,   13. 

byssa  705,  706.  Sbr.  hertygi, 
vopn. 

bytta,  sjá  búsgagn. 

Bægisá  í  Hörgárdal  236. 

Bæjarsker,  sjá  Býjasker. 

bæn  13,  247.  —  bænahald  299, 
398,  399,  474. 

bænhús,  bænahús  19,  20,  24, 
27,  35,  45,  65,  66,  68,  70,  74, 
78,79,82,85,86,130,  331,  132, 
133,  198,  199,  253,  307,  355, 
441,  452,  466,  473,  743,  795. 


388 


REQISTR. 


bær  3,  18,  19,  20,    21,   22,    23, 

24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31, 

32,  33,    34,    47,   48,    64,    65, 

68,70,  77,  80,  110,  139,   140, 

198,  288,  452,  467,  476,   567, 

615,  616,  768. 
Bær  í  Borgaríirðl  60,  61. 
Bær  (=  Abær)  i  Dölum  i  Skaga- 

íirði  421—422. 
Bær  í   rióa    (=    Gaulverjabær) 

45,  152,  286. 
Bær  i  Hrútaíirði  141—143. 
Bær  á  Rauðasaudi.     Sjá  Saurbæ. 
Bær  i  Súgaudaíirði  234,    247  — 

249. 
bætr  (vigsbætr)  209,    210,    631, 

741,  790,    801,    802.  —  bóta- 

niaðr  751. 
Böðvar    EiuDSSou,    Gamlasonar, 

nyrðra  (1493)  166. 
Böðvar  Ingimundarson    i  Húna- 

vatnsþingi  (1502)  602. 
Böðvar  ívarsson    nyrðra    (1495) 

280. 
Böðvar   Jónsson    prestr  i  Görð- 

um  á  Álptanesi   (1497-  1499) 

334—340,  425. 
Böðvar  Jónsson     vestra     (1499) 

423. 
Böðvar  Loptsson    (veginn   1494) 

141,208—210,216-218.  359. 
Böðvar  Svartsson  nyrðra  (1501  — 

1503)  577. 
Böðvar    Þorsteinsson     prestr    á 

Grenjaðarstað  (d.    1375)    214. 
Böðvarshólar  i  Vestrhópi  810— 

812. 
Böðvarsson :  Andrés,  Ketill,  Þor- 

lákr. 
bölvan  239. 


Calices  464.  Sbr.  kaleikr. 
Calixtusmessa     141,     143,    226, 

314,  519,  523,  541,  617,  620, 

649,  650,  653,  729,  801. 
canceler  213,  407,  751. 
canonumbók,  sjá  kirkja. 
capellanus  310,  464. 
capitularius,  sjá  kirkja. 
capitulum  771,  772. 
castrum  10,  12. 
casule  464. 
cathedraticum  555. 
Cathedra  Petri  101,  594. 
Cecilia     Gunnsteinsdóttir     kona 

Narfa  Jónssouar  (1501)  588. 
Cecilia  mær  hin  helga  17,   147, 

737.  —  Ceciliukver,  sjá  kirkja. 

—  Cecilíulíkneski,  sjá  kirkja. 

—  Ceciliumessa  529,  656. 
Cecilia     Torfadóttir     frá     Kloia 

(1505)  755. 
Cecilia     Þorsteinsdóttir,     Halls- 

sonar,    kona     Hallsteins  Þor- 

steinssonar  (1500)  486—487. 
Ceciliudalr,  sjá    Dalr  i    Blöndu- 

hlíð. 
Christian,  Christiern,  sjá    Krist- 

ján. 
Christopher,  sjá  Kristópher. 
Christophorus  líkneski,  -    skript, 

sjá  kirkja. 
cirographuiii  488,  658. 
Clafusson,  sjá  Clanusson. 
Clemens  páfi   37.    —     Clemens- 

messa  148,  229,  662. 
Clemiss,  sjá  Klemens. 
Clemus,  sjá  Klemens. 
Cnarartunga,  sjá  Knarartuna  . 
collectarius,  sjá  kirkja. 
Columbamessa  409, 


REGISTR. 


839 


commemoracio  Pauli  569. 
commoD^  sjá  kirkja. 
coDcepcio  Mariæ  283. 
contribuciones  555. 
conventubræðr     157,    195,    204, 

325,  331,  337,  629,  663. 
conventuinnsigli  663. 
conversio  Pauli   (Pálsmessa)  88, 

89,  90,  247,  751. 
coronacio  Mariæ  308. 
corporall,  corporalshús,  sjá  kirkja. 
corpus      Christi     (sbr.      festum, 

vigilia)     187,  263,    310,    386, 

423,  767. 
crastina    festorum     6,  308,  312, 

646. 
cura  (animarum)  158,  310. 
curia  492,  530. 

Daðason  :  Jón,  Ormr,  Sigurðr. 
Daðastaðir  i  Núpsdal  196. 
Daðastaðir  á  Reykjaströnd    617 

-618. 
Daði  Arason    Dalaskalli    (1502) 

603—606. 
Daði    Guðmundsson    í  Snóksdal 

(d.  1563)  460. 
dagr    (=dies,  festum)   669,  749, 

750. 
Dagr  Gnðraundsson  syðra  (1496) 

295. 
dagsbréf  216,  217,  702. 
dagþingan  341. 
Dalahólmr  i  Dölum  67. 
Dalir  =  Breiðarfjarðardalir   67, 

459. 
Dalir  í  Skagaíirði  421-422. 
dalmatica,  sjá  kirkja. 
Dalr  i    Blönduhlíð     (Djúpadah) 

580—581. 
Dalr  undir  Fyjafjöllum  39,  375^ 


Dalr  i  Eyjaíirði  (Djúpadalr, 
Ytridalr)  260  263,  284,  762. 
Sjá  ogDjúpadalr. 

Dalr  (=  Valþjófsdalr)  í  Önund- 
arfirði  286. 

dammr  (Dammr  á  Fellströnd) 
170,  748. 

dánarbú  6. 

dandifólk  445. 

dandi  kona,  dandi  kvinna  445, 
618,  771. 

dandimenn,  dandumenn,  dandis- 
menn,  danemenn,  dánumenn 
(skilvísir,  skjallegir,  valin- 
kunnir,  velbornir,  ærlegir)  88, 
91,  97,  99,  109, 112,  114,  121, 
138,  150,  159,  174,  178,  179, 
199,  206,  208,  227,  237,  265, 
273,  277,  292,  297,  310,  314, 
334,  337,  338,  339,  ,343,  397, 
421,  426,  435,  436,  442,  446 
(meðanm.),468,  482,  493,  516, 
524,  534,  535,  537,  538,  539, 
540,  551,  563,  564,  575,  576, 
584,  612,  618,  622,  626,  633 
—634,  637,  644,  650,  654, 
656,  666,  675,  688,  689,  696, 
698,  699,  700,  701,  704,  706, 
707,  710,  741,  752,  755,  771, 
791,  796,  799,  808.  —  dandi 
manna  dórar  282,  368,  480, 
533,  534,  543,  596. 

dandiprestur  545. 

Daníel  Haldórsson  prófastr  á 
Hólmum  366. 

Danmörk,  Danir  9,  378—379, 
407-408,  651,748-751,786. 
Sbr.  dönsk  tunga. 

danzraaðr  669. 

dauðir  peningar  711,  728. 

dauðlegar  syndir  670,  671, 


840 


REGISTR. 


Daviðssaltari,  sjá  kirkja. 
decollacio  Johannis   (höfuðdagr) 

222,  279,  648. 
Deildará  á  Melrakkasléttu  466. 
Deildará  á   SkálmarDesi     420— 

421,  676—677. 
Deildardalr  í  Höfðahverfi  253. 
Deildardalr  í  Skagaíirði  306. 
Deildarey  íyrir  rellsströod  134, 

135,  201. 
Deildarhjalli  í  Vatnsdal  280. 
Deildartunga  í  Reykholtsdal  62, 

163,  671. 
Delmenhorst    378—379,    407— 

408,  748—751. 
Desey  i  Norðrárdal  63. 
Desjarmýri     (Mýrar)     i  Borgar- 

firði  austr  22,  394,  805. 
desponsacio  Mariæ  327. 
Diðrik      Pining      hirðstjóri     (d. 

1491}  9-10,  11,  12—14. 
dies  (=  festum)     10,    437,   601, 

766. 
dies  rogationum  (gangdagr)  179. 
Digranes  í  Skorradal  61. 
Dímonarkalakkar    á    Breiðafirði 

87,  165,  170,  747,  759. 
Dinysius  helgi  50. 
diskar,  sjá  búsgagn. 
dispen8eran(ar    bréf)    260,    428, 

492,  493,  530,  564,  718. 
divisio     apostolorum    126,    275, 

303,  786. 
Ditmersken     (Ditmarsken)    378, 

379,  407,  408,  748,  749,  750, 

751. 
djákn,  djákni   31,  44,  79,     108, 

117,  193,  208,  235,  278,  459, 

473,  545,  627,  628,  698,  699, 

766,  767.   —    djáknavist  159. 

Sbr.  messudiákD. 


Djáknapollr  i  Gnúpverjahrepp 
621. 

Djáknasteinn  í  Gnúpverjahrepp 
621. 

Djúpá  í  Laugardal  í  Arnesþingi 
325. 

Djúpadalr  í  Eyjafirði  478—479. 
Sjá  að  öðru  leyti  Dalr. 

Djúpavatn  á  Langanesströndum 
17. 

document  541. 

dómadagr  241. 

dóraari  118,  295,  296,  518,  645, 
697. 

dóminica  infra  octavas  nativita- 
tis  Mariæ  131. 

dominica  prima  202. 

dominica  reminiscere  335,  336. 

dorainica  septuagesiraa  379. 

dominica  sanctæ  trinitatis  73, 
187,  202. 

dominicubók  (dorainicur),  sjá 
kirkja. 

dómkirkja:  á  Hólura  90,  91,  92, 
100,  150,  151,  158,  159,  169, 
173,  174,  197,  198,  215,  275, 
302,  371,  382,  383,  463,  559, 
560,  582,  766,  767,  771,  783. 
—  i  Skálholti  106,  108,  335, 
718. 

dórar,  dóraar  8,  11,  90,  91,  92, 
93,  94,  96,  101,  104,  105, 
106,  107,  108,  109,  110,  111, 
112,  113,  114,  115,  116,  119, 
120,  123,  125,  137,  142,  143, 
151,  152,  153,  159,  160,  168, 
169,  170,  171,  174,  175,  180, 
190,  191,  192,  193,  194,  198, 
208,  210,  211,  212,  218,  226, 
228,  248,  249,  257,  265, 
266,  268,  270,  271,  273,  274, 


REGISTR. 


841 


278,  279, 
291,  292, 
302,  314, 
347,  348, 
354,  355, 
361,  367, 
382,  383, 
398,  425, 
430,  434, 
470,  471, 
483,  484, 
492,  493, 
499,  500, 
509,  510, 
522,  527, 
538,  539, 
547,  548, 
557,  558, 
567,  569, 
576,  578, 
596,  597, 
604,  606, 
624,  625, 
634,  635, 
650,  651, 
661,  672, 
679,  682, 
693,  696, 
703,  704, 
709,  710' 
725,  726, 
753,  757, 
769,  772, 
779,  780, 
785,  788, 
801,  802, 
812,  813. 
160,  208, 
434,  470, 
502,  504, 


281,  282,  289,  290, 
295,  296,  297,  300, 
315,  319,  320,  346, 
349,  350.  351,  353, 
357,  358,  359,  360, 
368,  371,  372,  381, 
384,  388,  389,  397, 
426,  427,  428,  429, 
435,  436,  437,  440, 
478.  480,  481,  482, 
485,  487,  488,  491, 
495,  496,  497,  498, 
502,  503,  504,  505, 
514,  515,  517,  518, 
531,  532,  534,  537, 
541,  542,  545,  546, 
550,  551,  553,  555, 
560,  563,  564,  565, 
570,  573,  574,  575, 
592,  593,  594,  595, 
600,  601,  602,  603, 
607,  615,  617,  622, 
630,  631,  632,  633, 
644,  646,  647,  649, 
655,  656,  659,  660, 
673,  674,  675,  676, 
683,  688,  690,  692, 
697,  698,  699,  702, 
705,  706,  707,  708, 
711,  712,  713,  722, 
727,  728,  729,  752, 
763,  764,  765,  766, 
773,  774,  775,  778,, 
781,  782,  783,  784, 
789,  791,  792,  800, 
807,  808,  809,  810, 
—  dómabækr  92, 
218,  273,  358,  359, 
479,  495,  499,  501, 
517,  546,  554,  569, 


573,  584,  672,  675,  682, 
690,  702,  801.  —  dóraa- 
syrpa  101,  116,  14Í,  160, 
174,  226,  289,  291,  359,  439, 
484,  634,  705,  708,  725,  734, 
752,  774,  785.  -  dómrof  608. 
—  dómságrip  8,  814.  —  dóras- 
atkvæði  103,  107,  108,  111, 
113,  114,  119,  125,  152,  175, 
176,  210,  268,  275,  279,  290, 
296,  349,  350,  352,  354,  363, 
382,  386,  398,  426,  427, 
482,  492,  495,  504,  530, 
555,  559,  572,  576,  596,  601, 
602,  632,  650,  661,  662,  675, 
708,  711,  723,  726,  728,  753, 


765,   783,    809. 


dórasbréf 


92,  97,  100,  108,  111,  113, 
115,  120  125,  153,  161,  170, 
176,  181,  187,  191,  194,  218, 
229,  249,  268,  270,  272,  275, 
279,  282,  290,  293,  297,  302, 
315,  349,  354,  358,  383,  386, 
427,  430,  471,  483,  485,  492, 
495,  500,  504,  510,  532,  558, 
566,  569,  572,  576,  597,  603, 
606,  607,  608,  617,  625,  631, 
632,  635,  651,  656,  659, 
662,  676,  685,  699,  705,  708, 
709,  713,  723,  729,  753,  763, 
765,  767,  775,  784,  785,  790, 
810.  —  dómsmenn,  dómendr 
107,  125,  161,  190,  209,  210, 
212,  218,  229,  268,  271,  282, 
290,  293,  302,  315,  349,  350, 
351,  358,  363,  364,  426,  427, 
430,  471,  483,  495,  496,  497, 
498,  500,  503,  504,  531,  548, 
558,  572,  576,  606,  632,  660, 
661,  662,  674,  675,  684,  685, 


842 


BEGISTR 


703,  705,  708,  709,  711,  713, 

723,  726,  728,  753,  765,  775, 

790,  801,  808. 
Donatus  martyr  415,  815. 
draflskapr  93,  143. 
Drageyri  í  Skorradal  60. 
DraDgar  á  Ströudnm   769—771. 
Drangatangi  á  Ströndum  462. 
Drangavík  á  Ströndum  462. 
drepsótt  (1494)  232. 
drottinsdagar  57,  425,  434,  793. 
drottning  (Maria)  3,  68. 
drykkr   334.         Sbr.    bjórtunna, 

drykkjaraskr,      drykkjarausa 

(sjá     búsgagn),  staup,      horn- 

staup,  malt,  sýra,  öl. 
drykkjumaðr  669. 
Dufansdalr  í   Arnarfjarðardölura 

383-384. 
duggarar  495,  497. 
dúkar  183,740.—  þýzkrdúkr724. 
Dunbagi  (Dynbagi)  í  Hörgárdal 

144—146,'  236. 
dúnn  67,  638.  —  dúnsæng  639. 
Dvergasteinn  í  Seyðisíirði   23— 

24,  393. 
Dýjanes  á  Fellsströnd  202. 
dymbildægr  446. 
Dynbagi,  sjá  Dunbagi. 
Dynjandi  í  Grunnavík  760—761. 
dýnur  448,  740. 
Dýrafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  81. 

247—249,  281,  383-384,  396, 

401—402,  460,  479—480,  546, 

675,  722,  740—741. 
dýridagr    211,  ."345,    422,    424, 

640. 
dýrleiki  (jarða)  47,  48,    63,    83, 

134,  136,  189,  399,  420,  442, 

468,  527,  561,  583,  585,  586, 

648,  677,  737.     , 


Dægradvöl  (sira  Gottskálks)  443. 
Dæli  i  Svarfaðardal  800. 
Dögurðardalsá  á  Hrúteyjarsírönd 

í  Strandasýslu  461. 
Dögurðarnes  á  Skarðsströnd  75, 

87,  165,  170,  747—748,    759. 

—  Dögurðarnessel  748. 
dönsk  tunga  802. 

Ecclesia   81,    286,    364.        Sbr. 

kirkja. 
ecteskab  378.      Sbr.  hjónaband. 
Edlan,  sjá  Erlendr. 
Efrinúpr    í    Núpsdal    194—196. 
eísta  vika  3,   37,    57.    —    efstu 

viku  orda,  sjá  kirkja. 
Efstidalr  í  Ögurssveit  244. 
Eggert     Hannesson     lögmaðr    i 

Bæ    á    Kauðasandi    (d.  1585) 

129,  217,  264,  273,  359,  379, 

502,  504,  506,  517,  562,  595, 

612,  675.^) 
Eggert     Jónsson     á     Ökrum     í 

Blönduhlíð  (d.  1719)  167. 
Eggert  Snæbjörnsson  á  Kirkju- 

bóli  í    Langadal    (á    18.    öld) 

77,  433,  579. 
Eggertsdóltir:     Guðrún,    Helga. 
eggver  466. 
Egidius    ábóti    hinn    helgi  459, 

610. 
Egill  Egilsson  syðra  (1497)  366. 
Egill  Einarsson  vestra  (1384)  6. 
Egill   Eyjólfsson    biskup  á  Hól- 

um  (d.  1341)  4. 


1)  Vera  má  að  sumstaðar  kunni 
að  vera  bönd  Ara  Magnússonar 
utan  á  hréfnm,  þar  sem  hér  i 
safninu  er  talið,  að  sé  hönd  Egg- 
erts,  því  að  þeir  skrifa  um  eitt 
skeið  nokkuð  keimlikt. 


HEGISTH. 


84B 


Egill  Grimsson  á  Skarði  i  Lauga- 
dal,  sýslumaðr  i  Húnavatns- 
þingi  og  Hegranessþingi 
(1480—1494;  á  lífi  1494;  dá- 
inn  fyrir  1500)  11,  105,  197, 
210—212,  523,  633. 

Egill  (Agalus)  i  Haukadal  (1495) 
286. 

Egill  Jónsson  syðra,  eí  til  vill 
bróðir  Stepháns  biskups 
(1492—1503)  116,  635. 

Egill  Jónsson  vestra  (1494)  221. 

Egill  Magnússon  nyrðra  (1493) 
191. 

EgiU  á  Varmalæk  i  Borgarfirði 
(1504)  743. 

Egilsson:  Egill,  Einar,  Hákon, 
Jón,  Sigurðr. 

Egilsstaðir  í  Elóa  46. 

Eið  í  Eiðaþinghá  24,  223,  233, 
320-321,  385.  —  Eiðaþing- 
há  320-321. 

Eið  á  Seltjarnarnesi  458.  — 
Eiðsgarðr  458.  —  Eiðssker 
51,  52.  —  Eiðstjörn  458. 

Eiðhús  í  Miklaholtshrepp  65. 

Eidínaborg  á  Skotlandi  9,  11. 

eiðr  86,  87,  91,  96,  103,  106, 
107,  108,  111,  114,  169,  170, 
175,  178,  193,  212,  228,  229, 
238,  261,  263,  268,  271,  301, 
335,  351,  353,  367,  382,  391, 
532,  574,  575,  582,  621,  661, 
675,  676,  685,  693,  726,  727, 
756,  774,  783,  792,  811.  — 
eineiði  297,  726.  —  eiðsbréf 
87,  170.  —  eiðstafr  634,  776. 
—  eiðstaka  755.  Sbr.  mein- 
eiðr,  þrifeiðr. 

Eiell,  sjá  Egill. 

eigandi  5,  6,  88,  99,  100,  109, 
117,  121,  126,  128,  143,  146, 


148,  151,  157,  159,  162,  164, 
166,  167,  177,  185,  188,  189, 
195,  196,  197,  204,  216,  222, 
224,  235,  236,  237,  244,  245, 

251,  252,  253,  255,  272,  280, 
291,  298,  304,  306,  310,  312, 

316,  317,  331,  343,  347,  355, 
367,  369,  370,  387,  393,  399, 
403,  405,  411,  416,  419,  420, 
422,  436,  438,  477,  484,  486, 
487,  491,  508,  513,  517,  521, 
525,  528,  544,  552,  561,  569, 
570,  578,  579,  580,  583,  584, 
588,  591,  599,  611,  614,  619, 
623,  629,  636,  640,  648,  655, 
663,  677,  680,  686,  690,  692, 
694,  714,  715,  716,  719,  724, 
731,  732,  733,  761,  763,  770, 
788,  798,  805,  808. 

eiginhjón  421. 

eiginkona,  eiginkvinna,  eignar- 
kona  106,  136,  139,  159, 
166,  179,  184,  221,  223,  301, 
328,  386,  413,  414,  419,  420, 
421,  520,  544,  587,  747. 

eign  full,  föst,  æfinleg  9,  10,  18, 
22,  25,  28,  29,  84,  87,  99, 
100,  110,  111,  112,  120,  121, 
122,  123,  126,  128,  135,  136, 
142,  143,  145,  148,  151,  160, 
161,  162,  177,  178,  185,  188, 
189,  197,  211,  215,  220,  222, 
224,  225,  230,  231,  232,  234, 
235,  245,  247,  248,  250,  251, 

252,  253,  254,  255,  260,  265, 
267,  270,  272,  273,  277,  277, 
280,  283,  298,  299,  303,  304, 
306,  307,  311,  312,  313,   316, 

317,  319,  320,  330,  331,  333, 
343,  346,  347,  351,  352,  353, 
355,  358,  366,  369,  372,  373, 
384,  38-   392,  393,  394,  395, 


S4Á 


ÍIEGISTÉ. 


396,  397,  398,  399,  400,  402, 
404,  405,  409,  410,  411,  415, 
419,  422,  426,  427,  428,  432, 
435,  438,  441,  471,  477,  484, 
486,  488,  491,  495,  503,  505, 
506,  512,  515,  517,  521,  524, 
525,  527,  528  529,  533,  544, 
549,  550,  552,  554,  558,  559, 
561,  569,  570,  572,  575,  576, 
579,  580,  583,  585,  586,  587, 
591,  598,  607,  611,  613,  614, 
619,  623,  629,  636,  638,  639, 
640,  644,  648,  650,  656,  661, 
663,  673,  680,  687,  692,  694, 
699,  700  70J,  711,  716,  720, 
721,  722,  723,  724,  726,  727, 
730,  731,  732,  742,  748,  750, 
755,  756,  757,  758.  760,  766, 
770,  772,  773,  788,  798,  802, 
803,  804,  808,  809. 

eignarmeni]  171,  219,  235,  249, 
268,  384,  436,  477,  656,  661, 
764,  807. 

eignarorð  613,  614. 

eignarvitni  248,  652,  802,  802, 
809. 

Eikargnípa,  landamerki  Möðru- 
dals  og  Bustarfells  198. 

Eilífr  Guðmundsson  á  Snæíugls- 
stöðum  (fyrir  eða  um  1500) 
455—456. 

Einar  Arnason  nyrðra  (1492) 
127. 

Einar  Bárðarson  í  Húnavatns- 
þingi  (1502)  602. 

Einar  Benediktsson  prestr  á 
Grenjaðarstað  og  Skinnastöð- 
um  (1471  —  1495)  og  siðan 
ábóti  á  Munkaþverá  (1496— 
1505  og  síðar)  235,  253- 
254,    302  —  303,    307,    356, 


364-365,  371-  373,  400,  487, 
508,  555,  556,  558,  592,  600, 
614,  628-629,  733,  766. 
Einar    Bjarnarson  i    Borgaríirði 

(1493)  160. 

Einar  Björnsson,  Þorleifssonar 
hirðstjóra  (á  lifi  1492;  dáinn 
1494  eða  fyrri)  105,  126,  231, 
294,  379-380,  427—430,  515, 
522,  541,  553-554,  570,  593, 
755-756. 

Einar    Brandsson    lögréttumaðr 

(1494)  217. 

iiinar  Egilsson  nyrðra  (1493) 
164. 

Einar  Egilsson  syðra  (1670) 
610. 

Einar  Einarsson  í  Borgarfirði 
(1504)  687. 

Einar  Einarsson  í  Húnavatns- 
þingi,  maðr  JÞrúðar  Benedikts- 
dóttur  (1497  —  1504)  342, 
721-722. 

Einar  Einarsson  lögréttumaðr 
(1498)  388. 

Einar  Einarsson  i  Þingeyjar- 
þingi  (1499—1502)  415,    631. 

Einar  Einarsson  sýslumaðr  á 
Miðhúsum  (d.  1707)  219,  433. 

Einar  Eiríksson  jonkæri  í  Vatns- 
firði  (d.  1383)  784. 

Einar  Erlendsson  prestr,  próf- 
astr  og  almennilegr  dómari 
milli  Jökulsár  á  Sólheimasandi 
og  Steinsmýrarfljóts  (1492 — 
1500)  123,  269,  295  —  297, 
471. 

Einar  Eyjólfsson,  lögmanns  Ein- 
arssonar,  í  Dal  i  Eyjaíirði  og 
í  Dal  undir  Eyjafjöllum 
(1495—1497)  268,  375. 


HÍJGÍSfH. 


m 


Einar    Eyvindsson  i  Húnavatns 

þingi  (1502)  602. 
Einar  Guðnaundsson  syðra  (1492)  i 

117. 
Einar  Haldórsson  nyrðra  (1493) 

166. 
Einar       Hálfdánarson        nyrðra 

(1495-1505)  261,    761-762. 
Einar  Hallfreðarson  i  Húnavatns- 

þingi  (1446)  7. 
Einar  Hallsson  bóndi  i  Arness- 

þingi  (1496)  324. 
EinarHallsson  (veginn  1498)  407. 
Einar  ímason  í  Skaptafellsþingi 

(1496)  297. 
Einar    Ingimundarson    prestr    í 

Steinsholti     og    i    Hrepphól- 

um,    ráðsmaðr     Skálholtsstóls 

(1500—1505)  490,   491,    567, 

603,  621,  622—623,  665,  698, 

739,  812—813. 
Einar  ísleifsson  ábóti  á  Munka- 

þverá   (d.    1487)    177-    178, 

372. 
Einar  Jónsson  í  Eyjafirði  (1493) 

203. 
Einar    Jónsson    vestra    (1498 — 

1504)  401,  543,  741. 
Einar    Jónsson,    Sigmundssonar 

(1505)  757—758. 
Einar     Jónsson      prestr     syðra 

(1502-1504)  617,  698. 
Einar  Jónsson  eystra  (1634)  511. 
Einar  Jónsson  konrektor  í  Skál- 

holti  (d.  1788-1789)  53. 
Einar  Magnússon    nyrðra,  maðr 

HerþrúðarEiríksdóttur  (1495- 

1504)  263,   413-414,    719— 

721. 
Einar  Magnússon  í  Árnessþingi 

(nm  1460)  457. 


Einar  Nikulásson  galdrameistari, 
prestr  á  Skinnastað  (d.  1699) 
465,  468. 

Einar  Oddsson,  Pétrssonar,  á 
Hoíi  i  Vatnsdal,  sýslumaðr 
Húnvetninga  (1492  —  1505) 
104,  180,  217,  273,  278,  308, 
314,  318  —  320,  349  -  350, 
360,  367,  397—398,  427,  437, 
496  —  497,  500,  502,  575, 
602-603,607,  705,  773-774, 
777-778,  791-792,  810  — 
811. 

Einar  Oddsson  í  Borgaríirði 
(1504)687. 

Einar  Ólaísson,  Filippussonar 
(1496  —  1504)  314  —  315, 
349-  354,  368,  397-  398,  418, 
514-516,  533  —  536,  554, 
595—597,  638,  680. 

EinarÓlafsson  iEyjaíirði  (1495  — 
1502)  265,  553,  629. 

Einar  Olafsson,  Jónssonar  vestra 
(1498)  383-384. 

Einar  Olafsson  í  Borgaríirði 
(1501)  552. 

Einar  Pálsson  á  Rauðasandi 
(1704)  795. 

Einar  prestr  í  Mýrasýslu  (1504) 
744. 

Einar  Snorrason  Ölduhryggjar- 
skáld,  prestr  á  Staðastað 
(1497-1504)  377,  603,  617, 
713. 

Einar  Sveinsson  vestra  (1492— 
1504)  101,  248,  480,  674— 
676. 

Einar  á  ValbjarnarvöUum  (1504) 
743. 

Einar  Þórarinsson  vestra  (1504) 
690. 


é4é 


tlÉGlSTÉ. 


Einar  Þórðarson  vestra  (IðOO) 
519. 

Einur  ÞorleifssoD,  Árnasoaar, 
hirðstjóri  (d.  1453)  6,  105, 
571. 

Einar  Þorleifsson  vestra  (1480 — 
1503)  12;  636. 

Einar  Þórólfsson  á  Hofsstöðum 
og  Knerri,  umboðsmaðr  Dið- 
riks  Pinings,  prófenturaaðr  á 
Helgafelli  (1493-1505)  156— 
157,166-167,  185,  273,  416, 
496—497,  580-581,  639,  690, 
803-804. 

EinarÞursteinsson  eystra  (1492) 
118-120. 

Einar  Þorsteinsson  vestra  (1492) 
141. 

Einar  Þorsteinsson  prestr  nyrðra 
(1497)  372. 

Einar  Þorvaldsson  djákni  á 
Hólum  (1492  —  1493)  128, 
193. 

Einar  Þorvaldsson  bróðir  á 
Helgaíelli  (1493)  157. 

Einar  Örnólfsson    vestra    (1496) 

Einarsdóttir :  Helga,  Herdís. 
289-290. 

Einarshöfn  á  Eyrarbakka  695, 
696. 

Einarsson :  Arubjörn,  Arni, 
Bjarni,  Björn,  Brandr,  EgiU, 
Einar,  Eiríkr,  Eyjólfr,  Eysteinn, 
Finnbogi,  Gizur,  Grimr,  Guð- 
mundr»  Haldór,  Isleifr,  Jón, 
Magnús,  Marteinn,  Oddr,  Ól- 
afr,  Salomon,  Sigmundr,  Step- 
hán,  Stigr,  Þórðr. 

Einarsstaðir  í  Reykjadal  234, 
307,  686,  732. 

eindagi  780. 


Eindriði,  sjá  Indriði. 

Einholt  í  Biskupstungum  580 — 

581. 
Einholt  i    Hornaíirði    449—451. 
einhögldungr  448. 
einkaup  608.     Sbr.  verzlun. 
einmæli  705,  706. 
einskepta  740. 
Eiríkr    Bjarnason     umboðsmaðr 

Stepháns  biskups  (1495)  277. 
Eirikr    Björnsson  í   Arnessþingi 

(1504)  692. 
Eiríkr  Einarsson  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  (1493-1505;  d.  1507) 

158-159,275,  312-313,370, 

372,  386,  387,  487,  545-546, 

555—556,  558,  721,  731,  733, 

766. 
Eirikr    Gislason    nyrðra    (1492) 

144. 
Eiríkr  Haldórsson,  ábóta   Orms- 

Eonnr  áÁlptanesi(1494— 1498> 

102,  358—364,  388—391,  751, 

816. 
Eiríkr      ívarsson      lögréttumaðr 

nyrðra  (1495—1502)  264,  477; 

502,  505,  631. 
Eirikr  Jónsson  í  Hornaíirði  (um 

1500)  451. 
Eirikr  Jónsson  vestra  (1492)  92. 
Eirikr  Loptsson,  Guttormssonar, 

á  Grund  í  Eyjafirði  (d.  1473) 

148,    489  -  490,     646  —  648, 

807-810. 
Eiríkr  Oddsson  i  Húnavatnsþingi 

(1498)  411. 
Eiríkr  Ormsson    eystra    (1496 — 

1497)  310,  345—346. 
Eirikr  prestr  (vestra;  1495)  285. 
EirikrSigmundsson  prestr  nyrðra 

(1492-  1493)    90,    109,     128, 


REGISTR. 


á47 


I5ð,  163,  166,  168,  173,  187, 

193. 
Eirikr  Sigurðsson    syðra   (1492) 

106,  110,  113. 
Eiríkr  Sumarliðason,    Eiriksson- 

ar,    prestur  i  Saurbæ  i  Eyja- 

íirði    og    siðar    ábóti  á  í>ing- 

eyrum    (1497—1505;  d.  1516) 

346—347,  372,  509,545,  555, 

556,  558,  592,  614,  624—625, 

646,  771—772,  809. 
Eiríkr  Valerianusson    (Þórarins- 

sonar)      bróðir     á    Helgafelli 

(1493)  157. 
Eirikr    (Eyjólfr)     Þorbjarnarson 

i  Árnessþingi  (1504)  692. 
Eirikr   í>orsteinsson     bóndi     og 

lögréttumaðr     i     Rangárþingi 

(1497—1500)  376,  392,  507  - 

508. 
Eiriksstaðir  á  Jökulsdal  198. 
Eiriksstaðir  á  Mýrum  616. 
Eiriksstaðir    i    Svartárdal     522, 

729—730.  —  Eiriksstaðatjörn 

523,  729. 
Eiriksdóttir :       Herþrúðr,    Ingi- 

björg,  Ingvildr,  Kristín. 
Eiriksson :     Ari,  Arni,  Brynjolfr, 

Einar,  Hallvarðr,  Jón,  Sveinn, 

Teitr,  Þorleifr,  iJorsteinn,  í>or- 

valdr. 
eirskál  gylt  155. 
Eiuindr,  sjá  Eyvindr. 
ektaborin  börn  538. 
eldaskáli,  sjá  húsakynni. 
eldr  2.  —     eldibrandr     27.     — 
elditorf  236.    —    eldiviðr    46, 
236,    332.     -    eldsgögn     18, 
63,  183,  544. 
Elen  á  Sauðafelli  (d.  fyrir  1500) 
459. 

Dipl.  Isl.  VU.  B. 


Elliðaá  i  Mosfellssveit  50. 
Elliðahöfn,    skipstaða    frá    Kall- 

aðarnesi  45. 
EUendr,  sjá  Erlendr. 
EllÍDgr,  sjá  Erlingr. 
elztu  menn  385,  621,  656. 
embætti,    embitzmenn    78,     181, 

379,  380,  769,  787. 
Endriði,  sjá  Indriði. 
Engey  á  Kollaíirði  50—52,  189, 

334—335. 
Engeyjar  fyrir  Eellsströnd  75. 
engi,  engjatök  53,  59,  102,  299, 
304,  346,  399,  441,  465,   607, 
694,  770,  807. 
Engihlíð  i  Langadal  211. 
Engilbertsson :     Jón. 
Engimýr  i  Öxnadal   146. 
England,  Englendiugar,  eingelsk- 
ir  (enskir)    menn    (kaupmenn) 
12,  13,  59,  374,  495,  497.   — 
enskt  klæði  362. 
Enni  (=  Ólafsvikrenni)  416, 639— 

640. 
Enni  á  Heíasveit  602,  659. 
Epimachus  martyr   260. 
epiphania  sjá  festum. 
episcopus  364,  464.     Sbr.  biskup. 
eptirför  323. 

eptirkomendr  90,  98,  118,  135, 
141,  151,  165,  173,  182,  186, 
187,  204,  205,  224,  225,  231, 
246,  262,  305,  308,  312,  333, 
343,  345,  371,  374,  394,  397, 
406,  410,  417,  423,  431,  439, 
507,  576,  577,  578,  579,  590,' 
594,  609,  649,  677,  695,  696, 
718,  720,  723,  747,  788,  790, 
804,  805. 
eptirkæra  122,  514,  553,  554. 
eptirmálsmenn  631. 

51 


m 


ílEGÍSTÍt. 


eptirmæli  239. 

erfð  144,  145,  156,  180,  183, 
205,  249,  250,  255,  259,  265, 
268,  281,  314,  319,  320,  322, 
330,  348,  352,  353,  372,  385, 
418,  428,  432,  435,  436,  462, 
478,  514,  515,  518,  533,  541, 
547,  557,  565,  570,  591,  596, 
602,  640,  647,  653,  660,  662, 
680,  699,  700,  701,  731,  764, 
772—791.  —  erfðagóz  346, 
792.  —  erfðaskipan  435,  436, 

—  erfðaskipti  704.  —  erfða- 
tal  274,  315,  353,  368,  435, 
471,  504,  515,  518,  563,  564. 

erfð  hÍDS  krossfesta  171. 

erfingi  1,  85,  88,  98,  126,  128, 
135,  136,  141,  143,  144,  145, 
148,  162,  166,  173,  210,  215, 
217,  224,  225,  231,  233,  234, 
246,  251,  256,  258,  261,  262, 
268,  269,  270,  283,  292,  298, 
299,  304,  305,  307,  308,  311, 
316,  322,  333,  343,  345,  346, 
355,  358,  364,  369,  374,  878, 
387,  389,  397,  399,  402,  403, 
405,  406,  410,  420,  422,  423, 
482,  436,  488,  450,  459,  474, 
477,  493,  494,  495,  505,  521, 
528,  532,  544,  552,  554,  558, 
561,  569,  570,  571,  572,  578, 
579,  584,  586,  588,  591,  594, 
595,  597,  618,  631,  632,  649, 
660,  677,  678,  679,  694,  695, 
700,  701,  705,  720,  721,  722, 
723,  732,  749,  770,  771,  788, 
800,  803,  804. 

Erfirisey,  sj  á  Örfirisey  (Orfærisey). 

erkibiskup  158,  159,  259,  473, 
494,  565,  605,  646,  772,  786. 

—  ©rkibiskupsdómr  771. 


Erlendr  i  Akrhöfða  (d.  fyrir  1318) 

466. 
Erlendr  Bjarnason,  Marteinsson- 

ar,  á  Ketilsstöðum  á    Völlum 

(1500—1504)  512,  714—716. 
Erlendr  Bjarnason  í  Arnessþingi 

(1665)  622. 
Erlendr  Erlendsson,  Narfasonar, 

sýslumaðr,  bóndi  á  Hlíðarenda 

og    Kolbeinsstöðum     (1494 — 

1495;    virðist  hafa   dáið  seint 

á  árinu  1495)  224,  234,  252— 

253,  265—268,  273-  274. 
Erlendr  Frack  iögmaðr  í  Björg- 

vin  (1498)  408. 
Erlendr    Jónsson    syðra    (1495) 

252-253. 
Erlendr    litli  i  Skálholti    (1502) 

628. 
ErlendrMagnússon  nyrðra  (1498) 

381—383. 
Erlendr  Óblauðsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1494)  212. 
Erlendr    Sighvatsson   i   Árness- 

þingi  (1502)  621. 
Edendr  í    Skógum   í   Stafholts- 

tungum  (1504)  743. 
Erlendsson :        Einar,     Erlendr, 

Hallr,    Helgi,    Jón,     Magnús, 

Narfi,  Oddr,  Vigfús,  Þorvarðr. 
Erlingr  Gíslason,  Filippussonar, 

sýslumaðr    i     Barðastrandar- 

sýslu  (1504)  699—701,  722— 

723. 
Erlingsson:  Jón. 
Ermstaðir  (Ormstaðir,    nú    Erp- 

staðir)  á  Fellsströnd  459^ 
Erpstaðir,  sjá  Ermstaðir. 
Esjuberg  á  Kjalarnesi  339. 
Eskjuholt   (Eskiholt)    á    Mýrum 

64,  289,  290. 


feÉGISTR. 


849 


Espihóll  i  Eyjaíirði  529,  530, 
681,  685. 

Espólín,  sjá  Jón  Espólín. 

exaltacio  crucis  401. 

excessus  113. 

exemplum  actorum  judicis    118. 

ey,  eyjar  288,  402,  461,  479, 
559,  656. 

Eydalir,  sjá  Heydalir. 

eyðigarðar  770. 

eyðijarðir  593,  768. 

eyðijöklar  295,  296. 

eyðikot  203,  204. 

eyðslueyrir  586. 

Eyfundr,  sjá  Eyvindr. 

Eyjafjöll  i  Rangárþingi  16,  35, 
38,  39,  89,  225-226,  375, 
431—433,  749-750,  805. 

Eyjaíjörðri  Vaðlaþíngi  99,  100, 
109,  120-  123,  137  -  138,  164, 
178,  203,  229—230,  233—234-, 
255,  260,  262,  263,  265-268, 
274,  280  —  281,  284,  303,  306, 
317—318,  365,  3/3,  415,  436— 
439,  477,  478-479,  516—518, 
524-525,  529,  530,  551,  553, 
582-584,  611,  614,  629,  646- 
648,  664, 681,  685,  730,  732,  734, 
735,  755,  761  -  762,  7i2,  790, 
791,  797,  803,  805. 

Eyjólfr  Andrésson  í  Húnavatns- 
þingi  (1499)  413. 

Eyjólfr  Einarsson  lögmaðr  (d. 
íyrir  1495)  39,  269. 

Eyjólfr  Einarsson,  Eyjólfssonar, 
í  Dal  undir  Eyjafjöllum,  „bisk- 
upsmágr"  (þ.  e.  teingdasonur 
Jóns  biSkups  Arasonar;  1553) 
39. 

Eyjólfr  Eyjólfsson  undir  Hálsi 
í  Hamarsfirði  (um  1500)  448. 

Eyjólfr  Gíslason,   Eilippussonar, 


i   Haga    (1492—1505)    128— 

130,  167,  404—405,  421,  518, 

699—701,  718—719,  722,  799. 
Eyjólfr  Helgason    syðra    (1493) 

189. 
Eyjólfr    Hjaltason    sýslumaðr    í 

£>verárþingi    syðra    (1480,    d. 

íyrir  1498)  12,  399. 
Eyjólfr  Jónsson  prestr  á  Völlura 

í  Svarfaðardal  (d.  1745)   211, 

443,  496,  499,  582,  603,  688, 

692. 
Eyjólfr   Ketilsson  í   Eiðaþinghá 

(1498)  385. 
Eyjólfr  Kolbeinsson  i  Grirasnesi 

(um  1500)  457. 
Eyjólfr    Ólafsson    i    Húnavatns- 

þingi  (1494)  211. 
Eyjólfr  Sigurðsson   undir    Eyja- 

fjöllum  (1494)  225. 
Eyjólfr  Sigurðsson  prestr  í  Gufu- 

dal    (1497  —  1504)    250,    518, 

655,  676. 
Eyjólfr    Þorkelsson    í    Eyjafirði 

(1493)  164. 
Eyjólfr  Þórólfsson    undir    Eyja- 

fjöllum  (1494)  225. 
Eyjólfr  Þorsteinsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1502)  602. 
Eyjólfr   Þorvaldsson  i  Þingeyj- 

arþingi  (1494)  213. 
Eyjólfsdóttir:  Margrét. 
Eyjólfsson :     Beinir,  Egill,    Ein- 

ar,    Eyjólfr,    Guðni,     Gunnar, 

Jón,    Loptr,    Magnús,     Oddr, 

Ólafr,  Þórarinn. 
Eyjólfsstaðir  á  Völlura  222. 
eykr  441,  547. 
Eyma  i  Selvogi  583. 
Eyner,  sjá  Einar. 
Eyolbr,  sjá  Eyjólfr. 

51* 


Ö5Ó 


KEGIsm 


Eyrarbakki  i  Árnessþingi  (1504) 

696.     Sbr.  Bakki. 
Eyrargarðseingi    í    Múlaland     í 

Saurbæ  71. 
Eyrarsveit  á  Snæfellsnesi  388 — 

391,     590,     680,     690,      746, 

747—748. 
eyrartangi  4. 
Eyri  i  Álptafirði  (Narfaeyri)  66, 

185. 
Eyri  í  Bitru  85,  141  -143. 
Eyri  í  Eyrarsveit  (Öndverðeyri) 

690. 
Eyri  i  Ingólfsfirði  288. 
Eyri  í  Kjós  54. 
Eyri  i  Kollafirði  402. 
Eyri  i  Mjóafirði  vestra  244,  637. 
Eyri  í  Seyðisfirði  vestra  286. 
Eyri  í  Skutilsfirði  396,  423,  588, 

672,  682.  —  Eyrarskógr  806. 
eyristollar  70,  149. 
Eyrný    (i  Drápuhlíð    um    1490) 

669. 
eysiU,  sjá  búsgagn. 
Eysteinn      Brandsson    sterki     i 

Mörk  á  Landi  (1505)  788. 
Eysteinn    Einarsson    í  Eyjafirði 

(1504)  681. 
Eysteinn    Gruðmundsson  á  Snæ- 

fuglsstöðum  (fyrir  1500—1505) 

455—456,  813. 
Eysteinn  Jónsson  prestr  í  Hafs- 

fjarðarey     (1505;    d.    2.    Júní 

1536)  665,  788,  799. 
Eystrihreppr    (Gnúpverjahreppr) 

iÁrnessþingi44, 491,620—622. 
Eystrivellir  á  Landi  333,  334. 
Eyuinztson,  sjá  Eyvindsson. 
Eyvindará  i  Eiðaþinghá  27,  33. 
Eyvindarfjarðará     á     Ströndum 

461.2 


Eyvindarstaðirí  Blöndudal  105, 

245,  404. 
Eyvindartunga  í  Langadal  i  Ár- 

nessþingi  325. 
Eyvindr    Bergsson  í    Anstfjörð- 

um  (1495—1502)  257. 
Eyvindr  Gruðmundsson  lögréttu- 

maðr  í  Strandasýslu    (1494 — 

1504)    209,    283,    360,     388, 

425,  589,  704,  727. 
Eyvindr  Tumason    lögróttumaðr 

(1495)  271. 
Eyvindsson:    Einar,  Guðmundr 

Helgi,  Jón,  Þorsteinn. 

Faðir,  andligr,  andaligr,  andarligr, 
elskuligr,  verðugr,  virðuligr 
(biskup)  10,  12,  89,  91,  100, 
106, 110, 114,  117,  124,  125,  128, 
146,  148,  IðO,  151,  162,  166,  168, 
170,  173,  193,  197,  269,  278, 
357,  408,  492,  494,  509,  545, 
549,  555,  556,  557,  559,  560, 
568,  592,  601,  604,  611,  625, 
646,  718,  721,  731,  734,  766, 
778.  —  helgasti  faðir  (páfinn) 
769,  783,  787. 

faðir:  föðurarfr  167,  212. 

Eagrabær  „á  Svalbarðsströnd" 
529-530. 

Eagradalr  í  Breiðdal  120. 

Fagradalr  á  Rosmhvalanesi  457. 

Eagradalr  (innri)  i  Saurbæ  í 
Dalasýslu  72,  406. 

Eagradalr  (ytri)  á  Skarðsströnd 
758,  759. 

Eagradalstunga  i  Saurbæ  72. 

Fagraskógr  á  Árskógarströnd 
802—803. 

Fagrey  fyrir  Skarðsströnd  72. 

faldr  á  bréfi  (plica)  145. 

Fallandastaðir  i  Hrútafiði  67. 


REGISTR. 


851 


fals  497,  658,  660.  —  falsbréf 
415,  581,  762,  782,  785.  — 
falsmál  9. 

fangavottar  851. 

faramenn  158. 

farargreiði  208. 

Farbotnar  í  Grrímsnesi  457. 

Far  hið  mjóa  i  Grímsnesi  457.  — 

fardagar  92,  97,  101,  102,  108, 

104,  108,    111,    113,  115,  120, 

125,  142,    143,     149,  150,  162, 

166,    169,  178,     181,  194,  197, 

206,  211,  249,    254,  255,  262, 

271,  282,    290,    297,  301,  347, 

355,  362,   395,    396,  403,  421, 

437,  444,  445,    455,  468,  475, 

482,  488,   489,    510,  526,  569, 

581,  588,   612,    636,  658,  663, 

644,  674,  680,    684,  685,  691, 

713,  720,   761,    765,  779,  784, 
792,  802,  806,  809,  811,  812.    — 

fardagavika  183,  260,  354,  695. 

íarmaðr  669. 

íarvegr  8,  559. 

Fáskrúð,  á  í  Dalasýslu,  98,  94, 

95. 
Fáskrúðsfjörðr  eystra  80,  687. 
fasta204,  240.  —  föstninngangr 

253.  —  föstutíðir  240. 
fastaeign,  fasteign,  íastagóz  265, 

273,  278,  343,  435,  503,  559. 

560,  763. 
íat    (ilát):     rauð     föt     745.    — 

vernizað  fat  740. 
fátækir    menn    240,    241,     246, 

447,  474,  726,  810. 

fé,  fémunir,  2,  49,  94,  95,  97, 
174,  175,  176,  180,  193,  212, 
251,  284,  347,  361,  362,  364, 
406,  537,  540,  548,  557,  571, 
591,  596,  598,  599,  623,  659, 
662,  663,   669,    674,    691,    719, 


720,  757,  758,  775.  —  fjáreign 
175,  —  fjárforræði  345,  659.  - 
fjárhald  595,  659,  662.  -  fjár- 
heimtur  284,  375,  376,  427,  481. 

—  fjárlag  146.  —  fjármagn  57, 
569.  —  íjársekt,  fésekt  111, 
197,  312,  577,  589,  590,  596, 
728,  787,  788,  799-  —  íjárskaði 
764.  —  fjárupptektir  319,  323, 
540,  551,  673,  674,  728.  —  fjár- 
vöxtr,  févöxtr  547,  548,  792,  798. 

-  fébætr  789.  —  fégirni  540.  — 
fégjafir537.  —  fé^jald  246.  391, 
695.  —  fékaup  412,  808.  —  fé- 
niissir  384.  —  féskakki,  fjár- 
skakki  231,  426,  481,  505,  506, 
583,  660,  704.  —  féskipti  261, 
435,  478,  504,  650,  756,  758. 

fé,  fénaðr   162,    163,   455,    735, 

744.  —   fjárbeit  57.    —   fjár- 

maðr  59.    —    fjárrekstr    558, 

559. 
félag  139.  —   félagar  263. 
félegr  dagr  631,  633.    -    féleg- 

heit  630,  631,  632. 
rell(in)  í  Fljótsdalshéraði  24. 
Fell  í  Kollafirði    73,    206,    219, 

262,  294,  468—469,  520—521, 

586,  587. 
Fell  í  Sléttuhlíð  166. 
Fel]  =  Staðarfell  74. 
Fellsendi  í  Dölum  437. 
Fellshverfi     í     Hornafirði     451, 

452. 
Fellsmúli  á  Landi  513,  514. 
Fellsströnd  i    Dalasýslu    6,    87, 

165,  170,  201,  202,  588,  617, 

618,  651,  652,  747,  748. 
fen  170,  294. 
feria,    feriæ    (rúmhelgir     dagar: 

feria    secunda    =    mánudagr; 

feria     tercia     =     þriðjudagr; 


852 


REGISTR. 


feria  qvarta  =  miðvikudagr; 
feria  qvinta  =  íimtudagr; 
feria  sexta  =  föstudagr;  feria 
septiraa  =  laugardagr)  172, 
179,  182,  187,  202,  259,  279, 
418,  434,  438,  685. 

ferjan  630,  631,  632. 

Ferjubakki  í  Borgarfirði  64. 

Ferjuhamar  í  Grrímsnesi  457. 

Ferstikla  á  Hvalfjarðarströnd  55. 

festing  259,  260,  274,  330,  352, 
353,  413,  425,  492,  530,  563, 
570,  603,  604,  606,  808.  — 
festingarbréf  224,  313,  315, 
329,  413.  —  festingardagr 
306.  —  festingarorð  352.  — 
festingarvottar,  (-vitni)  139, 
266,  328,  413. 

festum,  festa  sanctorum  46.  — 
festum  Agathæ   virginis    470. 

—  Agnetis  virginis  618.  — 
Ambrosii  episcopi  307,  761.  — 
Andreæ  apostoli  662.  —  Au- 
gustini  episcopi  344.  —  Au- 
gustini  Angelorum  (!)  635.  — 
Barnabæ  apostoli  203,  603, 
734,  774,  777.  —  Bartholoraei 
apostoli  513.  —  Blasii  epi- 
scopi  754.  —  Bonifacii  epi- 
scopí  486,  561.  —  Brigidæ  vir- 
ginis  98.    —    Chatarinæ   230. 

—  Ceciliæ  virginis  147.  — 
Corporis  Christi  263,  310,  386, 
423,  767.  —  Donati  episcopi 
415.   —    Egidii    abbatis    610. 

—  Gereonis  et  sociorum  ejus 
585.  —    Gregorii    papæ    678. 

—  Johannis  apostoli  754.  — 
Johannis  &  Pauli  567.  — 
Johannis  baptistæ  37.  —  Jo- 
hannis  episcopi  337^  338,  339, 


340,  687.  —  Lamberti  epi- 
scopi  312,  516,  613.  —  Laur- 
entii  434.  -  Lionhardi  285. 
Luciæ  virginis  531.  —  Lucæ 
evangelistæ  140,  524.  —  Magni 
ducis  594,  595.  —  Margaritæ 
virginis  718,  —  Maria  Mag- 
dalenæ  719.  —  Martini  epi- 
scopi  527,  —  Matthei  apostoli 
279,  438,  475,  518.  —  Me- 
dardi  &  GiUardi  383.  — 
Michaelis  archangeli  585,  — 
nativitatis  Mariæ  131,  311, 
398,  721,  731,  794,  795.  - 
Nerei  &  Achillei  599.  —  Olai 
regis  191.  —  Petri  &  Pauli 
702.  —  Philippi  &  Jacobi 
174,  340,  597,  631.  —  reli- 
quiarura  316,  730,  800.  — 
Scholasticæ  virginis  408.  — 
Sanctorura  in  Selio  394.  — 
Septera  dorraientiura  511.  — 
Siraonis  &  Judæ  373,  803.  — 
sanctæ  trinitatis  37.  —  unde- 
cira  raillium  virginum  525.  — 
Ursulæ526.  —  Valentini  líö. 
—  Visitacionis,  sjá  Maria  — 
Viti  socioruraque  ejus  696. 
Sbr.  dagr,  raessa. 

Pífustaðir  í  Selárdal  vestra  402. 

Píflholt  í  Landeyjum  40. 

fíkjur  398. 

Pilippns  Filippusson  i  Húna- 
vatnsþingi  (1493)  180. 

Pilippus  Jónsson  prestr  í  Sauð- 
lanksdal  (d.  fyrir    1501)    578. 

Filippus  Oddsson  prestr  í  Skaga- 
firði  (1497)  346. 

Filippus  postuli  174,  207,  340, 
597,  631,  634.  Sbr.  Jakob 
postuli, 


REGISTR. 


853 


Filippus  Þorleifsson,  Svartsson- 
ar,  á  Reykhólum  (1384)  4-6. 

Filippusson :  Gísli,  (Hermann), 
Jón,  Loptr,  Ólafr,  Sigurðr. 

Filpus,  sjá  Filippus. 

Fimbogi,  sjá  Finnbogi. 

íimtidagr,  fimtudagr  100,  109, 
114,  148,  159,  163.  192,  195, 
203,  206,  213,  224,  236,  279, 
302,  318,  337,  338,  366,  373, 
380,  394,  396,  405,  425,  469, 
470,  478,  519,  522,  555,  556, 

558,  567,  573,  575,  607,  619, 
622,  635,  675,  681,  682,  688, 
716,  722,  725,  760,  768,  778, 
798,  808. 

fingrgull  232,  233. 

Finnaheiði  i  Grímsnesi  457. 

Finnastaðir  i  Höfðahverfi  730 — 
731. 

Finnastaðir  í  Sölvadal  234. 

Finnbogadóttir:  Guðlaug,  Guð- 
ríðr,  Ragna. 

Finnbogason :  Jón,  Þorsteinn. 

Finnbogi  Einarsson,  ábóta  ís- 
leifssonar,  prestr  nyrðra 
(1495—1505),  prestr  á  Grenj- 
aðarstað  1507  og  síðar,  og 
siðast  ábóti  á  Munkaþverá 
253—254,  305-307,  555,  556, 

559,  592,  629,  733,  766. 
Finnbogi    Jónsson    lögmaðr    og 

sýslumaðr  í  Þiugeyjarþingi 
(1492-1505)  120—123,  147,  190, 
216-218,  223,  229-230  264- 
268,  270-271,  278-274,  279— 
280,  317-318,  353,  358—360, 
367-368,  388,  391  -  392,  397, 
414,  418-419,  425-428,  434— 
437,  443-444,  477  —  478,  482, 
492—503,  505—506,  522,  524- 
525,  533,   587-538,   542,   550— 


551,  553,  561—562,  566,  569- 
570,  572,  575-576,  582,  584, 
589,  606-608,  613 -bl4,  630— 
633,  6.S5,  641-643,  646—648, 
649-652,  656-662,  679,  704— 
713,  734-/35,  752,  772  —  773, 
785—786,  789—790,  80 /-810. 

Finnmörk  á  Fellsströnd  588. 

Finnr  Jónsson  biskup  i  Skil- 
holti  (d.  1789)  668,  747. 

Finnr  Pétrsson  lögréttumaðr  í 
Ljárskógum  (1504)  725. 

Finnr  Vilhjálmsson  í  Hörgárdal 
(1495)  236. 

Finnr  Þorvaldsson  i  Skagafirði 
(1501)  548. 

Finnsson:  ArncSr,  Böðvar,  Gils, 
Guðmnndr,  Ingimundr. 

Finnsstaðir  i  Eiðaþinghá  320 — 
321. 

Fiskabjarg  í  Borgarfirði  eystra 
385. 

Fiskilækr  í  Melasveit  59. 

fiskr,  fiskar  155,  278,  279,  288, 
374,  417,  450,  497,  608,  718, 
736,  744,  771,  810.  -  -  tíundi 
hver  fiskr  279.  —  fiskatoUr 
278,  279.  —  fiskreki  455.  — 
fiskveiði  60,  141. 

fiskr  verðaura  377,  378. 

Fitjar  i  Skorradal  61,  376. 

Fitjar  i  Viðidal  757,  758. 

fjalir  234,  456,  638.  -  fjala- 
diskar  287. 

fjall  53,  523.  —   fjallgarðr  799. 

Fjall  =  Möðrudalsfjöll  198,  466. 

Fjalleyrar  í  Skötufirði  82. 

Fjalvörður  (Fjallvörður),  landa- 
merki  Núps  í  Núpsdal  196. 

fjandinn  238,  474. 

fjara20,  46,  237,  279,  451,  452, 
454,  455,  714.  —  fjöruför  74, 


854 


REGISTR. 


—  fjörugögn  415.  —  fjöru- 
mark  41,  451.  —  fjöruuytj- 
ar  346. 

fjarski  78,  130. 

fjórðungsgjöí  139,  181,  280,  300, 

310,  311,  369,  406,  447  (neð- 

anm.),    520,    521,     571,     586, 

587,  591,  720,  733,  734,  791, 

792. 
fjórðungsveiði  64. 
fjórmenningr  769,  782.  —    íjór- 

menningsmein  428. 
íjós  25,  95,  445.     Sbr.  húsakynni. 
Fjós    í    Svartárdal     522—523, 

729—730. 
rjósatunga  i  Fnjóskadal    305 — 

307. 
fjúk  294. 

fjölmæli  712,  713. 
fjörðr  =  Breiðafjörðr  5. 
Fjörðr  i  Mjóaíirði  394. 
Flaga  í  Yatnsdal  3181 
riagbjarnarholt  á  Landi    333 — 

334. 
Flatey  á  Breiðafirði  12,  13,  79, 

244,     286,     404  —  405,     476, 

543—544. 
Elatey    fyrir    Flateyjardal    234, 

249-250,  255.  —    Elateyjar- 
dalr  138. 
Flautafell  í  Þistilsfirði  400. 
Flensborg  748—750. 
fljót  (í  á)  56. 
rijót(in)  í  Skagafirði  216. 
Fljótsdalr,       Fljótsdalshérað      i 
Anstfjörðum     26,     222,     258, 
309-310,    312  —  313,    345— 
346,     356  —  357,     395,     400, 
446—447,     486—487,     511— 
512,  526,  686—687. 
rijótsdalsgarðr  í  Kelduhverfi  214. 


rijótshlíð(in)  i  Rangárþingi    12, 

316,  717,  735,  805. 
nó(inn)  í    Árnessþingi    44,    45, 

47,  89,  152,  453—455,  622— 

623,  695—696. 
Flói,  sjá  Húnaflói. 
Flókadalr  i  Borgarfirði    61,    62. 
Flosadóttir:  Steinunn. 
floti,  flotar  638,  639,  744.     Sbr. 

búsgagn,  koppafloti,  smjörfloti. 
Flóvent      Þórarinsson       nyrðra 

(1505)  789. 
Flóventsson:    Andrés,  Þorbjörn. 
riugumýri  í    Blönduhlíð    577 — 

578,  646,  648. 
fluxus  sanguinis    (tiðir   kvenna) 

239. 
flæðarmál  4. 
flöskulás  156,   638,    639.       Sbr. 

búsgagn. 
Fnjóskadalr  í  Suðrþingeyjarþingi 

138,     163  —  164,     177—178, 

306-307,  371—373. 
fóðr    103,    743,     744,     785.    — 

fóðrapeningr  726.  —  íóðrtaka 

725. 
fógeti  (foget,  fogede,  fóviti)    13, 

217,  379,  380,  408,  626,  750, 

786,  787. 


^r }  ^i^ 


hross. 


fontklæði  \     .,   ^i,.^j^_ 

íontsumbuningrl     J  ' 

forboð  178,  277,  438,  768,  772, 

781,  782. 
fordjarfelse  10. 
fordúkar,  sjá  kirkja. 
foreidri  6Q,  135. 
foríaðir  9. 
forföll  91,  212,   213,    297,    351, 

382,  545,  625,  63^,  693, 


REGISm 


forlag  527,  769.  —  forlagseyrir 
175. 

íorligelse  10. 

forlikanarbréf  612. 

forraaðr  (skips)  338,  385. 

formenn  (kirkju  og  klaustra) 
90,  106,  118,  135,  151,  182. 
187,  196,  204,  205,  214,  222, 
304,  312,  326,  351,  356,  395, 
399,  428,  431,  459,  493,  564, 
577,  582,  616,  619,  696,  698, 
718,  761,  768,  781,  804. 

formi,  formadúkr,  sjá  kirkja. 

forn  texti  lögbókar  436. 

fornæming  261. 

íororð  104,  172,  246. 

forráð  1,  317.  —  forráðamenn, 
153,  646. 

forræði  (frjálst)  121,  177,  189 
222,  224,  225,  235,  245,  254, 
274,  299,  304,  306,  311,  316, 
317,  320,  334,  350,  369,  387, 
393,  395,  397,  399,  400,  402, 
405,  410,  419,  423,  432,  438, 
484,  491,  506,  524,  527,  528, 
579,  586,  598,  614,  619,  623, 
629,  636,  648,  661,  694,  699, 
700,  701,  711,  720,  722,  730, 
732,  756,  788,  803,  804,  809. 

forræði  kirkjunnar  110. 

forræðismaðr  491. 

forræging  535. 

jors,  sjá   foss. 

forsagnarvottr  326,  400,  411, 
412. 

forskript  53. 

íorskrivelse  10. 

íorsmæelse  534. 

forsóman  292,  547. 

íorstaða  182. 

forstjóri  107,  XIO, 


forstofa,  sjá  húsakynni. 
forsvar  106,  107,  296,  414,  439, 

707,  765.  -  forsvarsmaðr  293, 

361. 
forsæti  638. 
forustusauðr    443.       Sbr.    sauð- 

pening. 
forvaran  261. 
forverari    259,    492,    567,     616, 

630.  683. 
forverk  728. 
forþénan  717,  718. 
Foss  =  Brúarfoss  64. 
Foss   =   Langárfoss    á    Mýrum 

62. 
Foss    (Laxfoss)  i  Stafholtstung- 

um  743,  744,  745. 
Fossar  á  Kjalarnesi  53. 
Fosslækr  i  Melasveit  59. 
Fossnes  i  Olfosi  622-- 623. 
Eossvogslækr  í  Fossvogi  52. 
fóstr  og  framfærsla  176. 
íóviti,  sjá  fógeti.     • 
fráfall  256,  270,  348,  450. 
Frakkanes  á  Skarðsströnd   244. 
frakt  497, 
framburðr  101,    206,    265,    338, 

339,  340,  689. 
framflutningr  175. 
framfærsla,   framfæri    144,    145 

174,  175,  176,  178,  200,  216, 

227,  233,  234,  307,  316.  333, 

334,  409,  473,  475,  549,  586, 

619,  620,  691,    720,    774.    — 

framfærslumál  174.   —   fram- 

færslumenn  176. 
framgreiðsla  260. 
framsaga  547. 
framtal  18,  347. 
Franciscusdagr  522. 
frelsi  91,    142,    169,    296,    402 


856 


REGISTR. 


415,  528,  541,  649,  685,  725, 

770,  779. 
friðleiki   fjár,   frítt    fé    79,    172, 

209,  271,  298,  304,  361,  390, 

391,  481,  586,  612,  648,  684, 

685,  798,  802. 
Iriðr  127,  209,    210,    243,    305, 

322,  364,  402,  632,  653,  790. 

—  friðbrot  799. 
friðr  og  íélegr    dagr    216,    217, 

589,  590,  701,  702. 
Friðrik     Eggerz      Skarðsþinga- 

prestr  (d.  1894)  6. 
friheit  86. 
frilla  223.  —  frillulífi,  frillulifn- 

aðr  563,    565,    605,    606.   - 

frillusonr  353. 
frjádagr  446. 

rr:ðá  á  Suæfellsnesi  416,    640. 
Eróðaeingi  í  Norðrárdal  63. 
Eróðastaðir    í    Hvitársiðu     743, 

744. 

frumbréf,  frumrituð  bréf  53,  88, 

90,  98,  99,    100,    105,    108,  109, 

112,    113,    115,     117,    120,  122, 

125,    128,    129,    130,     131,  133, 

134,    137,    138,    140,    144,  145, 

146, 147,  148,  149,  150,  152,  158, 

159,  161,   162,     163,     166,  168, 

171,  172,   173,    176,     177,  179, 

180,  181,    186,     188,    192,  195, 

197,  203,  204,  205,  207,  212,  217, 

222,  229,   232,    235,    237,  238, 

247,  248,    249,    250,    253,  255, 

257,  258,    259,    260,    270,  275, 

277,  278,    279,    281,    283,  291, 

294,  295,   298,    300,     305,  306, 

308,  309,   310,    312,    314,  316, 

317.  327,   329,    330,    333,  334, 

346,  347,   349,    354,    367,  370, 

371,  373,    379,    386,    387,  392, 

396,  400,   401,    403,    406,  407, 


409,  411,    414,    417,    418,  419, 

420,  422,   423,    424,    425,  427, 

430,  434,   437,    438,    441,  444, 

445,  472,   477,    478,    483,  486, 

487,  505,    506,    508,    510,  512, 

514,  516,   518,    519,    521,  524, 

525,  526,   527,    528,    529,  531, 

533,  536,   543,    545,    548,  552, 

556,  557,   558,    561,    567,  575, 

577.  578,   579,    580,    586,  588, 

589,     590,      592,        595,  598, 

602,  609,   611,    612,    614,  617, 

619,  622,   t,24,    628,    629,  630, 

632,  641,  642,    644,    645,  646, 

649,    651,  653,    663,    674,  676, 

681,  662,    685,    687,    694,  695, 

698,   700,  701,    704,    714,  717, 

718,  727,   730,    731,    733,  740, 

741,  748,   750,    751,    755,  759, 

761,  762,    763,    766,    769,  771, 

778,  786,   788,    789,     793,  794, 

797,  800,   802,    804,    805,  807, 

—  írumtransscripta  104,  126, 
192,  262,  275,  441. 

frumaðr  667. 

frijdagr  (=  frjádagr)  771. 

frændi  (=  sonr)  99. 

frændkona  99,  227,  444. 

frændsemi  175,  176,    227,  256, 

273,  330,  343,  412,  422,  662, 
769,  782,  783.  —  frændsem- 
i«meinbugir  565.  —  frænd- 
semisspell  563,  565,  767. 

fuglsþúfa  59. 

fúi  40. 

fúlga  558,  720. 

fullrétti  91,  95,    107,   111,  169, 

181,  297,  481,  489,  499,  509, 

674,  684,  703,  713,  728,  764, 
765,  779,  811,    812,    814.    — 

fuUréttisorð  95,  712,  713. 

fulltíða  menn  245. 


REOISTR. 


857 


Eúlutjarnarlækr  á  Seltjarnarnesi 
458. 

Furufjörðr  í  Jökulfjörðura  245. 

Eúsason :  Guðmundr,  Jón. 

Fúsi  Andrésson  syðra  (1503)  648. 

rúsi  Erlendsson,  sjá  Vigíús  Er- 
lendsson. 

Fúsi  Hallsson  nyrðra  (1505  eða 
fyrri)  808. 

Fúsi  Þórðarson,  sjá  Vigfús 
Þórðarson. 

fylgjarar  13,  388,  534. 

fylhrossl       • .    i 

fylja      }    ^J'l  ^'"^^- 

fyrirgefning  syndanna  243. 

fyrnd  kirkju  196. 

fæða,  íæði  8,  159,  175. 

fæðing  50. 

Færeyjar  786. 

færi  (handíæri)'  116,  736. 

föruneyti  176. 

föstudagr  1,  5,  50,  51,  57,  90, 
99,  105,  110,  112,  116,  127, 
128,  138,  139,  144,  170,  191, 
194,  206,  223,  249,  253,  256, 
257,  265,  294,  307,  323,  336, 
340,  341,  344,  355,  360,  367, 
368,  381,  383,  398,  419,  423, 
430,  439,  455,  517,  528,  530, 
541,  546,  559,  580,  592,  595, 
597,  599,  611,  612,  636,  640, 
642,  650,  657,  665,  678,  686, 
690,  722,  730,  732,  734,  769, 
797,  800. 

fötur,  sjá  búsgagn. 

Gabríel  engill  43.   —     Gabríels- 

skript,  sjá  kirkja. 
gaddanaíar,  sjá  smiðartól. 
Gafifellsheiði  milli  Dalasýslu  og 

Strandasýslu  93,  95, 


gagndagr,  sjá  gangdagar. 
Gagnheiði  í  Borgarf]arðarsýslu56. 
Galmaströnd  við    Fyjafjörð  802 

-803. 
Galmasvík  á  Akranesi  56. 
Galtardalr  á  Eellsströnd  244. 
Galtardalstunga     á     Fellsströnd 

75,  139-140,  690,    691,    747 

—748. 
Galtarholt  á  Mýrum  64. 
Galtarvik  á  Akranesi    189,  583. 
Galtastaðir  i  Flóa  455. 
Gamlason :      Bjarni,      Marteinn, 

Þorleifr. 
gamli  sáttmái  321. 
Gamli  Magnússon  prestr  i  Skál- 

holtsbiskupsdæmi  (1504)  698. 
Gamli  (Þorleifsson)  i  Drápuhlíð 

(um  1490)  669. 
Gamli  Þorsteinsson  nyrða  (1494 

—1502)  211,  631. 
gangandi  fé  395. 
gangdagar  595,  610.    —    gang- 

dagavika  178. 
Garðabók     (JSig.    143.  4to)    15, 

60,  63,  154,  324,  442,  628. 
Garðakot  i  Skagaíirði  462. 
Garðar  á  Akranesi  56,  57,  189. 
Garðar    á    Álptanesi     295,  368, 

370,  425. 
garðr  (bær,  búgarðr)  72,  73,74, 

84,  184,  220,  256,    277,    282, 

310,  350,  401,  402,  430,  445, 

460,  518,  519,  520,  526,  533, 

634,  599,  600,  612,  613,  618, 

638,  653,  700. 
garðr   (girðing)     8,     53,  56,  59, 

299,  523,  652,   729,    733.    — 

garðshlið  309. 
Garðr  í  Hálshrcppi  i  JÞingeyjar- 

þingi  91, 


858 


HEGISTR. 


Garðr  í  Kelduhverfi  4.  —  Garðs- 

menn  4. 
Garðr  i  Þistilsfirði  419—420. 
Garðvík  á  Svalbarðsströnd  380. 
garpmaðr  669. 
Garpsdalr  í     Geiradal     76.     — 

Garpsdalsgrafir  76. 
gata  325,  458. 
Gata  i  Selvogi  583. 
Gaulverjabær  i  Elóa  44,  45,  453 

—455. 
Gautar,  sjá  Gotar. 
Gauti      erkibiskup     i    Niðarósi 
(1474—1510)  259,  494,  796— 
787. 
Gautlönd  í  Mývatnssveit  465. 
Gegnishólar  i  Flóa  45. 
Gegnislækr  í  Gegnisvík    á  Mel- 

rakkasléttu  466. 
geipsmaðr  669. 
Geir  Vigfússon  prestr    á  Felli  i 

Sléttuhlíð  (1492)  90. 
GeirhóU,  sjá  Geirhólrar. 
Geirhólmr   á     Ströndum     (Geir- 
ólfsgnúpr)  141,  248,  281,  383, 
430,  462,  479—480,  546,  594 
-595,  644—645,     655,     672, 
674,  675,  676,  682.  727,    763 
—764. 
Geirraundarson :  Sigurðr. 
Geirmundarstaðir  á  Skarðströnd 

73. 
Geirsson:  Árni,  Jón. 
geisladagr  (13.  januar)  42,  236, 
290,  404,  575,  672,  682,  748. 
Geitagerði  i  Skagafirði  463. 
Geithellar  i  Suðrmúlaþingi  35. 
Geithóll  i  Hrútafirði  308. 
Geithúsagil  iGufudalsþingum  77. 
geldfé,     geldfénaðr     28,  29,  32, 
44,  58,  67,  71,  74,    76,     157, 


198,  220,  254,  285,  288,  442, 
452,  475,  544,  590,  637,  667, 
722,  757,  814.  —  geldfjár- 
rekstr  196,  236. 

geldhrossabeit  455. 

Geldingaeyjar  i  Mýrasýslu  473. 

Geldingagerði  i  Svartárdal  523. 

Geldingaholt  i  Skagafirði  560. 

geldingar,  sjá  sauðpening. 

Geldingasteinn,  skógarhöggsland 
frá  Kallaðarnesi  46. 

Geldingsá  á  Svalbarðsströnd  761 
—762. 

geldneyti,  sjá  nautpening. 

geldær,  sjá  sauðpening. 

Geilisson:  Jón. 

genetrix  610. 

gerð     214,     261,  616,     617.   — 
gerðarbréf  692. 

gerði  57. 

Gerður  i  Flóa  454.    —     Gerða- 
lækr  494. 

Gereon  martyr  585. 

gerningr  3,  11,  88,  89,  109, 
112,  118,  121,  138,  143,  144, 
145,  146,  157,  162,  164,  166, 
167,  172,  173,  188,  222,  231, 
246,  253,  260,  269,  299,  305, 
311,  326,  343,  357,  369,  370, 
371,  405,  410.  411,  415,  421, 
423,  488,  491,  512,  527,  544, 
552,  567,  584,  594,  618,  619, 
650,  691,  695,  699,  700,  701, 
704,  713,  716,  755,  761,  762, 
773,  788,  796,  803,  804.  — 
gerningsbréf  117,  118,  143, 
230,  399,  401,  405,  505,  544, 
549,  599,  600,  700,  715,  732, 
757,  758,  788. 
Gerreksson:  Jón. 


HÉGISTE. 


m 


Gestr  Andrésson  (Andreosson) 
á  Laugarvatni  (c.  1474 — c. 
1497)  325. 

Gestr  Pálsson  landseti  Skál- 
holtsstaðar  (1492)  113—115, 
117—118. 

Gestreiðarháls  á  FjöUum   198. 

getnaðarlimr  689. 

Giartth  Breidhe  i  Björgvin  (1505) 
771. 

Gijsli,  sjá  Gísli. 

gil  59,  466. 

Gil  í  Bolungarvík  244. 

Gil  i  Hálsasveit  3. 

Giidardus  et  Medardus  601. 

Giljá  í  Húnavatnsþingi  127. 

Gils  Finnsson  i  Ási  i  Hálssveit 
(1380—1384)  3 

Gilsá  i  Fljótsdal  447. 

Gilsbakki  í  Hvítársíðu  3,  67, 
284,  442-  443,  743,  815. 

Gilsfjörðr  86-87,  92,  93,  101, 
170,  174,  208—209,  291—292, 
347—348,  482,  518,  540,  541, 
604,  634,  722. 

Gilsson:  Hrafn. 

gipting  136,  301.  —  giptingar- 
dagr  250,  292.  —  giptingar- 
maðr  139,  328,  412,  413. 

giptumál  136,  390. 

girni  peninga  240. 

GislaJóttir:  Þórdis,  Þórunn. 

Gislason:  Bjarni  Eiríkr,  Erlingr, 
Eyjólfr,  Gisli,  Guðmundr,  Há- 
kon,  Haldór,  Helgi,  Jón,  Ketill, 
Magnús,  Oddr,  Ólafr,  Páll, 
Snæbjörn,  Stephán,  Sveinn, 
Vigfús,  Þorvaldr. 

Gisli  Árnason  i  Ey  jafirði  (1495)  260. 

Gisli  Bjarnason  í  Skálholti 
(1712)  453. 


Gísli  Filippusson,   Sigurðssonar, 
í      Haga      (1492-1503;      d. 

1504)  127,  129,  203—204, 
251,  392,  493,  570,  653,  655, 
700—701,  718. 

Gísli  Gíslason     prestr    í    Vestr- 

hópshólum  (d.  1860)  719. 
Gisli  Guðmundsson  syðra  (á  17. 

öld)  454. 
Gisli      Hákonarson     lögraaðr    í 

Bræðratungu  (d.  1631)  591. 
Gísli    Hávarðsson   i     Mýrasýslu 

(1504)  743. 
Gisli    Indriðason    vestra    (1498) 

396. 
Gisli       Ingimundarson        syðra 

(1498)  393. 
Gisli  Jónsson  biskup  i  Skálhoiti 

(d.    1587),    Gislamáldagi     16, 

77,  219,  454,  457. 
Gisli  Jónsson  i  Eyjafirði  (1495) 

260. 
Gisli     Jónsson     í     Rangárþingi 

(1500)  483. 
Gisli       Jónsson       lögróttumaðr 

(1495)  271. 
Gisli    Jónsson     vestra     (1501-  - 

1505)  543,  546,  723—724, 
798. 

Gísli  Jónsson  prestr  syðra  (1505) 

788. 
Gisli  Jónsson  í  Mýrasýslu  (1505) 

775. 
Gisli  Konráðsson  sagnaritari  (d. 

1877)  528. 
Gisli  Pétrsson  syðra  (1488)  393. 
Gisli    Sigíússon     á    Rekstöðum 

(1707)  676. 
Gisli  Valdason,  sjá: 
Gisli  í>orvaldsson    lögróttumaðr 


860 


feÉGÍSTR. 


i  Árnessþingi  (1495—1497) 
271,  324,  360. 

gisting  683,  779,  780. 

Grizur  Björnsson,  356,  sjá  Özur. 

Gizur  Einarsson  biskup  í  Skál- 
holti  (d.  1548)  39,  622. 

Gizur  Þorleifsson  syðra  með 
Sundum  (1497—1503)  337— 
340,  348,  458,  560,  593,  594, 
635,  648,  662. 

Gizurarson:  í>órólfr,  Þorgils. 

Gjáhólmar  við  Seltjarnarnes  52. 

gjald  95,  369,  477,  544,  626, 
631,  650,  789,  790,  797. 

gjöf,  gjafir  219,  246,  247,  248, 
283,  296,  299,  312,  317,  319, 
336,  341,  343,  847,  357,  358, 
365,  369,  372,  477,  491,  515, 
544,  587,  591,  592,  661,  673, 
697,  699,  719,  720.  —  gjafa- 
bréf  128,  219,  299,  347,  356, 
432,  486.  —  gjafafé  695. 

gjörð  (á  keraldi)  448. 

Gjörvidalr  í  Isafirði  244. 

Glaumbær  i  Skagafirði  188, 
523—524,  573,  608,  640,  688, 
810. 

gleði  og  gáleysi  241. 

Glerárskógar  i  Hvammssveit  95, 
155,  251,  368—369. 

glergluggi,  sjá  kirkja, 

Gljúfrá  á  Skógarströnd  86—87, 
92,  93,  101,  170,  291—292, 
484,  540,  541,  581—582,  604, 
634,  743,  744. 

glóðarker  232,  233.     Sbr.  kirkja. 

Glúmhöfðar  i  Fljótsdal  447. 

Glæsibær  i  Eyjafirði  531,  532, 
681,  685,  686. 

Gnípr  á  Skarðsströnd,  sjá  Nípr 

Gnúpar   undir   EyjafjöUum    39. 


Gnúpr  i  Dýrafirði,   sjá  Núpr. 

Gnúpverjahreppr  739.  Sjá  Eystri- 
hreppr. 

Goðdalir  i  Skagafirði  577—578. 

Goðmundr,  sjá  Guðmundr. 

goðorð  322. 

Godskalk,  sjá  Gottskalk. 

Godsvin  biskup  i  Skálholti  (d. 
1447)  3,  125,  149,   630,    815. 

góðverk  240. 

Godzskalk,  sjá  Gottskalk. 

gólf  363. 

Gordianus  martyr  260. 

Goskalk,  sjá  Gottskalk. 

Gotar  (Goti,  Gautar)  9,  378— 
379,  407—408,  651,  748-751. 

Gotsuin,  sjá  Godsvin. 

Gotthsuein,  sjá  Godsvin. 

Gottskalk  Jónsson  prestr  í 
Glaumbæ  (d.  1590)  443,  495, 
573,  608,  640,  688,  810. 

Gottskalk  Nikulásson  prestr 
nyrðra  og  biskup  á  Hólum 
(1492—1505)  149—150,  158, 
161,  163,  168,  193,  197, 
212-213,  302  —  303,  438— 
439,  487—489,  508  —  510, 
516-518,  524—525,  545— 
546,  548  —  549,  553,  555, 
560,  581  —  582,  592—593, 
599—600,  611,  613  -614, 
618-  620,  624—625,  721— 
722,  730—732,  734,  761— 
763,  765  —  769,  771—773, 
777—785,  802-808,  804— 
805. 

Gottskalk  Þorvaldsson,  búlands 
Jónssonar,  i  Húuavatnsþingi 
(1502  —  1503)  602  —  603, 
659-662. 

Gottskalksdóttir :  í>óra. 


ÍIEGISTÉ. 


861 


Gottsvin,  sjá  Godsvin. 

Gotzskalk^  sjá  Gottskalk. 

góz  7,  9,  10,  12,  230,  231,  245, 
246,  247,  257,  303,  849,  350, 
353,  364,  378,  379,  392,  418, 
426,  427,  435,  436,  453,  481, 
482,  483,  504,  505,  513,  514, 
515,  516,  541,  542,  550,  551, 
583,  595,  596,  662,  728,  749, 
751,  757,  758,  770,  771,  780. 

gradall,  graduale,  sjá  kirkja. 

Grafir  i  Mosfellssveit  648— 
649. 

Grafningr(inÐ)  í  Arnessþingi  47. 

grallari,  sjá  kirkja. 

Grálærr  (hestr)  155. 

Granastaðir  i  Kinn  249—250. 

Grandahöfuð  á  Örfiriseyjar- 
granda  458. 

gras  441,  453.  —  grasleysi  18. 
-    grasnautn  49,  103. 

gras,  fjallagrös:  grasalestr    196. 

Grashólmar  við  Seltjarnarnes 
51. 

Grásteinn  (i  Reykholtsdal)   671. 

Gregoriasson :  Tumas. 

Gregorius  páfi,  Gregoriusmessa 
105,  205,  678. 

greifi  9,  378,  379,  407,  408, 
748,  750,  751. 

greipijárn,  sjá  smiðartól. 

grenitré  93,  95,  142.  —  áslægt 
grenitré.  94. 

Grenjaðarstaðr  i  Reykjadal 
158  —  159,  169,  197,  291, 
312  —  313,  317,  341,  386, 
465,  467,  721,  731. 

Grettir  i  Holti  í  Saurbæ  (1482— 
1483)  294. 

grið  127,  209,  210,  305,  632, 
63a,  702,  790.  —  griðarof,  grið- 


rof  305,  323.  —  griðasala  127, 

210,  631,  789.    —    griðasölu- 

bréí  127.  —  griðastaðr  7,  96, 

364.  —  griðníðingar  210. 
griðungr,  sjá  nautpeningr. 
Grímkelsgil     i     Loðmundarfirði 

24. 
Grímr  Skálholtsstaðarmaðr  (1502) 

628. 
Grimr     Biörnsson      nyrðra      og 

vestra  (1492—1495)  141,  263. 
Grímr   Einarsson,     Sveinssonar, 

vestra  (1504)  675. 
Grímr    Grímsson    í    Húnavatns- 

þingi  (1496)   314. 
Grímr     Indriðason    í     Eyjafirði 

(1493)  164. 
Grímr    Ivarsson    vestra     (1492) 

133. 
Grímr   Jónsson    bóndi  á  Vatns- 

horni  í  Haukadal  (1491)  69. 
Grimr      Jónsson     á     Ökrum     í 

Blönduhlíð  (1495—1505),  263, 

342,     346,    404  —  406,     437, 

548,  559—560,  774^^. 
Grímr  Jónsson,  er    selr    Vindás 

i    Hvolhrepp     (1500)     483— 

484. 
Grímr    Jukkumsson      prestr    í 

Hornafirði  (um  1500)  449. 
Grimr   Kárason    syðra    (1496 — 

1501)  299,  585. 
Grimr    Magnússon    sýslumaðr  í 

Langholti  í    Flóa     (d.    1723) 

152,  279,  511. 


1)  Óvíst  er  þó  hvort  þessir 
staðir  allir  eiga  við  Grím  á  Ökrum 
eða  annan  mann« 


éeð 


ÍIEGISTR 


Grímr    Pálsson,    Brandssonar,  á 

Möðruvöllum     (3494  —  1505) 

51,  211,  265-268,  273-274, 

393  —  394,    435—  437,    477, 

502  —  505,^   516,    518,    575, 

582-584,    606  —  608,     611, 

641,  790,  796-797. 
Grímr  Þorkelsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1494)  211. 
Grímr     Þorsteinsson     i     Húna- 

vatnsþingi  (1499)  413. 
Grímr    Þorsteinsson      prestr    í 

Holti  i  Onundarfirði  og   próf- 

astr     miUi       Geirhólms       og 

Langaness  (1492—1504)   149, 

386—387,  613,  676. 
Grímsá  i  Borgarfirði  60. 
Grímsdóttir:  Guðrún,  Margrét. 
Grímsey  fyrir  norðan  land  115^ 
Grímslækr  i  Olfosi  583. 
Grimsnes(ið)  í    Arnessþingi   47, 

109,  111,  112,  117,  259,  455, 

457,  692,  694, 
Grimsson :       Benedikt,       Egill, 

Grímr,  Oddgeir,  Sigurðr,  I>or- 

leifr,  Örnólfr. 
Grimsstaðir  í  Reykholtsdal  737, 

743. 
Grimsstaðir  á  Mýrum  745. 
Grindavik  i  GuUbringusýslu  13, 

48,  49,    127,    128,    129,    153, 

457,  624. 
grindr  634. 
Grindr     á     Höfðaströnd      235, 

253—254,  306—307. 
grip,  gripdeildir    91,    190,    191, 

382,  481,  489,  510,  551,  595, 

596,  672,  673,  674. 
gripir    (munir)     231,    347,    382, 

658,  719. 
gris,  sjá  svín. 


grjót  362,  363.  —  grjótborar 
746.  —  grjótgarðr  56,  458. 

Grjótá  á  Hvalfjarðarströnd  56. 

Grjótleiti  á  Hornströndum  84. 

Grjótnes  á  Melrakkasléttu    466. 

Gróa  kona  Bjarna  í  Böðvars- 
hólum  (1505)  811. 

Gróa  Guðmundardóttir  i  Þing- 
eyjarþingi  (1504)  730—731. 

Gróa  Jónsdóttir  systir  Þor- 
bjarnar  (d.  fyrir  1494)  205. 

Grund  i  Eyjafirði,  Grundar- 
eignir  120,  229—230,  268, 
279—280,  305—306,  317— 
318,  434,  437,  477,  524, 
525,  550,  551,  614,  646— 
648,  663,  664,  734,  735, 
755,  760,  789-790. 

Grund  i  Svarfaðardal  216, 
762—763. 

Grund  i  Vatnsdal  279  -281. 

Grundar-Helga  (um  1380)  775— 
777,  784. 

Grunnavik  i  ísafjarðarsýslu  133, 
760. 

Grutubakki,  sjá: 

Grýtubakki  i  Höfðahverfi  279— 
281,  317—318,  730,  789. 

grýtur  178.     Sbr.  búsgagn. 

Grænagróí  i  K,eykjadal  733. 

Grænavik  i  Grimsey  115. 

Gröf  i  Bitru  142,  143. 

Gröf  í  Eyrarsveit  748. 

Gröí  i  Gufudalsþingum  77. 

Gröf  i  Hrunamannahrepp  152. 

Gröf  i  Mosfellssveit  662—663. 

Gröf  i  Steingrimsfirði  655  — 
656. 

Gröf  i  Vestrárdal  345-346. 

gröptr  70,  247,  438,  473. 

guð:    guðhjálpareiðar    239.     — 


REGISm. 


guðhræðsla  793.  —  guðs  era-  j 
bætti,  guðlegt  erabætti  433, 
434,  460,  717,  793,  794, 
795.  —  guðs  ástvinir  539.  — 
guðs  líkarai  119,  793,  795.— 
guðs  lög  og  boðorð  240.  — 
guðs  lög  119,  266,  414,  492, 
530,  696.  —  guðs  móðir  69, 
132,  433,  793,  794,  795.  — 
guðs  reiði  305.  —  guðssonar 
líkneski,  sjá  kirkja.  —  guðs 
vitni  537.  —  guðs  þjónusta 
240.  —  guðtoUar  566,  567. 
(xuðbjörg  £>órðardóttir,  Helga- 
sonar,  á  Staðaríelli  (1499) 
424. 
Guðbrandr    Arnórsson      nyrðra 

(1500—1506)  531. 
Guðbrandr  Jónsson  í  Mýrasýslu 

(1504)  744. 

Guðbrandr    Jónsson    prófastr  i 

Vatnsíirði  (d.  1690)  225,  562, 

603. 

GuðbrandriKjalardal  (1497);376. 

Guðbrandr    Sigurðsson  í    Olfosi 

(1501)  568. 
Guðbrandr  í>orláksson  biskup  á 
Hólum  (d.  1627)  127,  318, 
325,  342,  412,  469,  522,  562, 
573,  581,  598,  757,  785,  794. 
Guðíinna  Guðmundsdóttir,  prests 

Skúlasonar  (1504)  728. 
Guðfinna  Jónsdóttir,  Asgeirsson- 
ar,  kona  Þórðar  Helgasonar  á 
Staðarfelli  (1493—1505)  184, 
423—424,  588,  764—765. 
Guðlaug  Finnbogadóttir,  Jóns- 
sonar,  kona  Sturlu  Þórðar- 
sonar  (1499—  1502)  414— 
415,  551  —  552,  587  —  588, 
617—618. 

Dipl.  iBl.  VII.  B. 


Guðlaug  Særaundardóttir  (Loga- 

dóttir)  þjónustukona    Solveig- 

ar  Björnsdóttur  (1495)  246. 
Guðlaugr    Guðraundsson     syðra 

(1498)  393. 
Guðlaugr     Jónsson    í     Eyjafirði 

(1493)  178. 
Guðlaugr    Jónsson  í    Mýrasýslu 

(1505)  774. 
Guðlaugr    Loptsson       lögréttu- 

maðr  vestra  (1492—1504)  126, 

141,  209,  248,  359,  607,  706, 

710. 
Guðlaugr    prestr    á     Snælugls- 

stöðum  (um  1500)  456,  457. 
Guðlaugr       Sigurðsson       syðra 

(1502)  593. 
Guðlaugr,  Skálholtsmaðr   (1502) 

628. 
Guðlaugr  Sveinsson  vestra  (1492) 

101. 
Guðlaugshöfði    í     Strandasýslu 

74. 
Guðlaugsson :     Ari,    Guðmundr, 

Jón,  Valdi. 
Guðlaugsstaðir    í       Húnavalns- 

þingi  105. 
Guðmundardóttir :         Guðfinna, 

Guðrún,     Haldóra,       Solveig, 

Þóra,  Þorgerðr. 
Guðmundarlón  á  Langanesi  215. 
Guðmundr  ábóti  í   í>ykkvabæ  í 

Veri  (1496-1497)    295  -296, 

356. 
Guðmundr    Álason       (falsbréfs- 

vottr  1501)  581. 
Guðmundr      Andrésson,       Guð- 

mundssonar,     undir     Felli    í 

Kollafirði    (1492—1501)    133, 

159—160,  206,  221,  262,  285, 

401—402,    403,    409  —  410, 
55 


964 


ÉEGISl^É. 


,  468-469,  520-521,  536— 
537,  570—572,  579,  586— 
587,  815. 

Guðmundr  Arason  góði  biskup 
á  Hólum  (d.  1237)  133,  233, 
243,  739.  —  Guðmundardagr 
206,  580.  —  Guðmundarmynd, 
sjá  kirkja. 

Guðmundr  Arason  hinn  riki  á 
Reykhólum  (gerðr  útlægr 
1446),  Guðmundareignir,  Guð- 
mundarpeningar  6 — 7,  9 — 10, 
11,  12,  160,  190—191,  383— 
384,  401—402,  425  —  427, 
479—483,  550—551,  553— 
554,  570—572,  595—597. 

Guðmundr  Arnason  í  Rangár- 
þingi  (1494)  225. 

Guðmundr  Árnason  i  Austfjörð- 
um  (1697)  446,  490. 

Guðmundr  Ásmundsson  í  Mýra- 
sýslu  (1504)  745. 

Guðmundr  Auðunarson  í  Skut- 
ilsfirði  (1505)  806. 

Guðmundr  Bjarnason  prestr  á 
Grenjaðarstað  (1637  —  1660) 
467. 

Guðmundr  Bjarnason  prestr  á 
Laugardælum  (1 643  —  1685) 
454. 

Guðmundr  Einarsson  lögréttu- 
maðr  i  Arnessþingi  (1496  — 
1504)  324,  470,  497,  498, 
500,  568,  575,  621,  692. 

Guðmundr  Einarsson  i  Mýra- 
sýslu  (1504)  745. 

Guðmundr  Eyvindsson  vestra 
(1498  -1501)  401,  403,  410, 
520,  584,  586. 

Guðmundr  Finnsson,  Pótrsson- 
ar,    faðir    Daða    i    Snóksdal 


(1492-1503)    92,    174,    209, 

226,  292,  459,  634. 
Guðmundr  Fúsason    (Sigfússon) 

vestra  (1501)  546. 
Guðmundr     Gíslason     prestr    i 

Gaulverjabæ  (d.  1605)  454. 
Guðmundr  Guðlaugsson    nyrðra 

(i  Grimsey;  1492)   115. 
GuðmundrGuðmundsson  í  Húna- 

vatnsþingi  (1502-1504)   602, 

680. 
Guðmundr  Guðmundsson  á  Sval- 

barðsströnd  (1703)  415. 
Guðmundr    Gunnarsson    nyrðra 

(1495)  264. 
Guðmundr  Hallvarðsson  i  Vaðla- 

þingi  (1492)   144. 
Guðmundr    Helgason    i    Húna- 

vatnsþingi  (1495)  263. 
Guðmundr     Hrafnsson      vestra 

(1493)  183^). 
Guðmundr   Hrafnsson    lögréttu- 

maðr  (1494)  217.^) 
Guðmundr    Hramsson     (Hrafns- 

son)  í  Borgarfirði  (1498)  399,^) 
Guðmundr    Indriðason  i    Húna- 

vatnspingi  (1503—1505)   649, 

791—792. 
Guðmundrlngimundarson  nyrðra 

(d.  íyrir  1495)  255. 
Guðmundr  Jónsson  i  Skagafirði 

(d.  1492)  108—109. 
Guðmundr   Jónsson   í   Eyjafirði 

(1493)  178. 

Guðmundr  Jónsson  i  Dalasýslu 

(1494)  208. 

Guðmundr  Jónsson  í  Austfjörð- 
um  (1495—1502)  257. 


1)   Þötta    kynni    þó   alt    vera 
einn  maðr. 


ÍIÉGISI^É. 


866 


Öuðmundr  Jónsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1498)  411. 
Gruðmundr  Jónsson  lögréttumaðr 

(1500)  496—497.      Sbr.  Guð- 

mund  Einarsson. 
Gruðmnndr  Jónsson  vestra  (1500 — 

1501)  520,  587. 
Guðmundr  Jónsson  í  Skagaíirði 

(1503)  646. 
Guðmundr  Jónsson  i  ísafjarðar- 

sýslu  (1504)  675. 
Guðmundr  Jónsson  prestr  nyrðra 

og  officialis  (1492—1505)  88, 

90,  100,  137,  147,    148,    149, 

150,  161,  168,  173,  187,  193, 

197,    275,    302,     313,     351— 

354,    371  —  372,     422,     424, 

487,  509,  555,  556,  558,  572, 

766,  778. 
Guðmundr    Jónsson    i    Árness- 

þingi  (1636)  453. 
Guðmundr  Jónsson  í  Hjaltastaða- 

þinghá  (1656)  511. 
Guðmundr  Jónsson  á  Kjalarnesi 

(1691)  53. 
Guðmundr  Klemensson  í  Mýra- 

sýslu  (1504)  745. 
Guðmundr  Koðransson  í  Húna- 

vatnsþingi  (1497)  326. 
Guðmundr    Kolbeinsson     (bróð- 

ir  Ólafs  prests)  vestra  (1384)  6. 
Guðmundr    Kollason,     Magnús- 

sonar,    kirkjuprestr  á    Hólum 

(1492  —  1498;   d.    fyrir    1500) 

90,  128,  147,  148,    151,    158, 

163,  168,  173,  192,  193,  197, 

488-489. 
Guðmundr  Loptsson  nyrðra    og 

vestra     (1501  —  1504)     579, 

580,  727. 


Guðmundr  Magnússon  i  Laug- 
ardal    i     Arnessþingi       (fyrir 

1497)  825. 

Guðmundr  Magnússon,  eigandi 
oggefandi  Stærrivoga  (1496  — 

1498)  298  —  299,   303  —  305, 
344—345,  394. 

Guðmundr  Olafsson  á  Reykjum  i 
Miðfirði,  mágr  Jóns  Sigmunds- 
sonar  og  faðir  Beggu-Láfa 
(1503  —  1505)  656  —  662, 
709—713,  773-774. 

Guðmundr  Ólafsson  djákni  og 
prestr  nyrðra  (1501  —  1502) 
545,  592,  619. 

Guðmundr  Olafsson  prestr  syðra 
(1492)  123. 

Guðmundr  Skúlason,  Loptsson- 
ar,  prestr  á  Mel  i  Miðfirði 
(1497  —  1501;  d.  fyrir  1504) 
381,  487,  555,  556,  557,  559, 
728. 

Guðmundr    i     Skutilsey    (1504) 

745. 
Guðmundr  á  Spóastöðum  (1502) 

627. 
Guðmundr  Steinsson  djákni    og 

prestr  i  Skálholtsbiskupsdæmi 

(1495—1504)  278,  698. 
Guðmundr   Þórarinsson   i   Mos- 

fellsssveit  (1503)  648—649. 
Guðmundr  Þórðarson  i  Borgar- 

firði  (1493)  160—161. 
Guðmundr    Þorgilsson    i    Þórs- 

nessþingi  (1500)  484. 
Guðmundr     Þorkelsson     prestr 

syðra  (1492)  106,  123. 
Guðmundr  Þorleifsson   lögréttu- 

maðr    nyrðra     (1498  — 1504) 


866 


HEaiSTH. 


388,    437,    493,    502,     531, 
628—629,  679.^) 

GuðmuDdr  Þorleifsson  vestra 
(1502)  617^). 

Guðmundr  Þorsteinsson  (veginn 
1492)  212—213. 

Guðmundr  £>orsteinssoa  í  Olfosi 
(1501)  568. 

Guðmundr  Þorsteinsson  i  Skaga- 
firði  (1501-1503)  578. 

Guðmundr  Þorsteinsson  i  Hrúta- 
firði  (1724)  195. 

Guðmundsson :  Andrés,  Árni, 
Ásmundr,  Auðun,  Daði,  Eilífr, 
Einar,  Eysteinn,  Eyvindr,  Guð- 
laugr,  Guðmundr,  Gunnar, 
Haldór,Hallkell,  Hallr,  Helgi, 
Henrek,  Hrafn,  lUugi,  Jón, 
Lúkas,  Magnús,  Narfi,  Niku- 
lás,  Oddr,  Ólafr,  Páll,  Run- 
ólfr,  Sigmundr,  Sigurðr,  Steinn, 
Sveinn,  Vigfús,  Þórálfr,  Þórðr, 
Þorgils,  Þórólfr,  Þorsteinn, 
Þorvarðr. 

Guðnadóttir:  Helga,  Kristín, 
Olöf,  Þorbjörg. 

Guðnason:  Ari,  Björn,  Oddr, 
Þorvaldr. 

Guðni  Eyjólfsson,  Arnfinnsson- 
ar,  á  Grýtubakka  (d.  1481— 
1482)  280. 

Guðni  Jónsson,  Ásgeirssonar, 
bóndi  i  Hvammi  í  Hvamms- 
sveit,  á  Kirkjubóli  í  Langadal 
og  í  Ögri,  sýslumaðr  í  Dala- 
sýslu  og  ísafjarðarsýslu 
(1484—1505;  d.  1507)  12, 
69,  83,  154-155;  209,  248— 
249,     251,     273,     277  —  278, 

1)  Getr  verið  sami  maðr  hvorl- 
tve^gja. 


281—282,  350—354,  357— 
.  358,  360—364,  371,  383- 
384,  389  —  392,  445,  479  — 
483,  537—540,  546,  553-554, 
562,  589—590,  591  —  592, 
594—597,  612,  672  —  674, 
682,  696,  710,  727—729, 
741-746,  760—761,  763— 
765. 

Guðný  Aradóttir  ráðskona  síra 
Sigurðar  beigalda  í  Hítardal 
(1500)  475. 

Guðný  Bárðardóttir  þjónustu- 
kona  Solveigar  Björnsdóttur 
(1495)  246. 

Guðný  Þorleifsdóttir,  Árnason- 
ar  (d.  fyrir  1471)  462. 

Guðný  Þorleifsdóttir,  Björns- 
sonar,  kona  Gríms  lögmanns 
Jónssonar  á  Ökrum  (1497 — 
1498)  346—347,  404—406. 

Guðný  Þorvaldsdóttir  i  Húna- 
vatnsþingi  (1493— 1494)  180- 
181. 

Guðólfr  Magnússon  prestr  nyrðra 
(1492—1493;  d.  1494)  90, 
100,  147,  148,  149,  151,  158, 
163,  166,  168,  173,  187,  193, 
197. 

Guðríðr  Finnbogadóttir,  Jóns- 
sonar,  kona  Sveins  Sumarliða- 
sonar  (1492  —  1505;  sýnist 
vera  dáin  1505)  121,  305— 
307,  317—318,  477  —  478, 
647,  807-810. 

Guðríðr  kona  Jóns  Einarssonar 
(1494)  2341 

Guðriðr  Þorvarðsdóttir,  Lopts- 
sonar,  kona  Erlends  sýslu- 
manns  Erlendssonar  (1495) 
252-253,  264—268. 


REaiSTR. 


867 


GuðrÚD   Andrésdóttir  kona  Vil- 

hjálms  Orrassonar  (1493)  205. 
Guðrún  Andrésdóttir  (um  1505) 

814. 
Guðrún   Árnadóttir,    móðir    sira 

Eiriks    Sumarliðasonar    (kona 

Sumarliða     Eiríkssonar),     frá 

Kalmanstungu  (1505)  809. 
Guðrún      Bárðardóttir      nyrðra 

(1496-1498)  307—400. 
Guðrún     Eggertsdóttir  i   Bæ    á 

Rauðasandi  (um  1720)  795. 
Guðrún    Grímsdóttir  í   Rangár- 

þingi  (1504)  689. 
Guðrún    Guðmundsdóttir,    Ingi- 

mundarsonar     (1495)      254 — 

255. 
Guðrún  Guðmundsdóttir,   prests 

Skúlasonar  (1504)  728. 
Guðrún    Gunnlaugsdóttir,     Þor- 

kelssonar,     kona    Jóns     Sig- 

mundssonar  (d.  1493  eða  íyrri) 

280,  582. 
Guðrún  Haldórsdóttir    mágkona 

Jóns      Magnússonar       (1495) 

290. 
Guðrún    Hallsdóttir   kona    Þor- 

kels  Jónssonar  (1492)  93—97. 
Guðrún  kona  Indriða   Pétrsson- 

ari  Eyjafirði  (1500—1501)479. 
Guðrún  Jónsdóttir  í  Húnavatns- 

þingi,  náin  frændkona  Bjarg- 

ar     í>orvaldsdóttur     (1502  — 

1503)  602-603,  659—662. 
Guðrún    Jónsdóttir,     Sigmunds- 

sonar  (1505)  756—758. 
Guðrún  Klemensdóttir  kona  An- 

dréaar  Arasonar  (1501)  578 — 

579. 
Guðrún    Ólafsdóttir,    Skálholts- 

kona  (1502)  627. 


Guðrún  Snorradóttir,  er  sira  Sig- 

urðr     beigaldi     gefr       gjafir 

(1500)  476. 
Guðrún  Sveinsdóttir,  Sumarliða- 

sonar  (1496—1505)  317-318, 

477,  807-  810. 

Guðrún  Teitsdóttir    (Gunnlaugs- 

sonar;  1496)  315-316. 
Guðrún   Vaierianusdóttir,    fóstr- 

dóttir  síra  Sigurðar    beigalda 

(1500)  473. 
Guðrún  Þormóðardóttir  í  Borg- 

arfirði  (1504)  687. 
Guðrún  Ögmundardóttir  i  Elatey 

(1707)  476. 
guðspjallabók,  sjá  kirkja. 
Gufudalr  i  Gufudalssveit  77,  78, 

130—131,401,410,  518—519, 

655,  656. 
Gufufjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

131,  519,  656. 
Gufunes  i  Mosfellssveit  303—304. 
gull  45,  225,  240,  669.  —  gull- 

dúkr  287.   —    gullkaleikr  92, 

100.   —    gullnisti  233.       Sbr. 

og  sjá  málmar. 
Gullsmiðsreykir    í  Heykholtsdal 

671. 
GuUsteinn  í  Austfjörðum  24. 
Gunnar  Askelsson  i  Rangárþingi 

(1497)  376. 
Gunnar  Bjarnarson  í  Húuavatns- 

þingi  (H98)  408-409. 
Gunnar  Bjarnarson  i  Árnessþingi 

(1502;  f  1432)  621. 
Gunnar  Eyjólfsson  vestra  (1504) 

723. 
Gunnar  Guðraundsson  i  Rangár- 

þingi  (1496)  315-316. 
Gunnar    Jónsson  í  Sælingsdals- 


868 


EEGISTR. 


tungu  (1478—1481  eða  siðar) 

70,  276. 
Gunnar  Jónsson    nyrðra    (1496) 

306. 
Gunnar    Jónsson    prestr  í  Goð- 

dölum  (1492)  90. 
Gunnar  Koðransson  vestra  (1504) 

725. 
Gunnar   Pálsson    prestr  i  Skál- 

holtsbiskupsdæmi  (1 504)  702— 

703. 
Gunnar  Þórðarson  prestr  nyrðra 

(1498—1505)   381,   487,    545, 

555,  556,  559,  592,  601,  778. 
Gunnarsdóttir:      Haldóra,     Sal- 

björg,  Steinunn. 
Gunnarsholt     á      Rangárvöllum 

117,  375-377. 
Gunnarsson:      Araundi,     Bjarni, 

Brandr,  Guðmundr,  Ingimundr, 

Jón,  Páll,  Þorbjörn,    Þorkell. 
Gunnhildr   Tumasdóttir    vestra, 

kona    Þórðar   Jónssonar    (um 

1504)  747. 
Gunnlaugr      Helgason      nyrðra 

(1500—1505)  487—489,  548— 

549,  553,  797.  ' 

Gunnlaugr  á  Hvoli  (1497)  376. 
Gunnlaugr     Jónsson    í    Borgar- 

íirði  (1501)  552. 
Gunnlaugr  Jónsson  í  Þingeyjar- 

þingi  (1494)  213. 
Gunnlaugr  Ólafsson  i  Austfjörð- 

um  (1497)  345. 
Gunnlaugr     Sighvatsson     syðra 

(1497)  344. 
Gunnlaugr    Teitsson    hins    rika, 

Gunnlaugssonar  í  Bjarnanesi, 

lögréttumaðr      (1495  —  1500) 

250,  264,  395,  496—497,  500, 

502. 


Ghinnlaugr  Þorkelsson  lögréttu- 

maðr  á    Marðarnúpi    (1492 — 

1494)  104,  217. 
Gunnlaugr  Þorsteinsson  prestr  í 

Vallholti  (d.  1678)  á61. 
Gunnlaugsdóttir:     Guðrún. 
Gunnlaugsson :  Hannes,  Magnús, 

Ólafr,  Teitr. 
Gunnsteinn    Ásgrímsson     prestr 

vestra    (1492— 1497)     136— 

137,  139,  352-354,  369—370. 
Gunnsteinn  Björnsson  í  Rangár- 

þingi  (1500)  483. 
Gunnsteinsdóttir:    Cecilia. 
Gunnsteinsson :  Þorleikr.  4 

Guondur,  sjá  Guðmundr. 
Guttormr    Narfason,     Skálholts- 

maðr  (1502)  627. 
Guttormr  Nikulásson  á  Grund  í 

Eyjaíirði  (1500—1502)^),  bróð- 

ir   Gottskálks    biskups,    siðar 

lögmaðr   í    Björgvin    (1509 — 

1539)  516,  548,  614. 
Guttormr  Ólafsson  i  Haffjarðar- 

ey     (1492-1536)     142-143, 

175,  228,  664—665. 
Guttormr  Tumasson  vestra,  bróð- 

ir  Þóru  (1492)  175. 
Guttormr   vestra    (1492)    129— 

130.      Sbr.  Guttorm  Ólafsson 

og  Guttorm  Tumasson. 
Guttormsdóttir:  Steinvör. 
Guttormsson  :  Helgi,  Jón,  Sveinn, 

Þorgils. 


1)  Guttormr  var  seinni  maðr 
Guðríðar  Finnbogadóttur  lög- 
manns  (Bps.  II,  234).  Norðmenn 
kalla  hann  Guttorm  Nielsson. 
Árið  1538  er  Guttormr  kallaðr 
Gulaþingslögmaðr.  Annars  var 
hann  lögmaðr  Björgynjarmanna. 


REGISTR. 


869 


Godskalk,  sjá  Gottskalk. 
Gonsteinn,  sjá  Gunnsteinn. 
Gwnesön,  sjá  Guðnason. 
gyllini  771.    —     berena    gyllini 

769,  770. 
gylta  184.     Sbr.  svin. 
Gyrðr   ívarsson    biskup  i  Skál- 

holti  (d.  1360),  Gyrðsmáldagi 

64. 
Gyríðr     Steinþórsdóttir,      systir 

Sigmundar    prests     (d.    fyrir 

1505)  776—777,  782. 
Göltr  i  Bolungarvik  244. 
göng  667.     Sbr.  húsakynni. 

HáafeU  í  Hvitársíðu  744. 
háaltari,  sjá  kirkja. 
hádegi  769. 
Hadl,  sjá  Hallr. 
Háfahólmr  í  Öxaríirði  466. 
Haffjarðarey  í  Hnappadalssýslu 

664—665. 
Hafgrímsstaðir    i    Tungusveit    i 

Skagafirði  8. 
Hafliðadóttir :  Ragnhildr. 
Hafliðason:   Björn,  Snorri,  í>or- 

leifr. 
Hafliði  ívarsson    nyrðra    (1496) 

314. 
Hafliði     Jónsson      maðr     Æsu 

(1496  —  1497)     300  —  302, 

354—355. 
Hafliði  Skúlason   vestra   (1484) 

12. 
Hafnareyjar   íyrir    Skarðsströnd 

132. 
Hafnarfjörðr  við    Faxaflóa    154, 

366-367,  644,  645,  796,  797. 
Hafnarhólmr    á     Selströnd     við 

Steingrimsfjörð      254  —  255^ 

263. 


hafnarvoð  453.     Sbr.  vaðmál. 
Hafragil  i  Svinadal  í  Dalasýslu 

71. 
hafrekstrar  410,  644,  694,    696. 

Sbr.  reki. 
Hafrstaðir  i  Hnappadalssýslu  65. 
hafskip,  sjá  skip. 
háfur  kostulegar  (=  dýrir  mun- 

ir,  dýrar  eigur)  105,  106. 
Hagagarðr  á  Fellsströnd  651. 
HaganeslandamerkiOtrardals  80. 
hagi  399,  607. 
Hagi    á    Árskógarströnd    807 — 

810. 
Hagi    á    Barðaströnd     80,     87, 

128—130,     165,     170,     250, 

700—701,     718  —  719,     747, 

796. 
Hagi  á  Haganesi  80. 
Hagi  í  Hraunhrepp  i  Mýrasýslu 

745. 
Háhús    („Haus")   í   Kræklinga- 

hlíð  681,  686. 
hákall  278,  279,  285.  —  hákalla- 

toUar     278,     279.    —     tiundi 

hlutr  úr  hverjum  hákaUi  279. 
Hákon  Andrésson  í  Húnavatns- 

þingi  (1503)  643. 
Hákon    Björgólfsson    sýslumaðr 

i  Dalasýslu  (fyrir  1503)  634— 

635. 
Hákon     Egilsson    í   Húnavatns- 

þingi  (1493—1494)  195,   204. 
Hákon    Gislason    sýslumaðr    (d. 

1652)  313,  490. 
Hákon  Hákonarson  konungr  hinn 

gamU  (d.  1263)  321—324. 
Hákon     HaUsson     lögréttumaðr 

(á   Vindheimum    á    Þelamörk 

1493-1504)    203,    273,    437, 

524,  531,  575,  704,  710. 


870 


REaism 


Hákon    HanDnesson     sýslumaðr 

(d.  1730)  461. 
Hákon     Jónsson    i     Vaðlaþingi 

(1492)  140. 
Hákon   Jónsson     vestra     (1504) 

675,  682. 
Hákon    Jónsson    prestr  í    Skál- 

holtsbizkupsdæmi       (1492  — 

1493)    106,     110,    112,      113, 

117,  123,  133,  152,  172,  182. 
Hákon  Magnússon  háleggr,  Nor- 

egskonungr  (d.  1319)  4,  264— 

268,  470-471,  647. 
Hákon     Ormsson     frá      Eyjum, 

sýslumaðr     (d.      1656)      372, 

496,  603,  686. 
Hákonarson:     Björn,  Gísli,  Há- 

kon,     Haldór,     Indriði,     Jón, 

Magnús,  Ormr,  Páll,  Þorsteinn. 
Hákonarstaðir  á  Jökulsdal  198. 
hald   (=    helgihald,     helgidagr) 

115.    —    xvi    daga    hald    75, 

115,  119,  784. 
hald   (á   jörðu,    peningum)    141, 

210,  480,  489,  554,  572. 
Haldan,  sjá  Hálfdan. 
Haldór  Arnason  prestr  á  Húsa- 

felli  (d.  1736)  2. 
Haldór    Arnbjarnarson    i    Dala- 

sýslu  (1492)  102. 
Haldór    Bárðarson  í    Mýrasýslu 

(1500)  475. 
Haldór  Bjarnarson  nyrðra  (1495) 

280. 
Haldór  Bjarnason  vestra  (1494) 

218. 
Haldór  Brandsson,    Haldórsson- 

ar,  á  Barði  í  Pljótum    (1492) 

144,  146. 
Haldór  Brynjólísson,  (Eiríksson- 

ar)  hinn   riki,    lögréttumaðr  í 


Tungufelli  (1491—1504)  47, 
109-112,  113—115,  117— 
118,  286,  324,  355  —  357, 
360,  568,  575,  662—663,  703. 

Haldór  Einarsson  í  Mýrasýslu 
(1504)  745. 

Haldór  Gíslason  smiðr  i  Hitar- 
dal   (1494—1500)    224,    475. 

Haldór  Guðmundsson  i  Reyk- 
holtsdal  (1504)  687. 

Haldór  Gruðmundsson  (c.  1640) 
603. 

Halldór  Hákonarson,  Jónssonar, 
vestra  (d.  fyrir  1505)  764. 

Haldór  Jónsson  lögréttumaðr  i 
Vaðla  eða  Þingeyjarþingi 
(1495—1500)  280,  317,  366, 
437,  502,  529^). 

Haldór  Jónsson  í  Húnavafcns- 
þingi  (1505)  791.^) 

Haldór  Jónsson  prestr  í  Reyk- 
holti  (1492—1503)  106,  110, 
112,  269—270,  666-667^). 

Haldór  Jónsson  prestr  vestra 
(1503)  655. 

Haldór  litli,  Skálholtsraaðr  (1502) 
627. 

Haldór  Magnússon,  Þórólfsson- 
ar  (1495)  289—290. 

Haldór  Ormsson  ábóti  á  Helga- 
felli  (1492—1504)  157,  183- 
184,200,  224,  269,  331—333, 
415-417,  603,  639  —  640, 
690,  713,  746—747. 

Haldór  Ormsson  prestr  nyrðra 
(1492-1494)  137,  158,  166, 
168,  173,  187,  192,  193,  197 

Getr     hvorttveggja     verið 

2)  Ekki  er  víst  þetta 

Þó  getr 


1) 
sami  maðr. 

eigi  alt  við  sama  mann. 
það  verið. 


REGISTR. 


871 


Haldór  Sighvatsson  i  Kjós  (1670) 

610. 
Haldór    SigmundssoD,     Brands- 

sonar,    lögréttumaðr     (1502 — 

1505)  502,  790. 
Haldór  Sigurðsson  lögréttumaðr 

i     Húnavatnsþingi     (1498  — 

1505)  388,  428,  493,  791. 
Haldór  Sumarliðason  (Loptsson- 

ar)  vestra  (1495)  278. 
Haldór     Tyrfingsson     prestr     á 

Staðarhóli  (1492—1504)    106, 

110,  111,  113,  289,  406,  491, 

604,  617.  698. 
Haldór    Þorbergsson     lögréttu- 

maðr  á  Seylu  (d.    1711)    405. 

578,  723,  797. 
Haldór  á  Þorgautsstöðum  (1504) 

743. 
Haldór  í>orgeirsson  lögréttumaðr 

á  Melum  á    Skarðsströnd    og 

i  Kalmanstungu  (1492  -1505) 

132,  183,  209,  231,  300,   570, 

607,  667,  710,  713,  752. 
Haldór      Þorgrímsson       nyrðra 

(1493)  193. 
Haldór    Þorsteinsson     prestr    i 

Skálholtsbiskupsdæmi    (1504) 

698. 
Haldór  Ögmundsson  i  Þiugeyjar- 

þingi  (1495)  235. 
Haldóra  Guðmundsdóttir  í  Borg- 

arfirði  (1498)  398-399.^) 
Haldóra  Guðmundsdóttir     (íyrir 

1505)  755-756V 
Haldóra  Gunnarsdóttir  á  Landi 

(1497)  333-334. 
Haldóra  Jónsdóttir  i  Húnavatns- 

þingi  (1497)  330-331. 


1)  Getr  verið  sama  kona. 


Haidóra    Magnúsdóttir,       kona 

Björns    Einarssonar,    i    í>ing- 

eyjaarþingi  (1504)  733. 
Haldóra    Narfadóttir    (d.    1324) 

74. 
Haldóra    (Sigvaldadóttir    ianga- 

]ífs)  abbadis  („systir")  í  Kirkju- 

bæ  á  Siðu  (1494)  232. 
Haldórsdóttir :     Guðrún,  Herdis, 

Katrin,  Vigdís. 
Haldórsson :  Árni,  Arnór,  Bárðr, 

Bjarni,  Björn,  Brynjólfr,  Ein- 

ar,  Eirikr,  Hannes,  Hrafn,  Jón, 

Magnús,      Olafr,       Sigmundr, 

Þórðr. 
Haldórsstaðir  i  Reykjadal  721 — 

722. 
Hálfdan  Narfason  prestr  í  Felli  í 

Sléttahlið   (1502-1505)    601, 

733,  771—772,  778. 
Hálídanarson :     Einar,     Hjálmr, 

Ketill. 
hálfkanna,  sjá  búsgagn. 
hálfkirkja,    hálfkirkjuskyld    27, 

40,  55,    60,   62,    63,    81,    86, 

199,  237,  286,  307,  437,  452, 

459,  511,  512,  683. 
hálfstykki  189,    344.      -    hálf- 

stykkisklæði  185. 
hálftunna  736,  742.  Sbr,  búsgagn. 
HallaSigurðardóttir,kona  Björns 

Hafiiðasonar      (1496  —  1497) 

300—302,  354-355. 
Hallbjarnarson :     Brandr. 
Hallbjörn     prestr    á    Öndverðri 

eyri    (Eyri,    siðan    um     1500 

Hallbjarnareyri)   i    Eyrarsveit 

(1505)  747—748. 
Halldis    á   Nip    á    Skarðsströnd 

74. 
Hallfreðarson :    Einar, 


872 


REGISTH. 


Hallfreðr    Jónsson  í   Skagafirði 

(1492)  98. 
Hallgrímr    Sigurðssen    á    Sval- 

barði  (1726)  291. 
Hallgrímr    Skúlason    (Loptsson- 

ar)  í  Húnavatnsþingi  (1497  — 

1504)    326—327,    342,    349, 

412,  729. 
Hallgrimsson :     Bjarni,  Jón. 
Halli      Magnússon     i    Fljótsdal 

austr  (1498)  400.^) 
Halli  Magnússon  prestr  á  Skorra- 

stað  (nm  1500)  28.^) 
Hallkell   Guðmundsson    prestr  i 

Skagafirði  (1493—1494)  192— 

194,  221. 
Hallkell  Þorkelsson  syðra  (1498) 

394. 
Hallkelsson  :     Arni,  Sigurðr. 
hallkvæmni  242. 
Hallormsstaðr  i  Skógum  29. 
Hallotta    Þorsteinsdóttir     syðra 

(c.  1380?)  50. 
Hallr   Árnason    prestr  á  Sauða- 

nesi    og  i    Húsavik,   umboðs- 

maðr    Hóladómkirkju     (1494) 

215. 
Hallr     Arnórsson     i      Eyjafirði 

(1504—1505)  681,  685,  789. 
Hallr  Ásgrímsson  nyrðra  (1492 — 

1502)  161—162,  629. 
Hallr  Ásgrímsson  prestr  nyrðra 

(1502)  601. 
Hallr     Brandsson     hinn     hand- 

höggni  (1505)  748—749. 
Hallr     Erlendsson     i     Eyjafirði 

(1496—1502)  306,  629. 
Hallr  Guðvarðsson  prestr  nyrðra 

(1505)  778. 
1)  Kynni  að    geta  verið    einn 
maðr. 


Hallr  Hallvarðsson  prestr  nyrðra 

(1505)  778. 
Hallr  ísleifsson  i  Eyjafirði  (1493) 

203. 
Hallr   Ketiisson    nyrðra    (1504) 

721,  731—732. 
Hallr    Magnússon,      Hallssonar 

(veginn  1505)  789—790. 
Hallr     Sigurðarson     (um    1350) 

462. 
Hallr  Sigurðsson  prestr  i  Stafa- 

felli   (1492—1500)    106,    287, 

448,  491. 
Hallr    Sigurðsson  i   Húnavatns- 

þingi  (1501)  580—581. 
Hallr    Þórarinsson,  Aronssonar, 

prestr   i    Hjarðarholti  i    Lax- 

árdal  (1492—1500)  123—125, 

444. 
Hallr    I>órðarson     lögréttumaðr 

(1504)  706. 
Hallr    Þorvaldsson    i    Eyjafirði 

(1492—1494)  145,  216. 
Hallr  Ögmundsson,  Eyjólfssonar, 

bróðir    Þórólfs,     móðurbróðir 

Ögmnndar      biskups,      skáld, 

prestr  á  Rauðasandi    (1501 — 

1505)  584,  797—799. 
Hallsdóttir:     Guðrún. 
Hallsson :     Ásgrimr,     Ásmundr, 

Bjarni,    Einar,    Hákon,    Hall- 

varðr,  Indriði,    Jón,    Magnús, 

Ólafr,    Sigurðr,    Sturla,    Þor- 

steinn. 
Hallsteinn     Eiríksson   i    Keldu- 

nesi  (c.  1296)  214. 
Hallsteinn    Þorsteinsson     sýslu- 

maðr  i  Múlaþingi  (1496—1500) 

305,  486—487. 
Hallsteinsnes    i      Gufudalssveit 

401—403,  410, 


REGISTR. 


873 


Hallsteinsson:  Vigfús. 

Hallvarðr  BjarDa(r)son  prestr 
nyrðra  (1495  —  1505)  275, 
381,  413-414,  487,  509,  545, 
555,  556,  559,  577—578,  592, 
601,  624,  646,  766,  778. 

Hallvarðr  Eiríksson  vestra  og 
nyrðra  (1498  -  1502)  406, 
602. 

Hallvarðr  Hallsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1494—1496)  211,   263, 

314. 
Hallvarðr   Jónsson  i    Skagafirði 

(1497-1502)  346,    624—625. 
Hallvarðr  Ólafsson  vestra  (1503) 

655. 
Hallvarðsraessa    (Hallvarðr  Vé- 

bjarnarson     helgi)     50,     117, 

120,  122,  381,  480,  528,  532, 

555,  556,  558,  559,  599,  600, 

601,  688,  764,  766. 
Hallvarðsson :   Guðmundr,  Hallr, 

Jón. 
háls  (landamerki)  221. 
Háls  í  Fnjóskadal  629. 
Háls     i     Hamarsfirði       (nyrðra 

Álptafirði)  33,   34,    447—448. 
Háls  i  Svarfaðardal  307. 
Hálsasveit  i  Borgarfirði  3. 
Hálshús  i  Vatnsfjarðarsveit  244, 

637. 
hamar,  sjá  smíðartól. 
hamar  (landamerki)  652. 
Hamar  i  Flóa  454. 
Hamar   i    Hörgárdal    (Öxnadal) 

236. 
Hamar,     biskupsstóll  í    Noregi 

786. 
Hamarsfjörðr    í     Suðrmúlaþingi 

33,  447. 


Hamarsheiði  í  Grnúpverjahrepp 
621. 

Hamarsnes,  rekamark  Dverga- 
steinskirkju  24. 

Hamraendar  i  Miðdölum  123 — 
125,  161. 

Hamraendar  í  Stafholtstungum 
743. 

Hamraendar  í  Öræfum  714 — 
715. 

Hamragarðr  í  Hjaltastaðaþing- 
há  616. 

Hamrar  í  Biskupstungum  46 — 
47. 

Hamrar  i  Hraunhrepp  á  Mýr 
ura  616. 

handaband  6,  88,  89,  ^8,  100, 
115,  117,  120,  121,  133,  138, 
142,  143,  144,  145,  146,  148, 
m,  151,  162,  163,  166,  167, 
171,  173,  176,  185,  188,  189, 
195,  197,  204,  205,  208,  209, 
215,  216,  224,  225,  229,  231, 
235, 236,  250,  252,  253,  254,  255, 
258,  260,  261,  269,  271,  272, 
279,  280,  ,283,  291,  295,  298, 
299,  303,  306,  316,  317,  318, 
319,  320,  324,  330,  331,  333, 
342,  343,  344,  345,  347,  351, 
354,  3.55,  356,  357,  366,  369, 
370,  373,  374,  380,  393,  394, 
395,  398,  399,  400,  401,  402, 
404,  409,  410,  411,  413,  414, 
416,  419,  420,  421,  422,  423, 
438,  439,  469,  478,  484,  491, 
505,  507,  508,  513,  514,  517, 
519,  520,  521,  524,  526,  527, 
529,  543,  .549,  552,  561,  571, 
.580,  582,  583,  584,  587,  588, 
594,  595,  598,  599,  611,  612, 
613,  614,  618,  619,  623,  629, 
635,  636,  640,  642,  643,  648, 
649,  653,   659,    663,    676,    677, 


874 


REGISTR. 


680,  681,  686,  690,  700,  701, 

713,  714,  718,  719,  720,  721, 

'i24,  730,  731,  732,  760,  762, 

766,  789,  797,  798,  803,  804, 
805. 

haDdarafhögg  748. 
handatiltæki  417,  418. 
handklæði  183,  287,  746.     Sbr. 

kirkja. 
handlín,  sjá  kirkja. 
handrit  14,  39,    225,   359,    496, 

501,  703. 
handskript  447,  454,  488,    727, 

777. 
handsöl    102,     103.     209,     210, 

311,     382,     547,     658,      659, 

682,  684,  755,  781. 
handtak    491.     —     handtaksrof 

684. 
Hangahamar     á     Seltjarnarnesi 

458. 
Hanhóll  i  Bolungarvík  244. 
Hannes    Benediktsson    prestr   á 

Snæfjöllum     (d.     1708)     760, 

790. 
Hannes  Björnsson  prestr  í  Saur- 

bæ    á    Hvalfjarðarströnd     (d. 

1704)  53. 
Hannes  Etars  Henreksson  kaup- 

maðr    (á    Patreksfirði     1505) 

578-579. 
Hannes    Grunnlaugsson  i  Reykj- 

arfirði  (1666)  208,    217,    359, 

479,     496,     499,     501,     546, 

569,     573,     574,     584,      672, 

810,  813—814. 
Hannes    Haldórsson    prófastr    i 

Reykholti  (d.  1731)  2,  630. 
Hannes   Helgason    lögréttumaðr 

(1642  og  síðar)  454. 
Hannesson;    Eggert,  Hákon. 


Hans     Danakonungr     (1481  — 

1513)    392,    407  —  408,    494, 

748—751,  786  -787. 
Hans  Etin,  útlendr  maðr    (veg- 

inn  1505)  801—802. 
Hans  Gerken  (1599)  447. 
Hans     Kruchugh     i     Björgvin 

(1505)  769-771. 
Hans   Teiste   biskup  í  Björgvin 

(1474—1506)  408. 
hanzki  227,  479. 
Haraldsson :     Ólafr. 
Harastaðir  á    Fellsströnd  134— 

135,  201—202,  651-652. 
Harastaðir  i  Miðdölura  6. 
Har  astaðir  i  Vestrhópi  408—409. 
Harðavöllr  á  Ströndum  67. 
harðindi  18,  130. 
harðr  fiskr  579.     Sbr.  kostr. 
harðsteinn,  sjá  búsgagn. 
Háreksstaðir  í  Norðrárdal  63. 
hárhnoða  736. 
Harrastaðir,  sjá  Harastaðir. 
háski  78.  —  háskasamlegar  hug- 

renningar  242. 
hátíðir  447,  614.  —    hátíðabún- 

ingr,  sjá  kirkja. 
hatr  239. 
hattr     155,     377,     736.         Sbr. 

klæðnaðr. 
Haugr  i  Flóa  454. 
Haugr  í  Núpsdal  410-411. 
Haukadalr     i       Biskupstungum 

580.  581. 
Haukadalr(inn)  i   Dalasýslu    68, 

131,  459. 
Haukadalr  i  Dýrafirði  281,  286, 

722—723. 
Haukafell  i  Hornafirði  450. 
Haukagil  í  Vatnsdal    656-662, 

816. 


HEGISTÍI. 


875 


Haukholt  i  HrunamanDnhrepp 
109—112,  118,  176. 

Háús,  sjá  Háhús. 

Hauskollr,  sjá  Höskuldr. 

haustllag,  157,  677. 

Hávarðsson :  Gisli. 

hefð  559,  652,  683.  —  forn  heíð 
171. 

heínd:  konungleg  hefnd  og  reiði 
10,  379,  408,  750. 

Heggstaðir  i  Andakil  160. 

hegning  laganna  474. 

hégómleg  ræða  239. 

Hegranessþing  123,  531,  633. 

Heiðarhús  á  Flateyjardal  138. 

heiðarlegir  menn  366. 

heiði  325. 

heilagir  íeðr  240. 

heilags  anda  náð  107,  113, 
114,  119,  153,  270,  296, 
313,  386,  492,  569,  616, 
656,  699,  723. 

heilög  þrenning  242. 

heimajörð  5.     Sbr.  heimaland. 

heimakirkja  50.  —  heimakirkju- 
tiund  57. 

heimaland  3,  4,  16,  17,  18,  19, 
20,  21,  22,  23,  25,  26,  27, 
28,  29,  30,  31,  32,  33,  34, 
36,  37,  38,  39,  44,  45,  47, 
49,  50,  52,  53,  54,  55,  56, 
58,  60,  61,  62,  64,  65,  67, 
73,  75,  76,  77,  79,  81,  84, 
85,  134,  171,  172,  198,  201, 
202,  276,  277,  288,  310,  437, 
447,  451,  454,  465,  468,  737, 
739. 

heimamenn    1,    3,    49,    57,    63, 

72,  76,    384,    437,     446.     — 
heimamannagröptr  22,  50,  52, 

73,  SIO,  795.  —  heimamanna- 


tíund   3,    50,    52,    54.       Sbr. 

heimatíund. 
heimanfylgja     270,     271,     437, 

544,  755. 
heimanmundr  kirkju  795,  796. 
heimaprestr  466. 
heimatíund     56,     58,      63,     64, 

446,  610. 
heimatollar  72,  75,  86,  437,  796. 
heimferð  J76. 
heimild  91,  101,  103,  178,  193, 

247,  296,  382,  426,  533,  673, 

711.    —    heimildarmenn    101, 

161.    —    heimildartökur    382, 

482,  551,  658,  659. 
heiraili  120,  362,  685,  693,  694, 

739,  753,  802. 
heimilisprestr  1,  3,  46,   49,    50, 

52,  70,  446,  459. 
Heimramsson:  Illugi. 
heimreið   257,    258,     342,     540, 

653,     654.     —     heimsókn    7, 

227,  319,  342,  655.  —  heim- 

stefna  349. 
Heinfull  575,  sjá  Kæi. 
Heinrek,  sjá  Henrik. 
heipt  239.    —    heipt    og   öfund 

93,  94,  96,  685. 
heitingar  156. 

Helenarhólmr  i  Skagafirði  463. 
helga  blóð  233,  486,  525. 
Helga  Ásmundsdóttir,  Skálholts- 

kona  (1502)  628. 
Helga  Eggertsdóttir   á   Múla   i 

Kollafirði  (1710)  77. 
Helga  Einarsdóttir  kona  Haldórs 

Brandssonar     (1492  —  1494) 

144—146,  216. 
Helga    Guðnadóttir,    Jónssonar, 

kona   Torfa  í  Klofa     (1502- 

1505)591—592, 755, 787—788. 


m 


ÍIÉGÍSTÍI 


Helga  dóttir  Haldóru  GuDnars- 
dóttur  (f.  1487)  334. 

HelgalUugadóttirfrænakona  sira 
Sigurðar  beigalda  (1500)  475. 

Heiga  Jónsdóttir,  Sigmundsson- 
ar,  móðir  Gruðbrands  biskups 
(15Ó5)  756—758. 

Helga  Magnúsdóttir,  Þórólfsson- 
ar  (1496)  292—293. 

Helga  Þorleifsdóttir,  Árnason- 
ar,  eldri,  kona  Guðmundar 
Arasonar  (1423  —  c.1438) 
401—402,  569-572. 

Helga  I>orleifsdóttir,  Árnasonar, 
yngri,  kona  Skúla  Loptsson- 
ar  (fædd  1412;  enn  á  lífi 
1495  eða  leingr)  462. 

Helga  Þorleifsdóttir,  Björnsson- 
ar,  kona  Eyjólfs  Gíslasonar 
(1493—1498)   167,    404—405. 

Helgadóttir:     Ingvildr. 

Helgafell  (hestsnafn)  155. 

Helgaíell,  Helgafellsklaustr  í 
Helgafellssveit  14,  156—157, 
166- 167,  184  -  -  185,  200, 
224,  269,  381—333,  416, 
437,  501,  603,  616,  639— 
640,  690,  713,  746,  747. 

Helgafellssveit  í  Þórsnessþingi 
6Q,  126,  157,  167,  185,  332, 
416,  690. 

helgar  tíðir  240. 

Helgason:  Ari,  Björn,  Eyjólfr, 
Guðmundr,  Gunnlaugr,  Hann- 
es,  Hjálmr,  Jón,  Ketill, 
Magnús,  Pétr,  Sigurðr,  Snorri, 
Þórarinn,  £»órðr,  Þorleifr, 
I>orvaldr,  Þorvarðr. 

Helgastaðir  í  Reykjadal  370, 
386-387,  630  —  631,  632— 
633,  721,  732,  745. 


helgasti  faðir  (páíinn)  259. 

Helgavatn  i  Vatnsdal  318— 
320. 

helga  vika  3. 

helgi  115.  —  helgibrot  120.  — 
helgihald  240.  —  helgi  kross 
50.  —  helgir  dagar  1,  3, 
26,  50,  51,  54,  56,  58*  63, 
70,  113,  194,  446,    616,    784. 

—  helgir   dómar,    sjá    kirkja. 

—  helgir  menn  3,  240.  — 
helgr  andi  238,  241,  610, 
726.  —  helgun  739. 

Helgi    Arnason     vestra      (fyrir 

1490)  14. 
Helgi  Ásgrímsson  nyrðra  (1504) 

681,  686. 
Helgi    Bessason  i    Húnavatns- 

þingi  (1828)  719. 
Helgi  Broddason    syðra   (1500) 

513. 
Helgi    Erlendsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1502)  602. 
Helgi  Eyvindsson    í   Breiðaíirði 

(1492)  86—87. 
Helgi    Gíslason,     Filippussonar, 

írá  Haga   (1498—1504)    401, 

420—421,    518,    676  —  677, 

699  -701,  722. 
Helgi      Guðmundsson      nyrðra 

(1492)  98. 
Helgi  GuttormssoQ  (Helga  Gutt- 

ormsdóttir?),       Skálholtsmaðr 

(1502)  628. 
Helgi    Jónsson,     Skálholtsmaðr 

(1502)  627. 
Helgi  Jónsson  vestra  (1503)  634. 
Helgi  Jónsson  prestr  í  Hvammi 

í     Norðrárdal     og      officialis 

Skálholtskirkju    (1502—1504) 

603,  617,  664,  666,  713. 


ílÉGISllt. 


é7f 


Helgi   Jónsson     prestr      nyrðra 

(1505)  766,  776. 
Helgi  JÓDSson  í  Miðíirði  (1703) 

194. 
Helgi    Ketilsson  i     Húnavatns- 

þingi  (1492)  98. 
Helgi  Magnússon  prestr  í  Mikla- 

holti  (d.  fyrir  19.  Apr.    1490) 

14. 
Helgi  Oddsson,    Ásmnndssonar, 

á    StóruvöUum  á  Landi,    lög- 

maðrsunnan  ogaustan  (1493 — 

1497)   og    siðar    lögréttumaðr 

(1504)  190,    270,    271,    358, 

360,  689^). 
Helgi    Ólafsson    vestra     (1492) 

126. 
Helgi   Ormsson    syðra    (1498 — 

1505)  394,  797. 
Helgi   Pétrsson  bróðir  á  Helga- 

felli  og  i  Viðey  (1493—1503) 

157,  663. 
Helgi     Sigurðsson      vestra      og 

nyrðra     (1492  —  1505)     139, 

218,  254,  280,  352,  367,  514, 

762,  776.^) 
Helgi,      Skálholtsmaðr      (1502) 

628. 
Helgi  Snartarson  vestra  (1499 — 

1504)  420,  722. 
Helgi  í>orkelsson  prestr  nyrðra 

(fyrir  1375)  214—215. 
Helgi  í>orvaldsson,   Þorkelsson- 

ar,    frá    Narfaeyri,     lögréttu- 

maðr  i  Þórsnessþingi  (1493 — 

1502)    184—185,    273,    360, 

484,  493,  502,  570,  607. 
Helgistaðir  i  Reyðarfirði  369. 

1)  Það  er  varla  efi  á,  að 
þetta  sé  alt  einn  maðr  2)  Þetta 
sýnist  alt  eiga  við  sama  mann. 


Heljardalsheiði  nyrðra  424. 
Helkunduheiði  miUi  Austfirðinga- 

og  Norðlendingafjórðungs   15, 

89,  734. 
Hellanes  á  Ströndum  461. 
hellir  325. 

Hellisás  í  Tungusveit  8. 
Hellisholt   í     Hrunamannahrepp 

176—177. 
Hellnaholtí  Gnúpverjahrepp  621. 
Hellur  í  rióa  454. 
Helluhólmi     fyrir    Skarðsströnd 

72. 
Helluvað  við  Mývatn  731—732. 
helmingafélag    261,    317,     406, 

477,  809. 
helmingakona  251,  571. 
Helmingalón  á  Hornströndum  84. 
Helmingasandr  fyrir  Héraðsflóa 

487. 
helvíti  238,  670. 
Hemingr      Markússon      nyrðra 

(1492—1504)  127,  534. 
hempa  627. 
Henrik    Árnason    i     Hornafirði 

um  (1480)  452. 
Henrik      Guðmundsson       syðra 

(1497)  339. 
Henrik    Henriksson     Kolabeck 

sýslumaðr  í  Dalasýslu    (1494) 

226,  229. 
Henrik    Krummedige       riddari 

(1505)  786—787. 
Henrik    Mæding      umboðsmaðr 

Pinings  hirðstjóra  (1484)    12. 
Henriksson:  Hannes  Etars,  Hen- 

rik,     Níels,    E-eineki     Grette, 

Sigurðr. 
Henry  Harisse  374. 
hérað  323,  384.  —   héraðsdómr 

470.    —   héraðsróttr    53.     — 


m 


ílííGísm 


héraðssóknir  707.  —  héraðs- 
þing  209,  265,  383,  435, 
470—471,  546,  650,  657,  727, 
764,  774.  —  héraðs  og  landa- 
stefnuþing  5. 

herbergi  533,  591,  654. 

Herðibreið,  hólmr  á  Berufirði 
32. 

Herðibreið  á  Mývatnsöræfum 
799. 

Herdís  Einarsdóttir  i  Dýrafirði 
(1460-1461)  740. 

Herdís  Haldórsdóttir,  kona  Ein- 
ars  Örnólfssonar  (1495)  289— 
290. 

Herdís  Jónsdóttir  í  Húnavatns- 
þingi  (1498)  411. 

Herdís  Logadóttir  þjónustukona 
Solveigar  Björnsdóttur  (1495) 
246. 

Herdísarvik  i  Selvogi  45. 

hermaðr  669. 

Hermann  Hermannsson  í  Eyja- 
firði  (1505)  797. 

Hermannsson:      Hermann,  Jón. 

Hermundarson :  Arni. 

Hermundr  Oddsson  prestr  á 
Staðarhóli  og  í  Tröllatungu 
(1496  —  1500)  308  —  309, 
468—469. 

hernaðr  534,  596. 

herra  (ábóti,  biskup,  erkibiskup, 
konungr)  11,  89,  90,  100,  106, 
110,  111,  117,  124,  125,  128, 
137,  146,  158,  160,  162,  164, 
166,  168.  169,  174,  178,  191, 
193,  204,  205,  216,  217,  259, 
266,  269,278,287,  289,  290,291, 
292,  296,  299,  300,  303,  304, 
319,  331,  337,  338,  339,  340, 
344,  345,  348,  250,  357,  358, 
361,  363,   392,    394,    395.    598, 


408,  428,  436,  438,  442,  443, 
471,  480,  485,  487,  492,  493, 
494,  507,  508,  509,  517,  524, 
531,  535,  536,  545,  555,  556, 
557,  560,  561,  564,  565,  568, 
569,  572,  573,  574,  575,  576, 
592,  595,  601,  604,  608,  611, 
614,  619,  623,  625,  632,  634, 
636,  644,  645,  646,  647,  655,  672, 
673,  678,  682,  696,  697,  698, 
699,  702,  714,  715,  718,  720, 
729,  730,  731,  734,  741,  753, 
764,  766,  778,  786,  787,  788, 
791,  801,   803. 

Hersten,  sjá  Benedikt. 

hertogi  9,  374,  378,  379,  407, 
408,  748,  750,  751. 

Herþrúðr  Eirríksdóttir  í  Húna- 
vatnsþingi,  konaEinars  Magn- 
ússonar  (1504)  719—721. 

hespumælingr  637. 

Hesten,  sjá  Benedikt. 

Hesteyri  í  Jökulsfjörðum  769— 
771. 

hestr,  sjá  hross. 

Hestr  i  Borgarfirði  398—399, 
807. 

Hestr  (Hafrshestr)  í  Önundar- 
tirði  81,  401—402. 

hey  726,  817.  —  heygarðr  102. 
—  heykrókr  739.  —  heylaup- 
ar  638.  —  heysleði  740.  — 
heytaka  478.  —  heytollar  65, 
366,  467. 

Heydalir  í  Breiðdal  31,  222. 

Heynes  á  Akranesi  55,  56. 

Hierastaðir,  sjá  Harastaðr. 

Hildibrandr  Arnórsson  prestr  i 
Hornafirði  (um  1500)  449. 

Hildibrandr  Jónsson  vestra  (1500) 
479. 

Hildibrandsson :  Árni. 


ÍIEGISTH. 


879 


himnariki  431.  —  himinríkis  dýrð 
243.  —  himDaríkis  herskapr  238» 
243.  -  himinríkisgleði  241, 
670,  671.  —  hirð  himinrikis- 
vistar  246. 

hirðsiðir  154. 

hirðsla,  hirðslubrot  2,  342. 

hirðstjóri  6,  9,  137,  138,  172, 
190,  216,  217,  274,  321,  331, 
859,  361,  364,  368,  429,  443, 
498,  498,  499,  500,  502,  504, 
573,  574,  575,  609,  644,  696, 
701,  702,  717,  734,  735,  752» 
801.  —  Hirðstjóraannáll  859. 

Histen,  sjá  Benedikt. 

Hitará  i  Mýrasýslu  289  —  290. 

300,  484,  615-617,  741,  752' 

774,  775. 
Hitardalr  í  Mýrasýslu  15,  62,  85, 

139-140,  359,  434,  457,  470, 

472,  476,  496,  502,  504,    517, 

554,  562,  569,  603,  610,   615, 

746,  747,  803. 
hituker  736.  —  hituskál  736. 
hjáleiga  200.  —  hjáleiguhús  323- 
Hjailaland  í  Vatnsdal  280. 
Hjallar  i  Ögurssveit  244. 
hjaUr  74. 

Hjálmá  í  Austfjörðum  24.  — 
Hjálmárströnd  23. 
hjálmr  746.     Sbr.  hertygi. 
hjálmr  (viðrnefni),  sjá  Jón  Jóns- 

son. 
hjálmr,  sjá  kirkja. 
Hjálmr      Hálfdanarson       vestra 

(1501)  546. 
Hjálmr  Helgason  prestr  i   Hey- 

dölum  (1495)  287. 
Hjálmsson:  Kolbeinn,  Tumas. 
Hjálmstaðir  í  Laugardal    357 — 
358. 

Dipl.  I8l.  VII.  B. 


Hjaltadalr  i  Skagafirði  128,  147, 

151,  164,  166,  168,  187,  192, 

194,  207,  208,  218,  27.5,  808, 

405,  424,  439,  489,  545,  549, 

555,  556,  557,  5.58,  .559,  560, 

578,  592,  598,  601,  625,  679, 

'>22,  628,  731,  761,  768,  767, 

769,  772,  778,  778,  '/97, 

Hjaltason   :    Eyjóifr,       Magnús, 

Óiafr. 
Hjaltastaðir  á  Útmannasveit  22, 

511.  —   Hjaltastaðasandr    26, 

512.  —  Hjaltastaðaþinghá486, 
525. 

Hjalti  Arnkelsson  í  Skagaíirði 
(1495—1501)  275,  548. 

Hjalti  Steinmóðsson  í  Þingeyjar- 
þingi  (1494)  215. 

Hjalti  Þorfinnsson  nyrðra  (1503) 
663. 

Hjalti  Þorsteinsson  prestr  i  Vatns- 
firði  (d.  1752)  444,  806. 

Hjarðarholt  i  Laxárdal  5,  104, 
123—125,  143,  208—209,  218, 
226,  291-293,  444. 

Hjarðarholt  i  Stafholtstungum 
300,  752,  774. 

hjartanleg  ást  230. 

hjón  26,  27,  55,  78,  97,  157, 
179,  492,  520,  521,  579,  586, 
587,  610,  648,  775,  785.  — 
hjónaband,  hjónalag  245,  259, 
315,  326,  327,  385,  386,  414? 
429,  491,  494,  530,  533,  538, 
565,  603,  604,  605,  606,  769. 
—  hjónabandslýsing  425.  — 
hjónabandsmein  767.  —  hjón- 
skaparkaup  776.  —  hjónavígsla 
130. 

hjón   (=hjú):     hjónamissir  342> 

hjúskapr,     hjúskaparband     245, 
56 


m 


feÉGlSTH. 


259,  260,  414,  415,  428,  429, 

493,  494,  495,  563,  564,  605, 

783. 
hlaða  682,  683,  684. 
Hlíð  litla  á  Barðaströnd  402. 
HJíð  i  Bolungarvik  244. 
Hlið  (=  Fagrahlíð)  railli   Ennis 

og  Höíða  á  Snæfellsnesi  244. 
Hlíð,  siá  Jökulsárhlið. 
Hlíð  i  Múlaþingi  369. 
Hlið  í  Selvogi  583. 
Hliðarendi  i  Fljótshlíð  381,  805. 
Hliðartún  í  Miðdölum  459. 
hliðásar  (í  húsum)  95. 
hlunnindi     189,    245,    280,  393, 

410,  438,  529,  611,  616,  715, 

732,  770. 
hnakkr  (=  bekkr)  740. 
Hnappadalr    í   Hnappadalssýslu 

156,  157,  224. 
Hnarrarnes,  sjá  Knararnes. 
Hnausar  í   Húnavatnsþingi    203 

—204. 
hnifr  499,  500,  689.    —     hnífs- 

brot  739.  —  hnifsskurðr  498, 

500. 
Hnífsdalr     neðri     i    Skutilsíirði 

396-497. 
Hníísker  á  Gilsíirði  71. 
Hnióskadalr,  sjá  Fnjóskadalr. 
Hnjótr,  sjá  Örlygshnjótr. 
hnoðhamar  746. 
Hnúkr  í  Húnavatsþingi  280. 
Hnúkr  á  Skarðsströnd  244. 
Hoí  í  Álptafirði    (Hofstaðir)  34, 

118,  119,  448,  511—513. 
Hof  í  Goðdölum  524. 
Hof   á    Höfðaströnd     234,  253, 

306. 
Hof  á  KjaJarnesi  51,  53,  583. 
Hof  á  Rangárvöllum  376. 


Hof  i  Vatnsdal     104,  105,    127, 

180—181,  315. 
Hof  i  Vopnafirði     18,  345,  465, 

512. 
Hof  í  Öræfum  37,  288. 
HoíFell  i  Hornafirði    36,     432— 

433,  449,  527-528. 
hofmaðr  669. 

Hofstaðir,  sjá  Hof  i  Álptafirði. 
Hofstaðir  í  Hálsasveit  743. 
Hofstaðir  í  Miklaholtshrepp    14, 

65. 
Hofstaðir  á  Mýrum  745. 
Hofstaðir  í  Þorskafirði  77,  567. 
Hofteigr  á  Jökulsdal  20. 
hogsetr  (=  hogshead  =  uxahöf- 

uð)  43. 
Hólakot  í  Reykjadal  norðr  169. 
Hólakot  i  Skagafirði  463. 
Hólar  í  Dýrafirði  383-384. 
Hólar  í  Eyjafirði  583—584. 
Hólar  (=  Eyvindarhólar)    undir 

Eyjafjöllum  226,  376,  377. 
Hólar  í  „Eystrahrepp"  491    (= 

Hólar  í   Ytrahrepp  =  Hrepp- 

hólar). 

Hólar  í  Hjaltadal,  Hólabiskup, 
Hólabiskupsdæmi,  Hóladóm- 
kirkja,  Hólastaðr,  HólastóU 
4,  87,  88,  90-92,  100,  108—109, 
127,  128,  136,  137-138,  146— 
151,  158-159,  161-162,  163— 
164,  166,  168—170,  173,  187 
192-194,  197-198,  207—208,' 
212—213,  214,  215,  263,  275, 
302—303,  313,  325,  32ö,  329, 
351,  865,  371,  381-383,  386, 
405,  412,  421,  424,  438- 
439,  463-464,  465,  469,  476, 
487,  488,  489,  492,  508—510, 
516—518,  524-525,  545-546, 
548,    549,   555-560,    562,    578, 


ÍIÉGISTÍI. 


881 


581,   592—593,    598,  599-600, 
601,  608,  6il,   613-614,     618- 

620,   624-625,    679,  721-722, 

723,    730-732,     734,  761—763, 

765-769,    771—773,  777-778, 

781,  785,     797,    800,  802-803, 
804-805. 

Hólar  í    Hrunamannahrepp     (= 

Hrepphólar)    199—200,     396, 

665.       Sbr.    Hólar   í   Eystra- 

hrepp. 
Hólar  i  Hvammssveit  69,  70. 
Hólar  i  Vestrhópi  719-720. 
holdlegar  girndir  421,   422. 
holdgan  (Krists)  232,  260. 
holdtekja  (drottins)  239,  240. 
Holkná  á  Langanesströndum  17, 

198. 
hóU  (landamerki)  457. 
Hóll  i    Bolungarvik     243—245, 

286. 
Hóll  á  Ejalli  466. 
Hóll  (í  Höfðahverfi)  663. 
Hóll  i  Kinn  291. 
Hóll  í  Óslandshlið  762— .763. 
Hóll  á  Skaga  531—532. 
Hóll  i  Sæmundarhlíð  757—758. 
hoUusta  613. 
hólmar  134,  135,  201,  202,  458, 

559,  655,  656. 
Hólraar    (Hólmastaðr)  i  Reyðar- 

firði  29,  257—258,  491,    687. 
Hólmfastsííon :     Sveinn,  Valdi. 
Hólmíriðr    Vigfúsdóttir     Hólms 

(i   Engey;    fædd    fyrir     1415; 

enn    raeð     vissu  á  lifi     1475; 

dáin    1497     eða     litlu     fyrri) 

335-   336. 
Hólrafríðr  Þorvarðsdóttir,  B  j  arn  a- 

sonar  í  Njarðvík    (á  16.    öld) 

223. 


Hólrar  á  Akranesi  50,  sjá  Innra- 

hólmr. 
Hólmr  iHitardal  ( ibygð  1504)  745. 
Hólsá  i  Þingeyjarþingi  466. 
Hólslækr  í  Öxarfirði  465. 
Holsten    (Holsetaland)     9,     378, 

407,  408,  748,  749,  750,  751. 
holt  59,  748,  —  holtsfótr  59. 
Holt  i  Eyjafirði  317—318. 
Holt    undir    Eyjafjöllum    225 — 

226,  431,  805. 
Holt  railli    Ennis     og     Höfða  á 

Snæfellsnesi      (=    Kötluholt) 

639—640,  713. 
Holt(in)  i  Rangárþingi  41,    245, 

635-636,     677—678,     714— 

715,     788.     —      Holtaraanna- 

hreppr  636. 
Holt    i    Saurbæ     (=    Stóraholt) 

294,  308—309. 
Holt  i  Önundarfirði  149,   276  - 

277,  387,  676. 
Holtastaðir  i  Langadal  212. 
hórdórar  575,  767,  784. 
horn :  hornasög  736.    —     horn- 

beizl  736.  —  hornstaup    287, 

746. 
Horn  i  Andakil  60. 
Hornafjörðr  i  Skaptárþingi  hinu 

eystra  35,   36,  432,  449—451, 

527,  528,  714-715. 
hosur  363. 

Hrafn  i  Ási  (1497)  376. 
Hrafn     Bessason    i    Húnavatns- 

þingi  (ura  1640)  194. 
Hrafn     Brandsson      lögraaðr     i 

Skriðu  (d.  1483)  11,  126,  164, 

191,  387. 
Hrafn      (Gilsson,       Fiunssonar) 

„bóndi"  i     Asi    i    Hálsasveit 

(c.  1430—1440)  3. 

56* 


B82 


feEGÍSTR. 


Hrafn     Gilsson     prestr  í  Reyk- 

holti  (1463—1464)  3. 
Hrafn     Gruðmundsson      lögmaðr 

(d.  1432)  571. 
Hraín    Haldórsson,     frá     Barði, 

Brandssonar     (1492  —  1494) 

146,  216. 
Hrafn    Oddsson    oíFicialis    fyrir 

vestan     (1500  —  1508)     491, 

655—656. 
Hrafn  Þórarinsson  i  Borgarfirði 

(1444)  3. 
Hrafnabjörg  á  Hvalíjarðarströnd 

55. 
Hrafnabjörg  norðr  aí  Lyngdals- 

heiði  325. 
Hrafnabjörg  i  Ögurssveit  244. 
Hrafnagil  í  Andakíl  60. 
Hrafnagil  i  Eyjaíirði    164 — 165, 

366. 
Hrafnkelsstaðir  i  Fljótsda]    395, 

447. 
Hrafnkelsstaðir  á   Mýrum    744, 

746. 
Hrafnsdóttir:     Solveig. 
Hrafnseyri  i  Arnarfirði    80,    81, 

286,     526,    527,     553,      554, 

599  -600,  793—795. 
Hrafnsson:       Asbjörn,    Brandr, 

Guðmundr,Jón,  Snjólfr,Tumas. 
Hraná  á  Svalbarðsströnd  415. 
Hranason:  Þórólfr. 
Hranf,  sjá  Hrafn. 
Hrappsey  á  Breiðafirði  359. 
Hraun    á     Bakka     (Eyrarbakka 

=  Stóra  eða  Litla-hraun)  396. 
Hraun  i  Bolungarvík  244. 
Hraun  i  Breiðavik  undir  Jökli  5. 

Sbr.  Hraunlönd. 
Hraun  i  Grímsnesi  109 — 112. 
Hraun(in)  i  Gullbringusýslu  milli 


HafnarQarðar    og    VatnsteysU 

337,  586. 
Hraun    i    Keldudal    í    Dýrafirði 

396,  740—741. 
Hraun  austr    í    Krók    á    Landi 

375. 
Hraun  á  Skaga  180. 
Hraun:  Undir  Hraun,  sjá  Stað- 

arhraun. 
Hraun  i  Olíosi  583. 
HraunfjöU  á  Eellsströnd  87,  170, 

748. 
Hraungerði  i  Flóa  47,  623. 
Hraunholt  í  Hnappadal  224. 
Hraunhreppr  í    Mýrasýslu    355, 

440,  485,  753,  775. 
Hraunlönd    í     Breiðavik     undir 

Jökli  5,  65.     Sbr.  Hrann. 
Hraunnestjarnir(-vötn)  í  Hrann- 

um  suðr  337. 
Hraunsmúli  í  Hnappadal  745. 
Hrauntungur   í    Hraunum     suðr 

53. 
Hreðavatn  i  Norðrárdal  64. 
Hreiðarstaðir  i  Svarfaðardal  611, 

773—774. 
hreiðr  455. 
Hreinsson:  £>orlákr. 
Hreinn      búandi     í     Mýrasýslu 

(1504)  745. 
hreinsunareldr  670. 
Hrepparnir  i  Árnessþingi  376. 
Hrepphólar,  sjá  Hólar  í  Hruna- 

mannahrepp. 
hreppr  323,  401,  559,  780,  814. 

—   hreppstjórar,    hreppstjórn- 

armenn  5,  323,  547,  548,  675, 

780,    812,   —     hreppstjórnar- 

þing  698,  780. 
hrið  654. 
hrifa  287,  448,    638,    689,    736, 


REGISTR. 


883 


740,  742,  745.     Sbr.  búsgagn.  | 

hrífnafar  638.  Sbr.  smíðar- 
tól. 

hringing,  sjá  þrítekin    hringing. 

Hringver  i  Viðvikrsveit  462. 

hrip  638,  742.     Sbr.  búsgagn. 

hris  811.  —  hrishögg  76,  87, 
759.     Sbr.  högghris. 

Hris  i  Viðidal  194-196. 

Hrisey  á  Hreðavatni  64. 

hrismaðr  669. 

Hristangi  i  Laugardal  325. 

Hrjótr  i  Hjaltastaðaþinghá  525. 

Hróarshólmr  á  Berufirði  32. 

Hróarstunga  (Tunga)  i  Múla- 
þingi  21. 

Hroðbjargarstaðir  i  Hnappadals- 
sýslu  745. 

hroði  67.      Sbr.  klyppur. 

Hróðbjargardalr  bak  Jafnaskarði 
64. 

Hrólfr  Pétrsson  vestra  (1501) 
546. 

Hrólfsmýrarlækr  í  Steingrims- 
firði  656. 

Hrólfsson  :  Jón,  Ólafr,  Steinn. 

Hrómundr  Þorbjarnarson  i  Siðu- 
múla  742. 

hross  5,  20,  21,  25,  30,  32,  34, 
38,  41,  43,  46,  50,  61,  67, 
68,  69,  73,  79,  186,  198,  200, 
220,  288,  297,  448,  450, 
451,  452,  453,  455,  456,  479, 
510,  665,  677,  737.  —  bleik- 
álótt  hross  (hestr)  296,  479.  — 
brúnn  (hestr)  284,  285.  — 
móálótt  hross  296.  —  mó- 
skjóttr  (hestr)  285.  -  rauð- 
skjótt  hross  479.  —  skjótt 
hross  479.  —  xv  aura  hross 
134,  135,  201.  -  -  hross  rosk- 


in,  fuUroskin  34,  44,  448, 
742,  812.  —  hross  klyfbær 
28,  29.  —  hrossabeit  74.  — 
hrosslán  152,  153.  —  folald 
198,  454.  —  foli  448,  479.  — 
fylhross  36.  —  fylja  61.  — 
hestar  2,  20,  21,  25,  30,  32, 
41,  43,  44,  46,  49,  57,  61, 
67,  73,  76,  78,  80,  85,  111, 
135,  153,  186,  189,  198,  200, 
220,  285,  286,  287,  '288,  289, 
304,  347,  375,  376,  377,  442, 
443,  448,  449,  450,  451,  452, 
456,  488,  489,  512,  568,  586, 
637,  665,  667,  677,  726,  736, 
737,  740,  743,  745,  812.  — 
íullrosknir  hestar  742.  — 
hundraðshestar  26,  34,  48, 
58,  134,  201,  285,  375,  377, 
736.  —  hálfs  annars  hundraðs 
hestr  177,  255.  —  klyfbærir 
hestar  19.  —  kúgildishestr 
(=  hundraðshestr)    682,    684. 

—  hestamaðr  628.  —  hesta- 
mæðr  19,    34.       Sbr.    kaplar. 

—  hestarán  342.  —  hesta- 
skipti  208.  —    hestdráp    295. 

—  hestgrip  487.  —  hesthald 
295.  —  hestlás  638.  -  hest- 
reið  295.  —  kaplar  17,  18, 
19,  22,  23,  26,  33,  47,  48, 
55,  63,  67,  74,  77,  91,  141, 
163,  179,  181,  254  280,  287, 
370,  422,  450,  452,  456,  473, 
474,  481,  484,  529,  544,  588, 
590,  620,  637,  664,  667,  694, 
715,  739,  742,  757,  758,  802, 
811.    —    fuUfærir  kaplar  152. 

—  klyfbærir  kaplar  18,  21, 
30,  31,  513.  —  lestfær  kapall 
járnaðr   152,    153.    —    kapla- 


884 


REaiSTR. 


ganga(-beit)  198,466,800,— 
kapallán  152,  153.  Sbr.  geld- 
hrossabeit,  grálær,  hárhnoða, 
Helgafell;  hærusekkir,  járn, 
rauðr  hestr,  skeifur,  stóðhrossa- 
beit. 

Hrossahjalli  i  Hvítadalslandi  71. 

Hruni  í  Hrunamannahrepp  44, 
176 — 177.  —  Hrunaraanna- 
hreppr  44, 111,  112,  176—177, 
199-200,  396,  665. 

Hrútafjörðr  inn  úr  Húnaflóa  67, 
85,  86,  137,  141—143,  194, 
308,  411.  —  Hrútafjarðará 
141,  180,  207,  430,  655,   727. 

hrútar,  sjá  sauðpening. 

Hrútey  fyrir  Skarðsströnd  72. 

Hrúteyjarkleif  á  Ströndum    461. 

Hrúteyjarströnd  á  Ströndum  85. 

Hryggr  í  Flóa  47. 

húðir  343,  370,  677,  742,  746.  — 
húð  af  gömlu  nauti  156. 

húíur:  dublaðar  húfur  13.  — 
einbyrðar  húfur  377.  —  tví- 
byrðar  húfur  377,  394,  742. 

hugmóðr,  hugarmóðr  (hugarmott) 


93,  148,  342,  469, 


470,    584, 


654,  797,  798. 

Hugucio  472. 

Húnaíiói  461. 

Hiinavatnsþing  127,  193,  194, 
195,  204,  210—212,  280,  298, 
314,318-320,349-350,  397, 
506,  592,  598,  602,  614,  659, 
773,  776,  777,  783,  791,  810, 
811. 

hundraðslag  2. 

Hundsvatn  á  Langanesströnd- 
um  17.  —  Hundsvatnshryggr 
17. 

Hurðarbak  í  Reykholtsdal  671. 


hurðir  738.  —  hurðir  hjarafast- 
ar  591.  —    hurðarhringr  740. 

hús  59,  103,  157,  175,  332,  399, 
447,  501,  520,  533,  591,  645, 
654,  658,  683,  685,  736,   750. 

—  réttbrotin  hús  96.  —  húsa- 
rask  342. 

HúsafellíBorgaríirði  1—2,  737— 
738. 

húsakynni,  húsaskipan:  sjá  bað- 
stofa.  —  biskupsstofa  (í  Skál- 
holti  1492  og  1504)  89,    716. 

—  breiðastofa  (i  Vatnsíirði 
1503  og  1505)  638,  760.  - 
búr  287,  520,  638,   667,    740. 

—  eldaskáli  667.  —  fjós  25, 
95,  455.  —  forstofa  667.  — 
Sjá  gólf,  —  Sjá  göng.  -  Sjá 
hurðir  (hurðarhringar).  —  litla- 
stofa  (í  Saurbæ  á  Rauðasandi 
1500-1501;  á  Skarði  1492— 
1494;  i  Ögri  1492-1497;  á 
Öndverðri  eyri  1497  —  1498) 
136,  139,  231,  351,  352,  362, 
363,  390,  520,  587.  —  Sjá 
heygarðr,  hjallr,  hlaða,  karl- 
dyr.— skáli(í  Skálholti  1493) 
179.  Sjá  og  skáli.  —  Sjá 
skemma.  —  Staðarhús  (í 
Grindavík  1492)  128,  129.  — 
stofa  (í  Viðey  1500;  í  Reyk- 
holti  og  Vatnsíirði  1503;  i 
Kloía  1505)  507,  638,  667, 
755.  —  stóra  stofa  (í  Skál- 
holti  1492;  á  Hólum  1492— 
1493;  í  Vatnsfirði  1495-1497; 
]  Hvnmmi  í  Hvammssveit 
1500;  í  Vatnsíirði  1503;  á 
Breiðabólsstað  1504;  í  Saur- 
bæ  á  Rauðasandi  1504)  107, 
110,  112,  114,  147,  148,   150, 


REGI8TR. 


885 


151,  158,  162,  164,  193,  256, 
348,  520,  638,  724,  736.  Sbr. 
og  sjá  hliðásar,  kvíar,  ræfr, 
stigi,  útidyr,  útihúa,   önd. 

Húsanes  i  Breiðavík  undir 
Jökli  5. 

Húsatóptir  i  Grindavik  49. 

Húsatóptir  á  Skeiðum  152. 

Húsaviki  Borgarfirði  eystra  23. 

Húsavik  i  Steingrimsfirði  655  — 
656,  747. 

Húsavik  á  Tjörnesi  168—170, 
197,  721,  730. 

húsbóndi,  húsbændr  225,  234, 
323,  370,  726,  735. 

húshúnaðr,  húsgögn  1,  2.  —  sjá 
beðr,  beðjardýna.  Sbr.  sængr- 
klæði.  —  bekkjarborð  638.  — 
bekkjarklæði,  sjá  kirkja.  — 
breiðastofuborð  (i  Vatnsfirði 
1503)  638.  -  borðbúnaðr  178. 
—  borðdiskar  448,  638,  665, 
746.  _  borðhandklæði  639.  — 
borðskálar  745.  —  sjá  hnakkr, 
hægindi,  matborð,  pallklæði 
(sbr.  kirkja),  refill,  stóll. 

húsfreyja,  húsfrú,  hústrú  10,  26, 
51,  52,  58,  63,  72,  79,  99, 
105,  106,  108,  185,  230,  231, 
252,  253,  260,  265,  273,  279, 
317,  319,  335,  336,  339,  343, 
350,  352,  363,  426,  437,  512, 
525,  583,  595,  607,  610,  618, 
633,  634,  704,  705,  720,  759, 
769,  770,  771,  787,  796. 

húsraaðr  669. 

húsmenn  501. 

húsnæði  726. 

húsrúm  46,  332. 

Hvalá  i  Bitru  85,  461. 

Hvalbeinshöfði  á  Vatnsnesi  720. 


Hvalfjarðarströnd  í  Borgarfjarð- 
arsýslu  54,  55. 

Hvalgrafir  á  Skarðsströnd  244. 

Hvallátr  á  Breiðafirði  402,   404, 

Hvallátr  i  Mjóafirði  við  Isa- 
fjarðardjúp  82,  244,  694-695. 

hvalr  49,  51,  58,  67,  214,  237, 
410,  415,  461,  462,  463,  466, 
516,  644,  659,  694,  696,  763, 
764.  —  óskiptr  hvalr  466.  — 
feitahvalr  764.  —  hvalbein  (i 
melþúfu:  landamerki)  214.  — 
hvalreki  5,  6,  49,  58,  70,  71, 
74,  82,  84,  85,  288.  337,  338, 
454,  461,  462.  —  hvalverð  765. 
—  bein  764.  —  rengi  764.  — 
seymi  764.  -  þvest  764. 
Sbr,  skotmannshlutr. 

Hvalsárrekar  Hvammskirkju 

536—537. 

Hvalseyjar  fyrir  Mýrum  616. 

Hvalsnes  á  Rosmhvalanesi  299 
393. 

Hvammr  í  Hvammssveit  69,  74, 
92,  93,  94,  95,  96,  97,  137, 
174,  251,  285,  349,  367,  368, 
369,  370,  444,  514,  516,  519, 
520,  536,  537,  725,  743,  744. 

Hvammr  i  Hörgárdal  307. 

Hvammr  i  Kjós  375,  489—490, 
609-610. 

Hvammr  i  Laxárdal  524. 

Hvammr  i  Norðrárdal  62,  63, 
154. 

Hvammsdalr  i  Saurbæ  125 — 
126. 

Hvammsey  i  Kjós  610. 

Hvammssveit  i  Dalasýslu  69, 
70,92,  93,  97,  137,  174,  251, 
349,  368,  369,  370,  430,  516, 
519,  520,  536,  678,  725. 


REGISTR. 


Hvatineyri  i  Andakil  60,  803— 

804,  807. 
hvannskurðr  196. 
Hvannstóð  i  Núpsdal  196. 
Hvarfsá  i  Norðrárdal  63.. 
Hvarfsdalr  á  Skarðsströnd    6,  72. 
Hvassafell     i    Eyjafirði      120— 

123,     137  —  138,     438—439, 

516-517,  524,  647. 
Hvassahraun    i    Hraunum     suðr 

337. 
hveitibrauð  378. 
hveríisteinn     638,     667.        Sbr. 

búsgagn,  harðsteinn. 
Hvesta  á  Hornströndum  84. 
Hvilft     i     Önundaríirði     247  - 

249,  285. 
hviluvoð  451,  456,  639,  745. 
hvinska  499,  501. 
HvitáiBorgarfirði  89,  160,  289, 

290,     300,     671,     742,     752, 

774—775. 
Hvitadalr  i  Saurbæ  71. 
Hvitársiða(n)  i  Borgarfirði  442. 
Hvitárvellir  i  Borgarfirði  15. 
hvitasunna  113,  114,    117,    118, 

123,  180,  181,  184,  196,  222, 

263,  289,  319,  342,  385,  420, 

447,  484,  487,  489,  566,  664, 

656.    —    hvitasunnudagr  295, 

298,669.  -hvítasunnuvikall9. 

—  hvítdrottinsdagr  409. 
Hvoldalr  i  Saurbæ  219  -220. 
Hvolhreppr    i    E^angárþingi    40, 

395,  483,  484,  662,  663. 
Hvoll  i  Hvolhrepp  376,  395,  663. 
HvoU  i  Norðrárdal  63. 
Hvoll  i   Saurbæ    70,     71,     223, 

294,  406.  —  Hvolsmenn  71. 
Hvoll  i  Vestrhópi  757,  758. 
hýbýli  175, 


Hyl  (Hull)  á  Englandi  12,  13. 

hymnarius,  sjá  kirkja. 

hægindi    450,    639,     740,     745, 

812. 
Hæll  i  Elókadal  61,  62. 
hærusekkir  736. 
Höfðadalseyri  i  Tálknafirði  578, 

579. 
Höfðaströnd    i    Skagafirði    235, 

253,  254,  306,  307. 
Höfðahverfi     i      Þingeyjarþingi 

279—281,317,  318,  730,  789. 
Höíði  i  Biskupstungum  627. 
Höíði  (Búlandshöíði)  á  Snæfells- 

nesi  416,  639,  640. 
Höfði  i  Dýrafirði  740. 
Höfði   i    Eyrarsveit     680,     690, 

746-747. 
Höfði  (Staðarhöfði)  Akranesi  55. 
höfn  (portus)  13. 
Höfn  i  Borgarfirði  60. 
Höfn  á  Hornströndum  84. 
Höfn,  sjá  Örlygshöfn. 
höfuðból  160,  274,  317. 
höfuðbréf  12. 
höfuðbú  266. 
höfuðhögg  484. 
höfuðlin,  sjá  kirkja. 
höfuðsmaðr,     höfuðsmann      172, 

190,  216,  217,  274,  502,  504, 

575,  609,  696,  702,  717. 
höfuðsyndir  (sjö  dauðlegar)  239. 
högghris  463. 

Högnastaðir  i  Þverárhlíð  63. 
Högni  JÞorsteinsson    hreppstjóri 

(1736)  5. 
hökull,  sjá  kirkja. 
Hörðaból  i  Dölum  67. 
Hörgárdalr    i    Yaðlaþingi     146, 

161,  162,  203,  236,  237,  307, 

435,  647,  734, 


REGISTR. 


887 


Hörgshlíð     i     Vatnsfjarðarsveit 

244. 
Hörgslandsbók      (dóraabók)     4, 

725,  815. 
Höskaldr  Árnason,    Runólfsson- 

ar,  ]  anúpufelli  (1492)  149— 

151. 
Höskuldr    Helgason   í    Hnappa- 

dal  (1494)  224. 
Höskuldr    prestr    á    Melum     i 

Melasveit    (1493—1504)    163, 

744. 
Höskuldr  Runólfsson,  Höskulds- 

sonar,    lögréttumaðr     (1495 — 

1505)   260,     264,     420,     422, 

438,     508  —  510,     631,     649, 

660,  704,  808. 
Höskuldr    í>orgilsson  i   Borgar- 

firði  (um  1500)  61. 
Höskuldsson :    Björn,  Jón,  Run- 

ólfr. 
Höskuldsstaðir    á     Skagaströnd 

298,  325—329,  412,  602. 

íferð     (i  fjöru)  70,  71,    73,    74, 

219,  288. 
Ijsslandh,  sjá  ísland. 
ílifsfjall  i  Þingeyjarþingi  214. 
ílifsvötn  á  Mývatnsöræfum  799. 
ilska  239,  241. 
Illequath:  Ambrosius. 
Illugadóttir:    Helga,    lugibjÖrg, 

Vigdis. 
Illugason:  Jón,    Markús,    Ormr, 

Vigfús,  Þorgrírar,    Þorsteinn. 
IUugastaðir  i  Fnjóskadal   177  — 

178,  306,  366,  371—373. 
Illugastaðir  i  Skálmarfirði  402. 
Illugi     Gruðmundsson    i     Húna- 

vatnsþingi      (1503     —    1505) 

657—662,  777—778,  781. 


Illugi   Heimramsson  í    Eyjafirði 

(1494)  229. 
Illugi  Jónsson  vestra  (1494)  226. 
lllugi  Jónsson  i  Húnavatnsþingi 

(c.  1640)  194. 
Illugi   Sigurðsson  á  Norðrreykj- 

ura  i  Keykholtsdal  (1504)  737. 
Illugi  Þórálfsson    (Þórólfsson)  i 

Hornafirði  (um  1500)  449. 
Illugi  Þórðarson    i    Húnavatns- 

þingi,  bróðir  Þórðar   og  faðir 

Ingibjargar     (d.    fyrir     1494) 

211-212,  792. 
IUugi  í>orgilsson  nyrðra    (1492) 

99. 
IUugi  Þorsteinsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1497—1502)  342,  602- 

603. 
illustratio  105. 
ímason:  Einar. 
imbrudagar  3,   50,    51,    57,    70, 

446,  452,  575.    —    imbruvika 

109,  255,  438,  516,  517,  643. 
Imi    Þorsteinsson  i  Skaptaíells- 

þingi  (1496)  297. 
Indriðason:    Gisli,  Grímr,    Guð- 

mundr,  Jón. 
Indriðastaðir  i  Skorradal  60. 
Indriði     Asraundsson     i    Mýra- 

sýslu  (1504)  745. 
Indriði  Einarsson  revisor  9,  11. 
Indriði    Hákonarson  í   Tungu   í 

Önundarfirði     (1452  —  1461) 

740. 
Indriði  Hallsson  i  Þórsnessþingi 

(1500)  484. 
Indriði  Jónsson  vestra    (1498 — 

1501)  383,  479,  538,  562. 
Indriði    Pétrsson    i    Vaðlaþingi 

(1500—1501)  478. 
Indriði  Svartsson  (Þorleifssonar 


REaiSTR. 


á    Hofsstöðum    i    Þorskaíirði; 

1499—1501)  420,  589. 
indulgeDsskrá  84,  668. 
Ingibjörg  446. 
Ingibjörg  Árnadóttir  kona  Ólafs 

Marteinssonar  (1384)  6. 
Ingibjörg      Arnadóttir      hústrú, 

kona  Jóns  Erlingssonar  undir 

Múla  á  Skálraarnesi  (c.  1491) 

79. 

Ingibjörg       Eiríksdóttir       kona 

Orms  Jónssonar  (1492)  105 — 

108,  116. 
Ingibjörg    Illugadóttir,    Þórðar- 

sonar,  kona  Guðmundar  Ind- 

riðasonar  (1494-1505)  210— 

212,  791—792. 
Ingibjörg  Jónsdóttir  kona   Guð- 

mutidar  I>órarinssonar    (1503) 

648-649. 
Ingibjörg  Ormsdóttir  kona  Þor- 

valds  Bjarnasonar  i  Njarðvik 

(1500)  525. 
Ingibjörg   Pálsdóttir,    I>orvarðs- 

sonar  á    Eiðum,    kona    Lopts 

ríka  (d.  1432)  385. 
Ingibjörg  Pálsdóttir,   Jónssonar, 

kona    Björns    í>orleifssonar  á 

Reykhólum  (1499—1500)  420, 

421,  543-544. 
Ingibjörg     Þorláksdóttir,     kona 

KoUa  Magnússonar,  prófentu- 

kona  á  Hólum    (1474)    487— 

489. 
Ingibjörg     Þórólfsdóttir     „bisk- 

ups"  (1496)  292—293. 
Ingibjörg  Þorsteinsdóttir  frænd- 
kona  Arnórs  Einnssonar  (1504) 
690-692, 


Ingibjörg  £>orvaldsdóttir  i  Húna- 
vatnsþingi,  kona  Þórarins 
Jónssonar  (1493—1494)  180— 
181. 

IngibjörgÞorvaldsdóttirbúlands, 
kona  Benedikts  Magnússon- 
ar  i  Vík  út  frá  Stað  (1494— 
1503;  d.  1503)  221—222,  643. 

Ingibjörg  I>orvarðsdóttir,  Lopts- 
sonar,  kona  Páls  Brandsson- 
ar  á  Möðruvölllum  (enn  á  lifi 
1493,  en  dáin  1494)  189,  233- 
234,  264  —  268,  273  —  274, 
435—437,  503-505,  518,  583. 

Ingigerðr  Einarsdóttir,  sjá: 

Ingigerðr  "Þorsteinsdóttir  (c. 
1400),  langamma  Bjargar  í>or- 
valdsdóttur  776—  777,  782, 
784. 

Ingileif  Jónsdóttir  kona  Jóns 
Snorrasonar  (1496)  308. 

Ingileif  Kolladóttir,  Magnússon- 
ar,  prófentukona  á  Hólum 
(1500—1501)  487—489,  548— 
549. 

Ingimundarson :  Arnbjörn,  Arn- 
ór,  Bergr,  Björn,  Brandr, 
Böðvar,  Einar,  Gisli,  Gruð- 
mundr,  Lýtingr,  Narfi,  Ólafr, 
Ormr,  Páll,  Stephán,  Stígr, 
I>órðr. 

Ingimundr  Finnsson,  Pétrsson- 
ar,  lögréttumaðr  á  Signýar- 
stöðum  i  Reykholtsdal  (1484 — 
1504)  12,  174,  209,  217,  273, 
292,  392,  425,  427,  493,  502, 
570,  607,  667,  704,  710. 
Ingimundr  Gunnarsson  i  Flag- 
bjarnarholti  (1497)  333-334. 
Ingimundr  Jónsson  prestr  nyrðra 
(1493)  193, 


EEGISTR. 


889 


Ingimundr  i  Krossholti  (1504) 
745. 

Ingimundr  Þórðarson  á  Fells- 
strönd  (1499)  423. 

Ingiríðr  Jóusdóttir,  Ásgeirsson- 
ar  (d.  fyrir  1500)  473.^ 

Ingjaldr  Sigurðsson  i  Árness- 
þingi  (1493)  176. 

Ingjaldshvoll  undir  Jökli  639— 
640. 

Ingjaldsson:  Jón,  Vigfús. 

Ingólfsfjörðr  á  Ströndum  288. 

ingressus  Pilatus  289. 

Ingvarsson:  Brandr. 

Ingvildarstaðir  á  Reykjaströnd 
617-618. 

Ingvildr  Eiríksdóttir  i  Grims- 
nesi  fyrir  (1500)  457. 

Ingvildr  Helgadóttir,  Guðnason- 
ar,  fylgikona  Þorleifs  hirð- 
stjóra  Björnssonar,  prófentu- 
kona  á  Helgafelli  (1493-1503) 
167,  223,  259  —  260,  276, 
331—  333,  371,  378  —  379, 
404  -  405,  428  —  430,  433, 
491—495,  530-531,  544, 
564—566,  633-634. 

Ingvildr  Jónsdóttir  i  Húnavatns- 
þingi  (1497)  330-331. 

inngjöld  277. 

Innrifagradalr,     sjá     Fagradalr. 

Innrihólmr  á  Akranesi  50,  58. 

Innrivík  i  Hrútafirði  86. 

innsigli  (sigillum,  secretura)  6, 
7,  10,  11,  12,  13,  87,  88,  90, 
92  97,  98,  99,  100,  104,  105, 
108,  109,  110,  111,  113,  115, 
116,  117,  118,  119,  120,  121, 
122,  123,  124,  125,  126,  127, 
128,  129,  130,  131,  132,  133, 
135,  137,  138,  139,  140,  141, 


148,  144,    146,     147,     148,  149, 

150,  151,    153,     158,     159,  160. 

161,  162,    163,     164,     165,  166, 

167,  168,    170,     171,     172,  173, 

174,  176,    17/,    178,    179,  180, 

181,  182,    183,     184,     187,  188, 

m,  191,    192,     194,     19«,  197, 

líiS,  203,    204,    205,    206,  207, 

208,  209,    210,     212,     213,  215, 

216,  217,   218,    219,    220,  221, 

222,  223,    224,    225,    229,  230, 

232,  235,    236,    247,    248,  2t9, 

250,  251,    253,    254,    255,  256, 

257,  258,    2ó9,    260,    262,  263, 

264,  266,   268,    270,    271,  272, 

274,  275,    276,    277,    278,  279, 

281,  282,    283,    284,    290,  291, 

293,  294,    295,    297,    298,  299, 

302,  303,    305,    306,    307,  308, 

309,  310,   311,    312,    313,  314, 

315,  316,   317,    318,    320,  321, 

324,  326,   327,    329,    330,  331, 

333,  334,    336,    337,    338,  339, 

340,  341,    344,    345,    346,  347, 

349,  352,   354,    355,     356,  357, 

358,  364,   365,    366,    367,  36«, 

370,  371,   3i3,    374,    381,  383, 

384,  385,  386,  387,  388,  392, 

393,  394,  395,  396,  398,  399, 

400,  403,  405,  406,  407,  408, 

409,  410,  411,  413,  414,  415, 

416,  418,  419,  420,  421,  422, 

423,  424,  425,  427,  428,  430, 
43 1 ,  432, 433, 434, 436, 437, 438, 

439,  440,  441,  442,  469,  470, 

471,  472,  476,  477,  478,  479, 

483,  484,  485,  486,  487,  488, 

489,  490,  491,  492,  495,  500, 

504,  505,  506,  507,  508,  510, 

512,  513,  514,  516,  517,  518, 

519,  520,  521,  522,  523,  524, 

525,  526,  527,  528,  529,  530, 

531,  532,  544,  545,  546,  548, 


890 


REGISTR. 


549,  552,  553,  554,  556.  557, 
558,  560,  561,  565,  566,  567, 
569,  570  572,  575,  576,  577, 

578,  579,  580,  581,  582,  584, 
585,  586,  587,  588,  589,  590, 
592,  593,  594,  595,  597,  598, 
599,  600,  601,  602,  603,  606, 
607,  608,  609,  610,  611,  613, 
614,  617,  618,  619,  620,  622, 
623,  624,  625,  629,  630,  631, 
632,  633,  634,  635,  636,  641, 
642,  643,  644,  645,  646,  648, 
649,  650,  651,  652,  653,  654, 
655,  656,  657,  658,  662,  663, 
664,  668,  673,  674,  676,  677, 
678,  679,  681,  685,  686,  687, 
689,  691,  692,  695,  696,  698, 
699,  700,  701,  702,  703,  704, 
705,  709,  710,  713,  714,  715, 
716,  717,  718,  719,  721,  722, 
723,  724,  725,  727,  729,  730, 
731,  732,  733,  734,  735,  741, 
748,  751,  753,  754,  755,  756, 
757,  758,  759,  761,  762,  763, 
765,  766,  767,  769,  771,  773, 
774,  775,  777,  778,  781,  782, 
784,  786,  787,  788,  789,  790, 
792,  793,  794,  795,  796,  797, 
798,  799,  800,  802,  803,  804, 
805,  806,  807,  808,  809,  810. 
—  heil  og  ósködd  hangandi 
innsigli  98,  104,  126,  182, 
219,  248,  276,  348,  351,  363, 
493,  494,  507,  553,  572,  575, 

579,  673.  —  innsiglisþveingir 
668. 

innstæða  38,  63,  66,  78,  83, 
154,  231,  276,  284,  399,  442, 
450,  473,  512,  516,  568,  710, 
711,  712,  718,  725,  766,  803, 
804, 


ísafjörðr  i  ísafjarðarsýslu  82, 
83,  130,  139,  244,  256,  276, 
277,  282,  336,  348,  351,  515, 
522,  612,  636,  760,  765,  793, 
794.  —  ísafjarðarsýsla  281, 
806,  815. 

íseta  (fjár)  348,  353,  368,  541, 
542,  543. 

iskyld(a)  290. 

ísland,  íslendingar  6,  10,  11, 
12,  13,  137,  172,  216—218, 
265-268,  271,  273,  274,  275, 
293,  320  —  324,  360  —  364, 
368,  374,  379—380,  389,  392, 
397,  408,  426,  428,  431.  434, 
436,  443,  470  -  471,  482, 
493,  495,  497,  500,  502,  503, 
504,  522,  537,  541,  542,  549, 
550,  563,  570,  573  —  574, 
575,  582,  584,  607,  608,  609, 
620,  623,  624,  631,  632,  640, 
646  -648,  649,  651,  657,  668, 
677,  679,  688,  692,  696,  703, 
704,  706,  708,  710,  713, 
717—718,  735,  748,  749— 
751,  752,  768,  769,  772,  785, 
786—787,  789,  795,  797,  801, 
807—808.  -  islenzkar  ártíða- 
skrár  359.  —  islenzk  íisk- 
verzlun  374.  —  islenzkir 
bændr  13.  —  islenzk  lög  322, 
504,  608. 

Isleiíarhús  á  Mýrum  616. 

ísleifr  Einarssou  sýslumaðr  á 
Felli  i  Hornaíirði  (d.   1720)  4. 

Isleifsdóttir :  Járngerðr. 

Isleiísson:  Einar,  Hallr,  Stein- 
grimr,  Vigfús,  X>órðr. 

ísólfr  Pálsson,  prestr  i  Arness- 
þingi  (1495-1502)  286,  567, 
603, 


feféGÍSTÍÍ. 


m 


itak,  itök,  itökur  5,  24,  121, 
194,  220,  235,  236,  253,  279, 
280,  306,  312,  317,  347,  399, 
400,  403,  415,  486,  509,  524, 
525,  552,  614,  622^  721,  730, 
757,  758,  804,  807. 

ítala  438,  465,  487,  629,  732. 

ívar  Brandsson  nyrðra  (1495  — 
1497)  264,  306,  330. 

ívarsson:  Bjarni,  Böðvar,  Eir- 
ikr,  Grimr,  Gyrðr,  Haíliði, 
Sigurðr,  Þorvarðr. 

Jafnaðarbýti  261. 

Jafnaskarð     i     Stafholtstungura 

64,  743^     Sbr.  Arnarskarð, 
Jakob     Brandsson    i  Kjalarnes- 

þingi  (1505)  801, 
Jakob  postuli     174,     207,    240, 

310,  597,  631,  634,    646.    — 

Jakobsmessa  368,  678.      Sbr. 

rilippus  postuli. 
Jakob  Spenser  enskr  kaupmaðr 

(1484)  13. 
jarl  323. 

Jarlanzstaðir  á  Mýrum  743. 
Jarkarlækr  í  Melasveit  59. 
járn  (=  hestajárn)     736.       Sbr. 

skeifur. 
járn  2,  304,  394,  445,  736.    — 

járnhjálmr,      járnkarl,         sjá 

kirkja.         —  járnpundari 

638. 
Járngerðarstaðir  i  Grindavik  49, 

126,  127,  458. 
Járngerðr      ísleiísdóttir      kona 

Marteins    Ólafssonar    (1495 — 

1502)  257—258. 
Játgeir  Marteinsson  vestra  (1500) 

518. 


Jóóísarstaðir  i  Reykjadal  norðr 

164,  191-192,  732—733. 
Jóhann      Christopher      Gottorp 

sýslumaðr  (d.   1754)  5,  195. 
Jóhann  Jónsson    á    Barðaströnd 

(1662)  87,  165,  170. 
Jóhann     Þórðarson     prófastr     i 

Laugardælum  (1734)  53. 
Johannes   Angelus     de     Arcim- 

boldis  668. 
Jóhannesbaptista,  sjá  Jón  skírari. 
Johannes  episcopus  Holensis,  sjá 

Jón  Ögmundarson. 
Johannes  postuli,  sjá  Jón    post- 

uli. 
Johannes-mynd,  sjá  kirkja. 
John  Cobot  vestrfari  (1497)  374. 
jól   202,  326,  327,  441,  735.  — 

jóladagr    57,    669.     —     þriði 

dagr  jóla  410.   —    íimti  dagr 

jóla  411.    —     sétti  dagr  jóla 

421.  —     átti   dagr     294.     — 

ellefti  dagr  jóla  250,  592.    — 

jólafasta  1,  43,  150,  151, 197, 

529,  575,  792.    —  jólanótt  3. 

—  jólatiðir  3. 
Jólgeirsstaðir  i  Rangárþingi  41. 
Jón  ábóti  á  Munkaþverá    (1492 

—1493)  115,  173,  177—178. 
Jón  Andrésson  í  Þingeyjarþingi 

(1492—1502)     120,    122,  123, 

619. 
Jón     Andrésson     vestra    (1496) 

294. 
Jón  Andrésson     prestr     nyrðra 

(1505)  766. 
Jón  Arason     biskup    á    Hólum 

(d.  1550)  601,  657. 
Jón     Árnason      lögréttumaðr     í 

Árnesþingi   (1494—1496)  217 

—218,  324. 


m 


RfiGÍStft. 


JÓD  Arnbjarnarson  vestra  (1496) 

300. 
Jón     Arngeirsson    í  Húnavatns- 

þingi  (1503)  657. 
Jón  Asgeirsson  nyrðra    (1492 — 

1494)  212-213. 

Jón  Asgrimsson  lögréttumaðr  í 
Vaðlaþingi,  mágr  Sturlu  Þórð- 
arsonar  (1493—1504)  183— 
184,  211,  217,  477,  502,  505, 
529-530,  553,  641,  681,  686. 

Jón  Asmundsson  vestra  (1501) 
588. 

Jón  Austfirðingr,  Skólholtsmaðr 
(1502)  627. 

Jón  Bárðarson  vestra  (um  1492) 
155. 

Jón  Bárðarson  í  Húnavatns- 
þingi  (1497—1503)  342,  658. 

Jón  Benediktsson  sýslumaðr  í 
Eauðaskriðu  (d.  1.  Maí  1776) 
732. 

Jón  Bergsted  læknir,  i  Húna- 
vatnsþingi  (1828)  719. 

Jón  Bergþórrsson  í  Skaptafells- 
þingi  (1496)  297. 

Jón  biskup  í  Skálholti  (1409— 
1413)  615—617. 

Jón  Bjarnason  syðra  (1497)  370. 

Jón  Bjarnason  í  Miðíirði  (1705) 
195. 

Jón  Björnsson  danr  bóndi  á 
Eyrií  Arnarfirði  (1491—1504) 
81,  237-238,  285—286,  425 
—427,  479—483,  521-522, 
526,  537—540,  750-551,  553 
—555,  562—566,  594-597 
598-600,  653-655,  700. 

Jón  Björnsson  á  Arnesþingi 
(1504)  692. 


Jón       Björnsson      í      Fljótshlíð 

(1505)  756. 
Jón  Björnsson  i  Húnavatnsþingí 

(1504)  719. 
Jón  Björnsson  á  Skarðströnd  (í 

Fagradal;  1505)  759. 
Jón      Björnsson     i      Vaðlaþingi 

(1492—1504)  98,  681,  685. 
Jón  Björnsson  á  Völium     austr 

(1634)  511. 
Jón  „bóndi",  er  tilkall    átti     til 

Bassastaða  (1501)    579.     Sbr. 

Jón  Björnsson  danr. 
Jón     Brandsson     syðra     (1502) 

593. 
Jón  Brandsson  prestr  iHvammi 

i  Laxárdal  (1494)  207. 
Jón  Brandsson,     faðir    Hafliða, 

prestr      syðra      (1437—1449) 

301. 
Jón  Broddason    prestr    i  Mikla- 

bæ  (1448—1489)  476. 
Jón     bróðir      í      Skriðuklaustri 

(1498)  400. 
Jón  Brynjólfsson  vestra     (1498) 

883. 
Jón  Búasson  i  Dalasýslu  (1500) 

519. 
Jón  Daðason  í  Eyjafirði    (1495) 

260. 
Jón    Egilsson    prestr   1    Hrepp- 

hólum     (1571—1608;     á    lífi 

1634)  665,  668. 
Jón  Einarsson    gelgja,    lögmaðr 

(d.  1306)  214. 
Jón     Einarsson     prestr      eystra 

(1492)  120. 
Jón    Einarsson     nyrðra     (1494) 

234. 
Jón     Einarsson     vestra     (1498) 

404. 


feíÍGlSTR. 


8Öá 


Jón  EÍDarsson  murti  (1504)  727 

—729. 
JÓD  Einarsson,  Þorólfssonar,  ráðs- 

maðr  í  Skáholti  (1499— 1503), 

siðar    prestr  í     Odda    417 — 

418,  510,  645-646. 
Jón  EinarssoD  koDrektor  á  Hól- 

um  (d.  1707)  722. 
Jón     EÍDarssoD       greipaglennir 

prestr  á  Skinnastað  (d.   1737) 

465,  468. 
Jón     Eiríksson     i    Þverdal     og 

Hvammi  í  Hvammssveit  (1492 

—1504)  92,     101—104,    256, 

519—520,  690. 
Jón    Eiriksson      prestr,     síðar  i 

Vatnsfirði     (1501—1504)  567, 

698,  714. 
Jón     Eiriksson,      Skálholtsmaðr 

(1502)  627. 
Jón  Eiríksson  á  Núpi    í    Núps- 

dal  (1703)  194. 
Jón  EugilbertssoD  í  Kjós  (1670) 

610. 
Jón     erkibiskup     hinn     rauðí    í 

Niðarósi  (1267—1282)  605. 
Jón     Erlendsson     prestr  i   Vill- 

ingaholti    (d.  1672)    454,  688, 

692. 
Jón      Erlingsson      lögréttumaðr 

undir    Múla     og  Skálmarnesi 

(1491—1504)  79,     129,    360, 

562,  612,  676-677. 
Jón  Erlingsson    í     Strandasýslu 

(1495)  285. 
Jón  Espólín  sýslumaðr  (d.  1836) 

359,  372,  626,  668. 
Jón  Eyjólísson  i  Þingeyjarþingi 

(1494)  215. 
Jón  Eyvindsson    nyrðra     (1505) 

797. 


Jón     Eilippusson    i    Húnavatns- 

þingi  (1495-1503)  263,    349, 

660. 
JÓD  FÍDDbogasoD    prestr  í  Múla 

(1495—1505)     291,    372,  487, 

509,  555,  556,  557,  558,   733, 

766,  778.^ 
Jón  FinnbogasoD  prestr  í  Lauf- 

ási     (1501-1505)     555,    556, 

557—558,  611,  766.' 
Jón  Einnbogason  nyrðra     (1502 

—1505)  629,    663-664,     762 

763. 
JÓD  FúsasoD   i    HúnavatDsþÍDgi 

(1497—1498)  325-329,  4Í2. 
Jón  Fúsason  (Sigíússon,    Pétrs- 

sonarj,     vestra     (1501 — 1504) 

562,  653,  655,  722—723. 
JÓD      GeirssoD      (ArDasoDar)     á 

EyvÍDdarstöðum  (1453)  105. 
JÓD  GeirssoD  i  Svartárdal  (á  15. 

öld)  523. 
JÓD     GellissoÐ     Dyrða     (1496 — 

1497)  306. 
Jón  Gellisson  syðra,    að    þvi  er 

virðist,  í  Viðey   (1496—1503) 

299,  303,  337,  338,  339,  340, 

898,  507,  560,  585,  594,  662. 
Jón  Gerreksson  biskup    í  Skál- 

holti  (d.  1433)  63,  124. 
Jón  Gíslason  (í  Borgarfirði  1501) 

552. 
Jón     Gíslason     á     Snæfellsnesi 

(1503)  640. 
Jón  Gislason  í  Vaðlaþingi  (1505) 

797. 


1)  Þessa  menn  er  nær  ómögu- 
legt  að  greina  með  vissu  í  sundr 
eptir  að  þeir  taka  að  koma  fyrir 
samtíðis. 


m 


feÉGISÍÉ. 


Jón  Gíslason     prestr    á  Breiða- 

bólstað  i  Fljótshlið   og    ráðs- 

maðr  í  Skálholti  (1493-1504) 

172,  179,  205,  269,  316,    483 

—484,  735—736/ 
Jón  Gíslason,  Filippussonar,  frá 

Haga,     síðar     prestr    i    Holti 

undir  Eyjafjöllum  (1495)   250. 
Jón  Gíslason  prestr  á  Mel  i  Mið- 

firði  og  prófastr  Húnvetninga 

(1493-1505)  158,    275,     557, 

558,  598,  766. 
Jón  Gislason  prestri  Gaulverja- 

bæ  (1495)  286. 
Jón     Gíslason       prestr     vestra 

(1479—1498)  149,  396,  740. 
Jón   Guðlaugsson    i    Vaðlaþingi 

(1504—1505)  735,  808. 
Jón  Guðmundsson  (i  Vaðlaþingi 

1494)  233. 
Jón  Guðmundsson  i  Húnavatns- 

þiugi  (1495)  263. 
Jón     Guðmundsson   i    Síðumúla 

(íyrir  1501)  560. 
Jón     Gnðraundsson,     Skálholts- 

maðr  (1502)  627. 
Jón  Guðmundsson    á  Helgafelli 

(um  1660)  501. 
Jón  Guðmundsson  i  Kjós  (1670) 

610. 
Jón    Gunnarsson     i     Þingeyjar- 

þingi  (1499)  419. 
Jón       Guttormsson       bóndi       i 

Hvammi  i   Hvammssveit     (d. 

1403)  436. 


1)  Vera  má  þó  að  eitthað  af 
þessum  stöðum  eigi  við  síra  Jón 
í  Gaulverjabæ  föður  Gísla  biskups 
Jónssonar,  en  það  sést  ekki,  hvort 
svo  er  eða  ekki. 


Jón  Hákonarson  á  Vatnshorni  i 
Haukadal  (d.  1748)  92,  101, 
105—108,  115,  141,  160,  174, 
226,  289,  291,  439,  484,  634, 
690,  705,  708,  725,  734,  752, 
774,  785. 

Jón  Haldórsson  prestr  á  Stað 
i  Steíngrimsfirði  og  TröUa- 
tungu  og  prófastr  um  Vest- 
íjörðu  (1495-1503)  283,  518, 
655—656. 

Jón  Haldórsson  prófastr  i  Hit- 
ardal  (d.  1736)  15,  16,  18, 
62,  65,  79,  80,  81,  83,  85, 
198,  200,  208,  264,  273,  359, 
361,  434,  442,  457,  470,  496, 
502,  504,  517,  554,  562, 
569,  603,  610,  747,  803. 

Jón  Hallgrímsson  (i  falsbréfi 
1505)  763. 

Jón  Hallsson  skáld  i  Næfrholti 
(1495—1505)  252,  484-485, 
692,  750,  799.^) 

Jón  Hallvarðsson  á  Víðidalsá 
i  Steingrimsfirði  (1495— 15C4) 
283—284,  727—729. 

Jón  Helgason  syðra  (1497)  337.') 

Jón  Helgason,  er  vo  í>orleií 
Þórólfsson  (1501)  577.') 

Jón  Helgason  vestra  (1504)  672. 


1)  Þessir  staðir  sýnast  allir 
eiga  við  sama  mann.  Jón  virðíst 
fyrst  hafa  verið  sveinn  Erlends 
sýslumannsErlendssonar  og  síðan 
verið  með  börnum  hans.  Hann 
sýnist  hafa  verið  í  fylgd  með  Step- 
háni  biskupi  að  sunnan,  þar  sem 
hann  kemr  fyrir  með  honum  í 
bréfi  vestr  á  Barðaströnd.  2)  Gæti 
þó  verið  einn  maðr. 


feEGÍSTÉ 


89o 


Jón     Helgason     prestr     nyrðra 

(1492-1494)  90,  217. 
Jón  Helgason  prestr  á  Kvenna- 

brekku  og  prófastri  milli  Gilsf- 

jarðarogGljúfrár  (1491—1 505) 

68,  139—140,  356,  604,  799.^) 
Jón  Hermannsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1492)  127. 
Jón  Hjaltalin  sýslumaðr  á  Rauð- 

ará  (um  1750)  640. 
Jón      Hrafnsson     i     Borgarfirði 

(1493)  160. 
Jón    Hrafnsson    lögréttumaðr   á 

Litlaskarði  i  Stafholtstungum 

(1493—1505)    160,    217,    271, 

289,  300,  360,  493,  502,  570, 

710,  743,  752. 
Jón  Hrólfsson  i  Skagaíirði  (1494) 

221. 
Jón  Höskuldsaon  á  Skarðsströnd 

(1492—1497)   139,  352. 
Jón  IUugason  frændi    sira    Sig- 

urðar  beigalda  (1500)  475. 
Jón  IUugason  prestr  i  Sandfelli 

(um  1500)  38. 
Jón    Indriðason    biskup  i  Skál- 

holti  (1339-1341)  460. 
Jón   Indriðason    prestr  á  Hólm- 

ura  og  Kolfreyjustað   (1495  — 

1504)  30,  257—258,  686,  698. 
Jón  sonr  Ingigerðar   Porsteins- 

dóttur  og  faðir  Þorvalds    Bú- 

lands       (c.      1400  —  c.1450) 

776—777,  782,  784. 
Jón    Ingjaldsson    prestr    nyrðra 

(1492)  137. 
Jón  Jónsson    496.       Sjá   Arnór 

Finnsson. 


1)  Þetta  sýnist  alt    geta  verið 
sami  maðr. 

Dipl.  Isl.  YU.  B. 


Jón     Jónsson    i     I>órsnessþingi 

(1490—1504)   14,     332,     484, 

690. 
Jón   Jónsson     Islendingr,     Þor- 

lákssonar,      i       Sauðlauksdal 

(1492-1505)     139,  279,    441, 

722,  724,  795-796. 
Jón     Jónsson      á      Barðaströnd 

(1492-1495)  129,  250. 
Jón  Jónsson     hjálmr     prófentu- 

maðr  i  Skálholti  (1493)     179, 

186—187. 
Jón  JónssoniVaðlaþingi  (1493 — 

1494)  203,  216. 
Jón  Jónsson  i  Dalasýslu  (1494) 

226—228. 
Jón     Jónsson     i      Strandasýslu 

(1495)  283. 
Jón     Jónsson    i    Þingeyjarþingi 

(1495)  249—250. 
Jón  Jónsson  bróðir  Ingvildar,  í 

Húnavatnsþingi  (1497)   330— 

333. 
Jón  Jónsson     syðra,     vottr     að 

Viðeyjarbréfum    (1497—1503) 

344,  513,  662. 
Jón     Jónsson    i    ísafjarðarsýslu 

(1498—1505)  383,    675,    682, 

763.       Sbr.  Jón  Jónsson  lög- 

réttumaðr. 
Jón     Jónsson     i     Gufudalssveit 

(1498)  401. 
Jón  Jónsson,   er    gat    barn    við 

Rögnu  Finnbogadóttur  (1499) 

421  -422. 
Jón  Jónsson  lögréttumaðr  i  Ár- 

nessþingi   (1500—1504)     502, 

692,  704. 
Jón  Jónsson  lögréttumaðr  (1500) 

502.     Sbr.  Jón  Jónsson  i  ísa- 

fjarðarsýslu. 

57 


896 


JaÉGISTÍt. 


JónJÓDSSOn  i  Hornafirði  (1500) 

527. 
Jón  JónssoniLandeyjum  (1500) 

483. 
Jón     Jónsson    i     Reykhólasveit 

(1501—1503)  589,  653. 
Jón  Jónsson  í  Vaðlaþingi  (1501 — 

1504)  553,  681,  685,  733. 
Jón      Jónsson,       Skálholtsmaðr 

(1502)  627. 
Jón    Jónsson  i  Krókum     (1504) 

743. 
Jón  Jónsson  áSkálmarnesi  (1504) 

676. 
Jón  Jónsson  i  Höfðahverfi  (1505) 

789. 
Jón  Jónsson  prestr  nyrðra,  ráðs- 

maðr  (1498)  Hólakirkju  (1492-- 

1505)  100,  158,  168,  173, 
275,  382,  509,  555,  556,  557, 
766,  778. 

Jón  Jónsson   prestr  í  Eyvindar- 

hólum  (eða  og  i  Holti     undir 

EyjafjöUum;  1492-  1502)  123, 

225,  269,  376,  377,  431,  491, 

603. 
Jón  Jónsson  prestr     vestra     og 

próíastr    milli    Geirhólms     og 

Hrútafjarðarár     (1499— 1502) 

430—431,  612. 
Jón  Jónsson  príorsbróðir  (1496 — 

1505)     310—311,     697—699, 

733-734,  766  -767. 
Jón  Jónsson    lögmaðr  (d.  1606) 

321,  773,  775,  777,  778. 
Jón    Jónsson    i  Árnessþingi    (c. 

1620)  454. 
Jón     Jónsson    i    Þingeyjarþingi 

(c.  1640)  467. 
Jón  Jónsson  i  Hjaltastaðaþinghá 

(1656)  511. 


Jón       Jónsson     á     Barðaströnd 

(1662)  747. 
Jón  Jónsson  i  Skagafirði  (1704) 

405,  578,  723,  797. 
Jón  Jónsson  hreppstjóri  i  Mýra- 

sýslu  (1736)  5. 
Jón  kalekr,  Skálholtsmaðr  (1502) 

628. 
Jón  Ketilsson  nyrðra  (1492)  109. 
Jón  Koðransson    prestr  á  Skál- 

holtsbiskupsdæmi  (1504)  698. 
Jón     Kolbeinsson   i    Vaðlaþingi 

(1499)  437. 

Jón    Kolbeinsson  i  Vestfjörðum 

(1495)  248. 

Jón  Kolbeinsson  prestr  i  Breiða- 

fjarðardölum     (1451  —  1502) 

220—221,  604. 
Jón      Kollason,       Magnússonar, 

presir     nyrðra     (1500—1501) 

487-489,  549. 
Jón  Kráksson    prestr  i  Görðum 

á  Álptanesi  (d.  1622)  581. 
Jón  langr,  sjá  Ormsson. 
Jón  Magnússon  syðra  (1493)  189. 
Jón  Magnússon  i  Öxarfirði  (1494— 

1495)  223,  253. 
JÓD  Magnússon  iEyjafirði  (1495) 

263. 
Jón  Magnússon  umboðsmaðr  um 

fé     Magnúsar       Þórólfssonar 

(1496)  289-290. 

Jón      Magnússon     i    Mýrasýslu 

(1496)  300. 
Jón  Magnússon  syðra  (1498)  893. 
Jón  Magnússon  bóndi  á  Núpi  í 

Eystrahrepp,         lögréttumaðr 

(1495-1505)  271,    428,    493, 

502,  703,  812-813. 
Jón  Magnússon  i  Þórsnessþingi 

(1500)  484. 


ílEGlSte. 


89? 


Jón    Magnússon     fræðslupiltr  á 

Hólum  (1502)  619—620. 
Jón  Magnússon  i  í>ingeyjarþingi 

(1502)  631. 
Jón    Magnússon  á  Skarðsströnd 

(1504)  690. 
Jón    Magnússon    í  Mývatnssveit 

(c.  1445—1505)  799-800. 
Jón    Magnússon    danr  á  Eyri  í 

Seyðisíirði  (d.  1651)  321,  359, 

495,  499,  546,  603,  672. 
Jón  Magnússon  bróðir  Arna  (d. 

1738)    104,     188,     221,     378; 

491,  492,  530,  582,  638,  643, 

679,  721. 
Jón  Magnússon    prestr  á  Mæli- 

felli  (d.  1760)  7-8. 
Jón    Magnússon    skrifstofastjóri 

208,  264,  273,  358,  434,  470, 

479,  495,  499,  501,  502,  504, 

517,  546,  554,  569,  584,  672, 

675,  682. 
Jón  Markússon  íHúnavatnsþingi, 

bróðir  Hemings  (veginn  1492) 

127. 
Jón  Markússon    prestr  i  Eljóts- 

hlið  (1496—1505)  316^),    698, 

805. 
Jón     Markússon    i    Arnarskarði 

(1504)  743. 
Jón   Marteinsson  á  Barðaströnd 

(1492)  129. 
Jón     Marteins.son  i    Kjalarness- 

þingi  (1497—1505)   340,  344, 

398,  802. 
Jón  Marteinsson    prestr    vestra 

(1492—1500)  123,  522. 


1)  Þessi  staðr  sýuist  eiga  við 
síra  Jón,  þó  að  hann  só  ekki 
n^ndr  prestr  þar. 


Jón    Narfason    ráðsmaðr  á  Eið- 

um  (1439—1469)  385. 
Jón     Narfason,      Ormssonar,     á 

Laugarvatni  (1617)  754. 
Jón  Nikulásson  i  Dýrafirði  (1501) 

546-548. 
Jón    Nikulásson  á    Snæfellsnesi 

(1504)  713. 
Jón  Oddsson   kollr,    Pétrssonar, 

lögréttumaðr     (1492  —  1504) 

92,  101,  209,  231,    308-309, 

348,  406,  538,  562,  575,  690, 

700. 
Jón  Oddsson,    Asmundssonar,  á 

Völlum  á  Landi  (1493—1497) 

172-173,  305,  333. 
Jón  Oddsson  i  Eyjafirði    (1495) 

236. 
J(Sn    Oddsson  i  Skaptafellsþingi 

(1496)  297. 
Jón     Oddsson     í      Sveinatungu 

(1504)  743. 
Jón     Oddsson  á   Vatni  i  Mýra- 

sýslu  (1504)  743. 
Jón    Ofeigsson  á  Landi     (1497) 

333. 
Jón     Ólafsson     lögréttumaðr     i 

Húnavatnsþingi   (1492—1505) 

104,  141-  143,  314,  342,  349, 

360,  425,  427,  575,  607,  649, 

791. 
Jón  Ólafsson  prestr  í  Skálholts- 

biskupsdæmi  (1492)  106. 
Jón  Ólafsson  frá  Grunnavik   (d. 

1779)    188,     263,     330,     349, 

386,  397,  469,  581,  591,  732. 
Jón  Ormsson  langr,    Snorrason- 

ar,  prestr  i  Hjarðarholti  i  Lax- 

árdal  (d.  1410)  124. 
Jón    Ormsson  i  Kjalarnessþingi 

(1497—1498)  344,  394. 
57* 


bÉGÍSTk 


Jón  Ormsson  i  Húnavatnsþingi 
(1503)  658. 

Jón  Pálsson  á  Skarðsströnd 
(1493)  165. 

Jón  Pálsson,  Jónssonar,  írá 
Skarði  (d.  1495—1496)  243— 
247,357-358,  591,  673—674. 

Jón  Pálsson  á  Seltjarnarnesi  (um 
1500)  458. 

Jón  Pálsson  i  Árnessþingi  (1504) 
692. 

Jón  Pálsson  í  Mýdal,  bróðir 
Alexíuss  ábóta  (c.  1518  eða 
síðar)  54. 

Jón  Pálsson  prestr  i  Stranda- 
sýslu  (Tröllatungu;  1500 — 
1503)  491,  655. 

Jón  Pálsson  prestr  nyrðra  (1505) 
763. 

Jón  Pálsson  prófastr  við  Mariu- 
kirkjuna  i  Ósló  (1498—1505) 
407,  751,   786. 

Jón  Pétrsson  i  Arnessþingi  (1500) 
470. 

Jón  Pétrsson  vestra  (1503)   655. 

Jón  Pétrsson  prestr  nyðra  (i 
Eyjafirði;  1497—1501)  372, 
422,  555,  556,  557,  559. 

Jón  Pétrsson  háyfirdóraari  (d. 
1896)  6,  11,  156,  184,  185, 
211,  218,  522,  523,  573,  702, 
801. 

Jón  postdi  "(Johannes  postuli, 
Johannes  evangelista)  37,  48, 
67,  85.  117,  289,  341,  507, 
518,  754.  —  Jóns  likneski, 
sjá  kirkja.  —  Jónsniessa  post- 
ula  (Jónsdagr,  Johannes  ante 
portam  latinara)  7,  117,  341, 
381,  410,  634,  754.  —  Jóns- 
skript,  sjá  kirkja. 


Jón  prestr  Í  SkálholtÍ  (tÖÖ2) 
627. 

Jón  prestr  vestra  (1504)   108. 

Jón  pungr  djákni  (1492)   108. 

Jón  Rúgmann  (d.  1679)  501. 

Jón  rytr  i  Hvammi  i  Norðrár- 
dal  (1504)  743. 

Jón  Salomonsson  prestr  á  Heiði 
i  Mýrdal  (d.  1696)  53. 

Jón  Sighvatsson  i  Eyjafirði 
(1495)  263. 

Jón  Sigraundsson,  Steindórsson- 
ar,  bóndi  i  Viðidalstungu, 
sýslumaðr  i  Húnavatnsþingi, 
siðar  lögmaðr  (Jón  Solveigar- 
son;  1480-1505)  12,  174, 
180,  194-196,  231,  254  -255, 
260,  264,273,  279-281,  283, 
318-320,  325—330,  341— 
344,  349,  360,  388,  392,  412— 
413,  422.  424,  425,  445,  476, 
492,  559—  560,  581  —  582, 
597-598,  642,  649,  656—662, 
679,  704,  709—713,  719— 
721,  735,  756—758,  761,  762, 
767—769,  773—774,  775— 
785,  808. 

Jón  Sigurðsson  i  Húnavatns- 
þingi,  er  vo  Jón  Markússon 
(1492)  127. 

Jón  Sigurðsson  „bóndi"  i  Deild- 
artungu  og  á  Oddsstöðum, 
lögréttumaðr,  kæmeistari 

Stepháns  biskups,  maðr  Hal- 
dóru  [Guðmundsdóttur  (1495 — 
1505)  62.  289,  300  —  302, 
398  -  399,  507,  585  —  586, 
788,  799,  801^) 


1)  Þetta  sýnist  alt  eiga  við  einn 
mann,  þó  ekki  sé  fuU     vissa    um 


REGISTR. 


8ð9 


Jón  Sigurðsson  i  Skaptafells- 
þÍDgi  (1496)  297. 

JÓD  Sigurðsson  á  Svalbarðs- 
strÖDd  (1498)  380. 

Jón  Sigurðsson  syðra  (1498) 
398.') 

Jón  Sigurðsson  djákni  í  Skál- 
holti  (1502)  627. 

Jón  Sigurðsson  prestr  nyrðra 
(1501)  545. 

Jón  Sigurðsson  lögmaðr  á 
Reynistað  (d.  1635)  136,  184, 
185,  200,  211,  216,  224,  313, 
331,  332,  416,  417,  469,  501, 
581,  639,  680,  690,  713,  746, 
747,  762,  773,  777,  778,  791. 

Jón  Sigurðsson  lögréttumaðr  í 
Þverárþingi  (1736)  5. 

Jón  Sigurðsson  skjalavörðr  (d. 
1879)  1,  9,  11,  15,  48,  49, 
51,  56,  60,  63,  80,  223,    366. 

Jón  Sigurðsson  alþingismaðr  á 
Gautlöndum  (d.  1889)  465. 

Jón  Sigvaldason  nyrðra  (1505) 
762. 

Jón  Skaptason  prestr  i  Saurbæ 
á  Hvalfjarðarströnd  (um  1500) 
55. 

Jón  skirari  (Johannes  baptista) 
37,  55,  69,  222.  279,  289, 
365,  648.  —  Jóns  b'kneski, 
sjá  kirkja.  —  Jónsmessa  68, 
115,  188,  201,  213,  215,  265, 
272,  275,  288,  302,  350,  397, 
425,  490,  700.  701,  755,  775. 


það.  í  registri  VI.  bindis  er  tal- 
inn  Jón  Sigurðsson  lögréttumaðr 
og  Jón  Sigurðsson  í  Mýrasýslu, 
en  það  gæti  verið  einn  raaðr,  og 
sami  maðr  og  þessi.  1)  Sbr.  þó 
Jón  Sigurðsson  „bónda". 


778,  784,  794.  —  Jóns  skript, 

sjá  kirkja. 
Jón     i     Skógum     i     Mýrasýslu 

(1504)  743. 
Jón  Skúlason  á  Langanesströnd- 

um  (1496)  310. 
Jón     Snorrason     vestra     (1496) 

308.^) 
Jón    Snorrason     nyrðra     bróðir 

Steins  (1497—1505)  366—367, 

800^),  816. 
Jón  Solveigarson,  sjá   Jón    Sig- 

mundsson. 
Jón  Stallason    prestr  á  Lundi  i 

Lundarreykjadal  (1503-^  1504) 

671,  743. 
Jón  Steínisson  í  Kjalarnessþingi 

(1496-1497)   299,    338-340. 
Jón     Steinþórsson    i    Mýrasýslu 

(1504)  745. 

Jón  Stephánsson  Krabbe  bisk- 
up  i  Skálholti  (1463—  1465) 
62. 

Jón  Sturluson  í  Beruíirði  (c. 
1394-1397)  32. 

Jón      Sturluson     i      Vaðlaþingi 

(1505)  797. 

Jón     Svarthöfðason  i  Dalasýslu 

(1495—1503)  285,  292,  634. 
Jón  Sveinsson   bóndi  i  Hvammi 

i  Hvammssveit  (d.  1355)   70. 
Jón  Sveinsson  vestra,   ráðsmaðr 

á     Skarði      á       Skarðsströnd 

(1479-15C3)   87,     174,     406, 

522,  636. 
Jón   Sveinsson  i  Þingeyjarþingi 

(1496-1505)  306,  789. 
Jón     Sveinsson    i     Rangárþiugi 

(1505)  805. 


1)  Gæti  þó  verið  einn  maðr. 


900 


REGISTR. 


Jón    TorfasoD  á  Kvíum  i  I>ver- 

árhlíð  (1504)  743. 
Jón     Tumason,     er     kallaðr    er 

biskup  (1492)  128-  129.^) 
Jón      Tumason,      Skálholtsmaðr 

(1502)  627.^) 
Jón  Valdason  lögréctumaðr  (1497) 

360. 
Jón  á  Veggjum  i  Stafholtstung- 

um  (1504)  743. 
Jón    á     Viðilæk     i     Þverárhlíð 

(1504)  743. 
Jón     Vigfússon     vestra     (1494) 

221. 
Jón  Vigfússon  í  Dýrafirði  (1502) 

595.     Sbr.  Jón  Fúsason. 
Jón     Vigfússon    i    Rangárþingi 

(1646)  452. 
Jón     Vilhjálmsson  i  Vaðlaþingi 

(1495—1502)  236,  611. 
Jón     Vilhjálmsson     (á     innsigli 

1505)  781. 
Jón  Vilhjálmsson  prestr  i  Hóla- 

biskupsdæmi  (1492)    106. 
Jón  í>jóðólfsson    i     Húnavatns- 

þingi  (1497)  327,  329. 
Jón    £>órarinsson     nyrðra,     lög- 
réttumaðr  i     Húnavatns     eða 
Hegranessþingi    (1494—1502) 
211,  330,  342,  412,  524,  531, 
575,  633. 
Jón  Þórarinsson   garði,   prestr  i 
Einholti  (um  1500)  449—451. 
Jón     Þórðarson      sýsluraaðr      i 
Hegranessþingi  og     prófentu- 
maðr  á  Hólum  (d.  1492)  128. 
Jón       Þórðarson     i     Þórsness- 
þingi  (1493-1503)  157,    416, 
640. 


1)  Gæt  J)ó  verið  einn  maðr, 


Jón     Þórðarson     i      Vaðlaþingi 

(1495-1500)  260,  529. 
JónÞórðarsoniVíðidal  (1501)580. 
Jón      Þórðarson      i      Dalasýslu 

(1501—1505)  562,  752. 
Jón   Þoríinnsson     á     Kjalarnesi 

(1503)  635. 
Jón    Þorgeirsson     rámr,     sýslu- 
maðri  Hegranessþingi  (1494 — 
1506)    217,     273,     342,     516, 
531-532,  633. 
Jón  Þorgeirsson    prestr     nyrðra 

(1499    -1501)  438,  555. 
Jón    JÞorgilsson     prestr     nyrðra 
og   prófastr  i  Húnavatnsþingi 
(1499—1505)   438,  487,     509, 
776,  778,  783. 
Jón    Þorgrímsson     lögréttumaðr 

nyrðra  (1498-1499)  392. 
I  Jón   Þorkelsson    prestr     nyrðra 

(1493)  168. 
Jón     Þorláksson    i    Þingeyjar- 

þingi  (1502)  631. 
Jun     Þorláksson,    Ólafssonar,  á 
Skarðsströnd  (1505)  758—759. 
Jón  Þormóðsson    vestra    (1504) 

676. 
Jón     Þormóðsson      prestr      frá 

Bræðratungu  (1617)  591. 
Jón    Þorsteinsson    hreppstjóri  í 
Dýraíirði    (1495—1505)     248, 
675,  694-695,  763. 
Jón    Þorsteinsson  i  Árnessþingi 

(1497)  370. 
Jón    Þorsteinsson  á    Svalbarðs- 
strönd  (1498—1505)  380,  789, 
804-805. 
Jón    Þorsteinsson    bróðir  i  Við- 

ey  (1503)  663. 
Jón       Þorsteinsson     á     Ærlæk 
(10Q4)  739, 


HEGISTR, 


901 


JÓD  Þorvaldsson  syðra  (1495) 
295. 

Jón  ÞorvaldssoD  i  HúnavatDS- 
þÍDgi  (1496)  298.. 

JÓD  ÞorvaldssoD,  Skálholtsraaðr 
(1502)  627. 

JÓD  ÞorvaldssoD  búlaods,  prestr 
á  Höskuldsstöðum,  officialis 
Hólakirkju  og  ábóti  á  Þiug- 
eyrum  (1492—1505)  90,  98, 
137,  161,  207,  263  —  264, 
275,  302,  313-314,  325- 
330,  351  —  354,  371—374, 
381,  886,  412—413,  487,  508, 
555,  556,  557,  558,  643,  761, 
781. 

JÓD  ÞorvaldssoD  prestr  á  SkÍDDa- 
stöðum  (1607-1660)  467. 

JÓD  ÞorvarðssoD  prestr  Dyrðra 
(1502—1505)  624,  766. 

Jón  ÞráDdarsoD  í  HÚDavatDs- 
þÍDgi  (1497)  326. 

JÓD  ÖgrauDdarsoD  hÍDD  helgi 
biskup  á  Hólum  (d.  1121), 
Jónsdagr,  Jóusmessa  3,  33, 
170,  171,  178,  204,  233,  289, 
290,  337,  338,  339,  340,  364, 
373,  477,  524,  551,  634,  678, 
680,  681,  686,  687,  716.  — 
JÓDS  líkDeski,  sjá  kijkja. 

Jónsbók  281. 

Jónsdóttir:  GuðfinDa,  GuðrÚD, 
Haldóra,  Helga,  iDgibjörg, 
iDgileif,  iDgiríðr,  Ingvildr, 
KristÍD,  Margrét,  Ólöf,  RagD- 
heiðr,  Sigríðr,  Solveig,  Sunu- 
ifa,  Vigdís,  Vilborg,  Þorgerðr, 
Þuríðr,  Æsa. 

Jódssod:  AlbaDus,  Audrés,  ArD- 
fiDDr,  ArDgrímr,  Árni,  Arnór, 
Ásgautr,    Ásgrimr,    Ásmundr^ 


Auðun,  Bárðr,  Bergr,  Bessi, 
Bjarni,  Björn,  Brandr,  Brynj- 
ólfr,  Eggert,  Egill,  Einar, 
Eiríkr,  Erlendr,  Eyjólfr,  Ey- 
steinn,  Finnbogi,  Finnr,  Gisli, 
Gottskálk,  Grímr,  Guðbrandr, 
Guðlaugr,  Guðmundr,  Guðni, 
Gunnar,  Gnnnlaugr,  Hafliði, 
Hákon,  Haldór,  Hallfreðr, 
Hallvarðr,  Helgi,  Hildibrandr, 
Illugi,  Indriði,  Jóhann,  Jón, 
Kár,  Ketill,  Kjartan,  Koðran, 
Kolbeinn,  Magnús,  Marteinn, 
Narfi,  Nikulás,  Oddr,  Ólafr, 
Orrar,  Páll,  Runólfr,  Sighvatr, 
Sigraundr,  Sigurðr,  Sraiðr, 
Snorri,  Steingrírar,  Stephán, 
Sveinn,  Sæmundr,  Teitr,  Torfi, 
Turaas,  Tyrfingr,  Vigfús,  JÞór- 
arinn,  Þorbjörn,  Þórðr,  Þor- 
finnr,  Þorgrímr,  Þorkell,  Þor- 
lákr,  Þorleiír,  Þorsteinn,  Þor- 
valdr,  Þorvarðr,  Ögraundr. 

Jórvík  í  Breiðdal  32. 

Judas  postuli  373,  803,  804. 

judex  118. 

Jukkumsson:     Grimr. 

Julius  (raánuðr)  786. 

l'ungfrú  (Maria)  37,  43,  69,  132, 
133,  154,  178,  222,  233,  238, 
242,  284,  299,  303,  312,  398, 
399,  433,  472,  485,  486,  525, 
536,  538,  540,  678,  737,  793, 
794.     Sbr.  María. 

jungkæri  105,  401,  402,  784. 

Jökull  í  Eyjafirði  583. 

JökuU  (=  Snæfellsjökull)  66. 

Jökulsá  á  Breiðársandi  118. 

Jökulsá  á  Sólheimasandi  295, 
926. 

Jökulsá  í  Öxarfirði  198,  218, 
799. 


902 


REaiSTR. 


Jökulsárhlið   í    Múlaþingi  716. 

Jökulsdalr  i  Múlaþingi  20,  528. 

jörð  (fast  land)  114. 

jörð  (bújörð,  búgarðr)    5,    6,    9, 

12,  14,  18,  21,    28,     29,  30, 

31,  32,  36,   39,    40,     47,  48, 

62,  63,  78,  79,    80,     81,  82, 

83,  85,  88,  90,    93.     95,  98, 
99,  100,  101,  i02,  103,  104,  108, 

109,  110,    112,     113,    117,  120, 

121,  122,    123,     124,    125,  126, 

128,     132,        135,       136,  137, 

J39,  141,    142,     143,     146,  147, 

148,  149,    löO,     151,     153,  156, 

1.57,  159,    160,     161,     162,  163, 

164,  166,    167,     169,     170,  171, 

173,   176,    177,     178,     184,  1^5, 

186,  188,    189,     194,     195,  196, 

197,  199,    203,     204,    206,  215, 

216.  221,    222,     1:2 1^,    225,  230, 

231,  233,   234,    235,    236,  237, 

243,  244,    245,     247,     248,  249, 

250,251,    252,    253,    254,  255,' 

256,  257,   2b0,    261,     262,  269, 

270   272,    278,     279,     280,  281, 

282,  284,    290,     291,    293,  295, 

298,  299,    303,    304,    305,  306, 

307,  308,   310,    311,    312,  316, 

317,  318,    319,    320,     323,  325, 

326,  327,   331,     332,    333,  343, 

344,  345,    346,     347,    354,  355, 

356,  358,   366,    368     369,  370, 

371,  372,   373,     375,    376,  3/7, 

380,  384,    386,    387,    388,  392, 

393,  394,    395,    396,     398,  899, 

400,  401,    402,    403,     404,  405, 

406,      408,      409,      410,  411, 

413,  415,  416,  417,  419,  420, 

421,  422,  423,  424,  431,  432, 

436,  438,  441,  442,  454,  458, 

459,  462,  465,  368,  471,  473, 

477,  478,  481,  483,  484,  185, 

486,  487,  490,  491,  495,  505, 


506,  508,  512,  513,  515,  516, 
517.  519,  521,  524,  525,  527, 
528,  529,  543,  544,  545,  551, 
552,  556,  557,  558,  560,  561, 
567,  569,  571,  572,  576,  577, 
578,  580,  581,  583,  585,  586, 
587,  588,  591,  592,  593,  594, 
598,  599,  602,  603,  607,  611, 
612,  613,  614,  617,  618,  619, 
620,  621,  622,  623,  628,  629, 
635,  636,  637,  639,  641,  642, 
643,  644,  647,  648,  649,  650, 
655,  656,  657,  658,  659,  660, 
661,  662,  663,  673,  676,  677, 
678,  680,  681,  682,  683,  684, 
685,  686,  687,  690,  694,  695, 
696,  697,  698,  699,  700,  701, 
704,  705,  709,  710,  711,  712, 
714.  715,  716,  718,  719,  720, 
721,  722,  723,  724,  726,  727, 
728,  730,  731,  732,  733,  734, 
736,  737,  746,  748,  750,  755, 
757,  758,  760,  761,  762,  763, 
764,  765,  766,  767,  768,  770, 
771,  772,  773,  778,  788,  790, 
796,  798,  799,  800,  802,  803, 
804,  805,  806,  807,  808,  809, 
810,  812,  814.  -  jarðarábúð 
104.  —  jarðarbréf  403,  406, 
528,  592.  —  jarðabyggingar- 
(bréf)  115,  411.  —  jarðareign 
651.  ~  jarðagóz  266,  310, 
435,481,  503,  768.  —  jarðar- 
höín  140—141.  —  jarðakaup, 
jarðakaupabréf  110,  111,  112, 
113,  188,  190,  196,  223,  226, 
230,  250,  253,  256,  272,  291, 
305,  318,  321,  346,  367,  383, 
384,  394,  395,  400,  421,  513, 
514,  525,  561,  586,  589,  618, 
623,  629,  636,  649,  651,  657, 


REGISTR. 


90á 


660,  663,  677,  695,  716,  723, 
733,  774,  780,  806.  —  jarðar- 
partar  121,  122,  123,  161, 
177,  250,  255,  272,  291,  298, 
308.  346,  367,  399.  —  jarða- 
skiptabréf  393,  582.  —  jarða- 
verð  98,  110,  112,  224,  254, 
306,  317,  374,  406,  417,  419, 
579, 594, 634, 649, 678, 695, 798. 

Jörfi  i  Haukadal  87,  131,  170, 
747,  759. 

Jörun  dardóttir :     Kristí  n . 

Jörundarson :     Bergr,  Björn. 


Kagaðarvik  i  Hornströndum  84- 
Kalastaðir    á   Hvalfjarðarströnd 

15,  55,  56. 
Kaldakinn,  sjá  Köldukinn. 

Kaldamýri  i  Skagafirði  463. 
Kaldárbakki  i   Hnappadalssýslu 

484. 
Kaldbakr     á     Ströndum       403, 

409-  410. 
kaleikr,  sjá  kirkja.  —     kaleiks- 

mynd  221. 
kalendæ  Juliæ  388. 
Kalfá  i  Gnúpverjahrepp  621. 
Kálfafell  i  Fellshverfi     (Horna- 

firði)  451-452,  714. 
Kálfalækr  á  Mýrum  65,  616. 
Kálfanesi  Steingrimsfirði  430 — 

431,  727,  729. 
kálfar,     sjá     nautpeningur.      — 

kálfskinn  5,  6,  195,  221,  291, 

307,  356,  393,  395,  446,  492, 

591,  643.  679,  721.  —     kálf- 

skinnsbréf  5,  8,  132,  211.    — 

kálfsskinnsskrá  671. 
Kálfárdalr  í  Skagafirði  237. 


Kálíatjörn    á     Vatnsleysuströnd 

299,  303,  338,  513,  561.^) 
Kálfavik  i  Ögurssveit  244. 
Kálíborgará  i  Bárðardal  138. 
Kálfholt  i  Holtum  453,  715. 
Kálfsfell  á  Rosmhvalanesi    457. 
Kálfskinn      á       Arskógarströnd 

545-546,  557—558. 
Kálfsson :     Ari. 
Kálfstaðir  i  Hjaltadal  489. 
Kalixtusmessa,      sjá      Calixtus- 

messa. 
Kallaðarnes  i    Bjarnarfirði    285, 

402,     403,     409  -  410,     579, 

598. 
Kallaðarnes  i  Flóa  45,  46,  695— 

696. 
Kalmanstunga  i  Hvitársiðu  346 — 

347. 
Kolstaðir  i  Seyðisfirði  austr  24. 
karabar    183,     287,    449,     638. 

Sbr.  búsgagn. 
Kambfell  i  Eyjafirði    761—762. 
Kambr  i   Króksfirði     528-529, 

741. 
Kambsá  á  Hvalfjarðarströnd  56. 
Kambsland  á  Hvalfjarðarströnd 

55. 
kanna,  sjá  búsgagn. 
kanonumbók,  sjá  kirkja. 
kantarakápa,  sjá  kirkja. 
kápa  227.      Sbr.  kirkja,  klæðn- 

aðr. 


1)  Kálfatjörn  heitir  að  fornu 
Gahnatjörn  (Galmanstjörn,  Kal- 
manstjörn),  eins  og  stendr  í  Vileh- 
insbók  Ber  því  að  leiðrétta  það, 
er  steinlr  í  registri  IV.  bindis  af 
Fornbréíasafni    svo : 

Galmaljörn  á  Vatnsleysuströnd 
a2,  33,  106. 

Galmatjörn  í  Höfnuia  103, 


904 


EGISTRR. 


kaplar,  sjá  hross. 

kappsmaðr  669. 

Kaptey  (=  Kjapteyri,  nú)  i  Fa- 
skrúðsfirði  30. 

Kár  Jónsson  prestr  i  Húna- 
vatnsþingi  (1494—1500)  207, 
523. 

Karanes  (=  Katanes?)  jörð 
Saurbæjarkirkju  á  Hvalfjarð- 
arströnd  55. 

Kárason :     Grimr. 

Káratangi  i  Fljótsdal  447. 

Kárhöfn  á  Ströndum  74. 

Kári  í>orgilsson  syðra  (1493) 
189. 

karina  669. 

Karl  biskup  i  Hamri  i  Noregi 
(1505)  786. 

karldyr  693.      Sbr.  húsakynni. 

karlniaðr  9,  332,  669.  —  karl 
þungfær  8. 

Kársson:     Björn,  Nikulás. 

Kasasker  k  Eyrarabakka  455. 

Katla  skálakona  í  Skálholti 
(1502)  627. 

Katrín  Haldórsdóttir  kona  Ein- 
ars  Þórólfssonar  (1492)  156 — 
157. 

Katrín  mær  hin  helga,  Katrín- 
armessa  (-  ■  dagr)  3,  10,  40, 
48,  50,  149,  230,  529,  666, 
790.  —  Katrínar  líkneski,  sjá 
kirkja. 

kaup  (empclo)  56,  98,  103,  105, 
110,  111,  121,  143,  215,  253, 
319,  320,  345,  374,  384,  400, 
417,  508,  652,  656,  657,  658, 
659,  660,  711,  715,  716,  722, 
747,  773,  797,  803.  —  kaup- 
bréf,  kaupmálabréí  4,  6,  100, 
U2,  123»  166,  176,  177,  194, 


195,  204,  224,  225,  236,  249, 
255,  261,  280,  303,  316,  331, 
345,  366,  384,  400,  507,  508, 
524,  529,  581,  594,  622,  635, 
649,  651,  657,  661,  681,  690, 
722,  723,  762,  770,  771,  807. 
—   kaupvottar    6,   326,     339. 

-  kaupahluti  257,  258,  279, 
288,  699. 

kaup  (konu,  hjúskapr)  139,  261, 
271,  301,  325,  326,  327,  329, 
425,  570,  571,  592.  —  kaup- 
máli,  kaupmálabréf  138,  139, 
250,  251,  261,  266,  271,  325, 
326,  327,  406,  412,  543,  570, 
747,  808. 

kaup,  kaupskapr  157,  179,  186, 
495,  497,  608.  —  kaupamanns- 
skapr  408.  —  kaupslagan 
343.  —     kaupmenn     13,  578. 

—  kauptið  155,  304,  806.  — 
kaupfox  658. 

kaup,  kaupgjald  26,  27,  58,  63, 

65,  66,  70,   73,    75,    78,    79, 

82,  132,  286,  473,    512,    520, 

646,  663,  664. 
Kaupabálkr     (Jónsbókar)      658, 

674. 
Kaupangssveit    i    Eyjafirði     99, 

100. 
Kaupmannahöfn    9,    10,     378  — 

379,  591,  786-787. 
kaupsmaðr  669. 
keflareki  58. 

Keflavík  i  Höfðahverfi  415. 
Keflavik       á        Rosmhvalanesi. 

46. 
Keflavik  á  Súgandafirði  244. 
kelda  53,  748. 
Keldnaeingi,   itak    Hvanneyrar- 

kirkju  60, 


REGISTR. 


905 


Keldudalr     i     Dýrafirði     396— 

397,  740-741. 
Kelduhverfi  i  ÞÍDgeyjarþiugi  4, 

213,  215,  223. 
Keldur  á  RangárvöUum  40. 
Kelduskógar  i    Berufirði     austr 

32. 
Kenek  Þorsteinsson  prestr  syðra 

(1500-1502)  491,  567,  603. 
kennidómr    53.     —     kennimenn 

111.  113,  130,  153,  193,   194, 

240,  491,  601,  610,  698. 
kensla  235. 

ker,  kerald,  sjá  búsgagn. 
KerhóU  i  Grimsnesi  457. 
kerling  8. 

Kerling  á  Vatnsnesi  720. 
Kerlingarhólmr  á  Berufirði  32. 
kertamessa  (=  kyndilmessa)  681, 

790. 
kertapípa  \      .,,.,. 
kertastika/    ^J^  ^»'^3»- 
Kerveiði     (i    Nikulásarkeri)      i 

Norðrá  64. 
Ketilhóll  i  Gnúpverjahrepp  621. 
Ketilhúshagi     á     Eangárvöllum 

117—118. 
ketill,  sjá  búsgagn.     Sbr.  tunnu- 

ketiU. 
Ketill  Árnason    vestra     (1492— 

1495)  92,  256.^) 
Ketill     Arnason    lögréttumaðr  i 

Eyjafirði     (1495-1501)     260, 

478,  502,  553,  582.^) 
Ketill  Böðvarsson    prestr    syðra 

(1502)  612,  617,  627. 
Ketill  Gislason  i  í>ingeyjarþingi 

(1495)  253. 


1)     Kynni     þó     að     vera     einn 
maðr. 


Ketill  Hálfdánarson  í  Eyjafirði 
(1500—1504)  505,  730. 

Ketili  Helgason  i  Þingeyjarþingi 
(fyrir  1300)  466. 

Ketill  Jónsson  prestr  nyrðra 
(1502)  601. 

Ketill  Teitsson  lögréttumaðr  i 
Hiínavatnsþingi  (1497)  349. 

KetiU  Þorsteinsson  hreppstjóri 
i  Dýrafirði  (1495—1505)  237, 
418,  480,  546,  562,  595,  675, 
763. 

Ketilsson:  Eyjólfr,  Hallr,  Helgi, 
Jón,  Magnús,  Sigurðr,  Step- 
hán,  Þorsteinn. 

Ketilsstaðir  i  Hörðadal  251, 
369. 

Ketilsstaðirá  Völlum  26,  233,320, 
511—512,  716.  —  Ketilstaða- 
sandr  26,   511—512. 

Keye  van  Aleveldhe,  sjá  Kæi. 

keyrishögg  97. 

Kiarlogsstaðir,sjáKjarlaksstaðir. 

Kiðahóll  i  Saurbæ  vestr  71. 

Kieghe,  sjá  Kæi. 

Kinn  (Kaldakinn)  i  Þingeyjar- 
þingi  234,  249  —  250,  255— 
256,  291, 

Kinnarstaðir  i  E-eykhólasveit 
567. 

Kippislog  (Kýpislaug)  á  Beru-. 
firði  32. 

kiriall,  sjá  kirkja. 

kirkja,  heilög  kirkja  88,  89, 
lÓo,  105  106,  107,  110,  111, 
112,  114,  118,  119,  138,  194, 
207.  233,  238,  240,  244,  277, 
296,  315,  326,  328,  330,  351, 
382,  413,  418,  422,  425,  433, 
522,  534,  535,  536,  537,  577, 
605,  606,  613,  616,  617,  623, 


906 


ílEGISTfe. 


626,  631,  632,  637,  644.  645, 
647,  676,  697,  699,  712,  753, 
768,  769,  772,  777,  782,  783, 
784,  787,  788,  793,  794,  799. 

—  heilög  Hólakirkja  sjá  Hól- 
ar.  —  heilög  Skálholtskirkja 
sjá  Skálholt.  -  -  kirkjubóndi 
288.  —  kirkjudagr  17,  20, 
434,  610,  754,  793,  795.  — 
kirknaeign  (fé,  góz,  peningar) 
1,  2,  18,  22,  28,  29,  30,  31, 
36,  39,  45,    49,  57,     80,     82, 

107,  110,  123,  124,  125,  134, 
135,  136,  150,  162,  168,  169, 
196,  347,  483,  489,  537,  568, 
612,  613,  619,  624,  637,  664, 
665,  699,  739,  742,  806,  812. 

—  kirkjugarðr  263,  309,  310, 
311,  313,  351,  386,  417,  418, 
434,  439,  469,  470,  476,  582, 
6J9,  616,  793,  795.  —  kirkju- 
garðssaurgun  313.  —  kirkju- 
hluti  (i  eign)  3,  699.  — 
kirkjuinnganga  107,  108,  114. 

—  kirkjujarðir  637,  779, 
796.  -     kirkjuleg   439,    626. 

—  kirkjuleiðsJa  (kvenna)  130. 

—  lýsing  kirkja  434,  793, 
794.    —    kirkjunnar  lög  106, 

108,  110,  111,  114,  207,  260, 
422,  425,  555,  783.  —  kirkj- 
unnar  mál  105,  106.  —  kirkj- 
unnar  raenu  78.  —  kirkju- 
partr  699.  —  kirkjuprestr 
89,  110,  113,  114,  158,  179, 
310,  592,  622,  735   (neðanm.) 

—  kirkjurán  161.  —  kirkju- 
reikningar  17,  18,  32,  276, 
277,  278,  280,  456,  700,  701, 
773.  —  kirkjuskyld  75,  279.  - 
kirkjusókn  20,  60,     66,     132, 


568,  780.  —    kirkjuspell  568. 

—  kirkjutíund  49,  270,  432, 
555.  —  kirkjutoUr  278.  — 
uppheldi  kirkju  277,  560,  794. 

—  kirkjunnar  vald  89,  107, 
110,  365.  428,  605,  645.  — 
kirkjuvigsla  754,  794. 

kirkja,  sjá  alkirkja,  bænhús, 
dómkirkja,  hálfkirkja,  heima- 
kirkja,  sóknarkirkja. 

kirkja  (hús)  1,  2,  3,  4,  6,  16, 
17,  18,  19,  20,  21,  22,  23, 
24,  25,  26,  27,  28,  29,  30, 
31,  32,  33,  34,  35,  36,  37, 
38,  39,  40,  41,  42,  43,  44, 
45,  46,  47,  48,  49,  50,  51, 
52,  53.  54,  55,  56,  57,  58, 
59,  60,  61,  62,  63,  64,  65, 
66,  67,  68,  69,  70,  71,  72, 
73,  74,  75,  76,  77,  78,  79, 
80,  82,  83,  84,  85,  86,  107, 
123,  124,  125,  134,  135,  136, 
149,  150,  154,  159,  162,  168, 
169,  172,  179,  182,  196,  197, 
198,  199,  200,  201,  202,  206, 
214,  220,  233,  234,  243,  246, 
247,  269,  270,  276,  277,  278, 
279,  285,  287,  288,  289,  324, 
336,  338,  339,  340,  351,  366, 
375,  376,  397,  399,  415,  431, 
432,  433,  434,  437,  438,  449, 
441,  442,  443,  444,  446,  447, 
451,  452,  453,  454,  455,  456, 
459,  460,  463,  465,  466,  467, 
468,  475,  476,  488,  489,  509, 
510,  512,  513,  518,  519,  532, 
534,  536,  537,  556,  558,  559, 
560,  567,  568,  569.  590,  609, 
610.  612,  613,  615,  616,  617. 
620,  628,  630,  637,  638,  655, 
656,  664,  665,  666,  667,  699, 


feÉÖlSÍÉ. 


to? 


tOO,  718,  736.  737,  738,  739, 
740,  754  762,  768,  780,  781, 
793,  794.  795.  796,  803,  806, 
812.  —  kirkjubót  36.  70,  86, 
754.  ~  bygging  kirkju  434, 
793,  794.  -  dyr  311.  312, 
609.  —  gaflað  460.  —  gler- 
gluggi  yfir  altari  82,  452.  — 
hurð  456,  476.  —  kór  159, 
194,  637.  —  lás  740.  — 
skrúðhús  á  Hólum  463.  - 
skrúðhús  í  Skálholti  117,  622, 
788.   —    smiði  434,  793,  794. 

—  söDghús  (=  kór)  130,  131. 

—  stöpull  (á  Hóladómkirkju) 
197.  —  torf  (í  kirkju)  518, 
519,  520.  —  Sjá  trékirkja.  — 
uppgerð  kirkju    20,    36,    347. 

—  útbrot  (kirkju)  637.  — 
veggir  460.  —  viðir  i  kirkju 
568,  628.  754.  793,  794.  — 
þak    86.     —     þil    476.      — 

kirkja.  helgun  kirkju:  AUra 
heilagra  kirkja  512.  —  And- 
reaskirkja  41,  448.  —  Egi- 
diuskirkja  459.  —  Jóns  kirkja 
postula  79,  754.  —  Kross- 
kirkja  45.  — Laurenciuskirkja 
171,  590.  —  Magnússkirkja 
75.  —  Maríukirkja  4,  23,  26, 
36,  44,  54,  60,  64,  65,  67, 
71,  72,  73,  76  198,  735.  — 
Michaelskirkja  35,  72.  — - 
Nikulásskirkja  64.  —  Ólafs 
kirkja  32,  75,  219,  451,  [567. 

—  Pjeturs  kirkja  post- 
ula    48,       135,     201,      288. 

kirkja,  búnaðr  kirkju  og  á- 
höld,  inventarium,  kirkju- 
skraut.  ornamentum.  skrúði 
2, 22,  33,  42.  43,  57,  66,  200, 


434,  456,  460,  666,  798,   794. 

—  áklæði  450.  —  altari  40, 
82,  738.  —  Mariualtari  666.  — 
Önnualtari  243.  —  altarisbrik 
51.  52,  68.  --  altarisbrún  33, 
74.  —  altarisbúningr  68.  71, 
72.  —   altarisdúkar    76,    738. 

—  altarisdúkur  óvígðr  68. 
altarisklæði  3,  32,  33,  36, 
39,  40.  41,  42,  43.  51,  52, 
68,  80,  85,  200,  201,  288, 
422.  452,  453,  456,  665.  — 
altarisklæði  með   brúnum    82. 

—  altarisklæði  á  háaitari  666. 

—  altarisklæði  með  lérept 
74.  —  altarisskrúðar  29.  — 
altarissteinn  36,  40,  68,  69, 
72,  73,  76,  289,  459,  460.  — 
ampli  51.  —  ampli  með  tin 
447.  —  bakstrjárn  2,  6,  26, 
29,  30,  31,  34,  47,   665,    666. 

—  bekkir  86.  —  bekkjar- 
klæði  449.  —  bjalla  19,  23, 
29,  30,  31,  33,   34,     43,    51, 

68,  69,  73,  75,  82,  200,  201, 
289,  453,  665,  738.  —  brik 
yfir  altari  42,  43.  74,  76,  77, 
82,  201,  289,  452,  453.  - 
brún  38,  40,  85,  288,  456, 
665,  738.  —  brún  með  10 
skjöldum  með  silfr  og  2 
smápeningar  milli  hvers  skjald- 
ar  41.  —  corporale,  corpor- 
alia,  corporalis,   corporall    68, 

69,  73,  75,  76,  82,  289,  459, 
460,  665,  738.  —  corporall 
með  húsum  200.  —  corporal- 
hús  82.  —  dalmatika  200, 
464,  665.  —  diskar  sjá  bús- 
gagn.  —  dúkar  51,  52,  67, 
288,  447,  452,  453.  459.   665. 


ÖOÖ 


tlÉGÍSl^ít. 


—  dúkslitri  664,  665.  —  glit- 
aðir  dúkar  42,  51,  52,  200, 
738.  —  hrÍDgofinn  dúkr  448. 
sraádúkr  738.  —  yfirdxikr 
68.  —  eikarstóll  740.  —  eld- 
beri  24,  80,  447,  452.  —  font- 
klæði,  fontsklæði  32,   40,    84. 

—  fontsumbúnaðr,  fonts- 
umbúningr   43,    68,    82,    200, 

288,  452,  453,  66Q.  —  for- 
dúkar  33,  40,  51,  52,  456, 
665,  738.  —  formi  40.  — 
formadúkr    74.     —  glóðarker 

40,  41,  42,  43,  50,  68,  75, 
76,  77,  84,  85,  201,  289,  447, 
452,  453.  -  glóðarker  með 
gamlan  kopar  738.  —  guU 
tvö  46.  —  háaltari  288.  — 
hálíkannasjábúsgagn.  —  hand- 
klæði  76.  —  handlín  665. 
hátíðabúningr  288.  —  helgir 
dómar    666.     —     hjálmr    42, 

289,  443,  667.  -  -  höíuðlín 
665.  —  hökull,  2,  24,  33, 
39,  40,  43,  74,  77,  200,  201, 
288,  456,  460,  665,  666.  — 
silkihökull  199.  —  járnhjálrar 

41.  —  járnkarl  78,  82,  84, 
449,  459,  460,    665,    754.    — 

—  járnstikur  29,  32,  85,  447, 
738.—  kaleikr  3,  16,  18,  19, 
20,  21,  22,  23,  24,  25,  26, 
28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35, 
36,  40,  41,  48,  50,  51,  52, 
68,  69,  74,  77,  80,  82,  96, 
200,  202,  289,  447,  452,  453, 
456,  459,  665,  666.  —  ka- 
leiksbrot  6QQ.  ~  silfrkaleikr 
2,  38,  42,  43,  84,  738.  — 
silfurkaleikr  gylltr  57  — 
kanna  sjá  búsgagn.  —    kant- 


arakápa2,  18,  26,  29,  38,  34, 
40,  51,  52,  74,  82,  84,  199, 
200,  201,  288,  289,  460,  665, 
738.  —  kantarakápa  með  sá- 
lún  og  önnur  með  bastard  32. 

—  kápa  43,  77,  452,  464.  — 
ker,  kerald  sjá  búsgagn.  — 
kertapipur  með  kopar  49.    — 

—  kertastikur  2,  3,  452.  — 
kertastikur  raeð  kopar  51, 
52.  —  kertastikur  með  járn 
51,  52.  —  ketiU  sjá  búsgagn. 

—  kistur  68,  78,  80,  449, 
453,  740.  —  kistuhróf  664.  — 
kistill  80.  —  klakahögg  2.  — 
klukka  3,  18,  19,  21,  22,  23, 
24,  29,  31,  32,  33,  34,  35, 
36,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  48, 
50,  68,  69,  73,  75,  76,  77, 
80,  82  85,  200,  201,  289, 
447,  452,  453,  456,  459,  665, 
m6,  738.  —  sraáklukkur  20, 
54.  --  klukkukólfr  788, 
740.  —     kola  287,  449,    453. 

—  koparhjálrar  41,  82,  84, 
738.  —  koparkaleikr  43.  — 
koparkross  42.  —  koparpipur 
77,  200.  —  koparstikur  19, 
28,  34,  42,  43,  82,  84,  289, 
459,  738.  —  kórbjaila  18, 
456.  —  kórkápa  39,  666.  — 
krókstika  með  járn  24.  — 
krossar  24,  48,  68,  80,  447, 
452,  453,  459.  —  guðspjalla- 
kross  36.  —  kross  með  lik- 
neski  36.  —  kross  með  und- 
irstöðura  40,  42,  43,  51,  52, 
72,  289,  459,  666,  738.  — 
gylltr  kross  73,  74.  —  smeltr 
kross  71,  666.  —  kross 
vors  herra  795.  —  kross  yfir 


feÉGISTO. 


909 


altari  75,  85,  201,  453.  — 
kross  yíir  kórdyr  74.  —  lekt- 
ari  52,  452,  453.  —  lektaradúkr 
51.  —  líkakrákr  24,  32, 
664.  —  likakross  456,  666.  — 
líkneski  36,  52,  453,  738.  — 
Andreus,  Andreaslíkneski  3, 
36.  —  Barbarulíkneski  666.  — 
Blasíuslíkneski  3.  —  Ceciliu- 
líkneski  738.  —  guðssonar 
líkneski  42.  —  Jóns  líkneski 
baptista  85.  —  Jóns  líkneski 
postula  85,  201.  —  Johannis 
líkneski  459.  —  Katrínar- 
líkneski  40,  42,  666,  738.  — 
Kristophóruslíkneski  666.  — 
Laurenciuslíkneski  með  gull- 
farg  199.  —  Lucas  líkneski 
610.  —  Magnúss  líkneski  75. 

—  Margrétar  líkneski  42,  738. 

—  Mariu  iikneski,  40,  48,  52, 

73,  75,  85,  201,  460,  666, 
795,  813.  —  Maríu  líkneski 
Magdalenu  74.  —  Michaels 
likneski  73.  —  Ólafs  líkneski 
40,  74,  75,  201.  —  Ólafs  líkn- 
eski  með  stein  og  gullfarg 
813.  —  Páls  h'kneski  36.  — 
Pétrs  likneski  40,  48,  74, 
201,  666.  —  Stephanus  lík- 
neski  460.  —  Thomas  líkneski 
36,  51.  —  Trinitatis  likneski 
70.  —  Þorláks  líkneski  73, 
201,  447,  460.  —  Önnu  likn- 
eski  með  islenzkt  fargan  199. 

—  Ijóspípur  738.  —  manskær 
740.  —  merki  24,  32,  51,  68, 

74,  288,  447,  452,   460,     666. 

—  messuföt,  messuklæði  2, 
3,  16,  18,  19,  20,  21,  22,  23, 
24,  25,  26,   28,    29,    31,     32, 


33,  34,  35,  86,  38,   39,    40,    41, 

42,  43,  44,  48,  50,  51,  .54,  62, 
66,  68,  69,  70,  71,  73,  74,  76, 
77,  84,  85,  196,  199,  200,  201, 
288,  289,  434,  447,  452,  4.53, 
45(),  459,  460,  660,  666,  738,  793, 
794.   —  messufatastokkr    452. 

—  messuklæðakista  36.  — 
metaskálar    666.     —     mortel 

450.  —  munnlaug  77,  80,  450, 

451,  452,  740,  812.  —  mynd- 
ir:  Guðmundarmynd  73.  — 
Jóhannesmynd  459.  —  Pétrs- 
mynd  459.  —  nisti  46.  — 
pallklæði  67,  287,  451.  — 
panna  665.    —     patína     738. 

—  paxblað  85,  202,  447.  — 
pípur  41,  43.  —  píslarmark 
með  alabastrum  456.  —  pott- 
ar,  sjá  búsgagn.  —  reflar  80, 
287.  —  reflar  um  kórinn  51, 
52.  —  refilstubbar  24.  — 
reykelsi  2,  51,  52,  57,  434, 
449,  793,  794.  -  róðukross 
46.  —  róðukross  með  undir- 
stöðum  812.  —  sacrarium 
munnlaug  3,  51,  68,  76,  447, 
453.  —  saizer  43,  638.  — 
serkr  43.  —  ermalauss  serkr 
460.  —  sigð  448.  —  silfr- 
flugur  46.  —  silfrknappar 
35,  46.  —  silfrkross  35.  — 
silfrkross  cum     reliquiis     36. 

—  silfrnisti    28.     —     skálar 

43,  448,  450,   451,   456,   812. 

—  skildir  með  silfr  forgyllt- 
ir  46.  —  skírnarketill  75.  — 
skirnarsár  32.  —  skjólur,  sjá 
búsgagn.  —     skrín  452,  460. 

—  skrin  með  helgum  dómum 
40,  666.  —  skriptir:  Andreas- 


ðiö 


feÉGÍSÍÉ. 


skript  42.  —  ÁDtoDÍusskript 
43.  —  Barbaruskript  43.  — 
Christoforusskript  43.  —  Co- 
ronacio(?)  43.  —  Gabrielsskript 
43.  —  Jónsskript  baptista 
289.  —  Jónsskript  postula 
289.  —  Jónsskript  76.  —  Lau- 
renciusskript  42.  —  Magnúss- 
skript  76.  —  Margrétarskript 
456.  —  Maríuskript  32  36, 
42,  43,  51,  68,  71,  72,  76, 
289,  447.  452,  453,  456,   459. 

—  Mariuskript  með  uppkast 
456.  —  Michaelsskript  289.  — 
Nicholaskript  43,  76.  —  Ólafs- 
skript  32,  42,  72,  453.  — 
Pálsskript  43  —  Postulaskript 
80.  —  Pétrsskript  68,  72, 
289.  —  Stephanus  skript  42. 

—  Trinitatisskript  42.  — 
Urbanusskript  289.  —  Þor- 
láksskript  43,  71.  —  Önnu- 
skript  42.  —  skrúðakista  40, 
75,  289.     —     skrúðakistuhróf 

42.  —  ölikusteinn  2.  —  slopp- 
ar  2,  24,  26,  32,  34,  42,  43, 
51.  52,  68,  74,  77,  84, 
199,  202,  288,  452,  453,  666, 
738.    —     spjald  lítið  51,   52. 

—  stakkr  46.  —  steintjald 
(]  kór)  447.  -  stokkr  77, 
287.  —  stola  665.  —  stólar 
289,  453.  —  syJgja  með  silfr 
28,  46.  -  tabulum  289, 
738.     -    teikn     með  silfr  46. 

—  textaspjald  32.     —     tiníöt 

43,  449,  450,  451,  664,  740, 
812.  —  tinker  76.  —  tjöld 
42,  67,  449,  450,  452.  —  út- 
lenzk  tjöld  82.  —  tréföt  812. 
• —  trédiskar  450,  664.  —  trog, 


sjá  búsgagn.  —  upphaldsstika 
85.  vatnsberi  með  tin  42. 

—  vatnskarl  77,  448,  450, 
451,  740.  —    vatnsketill  289. 

—  vax  2,  51,  52,  57,  434, 
453,  740,  793,  794.  —  vigðs 
vatns    ketill      með      tin     51. 

—  þelahögg  452.  —  örk 
stór  638,  740.    —     sbr.  albe. 

kirkja,  bækr  kirkju  af  ýmsu 
tagi  (bókaskræður,  skræður^ 
kver)  2,  20,  24,  39,  50,  51, 
57,  66,  68,  74,  77,  82,  84, 
447,  452,  453,  460,  466.  — 
altarisbók  453.  —  aspiciens- 
bók  68.  —  brefer  33.  —  sjá 
sumarbrefer,  vetrarbrefer.  — 
canonumbók,  canoniskver,  can- 
onembók,  kananumbók,  kan- 
onembók,  kanonenbók,  konon- 
embók,  33,  42,  43,  74,  202, 
459,  460,  738.  —  capitularius 
42,  68,   74,     288,    459,     666. 

—  Ceciliukver  738.  —  coUecta- 
rius  738.  ~  collectur  738.  — 
common,  commun,  commune, 
communsbók  33,  68,  201.  — 
coramun,  þar  er  á  kiriall, 
kertavigsla,  öskuvígsla,  pálma- 
vigsla  með  processio  og  kert- 
isvígsla  68.  —  commonsmessu- 
bók  460.  —  conimon  syngj- 
anda  með  lesi  37.  —  de 
sanctis  bækr  42,  43,  69.  — 
gradall  de  sanctis  456.  — 
grallarapartr  de  sanctis    738. 

—  guðspjallabók  de  sanctis' 
202.  —  legenda  de  sanctis 
201,  289,  456.  —  lesbók  de 
sanctis  74,  666.  —  matuti- 
nale  de  sanctis  42.  —  messu- 


ílÉGÍSÍIt. 


Öli 


bók  de  sanctis  43,  68,  75.  - 
missale  de  sanctis  666.  — 
missalebók  de  sanctis  42.  — 
óttusöngvabók  de  sanctis  43, 
450.  —  psaltari,  gradall  syngj- 
andi  de  sanctis  33.--  skræða 
de  sanctis  459.  —  de  tem- 
pore  bók  738.  —  capitularius 
de  tempore  459.  —  dominicu- 
bók  de  tempore  68,  460.  — 
grallari  de  tempore  69.  — 
grallarapartur  de  tempore 
738.  —  guðspjallabók  de 
tempore  202.  —  hymnarius 
de  tempore  456.  —  kver  úr 
lesbók  de  tempore  738.  — 
lesbók  de  tempore  74,  202, 
666.  —  matutinale  de  temp- 
ore  37.  —  messubók  de  tem- 
pore  75,  288,  459,  460.  — 
missale  de  tempore  456.  — 
missale  paschale  syngjanda 
samsett  de  tempore  37.  — 
- .  óttusöngvabók  43,  68,  73, 
202,  459.  —  psaltari,  gradall 
syngjandi  de  tempore  33.  — 
dominicur,  dominicubók  68, 
460.  —  dominicur  á  sumarið 
samsettar,  irskar  68.  —  efstu- 
viku  orda  43.  —  gradall,  gra- 
duaele,  grallari  3,  32,  33,  42, 
43,  68,  69,  74,  77,  201,  288, 
456,  666,  738.  —  grallara- 
partur  738.  —  graduale  í 
kverum  syngjanda  37.  —  guð- 
spjöll,  guðspjallabók  33,  43, 
68,  69,  74,  75,  202,  288,  460, 
666,  738.  —  guðspjöll  Matt- 
hei  2.  —  Heilagramannasög- 
ur  2.  —  hymnar,  ymnar, 
ymnarius,  hymnabók  33,  42, 
Dipl.  iBl.  YU.  B. 


68,  74,  456.  —  ymnarius  með 
pappíri  288.  —  kanonembók, 
kanonenbók,  kononembók  sjá 
canonumbók.  —  kiriall  33, 
42,  43,  68,  74,  289,  666.  — 
kiriall  með  nokkrum  messum 
738.  —  kommon  sjá  common.  — 
kver  úr  lesbók  738.  —  lága- 
söngvabók  20,  289,  666.  — 
legenda  201,  289,  456  — 
lesbækr  33,  42,  74,  202, 
666,  738.  —  Loginar  eða  Log- 
inrá  75.     —     Mariusaga  740. 

—  matutinale,  matutinalebók 
37,  738.  —  matutinale  festi- 
vale  37.  —  messubók  43,  68, 
73,  75,  289,  460,  738.  — 
messubók  um  xij  mánuði 
syngjanda       með        commun 

42.  —  messubók  með  domini- 
icum  á  sumarið  42.  —  mess- 
ur  (á  bók)  39.  —  messudaga- 
kver  43,  666.  —  Michaels- 
saga  73.  —  missale,  missale- 
bók  42,  456,  666,  738.  — 
missale  paschale  37.  —  miss- 
ale  syngjanda  samsett  efstu 
vikuna   37.     ~     Nikulássaga 

43,  739,  740.  -  Ólafssaga 
740.  —  oraciones,  oraciur 
33,  42,  43,  68,  69,  74,  75, 
202,  289,  460,  666.  —  orda 
666.  —  ordubók  80,  738.  — 
óttusöngvabók  3,  33,  39,  42, 
43,  68,  73,  74,  201,  202,  289, 
450,  456,  459,  460,  66Q.  — 
óttusöngvabók  með     lesi     42. 

—  páskabrefer  666.  —  pistl- 
ar,  pistlabók  33,  43,  68,  69, 
288,  460,  666.  -—  processio- 
nall  42,  43,  68,  74,  76,     288, 

58 


Ö12 


kEGÍS*ft. 


460,  6GQ.  —  processionall  al- 
fær,  dextera  pars  í  norrænu 
43.  —  psaltari,  Davíðspsalt- 
ari,  psaltaraskræður  33,  42, 
43,  51,  69,  73,  75,  76,  196, 
201,  202,  288,  447,  456,  460, 
738.  -  psaltari  gradall  33. 
—  sanctæ  Annæ  kver  syngj- 
anda  með  messu  37.  —  se- 
quenciur,  sequenciubók  32, 
33,  43,  74,  77,  201,  288,  456, 
459,  460,  666,  738.  —  skræð- 
ur  39,  459.  —  sumarbók  með 
lesi  76.  —  söngbók  85.  — 
tonarius  74.  — 

Kirkjuból  á  Akranesi  58. 

Kirkjuból  í  Hvítársíðu  442. 

Kirkjuból  í  Kvigindisfirði  78. 

Kirkjuból  i  Langadal  í  Isafirði 
77,  82,  83,  130,  155,  251, 
277—278.  281,  282,  430,  433, 
445,  579,  589,  590,  591,  592, 
594,  597,  612,  613,  636-639, 
674,  682,  685,  765,  778. 

Kirkjuból  í  Skutilsfirði  286, 
423,  587  —  588,  682  —  685, 
763-765  806. 

Kirkiuból  í  Steingrírasfirði  84, 
283,  462,  727—729. 

Kirkjubær  í  Hróarstungu  21, 
487,  716. 

Kirkjubær  á  Síðu  (klaustr)  232. 

Kirkjubær  i  Vestmannaeyjum 
42—43. 

Kirkjufell  i  Saurbæ  vestr  71. 

Kirkjufellsmýrar  í  Dölum  459. 

Kirkjuhamrar  á  Akranesi  58. 

Kirkjuholt  í  Borgarfirði  60,  64. 

Kirkjulækr  í  Fljótshlíð  269. 

kirkjumaðr  669. 

Kirkjusandrá  Seltjarnarnesi  52. 


Kirkjuskógr  i  Miðdölum  67. 
Kirkjuvíkrsandr  (=  Kirkjusandr) 

á  Seltjarnarnesi  51. 
Kirkjuvogr  í  Höfnum  suðr  339, 

340. 
kista  93,  157,    178,     179,     183, 

332,  639,  740.  —    kista  j4rn- 

slegin   736.       Sbr.     búsgagn, 

kirkja. 
Kista  i  Andakil  60. 
kistiU,  sjá  kirkja. 
Kjalarnes  i  Kjalarnessþingi   51, 

52,  252,  253,    583,     635.    — 

Kjalarnessþing  15,  801. 
Kjálkanes    við     Eyjafjörð     415. 
Kjarlaksstaðir  (Kjallaksstaðir)  á 

Fellsströnd    244,     551—  552, 

651. 
Kjartan  Jónsson  vestra  (1493 — 

1494)  183,  231. 
Kjartansson :  Stephán. 
Kjólstaðir  á  Fjalli  198. 
Kjólsvík  í  Borgarfirði  austr  369. 
Kjós(in)    í    Kjalarnessþingi     54, 

181,  375,  376,-  490,  609,  610. 
kjörtré  67,  74,  461. 
kjörveiði  64. 

kjötkista  638.     Sbr.  búsgagn. 
klabbrýni  739.       Sbr.   búsgagn. 
kláfar,  sjá  búsgagn. 
klakahögg,  sjá  kirkja. 
klár,  klárur,  sjá  búsgagn. 
klaufhamar  739.  742,  745. 
klauflöð  42. 
Kláusson:  Pétr. 

klaustr  180,  310,  556,  766.  — 
klaustrajarðir  556.  —  klaustrs 
peningar  310.  —  klaustrs- 
prestar  366  —  klaustrs  út- 
gerð  338.  —  klaustrs  vernd338, 
339.  —  Augustinusklaustr  668, 


KEGISTR. 


913 


669.  —  klaustr  á  Helgafelli 
14,  156,  157,  200,  224,  331, 
332,  416,  417,  639,  640,  690, 
747.  —  í  Kirkjubæ  232.  — 
á  Munkaþverá  115,  116,  177, 
178,  303,  307,  371,  372,  373, 
400,  629.  —  á  Möðruvöllura 
146.  -  -  á  Reynistað  163,  164. 

—  á  Skriðn  í  Fljótsdal  222. 
312,  313,  345,  355,  356,  393, 
395,  400,  485,  486,  490,  491, 
686,  687,  716.  —  í  Viðey  50, 
303,  304,  325,  335,  336,  337, 
338,  339,  340,  394,  399,  507, 
560,  561,  624.  —  á  Þingeyr- 
um  195,  196,204,461,462.— 
í   Þykkvabæ   295,    296,    297. 

—  klaustraskjalabók  686.  — 
Kleifar  i  Gilsíirði  102,  104. 
Kleifar   í     Steiugrímsfirði     403, 

409-410. 
Kleifar  í  Ögurssveit  244. 
Klemens  Pálsson  á  Harastöðum 

á  Fellsströnd    (d.  fyrir   1503) 

652. 
Klemens     Þorsteinssun     i    ísa- 

fjarðarsýslu  694 — 695. 
Klemensdóttir:  Guðrún. 
Klemensmessa,  sjá  Clemens. 
Klemensson :      Asmundr,     Guð- 

mundr,  Páll,  Þórðr. 
Klemis,  sjá  Klemens. 
KleppholtsreykJr  i  Reykholtsdal 

62. 
Kleppstía  í  Norðrárdal  63. 
klerkar  53,  107,  192,  268,    278, 

487,  545,  555,  556,  557,  558, 

567,  592,  600,  624,  697,  765, 

778. 
klettar  415,  458,  671,  720. 
Klifshagi  í  Öxarfirði  468. 


Kiifstaðr  sjá  Klyppstaðr. 

klippingar  736,    742. 

klippur  og  annar  hroði  67,  639. 

klofasteinar  309. 

Klofi  á  Landi    367,     626,     696, 

755,  787. 
Klokka,     ítak  frá     Hvanneyri  í 

Andakíl  60. 
klukka,  sjá  kirkja. 
klukka  hin  mikla  í  lögréttu  707. 
klukkari  669. 
klyfjar  134,    135.    —    fullgildis- 

klyfjar  152.  —  þriggja  vætta 

klyfjar  153.  —     klyfberi,  sjá 

búsgagn. 
Klyppstaðr  i  Loðmundarfirði  23. 
klæði  (vefnaðr)    13,     189,     304, 

344,  362,  513,  586,  724,   742, 

802.  —  enskt  klæði  362.  Sbr. 

hálfstykkisklæði,       þriðjunga- 

klæði. 
klæðnaðr,  klæði  116,   145,    157, 

178,  216,  240,  447,  473,  474, 

619.    —     brók  627.    —     sbr. 

hattr.  —  hempa  627.  —  kápa 

227.     Sbr.  hosur,  húfa,  laufa- 

hnappar,  lindi,  skór.    —     Sjá 

skyrta.  —    Sbr.  stakkhnappar, 

stázhnappar. 
Klængr    Þorsteinsson    biskup    í 

Skálholti  (d.  1176)  1. 
Klængsson:  Ólafr. 
klögun  191,  245,  435,  515,  550, 

715.  —  klögunarmaðr  480. 
Klömbur  í  Vestrhópi  719—721, 

757—758. 
Knararnes  á  Mýrum  745. 
Knarartunga  í  Breiðuvík  5. 
Knútafesti  232. 
Knörr  í  Breiðuvík    undir   Jökli 

4,  5,  65. 

58* 


9Í4 


KEGISTÉ. 


Koðran  Jónsson  (eystra   1491 — 

1500)  33,  222,  485—486. 
Koðran  Jónsson  prestr  á  Reyk- 

hólum  (1502)  612. 
Koðransaon :    Guðmnndr,    Gunn- 

ar,  Jón,  Olaír. 
kol:  kolabrenna  441.    —     kola- 

gerð  806.  —  kolviðarhögg  76. 
Kolbeinn     Andrésson     lögréttu- 

maðr  (1504)  692,  703. 
Kolbeinn  Bjarnarson    í   Arness- 

þingi  (1501)  568. 
Kolbeinn  Hjálrasson  bartskeri  á 

Hólum  (1607)  607. 
Kolbeinn  Jónsson  í  Döhim  og  á 

Mýrunum    (1494—1496)    209, 

226,  289. 
Kolbeinn  Oddason  nyrðra  (1500 — 

1506)  531. 
Kolbeinn  Pétrsson  í  Asi  i  Holt- 

um  (c.  1397)  41. 
Kolbeinn  Þórðarson  vestra  (1499) 

439_440. 
Kolbeinn  Þorleifsson  frá  Reyk- 

hólum  (1384)  6. 
Kolbeinsey  i  Þjórsá  788. 
Kolbeinsskor  i  Vogum  299,  337. 
Kolbeinsson:  Eyjólfr,  G-uðmundr, 

Jón,  Oddi,  Ólafr,   Þorsteinn. 
Kolbeinsstaðir     í     Hnappadals- 

sýslu  134,  135,  157,  224,  484. 
Koldingborg  11. 
Kolfreyjustaðr    í     Fáskrúðsíirði 

30,  686,  687. 
Kolgraíarhóll  í  Grimsnesi  457. 
Kollabúðir  í  Reykhólasveit  567. 
Kollabær  í  Fljótshlíð  316. 
Kolladóttir :     Ingileif 
Kollafjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

77. 
Kollafjörðr  í  Kjalarnessþingi  189. 


KoUaf jörðr  i  Strandasýslu  5,  72, 
73,  206,  219,  262,  294,  402, 
468-469,  521,  587. 

Kollason :  Guðmundr,  Jón,  Niku- 
lás. 

Kollgrimr  Koðransson  prestr  á 
Valþjófsstað,  officialis  í  Aust- 
fjörðum  og  siðar  ábóti  i 
Þykkvabæ  (1492-1504)  123, 

172,  182,  269,  491,  698,  714, 
716. 

Kollgrimsson :  Steingrimr. 
Kolli  Magnússon  lögréttumaðr  1 

Hegranessþingi  (1500)    487-- 

489. 
Kollsá  við  Hrútafjörð  194. 
Kollstaðir  á  Völlum  233,  716. 
Kolslækr  í  Hálsasveit  3. 
Kolsson :  Sigurðr. 
Kolstaðir  í  Miðdölum  67. 
komentubræðr       (=     conventu- 

bræðr)  204, 
kommon,  sjá  kirkja. 
Konráðsson :  Gisli,  Steinmóðr. 

konungr,  kongr  4,    9, 

30,  50,  89,  92,  93,   94, 

100,  102,   137,  138, 

173,  174,  176,  190,  191, 
209,  110,  212,  213, 
226,  229,  249,  259, 
293,  301,  302,  314, 
319,  322,  347,  349, 
361,  363,  364,  378, 
391,  392,  407,  408, 
436,  440,  443,  471, 
484,  493,  494,  499, 
507,  531,  534,  540, 
547,  548,  564,  565, 
.571,  572,  573,  575, 
595,  597,  602,  605, 
631,  632,  633,  634, 
645,  647,   651,  660, 


11, 

12, 

95, 

96, 

140, 

141, 

203, 

208, 

216, 

217, 

2(>6, 

267, 

315, 

318, 

851, 

354, 

379, 

383, 

428, 

449, 

479, 

4«2, 

501, 

506, 

541, 

546, 

567, 

569, 

576, 

594, 

608, 

609, 

635, 

644, 

672, 

674, 

REGISTR. 


915 


675,  676,  682,  684,  685,  688, 
693,  694,  696,  697,  701,  702. 
707,  708,  720,  722,  723,  727, 
728,  729,  734,  741,  748,  749, 
750,  751,  752,  753,  755,  756, 
757,  /63,  765,  774,  775,  777, 
786,  789,  790,  791,  792,  801, 
802,  809,  813.  —  kongsins 
bréf,  konungsbréf  542,  608, 
657,  660.  —  kongsÍDS 
lás  522.  —  kongsins  miskunn 
389,  802.  —  kongsins  réttr 
97,  343,  479.  —  kongsins 
réttr  og  landsins  lög  7.  — 
kongsins  sekt  729.  —  kongs- 
ins  sakeyrir  728,  765,  802.  — 
konungsins  stefna  786.  — 
kongsins  sýsla  og  umboð  93, 
160,  174,  180,  210,  211,  248, 
281,  289,  290,  291,  292,  300, 
348,  350,  383,  480,  485,  531, 
595,  634,  644,  645,  672,  674, 
675,  682,  696,  697,  727,  741, 
764,  789,  791.  —  kongsins 
vernd  og  forsvar  190.  — 
konglegr  friðr  363.  —  kong- 
leg  majeatet  384.  —  kong- 
dómr  7,  89,  94,  97,  107, 
140,  141,  228,  315,  322,  323, 
361,  389,  391,  444,  507,  522, 
532,  576,  632,  644,  673,  675, 
696,  697,  702,  725,  752,  753, 
801,  811.  —  konglegt  vald, 
kongsins  vald  266,  428,  507, 
530,  576,  631. 

Kongursey  fyrir  Skarðsströnd73. 

kopar  738.  —  koparhjálmr,  — 
kaleikr,  —  kross,  —  pípur,  — 
stikur,  sjá  kirkja. 

Kópareykir  í   Reykholtsdal  737. 

Kópavík  við  Arnarfjörð  278 — 
279. 


Kopnehaffn,  sjá  Kaupmannahöfn. 

koppaflotar  638. 

kórbjalla,  kórkápa  sjá  kirkja. 

Korkudalsvatn  áLanganesströnd- 
um  17. 

kórmaðr  669. 

korngarðr  455. 

Kort  Júnsson  á  Rosmhvalanesi 
(1749)  53. 

kostnaðr  7,  157,  180,  332,  408, 
409,  554,  558,  683,  684. 

kostr  (matr,  réttr)  8,  9,  18,  26, 
58,  76,  116,  145,  157,  159, 
179,  216,  246,  331,  332,  334, 
437,  447,  473,  474,  481,  509, 
512,  610,  619,  746.  —  sjá 
harðr  fiskr.  —  sauðir  að  öllu, 
nema  magálum,  ganglimir  af 
nauti,  hryggr  af  nauti  (uxa), 
limr  af  uxa,  síða  aí  nauti 
(uxasiða)  746.  —  Sbr.  og  sjá 
hveitibrauð,  mata,  mjöl,  ost- 
toUar,  rengi,  ryklingr,  skreið, 
skyr,  slátr,  smjörskaka. 

kostrar  639.     Sbr.  búsgagn. 

kot  16,  17,  18,  19,  20,  24,  30, 
762,  763. 

Kotvöllr  i  Hvolhrepp  269—270. 

Kráksson :  Jón. 

Kringla  í  Miðdölum  67. 

Kristallr  Arnbjarnarson  áLanga- 
nesströndum  (1496)  310. 

Kristfé  197. 

Kristín  Björnsdóttir  Jórsalafara, 
Einarssonar  (Vatnsfjarðar- 
Kristin,  d.  1458)  462,  571— 
572, 720,  776—777,  782,  784, 

Kristín  Eiríksdóttir  kona  Páls 
MarteinssonaráEiðum  (c.l700) 
385. 

KristÍD  Gruðnadóttir,  Oddssonar, 


916 


REaiSTR. 


kona    Jóns     aýslumanns     Ás- 

geirssonar    (1492 — 1506;    enn 

á  lífi  1506)  239,  764—765. 
Kristín  Jónsdóttir  í  Skaptaíells- 

þingi  (d.  fyrir  1499)  432. 
Kristín  Jörundardóttir  kona  Run- 

ólfs    Jónssonar     (1496—1504) 

310—311,  699. 
Kristín    Sumarliðadóttir,    Lopts- 

sonar,  kona  Jóna  dans  Björns- 

sonar     á     Eyri    í    Arnarfirði 

(1499-1503)  425—427,  553— 

554,  595,  653-655. 
Kristín  Þórarinsdóttir  í  Skapta- 

fellsþingi  (1499)  432—433. 
Kristín    í>orsteinsdóttir,     Ólafs- 

sonar,  á    Ökrum  í  Blönduhlíð 

(Akra-Kristin;    d.    1490)    223, 

633-634. 
kristindómr   (kristinn  dómr)  86, 

168. 
Kristinréttr  154,  168,  246,   247, 

326,  328,  330,  352,  353,  358, 

413,  429,  515,  539,  556,   563, 

669,  720,  780. 
Kristján  Daaa    og    Norðmanna- 

konungr  hinn  fyrsti  (d.  1481) 

9,  11,     259,    428,     443-444, 

493  -  494,     506  —  507,     564, 

575-576,  693. 
.  Kristján    Dana    og    Norðmanna 

konungr  hinn  annar  (d.  1559) 

607. 
Kristján     Múller     amtmaðr     (d. 

1720)  53. 
kristnar  sálir  243. 
Kristnes  í  Eyjaíirði  162. 
Kristophor  Gottorp,  sjá  Jóhann. 
Kristophor    konungr     af    Beiru 

(d.  1447)  9,   12. 
Kristskirkja  i  Þrándheimi    473. 


Kristslikneski  233. 

krókar  638,  740.     Sbr.  búsgagn. 

Krókar,  Krókr,  í  Norðrárdal  63, 

743. 
Krókr  á  Landi  375. 
Króksfjarðarnes  i  Geiradal  288. 
Króksíjörðr     í      Barðastrandar- 

sýslu    402,     529,    599,     724, 

741. 
krókstika,  sjá  kirkja. 
Kroppstaðir  í  Bolungarvík   244. 
kross  344.    —     kostulegr  kross 

304.     Sjá  kirkja. 
Kross  á  Akranesi  748. 
Kross  í  Haukadal  459. 
Kross  í  Landeyjum  252,    311  — 

312,  483—484,  609. 
Kross   í  Mjóaíirði     eystra     393. 
Kross  í  Skagaíirði  463. 
Kross  á  Skarðaströnd   138—139, 

244. 
Krossanesí  Kræklingahlíð  147 — 

148,  524-525,  647. 
Krossanes  á  Vatnsnesi  720,  757 

—758. 
Krossbær  í  Hornaíirði  36,    432. 
krossgötur  463. 
Krossholt     i     Hnappadalssýslu, 

285,  615,  617,  745. 
krossmessa    (crucismessa)     478, 

489.  —  áhaust  133,  141,  223, 

435,  514,  582,  611,  612,  722. 

—  á  7or  115    173,  176,    294, 

380,  555,  568,  598,  687. 
Krossnes  á  Mýrum  473,  745. 
Krossnes  i   Norðíirði    505—506, 

650. 
Knikuv,  sjá  Hans. 
krúna,  króna    9,    10,     12,     378, 

493,  564,  702,  748,  750,   751, 

786, 


REGISTR. 


917 


Krvchvgh,  sjá  Hans. 

Kryddhóll  í  Skagaíirði  87,  88, 
192. 

Krýsivik  i  Gullbringusýslu  46, 
324. 

Kræklingahlíð  i  Eyjafirði  147, 
148,  524,  532,  613,  614,  681, 
686,  771,  772. 

kúfar  639.     Sbr.  búsgagu. 

kuflsmaðr  669. 

kúgildi  2,  3,  5,  17,  18,  19,  20, 
21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28, 
29,  31,  32,  33,  35,  38,  40,  41, 
44,  45,  46,  47,  50,  51,  52,  54, 
55,  57,  58,  60,  61,  62,  63,  65, 
66,  67,  69,  70,  73,  74,  76,  77, 
80,  81,  82,  83,  84,  85,  88,  100. 
102,  103,  109,  116,  117,  128, 
132,  133,  134,  135,  139,  142, 
144,  145,  148,  150,  154,  157, 
162,  166,  177,  179,  184,  185, 
186,  189,  195,  196,  198,  200, 
206,  209,  211,  233,  237,  244, 
245,  254,  255,  257,  262,  281, 
282,  284,  285,  286,  287,  288, 
289,  290,  293,  298,  312,  331, 
333,  354,  355,  361,  362,  3  9, 
375,  376,  377,  380.  395,  399, 
416,  432,  437,  442,  447,  448, 
450,  456,  459,  460,  473,  475, 
506,  519,  544,  547,  551,  552, 
561,  569,  580,  581,  583,  586, 
588,  5y0,  601,  602,  603,  610, 
623,  629,  633,  637,  640,  649, 
658,  664,  667,  673,  677,  681, 
682,  684,  690,  691,  700,  712, 
714,  715,  721,  724,  725,  726, 
732,  783,  736,  737,  738,  743, 
744,  745,  748,  754,  757,  758, 
762,  766,  768,  778,  779,  785, 
796,  797,  798,  806,  812.  -  fríð- 
virð  kúgildi  244.  —  kúgildahald 
600,  767.    -    kúgildisleigur  724. 

kúgun  430. 


kúriel  344. 

kútr  742.  —  tveggja  tunna 
kútr  742. 

kvengildr  ómagi  1. 

Kvengrjót  (=  Kverngrjót,  Sturl. 
I,  60)  í  Saurbæ  288. 

kvenleg  náttúra  239. 

kvenmaðr  9. 

Kvennabrekka  i  Náhh'ð  67,  68, 
125,  126,  156,  588,  759. 

kvennafar   13. 

Kvennagiptingar  (bálkr  i  Jóns- 
bók)  658. 

Kvennahvoll  á  Sarðsströnd  244. 

kver  gamalt  17. 

Kvíá  i  Öræfum  714—715. 

kvíar  455. 

Kvíar  i  Norðrárdal  64,  743, 
768,  778. 

kvíga,  sjá  nautpening. 

Kvigindisdalr  á  Mýrum  65. 

Kvigindisfjörðr  í  Gufudalssveit 
78. 

kvikfé  685. 

kvinna  (kona,  eiginkona)  11,  94, 
106,  189,  206,  252,  266,  369, 
419,  426,  431,  462,  468,  490, 
513,  544,  549,  554,  565,  571, 
582,  591,  595,  636,  656,  660, 
699,  728,  757,  758,  770,  791, 
792. 

Kvislarhóll  áTjörnesi  721—722. 

kvittan,  kvittancia  68,  76,  94, 
110,  111,  131,  293,  506,  577, 
582,  593,  644,  699,  751,  773. 
—  kvittunarbréf  99,  112,  113, 
135,  141,  165,  173,  186,  232, 
262,  278,  308,  344,  355,  373, 
374,  394,  418,  424,  431,  470, 
577,  590,  594,  677,  678,  696, 
719,  741,  761,  796,  797,  804. 


918 


REGISTR. 


kvittr  414. 

kvonarrauDdr  99,  206,  469. 

kvotra  184. 

kyDdilmessa  98,  160,  250,  326, 
327.  332,  333.  —  Sbr.  kerta- 
messa. 

kýr,  sjá  DautpeDÍDgr.  —  kýr- 
húðir  736. 

Kæi  fau  Áuifell  (Kæi  fan  Aoe- 
felld,  Kieghe  van  Aneífelde, 
Keyæ  wan  Alefeldæ,  Keye 
van  Aleveldhe,  Heinfull)  greifi, 
hirðstjóri  og  höíuðsmaðr  á  Is- 
landi  (1501-  1505;  dæmdr  frá 
hirðstjórn  1505)  575,  644— 
645,  696—697,  701—702, 
717-718,  752,  786—787. 

kæmeistari  799. 

kærur,  kærumál  105,  123,  191, 
192,  480,  487,  531,  634,  810. 

Köldukinn  i  Dölum  220,  588. 

Köldukinn  í  Holtum  788. 

Kopnehaffn,     sjá      Kaupmanna- 

höfn. 
köstr  fertugr  455. 

Lágafell  í  Landeyjum  252 — 253. 

Lágafell  í  Miklaholtshrepp  14. 

lágasöngvabók,  sjá  kirkja. 

larab,  sjá  sauðpening. 

Lambastaðir  á  Seltjarnarnesi 
458. 

Lambey  fyrir  Fellsströnd  135, 
201,   202. 

Larabhagi  í  Gufudalssveit  77. 

lán  661,  718. 

Lanbertus  biskup  312,  516,  613. 

land  (=  ísland)  10,  12,  13,  190, 
266,  267,  290,  322,  369,  390, 
429,  436,  443,  444,  497,  503, 
5C4,  536,  538,  539,  540,  563, 


626,  786,  801.  —  lanaaurar 
322.  -  landsfólkið  13.  — 
landslög  103,  190,  346,  368, 
379,  429,  435,  495,  534  538, 
576,  596,  597,  658,  683.  - 
landslagabók  115,  259,  267, 
348,  363,  436,  444,  532,  547, 
563,  607,  633,  673,  674,  683, 
688-689,  728,  764.  —  lands- 
lagaréttr  398.  —  landsins 
nauðsynjar  322,  566.  —  lands- 
ins  réttr  323,  436,  566,  573. 
—  landsvist  363,  389,  390, 
407.  448,  751,  753,  802.  — 
landsvistarbréf  212,  213,  407, 
748.  -  landsvistargjöf  632, 
633. 

land  (terra)  39,  53,  56,  73,  80, 
337,  559. 

land  (=  jörð,  prædium)  1,  23, 
62,  63,  67,  68,  70,  257,  346, 
348,  353,  364,  623,  658.  — 
landabrigði393,  660.  —  landa- 
merki,  landaraerkjabréf  (-skrá) 
7,  8,  14,  17,  59,  87,  165,  170, 
194,     196,     213,     214,     215, 

236,  299,  308.  309,  324,  325, 
457,  458,  462,  463,  522,  523, 
620,  621,  622,  623,  624,  651, 
652,  656,  671,  719,  720,  729, 
732,  747,  748.  —  landastefna 
5,  622.  —  landasöl  112,  113. 
—  landbúi  113,  114,  153, 
321.  —  landeigandi  4,  684, 
785.  —  landeign,  landareign 
17,  164,  220,  458,  465,  466, 
559,  652,  799.  —  landeignar- 
ítala  164,  191.    —     landgögn 

237.  —  landsdrottinn  725, 
726,  727,  785.  —  landseti 
152,  153,  710.  —  laDdsDytjar 


REGISTR. 


919 


1,  304,  399,  607.  —  land- 
skyld,  landskylda  88,  101, 
102,  103,  125,  282,  347,  516, 
519,  602,  603,  612,  637,  644, 
673,  682,  683,  684,  685,  695, 
696,  710,  712,  724,  737,  743, 
766,  771.  —  landskyldarhald 
682. 

Land(ið)  i  Rangárþingi  333, 
334,  375,  514.  —  Landmanna- 
hreppr  333,  455. 

Landbrotskeldur  i  Melasveit  59. 

Landeyjar  í  Rangarþingi  39, 
40,  252.  253,  311,  312,  484, 
507,  508,  609. 

Landsbókasaín(ið)  i  Reykjavík 
9,  15,  17,  38,  40,  62,  65, 
67,  68,  69,  70,  72,  73,  79, 
80,  82,  83,  84,  85,  92,  156, 
190,  198,  208,  217,  218,  264, 
273,  321,  331,  359,  388,  434, 
442,  457,  460,  470,  479,  495, 
496,  499,  500,  501,  502,  504, 
517,  543,  546,  553,  554,  569, 
574,  603,  672,  791,  803,  814. 

Landssk]alasafn(ið)  í  Reykjavík 
1,  2,  4,  5,  6,  7,  12,  52,  69, 
156,  184,  185,  211,  216,  224, 
331,  332,  416,  417,  465,  469, 
511,  612,  566,  581,  639,  680, 
686.  690,  713,  719,  725,  739, 
762,  773,  777,  778,  791,  799, 
812. 

Landvarnarnes  í  Andakíl  60. 

Langá  á  Mýrum  745. 

Langabrekkur  i  Saurbæ  309. 

Langadalr  i  Húnavatnsþingi  105, 
210,  211,  212,  326,  330,  413, 
414   603,  659,  773,  774. 

Langadalr  i  ísafjarðarsýslu  71, 
88,  130,  252,  277,    278,    430, 


433,  590,  592,  597,  613,  636, 

637,  638,  639,  674,  685,   765. 
Langadalr  á  Skógarströnd  66. 
langafasta  1,  33,  50,  51,  57,  70, 

100,  105,  109,  255,  289,  446, 

552,  738. 
La!iganes  í  Arnaríirði  248,  281, 

383,  402,  479,  480,  518,   546, 

594,  595,  644,  645,  672,  674, 

675,  676,  682,  722,  763,  764. 
Langanes  i  Þingeyjarþingi  215, 

734,  766. 
Langaréttarbót  (1450)  443. 
Langavatnsdalr  i  Mýrasýslu  64. 
Langey   fyrir    Skarðsströnd    73, 

244.     —     Langeyjarnes    244, 

759. 
langfeðgaeign  223. 
Langholt  í  Flóa  152,  622-  623. 
Langholt  á  Kjalarnesi  53. 
Langholt  i  Skagaíirði  463. 
Langholt  i  Öxarfirði  465. 
langrækni  239. 
lár  664. 

lás  287,  378,  736,  746. 
Látr  i  Aðalvik   84,    371,     416, 

528—529,  590,  741. 
Látr  i  Vatnsfjarðarsveit  444. 
laufahnappar  344. 
Laufás  við.Eyjaíjörð  164,  529. 
Laufatungur  i  Fellshverfi  452. 
Laugaból  í  ísafirði  83. 
Laugaland     i     Hörgárdal      162, 

202. 
laugar  729. 

Laugar  i  Hvammssveit   69,  70. 
Laugar  i  Reykjadal  229. 
Laugarbrekka  undir  Jökli  5. 
laugardagr  3,  12,  57,  118,    126, 

127,  129,  143,  149,  165,   167, 

173,  174,  181,  204,  205,  208, 


920 


REGISTR. 


215,  222,  225,  252,  255,  256, 
258,  269,  299,  305,  340,  354, 
379,  380,  381,  386,  388,  392, 
404,  424,  431,  438,  447,  476, 
477,  490,  492,  520,  543,  546, 
551,  585,  587,  588,  615,  620, 
63],  633,  641,  642,  648,  655, 
675,  678,  700,  701,  731,  733, 
757,  758,  790,  791,  803, 
805.  —  laugardagskvöld, 
laugarkvöld  113,  114,  118, 
119,  246,  447. 
Laugardalr(inn)     i     Árnessþingi 

324,  357,  604. 
Laugardalr  í    Tálknafirði     251, 

281,    286,     699—701,     722— 

723,  795-796. 
Laugarnes  með  Sundum  49,  50, 

52. 
Lauí^arvatn  i  Laugardal     324 — 

325,  754. 
laungetnir  synir  246. 
launráð  94. 
launung  93,  94,  95. 
Laurenciusbás      á      Reykjanesi 

syðra  53. 

Laurencius  líkneski,  sjá    kirkja. 

Laurencius  píslarvottr,  Laurenc- 
iusmessa  17,  27,  28,  40,  59, 
61,  79,  83,  127,  171,  192, 
199,  305,  306,  396,  432,  434, 
578,  581,  590,  719,  739. 

Laurencius  skript,  sjá  kirkja. 

Lauritz  Grottrúp  lögmaðr  (d. 
1721)  461, 

lausafé,  lausagóz,  lausir  aurar, 
lausir  peningar  120,  121,  123, 
150,  161,  166,  176,  179,  188, 
189,  197,  231,  236,  244,  245, 
253,  254,  256,  257,  272,  273, 
298,  301,  311,  317,  318,  327, 


343,  348,  352,  353,  358,  364, 
370,  392,  395,  400,  416,  419, 
424,  471,  473,  495,  513,  529, 
560,  585,  602,  635,  647,  648, 
650,  661,  676,  704,  705,  719, 
747,  756,  758,  768,  805. 
lausamenn  726. 

lausn  (aflausn)     91,     107,     108, 
111,  115,  120,  168,  169,  383, 
418,     428,     439,    489,      509, 
510,  626,  631,  632,  767,  781, 
782,  784. 
lausn  (jarða)  122,  230,  421. 
lausnari  233,  703. 
Lávik^)  i  Eyrarsveit  244. 
lax  50,  93,  94,  95.  —     laxveiði 

60,  64. 
Laxá  i  Kjós  56. 
Laxá  i  Leirársveit  58. 
Laxárdalr  i  Dalasýslu  104,  123, 
124,  125,  143,  176,  209,  219, 
226,  228,  292,  293,  635. 
Laxárdalr  í  Hegranessþingi  108, 

109,  524. 
Laxárdalr  i  Húnavatnsþingi  326. 
Laxárdalr  á  Skagaströnd  298. 
Laxárdalr  á   Skógarströnd    184, 

185. 
Laxárdalr  i  Þingeyjarþingi  800. 
Laxárholt  á  Mýrum  616. 
lectiur  1. 

leg,  legstaðr  233,  243,  310,  415, 
431,  472.  —  legkaup  49,    52, 
258. 
legáti  378. 
legenda,  sjá  kirkja. 
legorð  797,  798. 
Leiðarhólmr  i     Miðdölnm     126, 


1)  eða  Lá.  Vík.      Sbr.    Sýsl.  II, 
565  neðanrodls, 


REGISTR. 


921 


696^  760.  —  Leiðarhólmssam- 
þykt  (1513)  541,  542. 

Leifr  á  Fróðastöðum  (1504)  743. 

leiga,  leigur  18,  88,  101,  102, 
124,  282,  466,  516,  519,  637, 
657,  658,  673,  695,  712,  737, 
743,  744,  745,  763,  764,  766, 
797,  811.   —    leiguburðr  779. 

—  leigujörð  101,  103,  104, 
811.  —  leiguliði  101,  104, 
143,  725,  726,  785.  leigu- 
liðagögn  466.  —  leigumáli 
152,  153,  711.  —  leigupen- 
ingar  726.  —   leigustaðir  184. 

leikmenn  89,  100,  107,  109,  116, 
133.  139,  148,  149,  150,  151, 
166,  168,  197,  198,  215,  263, 
275,  278,  295,  297,  356,  385— 
386.  422,  438,  449,  516,  567, 
568,  606,  611,  612,  641,  655, 
656,  714,  762,  776.  —  leik- 
mannadómr  105,  106. 

Leirái  Leirárssveit  56,  58,  620. 

—  Leirársveit  58. 
Leirmúli  í  Dölum  67. 
Leirubakki  á  Landi  376. 

Leiti    i     Vestmannaeyjum,     sjá 

Ofanleiti. 
lektari,  sjá  kirkja.  . 
lén  749.  —  lénsmaðr  323,    444. 
Lenarðr    fógeti     (veginn     1502) 
.  626. 

lendr  maðr  675,  728. 
Leonardus  (Lionardus)  283,  624. 
lérept  13,   179,    185,    201,    304, 

332,  344,  394,  459,  724,   742. 

—  bleikt  lérept  724.  —  tvi- 
breitt  lérept  304,  332. 

les  (=  lestr)  714,  715. 

lesbók,  sjá  kirkja. 

lest  (í  skipi)  13, 417,  717, 718,  736. 


lestaferð  296. 

létorínarista  71, 

leyíisbréf  130,    428,     429,     491, 

493,  530. 
Leysingjastaðir  í    Hvammssveit 

69,  70. 
licGíncia  181. 
lííiát  363. 

lík  616.  —  líkakrákr,  sjá  kirkja. 
líkamleg  lostasemi  239.  —    lík- 

amsmunuð  239.   —     líkaraleg 

refst  596.    —    líkamleg  sam- 

búð  421,  422. 
líkneski,  sjá  kirkja. 
lindi  344.  —  lindaslitr  639. 
líndúkr     156,     639,     742,     745, 

746.  —  hringoíiun  287. 
línlök  746. 

Litlagröf  á  Mýrum  743. 
Litiahérað    (==  Öræfi)  í  Skapta- 

fellsþingi  37. 
Litlahlíð  á  Barðaströnd  402. 
Litlaskarð     í      Stafholtstungura 

743. 
Ijár,  Ijáir  287,   665,     736,     739, 

745,  746.     —     Ijáspík  42.    - 

Ijáþjóbrot  739. 
Ljárskógar  i  Laxárdal    í    Dala- 

sýslu  76,  101,  104,  141,    143, 

176,  218,  219,  226,  228,  293, 

300,  302,  635. 
Ijóðmaðr  669. 
Ljósavatnsskarð  i  Þingeyjarþingi 

628,  629. 
Ijósmaðr  669. 
Ijóspipur,  sjá  kirkja. 
Ijóstollar,  sjá  lýsitollar. 
Ljótastaðir  i  Hrútafirði  85. 
Ljótr,  vandamaðr  Páls    Brands- 

sonar  (1494)  233. 
Ljótr  Ormsson    vestra    (1481 — 


922 


REGISTR. 


1492)  125-126. 
Ljótr    £>orleifsson  í    Húnavatns- 

þingi  (U92)  104. 
Ljótsson :  Arngrímr. 
Ijúgvitni  228. 
lóðir  495,  497. 
Loðmundarfjörðr  i    Austfjörðum 

23,  369. 
Loðvík  fylgjari  Diðreks  Pinings 

(1484)  13. 
Loðvíksson:  Þorsteinn. 
lóíatak  322,  573. 
lofun   103,    147.    —    lofunarbréf 

158. 
Logadóttir:  Herdís. 
Loginrá  (bók)  75,  sjá  kirkja. 
Lómatjörn  i  Viðvíkrsveit  463. 
Lón(ið)   í   Austr-Skaptafellsþingi 

286. 
Lónafjörðr  á  Ströndum  84. 
Lóuós  í  Öxarfirði  465,  467. 
Lónsheiði     milli     Múlaþíngs  og 

Skaptafellsþings  15. 
Loptr  Bjarnason    eystra     (1497) 

345. 
Loptr    Eyjólfsson     lögréttumaðr 

(1492-1502)  392,  612. 
Loptr  Eilippusson,  Sigurðssonar, 

prestr  1  Gufudal   og    Selárdal 

(1492—1505)  123,    250,     279, 

796,  799. 
Loptr      Ormsson,       Loptssonar, 

riddari     (d.   1476)     125-126, 

284,  341,  678. 
Loptr    Snorrason    syðra    (1495) 

272,  295. 
Loptsdóttir:  Ólöf,  Sophia 
Loptsson :  Böðvar,  Eiríkr,    Guð- 

laugr,  Guðmundr,  Pétr,   Step- 

hán. 
Loptstaðir  í  FJóa  454,  455. 


Lorencius,  sjá  Laurencius. 

Lucas,  sjá  Lúkas. 

Luciudagr     (Lucia    virgo)     408 

531. 
Luciuhöfði  í   Hrunamannahrepp, 

44. 
Lúkas    Guðmundarson       vestra 

(1384)  6. 
Lúkas     guðspjallamaðr,    Lúkas- 

dagr  280,  375.  610.  —    Lúk- 

aslíkneski,  sjá  kirkja. 
Lundarbrekka  í  Bárðardal    681, 

686. 
Lundarreykjadalr    i    Borgarfirði 

11,  61,  140,   160,     161,     171, 

172,  182,  301,  354,  855,   524, 

590. 
Lundr    i    Lundarreykjadal     10, 

11,  61,    161,    171—172,    182, 

354—355,  399,  590. 
Lundán(aborg)   á   Englandi    13, 

374. 
lúsmaðr  669. 

Lvrrencius,  sjá  Laurencius. 
Lybika  á  Þjóðverjalandi  13. 
lydelse  12. 
lýðmaðr  669. 
lygi  239. 
lýriti  525.  —  lýrittareiðr,   meiri 

og  minni  103,  111,  114,    271, 

353,  368,  485,  764,  810. 
lýsing  (til  hjónabands)  328,  413, 

605. 
lýsing  129,  130,  164,  222,    257, 

261,  269,  308,  397,  457,   486, 

491,  652,  654,  689. 
lýsitollar,     IjóstoUar     3,  19,  26, 

36, 44,  50,  52,  56   58,  61,  63, 

68,  70,  76,     169,     198,     288, 

335,  446,  452,  467,  512,   610, 

616,  617,  737. 


feEGISTR. 


92á 


Lýtingr  iDgimundarson  syðra 
(1502)  593. 

Lýtingsstaðir  i  Tungusveit   524. 

læging,  vanhenta  og  tjón   113. 

Lækjamót  i  Víðidal  506,  613— 
614,  641—642,  649  —  650, 
704—705,  772—773. 

Lækjardalr  i  Öxaríirði  312—318, 
400. 

Iækr57,  59,  198,  447,  461,  463, 
621,  656,  671.  -  lækjarós  53. 
—  lækjarsytra  309. 

Lækr  (=  Brianslækr)  286. 

lærðir  menn  207,  208,  372,  393, 
556,  594,  595.  —  lærðir  og 
leikir  109,  138,  172,  179,  205, 
277,  293,  314,  324,  414,  440, 
605,  612,  673,  782. 

lærdómr  235,  619. 

lærifeðr  heilagrar  kristni  669. 

löð  287,  638,  739. 

lög  6,  10,  11,  57,  88,  93,  94, 
95,  96,  97,  101,  102,  108,  104, 
106,  110,  114,  116,  117,  121, 
127,  141,  144,  145,  146,  148, 
151,  157,  159,  162,  174,  175, 
177,  178,  181,  185,  188,  189, 
190,191,193,  196,  197,  211,  215, 
218,  225,  227,  228,  229,  237, 
246,  247,  249,  253,  254,  255, 
257,  261,  266,  267,  268,  270, 
272,  277,  280,  292,  293,  298, 
301,  304,  306,  311,  313,  315, 
316,  318,  319,  320,  321,  322, 
323,  328,  332,  344,  345,  346, 
347,  348,  349,  350,  351,  353, 
354,  358,  367,  368,  369,  381, 
382,  389,  390,  394,  395,  398, 
399,  400,  402,  411,  412,  417, 
420,  421,  422,  426,  428,  429, 
433,  435,  436,  440,  470,  477, 
478,  482,  483,  484,  495,  503, 
504,  508,    513,    515,    517,    519, 


522,  524,  525,  528,  530,  534, 
536,  537,  538,  539,  540,  541, 
542,  543,  544,  546,  547,  548, 
549,  550,  551,  552,  554,  556, 
560,  561,  563,  564,  565,  566, 
571,  572,  573,  575,  578,  581, 
587,  588,  591,  595,  596,  .599, 
601,  602,  605,  607,  611,  614, 
620,  623,  625,  629,  631,  632, 
635,  636,  641,  645,  649,  655. 
658,  659,  660,  661,  662,  663, 
673,  677,  680,  681,  682,  683, 
684,  685,  686,  689,  690.  691, 
693,  697,  699,  706,  707,  708, 
709,  715,  716,  720,  722,  728, 
731,  732,  733,  734,  735,  752, 
753,  762,  769,  770,  772,  7/5, 
779,  7tí0,  783,  785,  789,  790, 
805,  806.  —  landsins  lög 
og  réttr  7,  266.  —  lagaávöxtr 
601,  712,  779.  —  lagabeiðsla 
265.  —  lagaboð  174,  209.  — 
lagaboðsbréf  439,  440.  — 
lagadómr  249,  265,  659,   660. 

—  lagafrelsi  169,  812.  — 
lagahald  607.  —  lagaheimild 
661.  —  lagaleysi,  lögleysur 
322,  566.  —  lagamál  268, 
436,  660.    -   lagarefsing  596. 

—  lagaripting  6,  88,  121, 
146,  148,  151,  157,  162,  177, 
185,  188,  189,  196,  197,  225, 
237,  253,  254,  255,  272,  280, 
298,  304,  306,  311,  316,  318, 
321,  326,  332,  346,  347,  367, 
394,  395,  399,  400,  411,  417, 
420,  421,  422,  484,  508,  517, 
525,  528,  559,  552,  561,  581, 
586,  588,  611,  614,  620,  623, 
629,  636,  649,  663,  677,  680, 
681,  686,  690,  715,  716,  720, 
722,  732,  733,  762,  806.  — 
lagaskipan  392,  393.  —  laga- 


9^4 


fetóGÍSÍÉ. 


skipti  183,  225,  261,  558.  — 
lagasókn  343,  596,  662.  — 
lagastefna  174,  808.  —  laga- 
tilkall  700,  701.  —  lagaúr- 
skurðr  113,  353,  386,  398, 
435,  494,  530,  566,  616,  622, 
638,  652,  661,  689,  706,  709, 
785.  —  lagavitni  226,  249, 
292,  297,  351,  353,  363,  597, 
602,  652,  684.  —  lögaríi  256, 
315,  348,  367,  368,  477,  543. 
—  lögaurar  685.  —  lögbók 
7,  103,  127,  139,  223,  225, 
247,  267,  274,  322,  330,  347, 
386,  429,  435,  436,  443,  444, 
497,  515,  532,  539,  563,  620, 
623,  631,  660,  689,  720,  801, 
802.  —  lögbók  með  réttarbót- 
um,  kristinrétti  og  hirðsiðum 
154.  —  lögbrot,  lagabrot  319, 
728,  783.  —  löggjafir  246, 
326,  327,  478,  520,  521,  586, 
587,  591,  653,  719,  720,  755, 
756,  758,  808.  -  lögheimili 
226,  227,  809.  —  löghelgir 
(messu-)dagar  54,  57,  119.  — 
lögskil  520.  —  lögskyldnr 
(-skyldir)  310,  354,  683. 
lögmaðr,  lögmenn  4,  11,  15,  16, 
49,  53,  59,  60,  62,  64,  65, 
104,  120,  122,  123,  147,  156, 
184,  185,  190,  191,  217,  218, 
223,  229,  247,  264,  265,  266, 
268,  269,  270,  271,  273,  274, 
279,  302,  315,  317,  321,  322, 
353,  558,  359,  360,  363,  364, 
367,  368,  388,  389,  391,  392, 
397,  398,  408,  414,  418,  425, 
426,  427,  428,  429,  430,  434, 
436,  443,  444,  470,  471, 
477,  482,  485,  492,  493,  497, 


500,  502,  503,  504,  505,  506, 
522,  533,  534,  537,  538,  542, 
561,  562,  566,  569,  570,  572, 
573,  574,  575,  576,  582,  584, 
596,  606,  607,  608,  613,  614, 
620,  621,  622,  623,  624,  627 
631,  632,  634,  635,  636,  640, 
641,  642,  643,  646,  648,  649, 
650,  651,  652,  656,  657,  658, 
661,  662,  677,  679,  688,  689, 
692,  702,  703,  704,  705,  706, 
707,  708,  709,  710,  711,  713, 
734,  735,  750,  752,  756,  772, 
773,  775,  785,  789,  792,  797, 
800,  801,  802,  807,  810, 
813,  814.  —  lögmannsdæmi 
565. 

Lögmannshlíð  í  Kræklingahlið 
148,  613  -  614,  647,  686, 
771—773. 

lögrétta  274,  368,  481,  498,  504, 
508,  574,  575,  675,  679,  707. 
—  lögréttumenn  5,  107,  138, 
302,  315,  321,  324,  349,  360, 
384,  443,  470,  471,  485,  497, 
503,  522,  531,  551,  574,  576, 
582,  584,  595,  608,  621,  632, 
641,  679,  689,  692,  707,  709, 
710,  756,  785,  801,  802. 

Lönguhlíð  i  Hörgárdal  236— 
237. 

Löng(u)vik  í  Bitru  85,  815. 

Máahlíð,  sjá  Máfahlíð. 
Maawahlíð,  sjá  Máfahlíð. 
Máfahlíð  miUi  Ennis  og    Höfða 

244,   286,    416—417,     639— 

640,  713. 
Magnús  Arnason    syðra    (1493) 

189. 
Magnús    Árnason     í     Eyjafirði 


feÉGlS^B. 


(1495-  -1505)  236—237,    264, 

611,  614,  619,  721,  731,  762^). 
MagnÚ3  Bárðarson  prestr  i  Hóla- 

biskupsdæmi  (1497)  372*). 
Magnús     Bárðarson      prestr     í 

Þverárþingi      (1500  —  1503) 

475,  617,   667.2) 
Magnús  Bjarnarson  nyrðra  (1492) 

100. 
Magnús      Björnsson      prestr     á 

Kvennabrekku     (1410—1460) 

156. 
Magnús  Björnsson  i  Arnessþingi 

(1493—1500)  176,  356,  470. 
Magnús     Einarsson     stúdent    á 

Jörfa  i    Haukadal     (d.    1752) 

87,  131,  165,  170,    223,    511, 

747,  759. 
Magnús     Erlendsson       Eyjajarl 

(d.  1116),  Magnúsdagr,  Magn- 

úskirkja,     Magnúsmessa      57, 

75,  76,   594,     595,     762.     — 

Magnúsb'kneski,  Magnús- 

skript,  sjá  kirkja. 
Magnús     Eyjólfdson     biskup     i 

Skálholti  (d.  1490)  9,  10,   11, 

12,  110-112,  128—130,  135, 

136,  205,  259,  284,  492,  494, 

567,  678. 
Magnús   Gíslason   amtmaðr     (d. 

1766)  53. 
Magnús     Guðmundsson    í    Isa- 

fjarðarsýslu  (1500)  480. 
Magnús   Guðmundsson    i   I>órs- 

nessþingi  (1504)  690. 
Magnús     Guðmundsson     prestr 

uyrðra  (1502)  601. 


1)  Þetta  sýnist  alt  vera  einn 
maðr.  2)  Kynni  þó  að  vera  einn 
maðr. 


Magnús  Guðmundsson  i  Árness- 

þingi  (1636)  453,  454. 
Magnús    Gunnlaugsson  i  Bang- 

árþingi  (1505)  756. 
Magnús  Hákonarson    lagabætir, 

Noregskonungr  (d.  1280)  436, 

605,  660. 
Magnús  Haldórsson  á   Snæfells- 

nesi    (1493-1499)    185,    332, 

416. 
Magnús  Haldórsson  prestr  nyrðra 

(1492—1493)     90,   137,     168, 

173. 
Magnús   Hallsson    nyrðra,    faðir 

Halls  (1505)  789—790. 
Magnús   Helgason    lögréttumaðr 

i  Hegranessþingi  (1497—1506) 

342,  531. 
Magnús     Helgason  á  Þorgauts- 

stöðum     i   Hvitársíðu     (1504) 

743. 
Magnús     Hjaltason  á  Gljúfrá    i 

Mýrasýslu  (1504)  743. 
Magnús     Jónsson    i    I>ingeyjar- 

þingi  (1495-1502)235,  419— 

420,  618,  620. 
Magnús  Jónsson  á  Snæíellsnesi 

(1504)  690. 
Magnús    Jónsson     prestr  i  Ein- 

holti  (d.  1514)  449-451. 
Magnús    Jónsson     lögmaðr     (d. 

1694)  461. 
Magnús   Ketilsson     sýslumaðr  i 

Búðardal    (d.  1803)     6,     264, 

267,  571,  572. 
Magnús  i  Litlugröf    á    Mýrum 

(1504)  743. 
Magnús     Magnvisson      lögréttu- 

maðr     nyrðra     (1493—1495) 
164,  264. 
Magnús     Magnússon  i   Rangár- 


9^6 


kÉGÍSÍÉ. 


þingi  „bróðir"  Einars  Eyjólfs- 

sonar  (1497—1500)  375,   377, 

483-484. 
Magnús   Magnússon     sýslumaðr 

á  Eyri  í  Seyðisfirði  (d.  1704) 

541,  760. 
Magnús     Markússon     prestr     á 

Grenjaðarstað  (d.    1733)    291, 

415. 
Magnús    prestr  á   Skorrastöðura 

(1493)  199. 
Magnús     bóndi  í  Skál  i  Horna- 

firði  36. 
Magnús    í    Skógum    i    Hnappa- 

dalssýslu  (1504)  745. 
Magnús    Stephensen    landsiiöfð- 

ingi  465. 
Magnús  Vígfússon  landseti  Skál- 

holtsstaðar  (1492)   152—153. 
Magnús    Þórðarson  í    Þórsness- 

þingi  (1500)  484. 
Magnús     Þórðarson     Skálholts- 

maðr  (1502)  627. 
Magnús      í>orgrímsson       prestr 

nyrðra  (1493)  193,  197. 
Magnús  Þorkelsson,    Gruðbjarts- 

sonar,     bóndi    á    Grýtubakka 

og     Svalbarði,      lögréttumaðr 

(1493-1505)   164,    191,    264, 

272,     273,     291,     295,      317, 

366—367,     380-381,     415— 

416,  427,  502,  505,  631,  641, 

704,  721,     730,     731,     732— 

733,  800,  808,  816. 
Magnús     Þorláksson    á    Melum 

(á  12.  öld)  59. 
Magnús    JÞórólfsson     („biskups- 

son";   d.    fyrir     1496)     289— 

290,  291—293. 
Magnús    Þorsteinsson       nyrðra 

(1497)  346. 


Magnús  f>orvarðsson,  Skálholts- 
maðr  (1502)  627. 

Magnúsdóttir ;  Haldóra,  Helga, 
Margrét. 

Magnússon:  Andrés,  Ari,  Árni, 
Benedikt,  Björgólfr,  EgiU, 
Einar,  Erlendr,  Grímr,  Guð- 
mundr,  Guðólfr,  Hákon,  Hal- 
dór,  Halli,  Hallr,  Helgi,  Jón, 
KoUi,  Magnús,  Markús,  Niku- 
lás,  Oddr,  Ormr,  Semingr, 
Sigmundr,  Sigurðr,  Sturla, 
Sveinn,  JÞorleifr,  Þorsteinn, 
Þorvarðr. 

Máhlíð  i  Lundareykjadal  160— 
161. 

mak:  fri  og  mak  13,  535. 

makt  12,  97,  112,  124,  125, 
147,  159,  174,  273,  335, 
348,     350,     381,    426,      471, 

492,  503,  575,  576,  596, 
606,  644,  645,  650,  660, 
674,  697,  706,  718,  728,  734, 
735,  752,  783. 

mál,  máltíð  1.  —  málsverðr 
8,  9. 

mál,  málaferli  9,  90,  96,  102, 
103,  119,  138,  153,  159,  229, 
237,  238,  318,  389,  429,  439, 

493,  503,  507,  522,  534,  653, 
660  —  661,  679,  706,  707, 
708. 

málakærslur, — kærur  112,  551, 
584. 

málavöxtr  112,  802. 

máldagar,  1,  2,  3,  4,  14,  15, 
16,  17,  18,  19,  20,  21,  22, 
23,  24,  25,  26,  27,  28,  29, 
30,  31,  32,  33,  34,  35,  36, 
37,  38,  39,  40,  41,  42,  43, 
44,  45,    46,   47,   48,   49,    50, 


tiÉGism 


9S? 


51,  52,  53,  54,  55,  56,  57, 
58,  59,  60,  61,  62,  63,  64, 
65,  66,  67,  68,  69,  70,  71, 
72,  73,  74,  75,  76,  77,  78, 
79,  80,  81,  82,  83,  84,  85, 
86,  132,  134,  135,  139,  140, 
145,  150,  154,  198,  199,  200, 
201,  202,  213,  214,  278,  286, 
287,  288,  309,  324,  337,  338, 
339,  340,  375,  415,  437,  441, 
442,  446,  447,  448,  449,  451, 
452,  453,  454,  456,  457,  459, 
460,  461,  465,  467,  468,  537, 
559,  590,  610,  612,  615,  616, 
617,  628,  630,  665,  735,  737, 
754,  793,  794,  795,  796,  800. 
—  máldagabók  1,  4,  5,  15, 
16,  49,  52,  85,  447,  448, 
449,  455,  456,  457,  459,  465, 
467,  610,  624,  735,  737,  739, 
803,  812.  —  gamalt  máldaga- 
kver  442.  —  máldagasafn  62, 
65,  79,  80,  85.  —  máldaga- 
skrá  62. 

máldrykkja  157. 

málefni  heilagrar  kirkju  105, 
106. 

Málfriðr  Torfadóttir,  Arasonar, 
kona  Finnboga  lögmanns 
(1494)  223-  224. 

máli(konu)  184,  224,  261,  300, 
301,  354  355,  369,  480,  591, 
719,  720,  757,  758.  —  mála- 
kona  719. 

málmar  201.  —  sjá  argentum, 
ásmundar,  blýfat,  brotasilfr, 
eirskál,  fingrgull,  gull,  gyllini, 
gyltir  hlutir,  járn  kopar,  silfr, 
tin,  tint. 

málnyta  60,  62,  77,  80,  84, 
116,  132,  133,  142,  144,  148, 
Dipl.  Isl.  VII.  B, 


157,  162,  166,  177,  189,  209, 
211,  254,  255,  282,  298,  361, 
362,  369,  375,  376,  395,  399, 
400,  437,  45f,,  461,  475,  544, 
561,  586,  588,  623,  629,  683, 
63  y    649,   682,     684,     690,     691, 

712,  714,  715,  721,  724,  728, 
732,  733,  738,  748,  757,  758, 
768,  778,  796,  798,  806. 

málsmjólk  77,  140.  —  máls- 
mjólkrostr  139. 

malt  304,  332,  362,  394,  802  — 
maltkvern  638,  639. 

Mánalækr  í  Reykjadal  norðr 
164.  191,  733. 

Mánaskál  á  Skagaströnd  298, 
373-374. 

mandat  9. 

manngjöld  358. 

mannlegt  eðli  534. 

mannskaði  631,  632,  633. 

mannslag  172,  210,  213,  305, 
361,  377,  626,  631,  632,  789, 
790. 

manntal  334,  335. 

manskæri,  740. 

mánudagr  11,  87,  92,  101,  104, 
106,  127,  141,  145,  146,  149, 
151,  160,  164,  165,  174,  178, 
180,  192,  197,  211,  219,  226, 
227.  253,  275,  291,  292,  294, 
303,  309,  313,  329,  330,  347, 
348,  385,  397,  400,  403,  406, 
408,  409,  410,  411,  414,  420, 
426,  428,  434-435,  478,  480, 
484,  487,  507.  509,  527,  529,- 
532,  542,  561,  579,  604,  609, 
621,  625,  643,  645,  646,  651, 
653,  681,    691,     700,     701,     704, 

713,  721,  729,  731,  735,  764, 
767,  774. 

Maratjörn,  landamerki  Núps  i 
Núpsdal  196. 

59 


928 


RÉGÍÖTÉ. 


Marcellinus  et  Petrus  346. 
Marðarnúpr    i    Vatnsdal    318 — 

320,  354,  719. 
margmælgi  239. 
Margrét      Bárðardóttir      eystra 

(1496)  320-321. 
Margrét  Eyjólfsdóttir,  Arnfinns- 

sonar,  kona  Hrafns  lögmanns 

Brandssonar      (1493)      163— 

164. 
Margrét    Eyjólfsdóttir,     mókolls 

Maguússonar,  kona  Páls  Jóns- 

sonar  (1469—1501)  421,   544. 
Margrét    Grímsdóttir  í   Rangár- 

þingi  (1504)  689. 
Margrét     (Margarita)     mær  hin 

helga  718.  —    Margrétarlíkn- 

eski,      Margrétarskript,       sjá 

kirkja. 
Margrét  Jónsdóttir  í  í>ingeyjar- 

þingi  (1495)  249-250. 
Margrét  Jónsdóttir,  systir   Step- 

háns  biskups,  kona   Þorvarðs 

lögmannsErlendssonar(1502 — 

1503)  628,  636. 
Margrét      Magnúsdóttir,      kona 

Stepháns  Ögmundarsonar, 

nyrðra  (1493)  166^) 
Margrét    Magnúsdóttir     nyrðra 

(1501)  557.^) 
Margrét  Olafsdóttir,  Loptssonar, 

kona       Bjarna       Ólasonar      í 

Hvassafelli    (d.    1499)     438— 

439. 
Margrét    Sturludóttir,     Magnús- 

sonar,  kona  Marteina   Bjarna- 

sonar  (1495)  270—271. 
Margrét     Vigfúsdóttir,     Hólms, 
„hústrú"  I>orvarðs    Loptsson- 

1)  Gæti     hvorttveggja      verið 
ein  kona. 


ar  á  Möðruvöllum  i  Eyjafirði 
(enn  á  lííi  1482)  99,  339, 
607. 

Margrét  Þórhallsdóttir  á  Hofi  i 
Öræfum,  kona  £>orsteins  Halls- 
sonar  (enn  á  lííi  1488)  37. 

Margrét  Þorvarðsdóttir  á  Eið- 
um  223. 

Margrét  Özurardóttir  kona  ívars 
Hólms  (1375-1415)  51,  52, 
54. 

Margrétarskriður  í  Skorradal  54. 

Maria  drottning,  mær,  raóðir 
guða,  Mariukirkja  8,  4,  13,  20, 
23,  26,  36,  37,  40,  42,  44,  47, 
48,  54,  59,  60,  62,  64,  65,  67, 
68,  69,  71,  72^  73,  76,  92,  131, 
132,  133,  154,  162,  163,  164^ 
178,  198,  203,  219,  220,  222, 
226,  233,  238,  242,  248, 
253,  277,  283,  284,  299,  303, 
308,  311,  312,  364,  365,  395, 
398,  414,  431,  433,  434,  472, 
485,  486,  505,  507,  512,  513, 
525,  536,  538,  540,  546,  610, 
629,  648,  655,  666,  675,  676, 
678,  681,  701,  716,  721,  731, 
737,  752,  793,  794,  795.  — 
Mariualtari,  sjá  kirkja.  — 
Mariumessur  allar  57,  246, 
669.  —  Maríumessa  á  langa- 
föstu  (boðunardagr  Mariu) 
109,  225,  416,  669.  —  Maríu- 
messa  hin  fyrri  (15.  Aug.)  1, 
116,  221,  476,  789.—  Mariu- 
messa  hin  siðari  (8.  Sept.) 
167,  221,  222,  371,  400,  430, 
581,  724,  791,  797.  -  Mariu- 
messa  á  vetr  326,  327.  — 
Mariumessa  (=  kertamessa, 
kyndilmessa)  333,  681.  —  Sjá 


tiÉGISTR. 


929 


assumpcio,  nativitas,  præsent- 
acio,  purificacio,  visitacio 
Mariæ.  —  Maríupsaltari  246, 
669.  —  Mariusaga,  sjá  kirkja. 
—  Mariuskript,  sjá  kirkja. 

Maria  Magdalena  719. 
Maríukirkja  í  Ósló  751,  786. 
Maríulíkneski  472.  Sjá  kirkja. 
Markabrekkur  í  Grímsnesi  457. 
Marklækr  á  Fellsströnd  165,  748. 
Marklækr  í  Skagafirði  463. 
Markús  (Árnason)  prestr,    ráðs- 

maðr    í     Þverdal     i     Saurbæ 

(1492)  103. 
Markús  guðspjallamaðr  685. 
Markús  Illugasou  nyrðra  (1495 — 

1500)  276,  531. 

Markús  Magnússon  í  Árness- 
þingi  (1502)  621. 

Markús  Snæbjörnsson,  Stepháns- 
sonar^  sýslumaðr  í  Vestmanna- 
eyjum  (f.  1626,  d.  1697)  454. 

Markús  Snæbjörnsson  prestr  í 
riatey  (d.  1787)  543. 

Markússon:  Hemingr,  Jón, 
Magnús,  Steinn. 

Márstaðir  i  Vatnsdal  279— 
281,  768,  779. 

Marteinn    Arnoddsson     prentari 

á  Hólum  (d.  1747)  722. 
Marteinn   Bjarnason,     Marteins- 

sonar     (á  b'fi    1492;    d.    1495 

eða  fyrri)  144,  270—271. 
Marteinn     Einarsson     biskup    i 

Skálholti  (d.  1576)  15,  39. 
Marteinn    Einarsson      prestr    i 

Skálholtsbiskupsdæmi    (1492) 

106. 
Marteinn    Gamlason,    Marteins- 

sonar,   prófentuiBi^ðr    Munka- 


þverárklaustrs      (1493-1497) 

178,  371—372. 
Marteinn       (Martiuus)       biskup 

hinn  helgi,  Marteinsmessa  66, 

146,  194,  233,  317,  440,  527, 

625,  657,  714,  734,  805. 
Marteinn    Jónsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1497—1505)  349,    602, 

791. 
Marteinn  Olafsson  eystra  (1495) 

257-258. 
Marteinn  i  Vogi  á  Mýrum  (1504) 

745. 
Marteinn     Þorvarðsson      nyrðra 

(1501—1503)  577—578. 
Marteinsson :      Bjarni,     Játgeir, 

Jón,  Ólafr. 
Marteinstunga    i    Holtum     636, 

788. 
martyr  37,  83. 
Másgil    i    Svinadal  i  Dalasýslu 

7L. 
Mástaðir  á  Akranesi  56. 
mata  520.     Sbr.  kostr. 
matr,  sjá  kostr.  —  matborð  456. 

—  matarkaup  116.    —     mat- 

reki  24. 
Mattheus  guðspjallamaðr,    Matt- 

heusmessa  134,279,  403,  411, 

438,  475,  518,  519. 
Mattheus,  Skálholtsmaðr   (1502) 

627. 
Matthiasmessa  318,  477. 
matutinale,  sjá  kirkja. 
Mauðru-,  sjá  Möðru- 
Meðaldalr  i  Dýrafirði  383—884, 

546. 
Meðalfellsströnd  i  Dalasýslu  134, 

135,  136, 140,  183,  423.     Sbr. 

Fellsströnd, 
Medardus  et  Gildardus  383,  601. 
58* 


m 


EÉGÍS'ík 


MediaSigurðardóttir,GeirrauDds- ; 

sonar,  vestra  (1495)  283. 
meðkenniug       642,     650,     658, 

718.     —       meðkenningarbréf 

641,  642,  705. 
meðlag  8. 
meginland  403. 
meiðsli  626. 
mein,  meinbugir  326,  328,    329, 

330,  412,  413,  429,  604,  605, 

783,  784. 
meineiðr  239. 
meinsemd  239. 
Melanes,     ítak      Gufudalskirkju 

77. 
Melar  í  Hrútafirði  86. 
Melar  i  Melasveit  58—59,  162— 

163.   —     Melasveit     58,     59, 

162,  163. 
Melar(nir)  á  Mývatnsöræíum  800. 
Melar     á     Skarðsströnd     131  — 

132. 
Melar  i  Trékyllisvík    505—506, 

650. 
Melavatn  i  Melasveit  59. 
Melgraseyri     i      Isafjarðarsýslu 

130. 
melr  8,  214.  —  melþúfa  214. 
Melr  i  Miðfirði    98,     598,     657, 

775,  777. 
Melrakkadalr  i    Viðidal     194— 

196,  341. 
Merarhamrar  landamerki    Núps 

i  Núpsdal  196. 
merki,  sjá  kirkja. 
merkigarðr  299,  465. 
Merkihamar     i     Ófeigsfirði     85, 

461. 
Merkisteinn,  landamerki  Skeggja- 

staða  17. 
Merkrlækr  á  Akranesi  56. 


messa  1,  20,  27,  45,  46,  47,  b1, 
65,  66,  70,  71,72,  73,  75,78, 
79,  82,  132,  133,  194,  355, 
433,  434,  438,  473,  474,  793, 
794,  795.  —  messubók, 
messuíöt,  messufatastakkr, 
messuklæði,  messuklæðakista, 
sjá  kirkja. 

raessudagar  279.  Sbr.  fest- 
ura.  —  Sjá  Allra  heil- 
agra  messa,  Andrésraessa, 
Antoniusmessa,  Barnabas- 
messa,  Bartholomeusmessa, 
Benedictusmessa,  Blasius- 
messa,  Bótólfsmessa,  Calixtus- 
messa,  Cecilumessa,  Cleraens- 
messa,  Columbamessa,  Franc- 
iscusdagr,  Gregoriusmessa, 
Hallvarðsmessa,  Jakobsmessa, 
Jónsmessa,  kertamessa,  kross- 
messa,  kyndilmessa,  Lauren- 
ciusmessa,  Luciudagr,  Magn- 
úsmessa,  Mariuraessa,  Mar- 
teinsraessa,  Mattheusmessa, 
Matthiasmessa,  Michaelsmessa, 
Ólafsmessa,  Pálsmessa,  Pétrs- 
messa,  Tveggja  postulamessa, 
Þorláksmessa. 

messudjákn  46,  128,  235,  624, 
627. 

messugerð  133. 

messuklæði  356.     Sbr.  kirkja. 

metaskálar,  sjá  kirkja. 

metfé,  2,  19,  20.  22,  25,  28, 
31,  50,  447,  449,  452,  453, 
667. 

metnaðr  239. 

Meyjarholt  i  Saurbæ  102. 

Michael  höfuðengiU,  Michaels- 
kirkja,  Michaelsmessa  35,  57, 
73,  108,  115,  120,   136,    137, 


RÉGISTÉ. 


931 


138,  139,  150,  151,  181,  224, 
233,  243.  282,  297,  301,  313, 
353,  362,  372,  510,  520,  569, 
585,  587,  614,  694,  727,  765, 
800.  —  Michaelslikneski, 
Michaelssaga,  Michaelsskript, 
sjá  kirkja. 

Mikelsson :     Ólaír. 

Miðá  i  Dölum  67. 

Miðbæli  undir  Eyjajjöllum  38, 
225. 

Miðdalir  í  Dalasýslu  123,  125, 
210,  341,  437,  634,  635. 

Miðdalr  i  Laugardal  268,  269, 
335,  357,  358,  603,  604,  673. 

Miðdalsmúli,  eign  Stafholts- 
kirkju  64. 

Miðfellsmúli  á  Hvalfjarðarströnd 
56. 

Miðfjörðr  i  Húnavatnsþingi  98, 
194,  196,  598,  656  —  662, 
709—713,  774,  775,  777. 

Miðholt  í  Kelduhveríi  214. 

Miðhús  i  Breiðuvik  5. 

Miðhús  í  Gufudalssveit  78. 

Miðhús  í  Strandasýslu  71. 

Miðjanes  i  Reykhólasveit  331 — 
333,  567. 

Miðkjós  á  HornströDdum  84. 

miðsaptanvarða  671. 

Miðstapi  í  Reykhohsdal  671. 

miðvikudagr  88,  109,  115,  119, 
120,  122,  123,  134,  137,  140, 
161,  i62,  168,  222,  235,  248, 
2íi3,  2/2,  280,  289,  291,  316, 
345,  350,  a57,  372  387,  397, 
440,  446,  489,  497,  498,  500, 
502,  505,  507,  516,  518,  527, 
545,  549,  570,  580,  íS%  600, 
601,  615,  662,  664,  6£0,  692 
695,  727,  752,  789,  713-79^*, 
795,  805. 


mikillæti  239. 

Miklabær  í  Blönduhlið  167,  463, 

580. 
Miklagarðrí  Eyjaíirði  109,  121, 

438-439,     509,     516  —  518, 

524,  611,  647,  730. 
Miklagarðr   i    Saurbæ     i    Dala- 

sýslu  102,  104. 
Miklaholt  i  Miklaholtshrepp  14, 

65,  308.  —    Miklaholtshreppr 

í  Hnappadalssýslu  65,  308. 
Miklhóll  í  Skagafirði  463. 
Milano  374. 

Minnafell  i  Trékyllisvík  278. 
Minniakrar  i  Blönduhlíð    405 — 

406. 
Minnidalr,     ajá     Dalr  i  Blöndu- 

hlið. 
Minnivogar     i     Gullbringusýslu 

299. 
misdauði  544,  700,  701. 
misdeiling  231. 
misferli    117,     118,     319,     343, 

577,  582. 
misgerðir  239,  474. 
misgerningar  710. 
miskunnaríaðmr  heilagrar  kirkju 

233,  243. 
missale,  sjá  kirkja. 
missætti  88. 
misþyrmingar     113,     118—120, 

418,  626. 
Mjallgil  í  Gufudalssveit  77. 
Mjóafjörðr  eystra  26,  27,  394. 
Mjóafjörðri  Isafjarðarsýslu  637, 

694,  695. 
mjöl  13,  185,  394.  —  mjöltunna 

295,  304. 
móðurarfr  144,  145,    216,     571, 

572,  647. 
móðurslekt  435. 


932 


EEGISTR. 


Mókollsdalr  i  Dalasýslu  71. 
Moldbrekka  i    Hnappadalssýslu 

745. 
monasterium    364,     365.       Sbr. 

klaustr. 
mór:     mófærsla  32. 
MorðbréfabæklÍDgar    Guðbrands 

biskups    Þorlákssonar    (1592, 

1595,  1608)    127.     325,    412, 

469,  581,  598,  777. 
morðingi  811. 
mortel,  sjá  kirkja. 
mortualia    (mortuarium,     mortu- 

aria)  20,  48,  276,    459,     568, 

699,  718. 
Mosfell  í  Mosfellssveit  648.     — 

Mosfellssveit  í  Kjalarnessþingi 

189,  303,  344,  585,  586,  594, 

648,  649,  662,  663,  801. 
Mosvellir    i     Önuudaríirði     383, 

674,  675,  763,  764. 
múgaraaðr  674,  728. 
múkar  466. 

Múkaþverá,  sjá  Munkaþverá. 
Múlavatnsheiði  582. 
Múlaþing     15,     34,     198,     257, 

501,  511. 
Múli  i  ísafirði  82. 
Múli  i  Kollafirði  77. 
Múli     í    Reykjadal      255—256, 

291,  465,  721,  733,  800. 
Múli  í  Saurbæ  71. 
Múli    á    Skálmarnesi     79,     420, 

612,  676. 
Múli  i  Þorskafirði  567. 
Munaðarnes    i    Stafholtstungum 

743,  744. 
munir  636. 
Munkaþverá  í  Eyjafirði,   klaustr 

99,  115-116,  138,   177—178, 

302—  303,    305  —  307,     356, 


364  -  366,     400,    487,     508, 

555-558,  592,  601,  613,  614. 

628-629,  721,  782,  733,  734, 

766,  802—803,  804—805. 
munnlaug  154,    178,    183,     287, 

639,  736,  742,  745,  746. 
mustarðskvern  638. 
mútur,  565. 

Mwnkaþverá,  sjá  Munkaþverá. 
Mydal,  sjá  Miðdal. 
Mýdalr  í  Bolungarvik  244. 
Mýdalr  i  Kjós  54. 
Mýdalr(inn)  í  Vestr-Skaptafells- 

sýslu  38,  296,  376,  432,   433, 

527,  528. 
Mykines  í  Holtum  376. 
mykisleði  740. 
Mýlastaðir  í    Reykjadal     721  — 

722. 
Mýnes  i  Eiðaþinghá  233. 
mýrar  170,  455,  652,  748. 
Mýrar  í   Borgarfirði   805.       Sjá 

Desjarmýri. 
Mýrar     i    Dýrafirði     247—249, 

479-480  675. 
Mýrar(nar)  i  Mýrasýslu  64,    65, 

355,  485,  753,  775. 
Mýrarholt  á  Kjalarnesi   53. 
Mýrarkvísl  (=  neðri  hluti  Lax- 

ár)  i  Suðrþingeyi'arþingi  734. 
Mýri  í  Vestrhópi  757,  758. 
myrkvastofa  240. 
Mývatn  i  Mývatnssveit  681,  686, 

731,  732,  799,    800.    —    Mý- 

vatnssveit     i      Suðrþingeyjar- 

þingi  173,  799,  800. 
raæðgin  67. 
Mælifell  i  Skagafirði  7,  8,  476— 

477.  522,  523. 
Mælifellsdalr  á  Snæfellsnesi  5. 
Mælifellsgil  í  Norðrárdal  64, 


REGISTR. 


933 


raælisland  49. 

Möðrudalr  á  rjalli  19,  198,  527. 
—  MöðrudalsfjöU    19. 

Möðrufell  i  Eyjafirði  582. 

Möðruvellir  í  Eyjafirði,  Möðru- 
vallamál  51,  232-234,  264— 
268,  273  -  274,  434-437, 
502-503,  516,  553,  582— 
584,  790—791,  796-797. 

Möðruvellir  í  Hörgárdal,  klaustr 
146,  393,  592,  601,  647,  733, 
734,  766,  778,  803. 

Mörk  undir  Eyjafjöllum  (Merkr- 
eignir,  Merkrlén)  749—750. 


Náðarbréf  361. 
nafar  42,  638,  736. 
Narfadóttir :     Haldóra. 
Narfason  :     Ari,  Benedikt,  Gutt- 

ormr,-Halídan,   Jón,    Sigurðr, 

Svarthöfði,  Þorvaldr. 
Naríi  Benediktsson,  bróðir   Ein- 

ars  ábóta,  nyrðra  (1495-1502) 

235,  553,  619. 
Naríi  Böðvarsson   prestr  i  Holti 

í  Önundarfirði  (1492)  149. 
Narfi  Erlendsson   (Erlendssonar) 

lögrétturaaðr     (i  Rangárþingi; 

1495-1501)  270,  575. 
Narfi     Guðraundsson      (í     Kjós 

1670)  610. 
Narfi     Ingimundarson   i     Húna- 

vatnsþingi  (1505)  791. 
Narfi     Jónsson     kirkjuprestr     i 

Skálholti,        officialis        íyrir 

sunnan  (1492— 1495)  og  príor  á 

Skriðuklaustri      (1496  -1505) 

89,  97,  103,  110,  112,  152, 
172,  179,  269,  285,  307, 
345-346,    355-357,    393— 


395,  400,     491,     698,     714- 
716.  805-806.^) 

Narfi  Jónsson  i  ísafjarðarsýslu 
(1501—1505)  562, '  587-588, 
672,  682-685,  760-761. 

Narfi  príor,  sjá  Narfi  Jónsson. 

Narfi  Sigurðsson  lögréttumaðr 
og  kongs  umboðsmaðr  milli 
Gilsíjarðar  og  Gljúfrár  (1497— 
1504)  360,  470,  505-506, 
MO-541,  580,  613—614, 
642,  649—650,  704-705. 

Narfi  Þorsteinsson  prestr  vestra 
(1495)  278. 

Narfi  Þorvaldsson  lögréttumaðr 
á  Eyri  i  Álptafirði  (d.  íyrir 
17.  Apr.  1490)  576. 

Narfi  á  Ærlæk  (1504)  739. 

nativitas  beatæ  Mariæ  virginis, 
sjá  festum. 

náttstaðr  789. 

nauðahandsöl  499. 

nauðgun,  nauðung  688,  689. 

náungi  241. 

naust  455.  -  -  naustgarðr  45.  — 
naustgerð  32.  —  nausttópt 
451. 

nautpeningr:  naut  37,  56,  64, 
77,  82,  93,  94,  96,  163,  166, 
179,  183,  186,  200,  287,  362, 
375,  377,  395,  400,  417,  442, 
448,  449,  450,  451,  456,  513, 
.529,  568,  637,  649,  665,  739, 
'i42,  744,  806,  812.  —  griðungar 
30,  34  443,  451,  637.  — 
naut  gömul  18,  155,  156.  — 
naut  vetrgömul.  2,  21,  32, 
77,  94-  —  geld  naut,  geld- 
neyti  21,  31,    57,     637,     667, 


1)  Það  er  víst   einginn    efi    á, 
að  þetta  sé  alt  einn  maðr. 


934 


REGISTR. 


735,  737,  742,  744,  746. 
Sbr.  geldneytaafrétt,  geldneyta- 
rekstr,  nautabeit  454.  —  nauts- 
þjó  479.  —  kálfar  155,  183, 
200,  287,  450,  451,  665,  712, 
742,  744.  —  kvigur  636,  637, 
742,  743,  744.  —  kýr  1,  2, 
5,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  23, 
26,  27,  29,  30,  32,  34,  35,  36, 
37.  38,  40,  41,  43,  44,  45,  46, 
47,  48,  49,  50,  55,  56,  57,  58, 
63,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71, 
76,  77,  80,  81,  82,  83,  84,  85, 
86,  134,  135,  155,  185,  186, 
195,  198,  199,  200,  201,  233, 
287,  375,  376,  442,  448,  450, 
451,  453,  456,  460,  479,  512, 
513,  529,  547,  568,  590,  636, 
637,  664,  665,  667,  677,  735, 
737,  739,  742,  743,  744,  812.  — 
tarfr  744.  —  uxi,  yxn  347, 
547,  677,  779.—  uxi  þrævetr 
155,  677.  —  uxi  fjögra 
vetra  637.  —  uxi  vj  vetra 
286.  —  uxi  xiij  vetra  gamall 
37.  —  uxabeit  452.  —  vetr- 
ungr  744.    ~    nautahúðir  736. 

Neðravöllr  í  Flóa  454. 

Neðribrekka  i  Saurbæ  159  — 
160,  220—221,  294. 

Neðrinúpr  i  Núpsdal  196. 

nefnd  634,  635.  —  nefndarmenn 
573,  575,  635,  644,  697,  706, 
707,  708,  709.  —  nefndar- 
kaup  573.  —  nefndarvitni  351. 

Nereus  et  AchiUeus  599. 

Nes  í  Aðaldal  191-192. 

Nes  í  Grunnavík  133. 

Nes  í  Loðmundarfirði  369,   394. 

Nes  í  Selvogi  48. 

net  o74,  479.  —  netlög  („nót- 
leg")  51,  52,  59. 


Newfoundland  374. 

Nichil     Chlavvsson   i     Björgvin 

(1505)  771. 
Niðarós  í  Noregi  259,  494,  565, 

646,  648. 
uiðingskapr  360.  —  níðingsverk 

363. 
niðrfall  kirkju  460. 
niðrfall  laga  707,  709. 
niðrfelling  guðs  boðorða  238. 
Niels     Henrichsson      riddari     i 

Noregi  (1505)  786. 
Niklas,  sjá  Nikulás. 
Nikulás     Guðmundsson     nyrðra 

(1504)  735. 
Nikulás  biökup  hinn    helgi    21, 

43,  53,  59,  64,  65,    86,     233, 

289,  568,  789.  —  Nikulássaga, 

Nicdásskript,  sjá  kirkja. 
Nikulás    Jóusson     lögréttumaðr 

vestra     (1500—1501)     496— 

497,  500,  562. 
Nikulás     Jússason   i    Skagafirði 

(1503)  633—634. 
Nik(u)lás  Kársson  syðra    (1500) 

507. 
Nikulás  KoUason,  Magnússonar, 

prestr  á  Stað   í  Kinn     (1492) 

90,  91. 
Nikulás  Magnússon  syðra  (1493) 

176—177. 
Nik(u)lás  Oddsson    syðra    1503) 

662. 
Nikulás    Oddsson  í  Arnessþingi 

(á  17.  öld)  454. 
Nikulás  Sigurðáson  undir  Eyja- 

fjöllum  (1494)  225. 
Nikulás      Vilhjálmsson       prestr 

nyrðra     (1493  -   1504)     168, 

264,  487,  509,  545,  555,  556, 

557,  558,  601,  730—731,  733. 


REGISTR. 


935 


Nikulás    í>orgilsson    ráðsmaðr  i 

Kallaðarnesi     (1501  —  1505) 

568.  695-696,  805. 
Nikulás     Þorraóðsson     prestr   á 

Upsum     og     siðan     (1502  og 

siðar)     príor    á    Möðruvöllum 

(1495-1505)    275,  372,   487, 

508,  516,  555,  556,  657,  558, 

592,  601,  733,  766,  778. 
Nikulás       Þormóðsson       prestr 

nyrðra  (1505)  766. 
Nikulásson :       Einar,  Gottskalk, 

Guttormr,   Jón,     Ormr,     Þor- 

björn,  Þoríinnr. 
Nípr  á  Skarðsströnd     74,     244. 

Sbr.  Gnipr. 
nisti,  sjá  kirkja. 
níuviknafasta  42,  68,   202,    329, 

330,  574. 
Njálsson :  Ólafr. 
Njálsstaðir  i  Núpsdal  196. 
Njarðvík  í  Borgarfirði  austr  22, 

223. 
nobel  9,  10. 
nobisquoque    peccatoribus     793, 

794. 
Norðfjörðr  i  Múlaþingi  28,   199. 
Norðlendingafjórðungr  123,  266, 

268. 
Norðrá  i  Norðrárdal  64. 
Norðrárdalr     i     Mýrasýslu     62, 

63,  154,  290,  768,  779. 
Norðfjörðr  á     Ströndum     505 — 

506,  650. 
Norðrlönd  668. 
norðrreið  (Guðmundar  Arasonar 

1427)  7. 
Norðrreykir  i  Mosfellssveit  189. 
Norðrreykir  i  Reykiioltsdal  737. 
Norðtunga  i  Þverárhlið  62,    63, 

285,  628. 


Noregr,  Noregskonungar,  Norð- 
menn  9,  12,  137,  266  —  268, 
320—324,  334-335,  378- 
379,  407-408,  435,  436.  444, 
493,  503,  529,  564,  608, 
646-648,  651,  748  —  751, 
771—772,  786-787,  789— 
790. 

nót  547,  552. 

nota  15. 

November  608. 

Núpri  Dýrafirði  81,  286,  401— 
402,  460.     Sbr,  Gnúpr. 

Núpr  í  Gnúpverjahrepp  152, 
620—622. 

Núpr  i  Núpsdal  194-196,  410— 
411,  657,  768.  —  Núpsá  i 
Núpsdal  196.  —  Núpsdalr  i 
Miðfirði  411.  —  Núpsvatn  i 
i  Núpsdal  196. 

Núpufell  i  Eyjafirði  149—150. 

Nýlendi  á  Höfðaströnd  306. 

nyt  (sauðpenings)  712. 

Nætrholt  á  Landi  750. 

nægelse  (nægilsi)  231,  424,  589, 
590,  788. 

Óbirgð  (=  örbirgð)  112. 

Óblauðr  Grimsson  i  Þverárþingi 
(1505)   774. 

Óblauðsson :  Erlendr. 

óbótamál  138.  364,  609.  — 
óbótamaðr  363. 

octavæ  festorum :  ascensionis  do- 
mini  172,  182.  —  assumpci- 
onis  Mariæ  277,  434.  —  festi 
co.poris  Christi  886.  —  epi- 
phaijiæ  (=  geisladagr)  158, 
159.  —  Johannis  baptistæ 
365.  —  nativitatis  Mariæ  132. 

October  5, 


936 


REGISTR. 


Oculi  mei  202. 

óðal  265,  293,  319,     352,     647, 

650.  ~  óðalsjörð  401. 
OddasoD :     Kolbeinn. 
Oddastaðir   i     Hnappadal     134, 

135,  156-  157. 
Oddaverjar,  sjá  Oddi. 
Oddbjarnarkelda   á    RosrDhvala- 

nesi  49. 
Oddbiarnarsker  á  Breiðafirði  79. 
Oddgeir    Grímsson  í  Hvammi  i 

Norðrárdal  (1492-1500)  154, 

285. 
Oddgeir  Þorsteinsson     biskup  í 

Skálholti  (d.  1381),  Oddgeirs- 

máldagar  50,  51,  452. 
Oddgeirshólar    i    Flóa     45.      — 

Oddgeirshólareið  (3.  okt.  1473) 

88,  89. 
Oddi    á     Rangárvöllum,     OJda- 

verjar    46,     179,      269-270, 

376—377,  454,  696. 
Oddi  Bárðarson,  bróðir  Haldórs 

og     sira      Magnúsar      (1500) 

475. 
OddiKolbeinsson  nyrðra  (1497 — 

1501)  342,  437,  531,  580. 
Oddný  Arnadóttir     kona     Árna 

Brandssonar  (1500)  513. 
Oddr    Andrésson  í  Austfjörðum 

(1496)  320. 
Oddr  Arason  vestra  (1501)  543. 
Oddr    Arnason     nyrðra     (1494) 

216. 
Oddr   Brandsson  á  Laugarvatni 

(1496-1502)  325,  627. 
Oddr  Einarsson    prestr     nyrðra 

(1502—1503)  592,  611,  646. 
Oddr  Einarsson    biskup  í  Skál- 

holti  (d.  1630)  15,    451,    453, 

754, 


Oddr    Erlendsson     lögréttumaðr 

(1504)  703. 

Oddr    Eyjólfsson    prestr  i  Holti 

undir     Eyjafjöllum     (d.  1703) 

58. 
Oddr     Gíslason     i     Húnavatns- 

þingi  (1496—1497)  318. 
Oddr     Guðmundsson     prestr  (á 

Skinnastöðura  1494)  215. 
Oddr  Guðnason,  Jónssonar,  lög- 

réttumaðr   (1496—1504)    297, 

496,  497,  498,  500,  703. 
Oddr  Jónsson  í  Húnavatnsþingi 

(1497)  373. 
Oddr     Jónsson     digri  i  Gröf   á 

Höfðaströnd     (d.   1711)     264, 

273,  434,  502,  504,  517,  541, 

542. 
Oddr  Magnússon  bróðir  á  Helga- 

felli  (1493)  157. 
Oddr   Magnússon  i  Þverárþingi 

(1505)  774. 

Oddr    Oddsson  í  Arnarbæli    (d. 

fyrir  1501)  568. 
Oddr    Ólafsson     prestr   i  Land- 

eyjum  (1496)  305. 
Oddr  Pétrsson,  Finnssonar,  lög- 

réttumaðr  á    Hvoli  í    Saurbæ 

(d.  fyrir  1496)  309. 
Oddr  Sigurðsson,  Geirmundsson- 

ar,     lögréttumaðr    á     Hvoh*  i 

Saurbæ  (1492-1501;  d.  1506) 

73,  101,  209,  285,    348,    360, 

388,  406,  425,  562,  570. 
Oddr     Sigurðsson      lögraaðr     á 

Leirá  (d.  1741)  591,  754. 
Oddr  Stephánsson  prestr  í  Gaul- 

verjabæ  (d.  1641)  453. 
Oddr  Sveinsson  prestr  (í  Trölla- 

tungu   (1492-1493)     86-87, 

170. 


REGISTR. 


937 


Oddr  Þorkelsson  á  Melum  (1493) 

162. 
Oddr   Þorleiksson,    bóndi     Hal- 

dóru  Guðmuudsdóttur  (d.  fyr- 

ir  1493)  399. 
Oddr  ÞorsteinssoD  prestr  i  Ein- 

holti  (1514  og  siðar)  450. 
Oddr  ÞorvaldssoD  í  Húnavatns- 

þingi  (1497-1502)  342,    602. 
Oddr     (Þorvarðsson)     prestr     á 

Hofi  (í  Gnúpverjahrepp;  1497) 

376. 
Oddsdóttir:     Þorgerðr. 
Oddsson:  Árni,  Asgrímr,  Björn, 

Einar,     Eiríkr,     Helgi,     Her- 

mundr,  Hrafn,    Jón,    Nikulás, 

Oddr,  Olafr,  Signrðr,    Sveinn, 

Vigíús,     Vilhjálmr,      Þórólfr, 

Þorleifr,    Þóroddr,    Þorsteinn 

Þorvaldr,  Þorvarðr. 
Oddsstaðaósar  i   Þingeyjarþingi 

466. 
Oddsstaðir     í     Lundarreykjadal 

300—302,  354—355. 
Ofanleiti  i  Vestmannaeyjum   41, 

42. 
ofát  239. 
otbeldi  239. 
ofdirfð  240. 
ofdramb  239. 
o^d-ykkja  239. 
Ofeigr    í     Munaðarnesi     (1504) 

743. 
Ófeigsfjörðr     á     Ströndum     85, 

461. 
Ofeigsson  :     Arnór,  Jón. 
officialatus  264,  314,    330,    351. 

—  officialis  36,  88,  152,  172, 

179,  263,  269,  275,  302,  313, 

326,  328,  329,  351,  371,  372, 

381,  383,  386,  412,  422,  424^ 


476,  491,  603,  604,  616,  655, 

660,  698,  713,  761,    781.    — 

oíFicialisdæmi  676. 
ofmetnaðr  238. 
ofrágirnd  239. 
ófrelsi  480. 
ófi  iðhelgi  495. 
ofnki  350,  515,  559,    596,    654, 

655,  710,    711,    712,   775.    — 

oírikismaðr  292. 
ofrvald  382, 
ofsi  239. 

ofsóknir  322,  706. 
óíær  kona  226,  227. 
ógildr  maðr  801. 
óheimild  142. 

óhlýðni  og  þrjózka  150,  151. 
ójafngirnd  239. 
Ólafr  eiðamaðr  um     mál     Þóru 

Tumadóttur      (1494)      226  — 

228. 
Olafr  Asbjarnarson  lögréttumaðr 

i    Reykjavik     (1497  —  1505) 

360,  801. 
Ólafr     Bjarnason,      Ólasonar,     i 

Hvassafelli  (1499—1500)  432, 

438-439. 
Ólafr     Brandsson    á     Leirá     (c. 

1500  eða  siðar)  58. 
Ólafr   Einarsson     i    Húnavatns- 

þingi  (1498—1506)  411. 
Ólafr  Einarrtson  prófastr  i  Kirkju- 

bæ  (d.  1659)  15,  198. 
Ólafr     Eyjólfsson     í     Dalasýslu 

(1492)  101. 
Ólafr  Filippusson,    Sigurðssonar 

frá  Haga  (1492-1504)  136- 

137.    138—139,     263,     313  — 

315,   349,   354,     368,     385— 

386,     397-398,      469  —  470, 

514—516,     533-536,    540-^ 


ð38 


REGlSTfi,. 


542,   554,    612-613,    672- 
674,  68C. 

Olafr    Gíslason     biskup   i  Skál- 
holti  (d.  1753)  53. 

Olafr       Guðmundsson       nyrðra 
(1495—1503)  264,  663. 

Olafr  Guðmundsson  vestra 
(1497-1501)  336,  562. 

Ólafr  Gunnlaugsson  lögréttu- 
raaðr  (1497)  360. 

Ólafr  Haldórsson,  Brandssonar, 
frá  Barði  (1492)  144-146. 

Ólafr  Haldórsson  á  Fellsströnd 
(1493)  170. 

Ólafr  Haldórsson  i  Húnavatns- 
þingi  (1505)  791. 

Ólafr  Hallsson  lögréttumaðr 
(1504)  703. 

Ólafr  Hallvarðsson  í  Þingeyjar- 
þingi  (1494)  213. 

Ólafr  Haraldsson,  Noregskon- 
ungr,  hinn  helgi  (d.  1030), 
Ólafskirkja,  Ólaísmessur  báð- 
ar  17,  32,  35,  40,  42,  44, 
48,  50,  57,  59,  60,  68,  73, 
75,  86,  127,  191,  219,  243, 
B09,  312,  370,  452,  455,  509, 
535,  562,  567,  579,  580,  609, 
651,  788.  —  Ólaíslíkneski,  sjá 
kirkja  —  Ólafssaga  740,  sjá 
kirkja.  —  Ólafsskript,  sjá 
kirkja. 

Ólafr  Hjaltason  biskup  á  Hól- 
um  (d.  1569)  469,  773,  781, 
782. 

Ólafr  Hrólfsson  í  Húnavatns- 
þingi  (1503-1504)  643,    729. 

Ólafr  i  Hvilft  (1495)  285. 
Ólaír     Ingimundarson     prestr   i 
Eyjafirði     (1492  —  1 493)     90, 
137,  147,  148,  168. 


Ólaír    Jónsson   i    Berufirði    (c. 

1370)  32. 
Ólafr  Jónsson     vestra     (1495 — 

1502)     247—249,     383—384, 

5&9. 
Olaír  Jónsson  i  Kjalarnessþingi 

(1496-1503)     299,  344,  394, 

398,  561,  585,  594,  662. 
Olafr    Jónsson     prestr     nyrðra 

(1492—1502)  90,     168,     208, 

607. 
Olafr     Jónsson,     annar     prestr 

nyrðra  (1493)  168. 
Ólafr  Jónsson     prestr  á  Helga- 

stöðum  (1711—1742)  732. 
Ólafr  Klængsson    prestr    nyrðra 

(1493—1505)  207,   372,     381, 

487,  509,  545,  555,  556,  557, 

558,  766,  778. 
Ólaír  Koðransson     lögréttumaðr 

i  Kjalarnessþingi  (1497)  339— 

340,  360. 
Olafr  Kolbeinsson  prestr  (á  Stað 

á  Ölduhrygg  1384)  6. 
Ólafr  Marteinsson  staði  i  Máfa- 

hlíð.  (1384)  4-6. 
Ólafr  Mikkelsson,  Skálholtsmaðr 

(1502)  627. 
Ólafr    Njálsson  á  Kópareykjum 

(1504)  737. 
Ólafr     Oddason     vestra      (1498 

—1530)  404. 
Ólafr  Oddsson    prestr  á  Staðar- 

hóli   (1492-1495),   101—104, 

133,  285. 
Ólafr    Oddsson     nyrðra     (1492) 

145. 
Ólafr     Oddsson    i     Rangárþingi 

(1500)  513-514. 

Ólafr      Oddsson       lögréttumaðr 

(1501)  575, 


IIEGÍSTR. 


^ðd 


Ólaír  Ólafsson  nyrðra  (1495) 
264. 

Olafr  Ólafsson  lögréttumaðr  i 
Reykjavík  (1500—1505)    458, 

^  754,  801. 

Olafr  Pálsson  i  JÞverárþingi 
(1499)  439—440. 

Ólafr     Pálsson     umboðsmaðr    á 

^  Höíðabrekku  (d.  1894)  4. 

Ólaír  Pétrsson  bróðir  á  Helga- 
felli  (1493)  157. 

Ólafr  Rögnvaldsson  biskup  á 
Hólum  (1458—1494;  enn  á 
lifi  29.  Marts  1494;  dáinn 
fyrir  22.  Júni  1495^))  90-92, 
100,  108—109,  128,  136, 
137—138,  146,  151,  158— 
159,  161—162,  164,  168- 
170,  173,  187,  192—194, 
197—198,  207  —  208,  275, 
386,  593,  800. 

Ólafr  spjóti,  nyrðra  (fyrir  1296) 
215. 

Ólafr  Teitsson  prestr  á  Stað  í 
Súgandafirði  (1492  -  1498) 
149,  396. 


1)  Rudolph  Keyser  segir  i 
Den  norske  Kirkes  Historie  und- 
er  Katholicismen  II,  585,  hiklaust, 
en  án  þess  að  tilgreina  nokkra 
heimild,  að  Olafr  bisknp  hafi  dá- 
ið  erlendis  15.  Júlí  1495,  og  eptir 
ir  honum  hefir  Torfliildr  Hólm 
tekið  þetta  upp  í  skáldsögu  sína 
um  Jón  biskup  Arason.  Þetta  er 
þó  auðsjáanlega  ekki  bygt  á  öðru 
en  ónógri  aðgæzlu  á  bréfi  frá  15. 
Júlí  1495,  sem  hér  er  prentað  á 
bls.  275,  og  einmitt  segir  ekki 
annað  en  að  Ólafr  biskup  sé  dá- 
inn  fyrir  22.  Júní  1495. 


Ólafr  Tumason  prestr  á  Eyri  i 
Bitru  (um  1500)  85,  86. 

Olafr  í>orbiarnarson  lögréttu- 
maðr  i  Arnessþingi  (1496 — 
1500)  324,  470,  490. 

Ólafr  Þorgeirsson  prestr  á 
Bægisá  (1492)  137. 

Olafsdóttir:  Guðrún,  Margrét, 
I>orbjörg,  Þorgerðr. 

Olafsey  litla  fyrir    Skarðsströud 

,  74. 

Ólafseyjar  fyrir  Skarðsströnd  73. 

Ólafsfjörðr  i  Vaðlaþingi  141. 

Ólaísson :  Arni,  Arnljótr,  Arn- 
þór,  Bárðr,  Benteinn,  Berg- 
steinn,  Bjarni,  Brandr,  Einar, 
Eyjólfr,  Guðmundr,  Gunnlaugr, 
Guttormr,  Hallvarðr,  Helgi, 
Jón,  Marteiun,  Oddr,  Olafr, 
Páll,  Runólfr,  Sigurðr,  Snæ- 
björn,  Tumas,  Þórólfr,  Þórðr, 
Þorgautr,  Þorgeir,  Þorgils, 
Þorgrimr,  JÞorkelI,  Þorlákr, 
Þorleifr,  Þorsteinn,  Þorvaldr. 

Olason:     Bjarni,  Pétr,  Snorri. 

Oldenborg  9,  378,  379,  407, 
408,  748,  750,  751. 

Olfos,  sjá  Ölves. 

Olvasholt,  sjá  Ölvatnsholt. 

Ólöf  Andrésdóttir,  Guðmunds- 
sonar  (1505)  797-799. 

Ólöf  Aradóttir,  Guðmundssonar, 
kona  Sumarliða  Loptssonar 
(d.  fyrir  1460)  480—483, 
554,  594—597. 

Ólöf  Guðnadóttir,  Eyjólfssonar 
(d.  fyrir  1495)  280. 

Ólöf  Jónsdóttir  nyrðra  (1503) 
663-664. 

Ólöf  Jónsdóttir  kona  Jóns  As- 
grimssonar  (1504)  686. 


94o 


feÉGlSTft. 


Ólöf  Loptsdóttir  hin  rika  á 
Skarði  (d.  1479)  10,  230  - 
231,  489-490,  522,  759. 

ólög  353,  566. 

ómagar  174,  175,  176,  212, 
246,  292,  409,  446,  547,  548, 
557,  775.   —    ómagaaldr  584. 

—  ómagadómr  774.  —  ómaga- 
eyrir  354.  —     ómagagóz  661. 

—  ómagavist  36,  47,474,  489, 
490.  —  ómegð  301,  302. 

ómerkÍDgar  799. 

oraries  saDcti  722. 

oracioDes,  sjá  kirkja. 

orda,  ordubók,  sjá  kirkja. 

orðamál  92—97. 

orðanias  96. 

orðbragð  92. 

orðtak  13,  81. 

órettr  328. 

orf  287,  638,  639.  736,  742. 

orlof  78,   158,    181,     439,     444, 

550,  645,  707,  783,  795. 
Ormr      BjarnasoD,       ívarssoDar 

(1494-1500)  230-231,  505— 

506. 
Ormr     DaðasoD      sýslumaðr     í 

Fagradal  (d.  1744)    132,   543, 

795. 
Ormr     Hákonarsoa  i    í^óraness- 

þingi  (1493-1497)  185,    332. 
Ormr      Illugason      í     Dalasýslu 

(1492-1503)    92,    174,     226, 

634. 
Ormr     Ingimundarson       (1495) 

272. 
Ormr     Jónsson,      Ásgeirssonar, 

bóndi  á  Skarði  á  Skarðsströnd, 

sýslumaðr     í      Þórsnessþingi 

(1492—1505)   105—108,    116, 

358,   360—364,     371,    389— 


392,  440,  484  —  485,  538, 
551  -552,  562,  579,  589— 
590,  598  —  599,  673-674, 
741,  760-761,  764—765. 

Ormr     Jónsson     í     Arnessþingi 

(1495—1504)  252,  692. 
Ormr  Jónsson  í  Eyjaíirði  (1495 — 

1505)  280,  808. 
Ormr    Jónsson     konventubróðir 

i    Viðey    (1496-1497)     325, 

337. 
Ormr  Jónsson  í  Arnessþingi   (c. 

1650)  454. 

Ormr  Magnússon  vestra  (1493 — 

1500)  206,  420. 
Ormr  Nikulásson  í  Þórsnessþingi 

(1503—1504)  639—640,  713. 
Ormr  Pálssou  vestra  (1492)  129. 
Ormr  Sigurðsson    (veginn    1493 

eða  1494)  203. 
Ormr  Sigurðssou  á  Skarðsströnd 

(1494)  231. 
Ormr     Sigurðsson  í  Kjalarness- 

þingi  (1505)  801. 
Ormsdóttir:       logibjörg,      JÞor- 

björg. 
Ormsson :        Amundi,      Blasius, 

Eiríkr,  Hákon,  Haldór,  Helgi, 

Jón,     Ljótr,     Loptr,      Þórðr, 

Þorkell,  líorleifr,  Þorsteinn. 
Ormsstaðir   á   Fellsströnd     244, 

552,  651.    —     Ormsstaðavatn 

748. 
ornamentum,  sjá  kirkja. 
Orrahóll  á  Fellströnd  244. 
ortili  10. 
órykt  194. 
ós  56,  59. 

Ós  í  Bokmgarvík  244. 
Ós  í  Skilmannahrepp  56. 


bÉGÍSTÉ. 


m 


Ósland  i  Óslandshlið  762—763. 

—  Óslaudshlíð  463,  763. 
Ósló  í  Noregi    213,     407,     751, 

786. 
óspektir  319. 
osttollar  85,  270,  288. 
Otrardalr  í  Arnaríirði  80,  700  - 

701. 
Óttarson :     Þorlákr. 
óttusöngr  1,  54,    57.     —     óttu- 

söngvabók,  sjá  kirkja. 
óvegir  78. 
óvenja  328,  725. 
óvilji  10. 

óvinir  kirkjunnar  171. 
óþolinmæði  239. 

Páfi,  páfabréf,  páfans  vald,  páfa- 
legt  vald  37,  245,  259,  378, 
491,  492,  493,  494,  530,  564, 
619,  769,  783,  787.  —  páfa- 
íé,  páfans  peningar  786. 

páll,  sjá  búsgagn. 

Páll  Arason  vestra  (1498—1504) 
401,  403,  410,  676. 

Páll  AroDSSon  vestra,  Eyrar- 
maðr  (1497  -1504)  371,  401, 
420,  528-529,  589  —  590, 
741. 

Páll  Bárðarson  bróðir  i  Viðey 
(1503)  663. 

Páll  Bjarnason  prestr  i  Hjarð- 
arholti  (d.  fyrir  1464)  124. 

Páll  Brandsson,  lögmanns  Jóns- 
sonar,  á  Möðruvöllum  i  Eyja- 
firði  (d.  1494)  99,  138,  147, 
189,  232-234,  264  —  268, 
273-  274,  434  —  437,  505, 
516-518,  583,  607. 

Páll  Gríslason  landþingisskrifari 
(d.  1678)  807. 


Páll  Guðmundsson  i  Dalasýslu 
(1492)  92. 

Páll  Gunnarsson  prestr  á  Gils- 
bakka  (d.  1700)  53. 

Páll  Hákonarson,  lögsagnari  i 
Marteinstungu,  skrifari  Árna 
(enn  á  lífi  1738)  171,  215, 
269,  284,  318,  327,  342,  411, 
453,  511,  678,  719,  757,  793. 

Páll  Ingiraundarson  syðra  (1503) 
648. 

Páll  Jónsson  i  Haukadal  í  Dýra- 
firði  og  i  Laugardal  i  Tálkna- 
firði,  faðir  Ögmundar  biskups, 
(d.  1504  eða  fyrri)  281, 
722—723. 

Páll  Jónsson,  faðir  Ingibjargar, 
konu  Björns  Þorleifssonar 
(1492-1503)  129,  131,  401, 
403,  410,  421,  544,  599—600, 
654. 

Páll  Jónsson,  Asgeirssonar, 
bóndi  á  Skarði  á  Skarðs- 
strönd,  sýslumaðr  i  ísafjarð- 
arsýslu  (veginn  á  Öndverðri 
eyri  i  Eyrarsveit  1496,  fyrir 
12.  Okt.)  126,  208  —  210, 
216—217,  237,  242  —  247, 
256-257,  281—282,  285— 
286,  315,  357-364,  371, 
388  -  391,  589  —  590,  591, 
673-674,  701  —  702,  741, 
751,  760,  815. 

Páll  Jónsson  í  Eyjafirði  (1495) 
254. 

Páll  Jónsson  á  Skarðsströnd 
(1505)  747. 

Páll  Jónsson  i  Hrútafirði  (1705) 
195. 

Páll  Klemensson,  Pálssonar,  frá 
Harastöðum  (1505)  747. 


m 


RÍÍGÍSÍtt. 


Páll  ÓlafssoD  prestri  Skálholts- 

biskupsdærai  (1501)  567. 
Páll    PálssoD     bóndi  i    Hoffelli 

(enn  á  lííi  1488)  36. 
Páll  postuli,  Pálsraessa  (conversio 

Pauii)  40,  88,    90,    160,   203, 

215,  233,  247,  291,  320,   433, 

545,  546,  567,  569,  668,   702, 

751,  793,  794.     —    Páislikn- 

eski,  Pálsskript,     sjá     kirkja. 

Sbr.  Pétr  postuli. 
PáU  á  Reykjura  (1504)  743. 
Páll     Sigurðsson    i    Húnavatns- 

þingi  (1504)  719. 
Páll     Sigurðsson  í    Hjaltastaða- 

þinghá  (1724)  511. 
Páli     Sigurðsson     í     Hrútafirði 

(1724)  194. 
Páll     Simonarson  i     í>ingeyjar- 

þingi  (1493)  191. 
Páll     Teitsson     lögréttumaðr     i 

Árnessþingi      (1496  —  1504) 

324,  575,  622,  703. 
Páll  Vidalin  lögmaðr    (d.  1727) 

476,  558,  710,  778,  793. 
Páll   Þórólfsson     (JÞórálísson)    i 

Þingeyjarþingi  (1495)     249 — 

250,  255—256. 
Páll    Þorsteinsson     (Þórðarson) 

vestra  (1494)  226. 
Páll   Þorvarðsson    á  Eiðum    (d. 

1403)  385. 
pallklæði  184,    287,    736,     746. 

Sbr.  húsbúnaðr,  kirkja. 
pálraadagr,  pálraasunnudagr  257, 

439,  446,  757,  758. 
Pálraholt  i  Eyjafirði  393. 
pálreka,  sjá  búsgagn. 
Pálsdóttir:       Ingibjörg,     Ragn- 

hildr. 
Pálsson:     Asgeir,  Bárðr,    Bene- 


dikt,  Bergr,  Bjarni,  Einar, 
Gestr,  Grirar,  Gunnar,  ísólfr, 
Jón,  Kleraens,  Olaír,  Orrar, 
Páll,  Pétr,  Síraon,  Sveinn, 
í>orIeifr,  JÞorsteinn,  Ögraundr. 

panna  639,  746. 

pansari  155;  736. 

pantr  593. 

pappir  4,  12,  14,  15,  63. 

páskar  33,  42,  43,  57,  68,  73, 
74,  75,  85,  165,  166,  178, 
201,  202,  208,  213,  258,  259, 
289,  440,  459,  460,  738.  — 
páskadagr    57,  75,  446,   626. 

—  annar  dagr  416.  —  þriði 
dagr  páska  405,  553,  753, 
765.  —  fjórði  dagr  páska 
446.  —  firati  dagr  páska  630. 

—  páskavika  3,  139,  167, 
168,  292,  336,  487,  669, 
679,  760.  —  secunda  ebdo- 
raas  paschæ  418.  —  páska- 
brefer,  sjá  kirkja. 

passio  domini  42,  110,  112, 
114,  456,  552. 

pater  noster  246,  434,  793, 
794,  795. 

patina,  sjá  kirkja. 

Patreksfjörðr  i  Barðastrandar- 
sýslu  80,  279,  441,  578, 
579. 

paxblað,  sjá  kirkja. 

peningr,  peningar  (eign,  fé)  11, 
13,  69,  89,  92,  96,  97,  98, 
100,  107,  109,  110,  112,  113, 
116,  117,  118,  121,  125,  126, 
127,  142,  144,  145,  149,  150, 
156,  158,  160,  162,  163,  165, 
168,  169,  173,  177,  178,  180, 
181,  182,  183,  184,  186,  187, 
188,  189,  190,  191,  194,   197, 


REGÍSTR. 


94á 


204,  205,  210,  211,  213, 

225,  230,  231,  234,  249, 
251,  254,  255,  256,  257, 

262,  266,  268,  270,   271, 

282,  283,  287,  289,  290, 
293,297,298,300,301,304, 

307,  308,  310,  311,  315, 
319,  326,  327,  330,  341, 

343,  344,  345,  346,  347, 

349,  350,  354,  355,  356, 

358,  362,  363,  368,  369, 

374,  375,  380,  381,  382, 

387,  391,  395,  396,  400, 

403,  404,  405,  406,  413, 

418,  421,  423,  424,  425, 

427,  428,  429,  433,  436, 

448,  449,  451,  455,  472, 

474,  475,  477,  478,  479, 

481,  482,  483,  484,  485, 

488,  489,  490,  491,  495, 

505,  506,  508.  510,  514 

516,  518,  519,  520,  521, 

526,  529,  533,  534,  538, 

542,  543,  544,  547,  548, 

550,  551,  552,  554,  561, 

568,  569,  570,  572,  579, 

586,  587,  588,  590,  591, 

596,  597,  599,  600,  602, 

609,  613,  614,  619,  620, 

633,  634,     636,     637, 

643,  647,  649,  650,  654, 

657,  659,  660,  663,  664, 

666,  673,  675,  676,  677, 

685,  687,  694,  695,  703, 

705,  711,  712,  713,  717, 

720,  724,  725,  726,  728, 

733,  734,  735,  737,  740, 

748,  751,  753,  755,  760, 

764,  765,  770,  773,  776, 

780,  785,  790,  791,  792, 

799,  802,  806,  808,  812, 
Dipl.  Isl.  VII.  B. 


224, 
250, 
261, 
275, 
292. 
306, 
317, 
342, 
348, 
357, 
373, 
383, 
402, 
417, 
426, 
442, 
473, 
480, 
487, 
503, 
515, 
522, 
541, 
549, 
565, 
583, 
594, 
603, 
626, 
640, 
655, 
665, 
678, 
704, 
718, 
729, 
746, 
761, 
779, 
798, 
813, 


814.  —  peDÍDgaraeðferð  230, 
423.  —  peningaskaði  356.  — 
peningaskipti  154,   262,     584. 

—  peningavöxtr  568. 
peningr  (búpeningr)  61,  84,  220, 

233. 
pergament    14,    104,     610.     — 
pergamentsblöð  14,  541,   542. 

—  pergamentsbréf  345,  393, 
759.  —  pergamentsrolla  238, 
241. 

Pétr  Arasop  í  Skaptafellsþingi 
(1498-1501)  527—528. 

Pétr  Asmundsson  lögréttumaðr 
á  Ketilsstöðum  á  Völlum  (um 
1700)  320,  511,  716. 

Pétr  Clauusson,  sjá  Pétr  Kláus- 
son. 

Pétr  Fúsason,  sjá  Pétr  Sigfússon. 

Pétr  Helgason  nyrðra  (1500— 
1506)  531. 

Pétr  Kláusson  „hirðstjóri  yfir 
alt  ísiand"  (1497)  361,  364. 

Pétr  Loptsson,  Ormssonar,  lög- 
réttumaðri  VaðlaþÍDgi  (1495 — 
1505)  281—282,  318—320, 
341  —  344,  478,  553,  582, 
761—762,  789. 

Pétr  Ólason  syðra  (1492)  105- 
108. 

Pétr  Pálsson  prestr  nyrðra 
(1502—1505)  592,  600-601, 
624,  646,  766. 

Pétr  postuli,  Pétrskirkja  40,  47, 
48,  55,  57,  59,  68,  69,  81, 
101,  135,  139,  140,  198,  200, 
233,  242,  284,  433,  594,  646, 
666,  678,  702,  793,  794.  — 
Pétrsfé  768.  780,  781.  — 
Pétrslíkneski,  sjá  kirkja.  — 
Pétrsmessa  11,  77,  252.  — 
60 


944 


RÉGÍS*ft. 


Pétrsmessa  á  sumar  139,  140. 
—  Pétrsmeasa   og    Páls    124, 
144,  160,  216,  269,  271,  272, 
273,  316,  335,  355,  356,   357, 
360,  367,  888,  392,  393,  426, 
428,  492,  493,  497,  498,  500, 
502,  505,  507,  542,  570,  573, 
575,  580,  604,  609,  641,  642, 
643,  677,  697,  702.  704,  706, 
707,  710,  713.  —   Pétrsmynd, 
sjá  kirkja. 
Pétr  Sigfússon  (Fúsason),  Pétrs- 
sonar,     vestra      (1501  —  1504) 
546,  562,  653,  655,  741. 
Pétr  skytta  (1484)  12-14. 
Pétr    Snorrason,     fóstrson     síra 
Sigurðar  beigalda  (1500)  473. 
Pétr  Sveinsson,    biskups    Pétrs- 
sonar    „ríkismannafæla",    lög- 
réttumaðrí  Árnessþingi  (1496 — 
1504)    324,     360,     396,     470, 
692-694,  703. 
Pétr  Trúlsson  hirðstjóri  og  höf- 
uðsmaðr  yfir  alt  Island  (1493 — 
1495)     190,     216-217,     218, 
274. 
Pétr  Tumasson  (Thomasson)  lög- 
réttumaðr     í     £>ingeyjarþingi 
(1495-1504)  280,    366,    505, 
631,  641,  704,  706,  710. 
Pétr  Þórðarson    prestr  á  Staða- 
stað   (1492—1503)    123,   639. 
Petronilludagr  772. 
Pétrsson:     Pinnr,    Grísli,    Helgi, 
Indriði,  Jón,  Kolbeinn,   Oddr, 
Ólafr,   Sveinn. 
Pétrstunga  á  Sturluíleti  198. 
Philippus,  sjá  Filippus. 
pilagrímr  310.  —  pílagrimsíerð- 

ir  240,  433,  793,  794. 
piltar  109. 


Pingel,  J.  C.  amtmaðr  (1744— 
1752)  53. 

Piningsmenn  (1484)   12. 

pipa  183,  736.  —  pípur  forgyltar 
með  laufum  233.    Sbr.  kirkja. 

pipar  377.  —  piparkvern  638.  — 

pislarmark  vors  herra  795.  Sbr. 
kirkja. 

pistlar,  sjá  kirkja. 

pjátursstaup  746. 

plágan  (1494-1495)  568,  663. 

porcio  ecclesie  3,  20,  24,  27, 
28,  30,  32,  37,  38,  67,  68, 
69,  70,  72,  73,  76,  81,  85, 
86,  124,  125,  135,  136,  154, 
198,  199,  200,  234,  276,  289, 
347,  443,  459,  568,  590,  637, 
664,  665,  699,  718,  812. 

postulamessur  allar  447,  784. 
—  postulaskript,  sjá  kirkja. 

postulatus  (episcopus  til  Hóla)  302. 

pottar,  sjá  búsgagn 

prédikan  793. 

prelátar  112,  113,  152,  153, 
171,  172,  174,  179,  509,  510, 
558,  567,  615. 

Prestagil  í  Dalasýslu  221. 

Presthvammr  i  Reykjadal  í 
Suðr-þingeyjarþingi   197. 

prestr,  prestar  2,  3,  6,  14,  20, 
23,  24,  26,  27,  31,  49,  50, 
51,  56,  57.  58,  63,  64,  65, 
6Q,  70,  78,  79,  82,  86,  87, 
88,  89,  90,  91,  92,  97,  98, 
99,  100,  101,  106,  107,  108, 
109,  110,  112,  113,  114,  117, 
118,  120,  123,  124,  128.  130, 
133,  136,  137,  138.  139,  147, 
148,  149,  151,  152,  153, 
156,  158,  159,  161,  162, 
163,  164,  166,  168,  170,  171, 


tlEGISTR. 


945 


11%  173,  174,  179,  181.  182, 
183,  187,  192,  193,   197,  198, 
205,  207.  208,  212    213,  214, 
215,  220,  221,  225,  246,  249, 
263,  264,  269,  275,  278,   291, 
295,  297,  298.  302,  308,  312, 
313,  314,  325,  327,  329,  334, 
335,  337,  338,  339,  340,   345, 
346,  347,  351,  356,  370,  371, 
372,  373,  374,  382,  385,  386, 
387,  388,  395,  396,  411,  413, 
414,  415,  417,  419,  422,  424, 
425,  430,  431,  482,  487,  438, 
441,  442,  444,  446,  448,   449, 
450,  451,  453,  457,  462,  467, 
468,  469.  472,  478,  474,  476, 
483,  487,  488,  489,  490,  491, 
492,  494,  509,  510,  512,  516, 
518,  520,  522,  528,  545,  555, 
556,  557,  558,  559,  560,  567, 
584,  592,  598,  601,  603,  604, 
607,  610,  611,  612,  615,   617, 
619,  624,  625,  629,  639,   646, 
648,  655,  656,  665,  666,  667, 
670.  676,  683,  686,  698,  699, 
701,  702,  703,  713,  714,  715, 
716,  717,  721,  750,  731,  734, 
756,  758,  768,  766,  767,  778, 
779,  781,  784,    793.     —     sjá 
heimaprestr,        heimilisprestr, 
setuprestr,sóknarprestr,  þinga- 
prestr.  —  prestr  heimilisfastr 
44,  68,  288.  —     prestadómar 
116,  124,  171,  494.  —  presta- 
mót  335,  857.  —    prestaskip- 
ao  58.  —   prestaskipti  7.    — 
prestastefna    124,     193,     207, 
208,  269,  275,  335,  357,   372, 
487,  524,  545,  555,  556,  557, 
558,  559,  567,  601,  604,  625, 
673,  768,  781.     —  prestssetr 


739.   —  presskyld  39,  44,  286 
452,  466. 

Prestsbakki  i  Hrútafirði  85. 

príor  146,  303,  345,,  355,  357, 
393,  395,  400,  491,  592,  601, 
698,  714,  715,  716,  717,  718, 
7,78,  805,  806.  —  príorsklaustr 
309,  310. 

primsignÍDg  130. 

privilegia  86,  172,  669. 

processio  610,  7&3,  795.    ' 

processionall,  sjá  kirkja. 

prociirator  181. 

próf,  prófan  107,  266,  267,  296, 
361,  398,  482,  542,  550,  625, 
644,  647,  696,  706,  769,  809. 

prófastrl5,  53,  86,  87,  89,  110, 
113,  118,  139,  140,  170,  198, 
225,  295,  296,  297,  334,  335, 
430,  431,  518,  598,  604,  676, 
717,  751,  776,  783,  786. 

prófenta  115,  144,  145,  146, 
156,  157,  178,  179,  186,  216. 
831,  332,  333,  372,  462,  549, 
557,  691,  692.  —  prófentu- 
bréf  115,  156,  179,  186,  187, 
198,  194,  881,  383,  548,   692. 

—  prófentugjald  186.  —  próf- 
entugjöf  888,  372,  557,  690.  — 
profentukona  88.  —  prófentu- 
maðr  87.  —  prófenturof   192. 

—  prófentuskáli  157,  332. 
profesta  117,  260,  624,  788. 
prytz  borð  (=  prússneskt  borð) 

638. 
prædium  (sbr.  jörð)  171. 
præsentacio  Mariæ    655.       Sbr. 

festum. 
psaltari  270,  376.      Sbr.  kirkja. 
punddri  449,     450,    638.       Sbr. 

járnpundari. 

60* 


946 


RÍSGÍSÍÉ. 


puÐgr  (viðrDefni)  108. 

puriíicacio  Mariæ  (kertaraessa, 
kyndilmessa)  92,  162,  163, 
164,  203,  248,  414,  513,  546, 
675,  676,  681,  752. 

púta  501. 

Cluasi  modo  geniti  43. 
quattuor   tempora    (imbrudagar) 
278. 

Ráðsmaðr  (ráðamaðr)  88,  89, 
90,  100,  103,  153,  161,  166, 
168,  172,  179,  181,  186,  193, 
205,  286,  337,  338,  382,  385, 
592,  618,  621,  622,  698,  766, 
812. 

raf  344. 

E<aÍQ,  Ramn,  sjá  Hraín. 

E,agna  Árnadóttir  (Höskuldsson- 
ar),  konaÞorvarðs  Steiumóðs- 
sonar  (1498)  380—381. 

Ragna  Einnbogadóttir  nyrðra 
(1499)  421-422. 

Ragnheiðr  í  Höfða  í  Biskups- 
tungum  (1502)  627. 

Ragnheiður  Jónsdóttir,  prófasts 
Arasonar,  biskupsfrú  í  Grröf 
á  Höfðaströnd  (d.  1715)   279. 

RagnhildrBjarnadóttir,  Marteins- 
sonar,  kona  Björns  Guðna- 
sonar  (1497)  368-370. 

Ragnhildr  Hafliðadóttir  i  Rang- 
árþingi  (1504)  688-689. 

Ragnhildr  Pálsdóttir,  Þorvarðs- 
sonar,  frá  Eiðum  (enn  á  lífi 
1417)  385. 

Raimondo  de  Raimondi  di  Son- 
cino  (1497)  374. 

rán,  ránskapr  7,  12,  91,  191, 
343,  381,  382,  481,  489,  510, 
534,  559,  596. 


Randíðr  (Randit)  Bjarnadóttir, 
Ólasonar,  írá  Hvassafelli 
(1492—1497)  138,  370. 

Rangagjögur  í  Grindavík  49. 

Rangárlækr,  rekaraark  Skeggja- 
staða  á  Ströndum  17. 

Rangársýsla  (688),  sjá  Rangár- 
þing. 

Rangárvellir  i  Rangárþingi  40, 
89,  110,  112,  269,  375,  377, 
395,  454,  755-756. 

Rangárþing(-sýsla)  453,  688, 
689,  696. 

rangindi  241,  535. 

ranglegt  peningahald  703. 

ranglæti  726. 

rangr  peningadráttr  239. 

rannsak  107.  863,  534,  558, 
772. 

Rannveig  Stuliadóttir,  kona 
MarteinsGamlasonar,prófentu- 
kona  á  Munkaþverá  (d.  fyrir 
1493)  178,  372. 

raptviðr  93,  95,  460. 

Rauðagnúpr  á  Melrakkasléttu 
466. 

Rauðalækr  á  Fellsströnd  87, 
165,  170,  748. 

Rauðasandri  Barðastrandarsýslu 
159,  160,  251,  286,  371,  401, 
402,  420,  421,  441,  515,  518, 
520,  526,  561,  569-572,  585, 
586,  587,  590,  723,  724,  741, 
795,  796-798.  —  Rauða- 
sandshreppr  798. 

Rauðsdalsskógr  í  Barðastrand- 
arsýslu  76. 

Rauðsgil  í  Hálsasveit  743. 

Rauíarhöfn  á  Melrakkasléttu  466. 

Raufarfell  undir  Eyjafjöilam 
225—226. 


REGISTR. 


947 


reíill  287.  Sbr.  húsbúnaðr,  sjá 
kirkja. 

refsing  97,  498-499,  500. 

Refstaðir  í  Hálsasveit  3. 

Refstaðir  í  Laxárdal  326. 

Refstaðir  i  Vopnafirði  17,  258. 

registrum  4,  214,  559,  560,  780, 
794. 

regla  sancti  Benedicti  164. 

reið  371.  —   reiðgötur  607. 

Reiðarstaðir,  sjá  Hreiðarstaðir. 

reiði,  sjá  skip. 

reiði  10,  239.     Sbr.  hefnd. 

reiðingr,  reiðingstorfa   448,  736. 

reiðskapr,  reiðtygi  285.  Sjá 
hornbeizl,  söðull. 

reikningr,  reikningskapr  3,  36, 
39,  45,  55,  66,  67.  69,  83, 
85,  134,  135,  171,  202,  230, 
234,  235,  249,  276,  277,  278, 
284,  285,  307,  347,  358,  375, 
396,  423,  473,  474,  478,  480, 
482,  483,  490,  516,  517,  558, 
567,  568,  569,  591,  596,  597, 
613,  636,  637,  644,  645,  664, 
683,  695,  696,  697,  699,  718, 
719,  734,  735,  738,  739,  742, 
754,  761.  763,  766,  767,  768, 
772,  779,  803,  804.  —  reikn- 
ingsbrestr  766. 

Reineki  Grette  Henriksson  skip- 
herra  (1501)  578-579. 

reip  157,  287,  450,  736,  742. 

reisa  (Gottskálks  biskups  utau) 
555,  556. 

reizla  (í  fjöru)  71,  219. 

reka,  sjá  búsgagn. 

E-ekavík  bak  Látrum  84. 
reki,  rekar,    rekapartar     4,     24, 
26,  30,  32,  41,  46,  49,  51,  52, 
56,  57,  59,  67,    72,     83,    84, 


85,  97,  110,  148.  196,  197, 
214,  237,  299,  304,  316,  335, 
336,  3^7,  338,  339,  340,  403, 
410,  415,  419,  451,  452,461, 
462,  463,  465,  466,  468,  486. 
487,  512,  559,  644,  694,  696, 
770,  805.  —  rekaraark  4,  23, 
467,  624.  —  ítölulaus  reki 
17.  —  rekaskrá  98,  465.  — 
rekataka  109.  Sbr.  renning- 
ar,  hafrekstrar,  keflareki,  leigu- 
liðagögn,  samreki,  smáreki, 
stórreki. 

rekjárn  738. 

rekkjuklæði  2.  —  rekkjuvoðir 
448,  450,  664,  740,  812.  Sbr. 
rúrastokkar,  sængrklæði. 

Rekstaðir  á  Barðaströnd  676. 

reliquiarura  festum,   sjá    festum. 

Rendsborg  379,  380. 

rengi  764.     Sbr.  hvalr,   kostr. 

renningar  410,  644,  694,  696. 
Sbr.  reki. 

renta  86,  270,  277,  437,  560, 
580,  581,  615,  644,  696,  737, 
796. 

Réttargil  i  Svínadal  í  Dalasýslu 
71. 

rétt  454. 

rétt  mæling  495,  497. 

rétt  skriptaðir  menn  438. 

rétt  tunnumál  497. 

réttarbætr  154,  265,  266,  267, 
443,  444,  470,  471,  503,  504, 
571,  572,  583,  647,  692,  698, 
720. 

réttarfar  297,  480,  554,  596, 
597,  685,  712,  728,  729,  764, 
765. 

réttari  konungs  532,   802. 

réttaryrði  810,  813,  814. 


948 


REaiSTR. 


réttr,  sjá  kostr. 

réttr,  5,  11,  86,  95,     259,     322, 

323,  344,  350,  547,  639,  640, 

644,  645,  696,  697,  707,  734, 

735,  770. 
réttsýni  17,  41,  53,     196,     214, 

215,  463,  466,  621,  652,  720, 

783. 
réttugheit  10,  245. 
Reyðarfell  í  Borgarfirði  737. 
Reyðarfjörðr  i  Austfjörðum    28, 

257,  258,  490,  491,  686,   687, 

815. 
reykelsi,  sjá  kirkja. 
Reykhólar        (Reykjahólar)       á 

Reykjanesi  4,  286,  294,  401— 

402,  405-406,  420,  476,  493, 

522,     529,     543,     567,      589, 

599—600,  653,  655,   741. 
E-eykholt  (Reykjaholt)  í  Borgar- 

firði  2,    62,     398-399,     630, 

666-667,  671,  736-737.    — 

Reykholtsdalr  671. 
Reykir  i  Biskupstunguni  130. 
Reykir  i   Lundarreykjadal    743, 

744. 
Reykir     í     Miðfirði     656—662, 

709—713,  773—774. 
Reykir   á    Reykjaströnd     617 — 

618. 
Beykir  i  Tungusveit  629. 
Reykjadalr  i   Hrunamannahrepp 

44,  112,   176. 
Reykjadalr(inu)  i  Suðrþingeyjar- 
þingi  229,  256,  291,  307,  313, 
387,  631,  633,  681,  686,  721, 
722,  731,  733,  799,  800. 
Reykjadalsbotn  í  Dölura  459. 
Reykjahlíð     við     Mývatn      681, 
686,  799—800. 


Reykjahverfi    i     Þingeyjarþingi 

730. 

Reykjanes  í  Barðastrandarsýslu 

181,  331,  333,  402,  406,  420, 

543,  566,  567,  589,  599,  600, 

653,  655,  753. 

Reykjanes  á  Rosrahvalanesi  53. 

Reykjaríjörðr   i     Isafjarðarsýslu 

810,  814. 
Reykjarfjörðr  á  Ströndum    208, 
217,  359,  479,  496,  499,  501, 
546,  569,  574,  584,  669,  671, 
672. 
Reykjaströnd  i  Skagafirði     617, 

618. 
Reykjavík     (Vík)    á    Seltjarnar- 
nesi  127,  325,  412,  458,   469, 
562,  581,  598,  754. 
Reynikelda  á  Skarðsströnd  244. 
Reynir  í  Mýrdal  38,  376. 
Reynines,     Staðr    i     Reyninesi, 
ReynistaðriSkagafirði,  klaustr 
98,     163  —  164,     221  —  222, 
229—280,  385-386,  501. 
Reyuivellir    í    Kjós     181,     452, 
609—610.  —  Reynivallaskógr 
610. 
riddari  786. 
rifhrís  463. 

riki  374,  407,  408,  647.  —  rik- 
isráð     646,     647,     771,     772, 
786. 
ríkdómr  670. 
Ríkisbókasafn  Svía  669. 
Ríkisskjalasafn  Dana  78c. 
ríra  (kensla  i  rími)  714,   715. 
Rirai  i  Mjóafirði  233. 
ripting,  sjá  lög,  lagaripting. 
ritus  canonum  366. 
Rjúpnadalr  í  Fellshverfi  451. 
Rjúpnadgel  i  Núpsdal  196, 


ÍIEGISTR. 


949 


róðukroas,  sjá  kirkja. 

rofsmenn   143,  210. 

rofun  laganna  245. 

Kóm,  Rómaborg,  Rómakirkja 
717,  718,  781,  783.  —  róm- 
verskt  afiát  717,  718.  —  róra- 
verskt  bréf  429,  565.  -  róm- 
verskir  biskupar  172.  —  róm- 
verskt  vald  428.  —  Róma- 
skattr  334,  335,  781. 

rómet  287,  638. 

Rosmhvalanes  (Rosthvalanes, 
Rostmalanes)  i  Gullbringu- 
sýslu  153,  272,  393,  513, 
598. 

Eostuagur  á  Akranesi  57. 

Rúfeyjar  fyrir  Skarðsströnd    73. 

rúmhelgir  dagar  115,  119,    784. 

rúmstokkar  456. 

runnr  825. 

Runólfr  Arnason  i  Rangárþingi 
(1505)  805. 

Runólfr  Guðmundsson  nyrðra 
(1493)  188. 

RunólfrHallsson703.  Sjá  Run- 
ólfr  Höskuldsson. 

RunóiírHöskuldsson,  Hallsteins- 
aonar,  á  Læk  í  Melasveit, 
sýslumaðr  i  Þverárþingura 
(1493-1505)  160,  354,  744, 
752  -753. 

Runólfr  Jónsson  eystra  og 
nyrðra   (1504)    697-699. 

Runólfr  Ólafsaon  hreppstjóri  i 
Þverárþingi  (1736)  5. 

Runólfr  Þorsteinsson  lögrétttu- 
niaðr  i  Rangárþingi  (1495 — 
1504)  271,  376  -377,  703. 

Runólfsson;     Höskuldr,  Sigurðr. 

rúsín(ur)  378. 

ruskingar  485, 


ryklingr  155. 

rykt,  rykti  13,  107. 

ræfr  742. 

Rögnvaldr  bróðir  á  Munkaþverá 

(1492)  115. 
Rögrvaldsson :     Ólafr,    Sigurðr. 
röng  lýsing  194. 

Sabinavík  á  Fellsströnd  651,  652. 

sacraraentum  616,  617. 

sacrarium  munnlaug,  sjá  kirkja. 

sacristia  464. 

sál  syndug  242,  472,  474.  — 
sálubót  687.  —  sálareiðar 
239.  —  sálarháski  239.  — 
sálugjafir  88,  246,  313.  — 
sáluhjálp  200,  233,  238,  299, 
312,  855,  356,  899,  431,  462, 
472,  474,  525,  669.  —  sálu- 
raessa  70,  446. 

sal,  söl  693,  728,  809.  —  sala- 
stefna  209,  790. 

Salbjörg  Gunnarsdóttir  i  Húna- 
vatnsþingi  (1499)  413-414. 

Salomon  Einarsson  lögréttumaðr 
i  Galtarholti  á  Mýrum  (1493— 
1505)  183,  270,  289,  300,  484, 
498,  502,  667,  706,  710,  713, 
752,  774. 

Salomon  Þórðarson  (Oddsson) 
lögréttumaðr  (1501)  570. 

Salomonsson :     Asraundr,  Jón. 

salt  13. 

salser  287.     Sbr.  kirkja. 

saltker  745. 

sambeit  455. 

sami  121,  160.      Sbr.  samningr. 

samkoma  323. 

saraneyti  105,  106,  107,  108. 

saraningr  280,  260.  —  saranings- 
rof  767. 


950 


REGISTR. 


samreki  53. 

Sámsstaðir    i     Fljótshlíð      269, 

270. 
samtök  323. 
samþykt,  samþyktarbréf  2,   123, 

324,  351,  392,  494,  505,  553, 

556,  566,  641. 
Sandey  á  ÞingvallavatDÍ  47, 
Sandfell  í  Öræfum  37,     38.     — 

Sandfellingar  714-715. 
Sandgigir  i  Laugardal  325. 
Sandhús  i  Öxarfirði  466. 
Sandlár  í  Heyðarfirði  369. 
Sandnes,     eign      Akrakirkju     á 

Mýrum  65. 
Sandr  i  Kelduhverfi  4. 
Sandsendi  i  Breiðuvík  5. 
Sandvík  á  Hornströndum  84. 
Sandvík,  rekamark     Staðarhóls- 

kirkju  288. 
sannorðir  menn  107. 
sár  (vulnus)  362,  802. 
sár,  sjá  búsgagn. 
sarðmaðr  669. 
sátt,  sáttargerð,  sáttarbéf,     sátt- 

argerðarbréf   88,  89,     90,  93, 

94,  95,  107,   137,     159,     212, 

323,  341,  342,  344,  391,  418, 

428,  478,  479,  584,  589,   590, 

599,  612,  613,  631,  632,  781, 

789,  797. 
sáttmáli,    sáttmálsgerningr     121, 

506,  605,  644,  660,  696,   798. 
Sauðá    i    Skagafirði     236-237. 

—  Sauðárós  237. 
Sauðafell,     skógarítak    frá  Kall- 

aðarnesi  i  Flóa  46. 
Sauðafell   í     Dölum     124,     125, 

437,  459,   634.     —     Sauðíell- 

ingamúli  459. 
Sauðanes  á  Langanesi  215. 


Sauðhúsvöllr  undir  Eyjafjölium 
39. 

Sauðlauksdalr  (Sauðlausdalr)  i 
Patreksíirði  U,  80,  279,  334, 
441,  578,  795-796. 

sauðpeningr:  ásauðr,  ær  %  16, 
18,  19,  20,  21,  23,  26,  27, 
29,  30,  32,  34,  35,  36,  37, 
38,  40,  41,  43,  44,  45,  46, 
47,  48,  54,  55,  5Q,  57,  63, 
65,  m,  67,  69,  70,  77,  79, 
80,  81,  82,  84,  85,  86,  114, 
134,  135,  183,  185,  186,  192, 
193,  195,  196,  199,  200,  201, 
233,  285,  287,  375,  376,  442, 
443,  448,  450,  451,  452,  453, 
456,  460,  509,  513,  568,  590, 
636,  637,  664,  665,  667, 
677,  681,  697,  735,  737,  739, 
744,  812.  -  ær  með  lambi 
155.  --  lambfé  814.  —  geld- 
ær  34.  —  geldingar  46,  381, 
382,  735.  —  geldir  sauðir  21, 
31,  44.  134,  135,  183,  185, 
552,  737,  742,  744,  812.  — 
hrútar  184.  —  lömb  30,  61, 
103,  155,  454,  637,  742,  744, 
811,  812,  814.  —  lambgimbr- 
ar  287.  —  lambafóðr,  lambseldi 
103,  559.  —  lambatollar  558, 
559.  —  sauðir  31,  34,  44, 
46,  56,  77,  179,  184,  186, 
193,  201,  287.  362,  377,  382, 
395,  442,  448,  450,  451,  454, 
456,  568,  581,  664,  665,  677, 
712,  739,  742,  744,  806,  814. 
—  vetrgamlir  sauðir  2,  21, 
26,  183,  184,  287,  739.  — 
forustusauðr  443.  —  sauða- 
gjald  580.  —  sauðataka  192, 
—   sauðhöfn  46, 


tlEGISTR. 


951 


saumgarn  378. 

Saurar  i  Laxárdal  70. 

Saurar  á  Mýrum  745. 

Saurbæjarf jara  70,  73,  74,  219— 
220,  288.  —  Sbr.  Saurbær  i 
Dalasýslu  (sbr.  Sturl.  I,  42) 
og  Saurbær  á  Rauðasndi. 

Saurbær(inD)  í  Dalasýslu  70, 
71,  101,  104,  125,  126,  132, 
133,  160,  288,  289,  294,  308, 
309,  348,  406,  540,  541,  618. 

Saurbær  i  Eyjafirði  203,  784. 

Saurbær  á  Hvalíjarðarströnd 
54,  55. 

Saurbær  á  Kjalarnesi  53,  635. 

Saurbær  (Bær)  á  Rauðasandi 
77,  159—160,  251,  279,  371, 
401-402,  420—  421,  441, 
515,  518,  520,  526,  561, 
569—572,  584,  585,  586— 
587,  590,  728  —  724,  741, 
795,  796,  797—798.  Sbr. 
Bær. 

saurb'íi  239. 

saurug  gleði  239. 

saurugleg  hvild  239. 

Scholastica  virgo  408,  756. 

scripta:  in  scriptis  108,  111, 
113,  115,  153,  170,  297,  617, 
638,  679. 

SLcher,  A.  V.,  ríkisskjalavörðr 
Dana  786. 

secretum  259,  278,  335.  336, 
4e8,  511,  518,  646,  749,  761, 
769,  772,  804. 

Seglsteinn  á  Beruíirði  32. 

sekkjagjöld  13,  495,  497. 

sekt  7,  96,  97,  115,  118,  120, 
142,  1.53,  190,  205,  243,  819, 
361,  383,  430,  546,  560,  568. 
576,  613,   635,    647,    675,    729, 


766,  767,  801,  809.     —    liriggja 

marka  sekt  153,  780,  781. 
sel,  selfór,    selstaða  46,  56,    59, 

60,  71,  220,  237,     253,     280, 

806,  455,  486,  487,    688.     — 

seljakaggr  639.   —    seljakista 

r39.  —  seljaland  59. 
Sel  í  Helgafellssveit  66. 
Selanes,  sjá  Seljanes. 
Selárdalr  i  Arnarfirði  278^279, 

402. 
SelastiUir  á  Hornströndum  84. 
Seleyri  við  Borgaríjörð   59. 
Selium.       Sjá    sancti     in    Selio 

(íestum). 
Seljamýri  í  Loðmundarfirði  369. 
Seljanes    (Selanes)   í    Óíeigsfirði 

á  Ströndum  85,     461,     505— 

506,  650. 
Sellátr     austan     Sölvahamars    í 

Breiðuvík  5. 
Sellátr  í  Reyðarfirði  869,  490— 

491. 
selr,  selveiði  51,  52,  82.  —  sel- 

veiðarflögur  72.    —     selskinn 

736. 
selskapr  106,  263,  799. 
Selströnd     við      Steingrímsfjörð 

254. 
Seltjörn    á    Seltjarnarnesi       við 

Faxaflóa    52.     —     Seltjarnar- 

lækr     51.     —      Seltjarnarnes 

458,  754. 
Selvogr(inn)  í    Arnessþingi     48, 

252,  253,  500,  583,  688,  689, 

694. 
Semingr     Magnússon     prestr    i 

Saurbæ     i     Eyjafirði      (1492) 

90-92,  99,  100. 
Semingsson :     í^orlákr. 
sendibréf  287,  444,  445, 


952 


KEGISTR. 


sendiherra  374. 

seuteDtia  113. 

September  5 

Septera  dormientes  511. 

sequenciubók,     sequenciur,     sjá 

kirkja. 
serkr,  sjá  kirkja. 
Sescelia,  sjá   Cecilia. 
Sesselia,  sjá  Cecilia. 
Setberg  við  Hafnarfjörð     796 — 

797. 
Setberg  i  Hornaíirði  36. 
Setzeliumessa,  sjá  Ceciliumessa. 
setuprestr  32. 
Severinus  hinn  helgi  6. 
sex  roarka  mál  644. 
sexæringr,  sjá  skip. 
Seyðisfjörðr  eystra  23. 
Seyðisfjörðr  vestra  286. 
Seyla  í  Skagafirði  772-773. 
seymi,  sjá  hvalr. 
Síða(n)  i  Skaptafellssýslu  232. 
Síðumúli  i  Hvitársíðu  135,  200, 

285,  473,  551,  552,  742,  744. 
Síðumúlaveggir     i       Hvitársíðu 

200. 
sifskapr  328,  429. 
sigð,  sjá  kirkja. 
Sigfússon :  Gisli,  Pétr. 
Sighvatr  Jónsson   vestra    (1503) 

636. 
Sighvatr     Símonarson  i    Keldu- 

hverfi  (c.  1370)  214. 
Sighvatr    Þórðarson,    Skálholts- 

maðr  (1502)  627. 
Sighvatsson :     Ásbjörn,  Erlendr, 

Haldór,  Jón,    Þórðr,    Þorkell, 

Ögmundr. 
sigillum,  sjá  innsigli. 
Siglafjörðr  i  Vaðlaþingi  128. 
Siglunes  við  Sigluíjörð  128. 


Siglunes    i     Barðastrandarsýslu 

80,  796. 
Sigluvik  á  Hornströndum  462. 
Sigmundardóttir :     Bergljót. 
Sigmundarlækr        („Sölmundar- 

lækr")  á  Hornströndum  84. 
Sigmundarskarð     i     Gnúpverja- 

hrepp  621. 
Sigmundarstaðir  i  Hálsasveit  3. 
Sigraundarstaðir     i     Þverárhlið 

743. 
Sigmundr  Brandsson,    lögmanns 

Jónssonar  (1494-1505)     234, 

247-249,  562,  763. 
Sigraundr    Einarsson    á     Silfra- 

stöðura  (1453—1462)  607. 
SigmundrGuðmundsson  i  Skapta- 

fellsþingi  (1499-1500)  432- 

433,  527-528. 
Sigmundr     Haldórssou      vestra 

(1493-1494)  183,  209. 
Sigmundr  Jónsson    undir    Eyja- 

fjöllum  (1494)  225. 
Sigmundr     Magnússon      nyrðra 

(1494-1496)  223,  229,  317. 
Sigraundr  Steinþórsson   prestr  á 

Mælifelli     og    i    Miklabæ    í 

Blönduhlíð     (enn  á  lífi    1500; 

d.    1502     eða  fyrri)     7,     187, 

207,  469-470,  598,  768,  779, 

781. 
Sigmundsson:     Asgrírar,  Eiríkr, 

Haldór,  Jón,  Vigfús. 
Signarsson :     Ari. 
signet  5,  468. 
Sigriðarhólrar  fyrir  Skarðsströnd 

73. 
Sigríðr  kona  Marteins     Þórðar- 

sonar     (1501  —  1503)     577— 

578. 
Sigríðr  móðir  Nikulásar   Magn- 


REGISTR. 


953 


ússouar  (d.  fyrir  1493)  177. 

Sigriðr  Bárðardóttir  i  Austfjörð- 
um  (1496)  320-321. 

Sigriðr  GuðmundsdíSttir  kona 
Jóns  murta  Einarssonar  (1504) 
728. 

Sigriðr  Jónsdóttir,  kona  Bárðar 
Jónssonar  (1504)  425. 

Sigríðr  langhryggja,  frilla  Daða 
Arasonar  (1502)  604. 

Sigriðr  I^orsteinsdóttir,  kona 
Arna  Einarssonar  i  Dal  i 
Eyjafirði  (1495)  260-  -262. 

Sigurðardóttir:  Halla,  Media, 
Solveig,  Steinunn,  Þorbjörg. 

Sigurðr  Askelsson  i  Rangárþingi 
(1497)  377. 

Sigurðr  Björnsson  vestra  (1498) 
383. 

Sigurðr  Björnsson  lögmaðr  (d. 
1723)  461. 

Sigurðr  Brandsson  prestr  i 
fíjarðarholti  (1492)  133. 

Sigurðr  Brynjólfsson  syðra  (1749) 
Ö3. 

Sigurðr  Daðason,  Arasonar, 
sveinn  Solveigar  Björnsdótt- 
ur,  lögréttumaðr,  sýslumaðr  í 
Dalasýslu,  bóndi  í  Bjarnar- 
höfn  og  Snóksdal  (f  1443;  enn 
{\  m  1505)  67,  92,  123—125, 
208,  226,  291  —  293,  314, 
329,  342,  349,  360,  412,  425, 
427,  493.  496—497,  502,  570, 
592-593,  634—635,  680, 
690,  746-747,  791,  807. 

Sigurðr  Egilsson  lögréttumaðr  í 
Árnessþingi  (1496  —  1504) 
324,  692-694. 

Sigurðr  Filippuason  í  Kjalar- 
pessþingi    (1493-1502)  '  189, 


513-514,     560—561,     593— 

594. 
Sigurðr  Geirraundsson,  Herjólfs- 

sonar    (d.  1488  eða  fyrri)  71, 

72^),  283. 
Sigurðr     Grírasson     vestra     og 

iiyrðra  (1492—1503)  92,    292, 

342,  660. 
Sigurðr    Hallkelsson     i     Húna- 

vatnsþingi  (1505)  777. 
Sigurðr  Hallsson  nyrðra  (1500— 

1506)  531. 
Sigurðr  Helgason  vestra  (1493— 

1504)  160-161,  725. 
Sigurðr  Henriksson    ráðsmaðr  í 

Skálholti    (1495-1502)     286, 

627. 
Sigurðr     ívarsson     sýslumaðr    i 

Strandasýslu     (1492  -    1505) 

141_143,  195,  211,  217,  263, 

298,  314,  327,  329,  342,  349, 

373  —  374,     388,     412,     425, 

502,  598,  607,  791. 
Sigurðr  ívarsson    prestr    nyrðra 

(1494)  207. 
Sigurðr    Jónsson  í    Árnessþingi 

(1492)  89,  116. 

Sigurðr     Jónsson    í     Skagaíirði 

(1493)  188. 

Sigurðr     Jónsson      i      Eyjafirði 

(1495-1504)  236,  477,   735. 
Sigurðr    Jónsson  i    Húnavatns- 

þingi  (1497)  326. 
Sigurðr    Jónsson  i    Kjalarness- 

þingi  (1498)  393. 
Sigurðr  Jónsson     vottr  á  Öxar- 

árþingi     (1500  — 1503)     505, 

642. 


1}  Sbr.  bó  Sigurð  04dsson. 


954 


REGISTR. 


Sigurðr  Jónsson    bróðir  i  Yiðey 

(1503)  663. 
Sigurðr  Jónsson    prestr     nyrðra 

(1492-1493)  90,  193. 
Sigurðr  Jónsson  beigaldi,  offici- 

alis     og     prestr    í     Hítardal 

(1492-1503)    123,    472-476, 

603,  617,  666.^) 
Sigurðr  Jónsson  priór  á  Möðru- 

völlura  (1492)  146. 
Sigurðr  Jónsson  lögraaðr  í  Ein- 

arsnesi  (d.  1677)  16,    49,    58, 

60,  62,  64,  65,  610. 
Sigurðr  Jónsson  prófastr  í  Holti 

undir  Eyjafjöllum     (d.     1778) 

53. 
Sigurðr  Ketilsson  í  Árnessþingi 

(1719)  152. 
Sigurðr    Kollsson    á    Breiðaból- 

stað    i     Eeykholtsdal     (1504) 

737. 
Sigurðr       Magnússon        nyrðra 

(1500—1506)  531-532. 
Sigurðr  Narfason,    Sigurðssonar 

(1500-  1504)  505-506,  613  - 

614,    617,     641—642,     649— 

650,  704—705. 
Sigurðr  Oddsson  vestra  (1384)  6. 
Sigurðr  Oddsson  i  Búðardal   (c. 

1500)  73. 
Sigurðr     Olafsson    i     Mýrasýslu 

(1504)  744. 
Sigurðr  prestr  i  Möðrudal  (1493) 

198. 
Sigurðr  Runólfsson  prestr  nyrðra 
(1501)  582. 


verið 


1)  Það  liefir  áðr  verið  talið, 
að  síra  Sigurðr  dæi  1500,  en  það 
sýnist  auðsætt,  að  hann  hafi  enn 
Jifað  1503. 


Sigurðr    Rögnvaldsson  i  Húna- 

vatnsþingi  (1496)  318. 
Sigurðr  Sigurðsson  nyrðra  (1505) 

789. 
Sigurðr  Sigurðsson  eldri    sýslu- 
maðr  i  Mýrasýslu  (d.  1746)  5. 
Sigurðr  Sigvarðsson  i  Austfjörð- 

nm  (1496)  320. 
Sigurðr  á    Steinum  i    Stafholts- 

tungum  (1504)  743. 
Sigurðr   Sveinbjarnarson,    Þórð- 
arsonar,      i        Þingeyjarþingi 
(1495-1504)   235,    631,    721, 
731. 
Sigurðr  Sveinsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1504)  680. 
Sigurðr    Þjóðólfsson    i    Horna- 

(1499-1500)  432,  527. 
Sigurðr     Þorláksson       prestr    á 
Bergstöðura       i        Svartárdal 
(1440—1457)     og  á   Mælifelli 
(1457—1500)  7-  8,  476-477, 
523. 
Sigurðr  Þorleifsson,    Arnasonar, 
bróðir    Teits     (1500  —  1504) 
505—506,  704. 
Sigurðr     Þorsteinsson    i    Húna- 
vatnsþingi  (1493-1494)    180. 
Sigurðr  Þorsteinsson  i  Eyjafirði 

(1495)  264. 
Sigurðsson  :  Andréa,  Ari,  As- 
björn,  Asraundr,  Auðun, 
Bjarni,  Brynjólfr,  Eirikr,  Eyj- 
ólfr,  Guðbrandr,  Gaðlaugr, 
Hallgrímr,  Hallr,  He)gi,  Hlugi, 
Ingjaldr,  Jón,  Narfi,  Nikulás, 
Oddr,  Orrar,  Páll,  Sigurðr, 
Snjólfr,  Steinn,  Torfi,  Valtýr, 
Þorgils,  Þorkell,  Þorsteinn, 
Þorvaldr. 
Sigvaldadóttir ;     Haldóra. 


ÍIÉGISTÍI. 


ð6S 


Sigvaldason :     Jón. 
Sigvarðr    Þéttmarsson    biskup  i 
Skálholti  (d.  1268)  2,  3,  630, 
815. 
Sigvarðsson :     Sigurðr. 
siki  458. 
silar  736. 

silfr  46,  105,  106,  107,  108, 
151,  184,  225,  232,  237,  240, 
251,  271,  300,  304,  343,  344, 
362,  513,  544,  788.  —  ósraíð- 
að  silfr  304,  362.  —  smíðað 
silfr  304.  -  silfrfesti  420, 
421.  —  silfrflugur,  sjá  kirkja. 
—  silfrkaleikr,  sjá  kirkja.  — 
silírkross  211,  232.  Sbr. 
og  sjá  kirkja.  —  silfrnisti, 
sjá  kirkja.  —  silfrskeið  155, 
344.  —  silfrstéttar  232.  Sbr. 
skurn. 
Silfrastaðír   i     Blönduhb'ð     234, 

606-608. 
silki  201,  288.     —     silkihökuU, 

sjá  kirkja. 

Símon    Páisson     lögrétturaaðr    í 

Geldingaholti     (1492  —  1493) 

109,  148,  149,  151,  188,   197. 

Símon      Þorsteinsson      lögréttu- 

maðr   i     Vaðlaþingi     (1495— 

1505)     291,     545-546,     553, 

557-558,  704,  802-803. 

Simonarson :        Páll,      Sighvatr, 

Sæmundr. 
Simonsraessa     141,     250,      521^ 
526,  587.    —     messa  Siraonis 
&  Jude  373,  803,  804. 
singirni  241. 

Sirilsstaðir  (Sirisstaðir,  Syris- 
staðir)  í  Kræklingahlið  681, 
686. 


Sixtus  páfi  hinn    fjórði    (1471 — 

1484)  4,  493. 
sjálfdæmi  142. 
Sjávarborg     í     Skagafirði     188, 

346,  633—634. 
sjónhending  67,  198,    214,    309, 

325,  458,  621,  671. 
sjór  4,  53,  87,    170,    214,     299, 
309,  458,  463,  574,  697,  720, 
748. 

sjöund  111,  119.  296,  301,  478, 
510. 

sjöttareiðr   108,    391,    533,   813. 

skaði  2,  92,  535,  726.  —  skað- 
ræði  441,  489. 

Skagafjörðr  í  Hegranessþingi 
7,  167,  löO,  188,  207,  221,  223, 
229,  236,  237,  276,  318,  826, 
346,  347,  386,  392,  404,  405, 
421,  422,  462,  463,  487, 
524.  525,  531,  555,  556,  558, 
578,  601,  60/,  617,  618,  628, 
629,  684,  643,  648,  721,  757, 
758,  766,  768,  772,  773. 

Skagaströnd  í  Húnavatnsþingi 
237,  328,  329,  412,  602,  659. 

Skagavik,  sjá  Kagaðarvík. 

Skagi  nyrðra  531. 

skák  178,  184,  639. 

Skál  í  Hornafirði  36. 

Skálá  i  Sléttuhlíð   166. 

Skáladalr  á  Hornströndum  769— 
771. 

Skálagerði,  skreiðagarðsítak  írá 
Kallaðarnesi  45. 

Skálaholt  i  Melasveit  59. 

Skálalækr  i  Melasveit  59. 

Skálanes  i  Barðastrandarsýslu 
77. 

skálar,  skálir,  sjá  búsgagn, 
kirkja. 

Skálavik  í  VatDsfjarðarsveit  244. 


Ö56 


ÍIÉGISÍÉ. 


Skáldalækr  í  Svarfaðardal  253 — 

254,  393. 
Skáleyjar     á    Breiðafirði      402, 

404-405. 
Skálholt  í  Biskupstungum,  bisk- 
upsdæmi,  biskupsstóU,  dóm- 
kirkja,  ataðr  1,  2,  9,  12,  15, 
16,  17,  18,  46.  47,  49,  53,  74, 
86,  88,  89,  90,  97,  í>8,  105-108, 
109—112.  113—115,  116-117, 
118,  123-125,  130,  131—133, 
136,  139—140,  149,  152—153, 
171-172,  179,  181-182,  186- 
187,  2u5,  243,  258—260,  269— 
270,  276-278,  284-285,  287, 
ii97,  311—312,  325,  334-340, 
355,  357-358,  364-366,  370, 
375-378,  385-386,  387^388, 
407-408,  414-415,  417-418, 
428,  431,  433,  437,  441— 4t2, 
453-454,  461,  470-471,  472— 
476,  490-492,  493—494,  510- 
512,  530-531,  532,  536-537, 
566-569,  574,  577,  603,  606, 
609-610,  612-613,  615—617, 
620-624,  626,  630,  645-646, 
655,  666,  668,  671,  676,  678, 
683,  696—696,  697-699,  /13- 
719,  '•/35,  754,  767,  787,  793— 
795,  797-798,  803,  804,  812. 

Skálholtssveit  i  Arnessþingi  591. 

skáli,  sjá  húsakynni.  —     skála- 
vist  27. 

Skáli  við  Berufjörð  32. 

Skáli     undir    EyjafjöUura,      sjá 
Austastiskáli. 

Skálmardalr  á   Skálmarnesi    79. 

Skálmaríjörðr    í    Barðastrandar 
sýslu  402. 

Skálmarnes  í  Barðastrandarsýslu 
79,  420-421,  612,  676-677. 

Skálpastaðir  í    Lundarreykjadal 
743. 


skamfæring  654. 

Skarahéðinsnes  á  Melrakkasléttu 
466. 

Skáney  í  Reykholtsdal  671. 

skapari  233,   239. 

skápr  287. 

Skapt  í  Gnúpverjahrepp  621. 

Skaptaíell  í  Öræfura  37. 

Skaptafellssýöla  4. 

Skaptason :     Jón,  í>orleifr. 

Skarafjöll,  landamerki  Skeggja- 
staða  17. 

Skarð  i  Fnjóskadal  163—164. 

Skarð  í  Langadal  105,  210  — 
212,  330,  413—414,  602,  603, 
773-774. 

Skarð  (=  Sygnaskarð)  á  Mýr- 
um  64 

Skarð  á  Skarðsströnd  73-  -75, 
87,  132,  133,  136  —  137, 
230—231,  237,  242  —  247, 
256,  281,  285  —  286,  294, 
358-364,  579-580,  815.  — 
Skarðsströnd  í  Dalasýslu  4, 
73,  87,  131,  132,  136,  139, 
231,  243,  247,  256,  361— 
362,  551,  552,  580,  759. 
Skarðsá  í     Særaundarhlið     359, 

461. 
Skarðsdalr    í    Siglufirði      127— 

128. 
Skarðsfjall  á  Landi  41. 
Skarðshararar  í    Norðrárdal   63, 

290. 
Skarðstunga  á  Mýrum  64. 
Skarfasker  við  Akranes  57. 
skarjárn  739.     Sbr.  sraíðartól. 
akattr  322,  547,  548,  573,    644, 
696.  —    skattbændr  323.     — 
skattgjald  546.    - —    skatthald 
546.  —  skattlönd  266. 


MgísTH. 


957 


Skeggjastaðahvammr  i  Fljótsdal 

447. 
Skeggjastaðir   á    Ströndum     14, 

16,  17,   310-311,     697—699, 

733-734,  765-767. 
skeggmaðr  669. 
Skeið(in)  í  Arneasþingi  323. 
skeifur  739. 

Skeljabrekka  í  Andakíl  60. 
skemma  520,  638,  667. 
skepna  239. 
sker  67,     72,     134,     135,     201, 

202,  655.  656. 
skerborð  450,  451,  664.  —  sker- 

diskar  (rauðir)  745,  812. 
Skerðingsstaðir     í       Eyrarsveit 

244. 
skíðaskr,  sjá  búsgagn. 
Skíðsholt  á  Mýrum  616. 
skikkan  207. 
skil  96. 
skiladómr  658. 
Skildinganes     á      Seltjarnarnesi 

499. 
skildagi  63,  121,  245,  246,  252, 

317,  318,  328,  342,  400,  584, 

631,  641,  642,  643,  663,   683, 

691. 
skildir,  sjá  kirkja. 
skilgetnir  bræðr  558.     —     skil- 

getin    börn     284,     307,     313, 

386,  406,  471,  530,    67S.     — 

skilgetnir  erfingjar   160,    231. 
—   skilgetinn     faðir     267.     --  • 

skilgetnir  synir  273. 
skilmáli  78,  89,  102,    132,    172, 

178,  182,  206,  209,  251,   309, 

310,  317,  318,  331,  372,  373, 

399,  432,  460,  468,  512,  526, 

584,  641,  642,  643,  683.  747, 

773,  780,  803,  804. 


skilorð,  skilyrði  210,  235,  243, 
252,  261,  297,  306,  319,  544, 
618,  658,  661,  705,  714. 

skilríki  11,  125,  178,  190,  193, 
304,  315,  372,  382,  383,  386, 
427,  461,  493,  527,  542,  550, 
551,  569,  574,  596,  606,  607, 
612,  631,  632,  647,  651,  652, 
653,  660,  704,  769,  799,   809. 

skilríkir  menn  213,  435. 

skilvísi  107. 

skilvísir  menn  108,  112,  180, 
363,  386,  799. 

skinn  184.  —     skinnavara    685. 

—  skinnblöð  57,  626,  664, 
742.  —  skinnbók  461,  465, 
669.  -  skinnrolla  154,  155, 
541,  542,  636.  —  skinnskrá 
533,  536,  537.  Sbr.  húðir, 
kálfskinn,  klippingar,  kýrhúð- 
ir,  selskinn,  skoleðr,  skæði, 
uxahúð. 

Skinnastaðir  i  Öxarfirði  215, 
235,  249-250,  312  —  313, 
400,  419-420,  421,  465— 
468,  618-619. 

Skinnþúfa  i  Skagafirði  188. 

skip  13,  18,  29,  103,  116,  155, 
184,  213,  286,  288,  334,  338, 
382,  385,  407,  408,  415,  462, 
463,  497,  547,  575.  —  skip 
alfært  með  árum  og  stýri  17. 

—  skipganga  17.  —  skip- 
herra  578.  —  skipverjar  27, 
45,  455.    —     skipsáróðr  415. 

—  skipsátr  32,  385.  —  skips- 
höfn  45.  —  skipstaða,  skip- 
stöð  5,  74,  455.   —     árar  17. 

—  áttæringr  155.  —  bátr  33, 
450.  —  hafskip  322.  —  reiði 
479.     —     sexæringr    16,    30, 


Ö5ð 


feEGlSTíl. 


134,  135,  155,  201,    451.    — 

segl(„sly")  184,815.  —  stýri  17. 
skipaD  61,  131,   267,    337.    338, 

339,  340,  604,  616,  654,  697, 

796. 
skipti  261,   262.    —     skiptabréf 

137,  176,  183,  242,  262,  662. 
skipting  49. 
skiptitíuud  768,  780. 
skírD     130.      —      bkírDarketiU, 

skírnarsár,  sjá  kirkja. 
skjal  („skæl")     4,  5,  125,     243, 

304,  414,  482,  533,  584,  536, 

557,  596,  612. 
skjalabækr  184,  185,    210,    216, 

224,  331,  332,  359,  417,  498, 

639,  680,  690,  713,  746,  773, 

777. 
SkjálfaDdafjörðr    í       Þiogeyjar- 

þÍDgi  249,  250,  255. 
SkjaldtÍDgsstaðir     í     Vopnaíirði 

257. 
skjallegir  meDD  362.     —    skjal- 

legheit,  skjælligheit  152,  277, 

482,  573. 
skjalmaðr  669. 
skjólur,  sjá  búsgagD. 
skoðan  111. 
Skógar       (SkógaeigDÍr)       UDdir 

Eyjafjöllum  749—750. 
Skógar  (hvorirtveggja)  í  Hvamms- 

streit  69. 
Skógar  i  HDappadalssýslu    745. 
Skógar  (hérað)  í  MúlaþÍDgi    29. 
Skógar  i  StafholtstuDgum     743, 

745. 
Skógar  i  Þorskafirði   567. 
SkógarströDd  í  SDæfellsDessýslu 

66,  184,  185. 
SkógartuDgur  í  BlöDduhlíð  606— 

608. 


SkógartuDgur  i  Skorradal  610. 

Skógfell  á  E,osrahvalaDesi  49, 
458. 

skógr,  skógar,  skógarpartar  46, 
53,  54,  57,  58,  60,  77,  80, 
90,  91,  198'  281,  299,  304, 
306,  316,  346,  399,  441,  442, 
451,  452,  460,  486,  487,  606, 
607,  652,  685,  694,  770,  796. 
—  skógargata  621.  —  skógar- 
högg  91,  141,  441,  758,  759, 
806.  —  skógarspell  685.  — 
skógarteigar  24,  30,  447.  — 
skógartópt  44.  —  skógavöllr 
64.    Sbr.  hrís,  raptviðr,  rifhrís. 

SkógsmeDD  (í  í>ykkvaskógi)  i 
Dalasýslu  76. 

Skógsmúli  í  Þverdal  220. 

Skólameistari  181. 

SkollatuDga  í  Hörgárdal  146. 

skór  (svartir)  378.  —  skóleðr 
474. 

Skorradalr  í  Borgarfirði  57,  58, 
61,  367,  610. 

Skorrastaðr  í  Norðfirði  28,  199. 

Skorrholt  í  Melasveit  59. 

skotmaoDshlutr  (í  hval)  466. 

Skotthali  í  Hólmi  í  Hítardal 
(1504)  745. 

skrafmaðr  669. 

Skrauma  (Skraumuhlaupsá)  í 
Hörðadal,  á  sýslumótum  Dala 
og  SDæfellsDess  sýslu  101, 
174,  208,  209,  347,  348,   741. 

Skrauthólar  á  Kjalarnesi  583. 

skreið  154,  155,  343,  578,  717, 
744.  —  skreiðargarðr  45.  — 
skreiðarstokkr  638. 

Skriða  i  Breiðdal  222. 

Skriða  iFljótsdal,  Skriðuklaustr 
222,    257-258,     307,    309— 


RÉGÍSTÍl. 


959 


310,  312-313,  345—346, 
355-357,  393  —  395,  400, 
446,  485-487,  490-  491, 
525,  686—687,  714—716,  805. 

Skriða  i  Hörgárdal  236-237, 
307. 

Skriða  i  Reykjadal  732-733. 

Skriðdalr  i  Múlaþingi  29. 

SkriðÍDsenni  (Skriðnesenri)  i 
Strandasýslu  196. 

Skriðuhverfi  i  Reykjadal  164, 
191,  370,  732. 

skrif  (kensla  á  skrif)  714,  715. 

skrin,  sjá  kirkja. 

skript,  skriptir  91,  107,  108, 
111,  115,  150.  151,  168,  169, 
198,  240,  312,  365,  383,  422, 
428,  489,  509,  510,  577,  631, 
632,  670,  767,  781,  782,  784. 
—  skriptafaðir  238,  239.  - 
skriptamál  670.  —  skripta- 
mál  Solveigar  Björnsdóttur 
238—241.  —  skriptbornar 
syndir  133,  610,  669. 

skrúðakista,  sjá  kirkja. 

skrúðhús,  sjá  kirkja. 

skrummaðr  669. 

skrökvottar  228. 

Skuggabjörg  i  Höfðahverfi  281- 

Skúlason :  Arni,  Gruðmundr, 
Hafliði,  Hallgrimr,  Jón,  Sveinn. 

skuld,  skuldir  96,  97,  116,  233, 
240,  293,  354,  364,  474,  584, 
601,  766,  7t7.  —  skulda- 
greiðsla  96. 

skuldahjón(-hjú)  547. 

Skúli  Þorbjörnsson  i  Miðfirði 
(1705)  195. 

Skúli  Þórðarson  vestra  (1492 — 
1504)  126,  341,  678. 

Skúli  l>orláksson  próíastr  á 
Dipl.  Isl.  VII.  B. 


Grenjaðarstað    (d.  1704)    223, 

317,  341,  371,  527,  649. 
Skúmstaðir    i    Landeyjum      39, 

305. 
Skúmuhellir  á  Ströndum  462. 
skurðarjárn  739. 
skurn  með  silfrstétt  232. 
Skutilsey  fyrir  Mýrum  616,745. 
Skutilsfjörðr     í     Isafjarðarsýslu 

286,  396,  397,  423,  587,  588, 

672,  682,  685,  763,  764,   806. 
Skútustaðir    við     Mývatn     173, 

731—732. 
skylda  70,    80,    548,    644,    696, 

708.     —     íorn  skylda  46.   — 

söngr  og   öU    skylda    32.     — 

skylduómagi  547.  —    skyldu- 

þing  693. 
skynsemi    107.     —     skynsamra 

manna  ráð  104. 
skyr    712.    —    skyrgrindr    638, 

639. 
skyrta  363. 
skæði  157,  332.    —    skæði  áln- 

arlöng  77.    —    skæðatollr  85. 
skæri  377. 

Skörð  i  Eeykjahverfi  730—731. 
Skötudalir  i  Arnarfirði  402. 
Skötufjörðr  i  ísafjarðarsýslu  82. 
slátr  343,  533. 
sláttr  684. 
sleði  638. 
Sleðmeiðarásar    á    Skarðsströnd 

758—759. 
sleggja  287,  638,  742. 
slekt  265,  503. 
Slesvik  378,  407,  408,  748,  750, 

751. 
Sléttuhlið  i  Skagafirði  166. 
Sléttunaust,     verstöð       Dverga- 

steinskirkju  24. 

61 


960 


REGISTH. 


slik(j)u8teinn,  sjá  kirkja. 

sloppr,  sjá  kirkja. 

slý  (==  segl)  184,  815. 

slæmr  (kvæðis)  669. 

smalamaðr  509. 

smáreki  237. 

smávarningr  344. 

smíð,  sjá  söðull,  víravirki. 

smíðartól  739.  —  sjá  bor,  bor- 
járn.  —  broddr  739.  — 
brýni  739.  —  gaddnafar  739. 
—  greipijárn  739.  —  sjá 
hrífnafar.  —  hamar  287,  449, 
638,  739,  746.  —  Sjá  hnoðham- 
ar.  —  Sjá  klaufhamar.  — 
Sjá  klauflöð.  —  Sjá  löð.  — 
Sjá  naíar.  —  Sjá  rekjárn.  - 
Sjá  rómet.  —  Sjá  skarjárn.  — 
Sjá  skurðarjárn.  —  smíðatöng 
739.  —  Sjá  stappa.  —  Sjá 
steðji,  tálguhnífr,  töng.  — 
þaufari  739.  —  Sjá  þjalir,  öx. 

smiðja  18,  183,  742.  —  smiðju- 
belgir  287,  638.      Sbr.  steðji. 

Smiðjuvík  á   Hornströndum    82 

smiðr  347,  475. 

Smiðr  Jónsson,  er  vo  Ásgrím 
(1483)  469—470. 

smjör  8,  9,  13,    154,  155,    166, 

184,  187,    iíd54,    255,  285,    288, 

295,   343,    362,  370,  376,    377, 

400,  449,    450,    451,  489,     544, 

552,  586,  649,  672,  674,  677, 
712,    744,    746,     /64,    797.    — 

smjörfloti  638.  —  smjörtaka 
487. 

Smjörhólar  í  Reykjadal  norðr 
733. 

Smyrlabjargarfjara  i  Hornafirði 
452. 

Snartarson :     Helgi. 


Snjólfr  Brandsson,  Haldórssonai*, 

lögréttumaðr  á  Óslandi  (1494) 

217. 
Snjólfr      Hrafnsson,      lögmanns 

Brandssonar,         lögréttumaðr 

undir    Ási  í  Fellum     (1492--  - 

1504)    144,     357,     496-497, 

507,  714,  716. 
Snjólír       (Snjóúlfr)     Sigurðsson 

prestr        i        Húnavatusþingi 

(1492-1494)  90,  207. 
Snóksdalr    i    Dölum     67,      210, 

341,  459-460,  634,  635. 
Suóksnes  í  Flóa  454. 
Snorradóttir:     Guðrún. 
Snorrason :     Arni,    Einar,     Jón, 

Loptr,  Pétr,    Steinn,     Sveinn, 

Vigíús,  Þorleifr. 
Snorrastaðir  í  Laugardal   324 — 

325. 
Snorri  Hafliðason  vestra    (1501) 

589. 
Snorri  Helgason    prestr  í  Vest- 

mannaeyjum  og    Holti     undir 

Eyjafjöllum     (á  lífi    1492;    d. 

1495  eða  fyrri)  89,  110,    112, 

269—270. 
Snorri  Helgason  vestra  (1501 — 

1504)  562,  636,  672,  682,  727. 
Snorri    Jónsson     í     Húnavatns- 

þingi  (1498)  410-411. 
Snorri  Jónsson  í  Isafjarðarsýslu 

(1503)  672. 

Snorri   Jónsson    prestr  í  Mikla- 

holti  (1536)  665. 
Snorri     Jónsson    i    Árnessþingi 

(1636)  454. 
Snorri  Jónsson   prestr  á  Helga- 

felli  (d.  1746)  415,^  461. 
Snorri     Ólason     í     Arnessþingi 

(1504)  692. 


ÍIÉGISI^R. 


961 


Snorri    prestr  i  Stafholti     (fyrir 

1474)  60. 
Snorri  i  Skógum  i  Hnappadals- 

sýslu  (1504)  745. 
Snorri  Þorgilsson  prestr  á  Húsa- 

felli  (1499-1504)  738. 
Snotrunes  í     Borgaríirði    eystra 

805-  806. 
Snæbjarnarson:     Arni,     Eggert, 

Markús. 
Snæbjörn  Gríslason,  Filippusson- 

ar     (1501—1504)     543,     654, 

699-701. 
Snæbjörn  Olaísson  syðra  (1492) 

126.  ' 

Snæbjörn  Torfason  á  Kirkjubóli 

(d.     1666)     773,     775,      '^T^, 

778. 
Snæfellsnes  640. 
SDæfjöU  i    ísafjarðarsýslu    760, 

790. 
Snæfuglsstaðir       i       Grimsnesi 

47,  455—457,  816. 
snældur  450,  451. 
Sokki  prestr  á  Svalbarði    (fyrir 

1499)  415. 
sókn  283,   292,    350,   351,    419, 

426,  554.     —     sök    og    sókn 

145. 
sóknaraðili  350. 
sóknari     176,     293,     354,    384, 

480,  603. 
sóknarkirkja  78,  130. 
sóknarmaðr  144. 
sóknarprestr  326. 
sóknir  (=  hákallasóknir)  638. 
Sólheimar    ytri  i    Mýdal    432— 

433,  527—528.   —    Sólheima- 

sandr  295—296,  696-697. 
Solveig    Björnsdöttir,     I>orleifs- 

sonar     á     Skarði      (d.    1495) 


230-231,  232,  238  —  247, 
256—257,  314-315,  336, 
347-354,  357—360,  367  — 
368,  397-  398,  418  —  419, 
514-516,  533-536,  540- 
543,  554,  591,  594  —  597, 
673-674,  680,  760. 

Solveig  Guðmundardóttir,  Ara- 
sonar,  kona  Bjarna  I>órarins- 
sonar  (1478-1501)  9,  396, 
456,  480- -483,  569-572. 

Solveig  Hrafnsdóttir,  Brands- 
sonar,  systir  og  siðar  abba- 
dis  á  Stað  i  Reynisnesi  (1493) 
163-164. 

Solveig  Jónsdóttir,  kona  Þórðar 
Brynjólfssonar,  i  Þingeyjar- 
þingi  (1499)  419—420. 

Solveig  Jónsdóttir,  kona  Halls 
Ketilssonar,  nyrðra  (1504) 
731—732. 

Solveig  Sigurðardóttir  í  Kjalar- 
nessþingi  (1501—1502)  585- 
586,  594. 

Solveig  Þorleifsdóttir,  Arnason- 
ar,  kona  Orms  hirðstjóra 
Loptssonar  og  fylgikona  síra 
Sigmundar  Steinþórssonar  (d. 
1479)  319-320,  341-344, 
776—777,  782,  784. 

Solveigarson  =JónSigmundsson. 

Sophia  Loptsdóttir,  Guttorms- 
sonar  (dáin  1482)  230-231, 
489—490,  505—506,  704- 
705. 

Speni  í  Núpsdal  411. 

spik  746. 

spíra  með  loki  232. 

spjald,  sjá  kirkja. 

Spjaldhagi  i  Eyjafirði  137,  264, 
274. 

61* 


962 


HEGISTH. 


spjót  705,  706. 
Spóamýri  i  iJverárhlið  743. 
Spóastaðir  í  Biskupstungum  627. 
spónn  (til  spónlagningar)  637. 
spónn,  sjá  búsgagu. 
Staðarfell  á  Fellsströnd  75,    86, 
87,  134—136,  139—140,  165, 

170,  183—184,  201  —  202, 
423,  552,  587,  588,  617—618, 
651—652,  748. 

SfcaðarhóJl  í  Saurbæ  71,  72, 
101—104,  126,  131  -  133, 
175  —  176,  183,  242,  284, 
285,  288  —  289,  294,  309, 
347-348,  531,  540-541, 
617,  618,  646,  663,  678,  710. 

—  Staðarhólmsoddi  (=  Stað- 
arhólsoddi)  102. 

Staðarhraun  á  Mýrum  64. 
Staðarstaðr     í     Grrindavík,      sjá 

Staðr. 
Staðarsveit    i     Skagafirði     721, 

722. 
staðfesta  110. 
staðfesting,  staðfestingarbréf  11, 

53.  219. 
staðr,  staðir  (beneficia)     2,     17, 

25,  115,  116,  163,    168,    169, 

171,  179,  181,  182,  198,  199, 
200,  258,  279,  442,  443,  449. 

—  staðarbót  45.  —  staðar- 
spjöll  453. 

Staðr  i  Aðalvík    83-84,     245, 

416,  515,  769—771. 
Staðr    (Staðarstaðr)  í  Grindavík 

48—49,  624 
Staðr  i  Hrútaíirði  136. 
Staðr  á  Reykjanesi     131,     331, 

566-567,  753. 
Staðr  i  Reyninesi,     sjá    Reyni- 

staðr. 


Staðr  i  Steingrímsfirði  656. 

Stafafell  í  Lóni  119,  258—259, 
286-288. 

Stafangr  í  Noregi  213. 

stafaskr,  s]á  búsgagn. 

Stafholt  í  Stafholtstungura  60, 
64,  461,  615,  617,  743,  803— 
804. 

Stafholtstungur  í  Mýrasýslu  64, 
300,  752,  774,  804. 

Stakkaberg  á  Skarðsströnd  244. 

stakkgarðr  59. 

stakkhnappar  344. 

stakkr,  sjá  kirkja. 

Stallason  :  Ari,  Árni,  Jón,  Þórðr. 

stampr  736. 

stapar   671. 

Stapar  á  Vatnsnesi  408—409. 

stappa  287,  638. 

Stardalr  i  Mosfellssveit  53. 

Starmýri  í  í>vottárþingum  35. 

Starnes  (nú  Stafnes)  á  Rosm- 
hvalanesi  298—299,  337— 
340. 

statuta  207. 

staup  232. 

stázhnappar  155. 

steðji,  287,  638,  739. 

Steðji  i  Hörgárdal  161-162, 
236. 

stefna,  stefnubréf  90,  91,  94, 
96,  110,  114,  118,  124,  142, 
168,  174,  175,  180,  190,  193, 
211,  296,  300,  350,  351,  381, 
382,  425,  426,  428,  480,  482, 
488,  489,  508,  509,  531,  540, 
542,  545,  557,  559,  593,  625. 
647,  648,  656,  683,  693,  705, 
706,  708,  709,  710,  711,  767, 
769,  778,  809.  —  stefnudagr 
351,  382,  625,  647,  673.  — 
stefnufall   91,    94,    120,    297, 


REGISTR. 


963 


351,  382,  509,  595,  625,  673, 

693,  809.   —    stefouskrá  646. 

—  stefnuvitni  809.  —   stund- 

arstefna  541,  768. 
Stefnir    Björnsson  í    Vaðlaþiugi 

(1492)  145. 
Stefnisson :     Jón. 
Steiná  i  Svartárdal  792. 
Steinahöfði  í  Grimsnesi  457. 
Steinar  undir     Eyjafjöllum     38, 

39,  432. 
Steinar  í  Fellshveríi  451. 
Steinar  í  Stafholtstungura    743, 

744. 
Steinavellir  á  Akranesi  57. 
Steinbogagil  i  Fellshverfi  452. 
Steindór,  sjá  Steinþór. 
steinfat  287. 
Steingrímr       Bessason       prestr 

nyrðra     (1502  —  1505)     624, 

766,  769,  778. 
Steingrímr  ísleifsson  í  Berufirði 

(c.  1500)  33. 
Steingrímr   Jónsson    biskup    (d. 

1845)  16. 
Steingrímr  Kollgrímsson  í  Aust- 

fjörðum  (1656)  511. 

Steingrimr  Steinmóðsson    prestr 

i     Skagafirði     (1497)      372— 

373,  381. 
Steingrímsfjörðr  í    Strandasýslu 

84,  254,  255,  283,    402,    410, 

430,  431,  598,  599,  655,  656, 

727.  728,  747. 
Steini       Þorvarðsson       prestr  i 

Stafholti  (c.  1140)  64. 
Steinker  í  Gnúpverjahrepp  621. 
Steinmóðr     Bárðarson     ábóti     i 

Viðey  (d.  1481)  339. 
Steinmóðr    Konráðsson      vestra 


(1500—1504)   479-480,    562, 

722. 
Steinmóðsson :      Hjalti,       Stein- 

grímr,  Þorvarðr. 
steinn,  steinar  8,  59. 
Steinn,Skálholtsmaðr(1502)  628. 
Steinn     Guðmundsson    i    Húna- 

vatnsþingi  (um  1450)  523. 
Steinn  Hrólfsson  nyrðra  (1492 — 

1503)  98,  643. 
Steinn  Markússon  prestr  nyrðra 

(1502)  601. 
Steinn    Sigurðsson  i  Þingeyjar- 

þingi  (c.  1650)  467. 
Steinn     Snorrason    á    Svalbarði 

við     Eyjafjörð     (1492-1505) 

149.  151,  272,  367,  800,  816. 
Steinn     I>orgeirsson    i     Skapta- 

fellsþingi  (1496)  297. 
Steinn  Þorvaldsson  prestr  nyrðra 

(1494)  207. 
Steinnes  i  Húnavatnsþingi   280. 
Steinólfr  á  Grimsstöðum  i  Reyk- 

holtsdal  (1504)  737,  743. 
Steinólfsson :     £>órir. 
Steinsholt  í  Gnúpverjahrepp  620, 

739,   812-813. 
Steinsmýrarfljót     i      Meðallandi 

295,  296. 
Steinsnes  i  Mjóafirði  austr  27. 
Steinsson :     Ornólfr. 
Steinsvaðssandr   i     Austfjörðum 

26,  512. 
steintjald,  sjá  kirkja. 
Steinunn  Arnadóttir  í  Eiðaþing- 

há  (d.  fyrir  1496)  320. 
Steinunn    Flosadóttir,     oíFicialis 

Jónssonar,     kona     Filippusar 

Þorleifssonar  (1384)  6. 
Steinunn    Gunnarsdóttir,     Jóns- 

sonar,  fylgikona  Lopts  Orma- 


964 


BEGISTR. 


souar     (d.    fyrir    1487)     -284, 

678. 
SteÍDunn     Sigurðardóttir,     kona 

Árna     Guðmundssonar    (fyrir 

1499)  431. 
Steinvör  frændkona  Halls  prests 

I>órarinssoDar  (um  1500)  444. 
Steinvör     Guttorrasdóttir     kona 

Jóns  Hallssonar  (1.500)  484— 

485. 
Steinþór     Sölvason     (Arngríms- 

sonar)     á     Hofi     í     Vatnsdal 

(1497)  342. 
Steinþórsdóttir:     Gyríðr. 
SteÍDþórseyjar  fyrir    FellsströDd 

134,  135,  201,  202. 
SteÍDþórssoD :     Jód,   Sigmundr. 
Steioþórsstaðir     i    Reykholtsdal 

398-399. 
Stelpusteinshellir     i     Laugardal 

325. 
Stepháu  EÍDarssoD  nyrðra  (15C1) 

553. 
Stephán  Gíslason  prestr  i  Odda 

(d.  1615)  454. 
Stephán    Helgason   i  Fljótsdals- 

héraði  (1498)  400. 
Stephán    Ingimundarson    nyrðra 

(1492-1500)  99,     178,     380, 

789. 
Stephán  Jónsson  biskup  i  Skál- 

holti  (1491—1518),    Stepháns 

máldagar  2,    14,    15,     16.    17, 

18,  19,  20,  21,    22,     23,     24, 

25,  26,  27,  28,    29,     30,     31, 

32,  38  34,  35,  36, 37,  b9, 41, 44,  45, 

46,  47,  48,  .50,  51,    52,    59,     61, 

62,  63,  64,   65,   67,    69,    70,   72. 

73,  75,  77,  78,  79,    80,     81,    83, 

88—90,     105  —  108,     109  -  112, 

113—115,    116—117,  118,   123— 


125,  130-131,  132—136,  189— 
140,  152—153,  154,  159,  171  — 
172,  179,  181-182,  186-187, 
197—198,  199-200,  205,  232, 
258-260,  268—270,  276—278, 
284-285,  286,  287-288,  302, 
309-312,  324,  334-340,  357— 
358,  364-366,  375-378,  385- 
386,  387-388,  407-408,  4l4- 
415,  433-434,  437,  442,  457, 
460.  491-493,  494,  510-512, 
530-531,  532,  536— .537,  562, 
566—569,  574,  577,  603-606, 
609-610,  612-613,  615-617, 
620—624,  625-626,  630,  645— 
646,  655,  668,  673-674,  683, 
695-696,  697—699,  714—719, 
737-789,  754,  767,  787-788, 
793-796,  797-799,  803,  815. 

Stephán        Ketilsson         nyrðra 

(1495—1505)   260,    264,    388, 

428,  789. 
Stephán    Kjartansson  í  Borgar- 

firði  (1710)  2. 
Stephán     Loptsson,     Ormssonar 

(1474—1497)  126,    281—282, 

343. 
Stephán  píslarvottr  42,   48,    59, 

67,  299.     —     Stephanus    lík- 

neski,     Stephanusskript,      sjá 

kirkja. 
Stephán     Sturluson     (StuUasou) 

Dyrðra  (1496-1497)  291. 
StepháD  Þórarinsson,  Aronsson- 

ar,  bróðir  Bjaroa,  lögréttumaðr 

á  Signýarstöðum  (1493—1497) 

160,  354. 
Stephán    Þorsteinsson    lögréttu- 

maðr  i    Arnessþingi     (1501  — 

1504)  568,  Ö92,  703. 
Stepháu    Þorvaldsson     lögréttu- 

maðr  (1497)  360, 


REGISTR. 


965 


Stephán    Ögmundsson  i   Skaga- 

íirði  (1493)  166. 
Stephánsson:      Jón,  Oddr,  Þór- 

arinn* 
stigi  740. 
Stígr  Arason  í  Hrútaíirði  (1724) 

194. 
Stígr  Einarsson,  frændi    (sonr?) 

Einars    Isleifssonar    ábóta     á 

Munkaþverá       (1493  —  1497) 

177-178,  372. 
Stigr     Ingimundarson     prestr  á 

Hrafnagili     (1492—1493)    90, 

137,  164. 
stika  (raál)  155,  179,   185,    304, 

332,  362,  378,  394,  586,   598, 

724,  742,  802. 
Stika  74  = 
Stikuvík  i  Bitru  70. 
Stjörnumýri  i  Skagaíirði  463. 
stóðhrossabeit  5,  71,   455. 
stofa,  sjá  húsakynni. 
Stokkalækr  á  Rangárvöllum  40. 
stokkar  287. 

stokkfissi  (stokkfiskr)  374. 
Stokkhólmr  i  Sviþjóð  669. 
stokkr,  sjá  kirkja. 
Stokkseyri  i  Árnessþingi  623. 
stola,  sjá  kirkja. 
stóU  639.     Sbr.  kirkja. 
Stórá  i  Saurbæ  vestr  74. 
Stóragrjót  i  Tungusveit  8. 
Stóranúpr  i  Grnúpverjahrepp  44. 
Stormarn  (Stormaren)  378.   379, 

407,  408,  748,  749,  750,  751. 
Stórólfehvoll,  sjá    Hvoll  i  Hvol- 

hrepp. 
stórpipur  736. 

stórreki  57.  —   stórviðr  237. 
Strandir  (Hornstrandir)  82,    97, 

402,  461,  462,  505,  528,  641, 


642,  649,  650,  704,  705,  769, 

770,  771. 
Strandir  (Langanesstrandir)  697, 

698,  699,  733,  734,  765,  766. 
Strandsel  i  Mjóafirði  vestra   82, 

244. 
Straumnes  i  Melasveit  59. 
straumr:    strönd  og  straumr  53. 
Straumr  i  Hraunum  suðr  586. 
Strenglaug   i     Laurentíusbás     á 

Reykjanesi  53. 
strengr  46. 
striðmaðr  669. 
strigi  378,  742. 
Strjúgr  i  Langadal  325. 
strokkr,  sjá  búsgagn. 
strönd  53.     Sbr.  straumr. 
Strönd  i  Hvolhrepp  662-663. 
Strönd  i  Landeyjum    507—508. 
Ströndi  Selvogi  252-253,  500, 

688,  689,  694. 
Strönd      (=     Vatnsleysuströnd) 

við  Faxaflóa   299,    303,     304, 

337,  344,  457,  560,  561. 
stuldmaðr  669. 
stuldr  499. 

Stullason,  sjá  Sturluson. 
Stulle,  sjá  Sturla. 
Sturla      Bjarnason       (Ólasonar) 

nyrðra  (1507)  607. 
Sturla     Hallsson      lögréttumaðr 

(1500)  496,  497. 
Sturla  Magnússon    lögréttnmaðr 

nyrðra     (1495-1505)     144- 

146,    236-237,     264,     270— 

271,  273,  413-414,  437,  502, 

553,  575,  582,  629,  789. 
Sturla  prestr  i  Berufirði  (c.  1388 

eða  fyrri)  32. 
Sturla  Sigurðsson  nyrðra  (1494) 

213. 


966 


REGISTR. 


Sturla  Þórðarson  sýslumaðr 
Dalamanna  og  bóndi  á  Stað- 
arfelli  (1493—1504)  174- 
176, 183—184,  202,  208-210, 
226  229,  348,  414  —  415, 
551-552,  587-588,  617- 
618,  642,  651  —  652,  690, 
704,  706,  710. 

Sturludóttir :     Margrét. 

Sturluflötí  Fljótsdal  198,  345— 
346. 

Sturlureykir  í  Reykholtsdal  687, 
688. 

Sturluson :  Jón,  Stephán,  X>órðr. 

Stykkiseyjar  á  Breiðafirði  79. 

Styr  Þorvaldsson  skriíari,  á 
Reykjum  í  Biskupstungum 
(f.  1649;  enn  á  lífi  1729) 
136,  230,  251,  256,  369, 
418,  479,  514,  550,  554, 
599. 

Stærrafell  i  Trékyllisvík  83, 
278. 

Stærriakrar  i  Blönduhlíð  167, 
404,  633-634. 

Stærrivogar  á  Rosrahvalanesi 
299,  303—305,  344-345, 
394. 

stöðull  455. 

Stöðvarfjörðr  eystra  31. 

stöpull  (Hóladómkirkju)  197. 
Sjá  kirkja. 

subsidium  pallii  473. 

Suðrland  16. 

súðþvari  638. 

Suerig,  sjá  Svíariki,  Sviþjóð. 

Súgaudafjörðr  í  Isaíjarðarsýslu 
234,  247—249. 

Súluhöfn  við  Sveinungsvík   466. 

Súlunes  i  Melasveit  59. 

sumarbók,  sjá  kirkja. 


Sumarliðabær  i  Holtum  714 — 
715. 

Sumarliðadóttir:     Kristín. 

Sumarliðason:  Eiríkr,  Haldór, 
Sveinn. 

Sumarliði  Bjarnason  vestra 
(1505)  747—748. 

Sumarliði  Eiriksson,  Loptsson- 
ar  (d.  1491)  121,  647,  772, 
808. 

summeran  568. 

summæ  festivitates  464. 

Snnd  (=  Viðeyjarsund)  49,  594, 
649,  662. 

sundmaðr  669. 

sundrgerð  241. 

sundrlæti  239. 

Sunnanfari  (blað)  377. 

Sunnifa  hústrú  Hans  Kruckugh 
769—771. 

Sunnifa  Jónsdóttir,  systir  Arna, 
i  Húnavatnsþingi  (1498)    411. 

Sunnlendingafjórðungr  172,  179. 

sunnudagr  17,  20,  42,  43,  98, 
115,  130,  133,  139,  160,  176, 
182,  188,  220,  221,  250,  252, 
255,  258,  260,  262,  308,  309, 
320,  327,  328,  330,  370, 
871,  380,  393,  397,  401,  406, 
432,  433,  514,  526,  554,  610, 
617,  620,  629,  656,  679,  774, 
784,  795. 

Svalbarð  á  Svalbarðsströnd  272, 
291,  295,  366-367,  380— 
381,  415-416,  419,  804. 

Svalbarð  i  Þistilsfirði  400,   619. 

Svalbarðsströnd  við  Eyjafjörð 
272,  291,  366.  367,  380,  381, 
415,529,530,761,762,804,805. 

Svangar  „kot  í  Skorradal"  56, 
57,  58, 


REGISTR. 


967 


Svansvík     i       Vatnsíjarðarsveit 

244,  637. 
svaramaðr  320. 
svardagar  107,  249,  563,  622. 
Svarðhóll  (nú  Svarfhóll)  i  Geira- 

dal  76. 
Svarfaðardalr  i  Vaðlaþingi   145, 

151,  216,  253,  254,  307,  422, 

611,  757,  758,  762,  763,  800. 
Svartá  i  Skagafirði  8. 
Svartagil  i  Leirársveit  58. 
Svartárdalr    i     Húnavatnsþingi 

522,  523,  729,  730. 
Svartasker      fyrir       Fellsströnd 

135,  201,  202. 
Svartbali  (nú  Svarfhóll)  á  Mýr- 

um  745. 
SvarthöfðasoD :    Jón,  Þorsteinn. 
Svarthöíði  Narfason  vestra  (1492) 

141. 
Svartsbæli    (nú  kallað  Svaðbæli 

=  Þorvaldseyri)  undir    Eyja- 

fjöllum  431—432. 
Svartskinna  (MSt.  27.  4to)    213, 

236,  729,  796. 
Svartsson :       Böðvar,       Indriði, 

Þorlákr. 
Sveinaskáli,  selstöð  frá    Kallað- 

arnesi  46. 
Sveinatunga  i    Norðrárdal    460, 

743. 
Sveinbjarnarson  :  Sigurðr, 

Tumas. 
Sveinbjörn      Arnórsson      vestra 

(1492)  92. 
Sveinhús  i  Vatnsfjarðarsveit  244. 
Sveinn  Búason  vestra  (1501)  588. 
Sveinn     Eiríksson     i      Eyjafirði 

(1495—1503)  236,  629. 
Sveinn  Gislason,     Sveinssonar  i 

Árnessþingi  (c.  1620)  454. 


Sveinn    Guðmundsson    prófentu- 

maðr  á  Hólum     (1492)     87— 

88,  192.^) 
Sveinn      Guðmundsson        syðra 

(1503  eða  fyrri)  658.^) 
Sveinn     Guttormsson  i    Skapta- 

fellsþingi  (1496)  297. 
Sveiun  Hólmfastsson    (enn  á  lífi 

1558)  813. 
Sveinn    Jónsson     prestr     undan 

Hálsi  i  Hamarsfirði  (1492;   d. 

fyrir     1500)     32,     120,     123, 

485-486. 
Sveinn   Jónsson    nyrðra     (1502) 

600-601. 
Sveinn  Jónsson     vestra     (1504) 

724. 
Sveinn  Magnússon  í  Kjalarness- 

þingi  (1497—1498)  344,    394. 
Sveinn    Oddsson  í    Þverárþingi 

(1500)  476. 
Sveinn     Pálsson  í    Rangárþingi 

(1504)  688—689. 
Sveinn  Pétrsson    biskup  i  Skál- 

holti  (d.  1476)    Qe,    88,    89, 

630,  815. 
Sveinn    Skúlason    vestra    (1504) 

676. 
Sveinn  Snorrason  prestr  í  Skál- 

holtsbiskupsdærai  (1492)  152. 
Sveinn  Suraarliðason,  Eiriksson- 

ar,     á     Grund      i      Eyjafirði 

(1492-1505)  120—123,  147— 

148,     317  —  318.     477—478, 

647—648,  807-810. 
Sveinn  Vilhjálmsson  djákn  nyrðra 

(1493-1494)  193,  208. 
Sveinu     Þórarinsson      prestr     í 


1)  Gæti  þó  verið  einu  maðr. 


968 


REGISTR. 


Skálholtsbiskupsdærai    (1500) 

491. 
SveÍDD     Þorfinnsson     i      Húna- 

vatnsþingi  (1492—1505)    127, 

314,  326,  327,  329,  412,  649, 

660,  791. 
Sveinn  í>orsteinsson  vestra  (1504) 

694-695. 
Sveinsdóttir:     Guðrún. 
Sveinsson :       Brynjólfr,      Einar, 

Guðlaugr,  Jón,     Oddr,     Pétr, 

Sigurðr,     Tumas,       í>ormóðr, 

Þorvaldr. 
Sveinsstaðir  í  Þingi    6,  7,    319, 

341,  342,  649,  705,  791. 
Sveinungi  Andrésson  í  Þingeyj- 

arþingi  (1505-1506)  789. 
Sveinungsvík  i  Þistilsíirði  619  — 

620. 
sveit  96. 
sverð  227,  228,   362,    363,    705, 

706. 
Sviaríki,    Sviþjóð    9,    378,    379, 

407,  408,  470,  748,  749,  750, 

751,  786,  787. 
svik  12,  238,  241. 
svin  184.  —  gris  184.  —  gylta 

184. 
Svinadalr  i  Dalasýslu  71. 
Svinadalr  i  Húnavatnsþingi  514, 

680. 
Svínafell  i  Öræfum  36. 
Svinavatn    i    Svinadal    í    Húna- 

vatnsþingi  281,  314,  360. 
Svinavellir  á  Hö^aströnd     234. 
Svinbjúgr  i  Dölum  67. 
Sviney  íyrir  Fellsströnd  244. 
Syðridalr  i  Eyjafirði  478. 
Syðriey  á  Skagaströnd  602. 
Syðrireykjadalr,     sjá       Lundar- 

reykjadalr. 


Syðritunga  á  Tjörnesi  721 — 
722. 

Syðrivik  i  Vopnafirði  257—258. 

sýknir  dagar  707. 

sylgja,  sjá  kirkja. 

syndir  238,  239,  240,  241,  243, 
669.  —  syndadjúp  239.  — 
syndalausn  233,  472,  667, 
687.  —  syndsamlegr  lifnaðr 
239.  —  syndsamJeg  verk  239. 
—  syndugr  maðr,  syndug 
manneskja  233,  238. 

synodus  207. 

sýra  712. 

sýsla  32B,  391,  634,  635. 
644,  645,  696,  697,  726,  735, 

752,  753.  —  sýslubréf  645, 
697.  —  sýslumaðr  322,  323, 
349,  350,  383,  443,  444,  482, 
503,  548,  573,  574,  634,  635, 
644,  660,  674,  675,  683,  685, 
696,  702,  725,  734,  735,  752, 

753,  800,  801. 

systir     (nunna)     164,     232.     — 

systralag  163. 
Sæból  á  Ingjaldssandi  286. 
Sælingsdalr  i  Dalasýsln  70. 
Sælingsdalstunga  (Tunga)iSæl- 

ingsdal  69— 70,  74,  277—278, 

678. 
sæludagar  1.  —    sæluvika  725. 

Sbr.  quattuor  tempora. 
sæmd  231,  233,  234. 
Sæmundardóttir:     Guðlaug. 
Sæmundarh'ið  i  Skagafirði  236, 

325. 
Sæmundr     601.         Sjá     Sveinn 

Jónsson. 
Sæmundr  Arnason  prestr  nyrðra 

(1497)  372. 
Sæmundr  Jónsson  syðra,  eystra 


REGISTR. 


969 


og  nyrðra  (1496—1524)  317, 
432,  527-528,  553,  755.^) 

Sæmundr  prestr  i  Kálf holti  (fyr- 
ir  1500)  453. 

Sæmundr  SíraoDarson  nyrðra 
(1502—1505)  611,  762. 

sæng  18,  157,  179,  206,  287, 
332,  448,  451,  638,  665,  667, 
677,  737,  740,  742,  745,  746.  — 
sængrflet  67.  —  sængrklæði 
178,  183,  638,  735,  740.  — 
sængrleppar  664.  —  ■  sængr- 
slitri  43.  —  Sjá  dýnur.  — 
dúnsæng  639.  —  Sjá  beðjar- 
dýnur.  —  Sjá  beðr.  —  Sjá 
hvíluvoð.  —  Sjá  linlök.  — 
Sjá  rekkja. 

særi  707. 

Sævargarðr  á  Hvalfjarðarströnd 
55,  57. 

Sævarland  í  Laxárdal  524—525. 

söðull  455.  —  viðgerð  og  svarí 
á  söðli  445. 

sög  638. 

sögn  gamalla  manna  81. 

8ök  90,  91,  92,  93,  94,  96,  97, 
104,  106,  107,  108,  109, 
110,  112,  114,  126,  136, 
141,  142,  143,  156,  158,  161, 
162,  178,  193,  198  227,  228, 
243,  300,  313,  350,  353,  390, 
428,  440,  488,  531,  541,  542, 
560,  647,  694,  695,  702,  710, 
778.  —  sakaráberi  501,  597, 
809.  —  sakargiptir  351,  480, 
482,  503,  531,  597,  682,  683, 
685,  727,  764,  765.   —    saka- 


1)  Þetta  sýnist  alt  geta  verið 
eínn  maðr,  þó  að  ekki  sé  það  með 
öjlu  víst, 


fé  108.  —  sakeyrir,  sakeyris- 
peningar  628,  685,  694.  712, 
728,  765,  784,  788,  812.  — 
sakferli,  sakaferli  139,  205, 
228,  313,  430,  478,  515,  560, 
613,  631,  632,  633,  694,  695, 
764,  766,  767,  790,  800.  — 
saknæmir  gerningar  228.  — 
saksóknir  384.  —  sökumenn 
365. 

Sökur  (Sökkur)  i  Reykholtsdal 
671. 

söl:  sölvafjara  57,  71,  76,  84. 
—  sölvanám  455.  —  sölva- 
ponta  639. 

Sölmundarlækr,  sjá  Sigmundar- 
lækr. 

söluvoð  768,  780,   781. 

Sölvadalr  i  Eyjaíirði  234. 

Sölvasker  á  Borgfarfirði  59. 

Sölvason:     Steinþór,    Þorsteinn. 

Sölvi  Andrésson  nyrðra  (1493)  197. 

Sölvi  Brandsson  prestr  í  Húna- 
vatnsþingi  (1374—1402)    462. 

söngr,  söngkensla  714,  715. 

söngr  (tíðasöngr)    og    renta,    öll 
skylda  32,  132,  198,  452.   - 
söngbók,  sjá  kirkja.   —  söng- 
hús     (=  kór)    130,     131.    — 
söngkaup  45,   198. 

Sören  (Sötrenj  Nordby  hirðstjóri 
(1520)  182. 

Tabulum,  sjá  kirkja. 

taða,  töður  299,  304,  346,    399, 

440,  694. 
taðkeiling  740. 
takmark  49,  58,  220.  323,    337, 

338,  339,  340,  351,  415,  458. 

4G8,  471,  482,  483,  547,  595, 

597,  644,  696. 


970 


REGISTR. 


tálguhnifr  736. 

Tálknafjörðr     i     Barðastrandar- 

sýslu  251,  281,  401,  700,  701, 

722,  723,  796. 
talnaband  344. 

Tannstaðabakki  i  Hrútaíirði  411. 
Thaomas,  sjá  Thomas,  Tumas. 
tarfr,  sjá  nautpening. 
teigr:  háifsmánaðar  teigr  195. 
teikn,  sjá  kirkja. 
Teitr    Eiríksson    í     Húnavatns- 

þingi  (1703)  194. 
Teitr  Grunnlaugsson     ríki     hirð- 

stjóri  og  lögmaðr  í  Bjarnanesi 

(enn  á    lífi    1467)     506—507, 

576. 
Teitr  Jónsson  i  Hornafirði  (1500) 

527. 
Teitr  Jónsson  prestr  syðra  (1502) 

603. 
Teiir     Þorleifsson,      Árnasonar, 

hinn  ríki  í  Glaumbæ  (1497 — 

1505)   35,    342,     437,     505— 

506,     524,      575—576,      580, 

614,      641-  642,       649—650, 

704-705,  757. 
Teitr  Þorsteinsson  prestr   syðra 

(1502)  621. 
Teitsdóttir:     Guðrún. 
Teitsson :       Gunnlaugr,     Ketill, 

Ólafr,  Páll. 
testament,  testamentumbréf, 

testamentumgjöf     128,       184, 

232.  233,  240,  242,  243,  244. 

245,  246,  247,  269,  270,  275, 

313,  836,  357,  358,  399,  431, 

452,  472,  474,  475,  591,  647, 

673,  686,  687. 
texti    267.     —     textaspjald,  sjá 

kirkja. 
Thomas  erkibiskup  af  Kantará- 


byrgi  27,  50,  233,    366,    669. 

—  Thoraaslikneski,  sjá  kirkja. 
Thomas    postuli,     Thomasmessa 

664. 
ThomaSj  sjá  að  öðru  leyti  Tum- 

as,  Tumi. 
Thordh     Mathzson    í    Björgvin 

(1505)  771. 
Thumas,  sjá  Tumas,  Tumi. 
tíðir,  tiðageið  57,  616,  754.    — 

tíðaoífr  20,  54,  70,  437. 
tilför  371. 

tilgjöf  139,  290,  291,  300,    301. 
tilkall  99,  273,    314,    347,    348, 

504,  549,  578,  613,  614,  698, 

715,  773. 
tillag  52. 
tilliggelsi  245. 
tillögur  535,   551. 
tilræði  311,  609. 
tilskipan  512. 
tiltala,  tiltal  10,  97,    121,     245, 

280,  421,  549,  603,  639,  640, 

685,  712. 
tiltekt  111,  510,  535. 
tilverknaðr  801. 
timbr  76,  652. 
tin:     tinfat  183,  287,  742,    745, 

746.  Sjá  kirkja.    —    tinkanna 

639.  —  Sjá  tint. 
Tindar    á    Asum    i    Húnavatns- 

þingi  381.  383. 
Tindar  i  Króksfirði  6. 
Tindar  á  Skarðsströnd  72. 
tint  742,  745,  746. 
Titlingsholt  í  Melasveit  59. 
tíund  3,  19,  26,  27,  36,  44,  62, 

64,  68,  69,  72,    74,     75,     76, 

77,  86,  150,    198,    240,     277, 

288,  310,  437,  452,  512,  556, 

560,  567,  568,  615,  675,  676, 


HEGÍSTÉ. 


m 


737,  768,  770,  780,  781,  796. 
—  tíundardagr  548.  —  tíund- 
argjöf  246,  346,  369,  586, 
587,  591,  720,  792.  —  tíund- 
argerð  246,  357,  424,  547, 
768,  780.  --  tíundarhald  545, 
674,  675,  780.  -  tiundarsök 
780.     Sjá  skiptitiund. 

tjald  736.     Sjá  kirkja. 

Tjaldanes  í  Saurbæ  í  Dalasýslu 
71,  74.  —  Tjaldaneshólmi 
134,  135,  201,  202. 

tjara  736. 

Tjarnarlækr  (=  Reykjavikrlækr) 
51. 

Tjarnir  í  Eyjafirði   583. 

Tjarnir  i  Ljósavatnsskarði  628 — 
629. 

tjón  113. 

tjörn  299,  457,  729. 

Tjörnes  i  Suðrþingeyjarþingi 
197,  721,  722. 

tólffeðmingr  236. 

tólgarkerti  61. 

tollar  155,  240,  376,  560,  612, 
770.  —  toUvætt  796.  Sbr. 
osttollar. 

Tomas,  sjá  Tumas,  Tumi. 

tonarius,  sjá  kirkja. 

tóptir  586,  684. 

Torbi,  sjá  Torfi. 

torf  518,  519,  520.  —  torfkrók- 
ar  287, 451,  638,  639,  742.  — 
torfljár  638,  742,  745.  - 
torfskafa  2.  —  torfskeri  638, 
742,  745.  —  torfskurðr  46, 
60,  71,  76,  196,  280,  354, 
355.  —  Sbr.  tólffeðmingr  236. 

Torfadóttir :     Cecilia. 

Torfason:     Jón,  Snæbjörn. 

Torfastaðir  í  Jökulsárhlið  716. 


Torfi  Finnbogason  (Jónssonar; 
1503)  630—633. 

Torfi  Jónsson  hinn  ríki,  bóndi 
í  Klofa,  sýslumaðr  i  Dalasýslu 
og  Rangárþingi  (1492—1504; 
enn  á  lífi  3.  Júli  1504;  dáinn 
fyrir  11.  Eebr.  1505)  121, 
122,  347  —  348,  348—349, 
367,  376,  626,  688,  696— 
697,  705  -709,  755-756, 
787—788. 

Torfi  Jónsson  i  Flatey  (um  1700) 
476. 

Torfi  Sigurðsson  í  Borgarfirði 
(1710)  2. 

Torfufell  í  Eyjafirði  583. 

Torfustaðir  i  Miðfirði  774. 

Torstansfjörðr,  sjá  Trostans- 
fjörðr. 

tracteran  429. 

Traðarholt  i  Flóa  622-623. 

translacions  sanctorum  (upp- 
tökudagr  beina  eða  heilags 
dóms):  Benedicti  145,  432, 
577,  717.  —  Johannis  (Jóns 
Ögmundarsonar)  Hólabiskups 
104,  373,  638,  716.  —  Svipt- 
huni  299.  —  Thomæ  epiacopi 
366. 

transskript,  transscriptum,  tran- 
sumptum  5,  14,  87,  97,  98, 
100,  104,  105,  116,  124,  126, 
127,  135,  138,  139,  149,  165, 
170,  171,  172,  182,  186,  190, 
192,  206,  208,  217,  218,  220, 
242,  254,  262,  263,  275,  276, 
284,  307,  336,  356,  357,  378, 
393,  397,  401,  404,  408,  428, 
442,  468,  469,  476,  491,  492, 
493,  511,  520,  523,  524,  530, 
553,  561.  576,  584,  585,  589, 


9?2 


feÉGlSTÉ. 


610,  615,  620,  657,  710,  735, 

740,  741.  757,  767,  806. 
tré  56,  74,  339,  340, 455,  456, 460, 

637.  —  trédiskar  639.  —  tréfat 

642, 646.  Sbr.  kirkja.  —  trékanna 

639.  —  trékirkja  31.  Sbr.  kjörtré. 
Trékyllisvík     á     Ströndura     83, 

278,  461,  520. 
trinitatisdagr  37»  42.  —     Trini- 

tatislíkneski,    Trinitati&skript, 

sjá  kirkja. 
trog,  sjá  búsgagn. 
Troil,  Uno  v.,  erkibiskup  i  Upp- 

sölum  470.  —  Troilsbók  470. 
Trostansfjörðr  i   Barðastrandar- 

sýslu  80,  441,  796. 
trú  13,  238. 
trúlofan  798. 
Trúlsson :     Pétr. 
Trundhera,  sjá  Þrándheimr. 
tröð  455. 

Tumadottir:     Þóra. 
Tumas  Bucklare  (1484)  13. 
Tumas  Gregoríasson  (Grregorsson, 

Grorgeirsson)  nyrðra  (1495)  264. 
Tumas  Hjálmsson  nyrðra  (1495) 

264. 
Tumas  Hrafnsson     vestra     og  i 

Húnavatnsþingi   (1492—1500) 

139,  349,  593. 
Tumas    Jónsson    lögréttumaðr  i 

ísafjarðarsýslu     (1494—  1505) 

217,  283,  388,  425,  479,  502, 

526,  538,  562,  595,  682-685, 

689,  763—765. 
Tumas    Jónsson  í    Gunnarsholti 

(1497)  376^ 
Tumas  Ólafsson  bróðir  á  Helga- 

íelli  (1493)  157. 
Tumas    Sveinbjarnarson    nyrðra 

(1493)  164,  191. 


Tumas  Sveinsson  prestr   nyrðra 

(1492—1494)    90,     161,     168, 

208. 
Tumas    Þorbjarnarson    lögréttu- 

maðr  (1497)  360. 
Tumasdóttir:     Grunnhildr. 
Tumasson :  Brummann,  Eyvindr, 

Guttormr,  Jón,  Pétr. 
Tumi  á  Álptamýri  (afleystr  1505) 

794. 
tún  456,  586,  621.    —  túngarðr 

59. 
Tunga  í  Andakíl  60. 
Tunga  i  Bitru  85,  95,   143. 
Tunga  i  Boiungarvik  244. 
Tunga    í     Biskupstungum,     sjá 

Bræðratunga. 
Tunga  miUi  Ennis    og    Höfða  á 

Snæíellsnesi    244,     639-640, 

713. 
Tunga  í  Skutilsíirði  685,  806. 
Tunga  i  Steingrimsfirði  (Trölla- 

tunga)  409—410,  655-656. 
Tunga  i  Sælingsdal,     sjá     Sæl- 

ingsdalstunga. 
Tunga  á  Tjörnesi  197. 
Tunga  i  Viðidal,   sjá    Viðidals- 

tunga. 
Tunga  i  Örlygshöfn    i   Patreks- 

firði  723-724,  798. 
Túngarðr  á  Fellsströnd  184. 
Tunguá  i  Melasveit  59. 
Tunguey  á  Steingrimsfirði    656. 
Tungufell    i     Hrunamannahrepp 

356. 
Tungusker      á       Steingrimsfirði 

655. 
Tunguskógr     i    Botnsdal     806. 

Sbr.  Tunga  i  Skutilsfirði. 
tunguskæði  239. 
tunguspottr  587,  588. 


HEGÍSTÉ. 


m 


Tungusveit  i  Skagaíirði  1,   477, 

523. 
tuDDa  185,  304,  394,  712,    736, 

742,  744,  802,  812.  —  tuDou- 

hróf  41,    43.     —     tuDDuketill 

746. 
turibuluDi  (reykelsisbolli)   argeD- 

tum  464. 
tveggja    postula     messa    á    vor 

(Philippi  &  Jacobi)  174,  207, 

419,  420,  633,  634.    —   Petri 

&  Pauli  215. 
tvímæli  730,  776,  783,  806. 
tvítugmessa  116. 
tygi  189,  417,   654.    —     tygjað 

fólk  705,  706. 
tylftardómr  217,  273,  314,    349, 

479,  496,  508,  531,  557,  569, 

606. 
tylftareiðr  91,  106,  169. 
TyrbÍDgr,  sjá  Tyrfingr. 
TyrfiDgr  JónssoD   vestra    (1497) 

348. 
TyrfiDgssoD :     Haldór. 
Tyrfiogsstaðir  á  Akraoesi  58. 
týsdagr  407. 
tölufé  184. 
tÖDg  287,  638,  746. 

TJlfljótsvatD     i      I>ÍDgvallarsveit 

47,  48. 
Úlfr  ÞorleifssoD  i  Öxarfirði  (fyr- 

ir  1300)  215. 
ÚlfrÚD  ÞorsteÍDsdóttir  í  SælÍDgs- 

dalstuDgu  (1427-1451)  70. 
Úlfsstaðir   i   BlöDduhlíð     346— 

347. 
ÚlvéðÍDD  (Úlfhéðino)  í>orsteÍDS- 

soD  í  Selvogi  (1495)  252. 
ull  685,  712.   —     ulláklæði,  sjá 

áklæði.   —    uUdúkr  638,  639, 


742.  ~  ullarklæði  745.  — 
ullhaDdklæði  742. 
umboð  5,  86,  87,  91,  93,  102, 
115,  142,  160,  170,  180,  209, 
211,  221,  224,  230,  287,  261, 
273,  274,  281,  282,  287,  288, 
290,  291,  292,  293,  296,  300, 
315,  317,  337,  338,  339,  340, 
343,  352,  355,  365,  369,  .384, 

390,  394,  397,  422,  425,  426, 
428,  439,  440,  488,  489,  513, 
515,  533,  534,  549,  550,  572, 
584,  585,  594,  595,  596,  597, 
598,  601,  602,  604,  613,  624, 
645,  658,  659,  660,  661,  662, 
663,  664,  697,  711,  724,  725, 
730,  734,  752,  753,  755,  756, 
757,  761,  766,  772.  —  um- 
boðsbréf  284,  292,  336,  396, 
506,  514,  516,  659,  660,  661. 
—  umboðshald  289.  —  um- 
boðsmaðr  4,  10,  12,  86,  87, 
88,  89,  91,  92,  94,  96,  101, 
102,  108,  113,  115,  119,  120, 
140,  141,  169,  173,  174,  178, 
181,  194,  203,  208,  212,  226, 
229,  245,  246,  249,  261,  268, 
269,  270,  290,  293,  297,  301, 
302,  314,  315,  318,  319,  320, 
322,  832,  345,  347,  349, 
350,  351,  369,  375,  382,  384, 

391,  396,  408,  427,  440,  479, 
482,  483,  488,  489,  495,  510, 
522,  531,  532,  534,  540,  541, 
546,  547,  548,  594,  595,  597, 
601,  602,  606,  609,  620,  625, 
633,  634,  635,  672,  674,  676, 
682,  688,  693,  694,  701,  708, 
712,  722,  723,  727,  728,  734, 
735,  741,  750,  752,  753.  763, 
765,  771,  772,  774,  775,  777 


m 


íiÉGísa^íi. 


779,     791,     792,     806,     809, 

810. 
nmmerki  177,    251,     299,     304, 

306,  399,  405,  561,  586,  636, 

648,  694,  714. 
umsjá  96. 
uadanbrögð  97 
undaníærsla  107,  119,  120. 
undecim    millia     virginum    437 

525. 
undir  Felli,  sjá  Fell. 
undirhyggja  241. 
undirlagsbréf  318. 
undirmenn  234,  246. 
unsagning  654. 
uppfæði,  uppfæðsla  235,  619. 
uppgjöf  52,  512. 
uppganga  299. 
upphaldsstika,  sjá  kirkja. 
uppheldi  kristindóms  86. 
upplag,   upplagsbréf   171,     257, 

258,  262,  269,  296,  311,  334, 

396,  436,  554,  636,  649,  699, 

720,  733. 
upplesning  776. 
Uppsalir  í  Hornaíirði  452. 
Uppsalir  i  Svíþjóð  470. 
uppskafningr      (uppskaíið    bréf) 

329,  543. 
uppsteytr  323. 
uppstigningardagr       182,      201, 

258,  296,  412,  484,  669,  690, 

692,  763. 
Urbanus  páfi  161,  269.  —    Ur- 

banusskript,  sjá  kirkja. 
Urðarheiði  i  Öxarfirði  466. 
Urðir  í  Svarfaðardal    611,    756, 

758,  768. 
úríör  849. 
úrskurðr,  úrskurðarbréf  6,    111, 

112,  113,  125,  152,   153,  266, 


313,  314,  351,  386,  397,  398, 
418,  436,  437,  443,  494,  503, 
505,  517,  518,  527,  531,  533, 
534,  539,  553,  566,  596,  617, 
622,  633,  646,  651,  653,  656, 
660,  688,  689,  708,  775,  814. 

Ursula  mær  526. 

utanfarir  322,  369. 

utanstefna  503. 

útarfar  358. 

útbeit  77. 

útbrot  637. 

úthagar  770. 

útidyr  520.  —   útidyrastafr  222 

útihús,  úthús  25,  201,  667. 

útisetumenn  9. 

útlausnir  611,  683,  767,  768, 
779,  780. 

útlegð  570,  571,  609.  —  útlegð- 
arlýsing  6.  —  útlegðarverk 
7,  753.  —  útlægir  menn  97, 
443,  444. 

útlendingar,  útlenzkir  menn  573, 
574,  802,  803. 

útlönd,  útjarðir  58,  274. 

Útmannasveit  i  Múlaþingi  15, 
21,  22,  351,  385.  485,  486, 
512. 

útsetning  (af  sakramenti)  616. 

Útskálar  i  Garði  513,  593. 

útskript  219,  571. 

úttekt  343. 

uxi,  sjá  nautpening.  —  uxahúð 
740. 

Vað  i  Skriðuhverfi  370,  386— 
387. 

Vaðlaþing  (Vöðlaþing)  140,  203. 

vaðmál  5,  6,  49,  68,  69,  85, 
114,  179,  184,  186,  285,  362, 
437,  447,  452,  459,  474,  552, 


HÉGÍSTR. 


9lh 


586,  598,  627,  628,  636,  685, 

724,  740,  764.  —   óþæft  vað- 

mál  740.     —     þæft  740.     — 

brókavaðmál     627,     628.     — 

ileguvaðmál  627. 
Valagnúpar  á  Reykjanesi  49. 
Valbjarnarvellir  á   Mýrum    743. 
vald    106.     —     vald    og    vernd 

233.  —  vald    kirkjunnar,    sjá 

kirki'a.  —  valdsmaðr   (-mann) 

5,  319,    353,    606,    660,    674, 

791,  792,  812. 
Valdason :  Jón. 
Valdi  Guðlaugsson  í  Árnessþingi 

(c.  1650)  454. 
Valdi     Hólmfastsson    í    Arness- 

þingi  (um  1505)  813. 
Valdi  Þor  varðsson ,  líklega  syðra^) 

(1505)  797. 
Valentinus  martyr  165. 
Valerianus,  sjá  Valrianus. 
Valerianusdóttir :     Guðrún. 
Valerianusson :    Eiríkr. 
Valgerðr,    Skálholtskona    (1502) 

628 
Valgerðr    Þórðardóttir,     Helga- 

sonar,    frá    Staðarfelli    (1499) 

423—424. 
valinkunnir  menn  228,  597. 
Vallanes  á  Völlum  24,  26,  512, 

716. 
Valrianus     Bjarnason    í    Húna- 

vatnsþingí  (1501)  580. 
valsmaðr  669. 
Valtýr  Sigurðsson,  ervo  Bjarna 

Ólafsson  (1496)  305. 


1)  Bréfið  er  að  vísu  gert  í 
Eyjafirði,  en  snertir  Þorvarð  lög- 
mann,  og  hefir  Valdi  líklega  ver- 
ið  í  för  með  honum  að  sunnan. 

Dipl.  I8l.  VII.  B. 


Valvarðarskriða      i        Berufirði 

eystra  32. 
Valþjóísstaðr     í     Fljótsdal     25, 

310,  345,  395. 
vandræði  210. 
vanhenta  113. 
vanrétti  707. 
vanvirða   129. 
vara  32,    54,   57,     64,     76.     — 

vöruvirt  góz  244.     Sbr.  varn- 

aðr. 
varða  237,  452,  621. 
varðhaldseingill  243. 
varðveizla  1,  427. 
Varmá  í  Mosíellssveit  800,  801. 
Varmalækr  í  Andakíl  743,   744. 
varmenska  96. 
varnaðr,     varningr     189,     295, 

304,  724,    806.     —     falslaus, 

ófalsaðr  varnaðr  495,  497.  — 

útlendr  377. 
varreka,    sjá  búsgagn. 
vasa  464. 
vatn,  vötn  59,   221,     694,     720, 

770,  799. 
vatn  og  fúi  40. 
vatn :     vatnasókn  294.  —  vatns- 

handklæði  745.   —    vatnsberi, 

sjá  kirkja.  —   vatnskall    178, 

287,  736,  746.     Sjá  kirkja.  --^ 

vatnsketill,  sjá  kirkja. 
Vatn  hið    neðra  í  Gufudalssveit 

77. 
Vatn  í  Hálsasveit  3. 
Vatn   (=  Hreðavatn)  í  Norðrár- 

dal  743. 
Vatnadalr    í   Súgandafirði    248, 

740. 
Vatnsdalr  í    Húnavatnsþingi    7, 

104,  105,  127,  180,  181,  279, 

281,  315,  318,  320,  326,  330, 


976 


KÉGÍSÍÉ. 


342,643,  649,  656-662,  719, 
791. 

Vatnsendi  i  Eyjaíirði  583. 

Vatnsendií  Ólafsfirði   140-141. 

Vatnsfjörðrí  ísafjarðarsýslu  155, 
225,  232,  238,  242,  244, 
256-257,  276  —  277,  285, 
286,  336,  348  —  349,  354, 
515,  521—522,  532—536, 
603,612-613,636—639,  654, 
657,  658,  694-695,  760,  806. 

Vatnshorn  í  Haukadal  68,  92, 
95,  101,  105,  116,  141,  160, 
174,  226,  286,  289,  291,  439, 
484,  634,  690,  705,  708,  725, 
734,  752,  774,  785. 

Vatuskatlar  fyrir  innan  Fagra- 
dal  á  Rosmhvalanesi  457. 

Vatnsleysaí  Biskupstungum  470. 

Vatnsleysuströnd  við  Eaxaflóa 
513. 

vatnsmaðr  669. 

Vatnsnes  i  Húnavatnsþingi  409, 
720. 

Vatnsskarð  miUi  Hegraness  og 
Húnavatnsþings  123. 

Vattarnes  í  Skálmarfirði  402. 

vax  742,  802.     Sjá  kirkja. 

Vébjarnarnaust  á  Ströndum  462. 

vébönd  573. 

veífæri  449.  —  vefstaðr  639. 

Veggir  i  Stafholtstungum  743, 
744. 

vftiðar,  veiðiskapr  50,  54,  55, 
57,  58,  67,  346,  455,  558, 
559.  —  veiðistöð  2,  694,  770. 
--  kjörveiði  64.  Sbr.  öngl- 
ar. 

Veiðileysa  á  Ströndum  462. 

Veigastaðir  á  Svalbarðsströnd 
415. 


veikleiki  kvenlegrar  náttúru  239. 

veita  59. 

vel  bornir  (burðugir)  menn  226, 

692,  770,  786. 
Vellankatla  (eystri)  á  Melrakka- 

sléttu  466. 
Vellir  í  Flóa  455. 
Vellir  i  Hítardal  745. 
Vellir  =  Laugardalsvellir  325. 
Vellir(nir,  sem  nú  er  i  tali  kall- 

að  Völlurnar)  i  Múlaþingi  25, 

26,  211,  222,  233,    5U,    512, 

716. 
Vellir  i  Svaríaðardal   254,    393; 

421—422,496,  499,  582,  603, 

688,  692. 
Vende,  sjá  Viudr. 
venzlamenn  127. 
ver  279,  294,  343.  —  verleigur 

385.  —  vermenu  9.    —  vertið 

45.  —  vervist  17,  24. 
Verið  (=  Álptaver)  295  -297 
verðaurar  183,  683. 
Verðraarskelda  i  Saurbæ  71. 
verkamenn  548. 
verkhestr  455. 
vermaðr  669. 

vermifat  (rétt:  íat  vernizat)  287. 
Vermundarson :     Þórðr. 
Vermundr     Bjarnason  i    Keldu- 

hverfi  (fyrir  1300)  215. 
Vermurdr     Örnólfsson     ábóti  á 

Helgafelli  (1403—1416)  615— 

617. 
vernd  105,  106.   —  vernd    heil- 

agrar  Skálholtskirkju  171.  — 

vernd  og  umsjá  96. 
verzlun  377—378,  407.  Sbr.  ein- 

kaup,   hálfstykkisklæði,    vara, 

varnaðr,  varningn    þriðjunga- 

klæði. 


ÍIÉGÍSIÍR. 


97? 


veroizað  fat  740. 

Vestfirðir  16,  81,  514,  516,  535, 
537.  —  Vestfirðiagar  561— 
562,  696.  —  Vestfirðingafjórð- 
ungr  276.  —  Vestfirðingaskrá 
537,  562-566. 

vestimentuni  rubrum  464.  Sbr. 
klæðnaðr. 

Vestmannaeyjar  13,  41,  43, 
696,  736. 

Vestrárdalr  i  Vopnafirði  345. 

Vestrheimr  (Araerika)  374. 

Vestrhóp  (Vestarahóp)  i  Húna- 
vatnsþingi  409,  581,  592,  598, 
719,  721,  757,  758,  810. 

vetrarbeit  454. 

vetrnætr  153,  404,  405,  455. 

vetrseta  573,  574. 

vetrungr,  sjá  nautpening. 

viðan  (til  húsa)  59. 

Viðar  i  Reykjadal  731—732. 

Víðastaðir  á  Útmannasveit   512. 

Viðey  með  Sundum,  Viðeyjar- 
klaustr,  Viðeyingar  50,  205. 
298-299,  303  —  304,  325, 
334-340,  344,  357,  394,  398, 
507,  560—561,  585  —  586, 
593—594,  622,  624,  635- 
636,  648,  649,  659,  662- 
663,  677-678,  788.  —  Við- 
eyjarsund  585,  586. 

viðgerð  á  söðli  445. 

Viðidair  í  Húnavatnsþingi  180, 
194,  343,  505,  506,  613, 
614,  650,  657,  662,  711,  772, 
773. 

Viðidalsá  i  Steingrímsfirði    283. 

Viðidalstunga  (Tunga)  i  Víðidal 
194,  195,  263,  313  —  314, 
319-320,343,351—354,  386, 
469—470,     476—477,    558- 


560,649,650,653,  662  712  — 
713,  756,  758,  768,  779—781. 

—  Víðidalstunguheiði  558 — 
560.  —  Víðidalstunguslagr 
(1483)  476—477. 

Víðilækr  í  Þverárhh'ð  744. 

Víðimýri  í  Skagafirði  391-392, 
418-419. 

Víðivellir  í  Blönduhlíð  207,  487, 
524,  555-560,  600  —  601, 
766. 

Víðivellir  i  Fljótsdal  198,  447. 

viðr,  viðir  110,  111,  23.4,  434, 
449,  461,  462,  518,  519,  520. 
683.  -  naglfastr  viðr  591.  — 
stórviðr  237.  —  viðarhögg  46, 
452.  —  viðarkrókar  740.  — 
viðreki,  viðarreki  5,  6,  24, 
49,  58,  70,  71,  288,  339, 
415,  455,  461,  462,  466,  720. 

viðrneíni:  biskup,  Jón  Tuma- 
son,  Þórólfr  Ögraundsson.  — 
biskupsson,  Magnús  Þórólís- 
son.  —    danr,  Jón  Björusson. 

—  greipaglennir,  Jón  Einars- 
son.  —    hjálmr,  Jón  Jónsson. 

—  hraði,  Þorsteinn.  —  hæru- 
langr,  Ásmundr  Jónssou.  — 
íslendingr,  Jón  Jónsson.  — 
Jórsalafari,    Björn    Einarsson. 

—  kalekr,  Jón.  —  langhryggja, 
Sigríðr.  —  litli,  Erlendr,  Hal- 
dór.  —  pungr,  Jón.  —  rámr, 
Jón  Þorgeirsson.  —  ríki, 
Björn  Þorleifsson,  Teitr  Gunn- 
laugsson,  Torfi  Jónsson,  Vig- 
fús  Þórðarson. —  ríkismanna- 
fæla,  Pétr  Sveinsson.  —  ryt(r), 
Jón.  —  skálakona,  Katla.  — 
spjóti,  Olafr.  — 

viðrþurft  búksins  534. 


978 


ílÍlGIS*It. 


viðtal  158. 

Viðvík  í  Skagafirði  87—88,  168, 
371-372,     462-463,     508— 
509,  545,  592,   624,   646.     - 
Yiðvíkrsveit    505,    545,     592, 
624,  646. 

Vífilsmýrar  i  Önundarfirði  387 — 
388. 

víg»  vígaferli,  vigsmál  127,  172  — 
173,  208  —  210,  212,  217  — 
218,  359,  360,  388,  540,  589, 
590,  701,  741,  751,  789,  801. 
—  vígsbætr  209,  305,  358, 
359,  364,  388.  —  viglýsing 
203,  217,  218,  361,  631, 
789,  801. 

Vigdís  Arnadóttir  nyrðra  (1503 
eða  fyrri)  633—634. 

Vigdis  Haldórsdóttir,  Hákonar- 
sonar,  systurdóttir  Guðna 
Jónssonar  (1505)  764—765. 

Vigdís  Illugadóttir  vestra  (1502) 
604, 

Vigdís  Jónsdóttir,  I>orlákssonar, 
kona  Olafs  Filippussonar), 
(1492-1500)  136-137,  188- 
139,  255-256,  313  —  315, 
351  -  354, 385  -386, 533-536. 

vígðs  vatns  ketiU,  sjá  kirkja. 

Vigfús  vestra  (1494)  226—228. 

Vigfús  Erlendsson,  Erlendsson- 
ar,  síðar  hirðstjóri  og  lögmaðr 
(1495-1505)  285,  311—312, 
333—334,  356,  609,  612, 
748-750,  805-806. 

Vigfús  Erleudsson  prófastr  á 
Setbergi  (d.  1781)  53. 

Vigfús  Gíslason  sýslumaðr  á 
Hvoli  (d.  1647)  453. 

Vigfús  Guðmundsson  vestra 
(1498)  396—397. 


Vigfús  Hallsteinsson,  Eiriksson- 

ar,  í  Keldunesi  (c.  1330)  214. 
Vigfús  IUugason  604.     Sjá  Vig- 

dís  Illugadóttir. 
Vigfús  Ingjaldsson    ráðsraaðr  á 

Eiðura  (c.  1440—1450)  385. 
Vigfús    ísleifsson     prestr  i  Sól- 

heimaþingum  (d.  1731)  53. 
Vigfús  Jónsson,  Pálssonar,  sýslu- 

maðr  áKalastöðum  (d- 1595)  15. 
Vigfús     Jónsson    i    Árnessþingi 

(1636)  453. 
Vigfús  Jónsson,     biskups     Vig- 

fússonar,  á  Leirá    (ura    1700) 

620. 
Vigfús    Jónsson    prófastr  í  Hít- 

ardal  (d.  1776)  359. 
Vigfús    Oddsson    prestr  i  Gaul- 

verjabæ  (d.  1650)  453. 
Vigfús  Sigmundsson  (Sigurðsson) 

nyrðra  (1495)  265. 
Vigfús    Snorrason  í    Borgarfirði 

(1493)  162. 
Vigfús    (Fúsi)    I>órðarson     hinn 

ríki,  lögréttumaðr  og  bóndi  á 

Borg  á  Mýrum    (1495—1505) 

270,  427,  493,  570,  752,  796, 

799,  803-804. 
Vigfús       Þorsteinsson       nyrðra 

(1495)  264. 
Vigfúsdóttir :      Hólmfriðr,    Mar- 

grét. 
Vigfússon :       Arni,     Geir,     Jón, 

Magnús,  Þorgils. 
Vighólsstaðir  á  Fellsströnd  244. 
vigiliæ  festorura  187,  309,    512, 

804. 
Vigravik  á  Akranesi  57. 
vígsla  619,  767.    —     vigslubréf 

277,    364.    —     vigsluraáldagi 

609.  —  vigslukaggr  639. 


REGISTR. 


979 


Vik  í  Bitru  851 

Vík  á  Seltjarnarnesi,  sjá  Reykja- 

vik. 
Vik  i    Staðarsveit    i    Skagafirði 

(út  frá  Stað)  221—222,  229— 

230,  643,  721—722. 
Vikingsstaðir  i   Reykjadal    169. 
Vilborg    Jónsdóttir,    Sigmunds- 

sonar  (1505)  756—758. 
Vilchin    biskup    í    Skálholti    (d. 

1405),     Vilchinsmáldagar      3, 

15,  32,  45,  50,  63,  454. 
Vilhjálmr     Ornasson     syðra    (d. 

1494  eða  fyrri)  205. 
Vilhjálmsson:  Finnr,  Jón,  Niku- 

lás,  Sveinn,  Þorkell. 
vili  og  vitorð  95,  142. 
ViUingadalr       (hvortveggja)      i 

Eyjafirði  583. 
ViUingaholt  i  Elóa  688,  692. 
ViUinganes  i   Skagaíirði     413 — 

414,  577-578. 
ViUingavatn  i  Grafningi  47,  48. 
vinátta  88,  89. 
Vindr  (Vende,   Wende)    9,  378, 

407,    408,     483,     484,      748, 

749,  750,  751. 
Vindæli    (Vindhæli)     á    Skaga- 

strönd  602,  659-662. 
vingjaíir  719,  720. 
vinir  og  venzlamenn    127,    210, 

246,  370. 
vinnumenn  343,  652. 
vinnumissir  489,  510. 
viravirkisgerð  155. 
virðing  (mat),  virðingargerð  97, 

212,  292,  449,  513,  547,  548, 

666.  —  virðingarfé    (góz)  18, 

32,  210.  450,  638.  -  virðingar- 

menn  3,  10. 
yirki  (vigi)  294,  —  yirki^yetr  (á 


Reykhólum  1482  —  1483) 
294. 

viseyrir  644,  696. 

visitazia,     visitaziubók     2,  16, 

81,  134,   135,  136,  154,  159, 

609,  630,  737,  754,  779. 

vist  163,  385. 

vitakúpur  287.  —  vitaskálar 
287. 

vitni  91,  93,  94,  96,  101,  102, 

114,  125,    175,  180,  181,  184, 

193,  212,   226,  228,  229,  248, 

261,  266,    269,  270,  271,  290, 

296,  301,   3.50,  3.52,  353,  361, 

381,  382,    398,  426,  430,  4^0, 

482,  488,   489,  509,  510,  542, 

550,  551,   564,  593,  596,  597, 

607,  662,   647,  650,  656,  657, 

658,  659,   660,  672,  676,  689, 

693,  703,    711,  7.2,  720,  7.53, 

779,  780,   782,  783,  784,  792, 

809,  811,    812.  —  vilnisburðr, 

vitnisburðarbréf    10,  12,  102, 

122,  124,    125,  127,  128,  129, 

130,  136,    137,  138,  141,  144, 

147,  158,    162,  164,  165,  167, 

170,  190,    192,  203,  205,  206, 

212,  213,   21.5,  220,  221,  222, 

229,  231,    247,  248,  249,  256, 

257,  258,   275,  281,  284,  294, 

295,  301,   308,  309,  320,  329, 

335,  336,   337,  338,  339,  340, 

341,  3^4,   367,  368,  380,  385, 

396,  397,   404,  410,  414,  41.5, 

418,  419,   424,  425,  431,  43i>, 

4.50,  467,   468,  469,  476,  477, 

489,  490,   .506,  507,  520,  521, 

.522   560,   5bl,  582,  .587,  597, 

598,  604,   605,  607,  621,  634, 

643,  653,    655,  657,  662,  663, 

679,  m\   687.  688,  689,  698, 

701,  702,    703,  729,  730,  733, 

734,  741,    748,  7.55,  758,  759, 

763,  773,  774,  7/5,  777,  778, 


980 


REGlSTR. 


799,  800,  806,  807.  -  vitnisbréf 
12.  —  vitnisraenn  221. 

vitorð  95,  97,  142. 

Vitusmessa  (Vitus  martyr)  603, 
696. 

voð  95,  156,  157,  179,  186, 
194,  285,  362,  459,  473,  598, 
627,  724,  740,  742,  802.  — 
tvítug  voð  287,  332.  —  verk 
tilvoðarl56,  742.  Sbr.  hafn- 
arvoð,  söluvoð,  vaðmál. 

Vogar(nir  =  Kviguvogar)  i 
Gullbringusýslu  457. 

Vogar  i  Leirársveit  58. 

Vogar  við  Mývatn  681. 

Vogar  í  Vatnsfjarðarsveit  637. 
Sbr.  Vogr- 

Vogr  á  Fellsströnd  244. 

Vogr  á  Mýrum  745. 

Vogr  i  Vatnsfjarðarsveit  244. 
Sbr.  Vogar. 

Vogslækr  (=  Kópavogslækr), 
rekamark  Engeyjarkirkju    51. 

Volafall  i  Sviaadal  71. 

volsmaðr  669. 

vonarvölr  246. 

vond  verk  242. 

vopn  347,  362,  390,  654,  706. 
—  Sjá  atgeir.  —  bogi  705, 
706.  —  byssa  705.  706.  — 
Sjá  spjót.  —  Sjá  sverð.  Sbr. 
hertygi. 

Vopnafjörðr  eystra  17,  18,  19, 
20,  257,  258,  465,  512. 

vor  frú  243,  444,  538.  —  vor 
írú  messa  430. 

vorlag  301. 

vottar  94,  95,  101,  103,  142, 
193,  218,  221,  249,  261,  268, 
296,  301,  327,  350,  352,  439, 
488,  545,  564,  601,  620,  625, 


656,  658,  682,  702,  703,  766, 
808.  —  vottabréf  705.  — 
vottorð  99,  105. 

votum  767. 

Vælugerði  i  Flóa  152. 

vætt  49,  153,  154,  155,  184, 
187,  285,  288,  337,  417, 
466,  578,  579,  608,  672.  677, 
712,  718,  738,  744,  746,  764, 
771,  797. 

völlr  (tún)  227. 

Völlr  neðri  í  Flóa  454. 

Völlr  i  Hvolhrepp  40. 

vöndlar  155,  184,  639,  746. 

Vörðuholt  i  Melasveit  59. 

Vörðuhús  á  Akranesi  56. 

vöxtr  (fjár)  854. 

Wende,  sjá  Vindr. 
Wigfús,  sjá  Vigfús. 
Worm,  Chr.  715. 

Yfirbót  767. 

yfirgangr  12,  653. 

yfirreið  198. 

yíirsýn  97,  434,  482,   483,    551, 

586,   735. 
Yslandh  (-landt,  -landtt),  sjá  Is- 

land. 
Ytrafell  á  Eellsströnd  6. 
Ytridalr  í  Eyiafirði  761  -762. 
Ytrihólmr  á  Akranesi  57. 
ytrihreppr,     sjá      Hrunamanna- 

hreppr. 
Ytrllönguhlíð  í  Hörg4rdal  434  — 

435. 
Ytrivellir  i  Miðfirði  98. 
Yztiskáli      undir        Eyjafjöllum 

432-433,  805-806. 
yztu    endimörk    171,    508,    559, 

770, 


REGISTR. 


981 


yxn,  sjá  nautpening. 

Þambá  í  Bitru  85. 

I^ambárvellir  i  Bitru  70. 

þangskurðr  455. 

þarfahús  667. 

þarflegir  peningar,  þarílegt  góz 
18.  31,  89,  157,  179,  187, 
195,  197,  209,  233,  243,  254, 
283,  288,  291,  316,  325,  326, 
327,  376,  437,  481,  513,  544, 
583,  629,  633,  640,  715,  720, 
737,  748,  762,  790,  798. 

þari  454,  455. 

þaufari  739. 

þegn  172,  322,  429.  —  \>egn- 
gildi  172,  632,  802.  — 
þegnskylda  267,  322. 

þelahögg,  sjá  kirkja. 

Þerneyjarsund  á  Kollafirði   153. 

í>ernuvík  í  Ögurssveit  82. 

í>éttmarsson :     Sigurðr. 

þexla  736. 

þing  (Alþingi)    322,     368,     538, 

596,  634,  635.  706,  707,  708, 
709.     Sbr.  Öxarárþing. 

þing    (héraðsþing)     5,     7,  212, 

229,  301,  471,  472,  485,  564, 

597,  688,  693,  725,  726,  775. 
—  þriggja  hreppaþing  137, 
274. 

þing  (sókn)  204,  366. 
þing  (góðir  gripir)  481. 
þingá  (þinghá)  77. 
þingaprestr    26,    75,    132,     335, 

512. 
Þingeyjarþing   223,     272,     291, 

367,  400,  799. 
Þingeyrar     i       Húnavatnsþingi, 

Þingeyraklaustr       194 — 195, 

g03-204,  263,  298,  313-314, 


326-330,  373  -  374,  382, 
461  —  462,  508,  555  —  558, 
581,  582,  643,  719,  761,  776, 
783. 

þingfararkaup  322.  634,  635. 

þinghestar  71. 

þingkostr  573,  574. 

þingmenn  352,  564,  597,  650, 
775. 

Þingmúli  í  Skriðdal  29. 

þingsafglöpun  708. 

Þingskáli  á  Rangárvöllum    688. 

þingstaðr*  93,  101,  160,  211, 
226,  248,  265,  290,  300,  319, 
348,  390,  480,  484,  531, 
541,  602,  631,  634,  692,  711, 
722,  725,  752,  756,  774,   791. 

þingstefna  353. 

þingtollar  323. 

JÞingvöllr  við  Öxará  12,  53, 
216,  218,  271,  272,  504,  505, 
506,  507,  580,  641,  642,  701, 
702,  713. 

Þistilsfjörðr     i      Þingeyjarþingi 

419,  420,  466,  619,  620. 
þjalir  739. 

ÞjóÖólfsson :     Jón,  Sigurðr. 
þjófr  96,  97.  —  þjófssök  95. 
þjónn  786. 
þjónusta  116,     145,     216,     322, 

663,  784,  790. 
þjónustukona  88. 
þjónustulauu203    204,  386,  387, 

420,  421,  433.  475,  646,  680, 
723. 

þjónustumaðr  204,  296,  613. 
þjónustutekja     107,     108,     114, 

783. 
Þjórsá  46,  376,  621,    678,    696, 

697,  788. 
Þóra  Bjarnardóttir,  Þorleiísspn- 


982 


REGISTR. 


sonar,  kona  Gruðna  Jónssonar 

(1502)  591. 
Þóra  Gottskálksdóttir,  Þorvalds- 

sonar,  i  Húnavatnsþingi  (1502) 

602-603. 
Þóra    Guðmundardóttir  i    Þing- 

eyjarþingi  (1494)  215. 
Þóra  Tumadóttir,  ómagi  í  Dala- 

sýslu  (1493—1494)   174-176, 

226-229. 
Þóra  Þórarinsdóttir  kona    Daða 

Arasonar  (1502)  603—606. 
JÞórálfr  Gizurarson  nytðra  (1493) 

180-181. 
Þórálfr     Guðmundsson     (veginn 

1500)  531-532. 
Þórálfr     Oddsson     umboðsmaðr 

Hólastóls  (1492)  91,  149,  151. 
Þórálfr  Ólaísson  vestra  (1502)  605. 
Þórálfr,  sbr.  Þórólfr. 
Þórarinn     Askelsson  i    Rangár- 

þingi  (1497)  376,  377. 
Þórariun  Bjarnason  vestra,  bróð- 

ir  sira  Páls  í  Hjarðarholti  og 

faðir  síra  Þorsteins    (c.  1450) 

124. 
Þórarinn  Brandsson  undir  Eyja- 

um  (1494)  225. 
Þórarinn  Eyjólfsson  prestr  eystra 

(1497-  1499)  345,  431. 
Þórarinn    Helgason  í  Hornafirði 

(ura  1500)  449. 
Þórarinn     Jónsson     (i    Grírasey 

1492)  115. 
Þórariun  Jónsson    syðra    (1496) 

299. 
Þórarinn  Jónsson  nyrðra  (1493 — 

1500)  180-181,   531. 
Þórarinn     Stephánsson  í  Kross- 

holti  (1495-1504)    285,    615, 

745. 


Þórarinsdóttir:     Kristin,  Þóra. 
Þórarinsson:         Arni,       Bjarni, 

Brandr,      Einar,      Guðmundr, 

Hallr,  Hrafn,     Jón,     Stephán, 

Sveinn,    Þorlákr,      Þorsteinn, 

Þorvarðr. 
Þorbergsson :     Haidór. 
ÞorbjargarstaðiriLaxárdal  108 — 

109. 
Þorbjarnarson :     Arni,    Asbjörn, 

Asgrímr,  Eiríkr,  Olafr,    Skúli, 

Tumas. 
Þorbjörg     Brandsdóttir,       kona 

Asgríms  Þorbjarnarsonar 

(1494-1505)211—212,  791— 

792. 
Þorbjörg   Guðinadóttir  í  Holti  í 

Saurbæ  (1482-1483)  294. 
Þorbjörg  Olafsdóttir  tóna    Geir- 

mundarsonar,  kona    Andrésar 

Guðmundssonar   (1493 — 1501) 

159-160,     262,     520  —  521, 

526—527,  586-587. 
Þorbjörg  Ormsdóttir,  Snorrason- 

ar,  kona  Ólafs   tóna    Þorleifs- 

sonar  (enn  á  b'íi  1394)  71. 
Þorbjörg   Sigurðardóttir  á  Kúlu 

(c.  1700)  176. 
Þorbjörn     Amundason    prestr  á 

Gilsbakka     og    prófastr    milli 

Gilsfjarðar     og     Gljúfrár     (d. 

1491  eða  fyrri)  139  —  140. 
Þorbjörn  Flóventsson  vestra   (c. 

1492)  154,    155-156. 
Þoibjörn    Gunnarsson,    Bjarnar- 

sonar,  i  Húnavatnsþingi  (1498) 

408-409. 
Þorbjörn    i    Heynesi    (um    1500 

eða  fyrri)  57.      Sbr.  Þorbjörn 

Jónsson. 
Þorbjörn  Jónsson  prestr  og  próf- 


KEGISTR. 


983 


astr       milli      Gilsfjarðar      og 

Gljúfrár  (1492-1494)  86—87, 

97,  170,  205. 
Þorbjörn  Jónsson  prestr  nyrðra 

(1505)  766. 
Þorbjörn     Jónsson   i    Kálfanesi, 

frændi  Guðmundar  Andrésson- 

ar    (1494-1504)     205,     401, 

403,  430  -  431,  727. 
Þorbjörn.      Nikulásson       vestra 

(1500-1501)  480,  562. 
Þorbjörn     Þormóðsson  í    Húna- 

vatnsþingi  (1493—1494)  180. 
Þorbrandsstaðir  í  Vopnaíirði  19. 
Þórðardóttir:       Guðbjörg,    Val- 

gerðr. 
Þórðarson :       Brynjólfr,     Einar, 

Guðmundr,      Gunnar,      Hallr, 

Illugi,      Ingimundr,      Jóhann, 

Jón,  Kolbeinn,  Magnús,  Pétr, 

Sálomon,       Sighvatr,       Skúli, 

Sturla,  Vigfús,  Þórðr,  Þorkell. 
Þórdís   Arnadóttir  í  Húnavatns- 

þingi  (1498)  411. 
Þórdís  Gísladóttir,    Filippusson- 

ar,     kona     Ara     Andréssonar 

(1495-1497)  250-251. 
Þórðarstaðir  i  Fnjóskadal  306 — 

307. 
Þórðr   Arnason    vestra    (1482 — 

1483)  294. 
JÞórðr     Arnbjarnarson    á     Fells- 

enda  í    Dölum     (1499-1503) 

437  -  438,  634. 
Þórðr  Björnsson    vestra     (1492) 

101. 
Þórðr  Brynjólfsson  vestra  (1495) 

256. 
Þórðr     Brynjólfsson    í    Rangár- 

þingi     (1496  —  1502)     SU— 

312,  609,  630-633, 


Þórðr  Brynjólísson  i  Þingeyjar- 

þingi  (1499)  419—420. 
Þórðr    Brynjólfsson    í    Eyjafirði 

(1495   -1501)  260,  478-479. 
Þórðr     Einarsson,     Sveinssonar, 

vestra     (1495  -  •  1504)     248, 

675. 
Þórðr  Einarsson  í  Biskupstung- 

um  (1665)  52. 
Þórðr  Guðmnndsson    djákni    og 

prestr  i  Hólum  i  Hrunamanna- 

hrepp  og  (eptir  1498)  á  Lundi 

(1492—1504)   117,    199-200 

278,  395,  442,  490,  590,   665, 

671,  698. 
Þórðr     Guðmundsson      lögmaðr 

(d.  1609)  15. 
Þórðr     Haldórsson     i     Eyjafirði 

(1500)  477. 
Þórðr  Helgason  bóndi  á  Staðar- 

felli    (d.  1493)  87,    134-136, 

183—184,  652. 
Þórðr  Helgason  í  Þórsnessþingi 

(1500)  484.^) 
Þórðr     Helgason     í     Dalasýslu 

(1504)  725.^) 
Þórðr      hestamaðr     i     Skálholti 

(1502)  628. 
Þórðr      Ingimundarsou       prestr 

nyrðra  (1492)  90,  137. 
Þórðr     Isleifsson     i     Hornafirði 

(1500)  527. 
Þórðr  Jónsson  i  Húnavatnsþingi 

(1492)  127. 
Þórðr     Jónsson     prestr  á    Gils- 

bakka  og  i  Eeykholti  (1495— 

1503)    284,     395,    442,     603, 

666-667.') 

1)  Gæti     þó    verið      einn      maðr. 

2)  Þetta  sýnist  alt    eiga    við    einn 


984 


HEGISTÍt. 


Þórðr    Jónsson  í  Steingrimsíirði 

(1503-1504)  656,  747. 
Þórðr  Jónsson  (1505)  814. 
í>órðr  Klemensson  í  Húnavatns- 

þingi  (1503—1505)   660,    680, 

756,  758,  791. 
Þórðr     Ólafsson     prestr  í   Kálf- 

holti  (um  1500)  453. 
Þórðr     Ormsson  i  Kjós     (1670) 

610. 
Þórðr    Sighvatsson    bóndi  i  Ar- 

nessþingi  (1496)  324. 
Þórðr     Stallason    prestr  á  Gils- 

bakka  (1504)  743,  744. 
Þórðr    Stullason  í  Biskupstung- 

um  (1665)  52,  622. 
Þórðr  Verraundarson  i  Dalasýslu 

(1497-1505)  348,  588,  747. 
Þórðr  Þórðarson  nyrðra  (1494  — 

1502)     210-212,     314,     578, 

624-625,  791. 
Þórðr  Þórðarson,    Steindórsson- 

ar,  ráðsmaðr  i  Skálholti,  bóndi 

i  Háíi  í  Holtum,  skrifari  Arna 

(d.  1747)  278,  279,    415,  461, 

511. 
Þórðr  Þorleifsson  i  Rangárþingi 

(1496)  316. 
Þórðr    Þorleifsson  á    Kjalarnesi 

(1691)  53. 
Þórðr    Þorsteinsson    eystra     og 

nyrðra  (1498-1505)400,  789. 
Þoríinnr  Jónsson  prestr  í  Skapta- 

fellsþingi  (1496)  297. 
Þorfinnr  Nikulásson    496.       Sjá 

Arnór    rinnsson    og    Nikulás 

Jónsson. 
Þorfinnsson  :  Hjalti,  Jón,  Sveinn, 

Þórólfr. 
Þorgautr  Ólafsson  vestra  (1503 — 
1505)  672,  682,  763. 


Þorgautsstaðir  i  Hvítársiðu  743. 
Þorgeir  Olafsson   nyrðra    (1492) 

109. 
Þorgeir     Þorsteinsson       nyrðra 

(1492)  98. 
Þorgeirsson :     Haldór,   Jón,    Ól- 

afr,  Steinn,  Þorlákr,  Þorsteinn. 
Þorgerðr  Guðmundardóttir,  Ingi- 

mundarsonar    (d.   fyrir    1495) 

255. 
Þorgerðr  Jónsdóttir  kona   Hall- 

varðs  Eirikssonar  (1498)  406. 
Þorgerðr    Oddsdóttir,     miðkona 

Jóns  lögmanns   Sigmundsson- 

ar  (1493-1494)   195. 
Þorgerðr  Ólafsdóttir,  kona    Ara 

Guðraundssonar  (d.  fyrir  1460) 

425-427,     480  —  483,      554, 

595-597. 
Þorgerðr  Þorleifsdóttir  prófentu- 

kona  á  Hólum  (1492)  88. 
Þorgils  Gizurarson  i  Húnavatns- 

þingi  (1496)  298. 
Þorgils     Guðmundsson      prestr 

nyrðra  (1502)  601. 
Þorgils  Guttormsson  í  Þingeyj- 

arþingi  (i494)  215. 
Þorgils    Ólafsson  i  Þverárþingi 

(1497)  354. 
Þorgils  Sigurðsson,  Pálmasonar, 

konrektor  og  ráðsmaðr  i  Skál- 

holti,  siðar  spítalahöldr  á  Hall- 

bjarnareyri  (1710—1719)  152, 

171,  279,  453. 
Þorgils     Vigfússon     í    Grímsey 

eða  Eyjafirði  (1492)   115. 
Þorgilsson :     Guðmundr,    Hösk- 

uldr,  Illugi,  Jón,  Kári,  Niku- 

lás,  Snorri,  Þórólfr. 
Þorgrimr       Björnsson      nyrðra 

(1505)  807—810, 


BEGISTR. 


985 


Þorgrimr  Illugason  frændi   Sig- 

urðar  prests    beigalda    (1500) 

475. 
Þorgrímr  Jónsson  syðra    (1493) 

394/) 
£>orgrimr  Jónsson  nyrðra  (1500 — 

1501)  529-530.^) 
Þorgrimr       Olafsson  nyrðra 

(1493—1494)  195. 
Þorgrimsgerði  á  Akranesi  57. 
Þorgrímsson :       Halldór,       Jón, 

Magnús,  X>orsteinn. 
Þórhallsdóttir :     Margrét. 
Þórhallsson :     Þorlákr. 
Þórir  Steinólfsson  vestra  (1428) 

383—384. 
Þórir  Þorsteinsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1505)  810-812. 
Þórisstaðir  í  Olfosi  622-623. 
Þórisstaðir  á  Rosmhvalanesi  272. 
Þórisstaðir     á     Svalbarðsströnd 

804—805. 
Þórisvogr,     rekamark     Dverga- 

steinskirkju  24. 
Þorkell  Bárðarson  i  HúnavatDS- 

þingi  (1504)  719. 
Þorkell        Gunnarsson        syðra 

(1499—1500)   417-.-418,    510. 
Þorkell     Jónsson     i     Dalasýslu 

(1492-1504)  92-97,  725. 
Þorkell     Jónsson  i    Húnavatns- 

þingi  (1494)  211. 
Þorkell     Ólafsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1497—1502)  342,    598. 
Þorkell    Ormsson    vestra  (1494) 

231. 
Þorkell    Sighvatsson    i    Árness- 

þingi  (1502)  621. 
Þorkell  Sigurðsson  nyrðra  (1502) 

601. 


1)     Gæti  J)ó  verið  eipn    maðr. 


Þorkell  Vilhjálmsson,  Skálholts- 

maðr  (1502)  627. 
Þorkell      Þórðarson      prestr     á 

Bergstöðum        (1457  —  1466) 

523. 
Þorkell      Þorsteinsson        prestr 

syðra  (1502)  603. 
Þorkelshvoli     (-hóll)    i     Viðidal 

180,     195  —  196,     657,     711, 

755-756. 
Þorkelsson  :  Ari,  Eyjólfr,  Grimr, 

Guðmundr,   Gunnlaugr,    Hall- 

kell,     Helgi,     Jón,      Magnús, 

Oddr,  Þorlákr. 
Þórkötlustaðir  i  Grindavik  458. 
Þorlákr  á    Hesti    i     Borgaríirði 

(1466—1467)  807. 
Þorlákr  á  Hof^töðum  á   Mýrum 

(1504)  745. 
Þorlákr,    Skálholtsmaðr     (1502) 

627. 
Þorlákr    Arnórsson  i  Hornafirði 

(nm  1500)  449. 
Þorlákr  Auðanarson  vestra  (1495) 

248. 
Þorlákr  Böðvarsson  i  Þórsness- 

þingi  (1500)  484-485. 
Þorlákr  Hreimsson  syðra  (1498) 

398. 
Þorlákr  Jónsson  nyrðra  (1495  — 

1498)  250,  255,  265. 
Þorlákr  íaðir  Magnúss  á  Melum 

59. 
Þorlákr      Olafsson     á    Kvenna- 

hvoli,  faðir  Jóns  (fyrir    1479) 

759. 
Þorlákr  Óttarsson  vestra    (1496 

eða  fyrr)  292. 
Þorlákr  Semingsson,  Magnússon- 

ar,  nyrðra  (1492)  90-  92,  99, 

100, 


986 


ílEGISTfl. 


Þorlákr  Svartsson   lögrétturaaðr 

(1495)  271. 
Þorlákr   ÞórarÍDsson    á  Hofi    i 

Álptafirði  (um  1500)  448. 
Þorlákr       "Þorgeirsson        prestr 

nyrðra    (1493  —  1500)     207, 

476. 
Þorlákr  Þórhallsson  hinn    helgi 

biskup'í  Skálholti    (d.   1193), 

Þorlákskirkja     43,     46,      48, 

50,  59,  68,  71,  154,  242,  365, 
.     447,  536,  645,   698.    —    Þor- 

lákslikneski  492.     Sjá.kirkja. 

—  Þorláksinessa     á     sumar 
84,  127,  137,  226, ;  227,    609. 

—  Þorláksmessa  á  vetr    318, 
441.  —  Þorlákspeningar  365, 

—  Þorláksskript,  sjá  kirkja. 
£>orlákr     Þorkelsson       lögréttu- 

maðr  vestra  (1480)  11. 

Þorlákr  Þorsteinsson  nyrðra 
(1495—1505)  260-262,  264, 
553,  789. 

Þorlákr  Ögmundsson  í  Kangár- 
þingi  (1497)  375,  377. 

Þorláksdóttir:     Ingibjörg. 

Þorláksson  :  Árni,  Bessi,  Brandr, 
Guðbrandr,  Jón,  Magnús,  Sig- 
urðr,  Skúli,  Þorsteinn. 

Þorleifr  Arason  prófastr  á  Breiða- 
bólstað  í  Fljótshlíð  (d.  1727) 
171. 

Þorleifr  Árnason  í  Glaumbæ  (á 
lífi  1478;  d.  1481  eða  fyrri) 
436,  704-705. 

Þorleifr  Björnsson  hirðstjóri  á 
Reykhókim  (d.  1486)  10-11, 
155,  223,  559-260,  331, 
378—  380,  392,  404  -  405, 
427—  430,  433,  491  —  492, 
49^-498,     5J5,      522,      523, 


530—531,    537  —  540,    550— 

551,     563,     564  —  566,     589, 

653-655,  679. 
Þorleifr  djákni  í  Skálholti  (1502) 

628. 
Þorleifr  Eiríksson,   prests    Ein- 

arssonar  (d.    1501    eða    fyrri) 

557. 
Þorleifr  Gamlason  i  Þykkvaskógi 

(1501—1504)  543,  741. 
Þorleifr  Grímsson,   Pálssonar,  á 

Möðruvöllum      (1495  —  1501) 

265-268,     273  ~  274,     393, 

434-437,    503,     505,    517— 

518,  584. 
Þorleifr    Hafliðason,     Skálholts- 

maðr  (1502)  627. 
Þorleifr  Helgason  nyrðra  (1493) 

191. 
Þorleifr  Jónsson    prestr    nyrðra 

(1492)  98. 
Þorleiír  Jónsson  bróðir  á  Helga- 

felli  (1493-1494)  157,  224. 
Þorleifr     Jónsson    í    Þingeyjar- 

þingi  (1494)  213. 
Þorleifr  Jónsson  lögréttumaðr  i 

Kjalarnessþingi   (1497—1505) 

337,  635,  703,  801. 
Þorleifr     Magnússon    á    Barða- 

strönd  (1662)    87,    165,     170, 

747. 
Þorleifr    Oddsson  í    Húnavatns- 

þingi  (1503)  659-662. 
Þorleifr   Ólafsson,     sjá     Þórálfr 

Ólafsson. 
Þorleifr  Ormsson,  bróðir  Haldórs 
ábóta  á  Helgafelli  og  íöður- 
bróðir  Eiríks  Haldórsoonar, 
lögréttumaðr  i  Þórsnessþingi 
(1493-1497)  185,  271^  361  — 
364, 


HtJGlSTÍÍ. 


9ÖY 


Þorleifr  Pálsson,  Jónssonar,  á 
Skarði  (1495—1505)  243— 
247,  350  —  354,  357-358, 
673-674,  760. 

Þorleifr  Skaptason  prófastr  i 
Múla  (d.  1748)  291. 

Þorleiír  Snorrason  i  Fljótsdal 
austr  (1497)  845.^) 

Þorleifr  Snorrason,  Skálholts- 
maðr  (1502)  628.^) 

JÞorleifr  Snorrason  í  Eyjafirði 
(1505)  797.^) 

ÞorleifrÞórólfsson  (veginn  1501) 
577. 

I^orleifr  Ögmnndsson  i  Keldu- 
hveríi  (ura  1360)  214. 

Porleifr  Örnólfsson  (Einarsson- 
ar)lögréttumaðrvestra  (1494 — 
1505)  218,  336,  383,  388, 
425,  428,  480,  526,  538,  562, 
595,  636,  672,  675,  682,  727, 
760,  763. 

í>orieifr  Ornólfsson  i  Þingeyjar- 
(1495)  280.2) 

Þorleifsdóttir:  Guðný,  Helga, 
Soiveig,  Þorgerðr. 

Þorleifsson:  Árni,  Björn,  Ein- 
ar,  Gizur,  Guðmundr,  Kol- 
beinn,  Ljótr,  Sigurðr,  Teitr, 
Úlfr,  Þórðr,  Þorsteinn. 

Þorleikr  Gunnsteinsson  lögréttu- 
maðr  vestra  (1480)  11. 

Þorleiksson :     Oddr,    Þorsteinn. 

Þorljótargerði  i  Öxaríirði  466. 

Þormóðardóttir :     Guðrún. 

Þormóðr  Bergsson  nyrðra  (1492) 
148,  14e,  151. 


1)  Þetta  kynni  þó  alt  að  vera 
einn  maðr.  2)  Þó  getr  þetta  ver- 
ið  sami  maðr  og  sá  nœsti  á  undan. 


ÞormóðrBjörnsson  vestra  (1492) 

101. 
Þormóðr   Sveinsson  i  Dalasýslu 

(1500)  519. 

Þormóðsdalr       i      Mosfellssveit 

585-  586,  594. 
Þormóðsson :        Ásmundr,     Jón, 

Nikulás,  Þorbjörn. 
Þórný    „kona"    Sokka    prests  á 

Svalbarði  (fyrir  1499)  415. 
Þóroddr  Alfjáðsson,  sjá  Þórálfr 

Olafsson. 
Þóroddr  Oddsson    syðra    (1496) 

303. 
Þóroddsstaðir      (Þórustaðir)      i 

Kaupangssveit  í  Eyjafirði  99, 

100. 
Þórólfr  Guðmundsson  i  Árness- 

þingi  (1636)   454. 
Þórólfr    Hranason   i    Þingeyjar- 

þingi  (1495)  253. 
Þórólfr     Þoríinnsson    í    Hegra- 

nessþingi    (1495—1506)     276, 

531. 
Þórólfr    Þorgilsson  í   Skagafirði 

(1501-1503)   577. 
Þórólfr  Ogmundsson,  Eyjólfsson- 

ar,  biskup,  bróðir  Halls  prests, 

bóndi  í  Laugardal  í  Tálknafirði 

(1495-1505)  250,    282,    418, 

479,  538,  562,  595,  599,  675, 

700,  701,  722—723,  741,  760, 

796. 

Þórólfsdóttir :      Ingib  jörg. 
Þórólfsson  (Þórálfsson):     Einar, 

Eyjólfr,  Blugi,  Magnús,    Páll, 

Síraon,  Þorleifr. 
Þorp  á  Galmaströnd  74. 
Þorri  99. 
Þórríðr,  sjá  Þuríðr. 


m 


ÍIÍÍGISTR. 


Þórsá   i     Húnavatnsþingi     720. 

—  Þórsárvötn  720. 
Þorskafjörðr    i     Barðastrandar- 

sýslu  402, 
Þorsnessþiug  391,  440. 
Þorsteinn    Arnason   i    Alptaveri 

(1496)  295-297. 
I>orsteinn      Bessason     i     Húna- 

vatnsþingi  (1494-1500)    211, 

531-532. 
I>orsteinn    Bjarnarson  i  Hoffelli 

(um  1500)  449. 
Þorsteinn  í  Botni  (1502)  628. 
Þorsteinn      djákni     i     Skálholti 

(1502)  628. 
Þorsteinn  Eiriksson  á  Svalbarðs- 

strönd  (1703)  415. 
Þorsteinn    Eyvindsson  i    Húna- 

vatnsþingi  (1498)  409. 
Þorsteinn     Einnbogason,     Jóns- 

sonar  (1503-1505)  660,   755. 
Þorsteinn    Gruðmundsson    prestr 

á    Staðarbakka    (1492-1505) 

90,  207,  411,  487,    555,    556, 

557,  559,  776. 
Þorsteinn  Guðmundsson  „bóndi" 

i  Dalasýslu  (1501)    587—588. 
Þorsteinn    Hákonarson  i  Vaðla- 

þingi  (1492-1499)  140,    422. 
Þorsteinn  Hákonarson   á  Rosm- 

hvalanesi  (1749)  53. 
Þorsteinn   Hallsson  í  Hornaíirði 

(1499)  432. 
Þorsteinn  hraði  i  Öxarfirði  (fyr- 

ir  1300)  215. 
Þorsteinn     IUugason      prestr     i 

Grímstungu  (d.  1495)  207. 
Þorsteinn   Jónsson  i  Vaðlaþingi 

(1493—1501)  203,  557. 
Þorsteinn     Jónsson      prestr     (á 

Melstað  1493-1494)  195. 


Þorsteinn  Jónsson  i  Borgarfirðí 

(1504)  687. 
Þorsteinn  Jónsson  vestra,    faðir 

Jóns,     Klemens     og      Sveins 

(1504)  695. 
Þorsteinn  Ketilsson  prestr  nyrðra 

(1502-1505)  624,  766. 
Þorsteinn  Kolbeinsson    Auðkýl- 

ings,   á  Holtastöðum     (enn    á 

lífi  1346)  462. 
Þorsteinn  Loðvíksson  i  Þingeyj- 

arþingi  (1493)  191. 
Þorsteinn    Magnússon    (í  Rang- 

árþingi  1505)  755-756. 
Þorsteinn      Oddsson      prestr    i 

Holti   undir     Eyjafjöllura     (d. 

1752)  431. 
Þorsteinn  Olafsson  i  Vaðlaþingi 

(1500- 1501)  478. 
Þorsteinn  Olafsson  vestra  (1503) 

636. 
Þorsteinn    Ormsson  i  Skagafirði 

(1494)  221. 
Þorsteinn  Pálsson  vestra  (1502 — 

1504)  595,  722. 
Þorsteinn     prestr    i    Saurbæ     i 

Eyjafirði  (fyrir  1400)  784. 
Þorsteinn  Sigurðsson  sýslnmaðr 

i  Múlaþingi  (d.  1765)  278. 
Þorsteinn  Stephánsson  lögréttu- 

maðr  i    Arnessþingi     (1500 — 

1501)  500,  568. 
Þorsteinn   Svarthöfðason    vestra 

(1493)  183. 
Þorsteinn  Sölvason  i  Húnavatns- 

þingi  (1497—1504)  342,    729. 
Þorsteinn    Þórarinsson,   Bjarna- 

sonar,  prestr  vestra  (1492)  124. 
Þorsteinn   Þorgeirsson,    Viðeyj- 

arklaustrsmaðr    (1451 — 1497) 

338-339,  340. 


liÉGISTlt. 


£>orsteÍDn  í>orgrímsson  i  Húna- 
vatnsþingi  (1446)  7. 

Þorsteinn  Þorláksson  í  Mýra- 
sýslu  (1505)  774. 

Þorsteinn  Þorleifsson  „bóndi"  i 
Þingeyjarþingi  (1493)  168— 
170,  197. 

Þorsteinn  Þorleifsson',  hirðstjóra 
Björnssonar,naágr  Sturlu  í>órð- 
arsonar  (1493-1503)  183— 
184,  532—536,  651. 

Þorsteinn  I>orieifsson,  Skálholts- 
raaðr  (1502)  627. 

I>orsteinn  Þorleiksson,  Skálholts- 
maðr  (1502)  628. 

Þorsteinn  í>orsteinsson  i  Húna- 
vatnsþingi  (1496)  298. 

Þorsteinsdóttir :  Cecilia,  Hall- 
otra,  Ingibjörg,  Ingigerðr, 
Kristin,  Sigríðr,  Úlfrún. 

I>orsteinsson  :  Árni,  Benedikt, 
Björn,  Brynjólfr,  Böðvar,  Ein- 
ar,  Eiríkr,  Eyjólfr,  Grirar, 
Guðmundr,  Gunnlaugr,  Hal- 
dór,  Hallsteinn,  Hjalti,  IUugi, 
ími,  Jón,  Kenek,  Ketill, 
Klemens,  Klængr,  Magnús, 
Naríi,  Oddgeir,  Oddr,  Páll, 
Runólfr,  Sigurðr,  Stephán, 
Sveinn,  Teitr,  Ulívéðinn,  Vig- 
fús,  Þórðr,  Þorgeir,  í>órir, 
Þorkell,  Þorlákr,  Þorsteinn, 
í>orvaldr,  Þorvarðr. 

Þorsteinsstaðir  i  Haukadal  587, 
588. 

Þorsteiusstaðir  i  Tungusveit  8. 
--  Þorsteinsstaðatjörn  8. 

Þórunn  Gisladóttir,  kona  Jóns 
Jónssonar  hjálms  (1493)  179, 
186—187. 

Þórustaðir,  sjá  Þóroddsstaðir. 


I>orvaldr  Eiríksson  vestra  (1497) 

336. 
I>orvaldr  Finnsson  hreppstjóri  i 

Þverárþingi  (1727)  5. 
Þorvaldr  Gíslason  vestra  (1504) 

723—724, 
Þorvaldr    (Þorvarðr)    Guðnason 

lögrétturaaðr  (1500)  496,  497. 
Þorvaldr    Helgason  i   JÞórsness- 

þingi  (1500)  484. 
Þorvaldr   Jónsson    búland,    lög- 

rétturaaðr  á  Móbergi  i  Langa- 

dal  (enn  á  lííi     1494)     221— 

222,  523,  776-777,  782,  784. 
Þorvaldr    Jónsson     bóndi  i  Ar- 

nessþingi  (1496)  324. 
Þorvaldr  Narfason,  Þorvaldsson- 

ar,  á  Eyri  í  Álptafirði  (c.  149 1)  66. 
Þorvaldr   (Þorvarðr)    Oddsson  i 

Húnavatnsþingi    (1493-1501) 

180,  326,  342,  581. 
Þorvaldr  Sigurðsson  i  Austfjörð- 

um  (á  lííi   1494;  d.  1500    eða 

fyrri)  222. 
Þorvaldr  Sveinsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1496-1504)   318,    342, 

719. 
Þorvaldr     Þorsteinsson      vestra 

(1500)  522. 
Þorvaldsdalr  i  Vaðlaþingi  424. 
Þorvaldsvatn,  landamerki   Núps 

i  Núpsdal  196. 
Þorvaldsdóttir:     Björg,    Guðný, 

Ingibjörg. 
Þorvaldsson :       Einar,     Eyjólfr, 

Finnr,  Gisli,  Gottskalk,  Hallr, 

Helgi,  Jón,  Narfi,  Oddr,  Steinn, 

Stephán. 
Þorvarðardóttir :  Guðriðr,  Hólm- 

fríðr,  Ingibjörg. 
Þorvarðr   Bjarnason,     Marteins- 


990 


MGÍSTR. 


sonar,    i    Njarðvík    i    Borgar- 

firði   (1495-1500)     270—271, 

320,  360,  525. 
Þorvarðr    Björnsson    360.       Sjá 

Þorvarðr  Bjarnason. 
Þorvarðr      djákni     i     Skálholti 

(1502)  628. 
Þorvarðr  Erlendsson    sýslumaðr 

i     Arnessþingi     og      lögraaðr 

(1492-1505)     88-89,      117, 

443_444,     470  -  471,     497, 

500,    502-504,     575,    582— 

584,     620-624,      635-636. 

641,     677-678,     688-689, 

692  -  693,     702-  703,     796— 

797,  800-801,  814. 
Þorvarðr     Gruðmundsson     syðra 

(1495-1498)  272,  393,  395. 
I>orvarðr  Heigason    prófastr  og 

prestr  i  Vallanesi,  siðar  príor 

á  Skriðu  (1496  -  1500)  297, 

357,  512. 
Þorvarðr  Ivarsson  prestr  i  Odda 

(1492—1498)    152,    269—270, 

395. 
í>orvarðr  Jónsson  nyrðra  (1494 — 

1501)  203,  548. 
Þorvarðr  Jónsson  vestra  (1497 — 

1500)  348,  484. 
£>orvarðr     Magnússon     prestr   i 

Rauðasandsþingum    (d.    1752) 

795. 
JÞorvarðr     Oddsson     376.       Sjá 

Þorvaldr  Oddsson. 
Þorvarðr  Ólafsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1446)  7.  , 

Þorvarðr     Steinmóðsson,    ábóta  l 

Bárðarsonar,    nyrðra    (1496 — 

1498)  306,  380—381.  I 

Þorvarðr  Þórarinsson  riddari  (d.  i 

1296)  214. 


Þorvarðr  Þorsteinsson  i  Húna- 
vatnsþingi  (1497—1498)  326, 
327,  329,  412. 

Þorvarðsson :  Arni,  Bergþór, 
Jón,  Magnús,  Marteinn,  Oddr, 
Páll,  Valdi. 

Þrándarson :     Jón. 

Þrándheimr  i  Noregi  473,  646» 
772,  786,  787. 

Þrastastaðir  á  Höfðaströnd  234. 

þremenningr  175. 

þrettándi  (dagr  jóla)  87,  157, 
235,  252,  549,  592. 

þriði  dagr,  þriðjudagr  7,  13, 
117,  121,  122,  136,  141,  144, 
147,  152,  157,  158,  183,  185, 
189,  196,  203,  217,  247,  271, 
273,  276,  295,  300,  310.  314, 
317,  319,  332,  342,  373,  404, 
487,  493,  513,  514,  521,  568, 
587,  594,  599,  602,  614,  617, 
625,  649,  664,  672,  706, 
724,  734,  748,  761,  762,  791, 
801. 

þriðjungaklæði  rautt  155. 

þrifeiðar  239. 

þritekin  hringing  793,  794. 

þrjózka  150,  151. 

þrotsmenn  501. 

Þrúðr,  sjá  Herþrúðr. 

Þrúðr  Benediktsdóttir,  Magnús- 
sonar,  i  Vik  i  Skagafirði, 
kona  Einars  Einarssonar 
(1494-1504)  229-230,  721-  - 
722. 

Þrælsey  suðr  frá  Bilshömnim 
64. 

Þrælskleif  á  Ströndura  461. 

Þrætunes  i  Saurbæ  vestr  71. 

Þröskuldr  i  Miðdölura  67. 

þúfa,  þúfur  59,  325,  457,  463. 


REGISTR. 


991 


í>úfa  (I>úfur)  í  Vatnsfjarðarsveit 

244. 
Þúfa  i  Olfosi  583. 
Þúfueyri  í  Beruíirði  32. 
þurfamenn   1.     —     þurfamanna- 

tíund  172,  547. 
Þuríðr    Benediktsdóttir     írænd- 

kona    Páls     Brandssonar     (d. 

1492  eða  íyrri),  kona  Þorláks 

Semingssonar  99. 
Þuríðr  Björnsdóttir,  Þorleifsson- 

ar,    húsfreyja  á  Eyri  í  Alpta- 

íirði  (um  1491)  66. 
Þuríðr  Jónsdóttir,     kona     Guð- 

mundar     Hrafnssonar     (1498) 

399. 
Þverá  í  Eyjafirði  138. 
Þverá  í  Enjóskadal  138. 
Þverá  i  Laxárdal    í    Þingeyjar- 

þingi  799—800. 
Þverá  i  Núpsdal  196. 
Þverá   syðri  í  Vestrhópi    592 — 

593. 
Þverá  i  JÞverárhlið  64.  . 
Þverárdalr        í        JÞverárþingi, 

64. 
Þverárhlíð    í     Þverárþingi     63, 

628. 
Þverárþing  5,  15,  64,  742,  746. 
Þverdalr  á  Hornströndum  84. 
JÞverdalr    i    Saurbæ     101—104, 

220-221,  288. 
Þverdalsá  á  Hornströndum    84. 
þvest  764. 

þvingan  og  harðindi  130. 
Þvottá  í  Álptafirði  15,  34. 
Þykkvabær  i  Holtum  41. 
Þykkvabær  í  Veri,  Þykkvabæj- 

arklaustr  295—297,  356. 
Þykkvaskógr  i  Dölum  76,    156, 

220-221. 

Dipl.  Isl.  VII.  B. 


þýzkir  dúkar  724.      Sbr.  prýtz- 
borð. 

Æðasteinn  á  Berufirði  32. 

æfiulegt  borð  246. 

ærleg  kvinna  770. 

ærlegir  menn  93,  160,  180,  209,. 

211,  218,  248,  281,  290,  300,. 

314,  348,  350,  360,  381,  383, 

388,  428,  444,  471,  480,  484,. 

498,  500,  554,  570,  595,  602,. 

607,  631,  634,  672,  675,  682, 

722,  725,  727,  764,  789,  810. 
Ærlækr  i  Öxarfirði   465,    739— 

740. 
Æsa    Jónsdóttir     kona     Hafliða. 

Jónssonar  (1496—1497)  300— 

302,  354-355. 
Æsustaðir  í  Eyjafirði  203. 
ætt  265,   322,    435,     769,     776, 

782,     783.       -  ættartala 

175,   769.    —     ættartölubækr 

359.     —     ættleiðing  126.    — 

ættleiðslubréf  126. 

Öíugskelda  á  Kjalarnesi  583. 
öfund  93,  94,  96,  114,  238.     - 

öíundarbót  297,  764. 
Ögmundardóttir:     Guðrún. 
Ögmundr  Andrésson  prófastr  og" 

almennilegr  dómari  milli  Jök- 

ulsár  áBreiðársandi  og  Breið- 

dalsár  (1492)  118. 
Ögmundr     Björnsson     prestr     i 

Skálholtsbiskupsdæmi     (1492) 

106. 
Ögmundr    Jónsson  í  Þingeyjar- 

þingi  (1495—1498)  249,    255. 
Ögmundr    Pálsson    kirkjuprestr 

í    Skálholti   (1499—1504)   og 

(1504  og  síðar)  prestr  á  Breiða- 
63* 


•992 


REaiSTR. 


bólstað     í     Eljótshlíð,     síðast 

biskup  i    Skálholti    (d.    1541) 

59,  281,  417—418,  442,    491, 

622,  023,  627,  717,  735—736. 
Ögmundr  Sighvatsson  i  Arness- 

þingi  (c.  1620)  454. 
Ögraundr    Ögmundsson  i  Húna- 

vatnsþingi  (1703)  194. 
Ögmundsson:     Asgautr,  Haldór, 

Hallr,  Jón,  Stephán,  Þorlákr, 

Þorleifr,  í>órólír,  Ögmundr. 
Ögr  i  ísafirði  82,     130,     138— 

139,     154  —  155,    244,     245, 

286,  341,  359,  444,  612,  674, 

682,      692,     702,     763,     765, 

793-794,  810. 
■öl  332.     Sbr.  drykkr. 
Ölmóðsey  i  Þjórsá  46. 
ölmusa,    ölmusugerð    233,     240, 

247,  472,  474. 
Ölvatnsholt  i  Holtum  635-636, 

677-678. 
Ölversvatn  (Ölvesvatn)  i  Grraín- 

ingi  47. 
•Ölves  (Aulves,  Aulvös)  i  Arness- 

þingi     356,    567—568,      583, 

622—623,  626.     Sbr.  Olfos. 
Ölviskrossí  Hnappadal  156 — 157. 
Ölvissker  fyrir  Fellsströnd    134, 

135,  201,  202. 
önd  (anddyri)  520,  667. 
öndvegi  256,  348. 
Öndverðareyri       (Öndurðeyri)    i 

Eyrarsveit    358,     362,      388, 

589—590,  747. 
Öndverðarnes      (Öndvertnes)     i 

Grimsnesi  692,  694. 
Öndvertnes  undir  Jökli  66,  473. 
önglar  42,  736,   739. 
Önundaríitjar,     geldfjárland    frá 

Núpi  i  Núpsdal  196. 


Önundarfjörðr  i  ísafjarðarsýslu 
81,  149,  247,  249,  276,  277, 
286,  383,  387,  401,  402,  561, 
566,  675,  676,  695,  764. 

öreigar  726,  785.  —  öreiga  leigu- 
liðar725,  726,  785.—  öreiga- 
skuldir  246,  785. 

Orfirisey  fyrir  Skarðsströnd   74. 

Orfærisey  fyrir  Seltjarnarnesi 
458. 

örk,  sjá  kirkja. 

örkumsl,  örkimli  129,  485. 

Örlygshnjótr  i  Patreksfirði  578 — 
579. 

Örlygshöfn  i  Patreksfirði  723 — 
724. 

Örnólfr  Grrimsson  vestra  (1504) 
675. 

Örnólfr  Steinsson  i  Húnavatns- 
þingi  (1494-1504)  211,    729. 

Örnólfsson :  Einar,  Vermundr, 
Þorleifr. 

öræfi  296,  799. 

Öræfi(n)  i  Austr-Skaptafells- 
sýslu  36,  714. 

öskudagr  57,  456,  669. 

öx  42,  287,  639,  665,  689,  736, 
739,  742,  745,  746. 

Öxarárþing  4,  11,  190,  261,  270— 
271,  273,  301  —  302,  315, 
358-360,  367,  388,  391— 
392,  425  —  426,  427—428, 
461,  471,  492  —  502,  504, 
522,  542,  551,  569—570,  584, 
597,  606—607,  641,  643,  645, 
679.  701—702,  704  —  712, 
713,  785,  786,  802. 

Öxarfjörðr  i  í>ingeyjarþingi  120, 
121,  122,  123,  215,  223,  235, 
253,  312,  397,  465,  618,  619, 
620,  739. 


REGISTR. 


993 


*Oxl  i  Breiðavik  undir  Jökli  5. 
Öxnadalr  i  Vaðlaþingi  146,  236. 

—  Öxnadalöheiði  207, 313, 424. 
<Öxnafellsbók  (ÍBfél.   Khd.    309. 

8vo)  246,  321,  388,  692,  702, 

810. 


Özur  Björnsson  prestr  i  Gaul- 
verjabæ  (1491  —  1501)  45, 
123,  356,  567. 

Özurardóttir:        argrét. 


453 


Leiðréttingar. 

Bls.  63.  sina^)  1.  sina^). 

—  88..  accuratissmé  1.  accuratissimé. 

—  2772-  osigiualDum  1.  originalnum. 
-  282^,  s]ier]  1.  sfier]. 


Lagfæringar  og  athugasemdir. 

BIb.  360^—^.  Þó  Eð  svo  sé  orðað  í  niðrlagi  dómsinB,  að  Eirikt 
HaldórsBon  skuli  „réttfanginn  vera,  hvar  sem  hann  Dáist  utan 
griðastaða",  er  það  þ6,  ef  tii  viil,  ekki  svo  víst,  að  hann  eé  á  lífi 
1497,  úr  þvi  að  dómrinn  kallar  hann  Eirík  „heitinn",  því  að  þetta 
getr  verið  lagaorðbragð  af  gömlum  vana.  Það  bendir  og  á,  að 
Eiríkr  muni  dáinn  vera,  að  Bíðari  dóminum  frá  30.  Júní  1498  (Nr. 
411)  ber  hér  saman  við  fyrri  dóminn,  og  nefnir  Eirík  optar  en 
einu  sinni  Eirik  „heitínn". 

BIb.  3742.    merantia  1.  mercantia. 


m 

♦ 

1 

UNIYERSITY  OF  TORONTO 
LIBRARY 

CM 

ts 

H 

Do   not   J^ 

i 

i 

4 
O 

remove 
the   card 

i 
i 
i 
1 

H 

k-4 

from   this  A. 

1 
i 

1 

1 

i 
i 

u 

ctíi 

o; 
H 

•rt 

Qi 

Pocket.         \^ 

Author 
Title  

Acme   Library   Card   Pocket 

Under  Pat.  "  Ref .  Index  File." 
Made  by  LIRRARY  BUEEAU 

